


સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


તમાષ મસત્સ્કતી 


વર્ષ બારમું ; અંક પહેલો ઓંગસ્ટ : ૨૦૦૧ 


તંત્રી 
ક 
રમણલાલ જેશી 





ઊઠ. 
૮52૮૮) 
્્ 
અંક : પહેલો સળંગ અંક : ૧૩૩ 
અનુક્રમ : ઓગસ્ટ ૨૦૦૧ 
ટતિહાસવુરળાપ્યા વેટ સમુપવૃરયેત્‌ મ હ મેહેદળછે ૧1 
સાપત પ્રવાહો તત્રી ૩ 
ગુજરાતી વાર્તા રાષ્ટ્રીય સ્તરે ડે 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં ઊજવાયેલુ કવિપર્વ ડે 
આધુનિક કવયિત્રી ડૉ પલ્લવી ભટ્ટના 
કાવ્યસગ્રહનુ વિમોચન 3 
નટુભાઈ ઠક્કરનુ દુ ખદ અવસાન ક રો 
'ઓળખ' માસિકનો દીપોત્સવી વિશેષાક ૩ 
મધ્યકાલીન ભવસાગરમાં પ્રેમ અને આનદનો એક 
અલગ ટાપુ પ્રેમાનદ - એક મૂલ્યાકન ઉશનસ ૪ 


“નિશીથ' હેમન્ત દેસાઈ ૯ 
પ્રાણજીવન મહેતા 
દુષ્યન્ત પડયા 
પીતિ સેનગુપ્તા 
ઈશ્વરભાઈ પટેલ 
અવતિકા ગુણવત 
ઈશ્વરભાઈ પટેલ 


પૌઢ કવિતાનો આવિષ્કાર 
સ્વ-અવબોધ 
થ્રી રામકૃષ્ણ પરમહસની વિરલ પ્રેમભાવના 


નિત નવા વઢોળ 
402% 


સુન્છમ્‌ જતા 
એ ઘેર કદીય નહિ જવાય ? 
ઉમાશકરભાઈ જતા 


કાચળી કલ્પના જિતેન્દ્ર ડર 
શુ થાશે ? તનસુખ ઓઝા ૩૪ 
સ્વાધ્યાય અને સમીજ્ઞા 
સુન્દરમ્‌ના કાવ્યોનુ અગેજમાં આચમન દુષ્યન્ત પડ્યા ૩૫ 
પહેલા દિવસની રાત ઢળી /એમિલી ડિકિન્સન અનુ ધનવન્તી ૩૮ 


જિધ્ગી 
વિસ્તરતી સીમાઓ 


ધમૅન્દ્ર મ માસ્તર (મધુરમ્‌) 
ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૩૯ 

ભાગી પડેલા ભાગેલા ભુજને ધીરિન્દ્ર મહેતા પૂ પા ૩ 

તિરાડો ધરિન્દ્ર મહેતા પૂ પા ૩ 

પ્રકાશક : રમણલાલ ન્ેશી, મૅનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન. ર, અચલાયતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

'ઉદદેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક . રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પ્રતિકૃતિ, 8, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિ્રામનગરની પાછળ, 
ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : ઈ૪૧0૬૦ 

મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. 
ફોન : ર૧૬ ૪૬૦૩ 





£1 દદ] ઘ. 


(6 


(૨) 


(૩) 


(૪) 


સચનાઓ 


'ઉદ્દેશ' દર માસની પદરમી તારીખે પસિદ્ર 
થાય છે 

'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અકથી થઈ શકાય છે 
આ માસિકમા પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાના અભિપ્રાય 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમા) રૂ। ૧૫૦, વિદેશમા 
(એરમેલ) રૂ। ૭૫૦, આજીવન પ્રોત્સાહક 
સભ્ય રૂ। ૧,૫૦૦ 

'ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી કૃતિ સાથે 
ટિકિટ ચોડેલુ જવાબી પરબીડિયુ મોકલવુ 
જરૂરી છે અન્યથા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ 
સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામા 
અપાય છે 

છૂટક નકલ રૂ। રપ, પોસ્ટેજ સાથે 
લવાજમ મોક્લવા અને પત્રવ્યવહારનુ સરનામુ . 
'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

નવરગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

ફોન ૭૯૧૧૬૭૭; ૭૯૧૦૨૨૭ 
લવાજમો મનીઓર્ડર અથવા “ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્રાફટથી મોકલવા 
બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ 
'ઉદ્દેશ'ના લવાજમો નીચેના સ્થળે પણ ભરી 
શકાય છે 

વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

દર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 

ફોન ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦1 

ફોન ૨૧૩૧૨૩૦, 0૪૭૫૦૯ 

મૅગેઝીન વલ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 

ઇમેજ પબ્તિકેશન પ્રા. લિ. 

૧, ર, સેન્ચુરી બન્નર, પહેલા માળે, 
આબાવાડી સર્કલ, આબાવાડી, 

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 

'ઉદ્દેશ'ના છૂઢ્ક અકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે ર 





૪ ” 
હક ન છ્‌ ઓગસ્ટ ૨૦૦૧ 
ફતિહાસપુરખામ્યાં વેહ સમુપૃહયેત્‌ 
મહાભારતના આદિપર્વના પહેલા અધ્યાયમાં છેવટે છેવટે મહાભારતના પહેલા અધ્યાયનું પઠન પુણ્યકારક 
હોય છે તેનું વર્ણન કરતા કેટલાક શ્લોકો છે. તેમાંનો એક શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે : 
રૃતિદાતષુરળાભ્યાં વેટ સમુપવૃંછ્વેત્‌ | 
સિમેત્યત્વશ્રુતાદ્વિટો માળ પ્રત્યે ॥ 9.૬.ર૦૪ 
(પાઠભેદ : શપથ ધ્રદાળ્યતિ) 
શ્લોકનો અર્થ સામાન્ય રીતે એવો કરાય છે : “ઇતિહાસ અને પુરાણોના આધારે વેદનો અર્થનિર્ણય 
કરવો (કાં તો વેદને આધાર આપવો). જેનું જ્ઞાન ઓછું હોય છે તેનાથી વેદ ડરે છે, 'રખે આ મને (સહેજે) 
ઓળંગી જશે.' '' 
કે, એમ. ગાંગુલી (14. ॥4. ઉદ્ઞાઇુપ1)નું ભાષાંતર : ““3) 116 દ્વ 0 119107) દવાલ (10 નિતા કડ, 
(16 1/ટવંદ્વ 1189 છટ ૦700૫14૯; ઇપ (ટ /ટતંઘ 1૬ હદ્ાાંઉ 0 0ર 0 1(1ટ 11061106110॥ 
1031 10 &51|1011તં 111016 1(.'”પ 


જે. એ. બી. ફાન બૉય૮ન (1. 6. 8. ૫/દ0 4પા10॥॥)નું ભાષાંતર : “3/11 0011 86 ઘાત 
ઈલેોાદ 010 ૫/૦૫ાંતં 3010000 પણ પરતં, 118 જહવંદ 15 ટ્ળક્વાંઉ 0/ 030 0 1118 1100૫7 0તંદુલ; 


(7? 





108 11 ડદ્યાં હિ) ૦૪૯ 

અમદાવાદસ્થિત એલ. ડી. ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ૧૯૭૫માં યોજયેલાં ત્રણ વ્યાખ્યાનો માટે ડૉ. ટી. જ. માઈણકરસાહેબે 
16 ૫૪801114616 હ્યાર્લ 110 1રછુ/૯તંદ્ર 1010707618101 વિષયની પસંદગી કરી હતી. તેમણે પણ 
શ્લોકનો અર્થ ઉપર મુજબ કર્યો છે. તેઓ કહે છે કે વેદોની રચના ત્રષિપરંપરા (રિકાં 1ટ્ષઉ101)માં થઈ, અને 
ઇંતિહાસપુરાણોની રચના સૂતપરંપરા (5પ1દ 178તાં104)માં થઈ. મહાભારતનો શ્લોક એમ સૂચવે છે કે વેદોમાં 
આવતાં સંવાદસૂક્તોનો અર્થ મહાભારત જેવા ઇતિહાસને આધારે કરવો, તે દષ્ટિએ માઈણકરસાહેબે પોતાનાં 
વ્યાખ્યાનોમાં'ત્રગ્વેદમાં મળતી બે કથાઓનો ઉકેલ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે (મુદ્ગલ 8. ૧૦.૧૦ર અને અગસ્ત્ય- 
લોપામુદ્રા ત્ર. ૧.૧૪૯). 

પુરૂરવસ્‌-ઉર્વશી, અગસ્ય-લોપામુદ્રા એવાં ત્રગ્વેદ્નાં સંવાદસૂકતો પ્રસિદ્ર છે. વળી, શુન:શેપની કથાને 
લગતુંવળગતું સંપૂર્ણ સૂકત ત્રગ્વેદમાં નથી, પંણ એ કથાનો સંકેત આપતી કેટલીક ત્રચાઓ ત્રગ્વેદમાં મળે છે 
(૧.ર૪.૧ર-૧૩; ૫.૨.૩). ત્રગ્વેદનાં એવાં સૂક્તો અથવા ત્રચાઓનો અર્થ, એ સૂકતોની પાર્થભ્ૂમિ, સંવાદોમાં 
આવતી ત્રાચાઓ કોણ બોલે છે એ બધું સમજવા માટે ત્રગ્વેદ પછીના બ્રાહ્મણગ્રંથો તેમજ નિરુકત, વૃહદ્દેવતા, 
રામાયણ, મહાભારત જેવા ગ્રંથોનો ઉપયોગ થાય છે એ જાણીતી વાત છે. દાખલા તરીકે પુરરવસ્‌-ઉર્વશી સૂક્ત 
(૧૦.૯૫)નો અર્થ શતપથ બ્રાહ્મણ (૧૧.૫.૧-૧)માં તે વિષે મળતી માહિતીને આધારે ઘણો સ્પછ થાય છે. 
તેમજ શુન:શેપ વિશેની ત્રચાઓ સમજવા માટે એતરેય બ્રાહ્મણ (અધ્યાય ૩૩-૭.૩)માં આવતા શૌનઃશેપ 


આખ્યાનનો ઉપયોગ થાય છે. ી 
ઉપર્યુક્ત ગ્રંથ-જેમાં મહાભારત, રામાયણ, પુરાણોનો સમાવેશ થઈ શકે - વેદાર્થ સમજવા કેટલેક ઠેકાણે 
ઉપયોગી થઈ પડે છેઃ એ વાત સત્ય હોવા છતાં “રતિછાલપુદળાખ્વાં...' શ્લોકનો અર્થ ડૉ. માઈણકર અને અન્ય 


અભ્યાસકોએ કર્યો છે તેમ કરવો ઉચિત નથી. 


એનું એક કારણ એવું છે કે બહ્‌ અથવા સમુપબુંહ્‌ ધાતુનો અર્થ 'સ્પછટ કરવું, ટેકો આપવો' એવો થતો 
નથી. એ ધાતુનો અર્થ “મોઠું થવું, વધવું, મજબૂત થવું' અને પ્રયોજક રૂપ હોય તો 'વિસ્તાર કરવો, લંબાવવું, 
મોટું કરવું, વધણવું.' 

અને બીજું કારણ એવું કે પ્રસ્તુત સંદર્ભમાં 'વેદ' શબ્દનો અર્થ ત્રગ્વેદાદિ ચાર વેદ એવો નથી. મહાભારત 
ગ્રંથનું મહત્વ દાખવતી વેળા વચ્ચે જ ત્રગ્વેદાદિ ગ્રંથોનો ઉક્ષેખ થવો માનવા જેવું નથી. 'વેઢું થમુપવૃદયેત્‌' એ 
વાક્યનો અર્થ કરતી વખતે ઉપર્યુક્ત શ્લોક પછી તરત જ જે *લોક આવે છે તેના પર ધ્યાન આપવું જેઈએ. 
તે શ્લોક નીચે. પ્રમાણે છે : , 

વાર્ખા વેટ્મિમં યિદ્દાગ્‌ શ્રાવાયત્વાર્યમકૂતે 1* 
પ્રૂળદ્ત્યાયુત સપિ પપ ગણન સશય; ॥ મહા. ૧.૧.૨૦૫ 

આ શ્લોક પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ શ્લોકના પૂર્વેનો શ્લોક રચનારને 'વેદ' શબ્દથી ત્રાગ્વેદાદિ વેદ નહીં, 
પણ 'કાર્ષ્ણ વેદ એટલે કે કૃષ્ણ ટ્ૈપાયન રચિત વેદ, એટલે જ મહાભારત ગ્રંથ અભિપ્રેત છે. મહાભારત ગ્રંથ 
પાંચમો વેદ ગણાય છે : વેટાનધ્યાપયામાણ મછામાત્તપગ્તમાન્‌ં ૧.૫૭.૭૪. તેથી આ લેખની શરૂઆતમાં આપેલા 
શ્લોકનો અર્થ એવો થાય છે : “ઇતિહાસ અને પુરાણો વડે વેદનો (એટલે જ કાર્ષ્ણ વેદનો, મહાભારતનો) 
વિસ્તાર કરવો, કારણ કે જેનું જ્ઞાન ઓછું છે (એટલે જે ઘણાં ઇતિહાસ-પુરાણો જાણતો નથી) તેનાથી વેદ 
(એટલે મહાભારત)ને ડર લાગે છે કે આ (અલ્પશ્રુત માણસ) મને (સહેજે) તરી જશે (એટલે મારું કથન જલદીથી 
પૂરું કશી નાખશે).''* 

વ્યાસરચિત મૂળ મહાભારતમાં સદીઓ જતાં ક્થાકારોએ અને પૌરાણિકોએ ઘણી જાતનો ઉમેરો કર્યો છે 
અને ગ્રંથનો વિસ્તાર સાધ્યો છે એમાં શક નથી. આવી જાતના ઉમેરાઓમાં આખ્યાનોનો પણ સમાવેશ છે અને 
એ આખ્યાનો ઇતિહાસ-પુરાણો જેવા ગ્રંથોમાંથી લેવાયાં એ સહેજે સમજી શકાય, ઉપર્યુક્ત *લોક રચનારાએ- 
એ શ્લોક ચોખ્ખી રીતે મૂળ મહાભારતનો હોઈ શકે નહીં - આવી જાતનો ઉમેરો કરી મહાભારતને વિસ્તારવાની 
છૂટ આખ્યાનવિદ્ોને આપી છે, અને તેનો પૂરેપૂરો લાભ તેમણે લીધો છે. 


મ. હ. મેહેદળે 
૧, ગાંગુલીનું “11107૯ ॥' ભાષાંતર પ્રતારજ્યતિને બદલે પ્ર્ણાજ્ાતિ પાઠના અ(ધારે છે, 


૨, “ળવંલલતં, 10 10161'0/01 (ણ ૪ ટતંક 11 18 ઊછ11 ૦1 115 111તડક તાત 100 છપતે18 19 ઇટ 0૫1 
॥દતૉ10॥દાં 01040 01 તંતુ 0 1ર ૯વત્ [07 1૯ 58) 1૪ ૪૦૦5, 111૧-0901) 
૪૯811 581100810118)/૯1.'* 1.5. દાળ, 1 ૪040111171 ધા , 100 1રિપલવંદી 
11161[0101હ110॥, 7. 2. મહાભારતના *લોકનો સંદર્ભ આપવાને બદલે માઈણકર આ શ્લોકાર્ધને “5દ)40૪' કેમ કહે 
છે તે સ્પટ નથી. આ “લોકને સમજાવતાં નીલકણ્ઠ ટીકાકારે ત્રઃગ્વેદની તદન જુદી જ ક્રચા દાખલા તરીકે લીધી છે એ 
અત્યંત અનુચિત છે. ત્રાગ્વેદમાં ઇન્દ્રને વિશે એક ત્વચામાં કહ્યું છે : ૧ત્ક મતિ છળ ત ત્ય કયાલી... (૧,૮૦.૩). 
ત્રાચામાં મૂગનો વધ કર્યાનું કહ્યું છે તેટલા પરથી નીલકણ્ઠે એનો સંબંધ રામાયણમાં આવતા મારીચવધની કથાની સાથે 
ભેડ્યો છે અને તેના આધારે ત્રચાનો અર્થ કરવો જોઈએ એમ કહે છે, પરંતુ પ્રસ્‍તુત ત્રચામાં મૃગ એટલે હિસ્ન પશુ એવો 
અર્થ છે અને તેથી વૃત્ર જેવા કોઈ અસુર તરફ સંકેત થયો છે. અહીંયાં મારીચ રાક્ષસનો કશો સંબંધ નથી. સાયણાચાર્ય 

* પણ વૃત્ર તરફ સંકેત કરે છે, મારીચ તરફ કરતા નથી. 

૩. આ શ્વોકાર્ધ મહાભારત ૧,૫૬ ૧૭માં પણ મળે છે. 

મામ ક્રતાણ્યતિને બદલે મામથ ડ્ર્ાભ્યતિ એવો પાઠ લઈએ તો અર્થ ઘશે : અલ્પશ્રુત કથાકાર ઇતિહાસ અને પુરાણો 


વડે મહાભારત વેદમાં ઉમેરો કરી ગ્રંથને મજબૂત કરી શકરો નહિ, તેથી એ કથાકાર નબળા મહાભારતને ઈજ્વ પહોંચાડશે 
એવો ડર ગ્રંથને લાગે છે, 


બ્ટ્શ 


પ. 





* 


[3 . 





' ઓગસ્ટ ૨૦૦૧ : ર 


સાંપ્રત પ્રવાહો 





ગુજરાતી વાર્તા રાષ્ટ્રીય સ્તરે 

નૅશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા, દિલ્હી દ્રારા સાડા 
સાત સો વાર્તાઓના ચયન પછી તેમનાં છાત્રો દ્વારા 
મંચ પર નાટ્યાત્મક પ્રસ્તુતિ માટે ભારતની જુદી જુદી 
ભાષાઓમાંથી ૧૦ વાર્તાઓ પસંદ થઈ હતી. પ્રસિદ્ધ 
સાહિત્યકાર ફણીશ્વર-નાથ 'રેણુ', બિમલ મિત્ર, ભીષ્મ 
સહાની, બલવંતસિંઘ વગેરેની વાર્તાઓ સાથે શ્રી 
રજનીકુમાર પંડ્યાની વાર્તા 'કંપન જરા જરા' પ્રસ્‍તુત 
થઈ હતી. ગઈ ૧૪મી મે ૨૦૦૧ના રોજ નેશનલ સ્કૂલ 
ઓફ ડ્રામા, દિલ્હીએ એની પ્રસ્તુતિ કરી હતી. શ્રી 
રજનીકુમાર આ [પ્રસંગે ખાસ નિમંત્રણથી ઉપસ્થિત 
રહ્યા હતા. ગુજરાતી વાર્તાકારનું આવું બહુમાન થયું 
એ આનંદપ્રદ ઘટના છે. શ્રી રજનીકુમારને અભિનંદન 
અને શુભેચ્છાઓ. 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં ઊજવાયેલું 
કવિષર્વ ' 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ યોજિત ઉમાશંકર 
સ્વાધ્યાય પીઠના ઉપક્રમે ઉમાશંકર જેશી તેમજ અન્ય 
સર્જકોની ગધ તેમજ પદ્ય કૃતિઓનાં પઠન અને 
આસ્વાદનો એકં કાર્યક્રમ તા. ર૧ જુલાઈ ૨૦૦૧ 
(ઉમાશંકરનો જન્મદિન)થી તા. રપ જુલાઈ ર૦૦1 
સુધી “પરિષદના ગોવર્ધન ભવનમાં યોજ્યો હતો. 
આધુનિક કવયિત્રી ડૉ. પલ્લવી ભટ્ટના 
કાવ્યસંગ્રહનું વિમોચન 

પેટલાદનાં કવયિત્રી અને આપણા સંમાન્ય 
કવિ “કાન્ત'નાં પૌત્રી પલ્લવીબેનના કાવ્યસંગ્રહ 
'તત્ત્વૃપા'નું વિમોચન તા. છ જુલાઈ ર૦૦૧ના રોજ 
અનુપમ મિશનના ઉપક્રમે થયું હતું. શ્રી જશભાઈ, 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૧": ૩ 





તંત્રી 


શ્રી અશ્વિનભાઈ, ડૉ. કેશુભાઈ દેસાઈ, શ્રી પીટરભાઈ 
વગેરેએ તેમને શુભેચ્છા અને આશીવાદ પાઠવ્યાં 
હતાં. અભિનંદન. 
નટુભાઈ ઠક્કરનું દુઃખદ અવસાન 

શ્રી નટુભાઈ ઠક્કર (જન્મ : ૧૪ નવેમ્બર, 
૧૯૩૪)નું તા. ર ઓગસ્ટ, ૨૦૦૧ના રોજ ૬ુ:ખદ 
અવસાન થયું છે. તે શ્રી સ્વામિનારાયણ આર્ટ્સ 
કૉલેજના આચાર્ય હતા. તેમણે શિક્ષણ ઉપરાંત 
સાહિત્યક્ષેત્રે પણ કામ કર્યું છે. તેમણે 'યાત્રિક' 
તખલ્લુસ રાખેલું. છાપામાં કટાર પણ લખતા. તેમના 
પુસ્તકોમાં 'લીમડામાં એક ડાળ મીઠી', 'પાનખરને 
તરસ વસંતની', 'જયભિખ્ખુ : વ્યક્તિત્વ અને 
વાડ્મય' જાણીતા છે. સદ્‌ સાહિત્યના પ્રસાર માટે 
તેમણે જીવનભર કામ કર્યું. તેમણે “નટુભાઈ ઠક્કર 
ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ' પણ સ્થાપેલું. 

તેમના અવસાનથી ગુજરાતના શિક્ષણ અને 
સંસ્કારના ક્ષેત્રે મોટી ખોટ પડી છે. તેમના અવસાનનું 
ડુઃખ સહન કરવાની તેમના પરિવારને પ્રભ્‌ શક્તિ અર્પે 
અને સદ્ગતના આત્માને ચિર શાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
“ઓળખ” માસિકનો દીપોત્સવી વિશેષાંક 

“ઓળખ'ના તંત્રી શ્રી હંમેશ મોદી જણાવે છે 
કે 'ઓળખ'નો આગામી દીપોત્સવી વિશેષાંક 'શેર- 
સુભાષિત' વિશેષાંક તરીકે પ્રગટ થશે, ગઝલકાર શ્રી 
મનહર મોદી આ અંકનું સંપાદન કરશે, સૌ કવિઓને 
પોતાને ગમતા પાંચેક શેર તા. ૩૧-૮-૨૦૦૧ સુધીમાં 
મોકલી આપવા વિનંતી છે. કવિઓ પોતાના વિશેની 
વિગતો અને પાસપૉર્ટ સાઈઝનો ફ્રોટો પણ મોકલી 
આપે એવી વિનંતી પણ કરવામાં આવી છે. 


લ્ટ્શ 


મધ્યકાલીન ભવસાગરમાં પ્રેમ અને આનંદનો એક અલગ ટાપુ : 


પ્રેમાનંદ - એક મૂલ્યાંકન 





આપણા ગુજરાતી સાહિત્યમાં મધ્યકાલીન યુગની 
ખરેખરી શરૂઆત ૧૫મી સદીના નરસિહ મહેતાથી થાય 
છે. એટલે જ નરસિહ મહેતા આપણો આદ્કિવિ ગણાય 
છે; જેકે નરસિહ પૂર્વે છેક હેમચંદ્રાચાર્યથી એટલે કે 
૧૨મી સદીથી તે નરસિંહ મહેતાના આગમન સુધીની 
ત્રણ સદ્દીઓ સાહિત્ય વિનાની ન હતી, પણ તે સાહિત્ય 
જેન કવિઓનું હતું, જેમાં ફાગુ-રાસા જેવા જેનધાર્મિક 
સાહિત્યપ્રકારો ખેડાયા છે. આ જૈન સાહિત્ય મુખ્યત્વે 
વીતરાગ સાહિત્ય છે. જેકે ક્યારેક 'વસંતવિલાસ' કે 
'કહાનડ દે પ્રબંધ' જેવી જૈનેતર વલણવાળી રચનાઓ 
પણ મળે છે ખરી; અરે, સ્વ શ્રી હરિવ્રભ ભાયાણીએ 
તો નરસિંહ પૂર્વેની કૃષ્ણકવિતાનું સંશોધન-સંપાદન પણ 
કર્યું છે ! એ બતાવે છે કે, નરસિંહ પૂર્વે પણ 
શ્રીકૃષ્ણભક્તિની એક ફલ્ગુધારા ગુજરાતમાં વહેતી તો 
હતી જ, પણ નરસિંહ મહેતામાં તે મુખ્ય ધારા થઈને 
પ્રગટ થતી જેવામાં આવે છે. એટલે નરસિંહ મહેતાને 
સાહિત્ય-ઈતિહાસકારો ગુજરાતી કવિતાના આદ્દિકવિ 
તરીકે માને છે, એમાં પૂરું ઔચિત્ય છે. પરલોક- 
પરાયણતા એ સાહિત્યનો મુખ્ય સૂર છે. નરસિહમાં 
ભાગવત પરંપરાની ભક્તિનો પ્રબળ પ્રવાહ વહેતો થયો 
છે ખરો, પણ નરસિંહ જેટલો ભક્ત કવિ છે તેટલો જ 
જ્ઞાની કવિ પણ છે; વિદ્દાનોએ નરસિહમાં ઉપનિષદોના 
જ્ઞાનના પડઘા સાંભળ્યા છે; 'અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક 
તું શ્રીહરિ', 'નીરખ'ને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો' જેવાં 
પ્રભાતિયામાં તે આપણને પણ વરતાય છે. પણ પછી 
" તો નરસિંહ ખુદ કૃષ્ણભક્તિ તરફ, સગુણ ભક્તિ તરફ 
વળી જાય છે ને તે 'પ્રેમરસ પા ને તું મોરના પિચ્છઘર, 
તત્ત્વનું ટૂંપણું તુચ્છ લાગે' એમ કહે છે. 

ઈ.સ. ૧૬મી સદીમાં રાજસ્થાનની મીરાંની 
ગણતરી ગુજરાતી ભાષાની કવિતામાં પણ થાય છે, 
ને તે તો કૃષ્ણભક્તિમાં 'પ્રેમદીવાની' છે. ને આ 
ભક્તિની શાખા રામાનંદી-વૃંદાવની છે. આ પપમી અને 


હ્ટ્શ 





ઉશનસ્‌ 


૧૬મી સદીની ભાષા તે જૂની ગુજરાતી/જૂની પશ્ચિમી 
રાજસ્થાની છે. મીરાં સૌરાષ્ટ્રમાં દ્રારકા આવી હતી તેથી 
તે ગુજરાતી ભાષાની કવિ બની નથી; પણ નરસિહ- 
મીરાંની ભાષા “જૂની ગુજરાતી' કે જૂની પશ્ચિમી 
રાજસ્થાની છે; ને આ સદીઓ ભક્તિપ્રવાહની સદીઓ 
છે. ૧૭મી સદીમાં તો હવે શુદ્ધ અર્વાચીન ગુજરાતી ભાષા 
પ્રવર્તે છે, ને કહો કે મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં આ ૧૭મી 
સદી એક સુવર્ણયુગ જેવી છે, તે કેવી રીતે તે જોઈએ. 

લોકજીવન જોતાં જણાય છે કે ૧૪મી સદીમાં 
ગુજરાતમાં લોકજીવન ઠર્યું છે. ગુજરાતમાં તત્કાલીન 
મુસ્લિમ સલ્તનત હોવા છતાં હિન્દુ પ્રજાજીવન થાળે 
પડ્યું હોય તેમ જણાય છે. વિદ્રાનોએ યોગ્ય રીતે તારવ્યું 
છે કે આ મધ્યકાલીન પ્રજાજીવનની અસ્મિતા હાસ પામી 
છે ત્યારેય આ ભક્તિની સરવાણી જીવતી રહી છે ને તે 
જ પ્રજની અસ્મિતાને જાળવી લે છે; મધ્યકાલીન 
સદીઓ એટલે કે ૧૫ થી ૧૮મી સુધીની ત્રણ સદીઓ; 
૧૫મી- ૧૯મી સદીઓ મુસ્લિમ આક્રમણોની સદીઓ 
છે, તો ૧૮મી સદી અંગ્રેજી આક્રમણની સદી છે. આમાં 
૧મી સદી નોખી ને ઠરેલી તરી આવે છે. એ વિના 
પ્રેમાનંદ, અખો ને શામળ જેવા મોટા કવિઓ પાકે 
નહિ. ૧૮મી સદીમાં એવો પ્રતિભાશાળી દયારામ મળે 
છે ખરો, પણ તે વક્લભ-પુષ્ટિમાર્ગી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો 
કવિ છે; ભક્તિના ધોરી માર્ગનો તે કવિ નથી, ૧૪મી 
સદીમાં શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષા નીખરી આવી છે; એ પણ 
પ્રજજીવન ઠર્યું ના હોય તો બને નહીં. પ્રેમાનંદની 
ભાષાની તો વાત કરીએ તેટલી ઓછી છે. એ ગુજરાતી 
ભાષાનો સદાકાળનો સ્વામી છે. એ અખાની જેમ 
“ભાષાને શું વળગે ભૂર ? જે રણમાં જીતે તે શૂર', 
એમ ભાષાકીય ઉપેક્ષા સેવનારો નથી. એને આ 
ભવરણને માત્ર જીતવું નથી; એ ભાષાને ખીલવે છે ને 
ખીલવી ખીલવી ભાષા નામના 'રસ'ને પણ ખીલવે છે. 
એ પદ્દો રચતો નથી, પણ પદ્દોની 'દેશીઓ'ને જ 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૧ : ૪ 


આખ્યાનરૂપમાં વિસ્તારીને અનેક સ્તરમાં ઢાળે છે. 
એની દેશીઓના રાગ-ઢાળ તત્કાલીન રીતે સૌથી વધુ 
પ્રવાહી ને કર્ણમધુર છે. એ ઢાળ ઉપર 'આપણને જાણે 
ઢળી જવું ગમે છે. 

પ્રેમાનંદ સાચે જ એક ચિત્રકાર કવિ છે. સફળ 
કથાકાર થવા શ્રોતાઓ સમક્ષ ભાષાનાં ચિત્રો ઊભાં તો 
કરવાં જ .પડે અને તેમ કરવામાં તે અધાવધિ અજેડ 
છે. “00010 15 દ 500 &ાતંઘછુ 010100.” એ 
પ્રેમાનંદની બાબતમાં કેટલું બધું સાચું છે ! નરસિંહ 
મહેતાની વહેલ, સુદામાનું દ્વારિકાગમન, સુદામા-કૃષ્ણનું 
મૈત્રીમિલન, નળાખ્યાનના બાહુકનું વર્ણન ને રાજન 
ત્રતુપર્ણના રથનું બાહક દ્વારા હાંકવું, 'રણયજ્ઞ'માં 
કુંભકર્ણના શરીરમાં વાનરનો પ્રવેશ વગેરે આપણાં 
અવિસ્મરણીય ભાષાચિત્રો છે. બીનાં વર્ણનોમાં પણ 
પ્રેમાનંદ ખૂબ ખીલે છે. 'મામેર્‌'માં '“મારી મીઠી ન 
ભરીએ આંસુ રે, તેડો ક્યાં છે તમારી સાસુ રે !'' માં 
'તેડો' શબ્દનું બળ જુઓ, અનુભવો; 'મીઠી' ઉદ્ગાર 
તો “1/3 ૬૫૪૦૯? ઉદ્ગાર જેટલો અર્વાચીન - તાને 
લાગે છે. 'સુદામાચર્ત્રિ'માં કૃષ્ણ-સુદામાનું દ્વારિકામાં 
મિત્રમિલન જુઓ. “તને સાંભરે રે'' '“મને કેમ વીસરે 
રે''નો* વિશ્રંભલય જુઓ; એથી વધુ સારી રીતે એ 
વાત જાણે કે થઈ શકી જ ન હોત એમ લાગ્યા વિના 
રહેશે નહીં. “ગોવિદે માંડી ગોઠડી''માં સહજ રીતે “ગ' 
વર્ણ પ્રેમાનંદના પ્રવાહમાં આવે છે. અને આ ઉક્તિ 
“સાંભળવા આતુર છું સમાચાર તમારા'' - તો જાણે 
આજે જ લખાઈ છે એટલી બધી અદ્યતન તે લાગે છે. 

નળાખ્યાનમાં '“વૈદર્ભી વનમાં વલવલે''માં 'વ' 
વર્ણનું પણ એવું જ શક્તિશાળી કવિકર્મ જેઈ શકાય 
છે. તે ક્યારેક રસિક રીતે શબ્દને સર્જકતાપૂર્વક લહેરાવે 
છે. “મામેરું'માં ““ઉધડકી ઊઠિયો વેગે વૈકુંઠપતિ, ગરુડ 
ક્યાં, ગરુડ ક્યાં વદ્ત વાણી''માં પણ આવું જ આસ્વાધ 
કવિકર્મ જેઈ શકાય છે, તો 'નળાખ્યાન'માંનું લયપ્રવાહી 
કુવિકર્મ જુઓ : ““મનગમયંતી બોલ દમયંતી''માં એણે 
ગમતીનું 'દમયંતી'ના ધ્વનિપ્રવાહના જેરે 'ગમયન્તી' 
કરી દીધું છે. એ વાત પણ એટલી જ આપણ સૌનેય 
'ગમયન્તી' લાગશે. એની સામે, એને ભાષાક્ષતિરૂપ 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૧ : પ૫ 





ગણી હજી કોઈ ભાવક-પંડિતે વાંધો ઉઠાવ્યો નથી; એ 
વાત પણ આપણી કર્ણપેયતાના પ્રમાણપત્ર જેવી છે, 
એમ કહેવું જેઈએ. 'રણયજ્ઞ'માં વાનર કુંભકર્ણના એક 
કાનમાં થઈ બીન્ન કાનમાં નીકળે છે, તે ભારે રમૂજી 
લાગે છે, ને કુંભકર્ણનું ઉદર ભેદદાય છે ત્યારે '“ઉદરમાં 
અજવાળું થયું'' એવું તો માત્ર પ્રેમાનંદ જ કહી શકે. 
તે રીતે 'ઓખાહરણ'માં ઓખા અનિરુદ્ધનું ચિત્રલેખાકૃત 
ચિત્ર આલિગે છે, ત્યારે ચિત્રલેખા જ કહે છે તે પણ 
ઓછું રમૂજી નથી કે બહેન, ન્નેજો, આ તો કાગળ ઉપર 
દ્દોરેલું ચિત્ર છે તે ફ્રાટી ન જાય ભેટવાથી! આ મતલબની 
ઉક્તિ પ્રેમાનંદની રસસંક્રાતિનું એક નેત્રદીપક ઉદ્દાહરણ 
છે. પ્રેમાનંદ “રસ'નો સ્વામી છે. રસસંક્રાન્તિનો કલાકાર 
છે. તેમાં ય 'હાસ્યરસ' તો એનો જ ! એણે આપણાં 
દેવપાત્રો અને ભક્તિપાત્રોને ૧૪મી સદીનાં ગુજરાતી પાત્રો 
બનાવી દીધાં છે. એ વાત એનો ગુણ અને દોષ બન્ને 
છે. છતાં એમ કહેવું જેઈએ કે સરવાળે આ પાત્રોનું 
પાત્રત્વ અંતે તે જાળવી લે છે ખરો. શ્રીકૃષ્ણ સુદામાની 
તાંદુલપોટલી છીનવીને છોડવા બેસે છે, તેને પ્રેમાનંદ 
આમ વર્ણવે છે : “છે ચીંથરાં દસવીસ'', તો ગાંઠો તો 
કેટલી કસેલી છે ! પ્રેમાનંદને જ સાંભળીએ, “જ છોડતાં 
ચઢે રીસ'', પણ અંતભાગે સુદામા મહાન ભાગવત ભક્ત 
જ રહે છે. “શું ભાભી અમારાં વઢકણાં'' એવા ગુજરાતી 
ઢબના ખબરઅંતર પૂછ્યા પછી જે સુદામાનો વળતો 
જવાબ છે તે એક પરમ ભાગવતનો જ છે. “હું 
તમારાથી છૂટો પડ્યો તેથી જ આમ સુકાઈ ગયો છું.'' 
ને અંતે પ્રશમમાં ઠરતી તેની ઉક્તિ જુઓ : “તમ 
ચરણકમલમાં મનસા રહેજ્ને મારી !'' તારસમકમાં ફરીને 
જાણે સૂર સા-મૂળ ઘરમાં આવ્યો છે. 

ભાષા-ભાવ ને હિન્દુ ભક્તિ પણ પ્રેમાનંદમાં સ્થિર 
થઈ હોય એવું જણાય છે. હિન્દુ ધર્મના અનેક દેવોની 
પણ 'એકતા' સ્થપાઈ છે. નરસિંહનો 'શામળો', મીરાંનો 
'ગિરધરલાલ' ને ભાલણનો 'રામ' એવા ભેદવિભેદની 
ઉગ્રતા પણ હવે રહી નથી. જ્ઞાની અખા ભગતની ઉગ્ર 
ધર્મવહેમ-ટીકા પણ પ્રેમાનંદમાં નથી. અખો, કબીર જેવો 
નિર્ગુણ ભક્તિનો ટોચનો કવિ છે, એ વાત ઉમાશંકરે 
“અખો, એક અધ્યયન'માં પ્રતિપાદિત કરી છે. તો 


બટ 


પ્રેમાનંદ અખા જેવો જ્ઞાની ને ટીકાકાર,*થોડો અપ્રસત્ર 
કવિ નથી. નરસિંહ-મીરાં જેવો કૃષ્ણભક્ત પણ નથી. 
દયારામ જેવો પુષ્ટિમાર્ગીય પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો પણ 
કવિ નથી. એ માત્ર કથાકાર કવિ છે. એને 'ભકત' કે 
'ભગત' કહી શકાય તેમ નથી, તે રામ, કૃષ્ણ, શિવ વગેરે 
દેવોના આખ્યાન લખે છે. પ્રેમાનંદને ભક્તિ કરીને ભગવાન 
પામવો નથી. જ્ઞાની થઈને મોક્ષ પામવો નથી ને 
દયારામની જેમ વ્રજ-વૃંદાવન જવું નથી; એને તો માણ 
વગાડતાં વગાડતાં કથા જમાવવી છે ને તે દ્વારા 
ઉદરનિર્વાહ કરવો છે. તે કહે છે તેમ “ઉદર કાજે સેવ્યું 
નંદરબાર !'' વડોદરાનો એટલે કે તળગુજરાતનો, મધ્ય 
ગુજરાતનો આ માણભટ્ટ પેટ ભરવા કથા કરતો ને તે 
માટે મોટે ભાગે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરતો હતો; તે સાણું 
કમાયો હશે. એવું માની શકાય છે કે એનાં આખ્યાનોનો 
ગો એક સફળ “વ્યાસ' જ નહિ, પુરાણી જ નહિ, પણ 
રસસિદ્ધ કવીશ્વર હતો. મર્યાદિત શક્તિવાળું “માણ' જેવું 
સાધન લઈ તે માત્ર 'માણ' જ ગજવતો નહિ હોય; 
આખી ભક્તસભાને પણ રસ પમાડીને ગજાવતો હશે. 
'કથા' અને 'માણ' તો તેના હાથમાં સાધન માત્ર છે; 
ને તેમને અતિક્રમી જય છે ને આપણો શ્રેષ્ઠ આખ્યાનકાર 
થતાં થતાં તે આપણો મધ્યકાલીન શ્રેષ્ઠ પરલક્ષી કવિ 
પણ બની ગયો છે. શામળે તેને મહેણું માર્ય છે કે “'ક્થ્યું 
કથે તે શાનો કવિ ?'”' પણ પ્રેમાનંદ તેના નાકર, વિષ્ણુદાસ 
ને વિશ્વનાથ જેવા પુરોગામીઓનો પૂરો કસ કાઢ્યો છે, 
ને નરસિંહ મહેતાએ જે 'સુદામાચરિત્ર' રચી આખ્યાનનું 
બીજ નાખ્યું હતું તેને મુખબંધ - કડવાં - વલણ 
વગેરેમાં પૂર્ણ વિકસિત કરીને પૂર્ણ સ્વરૂપમાં ઢાળી આપ્યું 
છે. આખ્યાન તો નમૂનેદાર સ્વરૂપમાં પ્રેમાનંદનું જ. 
શામળે વાત તો સાચી જ કહી હતી કે આખ્યાન 
તો “ખ્યાતવસ્તુ' જ હોય છે, “પૂર્વવૃત્તોક્તિ' જ હોય 
છે; પણ પ્રેમાર્નદે તેને પોતાના પ્રતિભાસ્પર્શથી ભૂત, 
વર્તમાન ને ભાવિ એવા ત્રિકાલમાં અમ્લાનરૂપે સ્થાપી 
આપ્યું છે; એ આપણો રસસિદ્ધ કવીશ્વર છે, જેને 
જરામરણનો ભય-*જ નથી. પ્રેમાનંદની પ્રતિભાનો જાદુઈ 
સ્પર્શ તો તેનું 'ગુજરાતીપણું' જ છે; કથા કરતો કરતો 
તે પ્રજાની નાડને પણ બરાબર પારખી લે છે. ૧૪મી 


ઉટ્ટશ 





સદીની ગુજરાતી પ્રજ્નની તાડને પ્રેમાનંદ જેવું બીજું 
કોઈ ભાગ્યે જ પકડી શક્યું હશે, એમ જરૂર કહી શકાય. 
એક ઉદાહરણ લઈ આ મુદ્દો તપાસીએ. 

આખ્યાનના આદ્ય સ્થાપક નરસિહ મહેતાએ 
પોતાના જેવા જ એક ભાગવત ભક્ત પોરબંદરના 
સુદામાનું પ્રભાતિયાંમાં ચરિત્ર લખ્યું છે. બન્ને સમાન 
કક્ષાના ભક્ત તે બન્ને ગુજરાતી ભકત; એક જૂનાગઢનો 
તો બીજે પોરબંદરનો. નરસિંહ પોતાની ભક્તિસપાટી 
સુદામામાં મેળવી લે છે ને ઉતાવળે ઉતાવળે જાણે તે 
કથા પૂરી કહી જાય છે. પણ પ્રેમાનંદ તો નાનો 'વ્યાસ' 
છે, આખ્યાનકાર છે અને આખ્યાન એટલે તો 
“આસમતન્તાત્‌ ખ્યાનમ્‌''. ચારે બાજુથી જમાવીને કહેવું 
તે આખ્યાન છે; જમાવટ જ એનો આત્મા છે, તે 
પ્રેમાનંદ બરાબર જાણે છે. લોકો વચ્ચે કથા કરવાનો 
ઘંઘો છે એટલે ક્યાર્સનાં તેમજ ગૂજરપ્તી જીવનનાં 
ખીલવી શકાય તેવાં રસબીજેનો તે અચ્છો જાણકાર 
છે. ભક્તની પેઠે તેને માત્ર કથા કહી જવામાં કોઈ રસ 
નથી. તે ગુજરાતી જીવનના તેમજ કવનના બધા જ 
રસોનો અચ્છો જાણકાર છે. રસસંક્રાન્તિની શક્તિ પણ 
એની જ; જેની નોંધ નવલરામે લીધી છે. ““આ 
રસસંક્રાન્તિ તે એવી રીતે કરે છે કે ક્યાંય રસભંગ થતો 
નથી; તે ધારે છે ત્યારે રડાવે છે, ધારે ત્યારે હસાવે છે 
ને ધારે છે ત્યારે શાન્તરસના ઘરમાં બેસાડે છે'' વગેરે. 
પણ પછી આપણે તેને વશ વર્તીએ છીએ; આપણે 
તેના હાથમાં રમીએ છીએ. આપણે 'આજના' હોઈએ 
તો પણ. આ ૧૪મી સદીનું ગુજરાતીપણું એ જ એને 
જિવાડે છે, અમર કરે છે, તો મારે પણ એ જ છે. આ 
જ એની વિશિદ શક્તિ છે, તો તેની મર્યાદ્દા પણ છે. 

નરસિહનો સુદામો ભાગવતનો પરમ ભક્ત ને 
વૈષ્ણવ છે જેવો, તે કવિ પોતે પણ છે, પણ પ્રેમાનંદનો 
ભક્ત સુદ્દામા તો તત્કાલીન કોઈ 'બામણ' જેવો પ્રેમાનદે 
બનાવી દીધો છે. અરે, પ્રેમાનંદનાં અવતાર જેવાં પાત્રો 
પણ ૧૪મી સદીની મર્યાદાવાળાં બની જય છે | છતાં 
કહેવાનું 'મન થાય છે કે ગુજરાતમાં ખુદ નરસિંહ, સુદામા 
ને સ્વયં કૃષ્ણ જેવાં પાત્રો પણ પ્રજામાનસમાં અદ્યાવધિ 
જે જે ર્‌પમાં અંકાઈ જળવાઈ રહ્યાં છે તે તેનાં મૂળ 


ઓંગસ્ટ ર૦૦૧ ; ૬ 


સ્વરૂપ જેવાં નથી; પણ પ્રેમાનંદે ચીતર્યા છે તેવાં જ 
તે આજે પણ જીવિત રહ્યાં છે; નરસિહ-મીરાં- 
દયારામની ભક્તિએ, અખાની જ્ઞાનમાર્ગી ટીકાઓએ ને 
આપણને મધ્યકાળમાં ટકાવી રાખ્યાં છે, તો પ્રેમાનંદનાં 
ભક્ત અને ભગવાનનાં પાત્રોએ પણ આપણી 
ભક્તિભાવનાને પોષી-સંતોષી છે એમ કહેવામાં વાંધો 
નથી. પ્રેમાનંદ પોતાની કથાઓમાં ભક્તિને અતિક્રમીને 
પણ હાસ્યરસની જમાવટ કરે છે; જેના દાખલામાં 
નરસિહ મહેતાની વહેલ, સુદામાનું દ્રારિકાગમન, 
નળાખ્યાનના બાહકનું વર્ણન વગેરે આપી શકાય. 

પ્રેમાનંદ આપણો સર્વકાલીન પરલક્ષી કલાનો ઉત્તમ 
કવિ છે; એ ઊર્મિપ્રધાન આત્મલક્ષી ભક્તિનાં પદો રચતો 
નથી; એ ભક્ત અને ભગવાનની કથા 'જમાવીને' કહે 
છે. ઊર્મિપ્રધાન ભક્ત કવિને તો એક સ્વાભાવિક લાભ 
રહે છે 10/10 110[0૫5૯ના આવેગપૂર્ણ ઉદ્ગારનો. 
પરલક્ષી કવિને ઠંડે કલેજે બધી વાત માંડીને કરવાની 
હોય છે; એમાં મૂળ વસ્તુની વાત, પાત્રાલેખન, 
સંધિઓ-વાતાવરણ બધું બરાબર જાળવવાનું હોય છે. 
પ્રેમાનંદનાં રસકલાવિધાન, પાત્રાલેખન બધું સૌછવપૂણ 
ને સપ્રમાણ હોય છે; ક્યાંય વધારે કે ઓછું નહિ, બધું 
બરાબર, એ જ એની શક્તિ છે. ઓખાહરણ જેવા 
આપખ્યાનમાં કૃષ્ણ (વિષ્ણુનો અવતાર) અને શિવ એવા 
બે મહાન આરાધ્ય દેવોને તે સામસામા ટકરાવે છે ! 
પણ અંતે નહિ કોઈની હાર કે જીત ! હિન્દુ ધર્મના બે 
મહાન દેવોનું સમકક્ષપણું બરાબર સચવાય છે ને બન્નેની 
વિશિષ્તાઓને, પરિવેશને તે રમણે ચઢાવે છે, ને 
શ્રોતાઓને ભરપેટ હસાવે છે, ને છતાં ભક્તિ તો બન્નેમાં 
ઠરીને ઠામ રહે છે. એક કથાકાર તરીકે તે પ્રજામાનસને 
સમજને સાચવી પણ લે છે. 

ભાગવતમાં જે શ્રીકૃષ્ણની છૂટક કથાઓ છે, એ 
રીતે તે સળંગ આખ્યાન નથી. જુદાં જુદાં મણકાસ્વરૂપ 
સાથે કામ પાડે છે. તે કદાચ તેની ઉત્તરવયની કૃતિ 
હશે. પણ 'નળાખ્યાન' એની મહત્ત્વાકાંક્ષી કૃતિ છે, એ 
“મહાકાવ્ય' થતાં થતાં જણે કે રહી ગયું છે. પ્રેમાનંદની 
રસજમાવટની શક્તિ અહીં તેના મધ્યાઇ્ જેવી ખીલી 
ઊઠે છે. તેનો જાણીતો હાથવગો હાસ્યરસ 'બાહુક'ના 


ઓંગસ્ટ ર૦૦૧ : ૭ 





પાત્રમાં છે જ. પણ પ્રેમાનંદ્દે નળાખ્યાનમાં રાજા નળમાં 
એક લોકોત્તર માનવપાત્રને દેવોથીયે વશેકાઈ દર્શાવતું 
બતાવીને પોતાની શક્તિનો ને સમજનો પરિચય આપ્યો 
છે. દમયંતીના પ્રથમ સ્વયંવરમાં લાલચુ દેવો પણ 
આવ્યા છે, દમયંતીને પરણવા ઉત્સુક; પણ રાજા નળ 
પોતે થઈ એમને તેમાં ઉત્તેજન આપે છે ! એમાં જ 
નળની માનવતા દેવોથીયે ઉત્તમ રીતે પ્રગઠ કરી આપી 
છે, જોકે દમયંતી રાજા નળને જ પરણે છે એ એનું 
સતીત્વનું ધોતક બની રહે છે. 'નળાખ્યાન' મહાભારતના 
'નલોપાખ્યાન'નું વિકસિત સ્વરૂપ છે, એટલું જ નહિ, 
પણ પ્રેમાનંદની પ્રતિભાશક્તિનું પણ પૂર્ણ વિકસિત 
સ્વરૂપ છે. આમ આપણે જેઈ શક્યા છીએ કે પ્રેમાનંદની 
કથાઓમાં ભક્તિથીય વધારે 'સંસારરસ'નો ઉત્કર્ષ 
અનુભવાય છે; કવિને સ્વર્ગ કે મોક્ષ જોઈતો નથી. 
એને ભગવાનતતી પ્રામિની પણ ઉતાવળ નથી. એ તો 
પૂર્ણ કદનો કવિ માત્ર છે. એને “ઉદર' તો નિમિત્ત છે; 
કથારસમાં જ ખરો રસ છે. નવલરામ કહે છે તેમ તેનામાં 
સર્વત્ર 'પ્રેમ' અને 'આનંદ' જ ઊછળી રહ્યા છે. ૧૭મી 
સદ્દીની જે મર્યાદા છે તે જ તેની પ્રતિભાની છે. પણ 
પ્રેમાનંદનું પૂર્ણ આખ્યાનસ્વરૂપ ગુજરાતી ભાષાનું પૂર્ણ 
વિકસિત સ્વરૂપ છે રસસિદ્ધિની અસાધારણ કુશલતા ને 
સૂઝ, રસબીજેની એની સમજ ને માવજત આ બધું 
એવુ છે કે ગુજરાતને એથી મોટો બીન્ને કવિ મળે ત્યારે 
ખરો; નહિ તો નવલરામે પોતાના ઉત્તમ એવા પ્રેમાનંદ- 
વિવેચન-લેખમાં કહ્યું છે તેમ હાલ તો “એના પેગડામાં 
પગ ઘાલી શકે તેવો બીને કોઈ કવિ નથી.'' હવે આજે 
જ્યારે આપણે પ્રેમાનંદને મૂલવીએ છીએ ત્યારે તે 
આપણી સામે ગુજરાતી ભાષાના એક સર્વકાલીન 
મહાકવિ તરીકે નહિ, તો મહાન કવિ લેખે, રસસિદ્ધ 
કવિ લેખે જ આપણું ધ્યાન ખેંચી રહે છે. 
પ્રેમાનંદનાં આખ્યાનોની ભાંષાનો એક અલગ 
સ્વતંત્ર કોશ થઈ શકે. ૧૪મી સદીની ભાષાનો સ્વતંત્ર 
કોશ કરો તો અખો પણ ઉમેરવો પડે. શામળની 
પ્રતિભા પધવાર્તાઓમાં વર્તાય છે; પણ તે પ્રેમાનંદની 
રસકક્ષાની નથી. નરસિહથી શરૂ થયેલું આખ્યાનસ્વરૃમ 
૧૮મી સદી સુધી ચાલ્યું છે. પણ ૧૮મી સદ્દીમાં જ તે 


લ્ટ્શં 


ક્ષીણ થઈ ગયું છે. દયારામ ઊર્મિપ્રધાન પ્રતિભા છે. 
તેને ગીત-ગરબી, ભજન-પદ ફાવે છે. તેણે આખ્યાન 
અજમાવી તો જોયું છે, પણ તે ફાવ્યું નથી. ર૦્મી 
સદ્દીમાં કવિ શ્રી સુન્‍્દરમે 'લોકલીલા'માં સુદ્દામાની વાત 
માટે આખ્યાન અજમાવી જ્યું છે, પણ તે પ્રભાવક 
નથી. ૧૭મી સદીમાં તે સ્વરૂપ પ્રેમાનંદમાં જ અનવદય 
ને ટોચનું પરિણામ પામ્યું છે. તેના પ્રવાહી ઢાળો ને 
દેશીઓની ભાષા સો ટકા ગુજરાતી બની રહી છે. એ 
બધું જોઈને મને એમ કહેવાનું મન થાય છે કે આપણે 
પ્રેમાનંદ પછી બીજી ત્રણ સદીઓ વટાવી છે ને હવે 
ર૧મી સદીમાં પ્રવેશ્યા છીએ ત્યારે આ વીતેલી ત્રણ 
સદીઓમાં જેમાં અંગ્રેજી શાસનથી માંડીને - રેનેસાંસથી 
માંડીને-ગાંધીજની આગેવાની નીચે દેશ આઝાદ થયો 
તે દરમિયાન આપણાં મૂલ્યો ડહોળાયાં ને ચક્રાવે ચઢ્યાં 
ને કંઈક ઠર્યા તે ગોવર્ધનરામ - ન્હાનાલાલમાં બેશક 
પમાય છે. પણ આ ત્રણ સદીઓનું જમાવીને આખ્યાન 
કરે તેવો પ્રેમાનંદ જેવો બીજે એક કવિ આપણને મળ્યો 
હોત તો તે કેવું '“ગુજરાતીપણું'' આપણને જેવા મળત 
તે મારા કુતૂહલનો વિષય છે. 
પરિશિષ્ટ 

* પ્રેમાર્નદે સુદામાચરિત્રમાં સુદામાને કૃષ્ણના 

દ્વારિકા-નગરી ખાતેના મિલનમાં ''તને સાંભરે રે'' અને 


ગિ 


“મને કેમ વીસરે રે'' એ હાળનું પ્રખ્યાત કડવું રચ્યું 
છે, જે ઘણું લોકપ્રિય નીવડ્યું છે, ને લોક્ઝભે ચઢી 
ગયું છે; પણ “તને સાંભરે રે'' એ શબ્દગુચ્છ તો 
વ્યાકરણશુદ્ધ છે; પણ ““મને કેમ વીસરે રે'' એ શબ્દ- 
ઝૂમખું મને ચર્ચા કરવા જેવું લાગે છે. 

“તું સ્મરે છે'' એ તો શુદ્ધ વ્યાકરણી કર્તરિ પ્રયોગ 
છે. પણ એ જ અર્થમાં “તને સ્મરે છે ?'' એમ કહી 
શકાય ખડું ? “તને સ્મરે છે ?'' એ “તને યાદ આવે 
છે ?'' એવા અર્થમાં વાપરી શકાય ખડું ? “તે તને 
સ્મરે છે''માં તને એ કર્મ વિભક્તિ છે, કર્તા 'તે'. છે. 
એનો અર્થ એવો થાય કે કર્મને કર્તા તરીકે વાપરી 
શકાય ? મને એ વાત મુશ્કેલ લાગે છે; એથી જ 
પ્રેમાનદ્દે “'મને કેમ વીસરે રે ?'' એવો પ્રયોગ કર્યો છે 
તે “હું કેમ વીસરી શકું ?'' એ અર્થમાં છે. અહીં 
''મને'' જે કર્મ વિભક્તિ છે તેને તેણે કર્તા વિભક્તિમાં 
વાપરી છે. પ્રેમાનંદ જેવો ગુજરાતી ભાષાનો માહિર 
કવિ આવો પ્રયોગ કરે ને એ અતિ લોકપ્રિય પણ 
થાય તો એમ માનવું રહ્યું ક આવો પ્રયોગ તે સમયમાં 
ચલણી હશે જ. એ સિવાય આમ બને નહીં. અને હવે 
આવો પ્રયોગ આપણી ભાષામાં આજકાલ જોવામાં 
આવતો નથી. કોઈ વિદ્દાન આ પ્રશ્ન ઉપર વધુ પ્રકાશ 
પાડશે તો ગમરો. 


સાભાર સ્વીકાર 


બા એટલે : લે. પ્રફુલ્લ રાવલ, પ્ર. કૃતિ પ્રકાશન, વી. પી. રોડ, વીરમગામ - ૩૮ર ૧૫૦, 
કિં. રૂ. ૧૪/-; અંતિમ રાત્રિ : લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૪૨/-; સંગાથ : લે. પ્ર. ગભરુ 
ભડિયાદરા, ગાંધી વિદ્યાપીઠ, વેડછી, તા. વાલોડ, જિ. સૂરત, કિં, રૂ. ૩૦/-; અંધ દિગંત : 
સુરેન્દ્ર મહાન્તિ, અનુ. રેણુકા સોની, પ્ર. સાહિત્ય અકાદમી, રવીન્દ્ર ભવન, રૂપ, ફીરોજશ।હ રોડ, 
નવી દિલ્હી - ૧૧૦ ૦૦૧, કિં, રૂ. ૧૪૦/-; ગુજરાતી લલિત નિબંધ સંચયન : સંપા. 
ભોળાભાઈ પટેલ, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ।. ૧૦૦/-; સ્વર્ગગંગા : લે. જ્યોતિ જોશી, પ્રકાશન- 
આયોજક, કુસુમ પ્રકાશન, અમદાવાદ, પ્રાપ્તિસ્થાન (ભારતમાં) : શ્રીમતી મમતાબેન થાનકી, 
માઘવભુવન, ભોજેશ્વર પ્લૉટ, રેલવે બગીચાની સામે, પોરબંદર - ૩૬૦ ૫૭૫, કિં. રૂ. ૫૦/-. 


બ્રશ 





આંગસ્ટ ૨૦૦૧ : ૮ 


પામ્યાં છે. સર્જક કવિ તરીકેની એમની શબ્દોપાસન!- 
એ એમને સંમાર્જિત અને સમુચિત શબ્દ સંપડાવ્યો છે. 
શબ્દયોજના, છંદદોવિધાન અને કૃતિના સંવિધાન પરત્વે 
એક સભાન ક્લાકાર તરીકેની મુદ્રા એમની કવિતામાં 
ઊપસે છે અને તેમાં એમની કાવ્યજ્ઞતાનુંય પ્રદાન ઓછું 
નથી. 'નિશીથ'ની કવિતામાં એમનું એ સંવિત્સર્વસ્વ 
ઊતર્યું છે એમ કહેવામાં કોઈ અત્યુક્તિ થતી નથી. 
સકલ વિશ્વનાં સુખ-શાંતિની ખેવનાનાં, વસુધૈવ 
મુટુમ્તજયૂની ભાવનાનાં અને વિશ્વમાનવી બનવાની 
આદર્શનિષ્ઠાનાં યુગપ્રભાવી પૂર, જે 'વિશ્વશાંતિ'ની અને 
'ગંગોત્રી'ની ઠવિતામાં હતાં તે, અહીં 'નિશીથ'ની 
કવિતામાં થોડાં આછર્યા છે, પણ સાવ ઓસર્યા નથી. 
બધી વ્યક્તિગત સંકડામણને અતિક્રમીને વિરાટમાં 
વ્યાપવાની ઝંખના 'ત્રિઉર'ની આ અંતિમ પંક્તિઓમાં 
પ્રક્ટી છે : 
ટૂર્થ છલંગ ભરી, જીજળવેગ ધારી, 
અ! સડ/-ઝટ ચલો /-તજએ કનર 
ને સિધુમોજ મહ ખોજી અનન્ત યારી 
ચલ ડુબ/૭ દઈએ /િજ ભવ ન્ય/ર/. 
(પૃષ્ઠ ૮૯) 
વિરાટને વ્યાપવાની એ વાંચ્છા જ શબ્દાંતરે 
“રખડુંનું ગીત'માં પ્રકટી છે : 
ધરનો ઉબર જહ ઓળંગ/ અજ હવે 
પગમ/ કંઈ પંજો રહું રે, 
ક્ષિતિજઉબર મારે પૃથ્જીનો ઠેકવો 
કછ ન ૧/ર તો લગહું. 
(પૃષ્ઠ ૧૩) 
વ્યક્તિથી વિશેષ સમષ્ટિની, કહો કે અંગતથી 
વિશેષ સમસ્તની, ચિંતા સેવનાર કવિ માનવજાતિને 
ઉત્કટતાથી ચાહે છે. એક જ ધારદાર પંક્તિમાં એની 
પ્રતીતિ થાય છે ; 
અનન્ય અધિકારિણ0 ઉરની એક તું મહર. 
જે માનવજાતિને 'સાન્ત્વના'માં “અંગે અંગે રુધિર 
ઝરતી' કહી છે તેને ઉત્કટતાથી ચાહવાની વાત “વિરાટ 
પ્રણય'માં કવિ કરે છે અને ઉમેરે છે કે - 
રહો તું ચાહવા .જેજી હુંજ કે અન્ય કોઈક, 
એટલી ઉદ્દભજી તુંને ચ્હાત/ ચ્હાતાં જ ઝંખના. 


આંગસ્ટ ૨૦૦૧ : ૧૧ 





અને ચ્હાન/રન! કો ઈ કઝીન ન હજે તને, 
અવિક /ત તને ચાહી %/ગું અ/જ છું એટલું. 
(પૃષ ૬ર) 
પ્રકૃતિસૌદર્યના અખૂટ રસની સાથે જ માનવ- 
ઉત્કર્ષની તીવ્ર ઝંખના ઉમાશંકરમાં “સતત જેવા મળે 
છે. મનુષ્યના-માનવજાતિના માંગલ્ય વિશેની ખેવના 
અને જાગૃતિ આ કવિએ 'વિશ્વશાંતિ'થી જ દાખવી છે. 
આમ, સૌરદ્ય અને માંગલ્ય-બંનેય એમની કવિતાનાં 
પ્રેરક-ચાલક બળ છે અને એટલે જ કવિ વિરાટ પ્રણય' 
જેવું કાવ્ય આપે છે. ઉમાશંકરનાં ગંભીર ચિંતન અને 
સૂક્ષ્મ સૌદર્યદર્શનથી એ કૃતિ રસાયેલી છે. માનવન્નતિની 
વિકાસરેખા, વિવિધ સંસ્કૃતિઓના ઉદ્યાસ્તનું ચિત્ર 
તેમજ સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિનો વિમર્શ આ કાવ્યને ખરેખર 
વિરાટ પરિમાણ અર્પે છે. સંસ્કૃતિની સખીરૂપે પ્રકૃતિને 
કવિએ એમાં પ્રત્યક્ષ કરાવી છે. એનું વર્ણન સુંદરીના 
રૂપકથી કરેલું છે : 

હ %/તિ તો રહે નવવધૂ સ મંડિત. 

ખચેલ ઉડઠમંડલે, નયનમ/ નરે નિમ, 

અને ધવલ કંબૂકંઠ નભગંગસ્રગ્ધ/રિણી. 

સકંપ કુચમંડલે સ/લિલપ/તળી ૫/૫, 

, ધરી ક્ષિતિજમેખલ# મૃખર સિધયબૃદ્બુદરવે, 

પદે ઝરણાઝ/ઝરી, હલ જસંતજ/%/ ૯ચે. 
- (પૃણ ૫૧-૫૨) 
“વિરાટ પ્રણય'ને વિષ્ણુપ્રસાદ આધુનિક ગુજરાતી 
કવિતાની એક સિદ્ધિ ગણાવેલ છે. તેમ બીજ સિદ્ધિ 
છે “નિશીથ'. નિશીથને એટલે રાત્રિને સચેત-સજીવ 
તત્ત્વ કલ્પીને કવિએ એમાં નિરૂપણ કર્યું છે. વળી 
ભવ્ય, રુદ્ર અને છતાં રમણીય લાગતા વિરાટ નર્તકની 
મૂર્તિ રૂપે તેને કલ્પીને “નિશીથ હે !' એવું ઉદ્બોધન 
કરીને કવિએ તેનું પ્રભાવક વર્ણન કર્યું છે. પૂરા ૫ ખંડમાં 
વિસ્તરેલા ૮૦થી વધુ પંક્તિના આ મહત્ત્વાકાંક્ષી 
કાવ્યમાં એક પ્રૌઢ કવિનો ઉન્મેષ પ્રક્ટ્યો છે. એનાં 
સુરેખ ચિત્રો, આકર્ષક અલંકારો અને ઇંદ્ોવિધાન તરત. 
ધ્યાનમાં આવે છે. 'પ્રીતિપ્રોયાં', 'રસપ્રોક્ષણ' અને 
“મનોમૃત્તિકા' જેવા સુંદર.પ્રયોગો કરતા કવિએ દાખવેલી 
ભાષાસિદ્ધિ પણ નોંધપાત્ર છે. સમર્થનરૂપે થોડોક 

પંક્તિઓ જોઈશું : 


લ્ટ્શ 


એ પ્રકટ થતાં જ, ગાંધીયુગના “અગ્રણી કવિ' તેમજ 
આપણા એક પ્રૌઢ (10દ]01) કવિ તરીકે સ્થાપિત થઈ 
જાય છે. આપણા સાહિત્યના ઈતિહાસની આ એક ખૂબ 
જ નોંધપાત્ર ઘટના ગણવી જોઈએ. 

અહીં મારે બીછ એક આડવાત કહેવી છે. 
સમકાલીન-અથવા ખરું કહીએ તો ગાંધીયુગના અગ્રયાયી 
(0101૯01)-કવિ સુન્દરમૂનો બીન્ને કાવ્યસંગ્રહ “વસુધા” 
પણ ૧૯૩૯માં જ પ્રકાશિત થાય છે. કાવ્યકલાએ 
વિકસિત, કાવ્યગુણે વિભૂષિત અને કાવ્યોત્કર્ષે પ્રમાણિત 
એવો એ સંગ્રહ પૂર્ણ સંતર્યક છે. ગુણજ્ઞ ગુજરાતે 
સુન્દરમૂની બધી તેમ એ સંગ્રહની કવિતાનેય હૃદયના 
ઉમળકે વધાવી છે અને આસ્વાદ્ી છે. પરંતુ પુરસ્કાર- 
પ્રદાયકોનું જવું જેઈતું હતું તે ધ્યાન એની તરફ ગયું 
નથી. હા, નોંધવું જેઈએ કે પછીથી સુન્દરમ્‌ને એમના 
સાચા સાહિત્યરસિક અને અભ્યાસી પણ મૂળભૂત તો 
રાજકારણી એવા માધવસિંહ સોલંકીને કારણે “પદ્મ- 
ભૂષણ'નું બિરુદ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ તે બિના જેટલી 
આનંદપ્રદ તેટલી ગૌરવપ્રદ લાગતી નથી. ઉમાશંકરને 
પણ 'પદ્મભૂષણ' મળવો જોઈતો હતો તેમ 'જ્ઞાનપીઠ 
પુરસ્કાર' સુન્દરમૂને કેમ નહીં 7 ગુજરાતના આ બેઉ 
સમર્થ કવિવરોને એ સંયુક્તપણે અથવા એક પછી એક 
આપી શકાયો ન હોત ? આવા વંધ્ય પ્રશ્રો હવે જોકે 
પૂછવા જોઈએ નહીં, તોય કહેવું જોઈએ કે ઉમાશંકરને 
અને સુન્દરમૂને સમર્પિત સંમાન-પુરસ્કાર અંગેની આ 
હકીકત આપણા પ્રજાજીવનની એક કમનસીબી છે. 

સુન્દરમ્‌-ઉમાશંકર વિશે મેં અન્યત્ર જે કહ્યું છે 
તેનું પુન:ક્થન કરું છું : “'આ (ગાંધી)યુગના પ્રમુખ 
કવિઓ તે સુન્દરમ્‌-ઉમાશંકર. એ બંને એકબીજાના 
સ્પર્ધક નથી, પૂરક છે. કવિઓ, સર્જકો અને તેમાંય 
આવા યુગલરૂપ ને સમકાલીન સર્જકોની ખરી-ખોટી ને 
પ્રસ્‍તુત-અપ્રસ્તુત સરખામણી આપણે ત્યાં થયાં કરી 
છે. આ બે સર્જકોનું મૂલ્યાંકન કરતો વિવેચનનો અંત્તિમ 
શબ્દ ઉચ્ચારવો જેકે હજુ બાકી છે, બાકી રહેશે કદાચ, 
તો પણ કવિતા અંગે એટલું અવશ્ય કહી શકાય કે 
દર્શનની દીપ્તિમાં ઉમાશંકર ચઢે, ભાવની આર્ત્તિમાં 
સુન્દરમ્‌. બંનેમાં એ બેઉ પાછાં છે તો ખરાં. બીજું, 
શબ્દનો સદ્ય:સ્પર્શિતાનો ગુણ સુન્દરમે સિદ્ધ કર્યો છે 


ઉટ્શ 





તેટલો ઉમાશંકરે નથી કરી બતાવ્યો. શબ્દની માવજત 
ઉમાશંકર કસબીની, સભાન કલાકારની શક્તિથી કરે છે. 
શબ્દનું"સહજ સ્કુરણ સુન્દરમ્‌ની તપોમય ચેતનાના બળે 
સ્વયં કાવ્યાત્મક ઉન્નતિ ને ઔચિત્ય ધારણ કરે છે. 
બંને વચ્ચેનો આ ભેદ સહૃદયને છેક અજાણ્યો રહે એવો 
નથી.'' (“અર્વાચીન કવિતામાં પ્રફૃતિનિરૂપણ'માં). 

'નિશીથ'ના પ્રાક્ટ્યે એને વધાવતાં વિષ્ણુપ્રસાદ 
ત્રિવેદીએ (“૧૯૩૯ના ગ્રંથસ્થ વાડ્મયની વાર્ષિક 
સમીક્ષા'માં) આ ઉદ્ગાર કાઢ્યા હતા : 

“સુકુમાર હૃદય, તેજસ્વી બુદ્ધિ, સમર્થ કલ્પના 
અને ઊંડા ચિન્તન વડે સમૃદ્ધ વ્યક્તિત્વનો પરિચય 
'નિશીથ'માં થાય છે...શ્રી ઉમાશંકર જોશી આપણો 
નવીન પણ અગ્રણી કવિ, સાહિત્યના અનેક પ્રાન્ત 
સર કરનાર સાહિત્યકાર, ગુજરાતની સૂક્ષ્મ સંપત્તિ છે. 
તેમની કૃતિઓનો ઉલ્લેખ બીન્ન પ્રાંતો આગળ આપણે 
ગૌરવથી કરી શકીએ છીએ, અને માનીએ છીએ કે 
બીન પ્રાંતોમાં પણ એમના જેવા સાહિત્યકાર ગણતર 
જ હશે. ગુજરાતની યોગ્ય પ્રશંસા ને કદર તેમના 
વિકાસને નડતર નહિ કરે તેની પતીજ તેમની કવિતા જ 
આપે છે.'' ૧૯૬૮માં, એટલે બરોબર ૩૧ વર્ષે, 
વિષ્ણુપ્રસાદની અ આગાહી સાચી ઠરી અને 'નિશીથ'ને 
ભારતીય શાનપીઠનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો. ગુજરાત 
માટે એ ખરે જ ભારે આનંદ-ગૌરવનો પ્રસંગ બન્યો. 
પુરસ્કારો અનેક સાંપડ્યા છતાં ઉમાશંકર આજ લગી 
સતત વિકાસશીલ કવિ રહ્યા છે. એ બાબતે પણ 
વિષ્ણુભાઈ સાચા ઠર્યા છે. વળી હમણાં કેટલાક સમયથી 
તો ઉમાશંકરને આંતરરાષ્ટ્રીય નોબેલ પુરસ્કાર મળવો 
જોઈતો હતો એવી વિષ્ણુભાઈની ધ્ઢ માન્યતા છે અને 
તે બિલકુલ સાચી છે. બલકે, આપણે સહુ એમની 
સાથે સહમત થઈએ એવી-એટલી સાચી છે. 

આટલી અનિવાર્ય ભૂમિકા પછી હવે 'નિશીથ'ની 
કાવ્યસૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરીએ : 

ઉમાશંકર આપણા એક પ્રૌઢ કવિ છે, ગાંધીયુગના 
જ નહીં, સમગ્ર અર્વાચીન કાલના ઉત્તમ કવિઓમાંના 
એક છે. એમનું કવિવ્યક્તિત્વ એટલે વિશાળ માનવ- 
સમભાવ, સમુત્રત ભાવના અને મર્મગામી ચિંતન. એ 
વ્યક્તિત્વધોતક તત્ત્વો એમની સમગ્ર કવિતામાં આવિષ્કાર 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ૧૦ 


પામ્યાં છે. સર્જક કવિ તરીકેની એમની શબ્દ્યોપાસનદ- 
એ એમને સંમાર્જિત અતે સમુચિત શબ્દ સંપડાય્યો છે. 
શબ્દયોજના, ઇંદોવિધાન અને કૃતિના સંવિધાન પરત્વે 
એક સભાન કલાકાર તરીકેની મુદ્રા એમની કવિતામાં 
ઊપસે છે અને તેમાં એમની કાવ્યશ્તાનુંય પ્રદાન ઓછું 
નથી. 'નિશીથ'ની કવિતામાં એમનું એ સંવિત્સર્વસ્વ 
ઊતર્યું છે એમ કહેવામાં કોઈ અત્યુક્તિ થતી નથી. 
સક્લ વિશ્વનાં સુખ-શાંતિની ખેવનાનાં, વયુધવ' 
જીુડુ-5%મની ભાવનાનાં અને વિશ્વમાનવી બનવાની 
આર્દ્શનિષ્ટાનાં યુગપ્રભાવી પૂર, જે “વિશ્વશાંતિ'ની અને 
'ગંગોત્રી'ની કવિતામાં હતાં તે, અહીં 'નિશીથ'ની 
કવિતામાં થોડાં આછર્યા છે, પણ સાવ ઓઔસર્યા નથી. 
બધી વ્યક્તિગત સંકડામણને અતિક્રમીને વિરાટમાં 
વ્યાપવાની ઝંખના 'ત્રિઉર'ની આ અંતિમ પંક્તિઓમાં 
પ્રકટી છે : 
ટૂ છલંગ ભરી, જીજળવેગ ધારી, 
અ/ સ/#ડ/-ઝટ ચલો /-તજએ કિન્#/₹/. 
ને સિધૂમોજ મહ ખોજી અનન્ત ચાર 
ચ/લો ડબ/૭ દઈએ /નેજ ભજ ન્ય/ર/. 
(પૂછ ૮૯) 
વિરાટને વ્યાપવાની એ વાંચ્છા જ શબ્દાંતરે 
'રખડુંનું ગીતમાં પ્રકટી છે : 
ઘરનો ઉબર જહ ઓળંગી અ/જ હજે 
પગમ/ કંઈ પંજો રમું રે, 
ક્રિતિજઉબર મારે ૪થ્જીનો ઠેડવો 
ક્ષણ# ન ૧/ર તી લગ/ું. 
(પૃષ્ઠ ૧૩) 
વ્યક્તિથી વિશેષ સમષ્ટિની, કહો કે અંગતથી 
વિશેષ સમસ્તની, ચિંતા સેવનાર કવિ માનવન્તિને 
ઉત્કટતાથી ચાહે છે. એક જ ધારદાર પંક્તિમાં એની 
પ્રતીતિ થાય છે ; 
અનન્ય અ/િક/રેહ# ઉ6રન? એક તું %/હર#. 
જે માનવજાતિને 'સાન્ત્વના'માં “અંગે અંગે રુધિર 
ઝરતી' કહી છે તેને ઉત્કટતાથી ચાહવાની વાત “વિરાટ 
પ્રણય'માં કવિ કરે છે અને ઉમેરે છે કે - 
રહો તું ચ/હવ/ જેજી હુંજ ડે અન્ય કોઈથી, 
એટલ ઉદ્દભજ તુંને ચ્હાત/ ચ્હાત/ જ ઝંખનદ 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૧ : ૧૧ 





અને ચ્હ/ન/રન? કો કી કત ન હજે તને, 
અવિશ્ર1ત તને ચહ મ/ઝું અજ છું એટલું. 
(પછ ૬૨) 
પ્રકૃતિર્સાદર્યના અખૂટ રસની સાથે જ માનવ- 
ઉત્કર્ષની તીવ્ર ઝંખના ઉમાશંકરમાં સતત જેવા મળે 
છે. મનુપ્યના-માનવજ્નતિના માંગલ્ય વિશેની ખેવના 
અને ન્ગૃતિ આ કવિએ 'વિશ્શાંતિ'થી જ દાખવી છે. 
આમ, સૌદ્ય અને માંગલ્ય-બંનેય એમની કવિતાનાં 
પ્રેરક-ચાલક બળ છે અને એટલે જ કવિ “વિરાટ પ્રણય' 
જેવું કાવ્ય આપે છે. ઉમાશંકરનાં ગંભીર ચિંતન અને 
સૂક્ષ્મ સૌદર્યદર્શનથી એ કૃતિ રસાયેલી છે. માનવન્નતિની 
વિકાસરેખા, વિવિધ સંસ્કૃતિઓના ઉદયાસ્તનું ચિત્ર 
તેમજ સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિનો વિમર્શ આ કાવ્યને ખરેખર 
વિર!ટ પરિમાણ અર્પે છે. સંસ્કૃતિની સખીરૃપે પ્રકૃતિને 
કવિએ એમાં પ્રત્યક્ષ કરાવી છે. એનું વર્ણન સુંદરીના 
રેપકથી કરેલું છે : 

હ %#7તિ તો શટે નવ૧થૂ સ% *ંડિત, 

ખચેલ ઉડુકંડલે, નયનમ/ નર નલિજ/, 

અને ૬જ૧લ કંબુકંઠ નભગંગઃગ્૧/રિણી. 

સર્કંપ કુચમંડલે સ/લિલપ/તળ! ૫મી, 

ધરી શ્િતિજ્ભેખલ ઝુખર સિકબુદ્બૃદ્રજે, 

પટે ક કિ હિલ જસંતવ/ધ/ લચે. 
(પૃછ્ઠ ૫૧-૫૨) 
“વિરાટ પ્રણય' યે વિષ્ણુપ્રસાદ આધુનિક ગુજરાતી 
કવિતાની એક સિદ્ધિ ગણાવેલ છે. તેમ બીજી સિદ્ધિ 
છે 'નિશીથ'. નિશીથને એટલે રાત્રિને સચેત-સજીવ 
તત્ત્વ ર, કવિએ એમાં નિરૂપણ કર્યું છે. વળી 
બવ્ય, રુદ્ર અને છતાં રમણીય લાગતા વિરાટ નર્તક્તી 
મૂર્તિ રૃ તપે તેને કલ્પીને “નિશીથ હે !' એવું ઉદ્બોધન 
કરીને કવિએ તેનું પ્રભાવક વર્ણન કર્યું છે. પૂરા પ ખંડમાં 
વિસ્તરેલા ૮૦થી વધુ પંક્તિના આ મહત્ત્વાકાંક્ષી 
કાવ્યમાં એક પ્રૌઢ કવિનો ઉન્મેષ પ્રકટ્યો છે. એનાં 
સુરેખ ચિત્રો, આકર્ષક અલંકારો અને ઇંદોવિધાન તરત 
ધ્યાનમાં આવે છે. “પ્રીતિપ્રોયાં', 'રસપ્રોક્ષણ' અને 
“મનોમૃત્તિકા' જેવા સુંદર પ્રયોગો કરતા કવિએ દાખવેલી 
ભાષાસિદ્ધિ પણ નોંધપાત્ર છે. સમર્થનરૂપે થોડીક 

પંક્તિઓ જોઈશું : 


હ્ટ્શ 


નિરીીક હે / રતમન્ા તપસ્જ / 
તજી અવિશ્ર/ત /વરાટ તડવો, 
કદીક તો આસન ૧ળી બેસતો 
હિમાદ્દે જેજી દઢ તું પલાઠીએ. 
ઉત્કાંતિન! ધૂણી ખે ઝળાઝળાં, 
ઉડસ્ટુલિંગો ઊડત /િગંતમ. 
ત્યા ચિતવે સદિરહસ્ય ઊડ 
અમાસઅંધારતલે નિગૂઢ તૂં. 
(પષ ૩) 
અહીં જોઈ શકાય છે તેમ આ મહત્વસિદ્ધ કૃતિમાં 
પ્રકટતું કવિનું છંદ-લયનું અને વાણીનું સામર્થ્ય ખરે જ 
મુગ્ધકર છે; એ ઉભયની આગવી ઉમાશંકરીય પ્રભા- 
છટા અને તેની ઉપરનું એમનું પ્રભુત્વ તરત પરખાય 
છે. નીચેની પંક્તિઓમાં બધે અને છેલ્લીમાં વિશેષપણે 
વર્ણસંવાદ અને છંદસંવાદ દ્વારા સધાતું કવિતાનું સંગીત 
અનુભવી શકાય છે. 
ટેલાજી બે બાહ, બ્રહ્માડગોલે 
જીંઝાઈ રહેતો, ઘૂમતી પશ્જી સાથે. 
ઘૂમે, સુઘૂમે શચિરક/લ નતને, 
પડે પરંતુ પદ તો લયો/ચેત 
વસુંધરાન સદુ રંગભોમે/ 
બજત જ્યાં કદ્ર ઝદંગ સિંધ 
(પૃષ્ઠ ૧) 
અહીં આ પંક્તિઓમાં યોન્નયું છે તે રાલિની 
અને ઉપન્તિ ઈંદોનું મિશ્રણ કવિએ આ કૃતિમાં સર્વત્ર 
યોજ્યું છે. ઉપરાંત એને લગતા નવા પ્રયોગ લેખે એ 
છંદોની શ્રુતિઓમાં વધ-ઘટ કરી છે. 'ટિપ્પણ'માં દર્સાવ્યા 
મુજબ, “પંક્તિ પમાં શાલિનીની અંત્ય બે શ્રુતિ વચ્ચે 
લંધુ નાંખ્યો છે, જ્યારે પંક્તિ ૬૮માં ૭મી ગૃરુશ્રુતિનો 
લોપ કર્યો છે....૮રમી પંક્તિ તતજગાગા-ની છે, 
ઇન્દ્રવજાની ૭મી લઘુશ્રુતિને બદલે અહીં દીર્ઘ છે''. 
આમાં શાલિનીની પંક્તિનો શ્રુતિલોપ સુભગ લાગતો 
નથી, બીન્ન બે પ્રયોગો સહજસાધ્ય અને સુંદર લાગે 
છે. સંગ્રહનું નામાભિધાન જેની ઉપરથી થયું છે તે આ 
'નિશીથ' કાવ્યનાં કામણ ન્યારાં છે. એણે વાચકોને 
અત્તે વિવેચકોને તો આંજ્યા છે જ, કવિઓનેય આંજ્યા 
છે. એની અનુભૂતિરૂપે નાથાલાલ દવેએ “હિમાદ્રિ હે !' 


બટ 





અને શ્રીકાંત માહુલીકરે “શશાંક હે !' કાવ્યો લખ્યાં છે. 
બીન્ન પણ અનેક કવિઓની કૃતિઓ પર એની પ્રત્યક્ષ 
કે પરોક્ષ અસર પથરાયેલી અભ્યાસીને જડશે. 'નિશીથ'ને 
અંતે આવતી દેશભક્તિની મુદ્રા તો સમકાલીન ઘણાં 
કાવ્યોમાં ઊપસી છે. આ કાધ્ય ત્રગ્વેદની સ્તોત્રકવિતાના 
નવા અવતાર સમું છે. એને અંતે આવતું માનવોની 
મનોમૃત્તિકામાં સ્વપ્નોનાં બી વાવતા નિશીથનું કવિનું 
દર્શન મઝાનું છે. પરંતુ રાત્રિના એ પ્રકૃતિતત્ત્વને દેવાધિદ્દેવ 
માનીને, દેશી જનોની અજ્ઞાનનિદ્રા અને દાસત્વતંદ્રા દૂર 
કરવાની કવિએ કરેલી પ્રાર્થના આજે ખાસ રોચક નીવડતી 
નથી. ઊલઠું, એ ઉમેરણ લટ્કણિયા સમાન લાગે છે. 
ગાંધીયુગમાં વ્યાપક બનેલ દેરાચિંતનનું અને દેશપ્રેમનું 
એમાં સ્વાભાવિક પ્રતિબિંબ પડ્યું છે. યુગપ્રભાવ 
કવિતામાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારે પોતાની છાયા નાંખે જ છે ! 
પ્રકૃતિવર્ણનની સાથે ચિંતન ભળ્યું હોય એવું- 
'નિશીથ' જવું, બીજું કાવ્ય છે 'વણન્ર'. એ “વિરાટ 
પ્રણય' સાથે પણ સામ્ય ધરાવે છે. કારણ, એમાં 
વણજાર નિમિત્તે માનવજ્તિની પ્રગતિનું નિરૂપણ છે. 
બે ડુંગરની વચ્ચેની ઘાટીમાંથી પોઠ પસાર થાય છે તેનું 
પ્રભાતમાં દર્શન થતાં કવિની નજર આગળ માનવજતિની 
અનેક પોઠનાં દશ્ય ખડાં થાય છે. પ્રારંભનું સગ્ધરા 
છંદમાં થયેલું એક સુંદર આલેખન નજ્નવા જેવું છે : 
સૂતેલી રાત આખી રજ સળવજ ને તોષજ રંગતૃષ્ણ? 
ઊ૭ ઊંચે સુતેજે રમત, ઉડ જવ પરથ્જીનેયે /નેચંતે. 
ગઢા નાદે ખરીન! પથ પર ગઝૂડતાં વાસન ઝુંડ જગ્ય, 
જાગ્યો શંગેજ! જીરે કમ પરહરીને સૂ્તિલો મતરિશ્વ. 
(પણ ૧૨૮) 
આવાં પ્રકૃતિનિરૂપણથી આરંભાયેલી ૬૮ પંક્તિની 
આ કૃતિ પેલી બીજી પોઠોના વર્ણન સાથે સમાપ્ત થાય 
છે એ વર્ણન કૃતિનો અર્ધાથી વધુ ભાગ રોકે છે. કવિનું 
વાણીનું અને ઇંદનું સામર્થ્ય અહીં પણ જણાઈ આવે 
છે. એનું પ્રકૃતિવર્ણન પણ નોધપાત્ર છે. પરંતુ 
ચિતનપ્રધાન બની રહેલી કૃતિ એકંદરે જમતી નથી. 
ઉમાશંકરનું પ્રકૃતિદર્શન-વર્ણન તો એમની પ્રથમ 
કાવ્યકૃતિમાં જ સબળતાથી છલકાઈ ઊઠ્યું છે. 
કાવ્યનિર્મિતિ એટલે સૌદર્યસર્જન અને સૌરદ્યનું પાન 
કરતાં કે કરીને ગાતું થયેલું હૃઘ્ય જ કવિતા કરી શકે એ 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ૧૨ 


વાત જેમાં કહેવાઈ છે તે સૉનેટ 'નખી સરોવરં' ઉપર 
શરત્પૂર્ણિમા'માં તરુણ' ઉમાશંકરે આંકેલું પ્રકૃતિદશ્યનું 
ગતિશીલ ચિત્ર એમના પ્રકૃતિદર્શનનો તેમ એમની 

કવિપ્રતિભાનોપાકો પરિચય કરાવે છે. ' “:** 

રળી મી અનિલલહર ગુજ 'વલરીમે 

. સૂતી'જી તે ૮ળત જલસેજે ગે ગ્ર થીમ 

ન સકોરીને, પરિમલ જ પલવંપ્રન્ત મંદ 

ી ક જ" પ ૧) 
. :. આકૃતિ ઉપર બળવંતરાયના ' ભંણેકારુ 'ની અસર 
છે; બળવંતરાયે એની યોગ્ય પ્રશંસા કરેલી, તે એ માટે 
કે એમાં ઉમારંકરનું, વિશિષ્ટ કવિવ્યક્તિત્વ *મુદ્રિત 
થયેલું છે.” “આ તેમ આવાં. અનેક પ્રકૃતિનાં, સભર ને 
દીપ્તિમંત- શિત્રો આલેખવા પાછળના પ્રકૃતિના : સૌન્દર્ય- 
અનુભવની મૂડી ઉમારંકરને છેક નાનપણથી મળતી 
રહેલી. એમણે પોતાની સર્જનપ્રવૃત્તિનાં. ઘડતરબળો વિશે 
કહેતાં આ જણાવ્યું છે : “ખંભેરિયા ડુંગરની" તળેઠીમાં 
બામણા ગામ તે મારું વતન. એટલે સૌદ્યધામ શામળાજી 
અને ચોતરફના ગિ ગિરિપ્રદેરાની વનશ્રીની કામણગારી અસર 
:બાલ્યવયથી ચિત્ત પર અંકિત થતી રહી છે.” પ મિલન' 
.વિશેષાંક,: પુષ્ઠ ૩૭), મોટપણે. પણ આ ,અને .આવા 
“કુદરતની સમૃદ્ધિવાળા * અનેક-પ્રદેશોનાં પ્રવાસ- -પર્યટનો 


'એ કરતા રહ્યા'અને પ્રકૃતિ-અનુભવનો સંચય વધતો. ને 


,સચેત; [થતો રહ્યો. ઉમારાંકર લગભગ . નિત્યના, ,. ાવિશના 
પ્રવાસી રહ્યા' છે. .બીજ,:એક પ્રારંભિક કૃતિ 
'સાબરદર્શન'માં સાબરમતીને જા કાઢેલા-આઃ યો 
.જાણે'કે સાર્થક થયા છે : [: “.'. ;...*. * 
 ઉડ5૭,' ૧૫ ડુંગરડ! છોરી છું; ત્યમ જ 
_ડવાસિની, કા કેડ. છ કેડી. બી ભૃંય:" 
“ ““(પૃષ' ર) 


અ ોશિયા પિ આ પંક્તિ સમાની : ;ભાવનાનો 


વિસ્તાર છે.. આ કાવ્યમાં પ્રકૃતિનાં સુંદર 'ચિત્રો છે.'* 

, “*ચિતનપ્રધાતેકાવ્યોમાં નોંધપાત્ર તે 'ઔત્માનાં 
-ખેડેર' સોનેટમાંળાં. મોનવપ્રેમની' અનિવાર્યતા .અંને 
'યથાર્થનો સ્વીકાર એવાં બે અત્યંત“મહત્ત્વનાં: વિચાર- 


' બીને એમાં”કવિએ. રોપ્યા છે અને તેને' ઉછેર્યા' છે, 


આગળ જતાં એમની કવિતામાં એને વધુ 'વિકસાવ્યાં 


'ઓગસ્ટ ર૦૦૧*:-૧૩ 





છે. કુંજ ઉરની' અને “યથાર્થ જ સુપથ્ય એક' એવાં 
બે સૉનેટોર્માં'એ બીજનિક્ષેપ થયેલો છે. “કુંજ ઉરની'ના 
અષ્કમાં. ખૂબ 'આકર્ષક- પ્રકૃતિનું વર્ણન પ્રસ્‍તુત કરીને 
કવિ' જણાવે છે કેપ્રકૃતિ' એમને આમંત્રે છે, પરંતુ 
એમણે તો પોતાનો પ્રેમ જગતને ચરણે 'ધર્યો 'છે એટલે 


“એમને પ્રકૃતિ પ્રિય છે, પણ પ્રિયતર તો મનુષ્ય જ છે, 


પછી ભલે મનુષ્ય ચાહે કે અવગણે: 
.. જનુષ્યો ચહે કે. 48 અવગંહો, 3 ગણન 
રું'રખી ભાવો મનુજઉરન ઉરસરસ. 
| મને વ્હાલ ' જી ડું ૧00, કુ “અમૃતે 
મનુષ્યે” છાયેલી પ્રિયતર' મને કુંજ ઉરની. * 
(પૃષ્ઠ ૧૫૩) 
_ ઉશોરાંકર કવિતાને' સમજનારા મરમી કવિ છે. તેમ 


'જવનતે' સમજનારા મેધાવી. માનવી છે. એમની એ 


ઉભયની પરિપક્વ સમજ એમના વાહ્મયમાં 'બેધકતાથી 


હ્યક્ત. થઈ છે. કદાચ એથી જ સૂત્રાત્મકંતા, એમંની 
શૈલીનું વિશેષ” લક્ષણ, બની રહે 'છે. અહીં છેદી બે 


પંક્તિઓ , 'સૂતોત્મક બની આવી છે. ' . 
. “યથાર્થ જ -સુપથ્ય એક'માં, કવિ જણાવે છે કે 


અશક્ય આદર્શોના ઘેનમાં પડીને રમ્ય ભ્રૉંતિમાં રચવું 
અને સામે. રહેલી વાસ્તવિકતાને. અવગણવી ' 'એતો 


છુંવનના પ્રવાહને આંગળીઓ વચ્ચેથી વ્યર્થ સરી જવા 
દેવા બરાબર છે.' દુ:ખદ હોય તો પણ યથાર્થને એટલે 
વાસ્તવિકતા . '(લ્યંણને સ્વીકારવી , અને સમજવી તે 
જ બહેતર, છે. ખોટા ભ્રાંત સુખ .કરતાં; સાચાં એટલે 
સ્વીકારી લીધેલાં કઃ સારાં. અને એટલે જ. સુખ. કરતાં 
'સમજમાં ' ઊતરેલાં દુ:ખ'. સારાં, આ વિચાર સૉનેટને 
અંતે વ્યક્ત કરીને કવિએ યથાર્થનો મહિમા ગાયો' છે .: 
મતે, અસુખ ન# દમે 'વિતથસોખ્ય; જેવ. કઠે, 


.'સુંખો, ન રુચત .5થ -સમજ/૭િ - ઊતય ડખો. 


યથ % સુપથ્જ એક, સમજયા જછું: રહ૩. જે. 


અંજણ ર ઈ ક 'રિજાઈય 3 તે. 


“: (પૃષ ૧૮૪). 
છેલી બે જપદ્દિની: (સમજૂતી, આપતાં.' કવિએ 
કિપ માં જે લખ્યું છે 'તે અહીં. નોંધવું અનિવાર્ય 


લાગે છે.. જવન છવવાનું જ “છેઃ તોયથાર્થ એક 


ક્ટ 


મનદુરસ્તી સાચવવાનો ઈલાજ છે. બને એટલું સમજ્યા 
જવું. વણસમજ્યો આનંદ ભોગવવામાંયે શી મઝા છે ? 
એ કરતાં તો ભલે રિબાવું પડે, પણ સમજવું સારું.'' 

“આત્માનાં ખંડેર' એક રીતે જોતાં તો ભ્રાંતિ- 
ભંગની કથા છે. ૧૭ સૉનેટની એ માળામાં કવિએ એનું 
વિગતે વર્ણન કર્યું છે. કથાનાયક અહમ્‌થી પ્રેરાઈને 
વિજયપ્રાપ્તિ માટે યાત્રા આરંભે છે અને ત્યારે જગત 
પાસેથી, એનાં મનુષ્યો પાસેથી અનેક આકાંક્ષા- 
અપેક્ષાઓ રાખે છે. પરંતુ આગળ જતાં, વિવિધ 
અનુભવોમાંથી પસાર થતાં, મનુષ્યોની મર્યાદાઓનો 
પરિચય થતાં એ બધી એને વ્યર્થ-નિરર્થક લાગે છે. 

“માનવતાના આત્માની ભવ્ય સુંદર ઇમારતને ઠેકાણે 

એને ખંડેરો જ દેખાય છે. પછી તરત તો ગાવામાં દિલાસો 
શોધે છે. છેવટે એ યથાર્થને-હકીકતને-1110/ને 
સમજવા તૈયાર થાય છે, યથાર્થની સમજણને જ જીવનના 
સારસર્વસ્વ તર્રકિ વધાવે છે.”” આ લાક્ષણિક અને મહત્ત્વની 
કૃતિની કવિએ 'દિપ્પણ'માં આપેલ આવી વિશદ 
સમજૂતી જોવાનું પ્રલોભન છોડીને, અ! કાવ્યના કેન્દ્રમાં 
રહેલી ભાવના અને સમજણ એમની કવિતામાં આગળ 
જતાં કેવા રમણીય રૂપે વ્યક્ત થઈ છે તે જોઈશું. તે 
માટે કવિના કાવ્યસંગ્રહો 'અભિજ્ઞા' અને “વસંતવર્ષા'માં 
પ્રકાશિત કેટલાંક સૌનેટો ઉપર અલ્પ દષ્ટિપાત કરીશું. 
કવિને પ્રકૃતિથી અધિક મનુષ્ય પ્રિય છે એ ભાવ- 
ભાવના 'ભલે શૃંગો ઊંચાં'માં આમ વ્યક્ત થઈ છે : 
ગમે શૂંગો કેન્તુ જ્નરવભરરી ખીણ મૂજ હો / 
તળેટીએ વીથ! સહજ નિરમી શાલતરુન, 

“” રમે ત્યાં છ?ઓ; ઉટજ' ઉટજે સૌમ્ય ગૃહિણી 
રચે સન્ધ્યાર્દીપ; સ્તિમિત દગ ખેલે શિશૂકુલો; 
ભલે જંગો ઊંચ અવતિતલ વાસો મુજ રહો / 

આના અનુસંધાને “ગયાં વર્ષો-'ની માનવપ્રેમની 
ભાવનાનો મહિમા કરતી આ પંક્તિઓ જુઓ : 
ઉરે ભારેલો જે %ણયભર ન! જપ ક્ષણ ઠે. 
સ્ટુશ્ો કાયે કાવ્યે, જગમધૂરપો પી પદપદે 
રચી સૌહદોનો મધૃષુટ અવિક/ત વિલસ્યો, 
અહો હૈયું /-જેણે જવતર તણો પંજ જ રસ્યો. 
“રહ્યાં વર્ષો તેમાં-'માં વિવિધરંગી અજબ દુનિયા 


હટ્શ 





સમજવી મુશ્કેલ છે એમ જણાવીને ફરીથી પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ 
માનવપ્રેમનો મહિમા કર્યો છે : 
મને આમંકે ઓ મૃદુલ તડકો, દક્ષિણ હવ, 
ટિશિ'ઓન્દ હાસો, ગિરિવર તણાં જગ ગરવઇ 
નિશાખ્ણે તૈયે શશિકિરણનો અ/સવ ઝમે, 
જનત્કજે-હાસે પરમ કતલ અભિરમે. 
હિસાબો જીવ્યાના' અને 'ફલશ્રુતિ' આ બે 
સૉનેટમાં સમજવિષયક બે સૂત્રાત્મક પંક્તિઓ આવે 
છે, જે અનુક્રમે આ રહી : ી 
ભર્યુ ચું અ/યષ્યે ? અણસમજ ને ગેરસમજો. 
* ક ઝ્ 
અહો અ/યુષ નિ /-બસ, સમજજું એ ટૃલકૃતિ. 

આ ન્તાં સમજાય છે કે માનવપ્રેમની મનીષા 
અને સમજણની આરાધના આ બે વાનાં વિચારક 
ઉમાશંકરના જીવનચિતનના સારભૂત તત્ત્વરૃપ છે. અને 
એનો પ્રથમ આવિર્ભાવ 'આત્માનાં ખંડેર'માં થતો હોઈને 
એમની એ કૃતિ પણ ખૂબ જ મહત્ત્વની અને ભારે 
મહત્ત્વાકાંક્ષી બની રહે છે. 

સંગ્રહનાં બીજાં સોનેટોમાં પ્રણયભાવનાં તેમજ 
કવિતાવિષયક સૉનેટો નોંધપાત્ર છે. પૃષ્ઠ ર૬ થી પૃષ્ઠ 
૪૯ દરમિયાનમાં એ વિષયનાં કાવ્યો મુકાયાં છે; તેમાં 
કેટલાંક સૉનેટ છે. 'સખી મેં કલ્પી'તી'નો બળવંતરાય 
ઠાકોરે 'આપણી કવિતાસમૃદ્ધિ'ની બીજી આવૃત્તિમાં 
સમાવેશ કર્યો ત્યારે નોંધ્યું છે કે “'પ્હેલી આવૃત્તિ વખતે 
મ્હને અર્વાચીન સુરુચિને અનુરૂપ પ્રેમકાવ્યોના નમૂના 
બહુ થોડા મળ્યા હતા. નવી કવિતાએ આ ખોટ ઝડપથી 
પૂરી નાખવા માંડી છે.'' પ્રિયતમા વિશે કવિતાઈ 
કલ્પનાસ્ોમાં રાચતા કાવ્યનાયક્ને વાસ્તવિક રૂપે તેનું 
મિલન થતાં જણાય છે કે તે તો તેના પોતાના જેવી 
જ એક મનુષ્ય છે અને તેય અપૂર્ણ, છતાં આનંદ 
એ વાતનો છે કે તેનું હૃદય કલ્પ્યાથીય વધુ મધુર છે. 
આ વસ્તુને કવિએ શેફ્સ્પિરિયન પ્રકારના સૉનેટમાં 
ઢાળી છે. એની પછીના સૉનેટ 'મળી ન્હોતી ત્યારે-'માં 
મિલન પૂવેની પ્રિયતમાની સ્થિતિની વાત છે. 
પહેલામાં જે વિરોધ છે તેનાથી સહેજ જુદ્દો, પણ 
તેવો જ વિરોધ અહીં અંતિમ પંક્તિયુગ્મમાં વ્યક્ત થયો 
છે-આ રીતે : 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ :; ૧૪ 


મળી નહોત ત્યારે કિય, જલથલે ખોછ તુજને, 
રું ચોઈ અજે તુજ મહ પદ સકલ એ. 
(પૃષ્ઠ ૩૦) 
આ બેઉમાં સૉનેટના બંધની ચુસ્તી અને 
શિખરિણી છંદનું વિધાન ખૂબ મનોરમ અને તેથી ખૂબ 
જ આકર્ષક છે. એમાં પ્રક્ટતું ઈંદલયનું અને વર્ણસંવાદ્નું 
સૌંદર્ય કેટલીક પંક્તિઓને ભાવકચિત્તમાં હંમેશ મહે 
અંકિત્ત કરી દે છે. 
જ તોવે હૈયે ચિર મૂકી જ મોહજદિર... 


#«-*#ન-નન્‍્# 2-૭-૦૦ -૦૦-૦૭#૪૬૦#૦૪-૦૭૦#-૦--નન્ન 


અદી ?/ જ અવનવલ રંગોની ૯૮ */. 

(પૃ. ર૯) 
** * ક 

કુંકે ડ!ળે ડ/ળે ૭૬ નજર કળે અગ તણ, 

મ' સ્વપ્નોમાં મક્લિ મિલની”? સુરભિ. 
(પૃ. ૨૦) 
મૂળ ઇંગ્લિશ સૉનેટની પ્રાસયોજનાનું અહીં 
અનુસરણ નથી; બલકે, પ્રાસનાં બંધન સ્વીકાર્યા જ 
નથી, પણ તેને સ્થાને આવતું વર્ણસંવાદનું અને 
આન્તરપ્રાસનું માધુર્ય પ્રશસ્ય છે. આ માધુર્ય અને 
તદ્‌્જનિત કાવ્યસંગીત “બે પૂર્ણિમાઓ' નામક બીના 
સૌનેટમાંય અનુભવી શકાય છે. કવિનાં જ નહીં, 
આપણી કવિતાનાં ઉત્તમ સોનેટોમાં સહેજે સ્થાન પામી 
શકે એવા આ સોનેટમાં કવિએ, પહેલા અને બીન્ત 
પટ્કમાં અનુક્રમે શારદી અને વૈશાખી એવી બે 
પૂર્ણિમાઓનું વર્ણન તે બંનેના મહિમાના સૂચન સહ 
કર્યું છે. પહેલી પૂર્ણિમાએ કવિને જીવનમાં પ્રથમ 
કાવ્યસ્કુરણ થયું હતું, સૌદર્યદર્શનનો મંત્ર લાધ્યો હતો. 
અને બીજીએ પ્રિયતમાનું પત્નીરૂપે આગમન થથયું હતું, 
જીવન ભર્યુભર્યું બન્યું હતું. અહીં જણાવવું જોઈએ કે 
વૈશાખી પૂનમ એટલે ખુદ્ધપૂર્ણિમા કવિની લગ્નતિથિ છે. 
આમ બંને ચાદગાર પૂનમને કવિએ અહીં સ્થિરીકૃત કરી 
છે. બંધ છે મિશ્ર અને ઇંદ પૃથ્વી. 'સાન્ત્વના' કાવ્યમાં 
“મધ્યાહ્નેય મતે તું હદયદજ શમાવી લાઈ 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ૧૫ 





ઝુજ્યોત્સ્ના' એ છેલ્લી પંક્તિમાં, પત્નીનું 'જ્યોત્સ્ના' 
નામ વણી લીધું છે તે સુસ્ન વાચકની નજર બહાર નહીં 
જાય. પ્રણયભાવને વ્યક્ત કરતાં બીત સતનેટો છે “મૂક 
મિલન', “સ્પંદનો' અને “રહસ્યો તારાં'. કવિતાવિષયક 
સૉનેટોમાં 'પરાધીત કવિ' અને 'કહો છો કે' નોધપાત્ર 
છે. પહેલામાં એક સરસ કોદિ (૦0॥૦્૯ા!)ની રજૂઆત 
કરી છે. કવિતું દૃલ્ય વીફ્યું છે અને તે કવિતાને ઉદેશીને 
એક મહત્વની વાત કહી દે છે કે કવિની પ્રેયસી જ 
કવિતાનો ખરો વિષય બની બેઠેલી છે એટલે જે બીજ 
વિષયો કવિ અયનાવે છે તે બધા પોચા, ખોટ્ટા અને 
બનાવટી છે. એ બધા તો છૈ કવિતાને પટાવવા માટે. 
આ સાંભળી કવિતા સામી વીકફરે છે અને કહે છે કે 
પ્રેયસીની બધી વાત તે ન્વહેર કરી દેશે અને તેની ફજેતી 
કરશે. આ બન્યું ત્યારથી પ્રિયાસંબંધિની કથા કવિ સહેજ 
પણ છુપાવી શકતો નથી. હળવા ભાવના આ સૉનેટથી 
વિપરીત બીન્ન સૉનેટમાં કવિ સામે દુનિયાદારીની ફરિયાદ 
રજૂ થઈ છે. તેમાં કહેવામાં આવે છે કે કવિ માત્ર 
પ્રકૃતિની અને પ્રેમની જ કવિતા કરે છે, ઉત્તરમાં કવિ 
કહે છે કે જગતમાં પ્રકૃતિ નિરંતર ખીલતી-પ્રકુક્ષતી રહે 
છે તેમજ પ્રેમીજનોની પ્રણયગોષ્ટિ પણ સતત ચાલ્યાં 
જ કરે છે. એ બંને જ્યાં સુધી બદલાય નહીં ત્યાં સુધી 
તો તેમની જ કવિતા થશે. 

અમે ધેલ/ છો ને / પથમ દુનિય/ છે પલતો, 

પછી થ/0// %/9// નવલ લવી શણ ૫ણન. 

(પૃ. ૮૩) 

અહીં “લવશું' શબ્દ દ્રારા કવિએ કરેલો કટાક્ષ 
ધ્યાનમાં લેવા જેવો છે. આ વિષયના બીજ્ન એક સૉનેટ 
“અમે ગાયાં ગીતો'માં કવિ સામે આખા સ્ી-વર્ગ વતી 
પ્રિયાએ કરેલી ઉપાલંભભરી ફરિયાદ અને તેનો ઉત્તર 
છે. કવિતાવિષયક બીજ્વં સૉનેટો છે 'ઓરતા' અને 
“આત્મસંતોષ'. આ બધાં સૉનેટમાં સૌનેટનાં ક્લા- 
કસબતું કવિનું સામર્થ્ય પરખાઈ આવે છે, 

આ સંમ્રહમાં્નાં બધાં સૉનેટો જોતાં જણાય છે કે 
સૉનેટના ત્રણેય પ્રકારો-બંધો-શેક્સ્પિરિયન, પેઠ્રર્કત અને 
મિશ્ર, કવિ આસાનીથી અજમાવી જહે છે. ત્રણેમાં 
સફળ સૉનેટો એમણે આપ્યાં છે, તેમ છતાં કવિનો 


લ્ટ્શ 


પક્ષપાત છે પેટ્રાર્કન તરફ. કવિનું પહેલું કાવ્ય સૉનેટ છે 
અને તેય પેટ્રાર્કન. 'આત્માનાં ખંડેર' સૉનેટમાળાનાં ૧0 
પૈકી ૧ર જેટલાં સોનેટ પેટ્રાર્કન બંધમાં છે. પ્રયોગની 
દષ્ટિએ જોઈએ તો એમાંના ૧૧મા સોનેટમાં છેલ્લી બે 
પંક્તિઓ શિખરિણીની નહીં, અનુષ્ઠુપની છે. એવી જ 
રીતે “મૂક મિલન'ની છેલ્લી પંક્તિમાં છંદપલટો કર્યો 
છે. મિશ્ર બંધના અને તેથી ભિન્ન પંક્તિવિભાજનનઃ 
પ્રયોગો પણ કવિએ કર્યા છે, જેના ઉદાહરણ તરીકે 
'ઓસરતા' અને 'ભલે' દર્શાવી શકાય. એકમાં ૪*૪-૫--૧ 
અને બીન્નમાં ૫૦૫૦૪ એવાં વિભિન્ન વિભાજનો છે, 
જે તેની નોખી આંતરભાત દર્શાવે છે. ૮*૪*રનો 
મિશ્રબંધ તો અનેકમાં જેવા મળે છે, આ સર્વમાં 
સૉનેટની રચનાની ક્ષમતાને પૂરેપૂરી તાગવાનો કવિનો 
પ્રયાસ જોઈ શકાય છે. 
સૉનેટ પછી ગીતનો ખ્યાલ કરીએ તો સંગ્રહમાંનાં 
ર૨ જેટલાં ગીતો કવિના અનુગામી સંગ્રહો 'આતિથ્ય' 
અને 'વસંતવર્ષા'માં ભવિષ્યમાં આવનારાં ગીતોના 
પૂર્વસકેતરૂપ છે. અહીં “મોરી ગુજરાત', 'દૂર શું ? નજીક 
શું ?', “માનવીનું હેયું', “ગીત ગોત્યું ગોત્યું' , “નવાં 
નવાણ', “ગાણું અધૂરું મેલ્ય મા...' જેવાં કેટલાંક સારી 
પ્રસિદ્ધિ પામેલાં ગીતો છે. 'સાબરનો ગોઠિયો' ઘણું લાંબું 
અને 'પારેવડાં' જેવું ઘણું ટૂંકું ગીત છે. 'રખડુનું ગીત' 
જેવું વિરાટની ભાવનાને આલેખતું ગંભીર ગીત છે તેમ 
'વાદળી' જેવું હળવું રમતિયાળ ગીત છે. આમ ગીતોમાં 
ઘણું વૈવિધ્ય છે. એમાં બંધોનુંય વૈવિધ્ય છે, સુરેખ 
પ્રાસરચના અને મોહક લયરિદ્ધિ છે. થોડીક રમણીય 
પંક્તિઓ જોતાં આની પતીજ પડશે : 
અમે ગોત્યું કંઈ સેથીન્# વટે, 
લોચનને ઘાટે 
કે જીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને કરય ન જહું. 
1 ર (પૂ. ૧૨) 
જ ક * 
ઊગી સૌને ઉગમણે આરે પૂનમ મારી એળે ઊગી, 
એક ઊગી આથમણે રે પૂનમ મારી એળે ઊગી, 
પ.ર 


* ૪2 કજ” 


'હર્શ 





મ/નજીન! હૈય/ને નંદ્વ/પ/ જાર શ ? 
અધબોલ્ય! બોલડે, 


જોડે અબોલડે, 
પોચા શા હૈયાને (જવામા વાર છ ? 
(પ. €૪) 
જ ૪ ક્‌ 


તજ તો જ/મર/ ૧ેછુ ૭% ૧/૩ 
જાગી હું અભાગી વસંતનાં ટ્ૂલડાં સખી. 
હવે ટૂટત/ ટૂલોને કોણ રોકે 
આવત અછે ટોકે જસંતન/ ટૂલડ/ સખ, 
(પ. ૧૫૯) 
કાવ્યોમાં અઘરી સંસ્કૃતપ્રચુર ભાષા યોજતા કવિએ 
અહીં સરળ સીધી ગુજરાતી ભાષા યોજી છે. તો પણ 
સંસ્કૃત શબ્દોનો કવિનો આગ્રહ ગીતોમાંય વર્તાય છે. 
સંસ્કૃત શબ્દે ગીતમાં ન જ આવી શકે એવો કોઈ નિયમ 
ન હોઈ શકે, તો પણ 'ક્ષિતિજઉબર', સંધ્યા-ઉષા', 
'લાવણ્ય', 'આયુષની', 'વિશ્વોને', 'જીવન-સ્વપ્ન' જેવા 
શબ્દ્દો ગીતમાં ઓગળી જઈ શકતા નથી તેથી શોભતા 
નથી. આજનો કવિ 'આયુષ્યની'ને બદલે “આયખાની' 
શબ્દ યોજશે એ તફાવત ઉઘાડો છે. તો વળી આજના 
કવિનાં ગીતમાં સતત જોવા મળતો “ટેરવું' શબ્દ ઉમાશંકરે 
તેમના પ્રશસ્તગીત 'નવાં નવાણ'માં છેક ૧૯૩૪ના 
નવેમ્બરમાં પ્રયોજ્યો છે એ અગ્રતાય નોંધવા જેવી છે. 
કવિનાં ગીતો એકંદરે આસ્વાદ છે તેમ સુગેય પણ છે. 
એથી જ એમનાં ઘણાંએક ગીતો આપણા સંગીતકારોએ 
સ્વરબદ્ધ કર્યા છે અને ગાયાં-ગવરાવ્યાં છે, 
ગીતો અને સૉનેઠો ઉપરાંત સંગ્રહનો મોટો ભાગ 
રોક્યો છે મુક્તકોએ તેમજ લઘુ-દીર્ઘ કાવ્યોએ. ૧૮ 
જેટલાં નાનાં-મોટાં મુકતકોમાંથી એક-બે તો ૮-૮ 
પંક્તિનાં કાવ્યો જ કહેવાય તેવાં છે. એકાદ મૂળ 
અંગ્રેજના અનુવાદરૂપે છે. આ બધાંમાં કોઈ ને કોઈ 
પ્રકારની ભાવની કે વિચારની ચોટ અનુભવી શકાય છે. 
નોંધ લેવી અનિવાર્ય એવાં છે : “મુખચમક', 'મ્હેણું', 
'જલનિધિ-તટે', “મૌન', “દૈશવદે' આદિ. આમાંનાં 
ઘણાંક ઘણી પ્રસિદ્ધિ પામ્યાં છે, પણ સૌથી વધુ 
પ્રસિદ્ધ મુક્તક આ રહ્યું : 


*ઔંગસ્ટ ૨૦૦૧ ; ૧૬ 


પરાગ જે અંતર% હશે તો 
એ પાંગરને કઈ પુષ્પ ખલથે. 

મનોરથો સ્વપ્ન મહ હશે તો 

સિક્ઝિયે ડાય વિષે જ જન્મશે. 
(પુ. ૮ર) 
આ અને આવાં મુક્તકો અપવાદ લેખાય, નહીંતર 
મુક્તકો આપણા કાવ્યસંગ્રહોમાં મોટે ભાગે સ્થળપૂરક 

તરીકે જ મુકાતાં આવ્યાં છે. 

લઘુકાવ્ય અને દીર્ઘકાવ્ય એ બેનો 'ભેદ કરવો 
મુશ્કેલ છે. અહીં અનુકૂળતા ખાતર ૨૦-૩૦ પંક્તિની 
એક જ છાપ નિપજાવતી ઉકિતલાઘવયુક્ત કૃતિને 
લઘુકાવ્ય કહીશું. એથી ભિન્ન વર્ણન, વિચાર કે ચિંતન- 
પ્રધાન વિસ્તારયુક્ત રચનાને દીર્ઘકાવ્ય કહીશું. દીર્ઘ- 
કાવ્યોમાં 'પાંચાલી', “બૅન્ક પાસેનું ઝાડ' અને 
'સીમાડાના પથ્થર પર' દલિત-પીડિત વિષેનાં કાવ્યોના 
* વર્ગમાં આવે છે. પૃષ્ઠ ૯૦ થી ૧૧૮ સુધીનાં કાવ્યો એ 
પ્રકારનાં છે. તેમાં દલિત-પીડિત-સમભાવમું તેમજ 
સામાજિક વિષમતાનું ગાંધીયુગને પરિચિત એવું 
આલેખન થયેલું છે, તેમજ સામ્યવાદની અસર હેઠળનો 
ક્રાંતિનો વિચાર રજૂ થયેલો છે. બીજાં 'જ્ઞાનસિદ્ર', 
“અત્રબ્રહ્મ' અને 'તમિસ્રગાથા' નર્યા વિચારપ્રધાન કાવ્યો 
છે. 'જ્ઞાનસિદ્ર'માં એક વૈજ્ઞાનિકના આત્મમંથનને સહારે 
“થૈ રહેવું નિર્ભમિત એય અમોઘ જ્ઞાન.' અર્થાત્‌ 
“નિર્ભમિત-ભ્રમમુક્ત (વાંડડાં0ાટવ) થઈ રહેવું એ 
પણ આ રીતે અમોઘ (નિષ્ફળ ન નીવડે એવો) 
જ્ઞાનલાભ જ છે'' એ વિચાર વિસ્તારથી પ્રસ્તુત કર્યો 
છે. “અન્નબ્રહ્મ' “ઝત વ્રદ્ોતિ વ્યાગાનાત્‌ એ 
તૈત્તિરીયોપનિષદની ભૃગુવલ્લીના વચન પર આધારિત છે 
અને એટલે જ “સર્જ કૅ અજેય ને અત પ્તતરશિય' 
એ પંક્તિ આખા કાવ્યનું કેન્દ્ર છે. અત્રને નિમિત્તે કવિએ 
અહીં પણ સામાજિક વિષમતાનું વિસ્તારથી આલેખન 
કર્યું છે. 'ઇષ્ટિની! સર્વચક્તિ તે શક્તિ છે મજ આત્મન!' 
એ વિચાર “તમિસ્રગાથા'માં રજૂ થયો છે. આ દ્ીર્ઘકાવ્ય 
હેલન કેલરના કાવ્યનો અનુવાદ છે. બીજાં દીર્ઘકાવ્યોમાં 
“સીમાડાના પથ્થર પર', “નડ્ગા શિખર' અને 'ગ્રીષ્મ- 
પૂર્ણિમા' વર્ણનકથનપ્રધાન છે. એ ત્રણેયમાં તત્કાલે 
પ્રવર્તમાન ભાવનાઓનું આલેખન થયું છે. પ્રત્યેક વર્ણ્ય 


ઓંગસ્ટ ર૦૦૧ : ૧૪ 





વસ્તુને કોઈ ને કોઈ રીતે માનવજીવન સાથે સાંકળી 
લેવાની એક પદ્રતિ-કહો કે કાવ્યપ્રયુક્તિ (90૮૫૮ 
તંટ૫1૮૦)-ગાંધીયુગમાં પ્રચલિત હતી. જેમ કે, 
“થુવેરકાંટા'માં ખેતરની આસપાસ બાંધેલી થુવેરની સાંકડી 
વાડનું વર્ણન કરીને કવિ માનવહંયાંએ રચેલી 
વ્યક્તિપ્રેમની દુર્ગમ વાડની વાત કરે છે. અલબત્ત, આવાં 
કાવ્યોમાં પણ મોટા કવિની શક્તિ તેમના શબ્દપ્રયોજનમાં 
તેમજ છંદ-વિધાનમાં પ્રકટ થતી જેવા મળે છે. 
ઉદ્દાહરણ તરીકે, આ પંક્તિઓ જોઈએ :; 
જેણે નવે અણવને જલોવ્ય, 
મય રણોને નવપક્ષવો વડે, 
૪૪૩ ધર/ભીતર, ત/ગ ૯5૯, 
જ્ય, ગિરિ, બ/% ૨૯5૮ અરણ્ય, 
ન/2%/ નહો ને: ૪જનો ૫૯/૯૩. 
થો ગર્જ એ */તજ પસ રે તજ / ી 
(પ. ૧૨૫) 
અકે ડીક કરજંતો પછુને, કીક મ/નજી, - 
કરે કીધો બૃશિજંતો, બજૂદ્િએ સંસ્કુ/િજતો, 
સંસ્કૃતિએ કીધો ટેજ, ચતૃષ્પટ હતો જ જે 
પ્રગતિ અણમૂલ! અ/ અત્નમૂલ! બધો લહે. 
(પ. ૧૩૯) 
ઊર્મિપ્રધાન લઘુકાવ્યો થોડાંક જ છે, પણ તે 
બધાં ખૂબ મૂલ્યવાન છે, 'નિશીથ'ની તે મહદ્‌ સંપદ 
છે. એમાં મુખ્ય છે કવિતા-પ્રિયા-લક્ષી કાવ્યો અને 
અંજલિકાવ્યો. 'હૃદયની રખેવાળણ'માં કવિ કવિની અને 
પ્રણયીની તેમજ કવિપ્રણયીની વાત કરે છે. 
ક/જિઅઓે #િતર/ત ૭૯૫, 
%ણયઓ અવિર/% જ૯પ૫ત/. 
ઝણવે ભરપૂર ઉરથ 
રસગ/થ! જળને ભીજવત. 
(પૂ. ૪૩) 
4 જ ક 
કવિ હતો, ૧% ને %૪/ થયો, 
૧૯૪૫? ક/વેત/ %૯ જે ખૂંમ્ય. 
(પૂ. ૪૪) 


હ્ટ્શ 


આ સંદર્ભે જ 'અપરાધી'માં કવિએ કવિતાનો કરેલો 
અપરાધ પોતે સ્વીકારે છે અને સ્વીકારતાં જણાવે છે કે 
પહેલાં એ કવિતાનો હતો ને પછી પ્રિયાનો થયો, આથી 
કવિ પોતે અને એની કવિતા બંને તેનાં બની ગયાં છે. 

કંવિતે, અપર કારથ! 
મજ સ્જીકાર ડું છું અજ છું. 
ચિરક/લ હતો હું તાહરો, 
અ૧ હં-તું ઉભષેય એહન/ 
(પુ. ૩0) 

'અપરાધી'ની સામે મૂકવા જેવું કાવ્ય છે 'ક્ષમા- 
યાચના'. એ પણ વૈતાલીય છંદમાં રચાયેલું છે, જેના 
ત્રણ જ શ્લોકમાં કવિએ પ્રિયતમાની દૃદ્યપૂર્વક ક્ષમા 
યાચી છે. પ્રિયતમા સાથેનાં મિલનોની કથા લખવામાં 
મગ્ન કવિ તેને લાડથી બોલાવી શકતો નથી તેમજ 
તેનાં પદો રચવામાં લીન કવિ તેને પત્ર લખી શક્તો નથી; 
કાષ્યસર્જનર્ત કષિ જીવનમાં સિષતમાને જેમનો પૂરો 
અનુભવ કરાવી શકતો નથી, આ અંતિમ પંક્તિઓમાં 
ઉમારાંકરની હૃદય-આરત પૂર્ણપણે પ્રકટી છે : 

સહજે પ્રિય 420 મ 
નવ પાયાં પ્રણયામતો પૂરાં. 
કવિ હું, જવતાં મથ્યો પ્રઠે 
પરબો માંડી જવા સુધ! તણ. 
(પૂ. ૪૫) 
કવિનાં પ્રણયકાવ્યોમાં શિરમોર સમું આ કાવ્ય 
છે. હમણાં જોઈ તે પંક્તિઓમાં કવિતાને સમર્પિત કવિની 
વિવશતા તેમજ તેના જીવનની પરવશતા દર્શાવાઈ છે. 
ગાંધીયુગના આપણા આ કવિએ અનુગાંધીયુગમાં, 
અઘતન સંવેદનાને શબ્દબદ્ધ કરતાં બે કાવ્યો-'છિત્નભિન્ન 
છું' અને 'શોધ'-રચ્યાં છે. એ પૈકી 'ક્યાં છે કવિતા ?' 
એવા ધુવઉદ્ગારવાળા 'શોધ'માં કવિજીવન વિશે આવો 
દુ:ખ-ઉદ્ગાર કાઢ્યો છે : કવિજીવન અરેરે જું ઉપ- 
જવન ?' અહીં 'નિશીથ'નાં કાવ્યોમાં એના પૂર્વસંકેત 
સાંપડે છે, જે કવિતાવિષયક સોનેટોમાં તેમજ 
'ત્રિઉર'માં, કોઈ ને કોઈ રૂપે, પ્રક્ટ્યા છે, સૉનેટોમાં 
“કવિ-જિંદ્ગી' અને “પરાધીન કવિ' જેવા શબ્દ- 
પ્રયોગોમાં, તો 'ત્રિઉર'ની આ બે પંક્તિઓમાં, આ 
પંક્તિઓ 'શોધ'ની એવી જ પંક્તિઓ જેવી છે : 


બ્રશ 


ચું કાવ્ય કાર્યપડઘ/ જ સદૈવ રહેશો, 
ગ/વું જવ્યું અવરનું બસ એ જ ક/વ્જ 7 
(પુ, ૮૮) 
મરહુમ અબ્દુલકરીમખાંને અને સ્વર્ગસ્થ નરસિંહ- 
રાવને અંજલિ આપતાં કાવ્યો સર્વસામાન્ય પ્રકારનાં છે. 
પરંતુ પોતાના પિતાને અને મોટાભાઈને અંજલિરૂપે 
લખાયેલાં કવિનાં કાવ્યો ખૂબ સુંદર, હૃદયસ્પર્શી છે, 
બંનેય સાચા અર્થમાં કરુણપ્રશસ્તિઓ છે. એ કાવ્યો 
વિશે કાંઈ કહેવા કરતાં એ બેઉની થોડી પંક્તિઓ જ 
જોવી-માણવી ઠીક રહેશે : 
અગે જેની ખાધે જજન કકરોનું થઈ ડય 
બધે આયૃમાગે, જગન? ગલટૂંચી વેવિધમં 
ચડાણે, ઊડાણે, રિરવિટમણાઓ થઈ ભમ્યા 
અમે લવજ એ રે રરર નિજ ખાધે ઉચકીને, 
અહ લાવ્યા એ રે શરીર (નેજ ખંધે જનકનું. 
(પ. ૧૭) 
'પિતાનાં ફૂલ'ની આ પ્રારંભિક પંક્તિઓ કેવી 
સહજસ્ફૂર્ત છે ! ઊર્મિઆવેગને બળે જ સહસા પ્રકટી 
આવી હોય એવી આ પંક્તિઓમાં શબ્દ, છંદ, લય 
બધું જ સાહજિક છે, અનાયાસ છે. અહીં “એ રે' શબ્દનું 
અને અલ્પ પરિવર્તન સાથે ચોથી પંક્તિના પુનરાવર્તનનું 
સાર્થક્ય અલગ દર્શાવવું પડે એવું નથી, બલકે સહૃદયથી 
તરત પામી જવાય તેવું છે. કવિમાં રહેલા ચિંતકે 
“પિતાનાં ફૂલ'માં 'વિશ્ક્રમ' નિહાળ્યો છે તેમ જ વિશ્વનું 
“શિવ સકલ' જ્નયું છે તે પણ સ્વાભાવિક લાગે છે. 
કાવ્યને દૂંકાવીને તેને સૉનેટ બનાવવાનો કે લંબાવીને 
તેને દ્વીર્ઘકાવ્ય કરવાનો લોભ કવિએ રાખ્યો નથી, તેમાં 
તેમનાં સંયમ અને ઔચિત્ય ધ્યાનમાં લેવા જેવાં છે. 
'સદ્ગત મોટાભાઈ' ઉમાશંકરનું એક સફળ 
સધ:સ્પર્શી' કાવ્ય તો છે જ, “/. 101૪8 [0011 6008 
101 €કાંડ!' એવી એડ્ગર એલન પોની સમુચિત 
ઉક્તિને ખોટી ઠેરવે એવું કાવ્ય છે-એ અર્થમાં કે લાંબી 
રચનામાં એકધારી ટકી ન શકતી આવેશની માત્રા 
(“તંટછુ"ર૯ 0 €%0102110॥11') ૮ર પંક્તિના આ 
કાવ્યમાં સાધંત અનુભવાય છે. 
અરધપરધ મ્હોરી હતી આયૃષ્યવેલડી, 
પડ્યું હિમ અચિત્યું ને નિશ્ેતન ૮ળી ૫૭. 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ૧૮ 


હજ તો જામત ૧૨ હૈયે કૌડ જવ્ય/ તણ, 
ઢોળાયું જદ” કેટું ૫% ને કે ન રટે મણા 
(પૂ. ૬૮) 
પૂારંભની આ પંક્તિઓ જ મોટાભાઈના 
અવસાનથી કવિના બળબળતા જવની સ્થિતિનો ખ્યાલ 
આપે છે. ૩ર વર્ષની કાચી ઉમરે ભરજુવાનીમાં એકાએક 
ચાલ્યા ગયેલા ભાઈની પાછળ રહેવા નાના ભાઈની 
સ્થિતિનું આલેખન ચાર ખંડમાં વિભક્ત-વિસ્તીર્ણ 
કાવ્યમાં એવું તો થયું છે કે ભાવક એમાં એકદમ 
સંડોવાઈ નય છે, સમસંવેદન અનુભવે છે : 
શોભા! ભલે જગન ર્કે રચત# પદાથ, 
રભ# ભલે ૦ ન/ %જ હો પદજ, 
એ મ્હ/રું તો કિજપિ દ્રવ્ય, અકલ્પ્ય શોભ/, 
ડચ/યે હવે અલભ દ્રવ્ય અદન્યનું રે. 
(પૃ. ૬૯) 
આ પંક્તિઓમાં મોટાભાઈ જતાં તેમની અંગત 
રીતે પોતાને જે ખોટ સાલી રહી છે તેનું મર્મસ્પર્શી 
આલેખન છે. 
અ અ(ભનો ભેદે જળ ઘનમંડપ, 
બળતી જળતી તેજી ચિત્તક સ્જતિવિઇુત. 
શ્વાસે શ્વાસે રહે જાઝ ડંખ અંતરછેદન# 
પલકે પલકે ઉ ટપકે ગૂઢ વેદના. 
(પૂ. ૬૯) 
મોટાભાઈ જતાં સર્જયયેલી હૃદયની અવસ્થાનો 
ચિતાર આપતી આ પંક્તિઓમાં આવતી ઉપમા કેવી 
સુંદર, ઉપયુક્ત છે ! કવિએ અહીં ફક્ત ૧ર જ પંક્તિમાં 
મોટાભાઈનું વ્યક્તિચિત્ર દર્સાવ્યું છે. થોડીક જોઈએ : 
સંતોષ એ મઝુખન? અહિ સુઝ, 
ઘૂટેલ અશ્રકઝ શ વળી અખ અહ્ધ / 
સંસારની વહી ઘર ૫૭ કાજ, વેઠ. 
હોમ્યાં સુખો નિજ ડરી નિત અન્યચિતઇ 
સ્જીક/ર અ/તુર ઉરે વડીલે ઈધૈલ 
સાધ્યો સુકોમલ વયે કુ કમયોગ. 
(પૃ. ૭૦) 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ૧૯ 


આ પછી ખૂબ સુંદર ઉપમાન અને અધ્યાસ 
નિયોજને કવિએ દર્શાવ્યું છે કે પાંચ ભાઈઓમાં એ 
મોટાભાઈ હતા અને પછી પ્રશ્ન કર્યો છે કે પાંડુના પાંચ 
પુત્રોએ હિમાલયમાં હાડકાં ગાળ્યાં ત્યારે મોટાભાઈ 
ધર્મરાય છેલ્લે ઢળ્યા હતા, તો અમારા મોટાભાઈ, તમે 
પહેલાં કેમ ગયા ? આ વસ્તુ કવિએ ભાવકગિત્તમાં 
હંમેશ માટે અંકાઈ રહે એવી અનુષુપની આ ચાર 
પંક્તિમાં શબ્દસ્થ કરી છે : 

કાળને ત્તે કહીએ શું જરીયે નવ ચૂકિયો, 

પાંચ આંગળીઓમાંથી અંગૂંડે વાઢ મૂક્યો. 

પાંડુના પાંચ પુત્રોએ હેમાળે હાડ ગાળિયાં, 
રહ્યા'તા ધર્મ છેવાડે, તમે આગળ શે થયા ? 
(પૃ. ૭૦) 

“જીવન તો વિકૃતિ છે, મૃત્યુ જ જીવમાત્રની 
પ્રકૃતિ છે'-'રઘુવંશ'માં કાલિદાસે કહેલાં એ વચનો યાદ 
કરીને આશ્વાસન મેળવવા, મન મનાવવા કવિ પ્રયાસ 
કરે છે; પણ મન માનતું નથી. જે પર્ણોને શિશિરમાં 
ખરવાનું હોય છે તે વસંતમાં ખરે 'તો સત્ય કય કત 
કહ, »ટતિકજો કચ ?' એવી મન દલીલ કરે છે. 
સંકલ્પ-વિકલ્પ કરતા મનને આખરે નિયતિની સત્તા 
સ્વીકારવી પડે છે. મન તેમાં ઘડીક ઠરે છે, તોય આંસુ 
તો વહ્યાં જ કરે છે ; 

જે ટે પડે, તિયતિખે શિર ન સ્ટેવું, 

રે તોય ક્ય/યક! અમગળ અક વ્હેત£ 
(પૃ. 8) 
અલ્પ આયુષ્યમાં અનલ્પ સ્નેહની કમાણી મૂકી 
જનારા ભાઈની સ્મૃતિ સદ્ગત પિતાની જેમ જ સદાને 
માટે કવિચિત્તમાં સચવાઈ રહેશે. કોઈ ધંજેગમાં એ ન 
ભુલાય એવું બન્યું પણ છે. વોગાનુયોગ, કવિએ પોતાના 
જન્મદિને જ એ બેઉને-એટલે અનુક્રમે જન્મદાતા 
(પિતા)ને અને અગ્રજન્મા (મોટાભાઈ)ને ગુમૌવ્યા છે. 
પ્રત્યેક જન્મદિને એ બંને અનિવાર્યપણે યાદ આવશે. 
ઉમાશંકરની હૃદ્યઆરતને ઝીલતી '“જન્મદિને'ની આ 

પંક્તિઓ નોંધ્યા વિના ચાલે એમ નથી : 
ચોધ/ર અહા રડે અજટ, 
અને હું નોકર અઈ છું છું. 


સઝઝ્્યઝડ્યકકથ 


,' આવ્યા-જશે.જન્મટિનો બજામ તે, 
એ અ ક 'ઝમે વિશેષે. 


“““: ** (પ,:૯૫);, અ 


કાઉ નનૈયું તેમ ' આત્માનાં ખૂંડેર'નાં સૉનેટોમાં 


જીવનની સમજણના અર્કરૂપે વ્યક્ત થયેલું ઉમાશંકરનું. 


દર્શનસર્વસ્વ -પ્રકટ્યું* છે તેમજ હમણાં જેયાં તે એમનાં 


પ્રણયકાવ્યો. અને અંજલિકાવ્યોમાં જીવનની વિવશતાણૂપે. 


વ્યકત થયેલું ઉમાશંકરનું સંવેદનસર્વસ્વ- પ્રકટ્યું છે: એ 
દર્શન- સંવેદનનું અનુસંધાન એમની, ભવિષ્યની કવિતામાંય 
સધાયેલું: જેવા મળે છે. આ દષ્ટિએ જોતાં પણ 'નિશીથ' 
ઉમાશંકરનો:પ્રતિનિધિ.સંગ્રહ છે. આપણા અર્વાચીન 
કાળના એઠ મોઢા” કવિતી' પ્રૌઢ, કવિતાનો પ્રથમ અને 
પ્રબળ આવિષ્કાર એમાં થયો છે, તેથી કવિનો આ 
સંગ્રહ અત્યંત મહત્ત્વનો તો છે. જ;.આપણી કવિતાના 
એક. ગારો છે, - કઝ 


કેં". 


_ ઘસ્તુ પરત્વે નેતાં' ઇંષ્ઠ ભાવનાઓનું એકધારું 
રટણ, -હાનાલાલીય 'ભવ્યતાનું 'અનાવશ્યક :આલેખન 

અને સર્વત્ર માનવભાવનાનું મનમાન્યું દર્શન તેમજ રચના 
પરત્લે જ્ેતાં છંદની પ્રવાહિતાના નામે થતો કાવ્યકૃતિનો 
અંતિવિસ્તાર; પ્રયોગના નામે ઈંદ સાથે લેવાયેલી અંસહ્ય . 
છૂટછાટ અને 'જ',-“સુ', “વિ',' “રે' આદિ શ્રુતિપૂરકોની. 
યાંત્રિક, ભરમાર જેવી એ |, સમયની બધી કવિતાની. 
મર્યાદ્ાઓથીઃ 'નિશીથ'ના કવિ બચી શક્યા નથી, પરંતુ ' 
એથી એમનાઃકવિયશનો મહિમાભંગ થતો નથી; બલકે,. 
'નિશીથ'ની . પ્રૌઢ''કવિતાના 'સર્જક કવિ; ઉમાશંકર, 
'ગુજરાતની સૂક્મ .સંપત્તિ'રૂપે ચિરંજીવી છે અને રહેશ. 


['કાવ્યગોઝિ' ના*સાતમા કાવ્યસત્રમાં, સંસ્કાર ભારંતી-અમરા- 
પુરમાં તા. ૪-૬-૧૯૮1૧ના'રોજ' “આપેલું વ્યાખ્યાન. સુધાર્યું, 
તા. 9-૧૧-૧૯૯૧. ફરી સુધાર્યું, : તા.:ર૮-૦૬-ર૦૦૧.. પુષ્ઠાંક 
'નિશીથ'ની પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૩૮ના છે.] 


ત. 


સ્વ-અવબોધ, 


ખાલ? 'ખડિયો ખખંડાજીને જેવ? બેઠ 'ખાંડણે ખેલ, 


” 


ઊઠ્ઠષ ઊપર. અખ્ખરે અવ ક/%ળ ઉપર કરજત મેલ. 


' કિત્તતએઃકેઃ કરી “કમલ, કહે,. શબદઃ'સહુ અવળ; મૂક, 
' અરથ''ઉડેલે''જે 'થ/ક ચડે, તે ભ૯/* ભવઃ ગળ વ 


ય અ/ધળ- -૫ટ) રમત મજની ન શૈ ટ પણ જોવા. હરખ,. 
છું ઓળખન/ ન ૭ર ખેવના, ને પેસ પર- -ક/ય/મ/ પૂંડ- પરખ, 


તર તારી -અડંખે પંડંખે રસ-કુંડળી, પરપોટ(ને પરખ, 
ક ભયે સાગર કહ્ય વરશે”? લં ૮/૭9 'હમણ્ો થે .ગરંક. ' 


ન છું. વય ન ટૂખ. પછ મ કોતર, છેતર ઇંતર' છળને આજ. 
““પૂંઠ-પિડેમ વેતર કયાં છે.7 શોક જર તું મે“ તાજ. . 


ઉપરછકું છલડે આખુ," ઉતરન; 2 છલકે છળ, 
જાળ. પલાઠી, બાવળ "હેઠળ, ઉડેલ વય તણા સહુ વળ." 





પ્રાણજીવન: હા 


ગે ૨૦૦૧ : ર# 


શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસની વિરલ પ્રેમભાવના 





આ મે માસની નવમી તારીખે રામકૃષ્ણ મિશને 
૧૦૪મી જન્મજયંતી ઊજવી. શતાબ્દી કરતાં વધારે 
સમયથી એકધારી સંગીન સેવાપ્રવૃત્તિ કરતી સંસ્થાઓ 
આપણા દેશમાં વિરલ હશે. શ્રી રામકૃષ્ણની મહાસમાધિ 
પછી અગિયાર વર્ષે સ્થપાયેલા આ મિશનના પાયામાં 
શ્રી રામકૃષ્ણે આપેલો 'શિવજ્ઞાને જીવસેવા'નો અદ્ભુત 
મંત્ર હતો. અને એ મંત્રની પાછળ એમની અનન્ય 
પ્રેમભાવના હતી. 

શ્રી રામકૃષ્ણના બાળપણથી જ એમનામાં આ 
પ્રેમભાવનાનો ઉદ્દય જેવા મળે છે. ખુદિરામ ભટ્ટાચાર્ય 
અને ચંદ્રમણિના ચોથા સંતાન રામકૃષ્ણનો જન્મ, 
કલકત્તાની નૈત્રાત્યે, આશરે ૧૨૫ કિ.મી.ને અંતરે આવેલા 
કામારપુકુર નામના ગામમાં ઈ.સ. ૧૮૩૬માં થયો હતો. 
એમનું જન્મનામ ગદાધર હતું. કુલીન બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં 
જન્મેલા ગદ્દાધરે બાળપણમાં જ, પોતાની જનોઈ વેળા 
પહેલી ભિક્ષા પોતાના કુટુંબની કોઈ સ્ત્રી પાસેથી નહીં 
લેતાં પડોશણ ધની લુહારણ પાસેથી લઈ, અભેદનું 
સુંદર ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. અને પ્રેમ વિના અભેદ 
સંભવી શકતો નથી. 

શ્રી રામકૃષ્ણના બારતેર વરસના સાધનાકાળ 
દરમિયાન એમની પ્રેમભાવનાનો જુદી જ દિશામાંનો 
વિકાસ નોવા મળે છે. એક પંથની, સંપ્રદાયની, પરંપરાની 
કે ધર્મની સાધનાની મર્યાદાથી સંતુષ્ટ ન થતાં, એમણે 
હિંદુ ધર્મના વિવિધ સંપ્રદાયોની સાધના કરી, ભયંકર 
વામમાર્ગની પણ સાધના કરી અને વેદાન્તના દ્વેત તેમજ 
અદ્વેત માર્ગની પણ એમણે સાધના કરી. એટલેથી પણ 
ધરવ નહીં થતાં એમણે ખ્રિસ્તી અને ઇસ્લામ ધર્મને 
માર્ગે જઈ એ અનુભૂતિઓ પણ લીધી. આ બધી 
સાધનાઓને અંતે કબીરે ક્હેલા તારણ પર જ એ આવ્યા : 

કબીર ટૂવ એક હૈ, પનિહારી અનેક, 

બરતન ન્યારે ન્યારે ભયે, પાન સબમે એક. 
કબીરની આ વાતને, તળાવને જુઠ જુદ્ટે ઘાટે જઈ 
પૉણી ભરી લાવતા અને એને 'વૉટર', “પાની', 'જલ' 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ૨૧ 


એમ, તત્ત્વતઃ એક જ પદાર્થને જુદા જુદા નામે 
ઓળખાવી ઝઘડતા અને ભેદ ઊભો કરતા લોકોનું દષ્ટાન્ત 
આપી શ્રી રામકૃશ્ણે રજૂ કરી હતી. અહીં પણ ભાર 
અભેદ ઉપર જ હતો અને અભેદ વિના પ્રેમ સંભવી 
શકતો નથી. 

શ્રી રામકૃષ્ણ સને ૧૮૫૫-૫૬થી દક્ષિણેશ્વરમાં 
આવેલા કાલીમંદિરના પૂજારી તરીકે જેડાયા હતા. 
સાધનાને પંથે ચડ્યા પછી, એમના પૂજાવિધિમાં એ 
ખૂબ બેદરકાર બની ગયા, અને, કાલીમાતાની પ્રતિમાને 
ચડાવવાનાં પુષ્પો પોતાને શિરે ચડાવવા લાગ્યા અને 
માતાજીને ધરાવેલી ભોગની થાળીમાંથી, “મા, તું નથી 
ખાતી ને એમ ઇચ્છે છે કે હું ખાઉં 7'' કહી પોતે 
ખાવા લાગ્યા, ત્યારે બીન્ન પૂજારીઓએ એમની વિરુદ્ધ 
ફરિયાદ્દો કરી, એ એમને “પાગલ' કહેવા લાગ્યા અને 
એમને નોકરીમાંથી પાણીચું અપાય એવા પ્રયત્નો એ 
સૌ કરવા લ્યા. એમને તેમાં સફળતા ન સાંપડી તેમજ 
શ્રી રામકૃષ્ણને પોતાની ઉપર ગુસ્સે કરવામાં પણ એમને 
સફળતા ન સાંપડી. શ્રી રામકૃષ્ણની જીભે કડવું વેણ 
કદી ચડી શક્યું જ ન હતું. 

સાધનાકાળ દરમિયાનના એમના વિચિત્ર વર્તનને 
લઈને કામારપુકુરના કેટલા લોકો એમને પાગલ માનવા 
લાગ્યા હતા. એથી વિશેષે તો, પોતે બાવીસ વર્ષ પૂરાં 
કર્યા પછી પાંચ વર્ષની બાલિકા, જયરામવાટીના રામચંદ્ર 
મુખોપાધ્યાયની પુત્રી શારદ્ામણિ સાથે લસ્ન કર્યા પછી, 
એ બાલિકાને એના કેટલાક સંબંધીઓ અને ગામના 
માણસો “પાગલની વહુ' તરીકે આંગળી ચીંધવા લાગ્યા, 
ત્યારે કોઈ કામારપુકુરવાસી કે જયરામવાટીવાસી પ્રત્યે 
શ્રી રામકૃષ્ણે તિરસ્કાર ન દાખવ્યો કે કદી કોઈની ઉપર 
ક્રોધ ન કર્યો. આ નબળા માટીની સહિષ્ણુતા ન હતી. 
આની પાઇળ શ્રી રામકૃષ્ણની અનન્ય પ્રેમભાવના હતી. 

એમના સાધનાકાળ દરમિયાન એમને એક વાર 
“મા'એ બતાવી દીધું હતું કે “તારી પાસે ભણેલા- 
ગણેલા જુવાન શિષ્યો આવશે.'' ત્યારથી, મંદિરના 


ડટા 


વિશાળ ચોકની બહારના પ્રાંગણમાં, મંદિરનું નિર્માણ 
કરનાર રાણી રાસમણિએ પોતાના અને પોતાનાં 
કુટુંબીજનોના નિવાસ માટે બંધાવેલી કોઠીની અગાસીએ 
શડી, કલકત્તા તરફ નજર કરી, અશ્રુપાત સાથે શ્રી 
રામકૃષ્ણ પોકારતા : ““ઓ મારા દીકરાઓ, તમે જલદી 
આવો.'' અને, તરેન, રાખાલ, લાટુ, બાબુરામ, તારક, 
શરત, શશી, નિરંજન, યોગીન, હરિ વગેરે એ 'દીકરાઓ' 
આવ્યા ત્યારે શ્રી રામ્કુષ્ણે એમને વાત્સલ્યની ભાગીરથીમાં 
નવરાવ્યા. રાખાલ - પછીના સ્વામી બ્રહ્માનંદ-ને તો 
એ પોતાને ખોળે બેસાડતા. ઉચ્ચનીચના ભેદ વિના, 
જે વાત્સલ્ય એ બ્રાહ્મણ ગંગાધર - પછીના સ્વામી 
અખંડાનંદ - પર વરસાવતા એ જ વાત્સલ્યની અમી- 
ધારા ભરવાડના નિરક્ષર પુત્ર લાટુ - પછીના સ્વામી 
અદ્ભુતાનંદ - પર પણ વર્ષાવાતી, નરેન્દ્ર - પછીના 
સ્વામી વિવેકાનન્દ-ને એમણે કહ્યું હતું, “નરેન, તારે 
માદે બારણે બારણે જઈ ભીખ માગવા હું તૈયાર છું.'' 
પોતાના શિષ્યો પ્રત્યેની તેમની પ્રીતિ આવી અણ્મૂત હતી. 

એમના પ્રેમને પોતાના-પરાયાની મર્યાદ્દા ન હતી. 
આશ્ચર્યકારક લાગે એવી રીતે, માનવમાત્ર સાથે નહીં, 
સમગ્ર સૂષ્ટિ સાથે એમણે તાદાત્મ્ય સાધ્યું હતું. એક 
ઉનાળામાં ઉઘાડે શરીરે એ પોતાના ઓરડામાં આંટા 
મારી રહ્યા હતા. મંદિરના પ્રાંગણમાં પડતા દરવાજા તરફ 
આવી એ પાછા જતા હતા, ત્યારે મંદિરમાં પૂનનરીનું 
કામ કરતો, લગભગ એમની જ વયનો એમનો ભાણેજ, 
હૃદય ઓરડામાં દાખલ થયો. સાધનાકાળ દરમિયાન 
મામાનું ધ્યાન રાખનાર હૃદયને મામાનો વાંસો દેખાયો 
અને એ વાંસામાં એને સોળ પડેલા દેખાયા, જાણે 
મામાને કોઈએ લાકડીથી માર્યા હોય, ક્રોધે ભરાઈ, છલંગ 
મારતો દય મામા પાસે જઈ બોલ્યો $ “મામા, મામા, 
તમને કોણે લાક્ડીઓ મારી છે ? મને નામ આપો, હું 
એની ખાલ ઉખેડી નાખું.'' 

દરમિયાનમાં મામા બીજી બાજુના દરવાજન પાસે 
પહોંચી ગયા હતા, એ દરવાજે ગંગાતટે આવેલી 
પરસાળમાં પડતો હતો. મામા એ પરસાળમાં ગયા અને 
હૃદયને પણ સાથે લેતા ગયા. ત્યાંથી એમણે દૂર આંગળી 
ચીંધી કહ્યું : “હદય, ત્યાં જે.'' 

હદયે ત્યાં દષ્ટિપાત કર્યો, તો એણે જોયું કે એક 


હ્ટ્શ 


હોડીવાળો માંઝી કોઈને લાકડીએ ને લાકડીએ મારી 
રહ્યો છે. માર કોઈ ખાતું હતું, પણ તેના સોળ શ્રી 
રામકૃષ્ણના વાંસામાં ઊઠતા હતા. આટલું તાદાત્મ્ય 
એમણે બીન્ન જીવો સાથે સાધ્યું હતું. 

પહેલો વરસાદ પડી ગયા પછી ઊગી નીકળેલી 
ધો પર કોઈ નાચીખૂંદી રહ્યું હતું તેની પીડા શ્રી રામકૃષ્ણે 
અનુભવી હતી અને એમનાં રૂંવાડાં ઊભાં થઈ ગયાં 
હતાં. સૃષ્ટિ સાથેના તાદ્ાત્મ્યનું આ દષાન્ત છે. 

ગળાનું કૅન્સર થતાં, સારવાર મે દક્ષિણેશ્વર છોડી 
એ કલકત્તા રહેરની નજીક રહેવા આવ્યા હતા. ૧૮૮૫ના 
અંતના કેટલાક સમય સુધી બીજે ક્યાંક રહયા પછી એ 
કાશીપુરના ઉધાનગૃહે રહેવા ગયા હતા. ૧૮૮૬ના 
જાન્યુઆરીની પહેલી તારીખે તબિયત થોડી સારી લાગતાં 
એ નીચે ટહેલવા આવ્યા હતા ત્યારે એ રજાને દિવસે, 
ત્યાં આવેલા ત્રીસેક માણસોને સ્પર્શ કરી એમણે એ 
સૌને પરમ ચૈતન્યની અનુભૂતિ કરાવી એ સૌ પર 
અહેતુક પ્રેમવર્ષા કરી હતી. 

એમના ગળાની માંદગીને લઈને એમનું ખોરાક 
લેવાનું પ્રમાણ સાવ ઘટી ગયું હતું. પ્રવાહી ખીર પણ 
માંડ માંડ ગળે ઊતરતી. કોઈ તાંત્રિક સાધકે એમને 
કહ્યું હતું, “ઠાકુર, તમે માત્ર ઇચ્છા કરો અને તમે 
સાજન થઈ જાઓ.'' એમને ઉત્તર આપતાં શ્રી રામકૃષ્ણે 
કહ્યું હતું : “આ માટીની હાંડલીને માટે એવી ઈચ્છા 
હું કરી શકું જ નહીં.'' એવો આગ્રહ કરનાર બીન્ન લોકોને 
પણ એવો જ જવાબ મળતો. પણ એકવાર એમના 
પ્રિય નરેને જીદ કરી : ““અમને બોધ આપી શકો એ 
માટે તમે ખોરાક લો તે જરૂરી છે. તમારે 'મા'ને કહી 
એ માગવું જ પડશે.'' નરેનની જીતે એ અવગણી શક્યા 
નહીં. પરંતુ, એ પછી થોડા સમયને અંત્તરે નરેન્દ્રનાથ - 
અને બીન્ન શિષ્યો - શ્રી રામકૃષ્ણ પાસે જિજ્ઞાસાપૂર્વક 
ગયા ત્યારે શ્રી રામ્કૃષ્ણ બોલ્યા : “માએ શું કહ્યું, 
જાણો છો ? માએ કહ્યું કે, 'આ બધાને મુખેથી તું જ 
જમે છે.' '' કેવું તો અસાધારણ તાદાત્મ્ય ! 

આવું તાદાત્મ્ય, આટલો ઉચ્ચ પ્રકારનો પ્રેમભાવ, 
સર્વ સૃષ્ટિ સાથેની આવી એકરૂપતા પામવાનું કાર્ય અતિ 
વિરલ છે. અદ્દેતના મહાન પ્રબોધક શંકરાચાર્ય પણ 
કાશીમાં ગંગામાંથી નાહીને આવતા હતા, ત્યારે કોઈ 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ :; રર 


ચાંડાલના સ્પર્શે ચોકી ઊઠ્યા હતા. તે સમયે, એ ચાંડાલે 
શંકરાચાર્યને અભેદ પ્રબોધ્યો હતો એવી કથા છે. રસિક 
મહેતરનું જાજરુ સાફ કરી એને પોતાના લાંબા વાળથી 
લૂછનાર શ્રી રામકૃષ્ણે, અગાઉ આપેલાં બધાં દષ્ાન્તો 
નિર્દેશે છે તે પ્રમાણે, સંપૂર્ણ અભેદ સાધ્યો હતો. એમને 
એ અભેદ સહજ હતો. 
અભેદની આ સહજતાનું કારણ તપાસતાં જણાશે 
કે અતિ અલ્પ શિક્ષણ લીધેલા શ્રી રામકૃષ્ણે, ઉપનિષદો 
વાંચ્યા વિના ઉપનિષદોમાં દર્શાવેલી બાબતોની અનુભૂતિ 
કરી હતી. 'ઈશાવાસ્ય' ઉપનિષદના છઠ્ઠા અને સાતમા 
શ્લોકોમાં જે અદ્ભુત એકત્વની વાત કરવામાં આવી 
છે તે શ્રી રામકૃષ્ણને સહજ હતી. બ્રહ્મભાવની દરાનું 
નિરૂપણ કરતા એ બે શ્લોકો નીચે પ્રમાણે છે : 
યસ્તુ સરવાળિ મૂતાસિ આત્મન્યેવાનુપસ્યતતિ | 
સર્વમૂતેષુ ચાત્માનં તતો ન વિસુનુષ્લતે | 
યસ્ગિન્‌ સર્જાળિ મૂતાનિ સાતવામૂટ્‌ વિગાનતઃ | 
તત્ર જો મોઈઃ જ: શોજ છજત્વમનુપશ્યત્તઃ ॥ 
(પરંતુ સર્વ ભૂતોને આત્મામાં નિત્ય જે જુએ, 
આત્માને ભૂત સૌમાં, ને એને ચાહે ન ઢાંકવા. 
બન્યો આત્મા જ ભૂતો સૌ જ્યાં અનુભવ જ્ઞાનીમાં, 
તેને શો મોહ, શો શોક - “જે એકત્વ જુએ સદા. 
- અનુવાદ ઉમાશંકરનો.) 
શ્રી રામકૃષ્ણની પ્રેમભાવનાને નિરદેશાતાં જે દષ્ટાંતો 
અગાઉ રજૂ કર્યા છે તે પરથી જણાશે કે તેમણે આ 
ઉપનિષદદભાખી એકત્વાનુભૂતિ સાધી હતી. એકત્વની 
આવી અનુભૂતિના સાતત્ય વિના આટલી ઉદાત્ત, 
નિર્વ્યાજ, સહજ પ્રેમભાવના સંભવી શકે નહીં. એમની 
આ પ્રેમભાવનાને ઉદ્દેશીને જ, રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર પછી 
તરત જ જેમનું નામ બંગાળમાં લેવામાં આવે છે તે 
કવિ નઝરુલ ઇંસ્લામે લખ્યું હતું - 
ત૧ ન/મ મ/ખ/ ઝ્રેમતિકેતને 
ભરિય# છે તાઈ સંસાર. 
કવિ કહે છે કે, “તું જે પ્રેમભંડાર છો એ પ્રેમ 
વડે સમગ્ર જગત વ્યાપી રહેલ છે.'' 
એમની આ અનન્ય પ્રેમભાવનામાંથી જ અચાનક, 
એક દહાડો એમનો પરમ મંત્ર સરી પડ્યો હતો. 
પોતાના પ્રિય શિષ્યોમાંના કેટલાકથી ઘેરાઈને એ 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૧ : ર૩ 


બેઠા હતા અને ભક્તિની વાત કરતા હતા, આગળ 
બોલતાં એમણે કહ્યું, ““આપણે જીવમાત્ર પ્રત્યે દયા 
દ્વષખવવી જ્ેઈએ.'' આ શબ્દો બોલ્યા પછી તરત જ 
એમના ચહેશનો ભાવ બદલાઈ ગયો, અને જાણે નત 
પર તિરસ્કાર આવ્યો હોય એવા ભાવ સાથે એ બોલી 
ઊઠ્યા, “હત્‌ છુ. દયા કરનાર તું કોણ ?'' અને પછી 
તરત જ, એમના ચહેરા પરનું ચિરપરિચિત હાસ્ય પાછું 
આવી ગયું અને એ આગળ વોલ્યા : “દ્યા નહીં, 
જેવા, શિવજ્ઞાને જીવસેવા.'' 

ત્યાં બેઠેલું શિષ્યવંદ આ બધું શાંતિથી અને 
એકસિત્તે સાંભળતું બેડું હતું, એ સૌ એમ જ બેઠા 
રહ્યા, પણ એમાંથી એક તરવરિયો જુવાન ઊઠ્યો, એ 
ઓરડાની બહાર ગયો, અને આનંદ્તિ થઈ નાચતો બોલી 
ઊઠ્યો : ““આજે ઠાકુરે અદ્ભુત મંત્ર આપ્યો છે. એ 
મંત્ર ઉપર મોટું ભાષ્ય રચી શકાય અને મકાન, ઇમારત 
રચી શકાય.'' અને, આ શબ્દ્દે બોલાયા પછી બાર- 
પંદર વર્ષે એણે એ “ઇંમારત' રચી પણ ખરી. એ 
“ઇમારત' તે આજે સો વર્ષે પણ અડીખમ ઊભેલું અને 
સતત સેવાપ્રવૃત્તિ કરતું શ્રી રામકૃષ્ણ મિશન. એ 
શબ્દોના બોલનાર અને એ ઇમારતના રચનાર જુવાન 
તે નરેન્દ્રનાથ, ભાવિના સ્વામી વિવેકાનંદ, 

આ મંત્રનો ઉદ્ભવ સહજ જ થયો હતો, પરંતુ 
એની પાછળ શ્રી રામકૃષ્ણનું સતત સાધનામય જીવન 
હતું. લેખના આરંભમાં જણાવ્યા પ્રમાણે એમણે 'ત્રાજુ, 
કુંઠેલ' એવા અનેક વિવિધ પંથોની સાધના કરી હતી, 
અનેક સાધુસંતોનું સેવન કર્યું હતું અને પ્રાચીન- 
અર્વાચીન કાળના સાધકોને માર્ગે પણ એ ગયા હતા. 
કવિવર રવીન્દ્રનાથે પોતાની લાક્ષણિક રીતે એ સાધનાને 
આમ વર્ણવી છે : 

બહ સ/ઉડેર બહુ સ/ઉનાય દર, 
ધ્યાને તોમર મિલિત હોયે છે ત/ર. 

“તમારા ધ્યાનમાં અનેક સાધકોની સાધનાધારાઓ 
ભળી ગઈ છે !'' 

આમ, અનેક સાધકોની સાધનાધારાઓ એમના 
ધ્યાનમાં મળીભળી ગઈ હતી, પણ એ બધી, કબાટમાં 
રાખેલી અવ્યવસ્થિત વસ્તુઓની જેમ, એમના ચિત્તમાં 
આડીઅવળી પડી ન હતી. એ સઘળી સાધનાધારાઓ 


એમનામાં કેવી એકરૂપ થઈ ગઈ હતી તે “શ્રી રામકૃષ્ણ- 
કથામૃત' વાંચતાં તુરત ધ્યાન પર આવશે. શ્રી 
રામકૃષ્ણની અદ્‌ભુત આધ્યાત્મિક અનુભૂતિને, 
સુવિખ્યાત ફ્રેંચ ચિંતક શેમાં રોલાંએ ૧૯૩૧માં લખેલા 
શ્રી રામકૃષ્ણના જવનચરિત્રની પાશ્ષાત્મ વાચકો માટેની 
પ્રસ્તાવનામાં, નીચે મુજબ ચીંધી બતાવી છે. 

“જે માનવની પ્રતિમાનું હું અહીં આવાહન કું 
છું તે ભારતવર્ષના ત્રીસ કરોડ લોકોના બે હજાર વર્ષના 
આધ્યાત્મિક જીવનના પરિપાકરૂપ હતા.'' 

આ અનુવાદમાંનો 'પરિપાક' શબ્દ મૂળ ફેંચ શબ્દ 
'કન્ઝ્યુમાશિયો' (૦૦1501018101)નો એકદમ નબળો 
પર્યાય છે. 

'શિવજ્ઞાને જીવસેવા'નો આ મંત્ર આપીને શ્રી 
રામકૃષ્ણ બેસી રહ્યા ન હતા. સને ૧૮૬૮માં, રાણી 
રાસમણિના જમાઈ અને રાણીના મૃત્યુ પછી એમની 
તમામ સંપત્તિના વહીવટદાર મથુરબાબુ જાતાએ જવા 
નીકળ્યા,' ત્યારે એમણે શ્રી રામકૃષ્ણને અને એમના 
ભાણેજ હૃદયને પણ સાથે લીધા, એ નત્રા વ્યક્તિગત 
ન હત્તી, પણ સંઘરૂપે હતી, એટલે મથુરબાબુએ એક 
સેકંડ ક્લાસનો અને બે થર્ડ ક્લાસના ડબ્બાઓ રિઝર્વ 
કરાવ્યા હતા. એ સંઘનો પહેલો મુકામ દેવધર હતો. 
જાગીરદારીનું એ ગામ. સને ૧૩૯૩માં ગવર્નર જનરલ 
લોર્ડ કૉર્નવૉલિસે કાયદ્દો કરી, જમીનદારી કાયમી કરી 
દીધી હતી. જમીનદારી એટલે શોષણ પર નભતી 
વ્યવસ્થા. ખેડૂતો ખેતી કરે, પણ અનાજ બધું 
જમીનદ્દરોના કોઠારોમાં ઠલવાય. ખેતી કરનારને અને 
એના કુટુંબને બે ટંક ખાવાના પણ સાંસા. શરીરે કપડાં 
પણ અપૂરતાં હોય. એમાં વળી ૧૮૬૪માં બંગાળમાં 
ભયંકર દુકાળ પડ્યો હતો એટલે ગ્રામવાસીઓની સ્થિતિ 
સાવ દયાજનક બની ગઈ હતી. કંગાલ હાડપિંજરો જેવાં 
સૌ લાગતાં હતાં. 

એમની આ દશા જેઈ શ્રી રામકૃષ્ણનું હૃદય દ્રવી 
ઊઠ્યું અને એમણે મથુરબાબુને કહ્યું : ““આ સૌને એક 
દક પેટ ભરીને જમાડ અને દરેકને અકેક વર્ર આપ.'' 

“પણ બાબા, આપણે જત્રાનો ખર્ચ ખૂબ 
થવાનો છે અને કાશીમાં આપણે દાનપુણ્ય કરશું જ.'' 
મથૂરાનાથે કહ્યું. 


લ્ટ્શ 





પણ શ્રી રામકૃષ્ણે એમની કોઈ દલીલ સાંભળી 
નહીં. મથુરબાબુની અનિચ્છા જેઈ એ કહે, “તો મારે 
જાત્રાએ નથી આવવું. હું આ લોકો સાથે અહીં જ રહીશ.'” 
આમ બોલી એ પેલા ગ્રામવાસીઓ પાસે જઈને બેસી 
ગયા. 'સત્યાગ્રહ' શબ્દના ઘડનાર અને એને જગતભરમાં 
પ્રચલ્લિત કરનાર પૂતળીબાઈના પુત્રના જન્મથી પોણા 
બે વરસ પહેલાંના શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના આ સત્યાગ્રહે 
મથુરબાબુનો નિર્ણય ફેરવાવ્યો અને શ્રી રામકૃષ્ણે સૂચવ્યા 
પ્રમાણે, કલકત્તાથી વસ્ત્રો મંગાવી, તેમણે એ ગ્રામ- 
વાસીઓને આપ્યાં અને એ સૌને પેટ ભરી ભોજન 
કરાવ્યું. આમ 'શિવજ્ઞાને જીવસેવા' મંત્ર એમણે ઉચ્ચાર્યો 
તેના દોઢ દાયકા પહેલાં એમણે એ અનુસાર આચરણ 
કર્યું હતું. એમને માટે એ આચરણ સહજ હતું. એ 
આચરણની પાછળ દ્યાતી કે દાનની વૃત્તિ ન હતી, એની 
પાછળ નિભેંળ પ્રેમ હતો. અને ધની લુહારણ પાસેથી, 
કહેવાતી નીચ જાતિની બાઈ પાસેથી જનોઈ વેળા પહેલી 
ભિક્ષા લેવાના પોતાના આગ્રહને વળગી રહી 
કુમારાવસ્થાથી એમણે એ પ્રેમભાવના દાખવી હતી. એ 
સહજ પ્રેમભાવના બધા ધર્મોનો અને બધા સંપ્રદાયનો 
સ્વીકાર કરતી એમની સાધનાપ્રવૃત્તિથી પરિપુષ્ટ થઈ હતી. 
આ રીતે અનેક સાઘનાઓનો સુભગ સંયોગ કરીને, 
વિવિધ ધર્મો, સંપ્રદાયો, પંથોને માર્ગે ચાલીને, અનેક 
અનુભૂતિઓને પોતાના આત્માના ખરલમાં ઘૂંટીને 
આત્મસાત્‌ કરીને ઠાકુર શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસે અનુભૂતિનું 
મહાશિખર-એવરેસ્ટ સર કર્યું હતું : 

આવા પ્રેમમૂર્તિની છબીના દર્શનનો, “શ્રી 
રામકૃષ્ણ-કથામૃત'માંના તેમના ચેતનાભર્યા શબ્દના 
શ્રવણનો અને 'શિવજ્ઞાને જીવસેવા' મંત્રને સાકાર કરતા 
એમના અનુજેના સેવનનો લાભ સંત જ્ઞાનેશ્વરના શબ્લેમાં 
જ વર્ણવી શકાય : 

મુક્તાંતે નિર્ધારિતા 

લાભે આપુલી ચિ મુક્તતા. 

''મુકતોનું દર્શન કરતાં આપણી જ મુક્તિ 
આપણને સાંપડે છે.'' 


તા. ૩૦-૪-૨૦૦૧ ને સોમવારે, પોરબંદરના રામકૃષ્ણ મિશનમાં 
આપેલું પ્રવચન - થોડા ફેરફારો સાથે. 





ય 


ઓંગસ્ટ ર૦૦૧ : ૨૪ 


નિત નવા વંટોળ 





હિન્દી, તાઈવાની, અમ્મેરિકન 

આધુનિક જમાનામાં કોઈ પણ સાણું યંત્ર-એટલે 
કે મશીન-વસાવો કે વાપરો એ સાથે એને સમજવું 
પડે છે. ઘણી વાર તો એમ લાગે છે કે એની સાથે 
સારી ઓળખાણ કરવી પડે છે, નહીં તો એનો સહકાર 
મળંતો નથી. ઉપરાંત, વીજળીના તારનાં ન્તન્તનાં 
ગૂંચળાં પડેલાં હોય છે, જેમનું શું કરવું તે સમજતું 
નથી. જટિલ યંત્ર ચાલતું રહે તે માટે એ તારોની 
વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે, જાણકાર ઈલેક્ટ્રિશિયનને વાર 
નથી લાગતી, એને ખબર હોય છે કે કયો તાર ક્યાં 
ભરાવવો, કયા પ્લગમાં ખોસવો, બીન્ત કયા તાર સાથે 
જેડવો વગેરે. 

સંબંધ પણ વીજળીના તાર જેવા જ હોય છે. 
એ પણ ગૂંચળાં થઈને જ રહેલા હોય છે. એમને છૂટા 
કરવા, સીધા કરવા, યોગ્ય સંપર્કમાં જેડવા-વગેરે જરા 
પણ સહેલું કામ નથી. વળી, એ તો સતત કરતાં રહેવું 
પડે છે. ને સંબંધના તાર તો પાછા કાચા સૂતરના. 
તૂટતાં પણ ક્યાં વાર 7 આ બધા તારને ઠીક કરી 
આપનાર કોઈ કારીગર મળે ખરો ? 

આહા, એ જ મુશ્કેલી છે. જીવનમાં દરરોજ જે 
બાબત માટે મદદ મળવી જેઈએ, તેમાં જ નથી મળતી. 
દેક જંત્ર-એટલે કે માણસ-પોતાનાં, અને બીજનાં- 
ગૂંચળાંના પથરાંની વચમાં રહ્યે રહ્યે મૂંઝાતું રહે છે, 
ગૂંગળાતું રહે છે. કર્ણપ્રિય-હૃઘ્યપ્રિય સંગીત પ્રસરતું 
નથી. કાળક્રમે એ વિસંવાદિતાથી ટેવાઈ જય છે, અનેક 
પ્રકારની ઓછપથી ચલાવી રહે છે, જીવી રહે છે. 

જીવનનો અર્થ જ આ બની ગયેલો લાગે છે : 
સંબંધનો વિચ્છેદ. પ્રેમ શબ્દનો પર્યાય જ બની ગયેલો 
જણાય છે અસહિષ્ણુતાનો ભાવ. હવે કોઈ કોઈના પણ 
વગર મઝેથી ચલાવી શકે છે. હવે એક પણ સંબંધ 
માટે ખાતરી રાખી શકાતી નથી. એક સમય હતો જ્યારે 
કુટુંબની ઘણી મોટી ઓથ રહેતી. અત્યારે તો એવાં 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ર૫ 


ડઝ ્સ્ઝઝ્ન્થે 


પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


કુટુંબોયો ભાગ્યે દેખાય છે, ને ઓથની અપેક્યામાં 
સ્વાર્થીપણું ન્ેવામાં આવે છે. 

હમણાં હમણાં અમેરિકામાં વસતા ભારતીય 
સમાજમાં જાતજાતના કિસ્સા બનતા દેખાય છે-પતિના 
હાથનો માર ખાતી રહેતી પત્નીઓ; કાનૂનની મદદ 
પામેલી પત્નીઓ દ્વારા ઘરની બહાર તગેડી મુકાતા 
પતિઓ; મરણપથારીએ પડેલા બાપની ખબર કાઢવા 
પણ ના જતા પુત્રો; સાધારણ દેખાવવાળી સ્રીને પરણ્યા 
પછી-અમેરિકામાં રહેવાનો પાકો પરવાનો મળી જતાં- 
એને તરછોડી દેતા યુવકો; અને આવા બીન કેટલાયે. 
આશ્ચર્યનો પાર ન રહે. 

મારા જેવાને તો આધાત પણ સહેજ વારમાં 
લાગતો રહે. જેમ કે, બે પેઢીઓથી ગાઢ મિત્રો રહેલાં 
બે દંપતી વચ્ચે સદંતર અણબનાવ થયાનું સાંભળ્યું. 
વર્ષોનાં વર્ષો સુધી જેમને એકમેક વિના જ્શાયે ચાલ્યું 
ન હતું તેવાં ચાર નિવૃત્ત-વયી જણ હવે “કેમ છો''ની 
આપ-લે પણ કરતાં નથી. આ ખબર મળતાં ખૂબ નવાઈ 
પામીને, જીવ બાળતાં મેં પૂછેલું કે એવાં જ નજીકનાં 
પેલાં ત્રીજા દંપતીએ કરશું ક્યું નહીં એ બેને ભેગાં કરવા ? 

પણ ના, બીનંની બાબતે કોઈને માથું મારવું 
હોતું નથી-પછી ભલે ને એ “બીનાં'' ત્યાં સુધી 
“પોતાનાં'' થઈને રહેલાં હોય, ““આત્મીય''માંથી 
“અન્ય” બનતાં, તે બનાવતાં મોટા ભાગનાંને વાર 
લાગતી નથી. ઊંચી ઈમારત પરથી ભૂસકો મારવા જેવી 
એ વાત છે, એ દેખાઈ આવે છે. એ ખતરનાક છે, 
આપઘાતકારક છે, ને છતાં એ નેખમ લોકો ખેડતાં રહે 
છે. લાંબા સમયના સંબંધને-પ્રેમ અને મૈત્રીના પોષક 
સંપર્કને-બચાવવાના પ્રયત્ન કોઈને કરવા નથી હોતા. 

રોજના જીવનમાં સંબંધનું જે સ્વરૂપ બન્યું છે, 
તે કોઈથી છૂપું ના હોઈ શકે, પણ તાજેતરમાં જોયેલાં 
ત્રણ અનુષ્ટાનમાં નિરૂપાયેલાં સંબંધનાં વિવિઘ રૃપોની 
ટૂંકમાં સમાલોચના કરવાનું રસપ્રદ લાગે છે. દૂરદૂરના 


ન 


* ત્રણ પ્રદેશોમાં અથથી ઈતિ સુધી તેયાર થયેલાં આ 
અનુષ્ઠાનો મેં ન્ય્યૉર્કમાં જોયાં. એમાં એક હતી હિન્દી 
ફિલ્મ 'મહોબતે', બીજી હતી તાઈવાની ફિલ્મ “યી ચી', 
અને ત્રીજું હતું નાના એક નાટ્યગૃહમાં ભજવાઈ રહેલું 
નાટક “ડિનર વિથ ફ્રેન્ડ્ઝ.' ત્રણ સાવ જુદાં દેશ, ભાષા, 
વિચારસરણી, ને રજૂઆત. એ જેવાની જેટલી મઝા 
છે, તેનાથી વધારે એનાં સર્જનાત્મક, ને કળાત્મક પાસાં 
વિષે વિચાર કરવામાં મઝા પડે છે. 

આ ત્રણેયમાં ને એક સૌથી મોટી સરખી બાબત 
હોય તો તે હતી ખલનાયકનો અભાવ. એની તો પહેલેથી 
જાણ ન હતી, પણ હિન્દી ફિલ્મ જેવાની 'હિંમત' તો 
ત્યારે જ કરું જ્યારે-મારામારી નહીં હોય એવો ખ્યાલ 
હોય. આ થયો (કહેવાતા) મનોરંજનના પ્રકાર સાથે એક 
(વિચારશીલ) પ્રેક્ષક્નો સંબંધ ! 'મહોબતે'ની જાહેરાતમાં 
વિવિધ સંબંધોનો ઉલ્લેખ કરાતો સાંભળ્યો હતો, તેથી 
જોવાનું કુતૂહલ થયેલું. એમાંની-ત્રણ યુવાન યુગલોના 
પ્રથમ પ્રેમની-સમાંતર કથા તો ઠીક હતી, પણ બંને 
મુખ્ય અભિનેતાઓની અદાકારી, તથા એક એક લાંબી 
એકોક્તિની રજૂઆતની કક્ષા સારી લાગેલી. એક વાક્ય 
યાદ રહી ગયું : મૃત્યુ પામેલી પુત્રીના મોટા ફોટાને હાર 
ચઢાવીને રાખતા પિતાને એ જ કન્યાને પ્રેયસી તરીકે 
ગુમાવી બેઠેલો યુવક કહે છે, “જાણો છો ? મારી પાસે 
એનો ફોટો જ નથી, જરૂર જ ના પડી ક્યારેય-કારણ 
કૅ યાદ કડું છું, ને એ આંખો સામે તાદરા થઈ ન્ય છે.'' 

આવા ઉચ્ચારણમાં જાણે પ્રેમ-ભાવની ઊંડાઈ 
અને શાશ્રતતા દેખાય છે. પણ આ તો થયું આપણાં 
મન-હદયને સુપરિચિત એવું ચિત્રણ-કથાનું, સંવેદનોનું, 
પાત્રોનું. જ્યારે સાવ બીન્વં જ કોઈ ભાષા-સંસ્કારનું 
નિરૂપણ જેવાનું હોય છે ત્યારે આપણી નજર તથા 
બુદ્ધિની રીત પણ બદલવી પડે. જે આટલું ના કરીએ 
તો વૈશ્ચિક કશું ગમે જ નહીં, ને પારકું જ લાગે. “ન્યૂયોર્ક 
ટાઇમ્સ'માં ફિલ્મ-વિવેચકના લેખ પરથી-ક્યારેક તો 
એના શીર્ષક, લંબાણ કે પહેલા વાક્ય પરથી-ખ્યાલ 
આવી જ્ય કે ફિલ્મ જોવા જવું કે નહીં. જઓ તે પછી 
ખૂલતું જતું રહસ્ય માણવાનું, કે સમજવા મથવાનું ! 

તાઈવાન દેશમાં ખૂબ,-જાણીતા ફિલ્મદિગ્દર્શક 


બ્ટ્શ 





એડવર્ડ યાન્ગની આ પહેલી ફિલ્મ અમેરિકામાં આવી 
છે. ત્રણ કલાક લાંબી ખરી, પણ જરાયે નીરસ બનતી 
નથી. એનું નામ “યી યી' છે. એનો અર્થ “તાલ આપતી 
વખતે થતી થાપની ગણતરી-એક, બે...' એવો કરવો 
પડે. એક કુટુંબની ત્રણ પેઢીઓ એમાં દર્શાવાઈ છે. 
ઉપરાંત, બીન ઘણાં પાત્રો કથામાં સંકળાયેલાં છે. 
લગ્ન-પ્રસંગના આનંદ ને ઘોંઘાટથી એ શરૂ થાય છે, ને 
દાદીમાના મૃત્યુનો શોક-ગંભીર બનાવ એને સમાપ્ત કરે 
છે. આ વિશાળ ફલક વિભિન્ન દષ્િકોણથી જીવનની 
કમાનનું નિરીક્ષણ શક્ય બનાવે છે. દરેક પાત્રની પોતાની 
મૂંઝવણ છે, મનોમન ભોગવાતી પીડા છે. એ દરેક કઈ 
રીતે શાંતિ અને સમાધાન પામે છે તે ક્યાંક સૂક્મ, તો 
ક્યાંક સ્પછ્ટ રીતે દર્શાવાયું છે. આ સાથે દરેક સંબંધ 
સુરેખ આકાર પામતો જાય છે. 

પતિ ને પત્ની વચ્ચેનો, સંતાનો સાથેનો, 
બાળકોનો અંદરોઅંદરનો, કિશોરીનો પ્રથમ કિશોર-મિત્ર 
પ્રત્યેનો, ત્રીસેક વર્ષ પછી મળતાં સ્ત્રી-પુરુષનો, ધંધાના 
ભાગીદારોની વચ્ચેનો, નવ-પરિણીત યુગલના સંઘર્ષનો- 
વગેરે કેટલા બધા સંબંધો 'યી યી' ફિલ્મમાં પરિપક્વ 
થતા, નિરાકરણ પામતા જોવા મળે છે. સૌથી સફળ 
પાત્ર કેન્દ્રમાં રહેલા પુરુષ, નામે 'એન.જે.'નું છે. નીચા 
કદના, ને સાધારણ દેખાવવાળા એવા અભિનેતાને હિન્દી 
ફિલ્મમાં મુખ્ય પાત્ર તો ક્યારેય મળે જ નહીં. અહીં તો 
એ ખૂબ અસરકારક છે, વાસ્તવિક છે. સંયત અભિનય 
દ્વારા એ સર્વ સંવેદ્ન-પ્રેમ, ધૈર્ય, હતાશા, પાકટ સમજણ, 
ઔદાર્ય-છતાં કરે છે. ઓછામાં ઓછા સંવાદોથી આ 
નાયકનું સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ અંકાયું છે. પત્નીનો વિલાપ 
ઘરમાં બીજાંને સંભળાય નહીં, તે માટે “એન.જે.' ધીરેથી 
બારણું બંધ કરે છે, ને પત્નીનું કષ્ટ દૂર કરવાનો ઉકેલ 
પણ તરત, ને આસ્તેથી, એને જણાવે છે. બુદ્ધિમાન, 
સંવેદનશીલ, તેમજ અવલંબનીય એવા નાયકના 
વ્યક્તિત્વ માદે (સુજ્ઞ) પ્રેક્ષકને માન અને સ્નેહની 
લાગણી થાય છે. 

પત્નીની પાસે જઈને એને સહજ બાથમાં લઈને, 
એને માથે હાથ ફેરવીને સાંત્વન આપતો જેવા પ્રેક્ષક 
ઇચ્છી રહે છે. એ ઇેગિત પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણ કે 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ ; ૨૬ 


“એન.જે.' સજ્જન છે, પરેતુ પત્ની સાથેનો એનો 
સંબંધ સક્ષિ સ્નેહનો નથી. જેની સાથે કયારેય દ્ેહ- 
સંભોગ કર્યો નથી એવી પ્રેયસીને કહે છે તેમ એણે ડ્યારેય 
ખીજી કોઈ સ્રીને ચાહી નથી. છતાં, પત્નીને બે સુંદર 
બાળકો સાથેનું સુખી જીવન આપવાની ભદ્રતા, તથા 
છેલ્લે પ્રેયસીને નકારવાની વિવેક-બુદ્ધિ પણ 'એન.જે.'માં 
છે. ફરીથી, આ તત્ત્વો આપણને પ્રશંસાત્મક લાગે છે. 

'મિત્રો સાથે ભોજન' નાટક લખનાર અમેરિકન 
નાઠ્યકાર ડેવિડ માર્ગલિસ નાક્યક્ષેત્રનું પુલિત્ઝર 
પારિતોષિક પામ્યા છે. બે યુગલ બાર વર્ષ જેટલા 
(લાંબા) સમયથી પરિણીત છે, અને નજીકનાં મિત્રો 
છે. જ્યહે એમાંનું એક યુગલ નહેર કરે છે કે એમના 
લગ્નમાં ક્યારેય સાચો પ્રેમ, એક્ય અને સામીપ્ય હતાં 
જ નહીં, ત્યે બીજું યુગલ પોતાની વચ્ચેના વિશ્વાસ 


તથા આધારના સંબંધ પ્રત્યે શંકા કરવા માંડે છે. બંને 
પુરૂષો તેમજ બંને સ્રીઓનો પરસ્પર વચ્ચેનો સંબંધ 
પણ પછી સાવ બદલાઈ જય છે, 

આપણે જેને “પશ્ચિમી' કહી શકીએ તે ઢબનું 
આ કથાવસ્તુ છે. એમાં સ્નેહને બદ્લે સંભોગ, પ્રેમતા 
સ્થાયિત્વતે બદલે સ્વ-પરાયણતારનું સમર્થન છે. છૂટાં 
પડી ગયેલાં યુરુય ને સ્રી બીન સ્રી ને પૂરુષ સાથે જોડાઈ 
ગયાં છે, ખુશખુશાલ છે. સાથે રહેલું-રહેવા માણતું- 
યુગલ વિચારે છે, “આપણે કશું ચૂક્યાં કે શું 7'' પશ્ચિમી 
જીવનને આવરી લેતું, તે પશ્ચિમી પ્રેક્ષકોને (સ્વાનુભવને 
કારણે 7) વધારે પસંદ પડતું આ તાટક છે. 

પણ કાચા, ને કચાશવાળા સંબંધોનાં અસ્તવ્યસ્ત 
ગૂંચળાંથી ક્યો સમાજ ફાંસો ખાતો નહીં રહેતો હોય ? 
ક્યો સમાજ બાકાવ હશે ? આપણો તો નથી જ. 


આગ્સ્ટ ૨૦૦૧ ; રછ 


થા. 
સુન્દરમ્‌ જતાં 


તમે જવન-મૃત્યુન( પરજ સત્યને ૫(મવ! 
અધીર, ૯ર્ઠ /જેસતરે દળ અ/કગે જે ચ 
%4/₹/૮ ૩-0 ૧૨ સતત ?કત/ હે ડિ, 
જ પગ ડેટલી...? 

- મૃનૂકુળ વિક/સન! મહત ઇદની અવિ. 


અનંત ગટૃતિ પીઠે, કમિક જે જતી માનુજી 
સમુજ્જ્વલ વિઠાસન પદ્ધીજી જ ઉહાન્તિની 
સુમન્દ વજ્ર જૈ પરમ વેતનની પ્રતિ 
ત્યી અરજ કોડલી ૫૯૪૧ ચહું વીર હે / 


ઇુરાણ ક/જિ સત્યન/ ઉમ/નિષદ્ગિર! જર્ષત/ 
થક/હ ભઉજ૧૪/ગરે હદયમથને સારવ્યાં 
ત્રહાશ્રમણ, ગૌતમે જગ્દુરિતનાં આંષકો; 
અહ પ્રકૃતિજડ્યમ( પરશ ચેતના સ્થપવ 
રપ/ન્તર મળે મથ્યા પૂરણ યોગી અરશિદે હા. 


કર/મર મકૃંતિન# જમણ યુટ્ન/ સૈનિક / 
«મે વિ હત, હ સમિધગૌરવ/ અંજિ. 
“4 -““-------- 


જ તા. ૬-૨-૧૯૯૧ 


ઈલરભ!ઈ પટેલ 


ઝક. ક 


શકે; 
દ 


એ ઘેર કદીય નહિ જવાય ? 


“કુઈ બાજુ લઉં ?'' ડ્રાઇવરે પૂછયું. 

“સરસ્વતી સોસાયટી.'' ભાર્ગવી બોલી. મોં બહાર 
શબ્દો નીકળ્યા, એના કાનમાં ગયા ને એ ચમકી ગઈ. 
ઓહ સરસ્વતી સોસાયટી ! સરસ્વતી સોસાયટીના 
મકાનને અને મારે તો આ ભવનું છેટું પડી ગયું છે, એ 
અંતર કદી કપાશે ? 

અને એનું હૈયું આર્દ્ર થઈ ગયું. આંખોમાં આંસુ 
ઊભરાઈ આવ્યાં. એની દીકરી વિશ્વાના લગ્નનો પ્રસંગ 
છે. વિશ્વાના લગ્નની વિધિ લાયન્સ હૉલમાં થઈ છે ને 
હવે થાપા દેવા ધેર જવાનું છે, કારણ કે ગણેશસ્થાપન 
ઘેર કર્યું છે. 

એના “દ્દેવભૂમિ' ઘરની ભીંત પર ગણેશજી ચીતર્યા 
છે. સવારે ત્યાં “પૂજન કરીને દીવો પ્રગટાવ્યો હતો, હૉલમાં 
લગ્ન પત્યાં ને મહારાજે કહ્યું, “બહેન, વરઘડિયાંને 
ગણેશજીને પગે લગાડવા લઈ જવાનાં છે, ત્યાં થાપા 
દેવડાવવાના છે.'” 

ભાગવી વરઘડિયાંને લઈને ગોરમહારાજ સાથે 
ગાડીમાં બેઠી, ને ડ્રાઇવરે પૂછ્યું, “કઈ બાજુ કાર લઉ ?'' 
ત્યારે પોતાના ઘર “દેવભૂમિ'નું નામ કહેવાના બદલે 
એના મોંમાંથી નીકળ્યું 'સરસ્વતી'-પિયરના ઘરનું નામ. 

એનું પિયરનું ઘર તો વરસો પહેલાં છૂટી ગયું છે, 
ભાર્ગવીનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. એને એની પોતાની જાતની 
દયા આવી ગઈ. ઓ રે 'સરસ્વતી'નું ઘર હૈયે કેટલું 
વળગ્યું છે, ને છતાંય ત્યાં જઈ શકાતું નથી. 

ભાર્ગવીના પિયરમાં શું કોઈ સગું નથી ? એ 
ઘરને તાળું લાગી ગયું છે ? ના, એ ઘરને તાળું નથી 
લાગ્યું, માબાપ અવસાન પામ્યાં છે, પણ ભાઈ છે, 
ભાભી છે. પોતાનો એકનો એક નાનો ભાઈ વિજય, 
અને ભાભી રશ્મિ ત્યાં રહે છે. 

ભાઈબહેનની જેડ હતી. વિજય ભાર્ગવી કરતાં 
પાંચ વરસ નાનો હતો. વિજય નાનો- હતો ત્યારથી 
ભાર્ગવીએ એનો હવાલો લઈ લીધો હતો. એ ઘોડિયે 


ઉટ્શ્‌ 





અવંતિકા ગુણવંત 


ઝૂલતો હતો ત્યારે હીંચકો નાખતી હતી. માંડ એકાદ 
મહિનાના વિજયને એ વહાલથી ઊંચકવા જતી, ઊંચકતાં 
ફાવે નહિ, ભાઈ લબડી પડે, માની નજર પડી જાય ને 
એને ઊંચા સાદે ક્હે, ''ભાઈને ઊંચકાય નહીં. પડી જાય.'' 

ભાર્ગવી કહેતી, ““પણ મારે ભાઈને રમાડવો છે.'' 

મા કહેતી, “'જે, હું ભાઈને ગાદીમાં સુવાડું. તું 
બાજુમાં બેસીને રમાડ.'' ભાર્ગવી નાનપણથી જ ખૂબ 
ડાહી, ઠરેલ ને કહ્યાગરી હતી. વડીલો જે પ્રમાણે કહે 
એ પ્રમાણે એ કરતી. કદી જીદ ના કરતી. મનમાં ઓછું 
આવી ન્નય તોય મોંથી બોલતી નહિ, મનને દબાવી દેતી. 

એ ભાઈની બાજુમાં બેસતી, તાળીઓ પાડતી, ગીતો 
ગાતી ને ભાઈને રમાડતી. ભાઈ હસતો ને એય હસતી. 

ભાઈ ખુશ તો એય ખુશ. ભાર્ગવીએ કાયમ 
ભાઈની ખુશીનો જ વિચાર કર્યો છે. બા કહેતી, ''ભાઈ 
ને તું અહીં ઘરમાં જ રમો.'' તો એ વિજયની સાથે 
ઘરમાં જ રમતી. 

વિજય તો પાંચ વરસ નાનો તેથી દ્લેડાદ્દોડ કરવાની 
રમત રમાય નહિ. એ નાનો તેથી હારે તોય રડે, અને 
રડે એ બાને પાલવે નહિ. બા ઘાંટો પાડે, ““ભાઈને કેમ 
રડાવે છે ?'' ને ભાર્ગવી પોતે ખોટું ખોદું હારતી ને 
ભાઈને જિતાડતી. આવું રમવામાં મઝા ન આવતી, એ 
અકળાતી અને કોઈ વાર સરખેસરખી સાહેલીઓ સાથે 
રમવા જવાની વાત ઉચ્ચારતી, પણ મા તરત જ તા 
પાડી દેતી, ““ના, ભાઈને મૂકીને નહીં જવાનું.'” 

“ભાઈને લઈને જાઉ ?'' 

“તા, ભાઈને વાગી જય, ભાઈ પડી જય.'' બા 
અધીરાઈથી બોલતી. દીકરો મોટી ઉમરે આવેલો તેથી 
બા એની નજરથી દૂર રમવા મોકલી શકતી નહિ. 

ભાર્ગવી ને વિજય ઘરમાં કે આંગણામાં એકલાં 
એકલા રમતાં, ચોર-સિપાઈ, ડૉક્ટર-૬રદી, નિશાળ- 
નિશાળ, શઇવાળો ફેરિયો વગેરે કેટલીય રમતો રમતાં. 
ભાઈ કહે એ રમત રમવાની. ભાઈ કહે ત્યારે રમવાનું. 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૧ : ર૮ 


કોઈ વાર ભાઈ કહે, રમવું નથી, વાર્તા કહે, તો 
વાર્તા કહેવાની. કોઈ વાર ચિત્રો કરવાનાં. ભાર્ગવીને 
લેસન કરવાનું હોય ને વિજયનું ફરમાન છૂટે કે રમવું 
છે, તો ભાર્ગવીએ નિશાળનું લેસન પડતું મૂકીને રમવું 
પડતું. ભાઈનો પડ્યો બોલ ભાર્ગવી ઝીલી લેતી. 
વિજયનું મન જરાય દુભાવવાનું નહિ. એની ભૂલ હોય 
તોય એને કંઈ કહેવાનું નહિ. વઢવાનું નહિ. 

માબાપની જેમ ભાર્ગવી ભાઈને લાડ કરતી. ભાઈને 
સાચવતી. હર પળ ભાઈની સાથે રહેતી. 

ભાર્ગવી પરણી. એનું અલગ ઘર વસ્યું, તોય ભાઈ- 
બહેનનાં હેત ઓછાં ન હતાં થયાં. ભાઈ રોજ બહેનના 
ઘેર આવતો. બહેનનું ઘર નાનું હતું, બે રૂમ-રસોડાનું 
ઘર, પણ ભાઈ એનો વિશાળ બંગલો છોડીને બહેનના 
ઘેર આવતો, ભાઈને ત્યાં જ ગમતું. ત્યાં ઓટલે બેસીને 
ભાઈબહેન ચા-નાસ્તો કરતાં. પરીક્ષા સમયે એ બહેનના 
ઘેર જ વાંચતો. બહેનથી જુદા રહેવું એને ગમતું નહિ. 

પણ ભાઈ પરણ્યો ને ભાભી આવી. ભાભી 
રશ્મિને ભાઈબહેનનાં હેત ગમ્યાં નહિ. નણંદ પર એને 
અણગમો જ અણગમો આવતો. એણે વિજયને કહ્યું, 
“આ શું આખો દિવસ બહેન બહેન કરો છો ? બહેનને 
બહેનના ઘેર રહેવા દો.'” 

“બહેન તો બહેનના ઘેર છે, પણ આપણા ઘેર 
આવે છે ત્યારે મારા આનંદનો કોઈ પાર નથી રહેતો. હું 
સમજણો થયો ત્યારથી મેં બહેનને જ જોઈ છે. બહેન 
સાથે રમ્યો છું ને ભણ્યો છું. બહેન સિવાય મારે કોઈ 
ભાઈબંધ નથી.'' 

“બસ કરો હવે બહેનનાં ગીત ગાવાનાં. તમારી 
બહેનમાં શું છે, તે આમ આરતી ઉતારો છો ?'' રશ્મિ 
રીતસર છણકો જ કરતી. 

વિજયની બહેન માટેની ઘેલછા જોઈને રશ્મિએ 
મનથી નકી ક્યું, ““નણંદનાં પગલાં હવે મારા ઘરમાં 
જોઈએ જ નહિ.'' 

વિજય બહેનને ઘેર બોલાવતો, પણ રશ્મિ નણંદને 
કદી “આવો'' કહીને આવકાર ના આપતી. ભાર્ગવી 
ભાભીનું મનઃ પારખી ગઈ હત્તી, પણ ભાઈના ઘેર ગયા 
વગર એ રહી શકતી નહિ. એ ઘર સિવાય એને બીજું 
કંઈ સૂઝતું નહિ. 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ર૯ 


અને એ કોઈ દ્વવસ ખાલી હાથે ભાઈના ઘેર જતી 
નહિ. કંઈ ને કંઈ લઈને જતી. આ જેઈને ભાઈ હરખાઈ 
ઊઠતો. રશ્મિ આગળ એ બહેનનાં વખાણ કરવા જતો, 
પણ રશ્મિ તરત જ ધડ દઈને બોલતી, “આ ઘેરથી કેટલોય 
કરિયાવર પામ્યાં છે તે લાવે છે તો નવાઈ નથી ડરતાં.'' 

“'આ ઘેરથી કરિયાવર પામી છે તો એ આ ઘરની 
દીકરી છે, પણ એથી કરીને એ આવે એટલી વાર 
આપણા માટે કંઈ ને કંઈ લાવવા એ બંધાયેલી નથી. 
એ આપણા માદે લાવે છે, કારણ કે એને આપણા માટે 
હેતપ્રેમ છે. આપણે એ પ્રેમનો પ્રતિસાદ પાડવો જ 
જોઈએ. બહેનનું લઈને બેસી ના રહેવાય.'' આવું વિચારીને 
વિજય ભાર્ગવીને કંઈ ને કંઈ ભેટ આપતો. આ ન્નેઈને 
રશ્મિ બળી ઊઠતી. એ સમજી ગઈ કે વિજયને ગમે 
એટલું કહીશ, પણ એ એની બહેનને આપ્યા વગર 
નહિ રહે. માદે એને કહેવાનો કંઈ અર્થ નથી. 

હવે વિજયને એ કંઈ કહેતી નથી. પણ પોતાની 
ચાલ તો રમ્યા કરે છે. એક વાર વિજયે ભાર્ગવીને એને 
મનપસંદ 'શરદ ગ્રંથાવલિ'નો સેટ આપ્યો. તો બે-ચાર 
દ્વિવસ પછી ભાર્ગવીના ઘેર જઈને રશ્મિ કહે, “મનેય 
શરદબાબુ બહુ ગમે છે, હું વાંચવા લઈ જઉ છું.'' 
ભાર્ગવી એવું ન કહી શકી કે એક પુસ્તક લઈ જા, 
વાંચીને પાછું આપીને બીજું લઈ ન. શરદ ગ્રંથાવલિ 
ભાર્ગવી પાસેથી કાયમ માટે ગઈ. 

રક્ષાબંધનના દિવસે વિજયે ભાગવીને મનપસંદ 
ગુલાબી રંગની સાડી આપી. અઠવાડિયા પછી રશ્મિ 
ભાર્ગવીના ધેર જઈને કહે, ““અમારે કિટી પાર્ટીમાં બધાંએ 
ગુલાબી રંગની સાડી પહેરીને જવાનું છે, તો તમારી 
પાસે ગુલાબી રંગની સાડી છે ?'' 

“હા છે ને, એક નહિ, ત્રણચાર સાડીઓ છે, જે 
પસંદ પડે એ લઈ જાઓ.'' કહીને ભાર્ગવીએ પોતાનું 
કબાટ ખોલી આપ્યું. 

રશ્મિએ વિજયે આપેલી સાડી લીધી ને કહ્યું, 
“પછી આ સાડી આપી દઈશ.'' પણ એ સાડી એણે 
કટદ્ટી પાછી ના આપી. ી 

આ રીતે અવારનવાર કંઈ ને કંઈ બહાનું બતાવીને 
રશ્મિ ભાર્ગવીને ત્યાંથી વસ્તુઓ લઈ આવતી. રશ્મિની 
લુચ્ચાઈ ભાર્ગવી સમજી ગઈ, પણ પોતે કંઈ બોલે ને 


વાત વધી ન્ય ને ભાઈભાભી સાથે સંબંધ બગડી જાય 
એ બીકે એ ચૂપ રહેતી. રશ્મિ જે વસ્તુ લઈ જતી એ 
લઈ જવા દેતી, માગે એ આપી દેતી. વસ્તુ કરતાં 
ભાઈબહેનનો સંબંધ એને મન વધારે હતો. 

પણ ધીરે ધીરે ભાર્ગવીએ ન્યું કે રશ્મિ હદ 
વટાવતી જય છે, ભાઈ એ જુએ છે છતાં કેમ કંઈ 
બોલતો નથી ? ભાર્ગવીને દુ:ખ થઈ ગયું. શું ભાઈ 
મારો બદલાતો જય છે ? આજ સુધી હું માનતી હતી 
કે બીજના ભાઈ બદલાય, પણ મારો ભાઈ તો મારો જ 
રહે. પણ હવે લાગે છે, ભાઈ મારાથી દૂર જતો જાય 
છે. ભાર્ગવી ઉદાસ થઈ ગઈ. 

અને એ પછી વિજયના જન્મદિવિસે ભાર્ગવી 'હૅપી 
બર્થડે' કહેવા ગઈ તો વિજય ઘેર ન હતો. ઓફિસે 
જવા નીકળી ગયો હતો. ભાર્ગવીને નવાઈ લાગી. એણે 
રશ્મિને પૂછ્યું, '“ભાઈ કેમ વહેલો નીકળી ગયો ?'' 
રશ્મિ તાડૂકી, “કેમ વહેલા નીકળી ગયા એની હજી 
સુધી તમને ખબર નથી પડી ? એ તમને ઇચ્છતા 
નથી. તમે અમારા ઘેર ન આવશો એવી તમને નોટિસ 
મોકલીએ તો જ તમે અમારા ઘેર આવતાં બંધ થશો ?'' 
રશ્મિના અવાજમાં નર્યું ઝેર હતું. દેખીતા કારણ વગર 
જ એ ઝઘડવા માંડી. 

ભાર્ગવી પણ અપમાનથી સળગી ઊઠી. એણે 
ગુસ્સાથી પૂછ્યું, “હું કેમ અહીં ના આવું ? આ મારા 
બાપુજીનું ઘર છે, મારા બાપુજીનું બંધાવેલું, બાનું 
વસાવેલું. આ ઘર મારા ભાઈને વારસામાં મળેલું છે. 
તમે જે આ ઘરમાં રહો છો એની પર તમારો જેટલો 
હક છે, એટલો જ મારો હક છે. ફરક એટલો છે કે હું 
હકદાવો કરતી નથી. અહીં રહેતી નથી.'' મનમાં હતી 
એના કરતાંય વધારે કડવાશ નીકળી ગઈ, ભાર્ગવી જે 
વાત બોલવા ઇંચ્છતી ન હતી, એ વાત બોલાઈ ગઈ. 
ઝેરની સામે ઝેર ઓકાઈ ગયું ને ઝેરે ઝેરનું કામ કર્યુ. 

રર્મિએ વિજયને કહ્યું, ''તમારી બેન આજે આવી 
હતી. ઘર પરતો હક્દાવો રજૂ કરતી ગઈ છે, માનો કે નોટિસ 
જ આપી છે. હવે એ ગમે ત્યારે ભાગ માટે કેસ કરશે.” 

રશ્મિએ વાતને થોડી વધારી, મીઠુંમરચું ભભરાવીને 
કહી, ને વિજયના મનમાં તોફાન ખડું કરી દીધું, ““ઓહ, 


બ્ટ્શ 


પ્રેમાળ લાગતી મારી બહેન આટલી મતલબી, સ્વાર્થી, 
લાલચુ, મિલકત માગનારી ! પહેલાં તો એ આવી ન 
હતી, કેમ એ બદલાઈ ગઈ ?'' 

રશ્મિએ કહ્યું, '“બદલાઈ નથી ગઈ, એ તો * 
પહેલેથી જ આવી હતી. તમે ભોળા તે પારખી ના 
શક્યા, પણ હું તો એને જોઈને જ ઓળખી ગયેલી. જો- 
જો ને, હવે એ કોર્ટ થ્રૂ તમને નોટિસ મોકલશે. એને તો 
ઘરમાં ભાગ જોઈએ છે.'' 

ભાઈના મનમા બહેન માટે નફરત પેદ્દા થઈ ગઈ. 
સંબંધ કપાઈ ગયો. તે દિવસ પછી વરસો થયાં 
ભાઈબહેન એકબીજા સાથે બોલ્યાં નથી. અન્યોન્યનાં 
મોં જયાં નથી. અવસર પ્રસંગેય યાદ નથી કર્યાં. બહેને 
'સરસ્વતી સોસાયટી'ના એ ધેર પગ નથી મૂક્યો. પણ 
એ ઘર ભૂલી નથી. એ ઘર ભુલાયું નથી. 

“સરસ્વતી સોસાયટી'ના એ ઘરમાં ભાર્ગવી જન્મી 
હતી, ઊછરી હતી, મોટી થઈ હતી. એ ઘર એના હૃદયમાં 
જડાઈ ગયું હતું, અણુએ અણુમાં વણાઈ ગયું હતું. એ 
ભૂલવા લાખ મથે તોય ભૂલી શકે એમ ન હતું. ક્યાંથી 
ભુલાય ? એ ઘરની ભીંતો પર એનાં કરેલાં ચિત્રો લટકે 
છે, કમ્પાઉન્ડની દીવાલ પર એણે કરેલાં ચિતરામણો 
છે, એ વખતનો ઉમંગ-ઉલ્લાસ એના મનમાં હજીય 
એવો ને એવો તાને છે, અકબંધ છે. કમ્પાઉન્ડમાં 
એનાં વાવેલાં વૃક્ષો ને છોડવા છે. એણે બનાવેલી 
ગુલાબ-મોગરાની ક્યારીઓ હજીય મહેકે છે. એણે ભરત 
ભરેલાં ટેબલક્લોથ હજીય વપરાય છે, એને એમાંથી 
કશું જોઈતું ન હતું, કોઈ ભાગ લેવો નથી, માત્ર નજરે 
જોવું હતું, ત્યાં જઈને ઘડી બે ઘડી બેસવું હતું એય 
હવે શક્ય નથી. એ ઘેર જવાતું નથી, પણ હવે એ ઘર 


એને સ્વપ્નામાં આવે છે, પોતાની જતને એ ઘરમાં 


હરતીફરતી એ જુએ છે. 'દેવભૂમિ'નું એનું ઘર, જે 
એણે પોતે બંઘાવેલું છે, જેના દરવાજે એના નામની 
તકતી છે, જે ધર એણે સજવ્યું છે, મન દઈને સજાવ્યું 
છે, એ એના સ્વપ્નામાં નથી આવતું. એ ઘર કટી 
એના સ્વપ્નામાં નથી આવ્યું. વિષાદભર્યા સૂરે. એ એના 
પતિને પૂછતી, આપણું આ ઘર મને કદી સ્વપ્નામાં 
નથી આવતું. અને આજે દીકરીને, નવપરિણીતા દીકરીને 


ઓઔંગસ્ટ ર૦૦૧ : ૩૦ 


જમાઈ સાથે લઈ જવાની વેળાએ એને મોએ પિયરના બારણાં મારા માટે વસાઈ ગયાં છે. મારા સગા ભાઈ, 
ઘરનું નામ આવી ગયું - “સરસ્વતી સોસાયટી''.. માજણ્યા ભાઈએ એ દ્રાર બંધ કર્યા છે. લોખંડની ભોગળ 
ભાર્ગવી રડું રડું થઈ ગઈ. ઓ રે, મારું એ ઘર, ત્યાં વસાઈ ગઈ છે - શું એ ભોગળ કદ્દી નહિ ખૂલે ? 
સ્વપ્નામાં આવતું ઘર, હૈયે જડાઈ ગયેલું માણું ઘર આ ભાઈભાભીના હૃદયનાં દ્રાર ખૂલે તો એ ભોગળ ખૂલે. 
શહેરમાં જ છે. ધહૂં તો દ્વોડીને ત્યાં જઈ શકું, પણ ત્યાંનાં કોઈ ચમત્કાર થાય તો એ ખૂલે. ભાર્ગવી રડી પડી. 


ક. 


ઉમાશંકરભાઈ જતાં” 


ડને હવે મળરું ? અ/ /િય ગુંજન? 
વત ૯ઈ, યુગયુગ/ન્તર દદિવજંત- 
એ ૬નન્‍્ય ન(મ અવ અક્ષરદેહ સ્હોશે / 
ઉચ્ચર ચહ ઝરતી કય દેહયછિ 7 
કન/ બન પ્રિય સખ/ અવ નકળું 
એ ૨૧" ક/જેત-અમૃતને પગેરે / 


ઉત્ુંગત# હિમકગિરિ સમ, બ/લભ/જ 
ક) અબ્દિ-સૈકત-તટે રમત/ શિશુને. 
ગકષિ મહી સતત વસ કરત ડાવ્ય 
હૈયે ધર] સકલ /વેશ્વ ત9 સુ/ચિન્ત# 
અ ગુજર જવન પવન જુભનર 
વિશ્વ બ્ધિવ/હ્મય થહ' ક/જે, તે ઉત/ય/. * 


જે ₹બ્દન સૂત-મઇુ ગ્રહે, ધ/ઈ, પને 
અ/ પુરથ્જી પે %નુકુલ »હ પ્ર/ણસ્પંદ, 
એ શબ્દથોધ તમને લઈ ગૈ પ્રવર, 
ઉચ્ચોચ્ચ જંગ પર રદ, હે મહહજિ, 
ત્યા સ્વર્ણન કવચ-ભેદન-વ્યસ્ત અ(ષે- 
૪ચ્છ/ કરી સતત કય ડાજિત# 7' «રી ડય 7 


એ પૂવસૂરિગણ-સે/વેત ગ)! પદન 
ન્ય કૃતિ વર ગઈ તવ આત્મગેહે 
ને સ્વણન£ કમલ, માનસ ઉનન્‍્જ ધન્ય / 


# તા. ર૪-૧૨-'૮૮; કવિશ્રીનું નિધન, તા. ૧૯-૧૨-'૮૮. ૧. ગોગ્શબ્દ. 
ઈશ્વરભાઈ પટેલ 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ૩૧ ક 2 


કાંચળી 





ધરને શણગાર થઈ રહ્યો છે. નવો રંગ, નવું 
ફર્નિચર, નવેસરથી ગોઠવણી ઘરને એક આગવો ઉઠાવ 
આપે છે, પણ એક રૂમમાંથી બીન રૂમમાં સામાનની 
ફેરબદલીમાં થાકી જવાય છે. 

આજે પૂજાઘરનો વારો છે. પૂજનનો બાજેઠ ખસેડ્યો, 
નીચેથી એક ડબો નીકળ્યો, ડબોઃ ખોલ્યો તો લીલા 
કપડામાં વીંટાળેલી જીર્ણશીર્ણ, કટકા થઈ ગયેલી 
હાલતમાં પીળાશપડત્તી સફેદ જાળીવાળી રિબિન 
નીકળી. 'રિબિન' શબ્દ સાથે જ એકદમ ખ્યાલ આવ્યો 
કે અરે ! આ તો સર્પની કાંચળી છે | મને, મળેલી ને 
મેં સાચવી રાખેલી તે. ત્યારે તો ત્રણેક ફૂટ લાંબી ને 
આખી હતી. ઝીણી ઝીણી જાળીવાળી કેવી સુંદર 
લાગતી હતી ! 

તરત જ અનુસંઘાન મળી ગયું. પ્રકૃતિના 
સાંનિધ્યનો ગાંડો શોખ મને અવારનવાર માઉન્ટ આબુ 
લઈ ગયો છે. અરવલ્લીની ગિરિકંદરા અને ગાઢી વનરાજિનું 
મતે હંમેશાં આકર્ષણ રહ્યું છે. 

લગભગ પંદર વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે. માઉન્ટ 
આબુ પર ગૌમુખ જવાના રસ્તે વૃક્ષના થડ પર 
ચીષકાયેલી કાંચળી મને મળી હતી. સૂર્યનાં કુમળાં 
કિરણોમાં સહેજ ચળકતી, પવનના સ્પર્શે આછું થરકતી 
ને જવંત લાગતી એકદમ તાજ કાંચળીએ મને આકર્ષી 
હતી ! (સર્પને કાંચળી બદલ્યે ભાગ્યે જ ચાર-પાંચ 
કલાક થયા હશે.) 

સર્પની કાંચળી મેં પ્રથમ વાર જ નેઈ ! ! જોકે 
અગાઉ વાત સાંભળેલી ને ક્યાંક વાંચેલું પણ ખરું 
કે સર્પ વર્ષમાં એક વાર પોતાની ચામડી બદલે છે. 
બદલવી જ પડે. 

આ અગાઉ મે ક્યારેય તેપેલી નહિ કે જોવાની 


કોઈ ઉત્કંઠા પણ થયેલી નહિ, અપેક્ષા તો કયાંથી હોય ” 


જ ? અને છતાંય પ્રથમ નજર પડતાં જ મને સહજ 
સ્કુરણા થઈ આવી કે આ તો કાંચળી છે. શોધવા છતાં 


હટ્ણ--- 


કલ્પના જિતેન્દ્ર 


પણ ભાગ્યે જ મળે તેવી સર્પની કાંચળી !-જે મને 
અકસ્માત જ મળી ગઈ ! 

પ્રથમ પાંચ મિનિટ તો મેં એને ધારી ધારીને 
જેયા કરી, એને સ્પર્શવાની મને ઇચ્છા થઈ. મેં નીચે 
વાંકાં વળીને હાથ લંબાવ્યો, ક્ષણભર ખચકાટ થયો ને 
લંબાવેલો હાથ પાછો ખેંચાઈ ગયો. 

સ્પર્શના અદમ્ય આકર્ષણે ફરીથી હાથ લંબાવ્યો 
અને મારી આંગળીઓ એકદમ નાજુક ને બારીક લીસી 
લીસી કાંચળીને સ્પર્શી, સ્પર્શની સાથે જ હું અનહદ 
શેમાંચિત થઈ ઊઠી. 

તે સાથે જ કાંચળીને મારી સાથે જ રાખવાની 
પ્રબળ ઇચ્છા થઈ આવી. મેં એને ખૂબ જાળવીને હાથમાં 
લઈ લીધી. એટલી પાતળી હતી કે ડર લાગતો હતો કે 
પકડતાની સાથે જ ક્યાંક તૂટી ન જાય ! 

મૉર્નિંગ વૉકમાં નીકળેલી, મારી પાસે બીજું કશું 
જ નહોતું. સદ્ભાગ્યે હાથરૂમાલ હતો. તેમાં સાચવીને 
મૂકી દીધી. અને પછી ધીરેથી રૂમાલને હળવી ગાંઠ 
બાંધી દીધી. 

ભાગ્યે જ મેળવી શકાય તેવી અલભ્ય કાંચળી 


“મેળવીને ખુશીથી છલકાતી હોટલ પર આવી. 


મમ્મી દાદરો ઊતરતી હતી. કહે : “કાંઈ બહું 
ખુશખુશાલ દેખાય છે ને શું ?...રૂમાલમાં શાનાં ફૂલ 
બાંધ્યાં છે ?'' 
“મમ્મી, આમાં ફૂલ નથી. કાંઈક બીજું જ છે.'” 
“કૂલ નહીં તો આકર્ષક પાંદડાં હશે, રંગબેરંગી 
પતંગિયાં હશે...તારો શોખ હું જાણું ને ? પતંગિયાં 
પાછળ દોડવાની તો તને નાનપણથી આદત છે.'' 
“નહીં, તું કહે છે તેમાંનું કશું જ નથી. કાંઈક 
વિશિષ્ઠ જ છે. કલ્પના કર, શું હશે ?'' 
મમ્મીએ ઘણી કલ્પના કરી, પણ સર્પની કાંચળીની 
કલ્પના તો આવે જ ક્યાંથી ? 
મે બતાવી તો એ ખુશ થઈ ઊઠી. કહે, 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૧ : ૩૨ 


“તસીબદારને જ કાંચળી મળે. આ કાંચળી લીલા કપડામાં 
બાંધી પૂન્નમાં રાખજે. શુકનનાં જાણકાર લોકો કાંચળી 
મેળવવા ને પૂજામાં રાખવા આતુર હોય છે. જ્વારે આ 
કાંચળી તો તને પોતાને જ મળી છે. માટે જ ક્હં છું, બેટા, 
તું સછ્તસીબ છો.'' ક્હેતાં મમ્મી ભાવવિભોર બની ગયેલી. 

આ વાતને આજે પંદર વર્ષ વીતી ગયાં છે. આજે 
તો મમ્મી પણ નથી ને મારો બહાર ફરવાનો શોખ 
પણ ઓગળી ગયો છે. મારામાંનું કાંઈ કેટલુંય ઓગળી 
ગયું છે ! 

રહ્યાં છે માત્ર અપમાન ને અવહેલના, વલોપાત 
ને વ્યથા, સામાજિક વ્યવહારો ને બંધનો, પ્રવૃત્તિ તળે 
દબાયેલી જીવનચર્યા ને સંસારરથનાં તૂટેલાં પૈડાંને 
સાંધવાની મથામણ. 

શુષ્કતા કરી વળી છે જીવનમાં. પાનખરનાં ખરેલાં 
પાંદડાનો અહેસાસ થાય છે. 

મારી અત્યારની તપ્ત મન:સ્થિતિ મને સર્પ 
બનાવી દે છે, કાંચળી ઉતારતો સર્પ ! 

મારા સુંવાળા શરીર પર અસંખ્ય ભીંગડાં ઊગી 
નીકળ્યાં છે. આમ તો છેલ્લા ત્રણ-ચાર મહિનાથી ઝીણું 
ઝીણું ચૂભ્યા કરે છે. હવે તો ડંખે છે ! અસહ્ય વેદના 
થાય છે. કાંચળી ઉતારવાનો સમય આવી ગયો છે. 

ઘરની દીવાલોના પોપડા સહેલાઈથી ઊખડી નય 
છે. આ કાંઈ માટું ઘર થોડું જ છે 7-કે પોપડા ઉખાડી 
નાખું ? 

આ તો મારા શરીરનાં ભીંગડાં ! શરીરનાં લોહી- 
માંસમાંથી જ બંધાયેલાં ને ઊગી નીકળેલાં ભીંગડાં ! 
ભીંગડાં ખોતરીશ તો લોહી નીકળશે. ખોતરવાની ને 
લોહી નીકળવાની પીડા તો કદાચ સહ્ય બનશે, પણ 
મારા જ શરીરમાંથી વહેતું લોહી હું જોઈ શકતી નથી. 
પીડા સહન કરવાની શક્તિ દૃદ્યમાં છે, પણ મારી આંખો 
લોહી નીંગળતું શરીર જોઈ શકશે નહિ. 

આ ગાઢી વનરાજિમાં ખરબચડી સંપાટીવાળાં 
ઘણાં વૃક્ષો છે. એકાદ વૃક્ષના થડની ખરબચડી છાલ 
પર મણું શરીર ટેકવું છું. ી 

શરીરમાં ઊગેલાં અસંખ્ય ભીંગડાં ચામડીને રારીરથી 
અલગ કરવા ડંખે છે. વૃક્ષની ખરબચડી છાલ મારી 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ૩૩ 


સુંવાળી ચામડીને ચીપકેલી રાખે છે. મારે સહેજ જોર 
કરીને ચામડીમાંથી બહાર સરકી જવાનું છે. થડની છાલની 
બરછટતા મને ખૂંચે છે, પીડા થાવ છે...ભયંકર પીડા... 
પણ સુંવાળી સપાટી તો મને ખપે જ નહિ. સુંવાળું 
શરીર અને સુંવાળી સપાટી પસંદ કરું તો...હં કાંચળી 
નહિ ઉતારી શકું...આખેઅદબી હું જ સરકી જઈશ. 

ઓહ ! અસહ્ય પીડા થાય છે. નથી તો હું ચામડી 
સહન કરી શકતી કે નથી ઉતારી શકતી ! 

ફરીવાર જેર કરીને થડ ઉપર ચીપકાઉ' છું. શરીર 
પ્ર ઉઝરડા પડે છે, લોહી નીકળે છે. કીડી, મંકોડા ને 
કેટલાંય ક તેમાં ચીટકે છે. ક સરકવાનો 
ક્રયત્ન કડું છું... ઊઠું... વધારે જોર કું છું... પણ 


* બહાર નથી નીકળી શકાતું. 


બાજુમાં નજર કડું છું. વધારે બરછટ ! .... અરે ! 
તીણી શૂળવાળા બાવળના ઝાડમાં ચીપકાઉ'છું ! લાંબી, 
તીણી શૂળ શરીરમાં ભોકાય છે....વેદનાની....તીવ્ર 
વેદનાની ક્ષણો ઊભરાય છે ! મારા શરીરને કાંચળીથી 
અલગ કરવાનો ક કડું છું....નથી થતું. 

વડીલોએ તો કહેલું : ““બહુ સહેલાઈથી કાંચળી 
ઉતારી શકાય છે.'' મા કેમ નથી થતું ? 

ફરી જેર કરું છું. કાંચળીમાંથી સરકવા પ્રયત્ન કડું 
છું. સહેજ સરકું છું... તે સાથે જ બાવળની અસંખ્ય 
તીણી શૂળ શરીરમાં ઊંડે સુધી ભોકાય છે. કાળી બળતરા. 
ઊપડે છે. જે બાવળનો આધાર લીધો તે તો મને તીવ્ર 
પીડા આપે છે ! , 

આખું શરીર લોહીલુહાણ ! શરીરનું કોઈ અંગ 
બાકી નથી, જ્યાં શૂળ ન ભોકાતી હોય ! અને જ્યાંથી 
લોહી ન નીંગળતું હોય ! 

માથા પરથી લોહીના રેલા આંખો પર આવવા 
લાગ્યા છે. આંખ પટપટાવું છું...અરે ! આ કીડી, 
મંકોડાની લાંબી હાર મારી તદન નજીક આવી ગઈ છે ! 
લોહીની તીવ્ર ગંધ તેમને ખેંચી લાવી છે. 

બસ, એક જ પળ...માત્ર એક જ પળ...ને પછી 
અસંખ્ય કીડી-મંકોડા મને ચોટી પડશો ! 

પળ પછી આવનારી ભયાનક પળની કલ્પના- 
માત્રથી મને કમકમાં આવે છે...હું થથરી ઊઠું છું ! 


બ્ટ્શ 


એક વાર ફરીથી જેર કરું છું...કાંઢાળા બાવળ પર 
ચીપકેલી ચામડીમાંથી શરીરને બહાર કાઢવાનો મારો 
આખરી પ્રયાસ... 

ઓહ ! ઓહ 1!...પીડાની...તીવ્રતમ પીડાની 
ભયંકર ક્ષણ ! બાવળની તીણી શૂળ મારી આંખમાં 
ભોકાય છે....બળતરા...કાળી બળતરા ઊપડે છે...ભયંકર 
પીડાથી મારી રાડ ફાટી જાય છે. 

પથારીમાં મારી દીકરી મને હલબલાવે છે. “મમ્મી, 
મસ્મી, તને શું થાય છે ?'' 


ધીરે 'ધીરે મારી આંખ ખૂલે છે...એક ભયાનક 
દુઃસ્વપ્નમાંથી હું બહાર આવવા મથું છું. શરીરમાં ધુજારી 
અને આખું શરીર પરસેવાથી લથબથ ! 

એકદમ જ દીકરીને છાતી સરસી ચાંપી દઉ' છું. 
જાણે રણતરસ્યાતે મીઠી વીરડી ! 

મારી મીઠડી એનો નાનકડો કોમળ હાથ મારા 
મોઢા પર, શરીર પર્‌ ફેરવે છે. 

મારી પીડાને...મારી બળતરાને જાણે શીળો 
સ્પર્શ 1! 


*****શું થાશે ? 


અંધાર લોહન! રજ્છણ તાર/-ડૂણ થૈ ગે, 

કર્રને સ્પર્રા પારસનો સ્વર્ણ ર પલી ગૈ ? 
હજી તો અ અમાવાસ્ય/ અખંડ ઊજી છે, 

ડરી સ્વગગંગ/ રૃષેરે વે પલટી ગૈ 7 
હજી ભળભાખળં થોડા સમય થ્યું 

ત્યાં ચાંદની પૂ્ણિમામાં એને શૂં પલટી ગૈ 7 


અ #&િન ઊંગું ઊગું ૧/ત/ 


ઉજ સુવણને-કળરો સું પલત ગૈ 7 
હજ અ/ર% મનન? બજ છે, 
બી છે ઉમંગો મનન, છું ઊલ થૈ 7 
કે પલી દે વહી જાશે, રહી જાર, 
પ છું બછી જાડ્યને, તમને, તું પલટી જે 7 


વહી જાશે તો જું થ#શો, 


અમારા મનચદ્ર, આત્મસ્રજને/ 
જતની જીણત ડેરા અભિગમનું 
જવનમાં પૂ્ણિમાને સ્વર્ણમાં જે ન પલટી ગૈ 7 
ચું થાથે સૃષ્ુમણાનું ન નિહારિક/મ/, 


ક 


ષે 
ન જ 


સું થશે સરસ્વતી-યમૃન/મદ ન પલટી ગૈ 7 


જું થયે કહો 255, મઈન/નું, 
સું થ/શે ૭/5/, કાબ/નું, જે 
મયાગોમાં ઝમૂઝમ્ન છલકી ગૈ? ., 


બ્ટ્શ 





તનસુખ ઓઝા 


ઓંગસ્ટ ૨૦૦૧ : ૩૪ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 





સુન્દરમૂનાં કાવ્યોનું અંગ્રેજીમાં આચમન 

ગુજરાતની બહાર, ગુજરાતથી દૂર વસત! 
ગુજરાતીઓ દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રદાન 
ગગનવિહારી મહેતાથી અને ચાંપશી વિ. ઉદ્દેશીથી 
આરંભાયેલું છે. આજે હવે એનો વ્યાપ ખૂબ વિસ્તર્યો 
છે, અને પાકિસ્તાનમાંથી, આફ્કામાંથી, યુરોપમાંથી 
અને અમેરિકામાંથી ગુર્જરી ટૌકા આપણને સાંભળવા 
મળે છે. દૂર દક્ષિણ પૉંડિચેરીમાં વસતાં બહેન ધનવંતી 
ગૂજરાતી કવિત તકો જગતને સંભળઃજજ ઝયદસર 
કરે છે. સુન્દરમૂની એકસઠ કાવ્યકૃતિઓનો એમનો 
અનુવાદ એનો સબળ પુરાવો છે. શ્રી ધનવંતીના આ 
પ્રયાસને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી વધાવે છે એ 
આનંદની વાત છે. 

પુસ્તકના 'ફૉરવર્ડ'માં જણાવ્યા' પ્રમાણે 
ધનવંતીબહેનને સુન્દરમ્નાં-અને અંબુભાઈ પુરાણી 
તેમજ પૂજ્નલાલનાં પણ-વિદ્યાર્થિની થવાનું સદ્ભાગ્ય 
સાંપડ્યું હતું. પોંડિચેરીના શ્રી અરવિંદ આશ્રમના સાધક 
બનેલા સુન્દરમ્‌ ૧૯૩૦થી ૧૯૪૦ના દાયકાના કડવી 
વાણીના, ગાંધીજીની પ્રબળ અસર હેઠળના, ગરીબો, 
શોષિતો અને દલિતોની વકીલાત કરતા અને ઈન્દ્રિયજન્ય 
પ્રેમમાં રાચતા કવિ રહ્યા ન હતા. અગસ્ત્ય ત્લષિની 
માફક, દક્ષિણાયન કર્યા પછી એ પાછા આવ્યા જ નહીં 
એમ તો નહીં કહી શકાય, પણ એમની ગુજરાતની 
મુલાકાતો ઊડતી મુલાકાતો જ થતી. - 

એમના જીવનમાંના આ ભૌગોલિક પરિવર્તન કરતાં 
અનેકગણું જબ્બર પરિવર્તન એમના જીવન પ્રત્યેના 
અભિગમમાં, એમના વ્યક્તિત્વમાં આવ્યું હતુ. 
આધ્યાત્મિક ઘણના આ પ્રબળ ઘાંતી અસર હેઠળ થોડા 
સમય માટે એમનું કાવ્યસર્જન થંભી ગયું, પરંતુ, તરત 
જ, સુન્દરમ્‌ના જ- શબ્દોમાં કહીએ તો, કવિતાનું ધુવ- 
પદ એમણે પુન: પ્રાપ્ત કર્યું. પછી એમાં કામાવેગને 
સ્થાન ન હતું, વાદો બધા આથમી ગયા હતા, અને 


દ્રિ 


ઓંગસ્ટ ૨૦૦૧ : ૩૫ 





' દુષ્યન્ત પંડયા * 


દ્ર ન 


આભાસી સહાનુમૂતિ સરી પડી હતી. 'યાત્રા'મૉ શ્રીં 
અરવિંદ વિશેનું કાવ્ય છે. પછીના કાવ્યસંગ્રહોનાં શીર્ષકો- 
વરદા', “મુદ્તિ', 'ઉત્કંઠા', “પલ્લવિત', 'અનાગતા'- 
જ સૂચક નથી શું ? 

શ્રી ધનવંતીએ “કોયા ભગતની કડવી વાણી' 
સંગ્રહને છોડી, બાકીના સુન્દરમ્ના બધા કાવ્યસંગ્રહો- 
માંથી અનુવાદ માટે કાવ્યો પસંદ કર્યા છે. પરિણામે, 
સુન્દરમ્‌્ની કવિતાના આત્માનું પ્રતિબિંબ પૂરું અહીં 
ઝેલાયું છે, અને અનુવાહ્ટી આરસી ઇતદં, એ સ્ષટ છે. 

ઇતર ભાષામાંથી માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનું 
કામ પણ સરળ નથી અને માતૃભાષામાંથી ઇતર ભાષામાં, 
આપણી ભાષારૂઢિથી તદન અલગ ભાષારૂહિવાળી, 
સાંસ્કૃતિક દષ્ટિએ સારા એવા અંતરવાળી અંગ્રેજી 
ભાષામાં અનુવાદકાર્ય કેટલું કઠિન છે તેનો આ લેખકને 
જાતઅનુભવ છે. ધનવંતીએ પણ પોતાની મર્યાદ્દાઓ 
માદે ગુજરાતી પંડિતોની ક્ષમા 'ફૉરવર્ડ'માં યાચી જ છે. 
'નાચીજની કહાણી'થી ૧૯૯૧માં એમણે આરંભેલું કાર્ય 
દસ વર્ષે પૂર્ણાહુતિ પામે છે તે અનુવાદ પાછળની 
કંઠિનતા સૂચવે છે એથી વધારે, પોતાના અનુવાદતને 
વઘારે ને વધારે મઠારવાની ધનવંતીની વૃત્તિનું દર્શન 
કરાવે છે. 

સુન્દરમૂના એક પ્રખ્યાત મુક્તકનો અનુવાદ 
જોઈએ :; 

તને કે ઝં છે ર 

યુગોથી જીખેલ, %ખર સહર/ન્ટ તરસક. 

ધનવંતીનો અનુવાદ : 
] 11૯ 10185ુલ્તં ૪1 ધ1€૦ 
પાપા ધી 0પ11॥છુ પ17590 07 5 થાળ કકઞાઉક 
36010૯ ધ10પ811] 2825. 

મૂળ મુક્તકનું લાઘવ બરાબર જાળવી, મૂળમાંની 
ચોટને પણ ધનવંતીએ સફળતાથી રજૂ કરી છે. 

“ચલો ચમેલી'માંથી થોડી પંક્તિઓ લઈએ : 


ક્ટ 


મે નયનોમાં મૃષ્પનયનની 
પરિકલકર/ પૂર્ણ ભરી છે, 
અહો બગીચે છટ/ હરિત કો 
તજ વસન ?& «૪જર છે, 
ગ/તઝરણન/ ચરણ «ળ/ર? 
ટેક મોતીડા 5? ૮” છે, 
ચલો ચમેલી, સ્/જ પલી છે. 
ધનવંતીનો અનુવાદ : 
1/3 €)/€3 દ્વા(ટ 911111111૪ ૫7111 ઉલ વછા ત્વા€ર 
17100/1૪ 1.011 110 01703 01 110૫070158, 
1110 ઇુદ્વાપ01'5 છુ1ટણા 01054100 
થક 601106 (1) ૫૪૯૦ડ10125' 0010100, 
4ણ 1011 (10 €&5000'4 2&1€3506 1ણ 
1.૫5170૫8 ]0૯115 દા 101118 0૫ઇ 
€010૯€ 01 ઊજદ્વ]ં, 
45 ૨૫115 પ્ર1101ઉં3. 

આ અનુવાદખંડ ધનવંતીની અનુવાદ કરવાની 
સફળતાની સાથે એમની એક નિર્બળતાને પણ વ્યક્ત 
કરે છે. અંગ્રેજ રૂઢિ અનુસાર નિર્જીવ પદાર્થોની સંબંધક 
વિભક્તિ '8થી દર્શાવી શકાતી નથી. અહીં છુક ઉહ1'8 
છ(€01 010૪11૦6, ૪૦૩1૫1૦૭' 00૫12100 અને 
€88086ં€'૩ ૦ 1€850્લ હિલા એમ ઉપરાછાપરી ત્રણ 
પંક્તિઓમાં રૂઢિભંગ થયો છે. છપાયેલા પુસ્તકમાં 
૪૯ડાપ1૯5માં એ છપાયો નથી તે જુદી વાત અનુવાદમાં 
માતૃભાષાની પકડમાંથી છૂટવું અતિ કઠિન છે. 

'પુષ્પ્‌ થૈ આવીશ'ની એક કડી અને એનો 
અનુવાદ જોઈએ ; 
ડું પૃષ્પ મૈ આવીશ તારી પાસમાં, 
તું નની બાળા હશે કોડે ભરી કૌજાયના, 
છું કેર તારે લાડ૯! વેણી બની ઝૂલથ, 
તાર ડાનમં ગૂર્ણી કપોલે તાહરે ગેલીર/, 
કે ગજરો બની તર કરે મોહી, મોહ સર્જન મન, 
છું ભલે ડો સ્વપ્નની ડાળે ચડ મુજને જતી બસ વિસ્મરી. 

ધનવંતીનો અનુવાદ : 

1 દ્વા €0136 10 (100 11 110 ઠુ॥ંડટ 01 &્ 100761; 
“110૫ & ॥1દ્રંતંઉ1, પિ 01 1 દ્વા 101૪ા1ઇડ- 
1 51411 ૩૫/83 11 110 ઇ0૫તૃપણા 01 1103 ઇદ્ાંત, 


હટ 





17દ્વાછાર 1011 1100 €%15 દ્વા ઘ1છાંર ધ) 010016 
2૯6 4 પ્ર7૦દ્ર11 £00॥તં 30૫01 પ્ર/વંજા, 
૩ાલૌદ્ય॥પોાછુ ૨૦૯) ઇલ્થા1ા; ૫0118 1100 
1100૯1 119108 01 508082 ત€8110-00૫51 
91611 7૪ 100 ૯0881. 

અનુવાદ મૂળ કાવ્યના ભાવને સરસ અને સફળ રીતે 
રજૂ કરે છે. 

આ સરસંતા અને સફળતાનાં બાધક તત્ત્વો આ 
અનુવાદમાં જોવા મળે છે તે કોઈ સ્થળે શબ્દની સાચી 
અર્થછાયા ધ્યાન બહાર રહી જવાથી શબ્દપસંદગી ખોટી 
થઈ છે તે, અને ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો છે તે માતૃભાષાની 
પકડનું પ્રતિબિમ્બ પાડતો સામાસિક પદોનો પ્રયોગ. 
501001118851061, પઘધલાઘિ]1, 1118070111. 1086ં- 
1001, (700૯1110 જેવા સમાસો અંગ્રેજીમાં 
પણ છે, પરંતુ '10૫3-514110 (110 7001011115 
97 110 11111085118 10);,; લ118#-111'010 
(ડ&1પ1€), પ 0ાર્તરા-૫/811111, ૦૦૨0-૦008 (1110 
31019 01 ઘ 31000ત)/) જેવા પ્રયોચ્ો રુચિકર નથી 
જણાતા, તો 1111-01001166 (1 51૪ 113: 5012), 
૫/0110-ત25170)/1૪ (91 10૫1001100). 0૦૩૧॥- 
૫11115 (311 /0૫10011॥60) જેવા પ્રયોગો સ્વીકાર્ય 
બને તેવા છે. 

શબ્દની અર્થછાયાની વાત કરી છે તેનું દષ્ટાન્ત 
ડક્ાપાલ ('નમું'ના -અનુવાદ)માંથી સાંપડે છે. એ 
કાવ્યની પ્રથમ પંક્તિ છેઃ ; ' 

નમું તને, પથ્થરને ? નહી, નહી, 

એનો અનુવાદ આ પ્રમાણે ડરવામાં આવ્યો છે : 
પ૦ પ1૯0૦, 910૯ 2? 51010 ? 1૫૦, પ9. 

મૂળ કાવ્યમાં પ્રતિમાનો, મૂર્તિનો ઉલ્લેખ નથી અને 
અનુવાદમાં છે તેની સામે વાંઘો લેવા જેવું નથી, કારણ 
મંદિરમાં છે તે સાદોસીધો પથ્થર નથી, પણ 
પથ્થરમાંથી-કે કાષ્ઠમાંથી કે કોઈ ધાતુમાંથી-કંડારેલી 
પ્રતિમા છે: પણ “$ઊપ12 એટલે “ત 5010110010, 
€&85ઇ 2€&1/€4, ૦01 100૫146લવં 1072 07 & 
801501 01 8111161, €502. 1112-517૯ 01 1ર” 
(11૯ €0૦॥૦5€ 0% ગઝિતાં0॥&13/). કક્ાપટનો 
અર્થ પ્રતિમા કરીએ તો પણ એ પૂજ્ર્હ પ્રતિમા નથી. 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ૩૬ 


પૂજર્હ પ્રતિમા માટે એ જ ડિક્શનરી 1ત01-દ્॥ 1પાલ્ુટ 
04 દ્વ ઉણા 212. પ50તં દ્ર 81 00001 07 
૫/07311[0-શબ્દ આપે છે. અમદાવાદમાં આશ્રમ માર્ગ 
ઉપર છે તે ગાંધીજીનું ડ(0૦ છે. રાજકોટમાં અને 
અન્યત્ર જાહેર માર્ગો પર સ્વામી વિવેકાનંદની પ્રતિમાઓ 
મૂક્વામાં આવી છે તે સઘળી ડ8(૫૯૩ જ કહેવાય. 
પરંતુ, રાજકોટના શ્રી રામકૃષ્ણ આશ્રમમાં આવેલા 
મંદિરમાં શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસની જે પ્રતિમા રાખવામાં 
આવી છે તે 1તં01 કહેવાય. કવિ સુન્દરમ્‌ની વિવક્ષ! 
પણ આવી મંદિર-સ્થિત મૂર્તિની-1ત01ની-જ હતી. 
આ ચીંધણાનો હેતુ અનુવાદને ઉતારી પાડવાનો 
નથી જ. શ્રી ધનવંતીબહેનના આ અનુવાદો મૂળને પૂરો 
ન્યાય આપનારા અને મૂળના સૌન્દર્યને અવતારનારા ન 
હોત, તો 101207016માં ઘનવંતીએ દર્શાવ્યા મુજબ, 
“.. 137 5૦ €િપ્ર (1514110105 ?.....12852, 
શાદ્વા1કૃપ્ક્ષાાંંલા, 2૦ 810હતં દ્વાતં પ151દ૯€ 
11010 [00115 07 ડપાતંદ્ાસા॥ ત્વાં [1480૯ (1011 
ઇ૯બિહ દ પ્1તંલા' 0૫0116...'' એમ મેં એમને લખ્યું 
જ ન હોત. 
'શ્રી અરવિંદ' પરના કાવ્યના અનુવાદનો ઉપાડ 
કેવો વેધક છે ! 
0 1100૫, ૫/10; 181૫11છુ ૦105૨૦૮ 811 101181 
511017૯5 
તદ 11 ત ડૉ1ટાંટ 50] €0૦॥1તપ૯ા૯તં પૌલ 5€10॥ 
10101 ૫₹01તંડ... 
“મારાં કુસુમો'ના અનુવાદનો ઉપાડ પણ એવો 
જ, જકડી લે તેવો છે : 
૫/10 103 છંઘવંડ 81001મલ્ત, 
1/7 લથાન પ્રત ઇદ [01101 ૫/5 50 110, 
116 110610તા૯ડ ૦07 હદ્રા(1 811 પાલવ 10 10૫81 
“ઘણ ઉઠાવ'ના અનુવાદનો ઉપાડ પણ એટલો 
જ આકર્ષક છે : 
૧પ061€'5 50 ॥1પ0ૌ 10 કદ્ર 5011૯ ॥દ્વાત, 
0113 લ113 ! 
૧0 ઇલ્થઈ, 10 ઇદ્રપલ 10દ002 પી) 1દ્વાણાલા- 
ધનવંતીબહેને “નમું'ના અનુવાદમાં કર્યું છે તેમ, 
અહીં લાઘવનો આશ્રય લઈ સીધું 50 10૫01 ૫૦ 


ઓંગસ્ટ ર૦૦૧ : ૩૪ 


&081॥81...કર્યું હોત તો, કદાચ, વધારે અસરકારક બનત. 
બીજી બાબત પણ કોઈના લક્ષમાં આવે તેવી એ છે કે, 
ઘણ-કે ક્શું પણ-હાથ-॥દ્વાતં-થી પક્ડાય; 11 એટલે 
ખભાથી કાંડા સુધીનો ભાગ; €0))માં જણાવ્યા 
પ્રમાણે : “છટ્વલ ૦4 પટ 180 ૫19001 111005 07 
1186 101181 800 ૪010 પ1€ 510૫૦1 10 110 
1806” અને 1દ્યાત માટે (૦12 નીચે પ્રમાણે સમજણ 
આપે છે : “૧118 હાઉ [81 07 પટ પાલા ડા 
003016 1 ૫15૬ 1161પઉા1છ્‌ ધર 110ઠુરાક દ્રાર 
110118.” વસ્તુને પકડવા માટે 1કપત વપરાય, 
1દ્ષાઞળંમાં પકડેલા ઘણનો ઘા મારવા માટે હ્વાળાને ઊંચો 
કરવો પડે. ગુજરાતી શબ્દ 'હાથ' આ બંને અવયવો 
કટે જર છે. જરવ કે સંજજ એ કો છે. 

“વિરાટની પગલી'ના અનુવાદનો આરંભ પણ 
ચિત્તાકર્ષક છે : 

11 11) 5001'5 580100 1021051010, 
તં0 કભ પ) [૮ 0 1.01 ! 

“તે રમ્ય રાત્રે'માંની કેટલીક પંક્તિઓનો ચોટદાર 
અનુવાદ વાંચીએ : 
11011 1307 ૪1110115 છુપદ્યાતલ્વ [101 
9101 ૦પ 80 &08, €૫[૩6'૩ 4170૫57 
£16ં 101 ૪૦૦] દ્રત્લાલ્તં 11૮0 8 ડળં॥ટુલ્વ ૪૦૫% 
5॥૯ ધાપાતંલ'લ્તં : “70૫ €દ101 8૦ !” 

કવિએ “વસુધા'માં જેને યુગોથી ધીખેલા સહરાની 
તરસથી ઝંખી હતી તે 'ઉત્કંઠા'માં કવિને લાધી છે. 
“અહીં તે છે' કાવ્યના અનુવાદ “516 15 11017€'ના 
આરંભની પંક્તિઓમાં આ એકરાર છે : 

116 010 1 1012૯ ૪00 

પધા પલ ઇપતાંતછુ ધોડા 

07 51115 કદ્વ॥વંડ, 15 100 10૫૪. 
સમગ્ર અનુવાદ સુન્દર છે. 
13097. ૯ પ1 પ્ટા1 પીઢ 1ર 0105 04 811 100 

૫7016, 
1106 લાંતંલડ, પૌલ ઝાર્ઝિલા5ુ &0ઉ ૫/૦૦-૪08070; 
11052 પ્ર/110 [10/70 દ્વદ્વતતં 1/10 11€ ૮૦૭5૯ ધ૦ 
10109, 


બ્ટ્શ 


116 111103 00૪ટુલ્ત વં૦૫/॥ 11 1 301 5 €111 
01611115. 
"1106 8500110 1ણ્ક્ા1 ૩0 1ળાઈછુ 115 પપ 
501: 
€011€ 101, ૦0॥10 €]30 11, 911છુ ૯01 30૫* 
00૫1 

01 11101 8013 101 515. દ 106011 15, 

#1 ઉં [5 101 001 581૮0. 8550પ॥0૯ર્લ & 

1૫11611 30111. 
લેખના આરંભમાં સુન્દરમ્ના વ્યક્તિત્વના 
સર્વાંગીણ પરિવર્તનનો ઉક્લેખ કર્યો છે. ધનવંતીબહેને 


પહેલ! દિવસની રત «ળી, 
અ/૧૭ ભયંકર પરિસ્થિ/તિ 
પસાર કરી આવેલ હું, 
અ(ભારથ ઝૂડેલ! હતી. 

મે કહ્યું મારા આત્માને : 
“ગ હવે તું, તછું ગાન. '' 
એણે કહ્યું : 

“તાર મર! તૂટ ગય છે. 
ગજ મારો કણી કછુ બન? 
જીખરઈ ગયો છે.'' 

અને પછી સવાર સુક 
એણે મને આપ્યું કરજ! સમારક. 


ત્ય(રે માર! ચહેરા સામે 
ગઈ ડાલ જેજો જ 
એક ચંડ /ેજસ 
ઉકેલવજ/ */ડયો 
એનો કંપ(વત# ૧/સનો જીટલો. 
જવા સુધી આંખો મરી 
«ંકાઈ ગઈ પૂરેપૂરી, 
એમિલી ડિકિન્સન / અનુ. ધનવન્તી 


હટ 


અનુવાદ માટે પસંદ કરેલાં કાવ્યો-'તે રમ્ય રાત્રે'નો પણ 
એમણે અનુવાદ કર્યો છે-માં સુન્દરમ્માંના આ 
પરિવર્તનને પ્રતિબિમ્બિત થતું જોઈ શકાય છે, “૧૩- 
છની લોકલ'નો, 'ઈટાળા'નો, “ભંગડી'નો અનુવાદ ભલે 
નથી અપાયા. ધનવંતીએ સુન્દરમ્‌ના કાવ્યકર્મની આ 
નાનકડી છબિ સફળતાપૂર્વક રજૂ કરી છે એ બદલ એ 
અભિનંદનનાં અધિકારી છે. 

[501૯૯10 10૦118 014 5પાઉંલાદ11 : 1181516801 
821દપ્ઢાં, 0લી 521110) /0800101), 
100 પિઢ॥ાં €10100૫5. ૩૦૦૪0 17, ઉદ્યાર્તાા- 
188581 - 382 017, 21૦0 રડ. 557] 


જિદગી* 
જિદ જુગટ/ સ : એક મ્ય/દું ૨/૯/એ, 
કિસ્મત મહી જે હોય તે-જત કે હાર ૫(%એ. 


જિદ”? એ ફૂલ છે, સુગ એન પ્રસરએ, 
જગને ગમે કે ન ગમે, એન? તમ ન/ ર/ખએ. 
જગ? એ અ/ઝેયો, ચથડે 5૭ કે જે &૭, 
જેને મળે તેને ગમે - સંતોષ એચ મ/-/એ. 
જિદ”? ૧/૧/ ગડ), %/ઝેલ મળે ડે ન થળે, 
કસ£ જો કીઠો મળે તો ભાગ્ય મોટું ૪//#એ. 
(દગ? પૂજ સગ - એ ડળે ડે ન ટળે, 
રહસ્ય જો સમજાય તો તેમ સઝળત/ મન?એ. 


જિદઝ સમસ્જ/ સ - સરળ કે ગૂંચ૧/ળ હો, 
'ઉદ્દેશ' ને એમાં ભળે તો ૧નન્‍્યતા બસ મનએ. 


ધર્મેન્દ્ર મ. માસ્તર (મધુરમ્‌) 


૩ “ઉદ્દેશ' અને તેના વિદ્દાન તંત્રીને સાદર. 


આંગસ્ટ ર૦૦૧ : ૩૮ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાની ઓળખ) 





સાહિત્યવિવેચન અને સાહિત્યસંશોધનને ક્ષેત્રે તુલનાનો 
વિષય હંમેશાં ઘ્યાન ખેંચનારો છે. આ વિષય જેટલો રસપ્રદ 
છે એટલો જ જોખમકારક છે. જુદા ઇંતિહાસો, જુદાં પરિબળો 
અને જુદી પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે ઊભા થતા પ્રવાહો કે 
કિસ્સાઓને જ્યારે એકસરખા ગણીને ચાલીએ અને ઉત્સાહ- 
પૂર્વક ખોટા નિષ્કર્ષો પર આવીએ ત્યારે ગૂંચવાડાઓ એકઠા 
થવાને બદલે વધવાનો સંભવ વિશેષ છે. અલબત્ત, એક- 
સરખાપણાનો નહીં, પણ સમાન્તરતાઓનો અભ્યાસ 
સાવધપણે મનુષ્યમનનાં સંચલનોની કેટલેક અંશે સમાન- 
ગતિને એના વિરોધના પરિપ્રેક્ષ્ય સાથે ગ્રહણ કરી શકે તો 
એકંદરે સાહિત્યસમજને વ્યાપ જરૂર આપી શકાય છે. 
સુઘારકયુગની દાંડી પીટનાર નર્મદનું પાક્ષિક 
વર્તમાનપત્ર “ડાંડિયો' નર્મદે કહ્યું છે તેમ “' “ધ સ્પેક્ટેટર'ના 
જેવું લખાણ કાઢવું''-ના આશય સાથે પ્રગટ થયું હતું અને 
ત્યારથી “ડાંડિયો'ની ચર્ચા વખતે જેસેફ એડિસન (10301પ 
& ૩01) અને રિચર્ડ સ્ટીલ (ચિંહ]દ્ર'તં ૩૭૭ાંહ)ના 
તંત્રીપદદા હેઠળ માર્ચ ૧૭૧૧થી ડિસેમ્બર ૧૭૧૨ સુધી અને 
પછી જૂન ૧૪૧૪થી ડિસેમ્બર ૧૭૧૪ સુધી ચાલેલા દૈનિક 
“ધ સ્પેક્ટેટર'નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. “ધ સ્પેક્ટેટર'માં 
રાજકારણ સંપૂર્ણ બાકાત રાખવામાં આવેલું હતું અને 
સાહિત્ય, ધર્મ અને નીતિને લગતાં લખાણોનો સમાવેશ 
કરવામાં આવેલો એ વાત એમાં લગભગ ભુલાઈ ન્વય છે. 
નર્મદના 'ડાંડિયો'એ સામાજિક પ્રશ્નો ઉપરાંત રાજકીય 
પ્રશ્નો પરત્વે પણ સારી પેઠે ધ્યાન આપ્યું છે. સમાજના દુષ્ટ 
રિવાજે, એનાં પાખંડ, ઢોંગ અને દૂષણો પર તો પ્રહારો 
ખરા જ, પણ જિલ્લાઓના અમલદારના જુલમ કે તુમાખીના 
અથવા લાંચરુશવતના બનાવો પણ એમાં છોડાયા નથી. 
સરકારી સમરી સેટલમેન્ટો, મ્યુનિસિપલ કમિટીનાં વહીવટ- 
કાર્યો, તત્કાલીન ધાર્મિક આચાર્યોની વિલાસિતાઓ-આ 
બધાંયને “ડાંડિયો' અડફેડમાં લઈને ચાલ્યો છે. 
ઓગણીસમી સદીના પૂર્વાર્ધના અંતમાં અંગ્રેજી 
તાબા હેઠળની પ્રારંભકાળની ઔધોગિકીકરણની પછાત, 
ધીમી, પ્રાકૃત અને બિનકાર્યક્ષમ ગતિ વચ્ચે શાસિત પ્રજા 
તરીકેનું માનસ જે રીતે જોવાય છે, જે રીતે સામાજિક 


ઓગસ્ટ ર૦૦૧ : ૩૯ 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


રૂઢિઓની ઘૂંસરી, ઘોર અજ્ઞાન અને વહીવટી શોષણ જોવાય 
છે, જે રીતે યાતના અને જુલમો દ્વારા મનુષ્યની અવહેલના 
થતી જેવાય છે, બરાબર એવી જ સ્થિતિ એ સમયે રશિયન 
સામ્રાજ્યમાં વસતી પ્રજાની હતી. જેમ. નર્મદે એમ ત્યાં 
પણ નવા ઉગ્રવાદીઓની નવી પેઢી આકાર લઈ રહી હતી 
એમાં આલેકઝાન્દર હેર્ઝને (&10%લ11661 11872) એના 
અભિપ્રાયો અને એની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા રશિયાની સામાજિક 
વિચારણાની દિશા બદલી નાખી છે. એની સંસ્મરણાત્મક 
આત્મકથા 'મારો ભૂતકાળ અને મારા વિચારો' (1/)/ ”તિડા 
ત્ાઈં 1110101113) તો એના સમકાલીન લેખકો તોલ્સ્તોય, 
તુર્ગનેવ કે દોસ્તોયેવ્સ્કી જેવા સમર્થ લેખકોની હરોળમાં 
એને સ્થાન અપાવે એવી છે. 

પણ સૌથી વધુ રસપ્રદ બાબત તો એ છે કે નર્મદના 
“ડાંડિયો'ની જેમ એણે ઓગ[રેવ (0૭&1€૫/)ની સાથે રહી 
“ટ 101 (10101૮01) નામનું મુખપત્ર પહેલાં લંડનથી 
અને પછી જિનીવાથી કાઢયું છે. આનો સમયગાળો, લગભગ 
“ડાંડિયો'ની સમાન્તર, ૧૮૫૭થી ૧૮૬૪નો રહ્યો છે. આ 
મુખપત્ર રશિયન એકહથ્થુતાની સામે વ્યવસ્થિત કાંતિપ્રચારનું 
સાધન બન્યું. ગુપ્ત માર્ગોએ રશિયામાં પહોંચતું; એને ઉચ્ચ 
અધિકારીઓ તો વાંચતા, પણ ડહેવાય છે કે એમ્પરર પોતે 
પણ વાંચતા. પોતાને મળતા પત્રો અને અંગત સંદેશાઓને 
આધારે હેર્ઝન રશિયન અમલદારશાહીના ભ્રરુચાર, 
ન્યાયપ્રપંચો અને જુલમોને તેમજ વગ ધરાવતા અધિકારી- 
ઓની અપ્રામાણિકતાઓને દસ્તાવેજી પ્રમાણોથી અને 
મૂંઝવતા પ્રશ્નોથી પ્રકાશમાં લાવતો. 

ટૂંકમાં, નર્મદે જેમ ગુજરાતી પ્રજાજીવનની કુરૃપતાને, 
તેમ હેર્ઝને રશિયન પ્રજ્જીવનની કુરૂપતાને ઢંઢેરો પીટીને 
જાહેર કરેલી. “ડાંડિયો'માં દાંડી પીટી રોન ફરનારનો જેમ 
સંદર્ભ છે, બરાબર એવો જ સંદર્ભ હેર્ઝનના 'ઘંટ' (110 
8011)માં છે. એકે ડાંડિયાના સાદે તો બીન્નએ ઘંટના નાદે 
પ્રજાજગૃતિનું સામાજિક અને રાજકીય ઉદ્દામવાદી કાર્ય 
સંભાળ્યું છે. 

ભવિષ્યના સંશોધકે નર્મદ સંદર્ભે “ધ સ્પેક્ટેટર' ઉપરાંત 
“ધ બેલ'નો અભ્યાસ કરવો હવે જરૂરી બન્યો છે. 


કઝા. 


હ 
ડે ડે 
દિ 
ર 
્ ડ્‌ 
પ ષ્‌ 
્ે 


જ, 
૨૨ 
ન 


ષ્‌ સડ 
છ બડી 
ડૂ ડે 
ર 


[6 


ડ્‌ ૧. 


ફર્ક ડૂ 
ણે 


જાદૂ જ જોઇ લો જાણે મજબૂત ચોટાડે- ક્ષણ માત્રમાં અને જોઇએ માત્ર એક ટીપુ 

ફેવિક્વિક-વન-ડ્ંપ ઇન્ગ્ટ? એડહેસિવ મોટા બાગના પ્વાસ્ટિક રબર એંકિલિક ચિનાઠ માટીના વામષગ 
મસિરરેમિક ધાતુ અને લગભગ બધી જ વસ્તુઓ સચોટાડે એવી રાક્તિસાળી કૉર્મ્યુલા 

કેવિક્વિક-વન-ડપ ઈન્સ્ટટ એડ્હેસિવ વાપરો અને જાતે જ અનુભવો જગતના નૌયી વધુ ઝડપથી ચીટકાવતા 
એડ્હેસિવનો જાડૂ 

ફેવિક્વિક તરત જ ચોટાડે, લા બુ ટકે ફેનિક્વિકયી તમારી આગળીઓ. પણ ચોટી જાય સાવચેતીયૂર્વક વાપરગો 


વન - ડ્રોંય ઈન્સ્ટં? એડ્હેસિવ 


ઉફેવિક્વક [પિડિવાઈટ ઇન્.સ્ટ્રીઝ તિ મુમઈ ૪૭૦૭૦૨૧ 


€પાપ્ઝટર51)1 ૮% 111 1 


જડ દ”૦ રી 
ના ₹જિત્સ્ટડ ટ્રે.માક છે, «૮ છુવિંકોલ '્રાન્ડ એડહેસિવ્મ ખનાવે છે 





ભાંગી પડેલા ભાંગેલા ભુજને 
“7 


ઊઠ, ટર હૂંકાર કરીને, 

થઈ ૦ ઊભો, 

અ# લઈ લે જરાં કૅ/લિપર્સ ને કાખધોડી, 
તૂ પડેલ! શ્વાસને જેડ. 


ચ/લ્યો 

વરસોન/ વરસો 

તર અતતને લઈ સથે . 
એન! ભવ્યત/નો સજળો લઈને 
મેઘ/ડંબર મ/થે. 


તછું ખજીર 

મછું ખમીર થઈને ઝળકયું 
ડવેરંવે, 

આંજી ખમાર તાર 

મરી અખોનં નૂર ચળકયું. 
બૂંગિયો 

ગજ 

મર મંડન/ ૫૭*૪/ 
પૃડઘાત/ અ 

હણહણત# તોખ(ર, 

એન ડબલ જગે . 
ઊ5%) રહે૯/ ૯૯?ન// %ઝર 
પ્રતાપ પ્વજિન!. 


અ૭ખમ ઊભો ર/ખ્યો 

મને-પંગુને 

હેમ/ળા જેવ 

કહોજર રહે, 

ચલ/વ્યો 

કૅલિપર્સ ને ક/ખધોડ% 

રણ ઊઠતી ડમરીઓન્? રિક ગ/ેએ, 
અ/ નસકોર, 

સાગરન ઘુધવાટ ભરીને... 

અને-અને અ/ ચું જોઉ છું, 

કય સુ%-કયા/ સૂઈ અ; જોય કરું હું 
તને અ/મ ને અ/*- 

અમ ઇસડ/તે 

ખરડ/તો અમ 


તડટૃડ/૮-કણસ/ટ જચ/ળે 
રગટળ/તો અ/% 


ભૂલીને ભાન 


મૂકીને મ/ન 

નઇટટ થઈને / 

બેશરમ, લે ૨/૯, 

ઉઠ/૧, મર કૅલિપર્સ ને ડ/ખધોપ.* 


ધીરેન્દ્ર મહેતા 





% શારીરિક ક્ષતિવશ કવિ ઊભા રહેવા માટે અને ચાલવા માટે 


ડબલ કૅલિપર્સ અને ક્રચિઝનો ઉપયોગ કરે છેં. 


તિરાડો 


કંકઃલ જઈને ઊભ છે દંજ/રત, 
ભંગી પડેલ! પગની જેમ 
વળ ગયેલા થ/ભલ#ઓનો 
મ *ડ ટેકો લઈને... 
અતરડ/ન? જેક 
બહાર નકળી અ/જીને 
લટ રહ&/# છે ર/ળે*/ઓ... 
ટ! હી ગયેલી અખો જેજે 
ટઢ#સ બારીઓ 
ખૂં/ ગઈ છે 
અત#% શૂન્જત/%/... 
પણ અ/ બધું 
ડરામણું નથી મારે મહે; 
બિહાથણી તો છે 
અ તિર/હો, 
ધર/નો કમ્પ ચતરયો છે એમ. 
મર ઘરન? દવલ) પર, 
અગમ્જ હસ્તરેખ/ઓ જેજે, 
ડય/%/ પગટ થઈ અ; તિર/ડી / 
જોઉ છું, 
વેસ્કૃ/રિત થઈને (સ્તર રહ છે, 
અન રહસ્જને 
મગ ચધેત 
અ/ છેડે ષેલે છેડે... 

ઘીરેન્દ્ર મહેતા 


ઇતતટકદ (& ણાત વ્પાંધાતાં ણભાીમંપ  હપછીઈા 20015 1971-6599 
1.11 00૧૯ 1૦ ૦% ૫૪111001 [21€[28)180૯11, [1૫૯1૫૩ [પ0 188 1૨ [40. 610! 15072058 





શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 
તેટલી પણ શરીરને નથી લાગતી, જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિર્ઘાયુ નભી શકે. 


કૃદાત્મા ળી (ગગાબનજર પતર હ ૮ ૫ 21) 





આરોગ્યની સભાળના ક્ષેત્રમા રોગ પ્રતિકાર કરતા રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનના સપૂર્ણ જતનના દઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરપરૉનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 
પરપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરેવરાટનો 
ત્રિવેણી સગમ એટલે ઝાયડસ-કેડડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી'પ્રતિબધ્ધ છે. 
ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્નુપા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુધ્છ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા, દેશ વિદેશમા ખૂણેખૂણેથી 


ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


4/6૬ 
(.૯011ત 
જાળા હયઇાન્યદા વ ઝીણી હોપ છુપી 


'ઝાયડસ ટાવર', મરખજ ગાધાંનગર દઇ વે ગટલાઇટ કામ ગડ, અમદાવાત ૩૮૦ ૦૧૫ 
ફાન (૦9 9 9201 ૮૦ (૨૦ લાઠન) કક્ય (્ડ-) 293 #3 £૫/ ££ 11079706 ૦8018 2) 6015 010 








સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વમાવા સરસ્વતી 


ર્ષ બારમું : અંક બીજે સપ્ટેમ્બર . ર૦૦૧ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 





સૂચનાઓ 
'ઉદેશ' ૬ર માસની પદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે * 
(4 'ઉદ્દેરા'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે. 
[3 આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 
મ. 





























માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ. ૧૫૦, વિદેશમાં 
(એરમેલ) રૂ. ૭૫૦, આજવન પ્રોત્સાહક 


અનુક્રમ : સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ 


શે દેશની ખાજો દયા અનું, મકરન્દ દલે ૪૧1 
સાપ્રત પ્રવાહો તત્રી જર 


ગુજરાતના સંસ્ડારછવનની વિભૂતિ 'દર્શક'ની વસમી વિદાય ૪ર સભ્ય : ડ્રો. 1,૫૦૦. . 
આધ્યાત્મિક પુસ્તકોના લેખક થી હીરાભાઈ ઠક્રનું દુ:ખદ અવસાન ૪ર [£] 'ઉદઠ્દેશ'નાં ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર અને પત્રકાર “બવંતિકુમાર દવેનું દુ:ખદ અવસાન ૪ર લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 
ગુજરાત ન સભાની સને ૨૦૦૦ના વર્ષની વાર્ષિક સમીક્ષા ૪૩ ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું મોકલવુ 
ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી રનતૂકુમારી મહેતા પારિતોષિક ૪૩ મે 
'ગુજરાતના સારસ્વતો'ની સંશોધિલ-સંવર્ધિત આવૃત્તિ ૪૩ જરૂરી છે. અન્યથા કૃતિ ર મોકલાશો નહિ. 
પુરતક વર્ષ નિમિત્તે સાહિત્ય સંગમની રરતાં પુસ્તકોની યોજનાઓ ૪૩ -ૌ સ્વીકૃત હૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
ભૂલમુધાર ૪૩ સૃપાય છે. 

પથ મુકુન્દ પરીખ ૪૩ | છૂટક નકલ રૂ।. ર૫, પોસ્ટેજ સાથે. 

પડતર જમીન મે પેખી નથી ..../એમિલી ડિકિ-સન ચનુ. ધનવન્તી ૪૩ [3 લવાજમ મોક્લવા અને પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 

પારશર્યનો ગીતવિશેષ લાભશંકર પુરોહિત ૪૪ 'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડે છ ક 

ઇયળને કિસન સોસા ૫૦ કાક 

રંગ ફ્લના ભાનુપ્રસાદ પંડયા ૫૦ ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

'આવ રે વરસાદ' યજ્ઞેશ દવે ૫૧ સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

'ર૧મી સદીનો ઉબરો વળોટેલી ભગ્નપ્રેમી વૃદ્ધા-* મુનિકુમાર્‌ પંડયા ૫૩ નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 

કઝ. - નરોત્તમ પલાણ પ૫૪ ફોન : ૭૯૧૧૬૭૭; ૭૯૧૦૨૨૭ 

ભાર્‌ દક્ષા વ્યાસ પટ 


(પી લવાજમો મનીઓ રર અથવા “ઉદ્દેશ 


કથા મવીણસિંહ ચાવડા ૫૯ જ ે 
દીકરીની લીંબડી, સેતૂર મુરાદખાન ચાવડા ૪ ફાઉન્ડેશન'ના નામના સેક/ડ્રાફટથી મોકલવાં. 
ઉછરંગરાય ઢેબર : સૌરાષ્ટ્રના સંત પંતપ્રધાન મનુ રાવળ ૬૫ બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ. 

શ્સું બેળે બેળે | અનામી ૬૬ [3 'ઉદ્દેશ'તા લવાજગો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
લાકડાનાં રમકડાં અનુ, સ ક પ શકાય છે ; 

સાઈ એકાંકીઓ કિતા પલ (૧) વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

હરિદર્શન સ્વ કવિ ઝવેરભાઈ હસનાની ૪૪ ૬ર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 


મોહનલાલ પટેલ : સામાજિક નિસબતના વાર્તાકાર રવીન્દ્ર પરેસ છપ રિલીફ શેડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ત્તાન્કા કિસન સોસા ૭૩ ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 

વિસ્તરતી સીમાઓ જ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૮૦ (૨) સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

ભીષ્મ તણી કાયાની જેવું ? ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા પૂ.પા ૩ ક 


કૅલિકો ડેમ પાસે, મેડા ઉપર, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન : ૨૧૩૧૨૩૦, 5૪૩૫૦૯૫ 
(૩) મૅગેઝીન વલ્ડ 
સ્ટેશન સેડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
(૪) ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા, લિ. 
૧, રે, સેન્ચુરી બઝાર, પહેલા માળે, 
સંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૩૬. 
“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 


મૃત્યુ માંડે હ ઘોભી,..../ એમિલી ડિકિન્સન અનુ, ધનવન્તી પૂ.પા.૩ 

પ્રકાશક : રમણલાલ જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન. ર, અચલાયતન 
સોસાયટો, સેન્ઢ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાત્તે, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯૬ 

'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મૂદ્રક : રમણલાલ જ્ેશીં, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પ્રતિકૃતિ, છ, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, 
ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદ્દાઘાદ - ૩૮૦ ૦પર. ફોન : ૭૪૧૪૬૦ 

મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. 
ફોન ; ૨૧૬ ૭૬૦૩ 





“ડડ 
હક «છ્‌ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ 
૧૩% ૪૯૦૦ 
એ દૅશની ખાજો દયા 


દોસ્તો, સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજે દયા 
જ્યાં ધર્મનો છાંટો નહીં, ફિરકા છતાં ફાલી રહ્યા, 
સૂત સફરાં અંગ પે - પોતે ન પણ કાંતે વણે, 
જ્યાફતો માણે - ન ભૂમિપાક પોતાનો લણે. 
લોક જે દારૂ વિદેશી રોજ ઢીંચે ખંતથી, 

વતન કેરૂં મધ પરંતુ જેમણે ચાખ્યું નથી. 

રંગ છે બહાદુર ! બિરદાવી ફુલેકે ફેરવી 

જે પ્રજા નાચી રહે ગુંડા ટણકને ટેરવે, 

ને ૬મામે જીતનારાને ગણે દાનેશરી, 

હાય, એવા દેશના જાણો ગયા છે દી ફરી. 


ભાવનામાં વાસના કેરાં વછોડે આંગળાં 
જિંદગીમાં એ પિશાચીનાં પછી ચાટે તળાં, 
મરસિયા વિણ મોકળું કયાંયે ગળું ના મૂકતાં, 
એકલી ડંફાસ ખંડેરો મહીં જઈ ફૂંકતાં, 

માંચડે ફાંસી તણે ચડતાં કપાતાં ખંજરે 

એ વિના જે હરફ હોઠે કાઢતાંયે થરથરે, 
જાણજે એ લોકને કાજે રહ્યાં છે છાજિયાં, 
દોસ્તો સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાને દયા. 


અનુવાદક : 


દ. 


લોકનેતા લોકડી શા જ્યાં કપટના કાંધિયા, 
ભૂર ભાષાના મદારી હોય પંડિત વેદિયા, 
નામ ફૂટીને કળાનું થીગડાં મારી ફરે, 
જ્યાં જુવાનો નકલ-નખરામાંય ફિસિયારી કરે, 
નવા રાજાને કહે વાજાં વગાડીને, જિયો ! 
જાય તો પાછળ ઉડાડી ધૂળ બોલે હુડિયો, 
ને છતાં એ કોઈ બીજાને પછી સત્કારવા 
એ જ નેજા ! એ જ વાનાં | 

એ જ ખમ્મા, વાહ વા | 
જાણજે એવી પ્રજાના ખીલડા ખૂટલ થયા, 
દોસ્તો સફરના સાથીઓ, એ દેશની ખાજો દયા. 


મૂક જર્જર જ્યાં મહર્ષિઓ અવસ્થા કારણે, 
જેમના શૂરાજનો પોઢ્યા હજી છે પારણે, 
ભાગલા પાડી ઉડાડે નોખનોખી જે ધનન 

ને બઘા એ ભાગ પોતાને ગણે આખી પ્રજા | 
જાણજે એવી પ્રજાના પ્રાણ પરવારી ગયા - 
દોસ્તો, સફરના સાથીઓ એ દેશની ખાજે દયા. 


(ખલીલ જિંબ્રાનના “911 (ટ 1૫101 'નો અનુવાદ) 


મકરન્દ દવે 
['પ્રતિરૂપ પુસ્તકમાંથી | 


સુચનાઓ 

'ઉદ્દેશ' દર માસની પદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 

'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે 
આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ યતા લેખોમાંના અભિપાય 
માટેની જવાબદારી તે તે પમી છે 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ। ૧૫૦, વિદેશમા 
(એરમેલ) ડ્ર. ૪૫૦, આજીવન પ્રોત્સાહક 







































1: ઈ. 


વપ : બારમું સળંગ અંક : ૧૩૪ 


પ ૨૦૦૧ 





અનુક્રમ ; 


અ દેરાની ખાજો દયા અનુ મકરન્દઇ્વે ૪1 


સાપ્રત પ્રવાહો તત્રી ૪ર 
ગુજરાતના સસ્કારજછીવનની વિભૂતિ 'દર્મક'ની વસમીં વિદાય ૪ર મ ર 
આધ્યાત્મિક પુરતકૉના લેખક શ્રી હીરાભાઈ ઠક્કરનુ દુ,ખદ અવસાન ૪ર | 2 'ઉદ્દેશ'નાં ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
પ્રસિદ્ર સાહિત્યકાર અને પત્રકાર “અવતિકમાર દવેનુ દુ ખદ અવસાન ૪ર લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી કૃતિ સાથે 
ગુજરાત સાહિત્ય સભાની સને ૨૦૦૦ના વર્ષની વાર્ષિક સમીક્ષા ૪૩ ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું મોકલવું 
ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી સનત્‌કુમારી મહેતા પારિતોષિક ૪૩ ક 


જરૂરી છે. અન્યથા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ, 
[3 સ્વીકૃત્ત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે 


'ગુજરાતના સારસ્વતો'ની સશોધિત સવર્ધિત આવૃત્તિ ૪૩ 
પુસ્તક વર્ષ નિમિત્તે સાહિત્ય સગમની સસ્તા પુરતકોની યોજનાઓ ૪૩ 
ભૂલસુધાર ૪૩ 


ઝરશ્ન મુકુન્દ પરીખ ૪૩ | [રૈ છૂટક નકલ રૂ. ર૫, પોસ્ટેજ સાથે, 
પડત્તર જમીન મે પેખી તથી /એમિલી ડિકિન્સન અનુ ઘનવન્તી ૪૩ [- લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહાર નું સરનામું: 
પ્રારાશર્યનો ગીતવિશેષ લાભશકર પુરોહિત ૪૪ 'ઉદેશ' કાઉન્ડેશન 

ઇયળને કિસન સોસા ૫૦ ક 


ર, અચલાયતન સોસાયટી, 


રગ ફૂલના ભાનુપ્રસાદ પડયા પ૦ 

'ભવ રે વરસાદ' યજ્ઞેશ દવે પ૧ સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

'૨૧મી સદીનો ઉબરો વળોટેલી ભગ્નપ્રેમી વૃદ્ના-* મુનિકુમાર પડયા, ૫૩ નવરંગપુશ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 
સાગરકથાઓના સર્જક નરોત્તમ પલાણ ૫૪ મ 


ફોન . ૭૯૧૧ ૬૭૭; ૭૪૯૧૦૨૨૭ 


ભાર દક્ષા વ્યાસ ૫૮ મ જ પ 
ક [3 લવાજમો મનીઓર્ડર અથવા 'ઉદ્દેશ 


કથા પ્રવીણસિહ ચાવડા ૫૯ 


દીકરીની લીંબડી, સેતૂર મુરાદખાન ચાવડા ૬૪ ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્ાફટથી મોકલવાં. 
ઉછરગરાય ઢેબર , સૌરાછૂના સત પતપ્રધાન મનુ રાવળ ૯૫ બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ, 

શ્રસુ બેળે બેળે | અનામી ૯૬ |] 'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
લાકડ!ના ૨મકડા અનુ, જયા મહેતા દ શકાય છે : 

તાન્કા કિસન સોસા ૭૧ ક હ 

અસાઈતકારના એકાકીઓ કપિલા પટેલ છ્ર્‌ (૧) વિજય મેગેઝીન વલ્ડ 


હરિદર્શન સ્વ. કવિ ઝવેરભાઈ હસનાની ૪૪ ૬૨, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
મોહનલાલ પટેલ , સામાજિક નિસબતના વાર્તાકાર રવીન્દ્ર પરે ૪૫ રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ત્ઞાન્કા કિસન સોસા ૭૯ ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 

વિસ્તરતી સીમાઓ ર ચન્દ્રકાન્ત ઠોપીવાળા ૮૦1 (૨) સૌરભ પસતક ભંડાર 

ભીષ્મ તણી કાયાની જેવુ ? ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા પૂપા ૩ કિક 5 લા 

મૃત્યુ માટે હુ થોભી. .. /એમિલી ડિકિન્સન અનુ, ધનવન્તી પૂ.પા ૩ નાઝ 


રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન : ર1૩૧૨૩૦, 9૪૭૫૦૬૯૭ 

(૩) મૅગેઝીન વર્લ્ડ 
સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 

(૪) ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા, લિ. 
૧, ર, સેન્ચુરી બજર, પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 
'ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 


પ્રકાશક : રમણલાલ જ્ેશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન. ર, અચલાયતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જેશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પ્રતિકૃતિ, 8, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, 
ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવ।દ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : ૪૧૭૬૪૦ 

મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી અઓંફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. 
ફોન : ૨૧૬ ૪૬૦૩ 


અને નિહાર અને પુત્રી નિવેદાને વિલાપ કરતાં મૂકી 
ગયા છે. પ્રભુ તેમના આત્માને _ચિરશાંતિ અર્પે અને 
કુટુંબીજનોને એમના અવસાનનું દુ:ખ સહન કરવાની 
શક્તિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
ગુજરાત સાહિત્ય સભાની સને ૨૦૦ ૦ના વર્ષની 
વાર્ષિક સમીક્ષા 

આ સમીક્ષાનું કાર્ય ડૉ. મધુસૂદન પારેખને 
સોંપવામાં આવ્યું છે. એટલે લેખકો અને પ્રકાશકોને 
પુસ્તકો નીચેના સરનામે મોકલી આપવાની વિનંતી 
કરવામાં આવી છે : 

ડૉ. મધુસૂદન પારેખ 
એ-૩, લિકંન એપાર્ટમેન્ટ્સ, 
મણિનગર, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૮. 

ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી સનતકુમારી 
મહેતા પારિતોષિક 

ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી દર ત્રણ વર્ષે 
એનાયત થતું સનત્‌કુમારી મહેતા પારિતોષિક ત્રણ શ્રેષ્ઠ 
લેખિકાઓને આપવાનું હોઈ ઈ.સ. ૧૯૯૫, ૧૯૯૬, ૧૯૯૪ 
તથા ઈ.સ. ૧૯૯૮, ૧૯૯૯ અને ૨૦૦૦નાં વર્ષ દરમ્યાન 
પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકો ડૉ. મધુસૂદન પારેખને ઉપરના 
સરનામે મોકલી આપવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે. 


4 
1 


પ્રશ્ન 


ટેછદી ટરજી છે, 
રમત અધૂર! રમર્જ છે 7 
ડથ/ મેમન0 2047 2/47? 
છેલ/ જ/સે જપજ છે 7 
જીવતર રકળ ર૪/*%/ રેળ્યું, 
»ગજ#5/ કરજ! છે 7 
કિત/બ કોર અખેઅખ, 
સ્મરછ/સંહિત# લખજી છે ? 
સુક જૃહ્મે કૂંપળ કૂટે, 
અચરજ૯૯/ રચ છે ? 
મુકુન્દ પરીખ 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૪૩ 


મા. 





“ગુજરાતના સારસ્વતો*ની સંશોધિત-સંવર્ધિત 
આવૃત્તિ 

શ્રી કે. કા. શાસ્રી સંપાદિત 'ગુજરાતના 
સારસ્વતો'ની સંશોધિત-સંવર્ધિત આવૃત્તિ તૈયાર થઈ રહી 
હોઈ ડિસેમ્બર ર૦૦૦ સુધીમાં જેમનું પુસ્તક પ્રકાશિત 
થયું હોય તેવા સૌ સર્જકોએ પોતાની વ્યક્તિગત માહિતી 
૩૦ સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ સુધીમાં મોકલી આપવાની વિનંતી 
કરવામાં આવી છે. માહિતી મોકલવાનું સરનામું : 

ડૉ. શ્રદ્ધા ત્રિવેદી 
શ્રી હ. કા. આર્ટ્સ કૉલેજ, 
આશ્રમ રોડ, 
અમદ્દાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 

પુસ્તક વર્ષ નિમિત્તે સાહિત્ય સંગમની સસ્તાં 
પુસ્તકોની યોજનાઓ 

ગુજરાતની જણીતી પ્રકાશન સંસ્થાઓ સાહિત્ય 
સંગમ અને સાહિત્ય સંકુલ તરફથી આ અંગે સસ્તાં 
પુસ્તકોની યોજના કરવામાં આવી છે. રસ ઘરાવનારે સાહિત્ય 
સંગમ, ગોપીપુરા, સૂરત - ૩૯૫ ૦૦1૧નો સંપર્ક કરવો, 
ભૂલસુધાર 

“ઉદ્દેશ'ના ઓગસ્ટ ર૦૦૧ના અંકમાં પ્રથમ લેખ 
મ. અ. મેહેદળેનો છે અને નહીં કે મ. હ. મેહેંદળેનો. 
આ સુધારો કરવા વિનંતી છે. 


પડતર જન જે કેઈ? નજ. 

દરિયો કઈ મે દેખ્યો નજ. 

તે છત જાણું હું નક 

કેવું હશે એક ઝખ્છું 

ને કેજો હરે તરંગ. 

નથ કર કે ગોઠ 

કઈયે પભન? સંગ. 

સ્વર્ગ નથ કરી કે સહેલ. 

તો પણ નિશ્ચિત જાણું ઠેકણું 

જાછી કો નડશછૃ/િ. 
એમિલી ડિકિન્સન / અનુ. ધનવન્તી 


બ્ટ્શ 


સાંપ્રત પ્રવાહો 


કરાનક્રતનગમાવાજાાણાસઆાતાતાણણાઇઅ-ા........._._../ન્‍ણ૪ન૦૦૦૦૦૦૦૦૦૯૦.૦.............૦૦૦૦૦૦૦૦ા૪નાજ૦......૦૦૦૦-૦૦૦-૦૦૨ ગાણા... સનાળા રકન... -નન----નનનનનન 


ગુજરાતના સંસ્કારજીવનની વિભૂતિ “દર્શકની 
વસમી વિદાય 

ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યસર્જક, કેળવણીકાર 
અને ચિંતક શ્રી મનુભાઈ પંચોળી 'દર્શક'નું તા. ર૯ 
ઓગસ્ટ ર૦૦૧ ને બુધવારે અમદાવાદમાં અવસાન થતાં 
ગુજરાતના સંસ્કારજીવનને ન પુરાય એવી ખોટ પડી 
છે. મનુભાઈની 'કીર્તિદા' નવલકથા 'ઝેર તો પીધાં છે 
જાણી જાણી' આપણા બધાને સુપરિચિત છે. આ 
નવલકથાને ભારતીય જ્ઞાનપીઠનો મૂર્તિદ્વી એવૉર્ડ મળ્યો 
હતો. 'ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી'ના પહેલા અંકની 
પ્રસ્તાવનામાં સદ્ગત સાક્ષર ડોલરરાય માંક્ડે એની 
ચિતતનાત્મક ભાષા વિશે મનભર પ્રશંસા કરેલી. 
મનુભાઈએ 'બંધન અને મુક્તિ', 'પ્રેમ અને પૂન', 
'દ્ીપનિર્વાણ', 'સૉક્રેટીસ' વગેરે કૃતિઓ આપી છે. 
ઉમાશંકરે 'દીપનિર્વાણ' વિશે લખેલું કે ગોવર્ધનરામે 
નિરૂપેલા સાક્ષરજીવનના ઉચ્ચ આદર્શની જેનામાં કંઈક 
ઝાંખી થતી હોય એવા એક લેખકની આ કૃતિ છે, એમ 
કહી ગોવર્ધનરામ પછીની એક અગ્રગણ્ય નવલકથા તરીકે 
ઓળખાવી હતી. 'સૉક્રેટીસ'ને દિલ્હી સાહિત્ય 
અકાદમીનો એવૉર્ડ મળેલો. એના વિશે લખવાનો પ્રસંગ 
આવેલો. એમનાં અન્ય પુસ્તકો વિશે પણ પ્રસંગોપાત્ત 
લખેલું. તેમનાં અનેક સંસ્મરણો છે. એમની સાથે જાહેર 
સંસ્થાઓમાં કામ કરવાની તક પણ મળેલી. મનુભાઈ 
જેવાને અનેક પારિતોષિકો કે માનપાન મળ્યાં હોય તે 
સ્વાભાવિક છે. અનેક સાહિત્યસ્વરૂપોમાં કામ કર્યું હોવા 
છતાં તે એક મોઢા ગજાના નવલકથાકાર તરીકે સ્મરણીય 
રહેશે. તેમના એક પુસ્તકના અવલોકનમાં મેં લખેલું કે 
તેમનાં પત્ની વિજયાબહેનના વાત્સલ્યથી પ્રભાવિત 
થયેલો, અને વિજયાબહેનનું વ્યક્તિત્વ મનુભાઈના 
વ્યક્તિત્વ કરતાં વધારે ચહિયાતું લાગે છે. એમના 
અવસાન બાદ 'જનસત્તા'ની મારી કૉલમમાં તા. ૧-૯- 
૨૦૦૧ના રોજ મનુભાઈનાં જીવનકાર્ય અને સાહિત્યિક 


ઉ્ટ્શ 





તંત્રી 


પ્રદાન વિશે લખવાનું થયેલું. આવા શ્રી મનુભાઈ પંચોળી 
'દર્શક'નું ૮૭ વર્ષે અવસાન થતાં ગુજરાતના સંસ્કાર- 
જવનમાં ન્નણે કે શૂન્યાવકાશ સર્જાયો છે. પ્રભુ તેમના 
આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે, અને તેમના અવસાનનું દુ:ખ 
સહન કરવાની કુટુંબીજનોને શક્તિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
સમગ્ર ગુજરાત એ તેમનું બૃહત્‌ કુટુંબ હતું. એટલે 
આપણને સૌને એ શક્તિ મળે એમ પ્રાર્થીએ. 
આધ્યાત્મિક પુસ્તકોના લેખક શ્રી હીરાભાઈ 
ઠક્કરનું દુ:ખદ અવસાન 

આધ્યાત્મિક પુસ્તકોના લેખક શ્રી હીરાભાઈ ઠક્કર 
(જન્મ ; ૧૧ જુલાઈ ૧૯૧૮)નું તા. ર૬ ઓગસ્ટ 
૨૦૦૧નાં રોજ દુ:ખદ અવસાન થતાં આધ્યાત્મિક 
પુસ્તકોના એક અત્યંત લોકપ્રિય લેખક આપણી વચ્ચેથી 
વિદાય લે છે. તેમણે “કર્મનો સિદ્ધાંત', 'વેદાંતવિચાર', 
મૃત્યુનું માહાત્મ્ય' જેવાં ઘણાં પુસ્તકો લખેલાં છે. 
એમનાં પુસ્તકો વિશે લખવાનો પ્રસંગ આવેલો, પણ 
એ પછી રૂબરૂ મળવાનો પણ ખ્યાલ હતો. ત્યાં તો 
અચાનક એમના અવસાનનાં સમાચાર આવ્યા. તેમના 
અવસાનથી આધ્યાત્મિક સાહિત્ય ક્ષેત્રે ન પુરાય એવી 
ખોટ પડી છે. તેમના અવસાનનું દુ:ખ સહન કરવાની 
તેમનાં પત્ની શ્રી ભાનુબહેનને, પુત્રીઓ ચિ. મીના અને 
હેમુને અને અન્ય કુટુંબીજનોને પ્રભુ શક્તિ અર્પે અને 
સદ્ગતના આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
પ્રસિદ્ર સાહિત્યકાર અને પત્રકાર અવંતિકુમાર 
દવેનું દુ:ખદ અવસાન 

પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર અને પત્રકાર તેમજ ગુજરાત 
સરકારના ભૂતપૂર્વ સંયુક્ત માહિતી નિયામક અવંતિકુમાર 
દવેનું તા. ૧૪ ઓગસ્ટ ર૦૦૧ના રોજ અમેરિકાના 
એટલાન્ટા ખાતે ત્રેસઠ વર્ષની વયે અવસાન થતાં એક 
સારા કવિ, નાટ્યકાર અને અભ્યાસી લેખકની મોટી 
ખોટ પડી છે. તેમના પરિચયમાં આવવાની તક મળી 
હતી. તેઓ તેમની પાછળ પત્ની હર્ષાબેન, પુત્રો મૌલિક 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૪૨ 


અને નિહાર અને પુત્રી નિવેદાને વિલાપ કરતાં મૂકી 
ગયા છે. પ્રભુ તેમના આત્ત્માને ચિરશાંતિ અર્પે અને 
કુટુંબીજનોને એમના અવસાનનું દુ:ખ સહન કરવાની 
શક્તિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
ગુજરાત સાહિત્ય સભાની સને ૨૦૦ ૦ના વર્ષની 
વાર્ષિક સમીક્ષા 

આ સમીક્ષાનું કાર્ય ડૉ. મધુસૂદન પારેખને 
સોંપવામાં આવ્યું છે. એટલે લેખકો અને પ્રકાશકોને 
પુસ્તકો નીચેના સરનામે મોકલી આપવાની વિનંતી 
કરવામાં આવી છે : 

ડૉ. મધુસૂદન પારેખ 
એ-૩, લિકંન એપાર્ટમેન્ટ્સ, 
મણિનગર, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૮. 

ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી સનતકુમારી 
મહેતા પારિતોષિક 

ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી દર ત્રણ વર્ષે 
એનાયત થતું સનત્‌કુમારી મહેતા પારિતોષિક ત્રણ શ્રેષ્ઠ 
લેખિકાઓને આપવાનું હોઈ ઈ.સ. ૧૯૯૫, ૧૯૯૬, ૧૯૯૭ 
તથા ઈ.સ. ૧૯૯૮, ૧૯૯૯ અને ર૦૦૦નાં વર્ષ દરમ્યાન 
પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકો ડૉ. મધુસૂદન પારેખને ઉપરના 
સરનામે મોકલી આપવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે. 


5 


પ્રશ્ન 


ટેછૂ£ કરજ છે, 
રમત અઘર ર%૧ છે 7 
કથ કેમન? %054 %05? 
છંલઇ( શ્ર/સે જ૫% છે ? 
જીવતર સકળ રણ મ/ રોળ્યું, 
»ગજ#ડ/ કરજ! છે 7 
કિત/જ કોર અ/ખેઅ/ખ/?, 
સ્કરઠુ/સં/હેત/ ૯ખ્#જ? છે 7? 
સુક/ જજો ટૂં૪ળ ટૂટે, 
અચરજ ૯જલ/ રચ છે 7 
મુકુન્દ પરીખ 


સષ્દેમ્બર ૨૦૦૧ : ૪૩ 


ક] 





“ગુજરાતના સારસ્વતો”ની સંશોધિત-સંવર્ધિત 
આવૃત્તિ 

શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી સંપાદિત 'ગુજરાતના 
સારસ્વતો'ની સંશોધિત-સંવર્ધિત આવૃત્તિ તૈયાર થઈ રહી 
હોઈ ડિસેમ્બર ર૦૦૦ સુધીમાં જેમનું પુસ્તક પ્રકાશિત 
થયું હોય તેવા સૌ સર્જકોએ પોતાની વ્યક્તિગત માહિતી 
૭૦ સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ સુધીમાં મોકલી આપવાની વિનંતી 
કરવામાં આવી છે. માહિતી મોકલવાનું સરનામું : 

ડૉ. શ્રદ્ધા ત્રિવેદી 
શ્રી હ. કા. આર્ટ્સ કૉલેજ, 
આશ્રમ રોડ, 
અમદ્દાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 

પુસ્તક વર્ષ નિમિત્તે સાહિત્ય સંગમની સસ્તાં 
પુસ્તકોની યોજનાઓ 

ગુજરાતની જાણીતી પ્રકાશન સંસ્થાઓ સાહિત્ય 
સંગમ અને સાહિત્ય સંકુલ તરફથી આ અંગે સસ્તાં 
પુસ્તકોની યોજના કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવનારે સાહિત્ય 
સંગમ, ગોપીપુરા, સૂરત - ૩૯૫ ૦૦૧નો સંપર્ક કરવો. 
ભૂલસુધાર 

'ઉદ્દેશ'ના ઓગસ્ટ ૨૦૦૧ના અંકમાં પ્રથમ લેખ 
મ. અ. મેહેદળેનો છે અને નહીં કે મ. હ. મેહેદળેનો. 
આ સુધારો કરવા વિનંતી છે. 


પડતર જન મે મેખ? નથ. 

દરિયો કઈ જે દેખ્જો નજ. 

તે છત જછું હું નક 

કેવું હશે એક ઝંખ્છું 

ને કેવો હશે તરંગ. 

નથ ડર કે' ગોઠડ 

કદીયે %ભૂન્? સંગ. 

સ્જર્ઝમ/ નથ કર જે સહેલ. 

તો ૫૯૪ તેશિત જાણું કેડ/છું 

જબ મળી કો નક?/૪/તે. 
એમિલી ડિક્િન્સન / અનુ. ધનવન્તી 


બ્ટ્શ 


પારાશર્યનો ગીતવિશેષ 





ત્રીશીના ગાળાના આપણા મોટા ભાગના કવિઓ 
સ્વરાજલડત અને ગાંધીશાસનની સામાજિક/સાંસ્કૃતિક 
હલચલ સાથે વૈચારિક તેમજ વ્યવહારભૂમિકાએ સક્રિય- 
પણે સંકળાયેલા રહ્યા હતા. એ કારણે આ સર્જકોની 
કવિતામાં સમસામયિક રાષ્ટ્રીય ચેતના અને સામાજિક 
સંચલનોની ગાઢ છાયા, ખાસ તો અંતર્ગત ભાવદ્રવ્યની 
બાબતમાં, ઝિલાતી રહી. તો કવિતાબંધારણ પરત્વે, 
લાંબા વા ટૂંકા પટમાં વિચરતી ઊર્મિકવિતાએ છાંદસ 
પદ્યતંત્રને સશક્ત માધ્યમ તરીકે અંગીકારવાનું વલણ, 
વ્યાપકપણે, દાખવ્યું હતું. પરંતુ, ત્રીશી પૂર્વે ન્હાનાલાલ, 
બોટાદકર જેવા કવિઓએ પરંપરાપ્રાપ્ત લયમેળ ધરાવતી 
ગેય રચનાઓ દ્વારા, વૃત્તેતર પઘતરેહોની કાવ્યક્ષમતાનો 
પરચો પણ આપ્યો હતો. એ કારણે, ત્રીશીના કવિઓનું 
કાવ્યસર્જન મુખ્યતયા વૂત્તબદ્ધ રચનાઓરૂપે થતું હોવા 
છતાં, એની સમાંતરે, લયમેળ ધરાવતી ગાનધર્મી 
ગીતકવિતા પણ સરજાતી રહી. 

ત્રીશીના અરસામાં કવિપણાની કારકિર્દીનો આરંભ 
કરનારા આ કવિઓનું રચનામાધ્યમ, અક્ષરમેળ/ 
માત્રામેળ બંધારણ ધરાવતી ઇંદૃતરેહો સાથે લયમેળ 
સાચવતી ગીતાત્મક તરેહોનો સમાદર કરે છે; પરંતુ 
'૫૦ પછીના અરસામાં પરંપરિત ઈદતરેહો ઉપરાંત 
અછાંદસ અને લયસ્પૃષ્ઠ ગઘબંધ પણ કવિતાવાહનની 
કામગીરી સંભાળતા થાય છે. આ જ અરસામાં, પ્રથમ 
હરોળના મોટા ભાગના સર્જકો ગીતલેખનથી અળગા 
થતા રહ્યા. કશા પૂર્વસંકલ્પ વા પ્રતિબદ્રતાની પરિણતિરૂપે 
આવું વલણ, કદાચ, ન હોય; બદલાયેલા ભાવસંદર્ભનો 
આંતરિક દબાવ કે અનુકાલીન કવિઓને કાવ્યયશ 
આપનારા અજણ્યા કાવ્યતરીકાની અજમાયશ દ્વારા 
પ્રસ્‍તુત્તતા જાળવી રાખવાની સરત પણ એની પાછળ 
હોય, એવું બને. ત્રીશીની પેઢીના કવિઓના કિસ્સામાં, 
બદલાતી જતી કવિપેઢીઓ. સાથેનું આવું માધ્યમપરક 
સાતત્ય, છેક એંસીના દાયકાના અંત પર્યન્ત જળવાઈ 


હટ્દશ-- 





લાભશંકર પુરોહિત 


રહેલું વરતાશે. પરિવર્તિત કાવ્યધોરણો સાથેનો આવો 
શબ્દસંવાદ, આપણા કવિતાઈતિહાસમાં, એ કવિઓના 
સર્ગવિકાસના પર્યાય લેખે પણ ઓળખાતો રહ્યો. 

સમયાંતરે બદલાતાં રહેલાં આવાં કાવ્યવલણોનો 
પ્રતિઘોષ ઝીલ્યા વગ પોતે આરંભે આંકેલી સર્ગસપાટી 
પર યાવજ્જીવન વિચરતા રહેલા ગાંધીયુગના કવિઓમાં 
પારાશર્યની ગણના થઈ શકે. પારાશર્યની સર્જકતાનું મૂળ 
અનુસંધાન, ભાવ અને નિરૂપણ-ઉભય પરત્વે, પરંપરા 
તથા પ્રશિષ્ઠતા સાથે રહ્યું છે. યુનિવર્સિટીની કેળવણીએ 
એમને અંગ્રેજ સાહિત્યની પ્રશિષ્ટ કૃતિઓનો પરિચય 
કરાવ્યો ખરો; પરંતુ પ્રાચીન સંસ્કારમૂલ્યોને ઉપસેવતી 
ડકુલપરંપરાને કારણે સંસ્કૃત શાસ્ત્ર અને સાહિત્યની ઘાટી 
સુગંધ, છેક બચપણથી જ, એમની સર્ગચેતનાને 
સુવાસિત કરી રહી હતી. એટલે એમની સર્જકતાનું 
સંચારક બળ અધ્યાત્મરસિત અને જીવનકેન્દ્રી પરંપરા- 
માન્ય 'શબ્દ' રહ્યો. આ કારણે, પાંચેક દાયકા પર્યન્ત 
વિસ્તરેલી એમની લેખનપ્રવૃત્તિમાં, પરૅપરિત મૂલ્યો 
પ્રત્યેની ઊંડી શ્રદ્ધા ને અધ્યાત્મભક્તિનો ગૂઢો રંગ 
સાધંત તરવરતાં રહ્યાં. 

પ્રબોધ પારાશર્યનું સહક્તૃત્વ દાખવતા 'અર્ચન' 
(૧૯૩૮) પછી, 'સંસૃતિ' (૧૯૪૧), 'ભદ્રા' (૧૯૮૦) 
એ બે કવિતાસંગ્રહો એમણે આપ્યા. ઉપરાંત 'ફરલ 
ફાગણનાં' (૧૯૫૪), “કંઠ ચાતકનો' (૧૯૭૦), અને 
'પ્રાણ પપૈયાનો' (૧૯૭૯) : આ ત્રણ નકરી ગીત- 
કવિતાના સંચયો મળી, ૪ જેટલા કાવ્યસંગ્રહો એમના 
મળ્યા. આ સિવાય સામયિકોમાં અત્રતત્ર પ્રકાશિત, પણ 
ગ્રંથસ્થ થયા વગરની સો જેટલી રચનાઓ પણ એમના 
ખાતે જમા છે. બધી મળીને લગભગ પાંચ સોના આંકને 
આંબતી કવિતાઓ પારાશર્ય પાસેથી સાંપડી છે. 

પારાશર્યની કવિતાનો એકંદર વળોટ, પ્રયોગશીલતા 
વા પરિવર્તનથી વેગળો રહીને, પ્રચલિત કાવ્યરીતિને 
વિશેષપણે મળતો રહે છે. એટલે એમાં એક તરફથી 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ ; ૪૪ 


અક્ષરમેળ/માત્રામેળ છંદ્દોની સફાઈદ્દાર બાંધણી છે; તો 
બીજી તરથી આપણી પરંપરિત લયમેળની પદ્યતરેહોનો 
પણ એટલો જ પ્રશસ્ય વિનિયોગ થયો છે. એમની 
પ્રાપ્ય રચનાઓનો અર્ધો જથ્થો છંદબંધારણ સ્વીકારે 
છે; તો અરધોઅરધ સંખ્યા - એટલે કે લગભગ અઢી 
સોને આળેગાળે-ની રચનાઓ ગીતકવિતાનો લયમેળપક 
પધબંધ પ્રયોજે છે. છંદ્દોબદ્ધ રચનાઓની તપાસ એ 
સ્વતંત્ર મુદ્દો બની શકે; પણ અહીં તો એમની 
ગીતરચનાઓ, અને એમાંથી પ્રત્યક્ષ ગીતવિશેષની 
તારવણી ઇષ્ટ છે એટલે ચર્ચા, ગીતકવિતા પૂરતી સીમિત 
રાખીને ચાલવું યોગ્ય ગણાશે. 
ક જહ 

કાવ્યસર્જનની. એમની સુદીર્ઘ લેખનયાત્રા પર 
ઉપલક નજરે જોતાં પણ એક બાબત તરત દેખાઈ 
આવશે કે આરંભકાળે, એમનો મુખ્ય ઝોક છંદોબદ્ધ 
રચના ભણી રહ્યો છે. 'અર્ચન' જ નહિ, તે પછીના 
બન્ને સંગ્રહો 'સંસૃતિ' અને 'ભદ્રા'માં, મોટા ભાગની 
કવિતા છંદોમૂલક રહી છે, એની સમાંતરે ગીતપ્રકારની 
રચનાઓ લખાતી તો રહી છે; પણ એનો પ્રારંભિક 
પ્રવાહ ઘણો' પાતળો છે. પરંતુ ઉત્તરકાલીન સર્જનોમાં 
ગીતનો પાતળો પ્રવાહ, પૃથુલ બનતો જય છે. એટલું 
જ નહિ, આરંભના ગાળાની ગીતરચનાઓમાં પ્રકૃતિ, 
કુટુંબભાવ, વા પ્રત્યક્ષ વાસ્તવના કશાક ભાવને કેન્દ્રમાં 
રાખીને ચાલતી ગીતરચનાઓમાં ક્યાંક અર્થાન્તરન્યાસી 
નિષ્કર્ષ વા કશાક માનવરહસ્યની આછોતરા સંકેતને 
સાચવવાની રસમ હતી, તે ઉત્તરકાલીન ગીતરચનાઓમાં 
પાંખી પડતી જાય છે. 

પારાશર્યનાં ગીતોનું રચનાબંધારણ પૂર્વપરંપરાને 
અનુવર્તે છે. પ્રકૃતિના ભિન્નભિન્ન વિલાસો, ત્રતુરંગો, 
વસંત, વર્ષા, સાગર, સરિતા, વહેતાં ઝરણાં, વિજન 
વગડો,” વનસ્પતિ, લૂમઝૂમ વૃક્ષો, ફૂલવેલ : આવી 
સચરાચર સૃષ્ટિ સાથેનું એમનું હદ્યાનુબંધન, પ્રકૃતિમાં 
સાકારિત પ્રભુતાને કારણે એમને સાર્થક લાગે છે. પ્રકૃતિનાં 
વિધવિધ રૂપો વા સ્ફરણો પ્રત્યેનો આવો અભિગમ પણ, 
એમના' પરંપરાપુષ્ટ સર્ગપિંડને કારણે, બંધાયો લાગે. 
જીવનવ્યત્તિરિક્ત વા નિરપેક્ષ પ્રકૃતિસૌન્દર્યના માદક 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૪૫ 


છાકનું નિરૂપણ એમનાં ગીતોમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે. 
માનવ-તાની જેમ પ્રકૃતિ પણ, તત્ત્વત: અને મૂલત: 
વ્યાપનશીલ પ્રભુતાનો ચૈતન્યપરિસ્પંદ છે; માનવ-તા 
સાથેનો એમનો અનુબંધ ઉપયોગમૂલ નહિ, સહયોગમૂલ 
છે એવું કશુંક દર્શન, પારાશર્યની જીવનદષ્િમાં નિહિત 
છે. એટલે પ્રકૃતિનિરૂપણ કરતી એમની ગીતરચનાઓમાં 
નિસર્ગના સરલ-સહજ આવિષ્કારોની રમણીય વસ્તુસૃષ્ટ 
પ્રત્યે પણ ક્યાંક પ્રેરક અહોભાવ તો ક્યાંક ઊડા હૃદયનો 
કૃતજ્ઞતાભાવ આલેખાતો રહે છે. 

પારાશર્યના ગીતસર્જનમાં સાઘંતપણે, સર્ગપ્રેરણાનું 
જે પ્રભાવક સ્વરૂપ સક્યિતા દાખવે છે એ છે એમની 
અંત:પ્રતીતિ ને ઊંડી અધ્યાત્મપ્રીતિ. કાવ્યલેખનના 
આરંભિક તબક્ાનો દ્દેશકાળ સ્વરાજપ્રાપ્તિ માટેની ઉગ્ર 
લડત ને તદનુષંગી સામાજિક/શૈક્ષણિક આંદોલનનો 
હતો. પરંતુ આ કવિ, સમસામયિક પરિબળોથી ઝાઝા 
અભિભૂત થયા વગર, પોતે આંકેલી ને ભીતરથી 
પ્રમાણેલી સર્ગસરણિ પર વિચરવાનું પસંદ કરે છે. 
શરૂઆતના ગાળાની રચનાઓમાં રાષ્ટ્રીય પરતંત્રતાની 
ખટક વા સામાજિક વિષમતાની કણસ બેત્રણ 
ગીતરચનાઓમાં ઉદ્ગાર પામતી દેખાય છે ખરી; પરંતુ 
એમાં યુયુત્સાનો ઉદ્રેક કે આવેશયુક્ત દાઝની સીધી 
સંડોવણી નથી. સ્વરાજ્યની અભિલાષા ને વિશ્વપ્રકુલનનો 
મીઠો આશાવાદ ગાઈને એ અટકે છે. 'એ દિન આવશે' 
('સંસૃતિ') અને , 'દેશગીત' (“સંસૃતિ') : આ બત્ને 
ગીતોમાં આવાં વલણની છાયા ઝિલાતી દેખાય છે. 
આગળ નોંધ્યું છે તેમ, પ્રકૃતિનું નિતાન્ત નિરપેક્ષ સૌર્ન્દ્ય 
કે પ્રસન્નકર ઉપસ્થિતિઓ, કેવળ સૌન્દર્યવિભાવ તરીકે, 
એમનાં ગીતોમાં વિષયરૂપે પ્રગટતાં નથી. એમની 
આજુબાજુની દુનિયા-ગ્રામપરિસરનાં નદી, ઝરણાં, 
સરોવર, ડુંગરા, વગડા, ઝાડવાં, પશુ-પંખી, સૂર્ય-ચંદ્રના 
ઉદ્ય-અસ્ત, ત્રતુચક : વસંત, વર્ષા, પાનખર, ગ્રીષ્મ 
વગરેનાં સાદાં, સરળ અને અનલંકૃત, કહો કે સ્વાભાવિક- 
સદશ, ચિત્રો થોડાંક ગીતોમાં અવશ્ય મળે. પરંતુ આવાં 
ગીતોનું આકર્ષણ એમાં પ્રત્યક્ષ થતી સાદી ને સરળ 
પ્રકૃતિચિત્રણા, ક્વચિત્‌ કશોક જીવનસંકેત, જ હોય છે. 
“ચકલાં ધૂળમાં ન્હાય'-ની આ પંક્તિઓ જુઓ ; 


ઝડ સ્રા 


“તપ, બહ પણ ઘૂળ વિષે સુખ એને અમિત જણાય, 
ચકલાને આકારે જાણે ધૂળ ધૂળમાં ન્હાય / 
- ચકલાં ઘૂળ*/ ન્હ/ય. ” 
(અગ્રંથસ્થ) 
-'પાનખરનાં પાન'માંનું આ ચિત્ર પણ જુઓ : 
“થરથર ટર ખરે, ખરે રે, પનખરન/ પાન, 
રહીરહીને ૫ણ અવિરત અ/ જત ખરત/ ૫/ન. 
એક એક પછી ખરે, હત જે તરુ પર નિત મસ્તાન.'' 
(અગ્રંથસ્થ) 
ધ્રુવપંક્તિમાંનું ગતિશીલ અંકન તદન સાદી ને 
આછી રેખાવાળું હોવા છતાં તરત ધ્યાન ખેંચે છે. 
'સારસ પાંખ પ્રસારે' શીર્ષકનું ગીત, એના પક્ષવિલાસની 
ઝીણીઝીણી ગતિ-વિધિઓનાં ચિત્રણને કારણે આસ્વાદ 
ઠરે એવું છે. વસંત અને વર્ષા ; આ બન્ને ત્રતુઓના 
વિધવિધ વિલાસો, એમનાં ગીતોમાં વારેવારે પ્રગટતા 
રહ્યા છે. એમનો એક ગીતસંગ્રહ જ 'ફૂલ ફાગણનાં' - 
એવું સૂચક શીર્ષક ધરાવે છે. 'લળુંબે ઝળુંબે', “વ્હાલેરું 
બીજનું રૂપ', 'વરસે અનરાધાર' વગેરે ગીતોમાં મેઘની 
આતુર પ્રતીક્ષા, આગમનનો સચરાચર ઉલ્લાસ, અનહદ 
લહાણની આનંદના ભાવોની નોખનોખી મુદ્રાઓ 
ગીતાંતરિત થઈ છે. પ્રકૃતિપ્રીતિને વ્યક્ત કરતી 
રચનાઓમાં નોખી તરી આવે એવી બે'ક કૃતિઓ, ખાસ 
ત્તો ધરતી પ્રત્યેના ગાઢ નેડાની નકકરતાને કારણે, 
આસ્વાધ નીવડે છે. “ધરતીને અડીને' ગીત છે તો 
સત્તર અંતરાનો લાંબો પથારો ધરાવતી રથના. પણ 
એમાંની કલ્પકતા અત્યંત હઘ છે. જુઓ ધુવ/અંતરો- 
“આ ઇરતીને અડીને ઊભં છે અભ, એમ કેજ નજ 


છેટું, છે ઓં. 

ધરત! જેવું એમા લું કરું નથી, સરવાળે સાવ બધું 
કોરું. - અદ 

ધરતીને ટેકે કે નભને આ લરિયું, ત્યાં તમે ભાળો તેમ 
ભળ, 

ચદ-સૂરજમ કે જ નથી, બોર જેમ ણીને ગજવામાં 
થ/લૂ / 


શેતૂર-ટમકીન# ચળકે છબા એવા તારલાને ઠેબે ઉલાળું / 
અકશગંગન/ રૃપે? રેત બેરને ટાટિય/ પલ ળું / 


ક્ય 





એ પાણીમા સ્વાદ નં; પણ નાચેધોયે' તો થોડક થાય 
પંડ ગું. - અઇ 
એક અન્ય ગીતરચના, 'ધન રે ધરતી'માં પ્રકૃતિ- 
સંસ્કૃતિના સાયુજ્યનો સંકેત કવિ આ રીતે મૂકે છે : 
“બ્રાવણો વાવ્યા, ને ગીત પગય 
મકતય/ શબ્દો ટૂલ, 
ટૂલ સુજ/સે ભાવો ઊમતય/ 
ટળતા કવિત/ન/ ડળ. 
ધન રે ૪ર? ને ૧નધન ૧/૧૪. '' 
(“ભદ્રા', પ. ૧૯) 
ગીતકવિઓ માટે કારકિર્દીનો આરંભ, ઘણે ભાગે, 
પ્રણયની મુગ્ધતા ને માદક્તાને લલકારવાનો શબ્દઅવસર 
બની રહેતો હોય છે. મુકુન્દભાઈની આખી કાવ્યયાત્રામાં 
માતૃપ્રેમ, બંધુપ્રેમ, ભગિનીપ્રેમ-એમ પ્રેમનું વ્યાપક ફલક 
પ્રકૃતિ, પ્રભુ, માનવ-તા ભણી વિસ્તરતું રહે છે. સર્જક 
તરીકેની એમની સંવેદ્નશીલતાની સોખ્મ માવજત ઘરનાં 
નાનાંમોટાં આપ્તજનીના સકંપ પ્રેમોપચારથી થતી 
રહ્યાની નણ આપણને એમના ચરિત્રનિબંધો વગેરેમાંથી 
સાંપડે જ છે. હૃદ્યસંવાદે નિષ્પત્ર થતા ભગિનીપ્રેમની 
આજુબાજુ ધૂંટાયેલા અધ્યાત્મબોધની, 'બેન'- 
સંબોધનથી આરંભાતી ઘણી ગીતરચનાઓ પણ એમની 
મળે છે. દાંપત્યપ્રણયનાં ગીતોની ઓછપ કેમ ? - 
આવો પ્રશ્ન પણ ઊંઠે, 'અંબોડો' ('સંસૃતિ') જેવું એકાદ 
ગીત, શંગારની સંયતતામાં વિચરતું છતાં, દાંપત્યપ્રીતિના 
માધુર્યને વ્યંજિત કરે છે. 
પારાશર્યની ગીતકવિતાનો મુખ્ય અને મહત્ત્વનો 
ભાવપ્રદેશ તો રહ્યો છે અધ્યાત્મબોધ અને ભક્તિની 
પ્રાંજલતાનાં વિધવિધ સ્કુરણોનો. પ્રણય કે પ્રકૃતિનું 
શબ્દદાનુસંઘાન સાર્થકતા તો પ્રમાણે છે અંત:સાક્ષ્યના 
અનુભવપૂત અધ્યાત્મમાં. અઢી સો જેટલી એકંદર 
ગીતશચનાઓમાંથી પોણા ભાગ ઉપરાંતની કૃતિઓ 
અધ્યાત્મક-ભક્તિનાં સ્પંદનોથી રસાયેલી .છે. “પ્રાણ 
પપૈયાનો', “કંઠ ચાતકનો' ઉપરાંત 'ફૂલ ફાગણનાં'-આ 
ત્રણેય ગીતસંથયોની રચનાઓનું કેન્દ્રીય રસસૂત્ર, ઊંડા 
આત્મબોધ વા ભક્તિભાવનું છે; તો વળી, 'સંસૂતિ', 
“ભદ્રા'-એ બત્ને કાવ્યસંગ્રહોમાંની ગીતરચનાઓનો પણ 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૪૬ 


ઠીકઠીક હિસ્સો ધર્માન્‌પ્રાણિત રંગનો જણાશે; અગ્રંથસ્થ 
રચનાઓના કિસ્સામાં પણ આવું પ્રમાણ તરી આવે 
છે. આખીયે કારકિર્દીમાં કવિતાસર્જન પરત્વે આવા 
અંત:પ્રબોધી ભક્તિભાવના વલણ પાછળ કવિની ખુદની 
કેવી મનશ્ચેતના કારણરૂપ હશે ? 
નદ દ 

રસાત્મક શબ્દઘટના તરીકે .'કવિતા' પાસેની 
શિષ્ટવિદગ્ધની કલા-અપેક્ષાથી પારાશર્ય અનભિજ્ઞ નથી 
જ; એ પોતે પશ્ચિમની ઉત્તમ પ્રશિષ્ટ કવિતાના અને 
સમકાલીન અત્રત્ય કવિતાના, સંસ્કૃતની પ્રશિષ્ટ કાવ્ય-” 
ધારાના પણ રસભોગી રહ્યા છે. પરંતુ વિવેક-જાગ્રત 
વ્યક્તિ તરીકે એમનું ચિત્તબંધારણ સર્જક કલાકારનું 
નહિ, એટલું આત્મોત્રતિસાધક અધ્યાત્મપંથીનું રહ્યું છે. 
આ કારણે એમની સિસૃક્ષા આત્મજિજ્ઞાસા અને 
મુમુક્ષાના સતત નિયંત્રણથી વ્યાપારવતી રહી. એમને 
મન શબ્દની સર્જનાત્મક ઊર્જાની અંતિમ સાર્થકતા ને 
સમર્પકતા આત્મસંસિદ્ધિમાં છે, રસસંસિદ્ધિમાં નહિ. એ 
અર્થમાં એ 'અનુભૌસાચપંથી' છે. અનુભૂતિ પ્રત્યેની 
પ્રામાણિકતા ને પ્રતિબદ્ધતામાં અભિવ્યક્તિની પૂર્ણ પ્રપત્તિ, 
કવિ તરીકે, એમને અભિમત છે. આ કારણે, એમની 
ઘણી રચનાઓમાં ભાવનો ચમકાર દીપતો રહે, છતાં 
અભિવ્યક્તિ ક્યાંક લથડી જતી લાગે; રચનાની સાવયવ 
સમગ્રતા વીઘરાઈ જાય એવું પણ બને; ૭૦-૮૦ 
પંક્તિઓ સુધી ગીતરચના લંબાતી જ રહે એવા દાખલા 
પણ મળે; (“નાવિકનું ગીત') રચનાના કાવ્યત્વ માટે 
અનાવશ્યક-ક્યારેક અપકર્ષક પણ-એવા રાગ/તાલના 
ગેયતાધર્મી નિદ્દેશો રચનાને મથાળે ટપકાવેલા મળે; 
ભાવના રસળતા ઉદ્રેકના પ્રવાહમાં, ગીતનો રચનાબંધ 
ઢીલોઢફ થતો જય, અને આવેશયુક્ત ઉદ્ારોની મુખરતા, 
કાવ્યાર્થને દાબી દેનારી પણ દીસે. કવિતાશાસનનાં 
પ્રચલિત કાવ્યધોરણોની જાણકારીનો અભાવ કાંઈ, આવી 
કાવ્યાપકર્ષક નિરૂપણરીતિના મૂળમાં હોતો નથી એ ભૂલવું 
ન ઘટે. “અનુભવ એ જ કમાઈ' - એ એમની સિસક્ષાનું 
પ્રેરણાબળ રહ્યું છે. આ કારણે, નર્યા કાવ્યરસ- 
પિપાસીને, પારાશર્યની ગીતકવિતાના કેટલાક ઇંલાકાઓ, 
અગોચર અને અજનબી ભાસે એવો પાકો સંદેહ ખરો. 


સષ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૪૪ 





કવિતાના રસબોધની પૂરી ને ઈમાનદાર સંપ્રશ્ઞષતા 
પછીયે, પોતાની શબ્દગત સમજણમાં આ પ્રકારની 
અધ્યાત્મપ્રતીતિની આરોપિત શ્રદ્ધાને અકબંધ રાખીને, 
કોઈ કવિ સર્ગપ્રવૃત્ત રહેવાનું મુનાસબ માને તો એની 
સામે, આપણી અલાયદી શબ્દસમજની ભૂમિકા પરથી, 
તકરાર ઉઠાવવાનું કશું કારણ ન હોવું ઘટે. કેમ કે, 
કવિતાભાવનના પ્રદ્દેશામાં આવો અભિગમ, સર્જનાત્મકતા 
પ્રત્યેની શબ્દનિષ્ઠાની અનિવાર્યતા છે; કેવળ સમુદાર 
રુચિતંત્ર વા વૈચારિક મોકળાશની ઉપલબ્ધિ નથી 
ગણાતી. ભાવક તરીકેની આપણી નિસબત તો, ભલે 
કવિની ભૂમિકા પર ઊભા રહીને પણ, આવી રચનામાં 
નિહિત રહિયાળા સૌન્દર્યઅંશોની પરખ, પિછાન અને 
રસપ્રાપ્તિ પૂરતી રહેવાની, 

ઝે 

સાત્વિક અધ્યાત્મની તીવ્ર અભીપ્સા અને પ્રપન્ન 
ભક્તહૃદયની પારદર્શી ત્રજુતામાંથી નીતરની ભીનાશ : 
આ બે વાનાં પારાશર્યની અધ્યાત્મભાવની ગીતરચના- 
ઓને સચેતસપણે સતત સંચારિત કરતાં રહે છે. 
અંતસ્તત્ત્વ પરત્વે, એમાંની એક ધારા, પ્રત્યક્ષની 
આરપારનાં અનુભૂત સત્યો કે બોધવચનોને સારવે છે; 
તો ગીતોની બીજી એક ધારા ઊડી અધ્યાત્મ- 
જિજ્ઞાસામાંથી સાંપડતા અનુભવોને વાચા આપે છે. 
પ્રત્યક્ષતા કે જિજ્ઞાસામાંથી લાધતાં સત્યોનાં આવાં 
બોધન કે કથનની ગીતસપાટીની આંતરસીમાઓ સરકણી 
રહેવાની. આવી ગીતરચનાઓની અપીલનું કારણ એ 
રહે છે કે અહીં કવિ પોતાની જતને અન્યથી અદકી કે 
ઊંચી હોવાની અતડાઈ રાખી, ઉપદદેશકની વાણીપીઠેથી 
બોલતા નથી; પરંતુ સર્વસાધારણથી પણ આઇછા ને 
ઊણા રહી આત્મશોધકની વિનપ્રતાથી ખુદની 
સામેલગીરી (5012110૪010011011)પૂર્વક નિખાલસ 
ઉદ્ગારના રૂપમાં રચનાનું પોત ઉપસાવે છે. એથી જ 
આવાં ગીતોને ભાવક સાથેની અંતરંગત્તા ને અંગતતાનો 
સ્પર્શ પણ, જણે કે, મળતો રહે છે. ગીતોની ત્રીજ 
ઘારાનો મૂળ રંગ છે ભક્તિનો; પ્રભુ પ્રત્ધેતી નિર્મળી 
પ્રીતિ ક્યારેક પ્રપત્તિનો હદયોપચાર વ્યકત કરે છે; તો 
થોડાં મોટાં જૂથની રચનાઓ, કૃષ્ણ પ્રત્યેની પ્રેમ- 


ધ્ટ્શ 


લક્ષણાના માધુર્ય ઉપરાંત વાત્સલ્ય-એવા ઉભય ભાવને 
ધારણ કરતી વહે છે. 
આમ તો, કવિતા માત્ર ખુદવફાઈની અનિવાર્યતાનો 
આગ્રહ જ રાખે; પરંતુ અધ્યાત્મને અવતારતી કવિતામાં 
તો, અનુભૂતિની સચ્ચાઈનો રણકો જે ન ઊંઠે તો એમાંનું 
ફટકિયું મોતી, પ્રથમ નજરે જ ફટ દઈને ઊડી જવાનું. 
બીજી બાબત એ પણ ખસૂસપણે સમજી લેવાની કે 
આવી રચતાઓની પાલખ, અભિવ્યક્તિગત શબ્દ- 
પ્રપંચથી ઓછીઅદકી શણગારાય, પણ મહીના 
અનુભવનો પ્રાણસંચાર તો પદેપદે ઘૂંટાયેલો રહેવાનો. 
પારાશર્યની ગીતરચનાઓમાં, આંતરસત્ત્વે કરીને વજનદાર 
રચનાઓનું પ્રમાણ ઠીકઠીક મળી રહેવાનું. એમની 
આજીવન શબ્દ્ચર્યાની અન્વર્થક ફલશ્રુતિ તો રહી છે, 
તળભૂમિના અદલ મિજાજમાં ને સરલ-તરલ લોકબાનીમાં 
અનુભૂતિના અંતલોંકને ઉન્નળતી, થોડીક ભજનરચના- 
ઓમાં; લોકઢાળમાં સહજપણે વહ્યો જતાં થોડાંક 
ભક્તિપદોમાં; ભીતરના ભગવાની છાયા ઝીલતાં થોડાંક 
ઉપશમરસિત પ્રભુપ્રીતિનાં ગીતોમાં. 
જ 
પારાશર્યનાં ગીતોમાં પ્રયોજાતી પદયતરેહો, એમાંનાં 
લયસંયોજનોના આગવાપણાને કારણે, ધ્યાન ખેચે છે. 
આપણી પરંપરાપ્રાપ્ત તરેહોમાં લયવિન્યાસની જે 
લોકમાન્ય તરકીબો એ પ્રયોજે છે એથી કરીને લયતરેહીની 
નોખનોખી આકૃતિઓ ઊભી થાય છે. આવાં 
લયસંયોજનો, તત્સમરંગી અને તળપદરંગી : બાનીની 
એવી ઉભયપ્રકારની ગીતરચનાઓમાં જોઈ શકાય છે, 
આ નમૂનો જુઓ ; 
' “જેન રદિય/મ/ ત રે, 
એન્દાં આ ઝત રે, 
_-ગાઉ, ન ગાઉ, શું કું ટડ 
ટૂલ હૈયાની પ્ય/સ રે, 
એન સુવ/સ રે 
“હું, ન 4. રું છું ? 
મારો ચ/તકનો કંઠ; મેઘ કાજે ઉત્કંઠઃ 
ભર્યા અજ/ટી જર રે .” 
જરસે અધીર રે, ક 
-ઝીલું, ન ઝીલ, શું કું ?” * 





એમનાં ગીતોનું વહેણ પણ, સર્વત્ર એકસરખી 
ભાષિક સપાટીએ જ વિચરતું નથી. ભક્તિની આરત, 
આર્દ્રતા, પ્રાંજલતાને તરાશતી ગીતરચનાઓ ઉપરાંત 
હૃદયના પ્રપન્ન ભાવને વાચા આપતી પ્રાર્થના જેવાં 
પદોમાં જ્યાં શિષ્ટેતાપરાયણ નિરૂપણરંગ છે, ત્યાં બાનીનું 
પોત પણ પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃતના તત્સમરંગથી રસાયેલું પ્રતીત 
થશે; જ્યારે લોકઢાળમાં વહેતી રચનાઓ, આપણાં ધોળ, 
પદ, ગરબી, પરભાતિયાંની માંડણી ને ઘાઢ ([811011)ને 
જ અંગીકારે છે એવું નથી, એનો ભાષિક ઠાઠ પણ- 
ભાવનું પોતીકાપણું સાચવીને-સહજપણે મહોરી ઊઠતો 
દેખાશે. જુઓ આ પંક્તિ- 

“બેન, મેં તો જાણ્યું ના રત કેજી આવી, 

(ત્યા) જાહોગલા વાઈ ગિયાં રે લોલ /'' 

- આવી ઉપાડપંક્તિ પછીના કાવ્યપટમાં, 
'પાણિયારે કોડિયે કાચે, સૂરજદદેવ ઊગી ગયા'; 'ચાકળે 
ચીતર્યા મોર, એકસામટા ગ્હેકી ઊઠ્યા' કે “પોપટ 
ઈંઢોણીએથી ઊઠડ્યા' : આવાં ગ્રામીણ પરિસરનાં 
સ્વાભાવિક ગતિચિત્રો નાયિકાના ત્વરિત ધુતિસંચારને 
કેવો ધ્વનિત કરે છે ! 

- પણ પારાશર્યનો ઉત્તમ ગીતવિશેષ્‌ પ્રત્યક્ષ 
થાય છે એમની તળપદ્ય સોરઠી મિજાજને, અસલૂકી 
રંગ- છટામાં વ્યક્ત કરતી ૫૬-ભજનરચનાઓમાં. 
અનુભૂતિના બલિષ્ઠ સહનોદ્રેક, સર્જકતાની સભાનતાનો 
સદંતર અભાવ અને તળ સાથેના પૂ.રે.પૂ.રા વાચિક 
તદ્રપતાનુસંધાનને બળે જનમેલી આવી થોડીક 
પદરચનાઓ આખી ભજનપરંપરામાં પોતાની આગવી 
જગ્યા માટેનો અધિકાર ધરાવતી નીવડે એમ છે. 
મધ્યકાળના આપણા સંતભક્ત કવિઓની સાક્ષાત્કારક 
વાણીનાં અમી, જાણે કે, પારાશર્યતાં આ ભજનોમાં 
સીઘેસીધાં અનાયાસપણે ઊતર્યા છે. ઉદાહરણો ત્તો 
કેટલાંક આપવાં ? થોડાક અંશો જુઓ :* 

ર. “અમને જે થળ્ય/ ઈ તમનેયે મળે 
ઈમાં મીનમેખ' ને 
“હેતે બોલાજી ઓ એક દ્રણ, 
ઈ અ વિણ રે'શે ને 
- એક દ્વણ બોલાજી જુઓ, બાપલા / 


સષ્ટમ્બર ર૦૦૧ : ૪૮ 


7 અનુભવ બૌ 56૪6 
હેતે હ/જર મરો રામ, 
અસુડે ઉલટમ/ ઊઠી ઉભળકે 
જલે બાથમાંયે અ/મ- 
- એક દ્વણ બોલ/% જુઓ બ(પલ /'' 


વક તેજુ 


ર. “નજ અ/ ૧રસન/ જ/૫/, ર/જર/*, 
જટ, બોનું સંક/યની / રે'જો અખંડ ચૂડો, 
ઢોર, છોર/ સખે રહૈ રીઓ / ન્પીતરે અછૂડો 
ર - મધપ્ડો - નવઇ'' 
*& ક ડૂ 
૩. “તારી ખીચડમ/ 5! થઈ નાઉ, હો લલ, મર / 
£ મ સાકર થાઉ.'' 
૪ “હે જ, હવે'શેનો ઉલ/ળ-ઉર/ળ ? જર નઈ 
જેજ/રે રે, 
ખંખેરીને વહે જયે જ રે /'' 
૫. “મકન, તું કઈ વ્ડનો મૂળો ? 
ભરબજારે વેચાયો તું, અ/જ લગણ સમૂળો, 
કોઈએ ભાવ ન પૂછયો, તુંજ! મોધો ઘાસનો મૂળો /'' 
£. “ભગતું જોઉે ને ડુંગર સ/ભળે. 
મુગ/તિ મળે ડે નર સડે, / એને ઉેજ#ેવ# ને 
રે બેઠ છે એને ર*જ, / એને સખદખ ને:'' 
(“ભગતું બોલે') 


નર 


નુર 


જ્‌ 


ન્ટ 
છ. “ઓગઠમથીયે મકન, તું ગયો ? 
તુંને ભૂંડે સૂંથે ને / 
સેથર તો થ/ લીલીઈમ કે / એકે ઢોરું મેલે ને, 
- ૬૪૧તર કેવું મકન, જાણ ને /'' ('જતને') 
૮. “જેણે હરને લોભ કીવ? ૧/૭, 
સૂત જ” હ્ય/ વેણૂન/ દઈને સઇ 
- એણે રે અમને છેતરી /”' (“અમને છેતર્યા !') 


કેટ: ક ૪ 


ટ 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૪૯ 





૯. “પળે નીકળ્યાં ૫૯, ગૂરરજ માર / 
થળ છલકાણઇ ખેતર ૯હક/ણ/, 
ડુંગરે ઝરમર છવરાણ, 
સચર/ચર મહે નતરત નેહમ/ 
ચ/તકન્? ચચ છલક; / 
- ચૂજુ?જ 'મ/ર/ /” 
?૦. “એન? ગહ તણ ભોમનું ન(ણું 
સ(ઇડ/ / જેન મનડ/% મોત બંધાણું /”” 
મ સ 
૧૨. “નેવાન/ ચડયા રે મોભે ૪/૯/ડ/ 
એનો લીધો જેણે સવાદ 
બે'₹ રહી સંસારે અઠે ખો'ર રે 
સુણત અન/હત જે નદ 
- એન રે અમ/ર હ/ે જેચછ/ / 
મ સહે હરે 
3ર. “એક જ સોન!ન! જુદ ઘાટ છે, 
ન/*૩૫% બેઉ જઉ, 
તમે તો મુગટ માર! ન(થનો, 
અમે એન પગનું અંગૂઠ, 
- બી તો તમમ કે અમમ ભેંદ ને /”” 
વિસે 
અધ્યાત્મ ને ભક્તિના અનુભૂત ઉદ્રેકોનો સાચૂકલો 
સંચાર ઝીલતી પારાશર્યની ગીતરચનાઓની સંખ્યા 
નાનીસૂની નથી; પણ આઢલા ટૂંકા લેખમાં એના 
હવાલાનેય હદ હોય ને ! આત્મબોધના અવનવા તરંગો, 
સંસારદર્શને સંપડાવેલી ને સુઝાડેલી અંત: સ્થિતિએ? 
ભક્તિતન્મયતાનાં સ્પંદનો, એનાં સહજ સ્કુરણોનો 
પારાવાર એમની વિધવિધ ગીતરચનાઓમાં વિલસતો 
રહ્યો છે. કવિતાના ઘાટઘૂટની આળપંપાળ કે આયાસની 
આડશમાં અટવાયા વગર, નિરાભરણ ને નિજાનંદની 
લહેરમાં મલપતી/મલકતી આવી ગીતરચનાઓની 
સરળતા, સાદગીમાંયે કેટલું બધું સોસરાપણું સંભર્યું 
છે ! કશાયે ભેળીસાડા વગરની નરદમ ને નગદ અનુભૂતિ 
પંડ્યે એવી બળૂકી હોય છે કે વાણીનાં ઝાઝાં વગદાંની 
વહાર વગર પણ એ પોતાની કાવ્યકેડી કંડારી લેતી હોય 


હટ 


છે. બોલચાલના વાગ્લયનાં મંદ્ર/તીવ્ર કંપનો, ઘરાળુ ને 
ગામદી બોલીના વાક્યબંધમાંના આરોહ/અવરોહના 
વળાંકો, કાકુઓની અર્થવેધકતા, વિશેષ તો પ્રયુક્ત 
શબ્દરૂપોના પર્યાયસ્થાપનની અશક્યતા : બોલીંગત 
આવાં વાચિક દ્રવ્યોનો કવિતાક્ષમ વિનિયોગ, આવી 
અભિવ્યક્તિને આકર્ષક ને આસ્વાદ્ય બનાવે છે. 
પારાશર્યનાં ગીતોની પુષ્કળતા કાંઈ આપોઆપ 
પારમાર્થિકતાનો પર્યાય ઠરતી તથી. શબ્દની 
સજનાત્મકતા જ નહિ, ઇતર સંભાવનાઓ અંગે એમની 
પોતીકી કશીક પ્રતીતિ હતી. એમને મન, 'શબ્દ' માત્ર 
સર્જન નહિ, સાધનાનો પણ પદદ-અર્થ લાગે છે. 
ગાંધીશાસનના તપતા કાળમાં એમની કવિતા ઊગી; આમ 
છતાં સમકાલીન વાતાવરણથી ઝાઝી લેપાયા વગર એ 
ઊભરતી ને ઊછરતી રહી. એક ગીતમાં એ કહે છે : 
“આ તો નઈયું જઈ સાગરે સમા, 
નેજુબ/ઈ (૪ ઇૂટ/ ૫૭/% ડેમ ૫/૯ ? 
નદીયું ડે સગર એન જૂજ આકાર, તિમુબાઈ, મૂળે તો 
એક ૫૪7 ૫/૪0; 
તમને સંબોધ્યાં એ તો અમને સંબોધ્યા, વ્હલ/, પોતન# 
પોતન કમ/ણી. '' 
(“પ્રાણ પપૈયાનો', પ. ૧૨) 


ઇયળને 


ઈલા પરછ ૯!લું ભ”? જય દંયળ, 
તરુ એમ અ!ખું ચરી જય દયળ. 
પુછી 'પ/ઠ્યષુસ્તક' ધર્યું છજ્ન છોગું, 
છળી બાગ, પૃષ્યો હરી જાય ઇયળ, 
નથ ડે જ નકર, નય જણની છે, 
તપે સૂર્ય કે ઓગળ! જય દયળ. 
મળી જાય ૨₹/હ જનાજા "0 ખાતર, 
" તો હમણ જ હરખે મરી જય ઇયળ. 
કિસન સોસા 


ન 


બ્દ્ર્શ 





- એમની કવિતાનો સમ પણ આ, 'પોતાના 
પોતની કમાણી' પર આવીને ઠરે છે. એમની આ 
નિ:સંગતાએ, એમની કવિતાને નિતાન્ત અંત:પ્રતીતિની 
વસ તરીકે પ્રમાણી હશે ? સ્વકીય શબ્દસમજથી 
નિયંત્રિત એમની કવિતાપ્રવત્તિ, રસપ્રવર્તનની બાબતમાં, 
વ્યાપક ન બને એ સમજી શકાય એમ છે. સમકાલીનોમાં 
પારાશર્યનું નામ કવિપંગતની પ્રથમ હરોળમાં ભલે ન 
લેવાતું હોય, એથી કરીને એમની સત્ત્વશીલ ને રસગર્ભ 
થોડીક રચનાઓનો મહિમા કાંઈ ઓસરી જતોં નથી. 
સમરથ પુરુષોની સર્ગપુષ્કળતા પણ સરેરાશથી બહ ઊંચી 
સપાટીએ જતી હોતી નથી; તો અવરજનની કા કથા ? 
એવા સર્જનપરિપ્રેક્ષ્યમાં પારાશર્યની થોડીક ગીતરચનાઓ, 
ખાસ તો ઊંડા આત્મબોધને તરાશતી ભજનાનંદી 
રચનાઓ, અપ્રતિબદ્ધ અને નિરાકાંક્ષ રસિકજનને, વરસો 
વીતવા છતાં, સંતોષતી રહેશે એવું અક્ષરસૌભાગ્ય એ 
રચનાઓના અંતર્વિધાનને આધારે પણ વાંચી/વાંછી 
શકાય એમ છે. આવી વાંછન! ચરિતાર્થ થાય એ સાર્‌ 
એવું ન બની શકે કે કોઈ નિરપેક્ષ શબ્દાધારી સંસ્થા, 
મુકુન્દભાઈનાં સત્ત્વસંપન્ન ને સાચવી રાખવાનેગ પચાસેક 


ગીતોના સંચયનું પ્રકાશનપુણ્ય પ્રાપ્ત કરવા પ્રેરાય ? 
ભ 


રંગ ફૂલના 
દષ્ટિ અ/રપ/ર જજ રઝ ટૂલન/, 
“ક્હેક મ્હેક ચિત્ત થાય રંગ ડૂલન, 
ન!સિંકાય ચકુ જેમ જય ઝીલતી, 
ગંધમાય કડૉોતર/ય રંગ ટૂલન / 
ર/કય હોય તો જરીક કાઢ તાર, 
ગંધથી અલગ કરાય રંગ કલન? ? 
કોઈ હોઠને જ પ્રાપ્ત ભૈટ જન્મથી, 
સ્હેજ ૧૨/ હસે-છવ/ય રઝ ટૃલન/. 
દેખનાર ભાળશે જ એવુંયે નથીં, 
કોક નેત્રથી કળાય રંગ ટૂલના. 
ભાનુપ્રસાદ પંડયા 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૫૦ 


જ 


“આવ રે વરસાદ 





હમણાં આખું વરસ સૌરાષ્ટ આખાને ઊચક જીવે 
રાખ્યા પછી બે દિવસના વરસાદે બધું દુ:ખ ભૂલવી 
દીધું. અનરાધાર વરસ્યો. ચારે તરફ પાણી જ પાણી. 
રસ્તા ચાલતા હતા તે ખળખળ વહેતા થયા. ડામરના 
પથરીલા ભૂખરા રસ્તા અચાનક રેલા, ભીના લસરકા 
થઈ ગયા. પથ્થરની ભૂખરાશ પર પરત ચડી પાણીની 
પારદર્શિતાની. રસ્તા ચળક ચળક ચળકવા લાગ્યા. 
આસપાસનાં વૃક્ષો, મકાનો, ચાલતાં વાહનો એ 
પથઆરસીમાં ઝિલાયાં. કયાંક પેટ્રોલના ઢળવાથી 
આકાશના ઇન્દ્રનું મેઘધનુષી ધનુ નીચે ધરતી પર આવી 
ગયું. નંબલી, વાદળી, લીલો, પીળો, નારંગી, લાલ 
રંગના અનેક અવનવા આકારો રચાયા. પારદર્શી 
અવનવા સપ્તરંગી ઝલમલતા આકારો - પિકાસો, 
જંડસન પૉલોકે જણે રસ્તો ચીતર્યો. , સરર્‌ સાયકલ 
ચલાવતો છોકરો, ગતિના રંગના લિસોટા જેમ પસાર 
થઈ જતી ગાડીઓ, ફરવા નીકળેલાં ઉત્સાહી થનગનતાં 
જુવાનિયાંઓ જળદર્પણમાં ઝિલાયાં. રાતે આ રસ્તો 
ટ્યૂબલાઈટમાં રૂપેરી બનશે, સોડિયમ લૅમ્પ નીચે સોનેરી. 

સંભળાવા લાગ્યો જળનો આદિમ અવાજ. 
અવાજે. ધોધમાર વરસાદની ત્રાંસી જળરેખાઓનો ધોધમાર 
અવાજ, છાપરા પર તડાતડ અવાજ, નેવાં નીચે રાખેલા 
વાસણમાં ધાત્વિક અવાજ, બગીચા પરનાં ઝાડનાં પાન 
પર પડતા વરસાદનો અવાજ, શેરીમાં પડતા ધધૂડાનો 
અવાજ-આવા આવા તો અનેક અવાને વચ્ચે છન્ન 
નીચે ગોટમોટ ભરાયેલ વાઈંટથી ભીજ્યેલ કબૂતરનું મૌન. 

આ વરસાદમાં મકાનો, ફ્લૅટો, ઇંમારતોના આકારો, 
મોટાં સ્કાયસ્ક્રેપરનાં તોતિંગ સ્ટ્રક્ચરો, ખૂણિયા મોટા 
આકારો જ્નણે નરમ હળવા બન્યા. દરેક મકાનના રંગ 
ઊઘડ્યા-વરસાદે જણે તેમને ડિલ ચોળી ચોળીને 
નવરાવ્યાં. જે કાંઈ રુક્ષ હતું તે હળવું પ્રેમાળ થયું. 
એવું લાગ્યું કે આ મકાનો તેની સીધી-આડી-ઊભી- 
ત્રાંસી રેખાઓ ગુમાવી વૃક્ષો જેવી વહેતી રેખાઓ ધારણ 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૫૧ 





યજ્ઞેશ દવે 


કરે કે બરકની જેમ પીગળવા લાગે તો કાંઈ કહેવાય 
નહીં. પાસેનાં વૃક્ષોને પાન પરથી પાણી ટપકાવતાં, 
પવનમાં નાચતાં જેઈને આવા વરસાદી માહોલમાં સ્થિર 
ઊભેલાં મકાનોને જરૂર અફસોસ થયો હશે કે આ વૃક્ષોની 
જેમ આપણે નાચી શકતાં નથી. તે ઇચ્છા કદાચ આ 
વરસાદમાં પૂરી પણ થાય. 

ઘરની બારીએ બારીએ તાજાં વૉશ ચિત્રો દોરાયાં. 
રસ્તા પરની ધૂળમાં રહેલા કાળા કાંકરા ભીના, વધુ 
શ્યામ થયા ને સફેદ કાંકરા વધુ સફેદ. રસ્તાઓ આવી 
સરસ મોઝેઇક ભાતવાળા કાંકરાઓથી ઈંટાયા છે તેનો 
અચાનક ખ્યાલ આવ્યો. પહેલા વરસાદ પછી ઊગી 
નીકળેલા કૂણા તાજન ઘાસનો આવો પોપટી રંગ ઊઘડેલો 
ફ્રેશ ક્યારેય નથી નેયો. બગીચામાં વાવેલ થોર તેની 
કાંઢાળી કાયા પરહરી કુમળો બન્યો, તેના અનેક નાના 
નાના કંટકો પર મોતી ઢાંગ્યાં. વૃક્ષો વધુ લીલાં થયાં. 
જાસૂદનો હિંગળોકિયો રંગ ભડકો થયો. વૃક્ષના થડ પર 
ભીના રેલા ઊતર્યા. સુકું ભીનું થડ કાબરચીતરું થયું. 
અનેક રંગોનો રંગલોક ઊઘડ્યો. 

ત્યાં તો વરસાદનું ન્નેર વધ્યું. અચાનક જાણે 
સેકન્ડ ગિયરમાંથી ફૉર્થ ગિયરમાં પડ્યો. પવનનું જેર 
વધ્યું. ધારાસાર વરસતી વાઝડીમાં જળનો અવાજ 
પૌરુષી બન્યો. ધૂસર થયાં બગીચાનાં ઝાડ, ધૂસર થયા 
તેના રંગો, અલોપ થયાં દૂરનાં મકાનો, ફલૅટો. રહી 
એકરસ આકાશમાંથી વરસતી ત્રાંસી ધારાઓ. દિશાઓ 
ઓગળી ગઈ, રહી માત્ર વેગવાન વરસતી ત્રાંસી ધારાઓ. 
સહેજ જેર ઓછુ થયું અને અચાનક 'રક જાવ'નો આદેશ 
મળ્યો હોય તેમ ધોધમાર વરસાદ ઝરમરમાં પલટાયો. 
ગાલ પર ઝીલવો ગમે, બુંદેબુંદના સ્પર્શની અસર થાય 
તેવો ઝરમર વરસાદ. નેવાની ધાર હવે ટપક ટીમાં થયાં. 
ઓછા થયેલા વરસાદમાં બંધ ઘરમાં બંધાયેલાં છોકરાં 
છૂટ્યાં. કલશોર-કિલકારી વેરાઈ ગઈ શેરીઓમાં. એ પછી 
અવાને આવ્યા થંભી ગયેલા જનજીવનને થાળે 


“ટશ 


ક 


પડવાના. રસ્તાધારે છજા, દૂકાન પાસે, ઝાડ નીચે ઊભાં 
રહી ગયેલાં માણસો સાયકલ પલાણી, કિક મારી સ્કૂટર 
ચડી છાંટા ઉડાડતાં હોર્ન મારતાં ચાલતાં થયાં. 

એ પછી નીકળ્યો ઉઘાડ. ઘડી પહેલાં જ લથબથ 
ચૂતું રૂના પોચા પુંજ જેવું આકાશ ખુધું થયું. સાંજનો 
સુવર્ણોજ્જવલ પીળો તડકો નીકળ્યો. નાના હતા ત્યારે 
આ તડકાને નાગો તડકો કહેતા. કેમ કહેતા હશું ? 
નગ્ન જેવો આદ્દિમ ચોખ્ખો તીક્ષ્ણ છે, માઠે ? હા, 
આ તડકો છે નગ્ન-માઇંકલૅન્જેલોના ડેવિડના શિલ્પ 
જેવો શાલીન, પૌરુષી પ્રતાપી તેજસ્વી. ભીની જમીન, 
ફ્લેટો, મકાનો, ઝાડો પર આ મિડાસસ્પર્શી તડકો ઢોળાયો, 
પૃથ્વી આખી સુવર્ણકળશ જેમ ચળકવા લાગી. આખું 
નગર એક અજાયબ સુવર્ણનગરમાં પલટાઈ ગયું. અનેક 
ફૂલેંટો, બ્લૉોકો, મકાનોની બારીઓના કાચ પીળા ચળકી 
રહ્યા. છેક ઉપરના ફલૅટની બારીથી શરૂઆત કરી એક 
પછી એક બારી સૂર્યને ઝીલતી, પ્રતિબિંબતી ધન્ય થતી 
ગઈ. આખું નગર જેસલમેર જેવું પીળું થયું. સુક્કીભકુ 
તડિયાં પડેલી જમીનમાં અચાનક જીવ આવ્યો, જમીન 
ગંધવતી થઈ, ગર્ભવતી થઈ. જમીનમાંથી પાંખોવાળાં 
રતાશ પડતાં ફૂદાંઓ નીકળ્યાં. આમતેમ સ્વચ્છ હવામાં 
પીળા તડકામાં હેલિકૉપ્ટરની જેમ પાંખો વીંઝતાં રહ્યાં. 
જમીનના રંધ્રેરંધ્રમાં ભંડારાયેલા ગંધકૂપ ખુલ્લા થયા. તાજી 
ભીની માટીની મસમસતી ગંધ હવામાં ફેલાઈ ગઈ. 

આ બધી લીલા જ્યાંથી ઉદ્ભવી તે આકાશ ભણી 
નજર ગઈ. નિરાકાર નિરંજન નિખિલ અંતરથી નીલ 
આકાશ અત્યારે વાદળોનું રૂપ ઘરીને આવ્યું છે પૃથ્વીને 
આંગણે, ઉઘાડ વખતેય ઈશાન તરફનું આકાશ ચોખ્ખુ 
ન હતું થયું, ત્યાં વાદળોના ઢગ, વાદળોના પુંજ 
ખડકાયેલા હતા. મોટા મોટા રાખોડી કાળાશ પડતા 
ગુંબજો. ક્યાંક કોક ગુંબજમાં જાંબુડિયો, રીંગણી શેઈડ, 
કોઈકમાં તપખીરિયો. નાના છોકરાને રૂના ઢગમાં જઈ 
ખૂંદવા સંતાવા ઉડાડવાનું મન થાય તેમ મનેય થઈ 
આવ્યું કે લાવ, અગાશીમાંથી સીધી ઉપર ડાફો ભરી 
દોડતો જઈ વાદળના ઢગને ખૂંદુ, વાદળોના અવનવા 
આકારો આંખને સ્પર્શનો બોધ કરાવે. વાદળોય કેવાં 
કેવાં ! ક્યાંક વહી ગયેલી ભરતી પછી રહી ગયેલી રેતી 
જેવી ભાતવાળાં, કોઈ વિરાટ લસરકા જેવાં, કોઈ 


ઉટ્શ 





અગરબત્તીની સેર જેવા પાતળા નમનીય વળાંકોવાળાં. 
તો વળી કોઈ તો અવનવા આકારો ધારણ કરતું સેલારા 
મારતું. એક વાદળ તો સરકતું સહજ આકારો બદલતું 


“સરવા લાગ્યું. આ વાદળોને આકાર, રૂપ, બાહ્ય રેખાઓ 


ખરાં, પણ એ જડ, અફર, અપરિવર્તનીય નહીં. 

સ્લો મોશનમાં સરકતું, મંથર ગતિએ વહેતું વાદળ 
નીચેની પૃથ્વી વિશે શું વિચારતું હશે ? પૃથ્વી તેને 
કેવી લાગતી હશે ? શું તેના મુખમાંથી ઉદ્ગાર સરી 
પડતો હશે, ''અહો ઉદારરમણીયા પૃથિવી'' ? વાદળની 
મંથર ગતિ સાથે મન સરકવા લાગે મેઘદૂતની 
દુનિયામાં - વિદિશા, વેત્રવતી, નિર્વિધ્યા, ઉજ્જયિની, 
ગંભીરા, માળવા, કનખલ, કુરૂક્ષેત્ર, ક્રોચરંધ થઈ 
હિમાલયમાં કેલાસ, અલકા સુધી. મેઘ આમેય ગતિશીલ 
ચંચળ 'આવારા બાદલ' - પ્રહયાંર1119 0ા0ાઈં. તેમાંય 
તેને કલ્પનાની પાંખો મળે અને તેય કાલિદાસની તો 
ક્યાં ક્યાં પહોંચે | આ આકાશ અને આ વાદળોને 
ટર્નરનાં ચિત્રોમાં એક નાટકીય રંગમાં વિરાટ રંગમંચની 
જવનિકા-સાયક્લૉરામા રૂપે જોયાં છે. એ ચિત્રોનું આકાશ 
રહસ્યગર્ભ લાગે, થોડું ભયાવહ પણ. જાણે 520010 
01 જેવી મહાન રહસ્યમય ઘટના ઘટવાની હોય 
તેની એંધાણી જેવું. એલ ગ્રેકોના ચિત્રમાં આકાશ ઘેરું 
રહસ્યમય વિદ્દીણ ઘાયલ લીરે લીરે વરસતું જોઈ કોઈ 
માયાવી દુનિયામાં પહોંચી જવાય છે. પણ આ જ 
આકાશ અને વાદળોને કૉન્સ્ટેબલનાં થિત્રોમાં પોતીકા, 
પ્રેમાળ શાંત સ્વરૂપે જોયાં છે - થાય કે આ તો મારા 
કાઠિયાવાડના ચોમાસામાં જ્યાં છે તે જ વાદળો. આ 
તો આપણે કહીએ છીએ આપણાં વાદળો. મારાં 
વાદળો. વાદળોને કયાં કશું મારું તારું છે ? તેને તો 
જ્યાં મન થાય ત્યાં વરસી પડે, પછી હળવાં થઈ આગળ 
ઊડે. આ વાદળો ગતિશીલ ચંચળ, તો મન પણ ક્યાં 
નથી ? તે તો એથીય ચંચળ. જેયું ? આટલા સમયમાં 
તો એ કયા કયા પ્રદેશો, કયા ક્યા કાળમાં ફરી આવ્યું, 
અજબ અકળ કળથી સંદર્ભો, સ્મૃતિઓ, સંસ્કારોના 
કેટકેટલા પટારા ખોલતું આવ્યું ! 

એક વિચાર ઝબકી જય છે કે માનો કે ભવિષ્યમાં 
ચંદ્ર, મંગળ કે કોઈ બીન્ન ગ્રહ પર માણસ કૉલોની 
સ્થાપી વસાહત કરે તો ત્યાંના વાતાવરણ વગરના ગ્રહ 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૫૨ 


પર ગૂઢ, મૂઢ, મીંહા, અપરિવર્તનીય, એકધારા આકાશને 
તાક્યા જ કરવાનું 7 વ્યર્થ વ્યોમને ફાક્યા જ કરવાનું ? 
શું એ વિરાટ નભપટ પર વાદળીઓ ક્યારેય નહીં 
દોરાય ? પછી થાય છે, મૂકો ને પંચાત ભવિષ્યના 


માણસોની. પૃથ્વી પરનું શું શું ગુમાવ્યું છે તેનો તેમને 
ખ્યાલ જ નહીં હોય તો પછી રંજ ક્યાંથી હશે ? તું 
અત્યારે આ આથમતી સાંજનું આકાશ ને ને, જે તને 
અત્યારે અને અહીં જ જોવા મળશે, પછી ક્યારેય નહીં. 


મા, 


૨૧મી સદીનો ઉંબરો વળોટેલી ભગ્નપ્રેમી વૃદ્ધા-” 


રો/હિતજ ર/ટેય/ળ# */ર/, 
યદ રોહણ? કરે, 
તને યદ રોહિણી કરે. 

અદંખે ઝ/ખપ૫ *#થે પળેય/ 

એ પેન! વહ/ણ/ વળેય/ 
અપણ છેલ્લે મળેય/ 
હા, અ#પણ છે મળેય/ 

છેલે અ/પણ કય જળેય/'ત ? 
કહી, કહી, કય મળિય/'ત૮ ? 
હેવમોરન છાય/મ/ ? 
જોલ, બોલો... 

હ, હૈવમોરન! છ/ય/મ/. 

સાથે તે હિન જોઈ સિનેમ# 
કઈ /#સિનેમ/ 7... 
અનરકજ કે અવર 7 
બોલો બોલો... 
હં..... અ/૧/ર/. 

ફિલ્ઝ ગીતે ભર મેલ્ય/'ત/ 
લવલેટરન/ પન, 

%૧નભર સ/થે રહેવાન 
કીલ હીક/'ત# છ/ન#. 

અખ મહીથી આંસુ સહથે 
ઊતરે % વતો, 

કહે પતર) : '£/8%// 
અખે ઝ/મર અ/ તો/”' 

સમરકંદ-બુખાર! જે તલ પર 

રુ ન્યોચ્છ/જર કરત!'તઇ, 
ટૂલષદડ ₹// ઓઇ) પર 
સાજન તે છે મરત'ત/ 
તલ ડૂબ્યો ત્યાં ઊઠી રસો” 
હઠ ઝરે છે ૯/ળે, 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૫૩ 





અંગ જળે ઘરું રો/હહિતજ, 

મન યોવનન? ડાળે, 

રઢિય/ળા, મન યોજન” ડાળે. 
અખ ડ/ન ૫૨ કહ્યું ડરે ન, 

દમ હટે છાતી, 
નમ તમછું છાનું લેતા 

મન હું શરમ/, 

મૂઈ રે જનજી હું ₹ર*/. 
વરમળ કરમછ/ કંઠે, 

હવે રહી કરમ/ળ/, 
હોઠ જમે છો હરેહર, 

પણ અંતરમ રેય/ળ,, 

ઓ રોહિતજ રહિય#ળ;. 
૧૬૭૯૧/કે 9૪ પછે 

ચ ગઈ બે ગ/૭, 
પરછ્યાજ પરથમ સંચરિય 

મૂડી લઈ! વી. 
પિયુ ને મરછ્ય/ન વચ્ચે 

હંયું ઝૂરે અના, 

અરેરે, હૈયું ગૂરે અનાડી. 

હજ, રે હૈયું ઝૂરે અની. 
અ(થગમતે અજવ#ળે દેખું . 

કયારે અવે સ્ટેરાન, 

ટરી મળયું નહી મળયું 

૮/ ૮૮ જ ?/&0₹/ન્‍દ, 

અવજે ઢા, ટ, જેર/હશન. 
રોહિતજ રઢિય/ળ/ મારા, 

યદ રો/હિણ/ કરે, 

તજને ૧/...... 


મુનિકુમાર પંડચા 


બ્્ટ્શ 


સાગરકથાઓના સર્જક 





સાગર, જીવનનો આદિ સ્રોત હોવા છતાંય 
મનુષ્યની સંસ્કૃતિ એનાં દ્વિજરૂપ એવાં સરોવર અને 
સરિતાની સંસ્કૃતિ છે. આદિપ્રજાને સાગરનો સીધો સંપર્ક 
નથી. લાખો વર્ષ સાગરથી દૂર રહ્યા પછી ક્રમશ: એ 
સાગરની નજીક આવી છે અને છેલ્લાં માત્ર દશ હજાર 
વરસ જ એની ઉપરની સફરનાં વર્ષો છે ભારત જેવા 
દેશમાં તો અઘાપિ સાગરસફરનો નિષેધ હતો. સંસ્કૃત, 
પ્રાકૃત, અપભ્રંશમાં સાગર કેટલો ? છેલ્લાં હજર વર્ષથી 
વિકસેલી ભારતની પ્રદ્દધેશિક ભાષાઓનો વિચાર કરીએ 
તો હિન્દી, બંગાળી, મરાઠીની તુલનામાં ગુજરાતીમાં 
સાગર વિશેષ છે. એક તો ગુજરાત પાસે સૌથી લાંબો 
સાગરકિનારો છે અને કચ્છ અખાત તથા ખંભાતના 
અખાતથી એનું વૈવિધ્ય પણ દુનિયાના બીજ દેશોની 
તુલનામાં અનોખું છે. દરિયાપારની પ્રજનઓની હેરફેર 
આ કિનારે વિશેષ થઈ છે એટલે કથા, પુરાકથાઓના 
તંતુઓ પણ અહીં વિશેષ ગૂંથાયા છે. ગુજરાતી સાહિત્યના 
પ્રાચીન કાળમાં ચારણ કવિઓ અને હેમચંદ્ર, મધ્યકાળમાં 
બહુધા ર્‌પક તરીકે 'સાગર'નો ઉપયોગ અને અર્વાચીન 
કાળમાં 'એકે હજરાં' જેવા ગુણવંતરાય આચાર્ય છે ! 

ન 

ગુજરાતી નવલકથાને ઊંડાણ પ્રદાન કરનારા 
ગોવર્ધનરામ છે, તો વ્યાપ વધારનાર ગુણવંતરાય છે. 
મેઘાણીની માફક ગુણવંતરાયના પિતા પણ પોલીસમાં 
હતા. બદલીઓના કારણે એમનું શિક્ષણ જુદાં જુદ 
સ્થળે થયું. મોટાભાઈ કચ્છ-માંડવીમાં શિક્ષક હતા એટલે 
માધ્યમિક શિક્ષણ માટે ગુણવંતરાય માંડવી આવ્યા અને 
આ સમય દરમિયાન માત્ર પંદ-સોળ વરસની વચ્ચે, 
માંડવીથી બસરા જતા એક વહાણમાં એમણે પહેલી 
સાગરસફર ખેડી ! એશિયાના દરિયાકિનારામાં કચ્છના 
અખાતથી ઈરાનના અખાત સુધીનો કિનારો, રહસ્યમય 
દૃતકથાઓનો કિનારો છે ! યૂફેટીસ અને ટાઇગ્રિસ નદીના 
સંગમ ઉપર વસેલું બસરા, એક બાજુથી સાયપ્રસ, 


હટ્શ 





નરોત્તમ પલાણ 


સિરિયાની દરિયાઈ કથાઓનું અને બીજી બાજુથી બગદાદી 
અદ્ભુત ક્યાઓનું સંગમસ્થાન છે. ગુણવંતરાયની ઊંગતી 
જુવાનીમાં બસરાની આ સફર, અખૂટ કુતૂહલ અને 
અસંખ્ય કથાઓનું સિંચન કરનાર નીવડી છે. 

મેઘાણી સાથેનું બીજું સામ્ય-ગુણવંતરાય પણ 
કામધંધાર્થે વતનથી દૂર રતલામ જય છે અને પુન: 
જામનગર પાછા ફરી રોઝીબંદર ઉપર નોકરી સ્વીકારે છે. 
વીસમી સદીના આરંભનો દરિયાકિનારો, સાગરખેડ 
ખારવા-ખલાસીની અને વાતડાહ્યા વાણિયા વેપારીની 
વાતો-કથાઓથી ઊભરાતો કિનારો હતો. બાજુનું સલાયા, 
ગુણવંતરાયની સાગરકથાઓનાં અનેકાનેક પાત્રોનું 
ઉદભવસ્થાન છે. અહીંથી જ 'દરિયાલાલ'તી રૂખી અને 
'હરારી'નો જીવણ ઠક્કર “સામે પાર' પહોચે છે ! 
૧૯રછમાં ગુણવંતરાય 'સૌરાષ્ટ્રમિત્ર'માં જેડાવા રાણપુર 
આવે છે અને શણપુશ્ની ગોફણમાંથી મેઘાણી પછી 
બીન ગુણવંતરાય સાહિત્યાકાશમાં છૂટે છે ! ૧૯૨૮માં 
ગુણવંતરાયનું પ્રથમ પ્રકાશન 'સોરઠી સમશેર' ભેટપુસ્તક 
તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું. આ સમય, મેઘાણીની 'રસધાર' 
અને ધૂમકેતુના 'તણખા'થી રસવંત તથા તેજવંત બનેલો 
છે. પોતાના લેખનનો પ્રથમ દાયકો ગુણવંતરાય મેઘાણી 
અને ધૂમકેતુના પેંગડામાં પગ રાખીને પૂરો કરે છે, પણ 
બીન્ન દાયકાના આરંભે જ પોતાના સ્વતંત્ર એવા સાગર- 
ઘોડલે પલાણે છે ! મેઘાણી અને ધૂમકેતુથી મુક્ત રહેવું 
હોય તો આ જ રસ્તો છે ! ૧૯૩૪માં ગુણવંતરાય 
પોતાના સામ્રાજ્યનો સાવ મૌલિક એવો 'ભગવો નેજો' 
લઈને આવ્યા અને ન્ેતજેતામાં 'દરિયાલાલ' (૧૯૩૮) 
તથા 'જળસમાધિ' (૧૯૩૬) જેવી નવલકથાઓથી 
પોતાનું અલાયદું સ્થાન કાયમ કરી રહ્યા ] 

1 દ પ 

ગુણવંતરાય પહેલાં સાગરકથાઓનું ખેડાણ સાવ 
નથી થયું એમ નથી. કચ્છ મુન્દ્રાના જ ચંદ્રશંકર બૂચ 
'સુકાની' દ્વારા 'દેવો ઘાધલ' (૧૯૩૭) જેવી નવલકથાઓ 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૫૪ 


અને પોરબંદરના દામોદર ભટ્ટ 'સુધાંશુ' દ્વારા “હલેસાં' 
(ગ્રંથસ્વરૂપે ૧૯૬૬) જેવી ટૂંકી વાર્તાઓ આ કોત્રે 
નોંધપાત્ર બનેલી છે, પરંતુ ગુણવંતરાયમાં તો દરિયો, 
દરિયો થઈને આવે છે ! જીવનનાં છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષ 
લાગલાગટ સાગરકથાઓનું સર્જન ! નાનીમોટી સત્તાવીશ 
દરિયાઈ નવલકથાઓ અને એટલી જ સંખ્યાની દરિયાઈ 
ટૂંકી વાર્તાઓ ! ગુણવંતરાયમાં દરિયો ન્ણે પૂનમની 
ભરતી થઈને ઊછળે છે ! 

આપણે. આ દષિએ ગુજરાતી નવલકથાનો વિચાર 
હજુ સુધી કર્યો નથી, પણ દરિયાઈ નવલકથાને ધ્યાનમાં 
લો તો સમગ્ર ભારતમાં અને કદાચ વિશ્વસાહિત્યમાં પણ 
ગુણવંતરાય આચાર્ય અક્તીય સિદ્ધ થાય ! મનુષ્ય- 
જતિ પાસે આટલો મોટો દરિયાકિનારો છે, પણ ક્યા 
દેશની કઈ ભાષામાં દરિયાઈ નવલકથાનું ખેડાણ થયું 
છે ? જુલે વર્ન અને મોન્ઝાઈટ જેવા બેપાંચ લેખકોને 
બાદ કરતાં ગુણવંતરાયની સાથે ઊભી શકે એવો એક 
પણ લેખક મને દેખાતો નથી ! એશિયા-આફ્કાના 
કિનારાની આટલી જાણકારી ! કાંઠાના માણસોનો આવો 
પરિચય ! વહાણ અને તેનાં અંગોપાંગની આવી 
આત્મીયતા ! દરિયાનો આવો મિજ્જ અને દરિયાનાં 
આટલાં રૂપોનાં ચિત્રણો ગુણવંતરાય સિવાય અન્યત્ર 
ક્યાં છે ? થોડાંક ચિત્રો જુઓ ; 

“હોડીમાં માત્ર એક જ માણસ હતો. હોડી પણ 
સાગના થડને જ કોરીને બનાવેલી હોય એવી સાવ 
પાતળી ને સાંકડી નાવડી જેવી જ હતી. હોડીમાં બેઠેલો 
માણસ હોડીની જમણી ને ડાબી બાજુ વારાફરતી ઝનૂની 
જોરથી હલેસાં મારતો હતો. એકએક હલેસાના ઝાટકે 
હોડી જણે પાણી ઉપર ફૂદતી જતી હતી.'' 
('“સક્કરબાર', પુ. ૩) 

'“'આ તે મછવો છે કે ભમરડો ? આ તે વહાણનો 
સથો છે કે આભ સાથે બાંધેલ હિંડોળો છે ?'' 
(પુ. ૧૬૮) 

“પચાસ ફૂટ ઊંચું દરિયાનું મોજું પાણીનો ધણખૂંટ 
દોડ્યો આવે એમ દોડતું હતું.'' ('સરગોસ' પૃ. ૧૪૫) 

જોઈ શકાશે કે પાણી ઉપર કૂદતી અને ઊછળતી 
હીડી તથા દરિયાનાં મોજાંનું આ ચિત્ર, ગુણવંતરાયની 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ :; ૫૫ 





અનન્યતા છે. હિન્દી જેવી ભારતની પ્રમુખ ભાષાની 
નવલકથાઓમાં દરિયો નથી, તેની તુલના કરો તો 
ગુજરાતી નવલકથા અને ગુણવંતરાયની મહત્તા 
આપોઆપ સિદ્ધ થશે. અહીં મુકાયેલું પહેલું અવતરણ 
“સક્કરબાર' નવલકથાનું ઉદ્દઘાટન છે, તેની સાથે આપણે 
આપણી સુપ્રસિદ્ધ નવલકથા 'સરસ્વતીચંદ્ર'નું ઉદઘાટન 
મૂકી શકીએ. જુઓ, 

““સુવર્ણપુર, પશ્ચિમ સાગરની સાથે ભદ્રાનદી 
સંગમ પામે છે ત્યાં આગળ આવેલું છે. સાગરે નદીરૃપ 
હાથ વડે કેડ ઉપર બાળક તેડ્યું હોય તેમ એક ટેકરીના 
ઢોળાવ ઉપર પથરાયેલો એનો વિસ્તાર લાગે છે. એ 
નગરના બંદરમાં માઘમાસમાં એક દિવસ એક વહાણ 
આવી નાંગર્યું, અને જુદાજુદા નાનામોટા મછવાઓ તે 
ઉપરનો માલ ઉતારવા ગયા, તેમાં માલની ગાંસડીઓ 
ઊતરતી હતી તેમ કોઈ કોઈ ઉતારુઓ પણ ઊતરતાં 
હતાં. સમુદ્રતરંગથી મછવો આમતેમ ખેંચાતો હતો -”' 

અહીં દરિયો છે, બંદર છે, વહાણ છે, મછવો 
છે, પણ હજુ માત્ર ચિત્ર છે, એની ગતિશીલતાનો કે 
એના ઘબકતા પ્રાણનો કોઈ અનુભવ અહીં નથી ! 
ગુણવંતરાયમાં મછવો ભમરડો બને છે, આભ સાથે 
બાંધેલ હિંડોળો બને છે અને દરિયાનું મોજું ધણખૂંટ 
બને છે ! “સરસ્વતીચંદ્ર' પછી અર્ધી-પોણી સદીમાં 
ગુણવંતરાયના હાથે ગુજરાતી નવલકથામાં દરિયો 
ઊછળતો થયો છે. ગુણવંતરાયે એક જગ્યાએ નોધ્યું 
છે : “ડુંગર ડુંગર જેવડાં મોજાં જાણે આભમાં અધ્ધર 
ચડી જવા કે પાતાળમાં નીચે ઊતરી જવાને પછડાતાં 
હોય, એવા પાણીના ડુંગરો નાચતા હોય, એવા દરિયા 
ઉપર એક વહાણ પોતાના સઢ ફરકાવતું જતું હોય, 
એના જેવો ભવ્ય અને જાજરમાન દેખાવ આ જગતમાં 
બીન્ને કોઈ ભાગ્યે જ હશે.'' (“દરિયાપીર' પૃ. ૧૩૬) 

દરિયાનો જાજરમાન અને ભવ્ય દેખાવ 
ગુણવંતરાયના હાથે ગુજરાતી નવલકથામાં ઊભો થયો 
તે ગુણવંતરાયનું પ્રથમ પ્રદાન. બીજું મહત્ત્વનું ઉદ્ઘાટન 
એમણે ગુજરાતના વહાણવટાને આપણી નવલકથામાં 
પ્રવેશ આપ્યો તે છે. આપણી નવલકથા એક બાજુથી 
રાજમહારાજા અને પ્રધાનકુટુમ્બોની કથા બની છે, તો 


બ્્ 


બીજી બાજુથી સાસુવહુની લડાઈનું-ગૃહકલહનું મેદાન 
એમાં વિસ્તરેલું છે ! આવી સ્થિતિમાં દરિયાઈ વહાણવટું 
એના મૂલ્યવાન દસ્તાવેજી અંશો સાથે ગુણવંતરાયના 
હાથે આલેખન પામે છે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રનો કિનારો, 
એના ભાના, લોહાણા, ખોજ અને મેમણ વેપારીઓ 
એમની વિકટતા અને સાહસિકતા સાથે અહીં ચિત્રણ 
પામ્યા છે. લધાભા, રામજી, પ્રાગજી અને રણમલ લાખા 
જેવા શાહ સોદ્યાગર, આ કથાસૃષ્ટિનાં એતિહાસિક પાત્રો 
છે. દુનિયાભરમાં ગુજરાતની જે વિશિષ્ટતા કહેવાય છે 
તે દરિયાઈ વેપારવાણિજ્ય, ગુણવંતરાયે કથાના ફલકમાં 
જવતાં રાખ્યાં છે, તેનું મૂલ્ય અનેકધા છે. 
ગુણવંતરાય પાસે દરિયાની જાણકારી પણ 
અજબગજબની છે. ઘરઆંગણાનો કચ્છનો અખાત અને 
ખંભાતનું બારું, પોરબંદર અને માંગરોળ વચ્ચેનું ભાદરનું 
ભાઠું કે વલસાડની ખાડી, દક્ષિણ ગુજરાતના કિનારેથી 
નીકળેલું વહાણ રાતા સમુદ્રમાં “'બાબ્‌-અલ-મંડબે' કેમ 
પહોંચે તેની વિગત કે જવા પાસેનો ક્રાકોટ ટાપુ (કટાહ 
દ્દીપ), સુદૂર દક્ષિણ આફ્કાનાં માડાગાસ્કર અને 
જંગબાર, નીલ નદીનો કાંઠો અને હરારે-એની પ્રત્યેક 
વિશિષ્તા સાથે અહીં ચિત્રણ પામ્યાં છે ! આફ્રિકાનાં 
જંગલો ('દરિયાલાલ' અને 'હરારી') અને દક્ષિણ 
ભારતનાં જંગલો ('નિવેદિતા') પણ એની પશુસૃષ્િ સાથે 
અહીં હાજર છે. સોમનાથભંગ પછી દૂર દરિયાપાર 
વસેલા સૌરાષ્રીઓનું ચિત્ર પણ અહીં છે ('સરગોસ'). 
માંડવી (કચ્છ)થી માંડીને બાલી (ટાપુ) સુધીનાં વેપારી 
મથકો, દીવ, દમણ, ગોવા, કોચીનથી લઈને કંતાન તથા 
વચ્ચેના ટાપુઓ, એની ચિત્રવિચિત્ર પ્રકૃતિ અને 
માનવવસતી-ગુણવંતરાયે આપણી કથાસૃષ્ટિની જે 
ભૌગોલિક ક્ષિતિજે વિસ્તારી છે તેની અલગથી નોંધ 
લેવા જેવી છે ! આ બધાની વચ્ચે દરિયામાં ઘૂમતા 
અને જળસમાધિ લેતા આપણી કાંઠાળ ભૂમિના કચ્છી, 
સૌરાષ્ટ્રી, વલસાડી માણસો-એનાં આવાં વિશિષ્ટ પાત્રો 
અને વિશિષ્ઠ પ્રસંગો આપણા કથાસાહિત્યની સમૃદ્ધિ 
છે. કોઈ સમૃદ્ધ બંદરને લૂંટવું હોય તો કેમ લૂંટાય તેનો 
પ્રસંગ જુઓ : પીરમના પાદશાહ મોખડાજને ખંભાત 
લૂંટવું છે. ભરતી સમયે દરિયાનાં પાણી ન્નેશભેર બારામાં 


ઉટ્શ 


પ્રવેશે અને બારામાં નાંગરેલાં વહાણ હૂડ કરતાં ઊંચાં 
ઊપડે, આ સમયનો લાભ લઈ, તેલ અને કપાસિયા 
ભરેલા વહાણને સળગાવી ભરતીમાં મૂકી દેવામાં આવે ! 
સળગતાં વહાણો બંદરમાં નાંગરેલાં વહાણો સાથે 
અથડાઈ પડે ! કિનારાના માણસો એના રક્ષણમાં રોકાય 
તેનો લાભ લઈ બંદરને લૂંટવામાં આવે-આ અને આવાં 
ચિત્રો, ગુણવંતરાય કેવા અલગ સર્જક છે તેનો ખ્યાલ 
આપી જાય છે. 

ગામડામાં અને શહેરમાં, યુદ્ધમાં અને દેવપૂજમાં, 
જંગલમાં અને આશ્રમમાં એમ વિવિધ સ્થળે માણસનાં 
ચિત્રણ આપણને મળ્યાં છે, પણ સમુદ્ર સાથે માણસનું 
ચિત્ર માત્ર ગુણવંતરાયમાં મળે છે. ભાષાશૈલી અને 
રજૂઆતની બાબતમાં પણ ગુણવંતરાયની અનન્યતા 
નોંધવા જેવી છે. આપણે અહીં માત્ર અલંકારોની એક 
ઊડતી નોંધ લઈએ :; 'સામા પવનમાં વહાણ સરતું 
હીય એવો અવાજ' / “દરિયે ચાલતા વહાણની જેમ 
એ ડોલતો ચાલતો' / 'જાણે કોઈ ખડક ઉપર દરિયાનાં 
મોજાં ફાટતાં હોય' એવું હાસ્ય / “બંદાની સૂરત અને 
મૂરત એવાં કે દરિયામાં જેમ મીઠું ભળી જય એમ 
લોકમાં ભળી જાય' / 'હરિભગતને લાગ્યું કે મધદરિયે 
સળગી ઊઠેલા વહાણના તૂતક ઉપર જ એ ઊભો*છે' / 
'કેસરની વ્ક્ટાર મૂરત નાના કલમી કૂવાથંભ જેવી સીધી 
ને મછવાના હિલોળા સાથે હિલોળ લેતી હતી.' આમ, 
પાત્ર, ક્યા અને પાત્રમાનસના પ્રગટીકરણ માટે દરિયાનો 
પ્રવેશ છે, તેમ વહાણની વિવિધ અદદ માટે સજીવ 
સૃષ્ટિનો ઉપયોગ પણ નોધનીય છે ; “ડાંગના મારથી 
ખીલે બાંધેલું ઢોર ભડકીને કૂદાકૂદ કરે એમ મછવો ફૂદાકૂદ 
કરતો હતો.' / “દારૂ પીધેલો માણસ લથડતો હોય એમ 
મછવો લથડતો હતો.' / “રાજરાણી પોતાને માંટે માગ 
માગતી છડી સવારીએ જતી હોય એમ દરિયાને ડારતું 
વહાણ આગળ ને આગળ જતું હતું.' / 'હિમસાગર- 
માંથી કોઈ બરફનો પહાડ ભૂલો પડીને દરિયામાં 
સ્વૈરવિહારે નીકળી આવ્યો હોય એવું વહાણ.' / 
'વાળમાંથી ગુલાબનું ફૂલ ઝૂકીને તરતું હોય એવું 
જહાજ.' / “ફિરંગી આગબોટ ચોમાસાના ખાબોસિયામાં 
ભેંસ ચાલતી હોય એમ ચાલવા માંડી.' / 'વહાણ 


ક સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ :; પદ 





એના લંગર ઉપર શ્વાસોશ્વાસ લેતા કોઈ જીવતા પ્રાણીની 
જેમ ઊંચુંનીચું થતું હતું.' / “પ્રચંડ બગલાઓ પાંખો 
ફફંડાવતા હોય એમ ચડતી ભરતીએ જહાન્ેએ આવીને 
ધક્કા ઉપર લંગર નાખ્યું.' / “બંદરમાં અત્યારે બહ 
ભીડ નહોતી. બેક મલબારી જહાજ મલબારના જંગલનાં 
સાગ ને સીસમ ને દદેવદ્દરનાં લાકડાંનો બોજ વહેતાં 
જલોદરના દરદીની જેમ પેટ પાથરીને નાંગર્યા હતાં.' 
મછવા-વહાણના આ પ્રત્યેક ચિત્રમાં સજીવતા- 
ભર્યું જે નાવીન્ય છે, તેણે આપણા કથાવિશ્વનો વ્યાપ 
વધાર્યો છે. આ ઉપરાંત દરિયાનાં ભરતીઓટ, ભિન્ન 
ભિત્ર બંદર અને બારામાં દરિયાની સ્થિતિ તથા ત્રકતુ 
મુજબ બદલતો મિજ્જ, મધદરિયાનાં તોફાન અને ધડો 
ફાટવો કે વાવાઝોડાનું ઊતરવું-'સકકરબાર'ની પ્રસ્તાવનામાં 
ગુણવંતરાય કહે છે તેમ “દરિયો મને મારું વતન લાગ્યો 
છે !' દરિયાનાં અસંખ્ય રૂપોનું ચિત્રણ ગુણવંતરાયની 
"એક મહાન અને અદ્યાપિ અદ્દિતીય રહેલી સિદ્ધિ છે. 
સાગરકથાઓના સર્જક તરીકે ગુણવંતરાયનું અનન્ય 
સ્થાન આપણા સાહિત્યમાં છે, તેમાં માત્ર સાહસક્થા 
કે દરિયો જ મહત્ત્વનાં છે એમ નહિ, એનું વિષયવસ્તુ 
પણ અલગતાથી વિચાર માગે છે. હજુ ગઈ કાલ સુધી 
આપણે ત્યાં ગુલામોની લે-વેચ થતી, ખાસ કરીને મોટા 
વેપારી જહાજને ચલાવવા એક સાથે પચીસ, પચાસ કે 
સો માણસની જરૂર પડતી. આ માટે આદ્વાસીઓને 
પકડી લાવવામાં આવતા અને વહાણ ઉપર ચડાવી 
દેવાતા ! તોપગાડીઓ અને મોટાં લશ્કરી વહાણો ઢસડવા 
માટે કંપની સરકારે પણ ગુલામો વેચાતા લીધાના ઉલ્લેખો 
મળે છે. મેઘાણી અને ગુણવંતરાયે, ઇંતિહાસગ્રંથોમાં 
લખાયેલા ઈતિહાસ ઉપરથી નવલકથાઓ લખી છે, તેમ 
ઈતિહાસગ્રંથોમાં નહિ લખાયેલા પણ દંતકથારૂપે આમ 
સમાજમાં સંગ્રહાયેલા ઇતિહાસને પ્રગટ કરવાનું મહાન 
કાર્ય પણ કરેલ છે. ગુણવંતરાયે દક્ષિણ ગુજરાતમાં 
વકરેલી ગુલામીપ્રથા અંગે તેમજ કચ્છના આમવર્ગમાં 
અને સૌરાષ્ટ્રના મિયાણા, વાધેર જેવા 'વનબાળ'માં 
વ્યાપેલ ગાયકવાડ અને અંગ્રેજ શાસનની જ્ોહકમી વિશે 
સાવ બીન્ન છેડાથી પ્રકાશ ફેંક્યો છે. ગુણવંતરાયની 
દરિયાઈ નવલકથાશ્રેણી 'સક્કરબાર' અને “કચ્છમાં 


સપ્ટ૪ેમ્બર ર૦૦૧ : પણછ 





ક્રાન્તિ', “માજીનું મંદિર' તથા 'જગતના મંદિરમાં' (જેનું 
સુપ્રસિદ્ધ નાટ્ય રૂપાંતર “અલ્લાબેલી') જેવી કથાઓ દ્વારા 
સાવ ઓઝલ એવો આપણો પ્રન્નગત ઇતિહાસ પ્રગટ 
થાય છે. હિન્દુ કન્યાઓને પકડી તેને દાસી તરીકે ઈરાન 
અને અરબસ્તાનમાં મોકલી દેવાનું ષડ્યંત્ર, સ્વામી 
આનંદના મોનજ રૂદરનો પૂર્વજ વલસાડનો અનાવિલ 
અમૂલખ દેસાઈ ખુલું પાડે છે, તેને પડકારે છે અને 
આજીવન સંઘર્ષ આપે છે તેની રોમાંચક કથા ગુણવંતરાયે 
“સક્કરબાર' શ્રેણીમાં આપી છે. આમાં એને કચ્છ- 
સૌરાષ્ટ્રના ભાટિયા અને લોહાણા વેપારીઓનો સાથ મળે 
છે, સામે પાર “ઠકરાત' ઊભી થાય છે, ત્યાં જ્ઞાતિપ્રથાને 
સ્થાન નથી, ધર્મસંપ્રદાયોને અવકાશ નથી અને નિજી 
તોર પર કુટુમ્બજવન ચાલે છે /! વાધેર, મિયાણા, 
સંધાર, ખારવા જેવી કાંઠાળ પ્રજાના જીવન વિશે કથાઓ 
લખનાર ગુણવંતરાય આમવર્ગના કેવડા મોટા ચાહક હતા 
તેનો અંદાજ હજુ સુધી આપણે કાઢ્યો નથી. મુનશી 
અને પત્નાલાલની પ્રેમકથાઓમાં આપણે અટવાયેલા 
રહ્યા, 'કલા કલા'ના ઢોલ વચ્ચે વિષયવસ્તુના મૂલ્યાંકનની 
બેજવાબદારી વહોરી લીધી અને સાહિત્યના ઇતિહાસમાં 
માત્ર પાંચ લીટીમાં કે નવલકથાના ઇતિહાસમાં માત્ર 
“દરિયાલાલ'થી ગુણવંતરાયને પૂરા કર્યા ! ગુણવંતરાયે 
દરિયાઈ નવલકથા નિમિત્તે કેવડા મોટા વિષયવસ્તુ સાથે 
બાથ ભીડી છે તેનાં લેખાંજેખાં પણ માંડવા જેવાં છે. 
ન 

લેખન મટે આજીવિકા છોડી દ્વેનાર સર્જકોથી તદ્દન 
સામે છેડે ગુણવંતરાય છે ! અહીં આજવિકાર્થે જ વધુમાં 
વધ્‌ લેખન છે ! જે લખ્યું તે ફરી એક વાર વાંચવાનો 
સમય પણ ગુણવંતરાય પાસે નથી, પરિણામે અતિ 
લેખનની બધી જ મર્યાદાઓ ગુણવંતરાયમાં જેવા મળે 
છે. એક વખત લખાયેલી ટૂંકી વાર્તાના બીજને ગ્રહીને 
એની ઉપર નવલકથા લખાય છે, લખાયેલી નવલકથાના 
એક એક પાત્રને અલગ કરીને પુન: એની ઉપર 
કથાકરામત થાય છે ! ક્યારેક તો મારતે ઘોડે અનુવાદ” 
રૂપાંતર કે સાંભળેલી વાતને કથારૂપ આપી દેવાયું છે ! 
આ ઝડપી લેખનમાં સ્થળકાળના ભેદ ભુલાયા છે, એક 
વખત જેનું મૃત્યુ આલેખી દીધું તેનું પુન: મૃત્યુ 


લ્્ટ્શ 


લેખાય છે ! (જેમકે 'દરિયાલાલ' અને 'સક્કરબાર' 
શ્રેણીમાં અબુ હસન !) કાળક્રમનો વ્યુત્કમ અને બે 
અલગ અલગ એતિહાસિક પાત્રોની સેળભેળ પણ થઈ 
છે, ભળતાં જ વર્ણનો, અતિશયોક્તિ અને વાર્તારસને 
ચગાવવાની એકમાત્ર નેમથી વાસ્તવિકતાનો ઊડતો 
છેદ, નવલકથાનું નામ હોય 'દરિયાઈ સફર' પણ એમાં 
દરિયો કે એની સફર વિશે કંઈ ન હોય અને માત્ર 
વહાણવટાનો ઈતિહાસ પાનાં રોકે ! 


ગુણવંતરાર્ય સતત વંચાતા રેહેલા લેખક છે, એટલે 
એમની નવલકથાઓની એકથી વધુ આવૃત્તિઓ થઈ 
છે. આ દરેક આવૃત્તિમાં પાઠાંતરનો પ્રશ્ન પણ છે. 
શતાબ્દી સમયે આપણો યુવા અભ્યાસી પોતાની કલમ- 
કિસ્તીને આ ગુણવંતસાગરમાં ઝુકાવે એવી આશા સાથે." 
* ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તથા ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલયના 


સંયુકત ઉપક્રમે તા. ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૦ના રોજ અમદાવાદ 
મુકામે 'ગોવર્ધન સ્મૃતિમંદિર'માં રજૂ થયેલું વકતવ્ય. 


ભાર 


અ(૫છ/ ડાયરીના સેકડો પાનાં 

તાર(-મારા હજરો પત્રોનાં સંભારણાં 

-સંધર્યા હોત /-રચાયો હોત મહાગ્રથ- 
અજે 

સ/૧ નિમમભ/વે 

ચીરી નાખ્યાં 

-કેમ જાણે કોઈ રીનો નિકાલ ન કરત હોઉ- 


એ જર/જીણી પ્રષ્ઠોએ 

સહેજે અજાજ' ન કર્જો 

-ત#? ૧/૪ જેમ- 

ન! કયા ઠાગ ય 

-નીચી નજરે જ ચ્યા'ત, 

રખે ઘેરી વળે 

દષ્ટિન( ઈવ/ને- 

એ અક્ષરે 

જેને અંકિત કય હત/ રતન? રતો ક/%ળ "ર, 
એ અક્ષરો 

જેને ઝંખ્યા હત! ઊડ આરતથ નેરતર, 
એ અક્ષરો 


ઉ્ટ્શ 





જેને ઉડેલ્ય! હત! ૮ કી ૮4કીને જારંવાર- 
તારી-મારી ગૃજગોછીનાં અણમોલ અવતરજ્ો 
સંકર ર/ખ્ય/'ત# ! 
હતું- 

વયનિવૃત્તિમાં વાગોળીસું 

હાથત૯0 દઈ સરકી ગયેલી એ પળોને / 
અંગો ગળ/ય/ છે ને અ/ખે ઝાંખી ૧૦ છે. 
ડાળદેજતનું ત્‌હું અહ આવ્યું અ/ આવ્યું... 
"છું ડું છું- 

જરાય ધબકાર નથ ચૂડયું હદય 

છાતીએ વળગાડીને 

કચરાપેટીમાં 

ન5#મ! કચરા ભેગ ન/!ખવા ગઈ ત્યારેય / 
એમ તો હળવે હાથે જ મૂડય/'ત/ એમને, 
એ નજુહ ટૂલોને રખે ને... 


અક્ષરો / 

જે આવયખાનો સાર મ્ય! 
તે હવે ઊંચકાય ન! 

એવો ભાર લાગ્યા / 


દક્ષા વ્યાસ 


સપ્ટ0ેમ્બર ૨૦૦૧ : ૫૮ 


કથા 


પહેલા દિવસે આશાપૂર્ણાના ટ્યૂશન માટે લલિતચંદ્ર 
ગયા ત્યારે દીવાનખાનાની હવાના કઠોર પડદા ભેદવામાં 
એમને ઠીકઠીક કરનો અનુભવ થયો. ચાર માણસો શેઠની 
સામે બેઠા હતા અને મુનીમ પ્રકારના ત્રણ અદબ વાળીને 
પાછળ ઊભા હતા. લલિતચંદ્રના આગમન સાથે વાતો 
અટકી ગઈ અને બધા નવાઈથી એમની સામે જેઈ રહ્યા. 
કોઈને કંઈ સમજ્યું નહીં. શેઠ પણ અચાનક આવી 
પડેલી આ સમસ્યાથી થોડાક વિચલિત થઈ ગયા. પછી 
હસીને ઇશારો કર્યો-જાઓ અંદર. આટલા ઇશારાની જ 
રાહ જોતું હોય એમ તરત એક ડોકું અંદરના બારણામાંથી 
દેખાયું. ''આપ આ બાજુ પધારો.'' કેટલાયે દાદરો ચડી, 
અસંખ્ય અંધારા ખંડ અને પૅસેજ પસાર કરતાં 
લલિતચંદ્રને સ્પષ્ઠ થયું કે બીજું ગમે તે હોય, રેશમી 
વસ્ત્રો ફરકાવી એમની આગળ આ જે ચાલતી હતી એ 
તો દ્વાસી જ હતી. એની ઓઢણીના સળ વીસમી સદીના 
નહોતા. પશ્ચિમ ભાગમાં એક ખંડનું બારણું હળવેથી 
ઠેલી એણે ગુસપુસસ્વરે કહ્યું, ““બેનસાહેબ, ગુરુજી-'' 

“વારુ, સુલક્ષણા, તું જા અને જલપાનની 
વ્યવસ્થા કર.'' 

આશાપૂર્ણા બારી પાસે બેઠાં હતાં. ઊભાં થવાના 
અભિનયમાં શરીરને સહેજ હલાવતાં એમણે હાથ જેડ્યા 
અને સામેની ખુરશી બતાવી ક્ષીણ સ્વરે કહ્યું, “બિરાજે''. 

બિરાજમાન થતાં લલિતચંદ્રના મનમાં એક 
સમસ્યા આવી અને એનો ઉકેલ પણ તરત જ મળી 
ગયો. કૉલેજના ટ્રસ્ટી તથા પ્રિન્સિપાલ તરફથી મળેલ 
સૂચનમાં ક્યાંય વિદ્યાકાંક્ષિણીની વયનો ઉલ્લેખ થયો 
નહોતો. અરજીપત્રકની પ્રથા હોત તો વય ઉપરાંત, 
ઊંચાઈ, કદ, ત્વચાનો રંગ વગેરે પહેલેથી જણી શકાયું 
હોત અને તો કદાચ અત્યારે તમ્મર ન આવ્યાં હોત. 
સમસ્યા : બાવીસ-પચીસ વર્ષની સ્રીને અંગ્રેજીનું 
શિક્ષણ આપવા માટે સત્તાવીસ વર્ષના અધ્યાપકની 
પસંદગી કયા ધોરણે થઈ હશે ? નિવારણ : ફાટેલા 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૫૯ 


પ્રવીણસિહ ચાવડા 


કૉલરવાળો બુશકોટ, ત્રણ દિવસની દાઢી, તૂટેલાં ચંપલ 
અને મોં ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના ન્‌રનો સદંતર અભાવ. 

“'ક્યાંથી શરૂ કરીશું ?'' એમણે પૂછ્યું. બે હાથમાં 
આટલી બંગડીઓ કયારેય જોઈ નહોતી. બીજ ઘરેણાંનો 
ભાર પણ રૂમ જેટલો જ હતો. એની સામે પાંપણો ઊંચી 
રાખવા માટે સતત બળનો ઉપયોગ કરવો પડતો હતો. 

“આપને ઠીક લાગે ત્યાંથી.'' હાથે મેંદી અને 
સેંથામાં સિંદૂર વિઘાપ્રવેશ સમયે અનિવાર્ય લાગ્યાં હશે. 

લલિતચંદ્રે ખડિયામાં હાથ નાખી અંગ્રેજીના 
પ્રાઇંમરને પસવાર્યું. આલ્ફાબેટથી શરૂ કરી કૅટ અને રેટ 
જેવાં નાના કદનાં પ્રાણીઓ વચ્ચે શેઠાણીને રમતાં મૂકી 
વિદ્દાય લેવી એવું ઝાંખું આયોજન એમના મનમાં હતું. 

માથું પાછળ ટેકવી આશાપૂર્ણાએ કહ્યું, “વી મે 
બિગિન વિથ લૉર્ડ બાયરન ઓર શેલી.'' 

એમણે સાચવીને થેલી ખુરશીના પાછળના 
ભાગમાં સરકાવી દીધી, “એ વિચાર પણ સાવ કાઢી 
નાખવા જેવો નથી.'' 

“સવારની એક જ લીટી પકડીને બેઠી છું. લિકૂટ 
મી અપ એઝ અ વેવ, અ લીફ, અ ક્લાઉડ.'' 

વિસે 

શહેરની બહાર આવેલો શેઠ રોશનલાલનો બંગલો 
અને જદુબાવાની ખડકી વચ્ચેનું અંતર ભૌગોલિક તો 
હતું જ, ઉપરાંત યુગોનો પણ ફેર હતો. થોડાક સ્વરો 
બે સ્થળોને ખેંચીને રેશમી ગાંઠથી બાંધતા હતા. એમાં 
બંગડીઓનો રણકાર ઘોડાગાડીના ઘૂઘરા કરતાં વધારે 
પ્રબળ હતો. 

એક તબકે આ પંક્તિ આવી-એના ચહેરાની આજુ- 
બાજુ સમુદ્રનાં મોજાંની જેમ ઇલછલ થતી એની આંખો- 

સાંભળીને એ મૌન બની ગઈ. બીન દિવસે 
સમસ્યાને મુઠ્ઠીમાં દબાવીને બેસી રહી હોય એમ 
ટ્યૂશનના પ્રારંભે જ બોલી, '“એના ચહેરાની આજુબાજુ 
એની આંખો ? ભૌતિક નિયમોને તમે તો-” 


ડડ ય્ઝટ્ઝડઝઝ્ય્ટ્ડ્ ટ 


લલિતથચંદ્રે નમ્રતાથી કહ્યું, “મેં નહીં, કવિએ.'' 

“સમજી છું, બધું સમજું છું. તમે અને કવિ 
આવા અઘરા ભેદ્દોમાં મને નાખશો નહીં. આખી રાત 
ઊંઘ આવી નથી.'' 

લલિતચંદ્રને મણ એક દિવસની એકના હિસાબે 
સમસ્યાઓ ઊઠતી હતી અને રાત્રે સાંકડી મેડીના 
એકાન્તમાં એનું નિરાકરણ પણ થઈ જતું. નામના ઘટકો 
એ રીતે સમજાયા. 'આશા' નામ ઠ્વારા એ મધ્યમ વર્ગની 
સ્કૂલમાં ભણતી બાળા હતી જે એમની સામે રિસ્તપૂર્વક 
ભણવા બેસતી. રેશમી સાડીની પાછળ યુનિફૉર્મનું બ્લૂ 
ફૉૉક દેખાયા વગર રહેતું નહીં. મોટી આંખો, લાંબો 
ચોટલો, મેંદી, ઢગલો બંગડીઓ અને ત્વચાના સુવર્ણ 
વડે એ “પૂર્ણા'' હતી. નામનો ત્રીજો અવ્યક્ત ઘટક 
એની આજુબાજુ વીટાયેલો હતો. 

એક વાર, એટલે કે છ-આઠ મહિને નહીં, પણ 
ગણીને ચોથા દિવસે, કારણ કે કાળ એટલો ઘટ્ટ બની 
ગયો હતો, એણે કહ્યું, એકલતાના બધા અર્થો સમજાવો.'' 

'“'કવિતાના સઘળા યુગો પસાર કરી સાધુભક્તોની 
પાસે પહોંચીશું ત્યારે-'' 

“મારે આધુનિક એકલતા નથી જોઈતી, મને 
કિલ્લાઓ, મધદરિયા વચ્ચેના ખડકો, યોજનોમાં મપાતાં 
અંતર અને સોનેરી સળિયામાં રસ છે.'' 

કહ 

પ્રસ્‍તાવનાના પક્ષમાં ઘણું કહી શકાય તેમ છે. 
સંબંધોને અનેક ખંડો અને ખાસ કરીને શયનખંડોવાળા 
મહાલય તરીકે કલ્પવામાં આવે તો એમાં પ્રસ્‍તાવના 
બેઠકખંડ છે. બીજ રીતે કહીએ તો નાયિકાના પ્રવેશ 
પહેલાં સ્ટેજ ઉપર આવી અંગોનાં થોડાં કાચાંપાકાં લટકાં 
કરી, સિતાર ઉપર આમતેમ હાથ પછાડી જતી રહેતી 
લઘુનાયિકા જેવી એ છે. એની સદ્તર બાદબાકી થવી 
જોઈએ નહીં. આઘાત સામે ઓશીકા તરીકે પણ એ 
કામ આપી શકે છે- 

આ વિચારો લલિતચંદ્રને ત્યારે આવ્યા, જ્યારે 
એક બેઠકનો પ્રારંભ આ શબ્દો સાથે થયો :; 

“આટલા ટૂંકા ગાળામાં મને તમારે માટે આટલી 
લાગણી, આટલું માન, લગભગ પ્રેમ જેવું, લગભગ 


લ્ટ્શ 


અને જેવું નહીં, હાડોહાડ પ્રેમ જ, શા માટે થયો હશે 
એ સમનવશો ?'' 

દાસી સુલક્ષણા મોટા ખંડની બારીઓના પડદા 
એક પછી એક હટાવી રહી હતી. લલિતચંદ્ર એકદમ 
સતર્ક બની એની સામે જેવા લાગ્યા. 

“અકળાવાની કે આઘાત પામવાની જરૂર નથી. 
આપણી પાસે સમય નથી. નહીં તો સત્યુગમાં દષ્ટિ 
મળી હોત, ત્રેતા યુગમાં હું હસી હોત, દ્વાપરમાં આપે 
મારી સામે હાથ લંબાવ્યો હોત અને છેક જતાં 
કળિયુગમાં-આવી કોઈ કવિતા તમે નહોતી કહી ?' 

“કાળનો રથ પ્રચંડ ખખડાટ સાથે આપણી તરફ 
ધસી રહ્યો છે.'' 

સુલક્ષણા ખડખડ હસી, એક ફૂદડી ફરી બંનેની 
સાવ નજીક આવી અને “ગળ્યું મોં કરાવું-'' કહેતી 
ત્યાંથી સરકી ગઈ. આશાપૂર્ણાએ સંબંધને બંગલાના 
નકશા સાથે જોડતાં કહ્યું, ''અહીં નર્ય એકાન્ત જ છે. 
એક ખંડમાં એક મુલાકાત યોજવામાં આવે તો પણ 
પુરું એક વર્ષ ચાલે એટલું વૈવિધ્ય છે. વર્ષ પુરું થાય 
પછી શું - એવી ચિતા કરવી તે યોગ્ય ગણાય ?'' 

ત્ર 

બીન્ન દિવસે લલિતચંદ્રે અજ્ઞાતવાસનો અંત લાવે 
નહીં એવા પ્રકારની દાઢી કરી અને વાડકામાં કોલસા 
ભરી બુશકોટની ઇસ્ત્રી કરી. સુલક્ષણાએ બારણું ઉઘાડ્યું 
ત્યારે એનાં બધાં લક્ષણો નાયકની મોટી સાળી જેવાં 
હતાં. લલિતચંદ્રની આગળઆગળ ચણિયાને હિલોળા 
લેવડાવતાં એણે કહ્યું, “ઢોલિયો પ્રથમ ખંડમાં ઢાળેલો 
છે. બદામવાળું દૂધ...પછી આપી જઈશ.'' 

ખોળામાં ચોપડી સાથે આશાપૂર્ણા નીચું જોઈને 
બેઠી હતી. 

લલિતચંદ્રે કહ્યું, “પૂર્ણા-'' 

એણે ઊંચું જેયા વગર પૂછ્યું, ““આજે શું 
ભણાવશો ?'' 

“તું કહે તે.'' લલિતચંદ્રને લાગ્યું કે ત્રણ સરળ 
શબ્દોમાં અનેક સંકેતો ઠાંસીને ભરવામાં પોતે સફળ 
થયા હતા. 

'જનિસન લો. લેટ ધેર બી નો મોર્નિંગ એટ ધ બાર.” 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૬૦ 





કાવ્ય વંચાયે ગયું એમ સામે બેઠેલી વ્યક્તિના 
ચહેરા પર વેદનાના ઘટ્ટ લપેડા થયે ગયા, 

એ રાતના સંતાપનું વળતર પછીના દ્દિવસે 
મુલાકાતની પહેલી ક્ષણોમાં જ મળી ગયું. લલિતચંદ્રના 
હાથમાંથી ચોપડી લઈને ટેબલના છેડા તરફ ફેંકતાં એણે 
કહ્યું, “કાલે તમને વિચિત્ર લાગ્યું હશે.'' 

શબ્દો વચ્ચેની ખાલી જગ્યામાં કટુતા ગોઠવતાં 
લલિતચંદ્રે કહ્યું, “કેવું લાગ્યું હશે એની ચિંતા તમે કરો 
છો એ વિચારે થોડુંક આશ્ષાસન જરૂર મળે છે.” 

“તમે નહીં, તું. અને આજે ભણવા ઉપર 
પૂર્ણવિરામ.'' 

“પૂણાનો વિરામ ?'' 

“તમે તો આટલા સંવેદનશીલ છો. આ સ્થિતિમાં 
સ્રીના મનની હાલત કેવી હોય તે તમે સમજતા જ 
હશો. ચિત્રવિચિત્ર અનેક ભાવોનું મતમાં લગભગ યુદ્ધ 
જ ચાલતું હોય છે એ તમારા જેવાને કહેવાનું ન હોય.'” 

“એ સાચું. હું એ સમજ શકું છું.'' 

“એક બીજી વાત છે. ગતિના નિયમોમાં, હું 
સમજી છું ત્યાં સુધી, અવકાશનું મહત્ત્વ હોય છે. 
આપણાં મકાનોમાં ચોક હોય છે.'' 

લલિતચંદ્રે ઉત્સાહથી કહ્યું, ''તારી વાત સંપૂર્ણ 
સાચી. કલાના કોઈ પણ સ્વરૂપને એ લાગુ પડે.'' 

“સંગીતમાં પણ હશે.'' 

“સંગીતમાં તો વિશેષ.'' 

બીન દિવસે દાદર ચડતાં લલિતચંદ્રે સુલક્ષણાને 
હાકલ કરી, ““આજે તો શેડકઢાં દૂધ તૈયાર રાખજો.'' 

સુલક્ષણા બોલી, ''સોનાના વરખયુકત ઔષધિઓ 
સાથે તે તૈયાર હશે.'” 

ઓરડામાં પગ મૂકતાં લલિતચંદ્રે મુઠી હવામાં 
ઉછાળતાં ઘોષણા કરી, “આજે-”' 

“હા, આજે.'' 

“દેવી, આજે તો આશા પૂર્ણ થશે ને ?'' 

“શબ્દોની ખરી રમત કરો છો.'' આશાપૂર્ણાએ 
સામેની ખુરશી બતાવી. '*મને એક વિચાર આવ્યો 
તે કહું ?'' 

“કેવો વિચાર ?”” 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : €૧ 


2 


“આપણે આમ હાથમાં હાથ રાખી વિહાર કરવો 
એ તો જણે નિર્માયેલું જ હશે છતાં મનમાં એક નાનું 
દંદ્વ ચાલે છે એની વાત હું તમને ન કરું તો કોને કરું ? 
ત્રીજ પાત્રની હ[જરી તમારા ધ્યાન બહાર નહીં જ હોય.'' 

લલિતચંદ્રે કહ્યું, ''સુલક્ષણા.'' 

“જે કક્ષાનો રસ એ આ સંબંધમાં લઈ રહી છે 
એ ધ્યાનમાં લેતાં એને ચોથું પાત્ર ગણી શકાય. ત્રીજ 
પાત્ર તરીકે, ભૂમિતિની શુદ્ધ દષ્ટિએ જેઈએ તો-'' 

“ત્રીજે ખૂણે શેઠ રોશનલાલ ઊભા છે.'' 

“એ મુદ્દો તમને સાવ હસી કાઢવા જેવો લાગ્યો ? 
નીતિ વિશેની ઈંદ્રિય એટલી બધિર બની ગઈ હોય 
એવું માનવા હું તૈયાર નથી. નિદ્રા તો હવે રહી નથી. 
શરીરનો ત્યાગ કરીને આત્મા જાણે સામે ઊભો રહે છે. 
આ જે બની રહ્યું છે તે સુંદર છે, અદ્ભૂત છે એ વિશે 
તો કોઈ શંકા નથી. સાથે એ પણ હકીકત છે કે-'' 
અહીં એ સહેજ અઢકી, “હવે હું જે બોલવા જઈ રહી 
છું એ કદાચ તમને થોડુંક ઓછું પ્રીતિકર લાગશે.'' 

“તારું કોઈ પણ વચન-'' 

“પુરુષસહજ ઈર્ષ્યાથી મૂકત હો તો મને આનંદ 
થશે. રોશનને મે...પ્રેમ કર્યો હતો, આજે પણ કયું છું, 
એમ કહું તો તમે માનો ? એ વાત બહુ લાંબી છે.'' 

“લાંબી વાતો માટે-'' 

“હું એ બધું કહેવા નથી માગતી. તમે સામેથી 
પૂછશો અને મને ઠીક લાગશે તો ક્યારેક કહીશ. હાલ 
તો એટલું જ કહું છું કે મારા જે સંજોગો હતા એમાં 
એ માણસે, માણસ નહીં દેવદૂતે-'' 

વાક્ય અધૂરું રાખીને એ બેસી રહી એટલે લલિત - 
ચંદ્ર બબડ્યા, “પાંખો ઝભ્ભામાં સંતાડી રાખતા હશે.'' 

“પાંખો ?'' 

“કેટલાંક તત્ત્વો મને દેખાય છે. વિધવા માતા, 
દારિદ્રય અને લાચારી જેવા ચવાઈ ગયેલા બેકગ્રાઉન્ડમાં 
મોંઘા બૂટના ખખડાટ અને અત્તરને કારણે પણ કેટલાક 
ભ્રમ થયા હોય, પણ એ વાત બાજુ ઉપર રાખીએ. 
બનેલા બનાવોનું નહીં, અર્થઘટનોનું મહત્ત્વ છે.” 

આશાપૂર્ણા આંખો લૂછી રહી એટલે વ્યાકરણનો 
બારીક મુદ્દો પકડતા હોય એમ લલિતચંદ્રે કહ્યું, “આ 


ન્ડ 
૮7 


- ખા વિષયને જરાક જુદી રીતે સમજવો જેઈએ. પ્રેમ, 
વફાદારી વગેરે શબ્દોની આજુબાજુ જાળાં બાઝી ગયાં 
છે, એટલે કે એ ભાવનાઓ કે ખ્યાલો-'' 

“ખરેખર ?'' 

“હા.' 

“સાચું કહેજે. અંગ્રેજ કવિતામાં તેમ આ 
વિષયમાં પણ હું તો તમારી ચેલી જ છું.'' 

લલિતચંદ્રે આવેશથી હાથ વીંઝતાં કહ્યું, ''શબ્દ્દોને 
ફેંકી દઈ મૂળ પદ્દાર્થને તટસ્થતાથી તપાસીએ તો વાત 
બે માણસો વચ્ચેના અદ્દિતીય, અપ્રતિમ સંબંધની છે. 
એને ઈતિહાસ, સમાજ, વિજ્ઞાન, કાયદાઓ-'' 

દૂરની બારીએ એક પડદાને ઝાટકતાં સુલક્ષણાએ 
ઉમેર્યું, '“ધર્મ.'' 

“આભાર, સુલક્ષણા, ધર્મ-આમાંના કોઈની સાથે 
સંબંધ નથી.'' 

મદ કોને ??' 

“બે માણસો વચ્ચેના સંબંધોને.'' 

“એમને કોની સાથે સંબંધ નથી ?'' 

''આ સુલક્ષણા લોચે ચડાવે છે-'' કહેતાં 
લલિતચંદ્રે કડક દષ્ટિએ બારી સામે ન્ેયું અને દાસી 
હસવું રોકતી નાસી ગઈ. 

આશાપૂર્ણાએ સહાનુભૂતિપૂર્વક કહ્યું, '' તમે શબ્દોમાં 
થોડાક અટવાઈ ગયા, પણ કહેવાનો સાર હું સમજ ગઈ. 
સમગ્ર રીતે વિચારતાં હવે મને લાગે છે કે બંને પોતપોતાની 
જગ્યાએ બરાબર છે. એક વડે બીનનનો દ્રોહ થાય એમ 
વિચારવું એમાં પરિપક્વતાનો અભાવ છે. 

એણે હસીને શ્વાસ હેઠો મૂક્યો, “કેટલો ભાર 
મારી છાતી ઉપરથી ઊતરી ગયો !'' 

લલિત્તચંદ્રે ચપટી વગાડી, “તો હવે?'' 

“ટ્યૂશનનો ક્લાસ પૂરો'', બારણામાં પગ મૂકતાં 
સુલક્ષણાએ કૉર્ટના બેલિફની જેમ પોકાર કર્યો. 

એક અંધારા પૅસેજમાં રણઝણતો સ્વર એમના 
કાનમાં પીંછાની જેમ ફર્યો, “રોજેરોજ દૂધ ઢોળી દેવું 
પડે છે. આવો વ્યય આ ગરીબ દેશને પોસાય ?'' 

''સુલક્ષણા, આ તને અઘરું લાગશે છતાં સમજવા 
પ્રયત્ન કરજે, એક દૂધને બાળીને એનો અર્ક બીજમાં, 
બીજની ભાવના ત્રીન્માં-એમ ધસ્યે જવાનું છે.'' 





“ક્યાં સુધી ?'” 

''અવકાશ સિવાય કંઈ ન રહે ત્યાં સુધી. શૂન્યને 
ભરી દેતા શૂન્ય સુધી.'' 

અહીં એ અટકયા. “સુલક્ષણા.'' 

“7.” 

'“મને પણ આ બધું સમજાતું નથી, સુલક્ષણા.'' 

“જી:* 

“કંઈ નહીં.'' 

ન્ન 

“શયનખંડ સુગંધિત દ્રવ્યોથી મઘમધે છે-'' એની 
ફૂંક એમના કાનમા મારતાં બીન્ન દિવસે સુલક્ષણાએ 
હળવા ધક એમને અંદર મોકલ્યા ત્યારે જે રૂપ દેખાયું 
તેથી સઘળા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થઈ ગયું. સજાવટની 
જરૂર નહોતી છતાં એ ઢીંગલીની જેમ કેશ, કાન, નાક, 
હાથ બધું સજાવીને બેઠી હતી. લલિતચંદ્રે જિજ્ઞાસાથી 
એની સામે હાથ લાંબો કર્યો. એનો હાથ પણ ઊંચો 
થયો. પછી તરત, બે હાથનાં આંગળાં વચ્ચે હવા પણ 
પસાર ન થઈ શકે એટલું અંતર રહ્યું હશે ત્યાં, એ 
પાછો ખેંચાઈ ગયો. “હં એમ કહેતી હતી-'” 

“શું કહેતી હતી ?'' 

“એક પ્રશ્ન મને હંમેશાં સતાવે છે. એનો 
સંતોષકારક જવાબ મને આજ સુધી મળ્યો નથી.'' 

લલિતચંદ્રે કહ્યું, '“પ્રશ્નો પૂછનાર મહાન, છે. જવાબો 
આપનાર તો માસ્તરોએ લખેલી સસ્તી ગાઈડ જેવો છે. 
તું એકએક પ્રશ્નની ફૂંકથી મને હવામાં તરતો રાખ.'' 

“મને હંમેશાં થાય કે...સ્રી-પુરુષ વચ્ચેના 
સંબંધોમાં...તમે ઊભા કેમ છો 7 બેસો ને નિરાંતે !'' 

લલિતચંદ્રે કહ્યું, “બેસું, પણ ક્ષિાવિશેષણ વગર.'' 

“જોવા મારા નખ ?'' 

“હા, જોયા.'' 

“જોયા મારા સોનાના વાળ ?'' 

“હા, એ પણ જ્યા.” 

“સાદી ભાષામાં કહું તો, અમુક પ્રકારનો સંબંધ 
અનિવાર્ય ખરો ? એટલે કે બે આત્માઓ વચ્ચે-'' 

લલિતચંદ્રે એક નોટબુક ઉપાડીને એની સામે ધરી. 
“આમાંથી એક કાગળ ફાડ.'' 

“કાગળને શું કરીશું ?'' 


4 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૬૨ 


“ચિત્ર દોરતાં આવડે છે ને ?'' 

નવાઈથી હસતાં હસતાં એણે એક કાગળ કાડ્યો, 
પેન ઉઘાડી અને શર્ટની બાંયની જેમ બંગડીઓ ઊચે 
ચડાવી. શું દોરવાનું છે એ કહેવું પડ્યું નહીં. થોડા 
લસરકામાં તો એક સ્રી અને એક પુરુષ એવા બે તત્પર 
આકારો સામસામે આવી ગયા. 

'“'પહેલાં મનનું મિલન કરશો કે ગયાત્માનું 7 ઓ.કે. 
તું આત્માના પક્ષમાં છે, તો આ આકૃતિમાં આત્મા 
ક્યાં છે તે બતાવીશ ?'' 

ચિત્રનાં સ્ત્રી-પુરુષના માથે-કપાળે-છાતીએ 
આંગળી મૂકતાં એ બોલી, “અહીં, અહીં, અહીં.'' 

આ બાળરમતથી કંટાળો આવતો હતો. “મન, 
આત્મા, શરીર-આવા ભાગ જ નથી, બધું સળંગ જ 
છે, રંધાઈ ગયેલી રસોઈમાંથી મરચું કે મીઠું જુદું પાડવું 
અશક્ય છે, તો પછી-” 

નોટબુક ઊછળીને ખૂણામાં જઈ પડી. “તમે તો 
અદ્ભૂત માણસ છો ! આટલી અઘરી વાતને તમે 
રસોઈની ઉપમાથી સ્પષ્ટ કરી મારે ગળે ઉતારી દીધી.'” 

“એ માટે કદાચ હું અભિનંદનનો અધિકારી 
ગણાઉ; પણ આજનો કલાક તો પૂરો થયો.” 

“શિસ્ત !'' એણે એક આંગળી ઊંચી કરતાં 
હસીને કહ્યું. 

જતાં જતાં લલિતચંદ્ર ઉબર પાસે થોભ્યા. 
“આવતી કાલે કળા-કોયડા માટે તૈયાર રહેવાનું છે એ 
કહો તો ગૃહકાર્ય કરતાં ફાવે.'' 

“તમે મનક કરો છો." 

“મજક કરવાનો મારો હેતુ સહેજ પણ નથી. 
પૂર્વતૈયારી થાય તો વિજયની તકો ઊજળી વને. નર્યા 
“ સ્વાર્થથી પ્રેરાઈને આ પૂછું છું.'' 

“એકાદ-બે બાબતો છે. આગળ...વધતા પહેલાં 
આપણા બંનેના ભૂતકાળની કેટલીક ચર્ચા કરી લેવી 
જોઈએ એવું તમને નથી લાગતું ?'” 

“મેં પણ ઘરમાંથી કડું ચોર્યું હતું.” 

“એની વાત નથી કરતી. મને એક છોકરો 
સ્કૂલમાં કવિતા લખીને આપતો. એ પવિત્ર સ્મૃતિનો 
ભાર હજુ આજે પણ છે. આવા ભાર લઈને હું તમારી 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૬૩ 





પાસે આવવા નથી માગતી. તમારે પણ એકાદ વાત 
આવી હશે.'' 

આ બોલતાં આશાપૂર્ણાની આંખો બંધ થઈ ગઈ 
હતી અને એની આજુબાજુ પડદા ખેંચાઈ ગયા હતા. 
એ ચહેરા સામે જતાં લલિતચંદ્રને અચાનક એક નવા 


પ્રકારના હર્ષનો અનુભવ થયો. હમણાં જાણે પહો ફાટશે 


અને હમણાં આ દેખાતી બંધ થશે. 

બારણા બહાર સુલક્ષણા ઊભી હતી. કેસરયુક્ત 
દૂધનો પ્યાલો એમની સામે લંબાવતાં એ બોલી, ““આજે 
ઘણો સમય લીધો. આજે તો આની આવશ્યકતા હશે 
જ. આપના મોં ઉપર પણ-'' 

“એ તને નહીં સમજાય. પણ દૂધની જરૂર નથી.'' 

સુલક્ષણા ખુશ થઈ ગઈ. ““દૂધ ઢોળી દેવું ન પડે 
એવા વિકલ્પો મારી પાશે છે. અને આમે વિકલ્પો માટે 
તો મન ખુલું રાખવું જ જોઈએ.'' 

“આવાં લક્ષણો ન બતાવ, સુલક્ષણા.'' 

'“'નામ પ્રમાણ તો વર્તું છું !'' 

“આ તબકે આડકથા દાખલ કરવાનો તારો પ્રયત્ન 
બેહુદો લાગે છે.'' દાદરના સાતમા પગથિયે એ અટકયા, 
“સુલક્ષણા. 

“તારાં શેઠાણી.'” 

“ઝેમને-બરાબર સાચવજે.'' 

સુલક્ષણા એમની સામે જોઈ રહી. 

““મને બરાબર કહેતાં નથી ફાવતું. અંગ્રેજ 
વ્યાકરણ સિવાય બીજું કંઈ ખાસ આવડતું નથી. તર્કમાં 
બાઘો છું. અન્ય ક્ષેત્રોમાં સમજ બહુ સીમિત છે.'” 

આટલું કહીં નિરાશાથી માથું ધુણાવતા એ દાદર 
ઊતરી ગયા. 

નર્ક 

બીન્ન દિવસે એ ઘેર પહોચ્યા ત્યારે ક્ોભ નહોતો. 
ભીંત સાથે લપાઈને સરકવાની શૈલીનો આશરો લીંધા 
વગર એ કોઈ સ્વરને શોધતા હોય એમ ટટાર ચાલે 
દીવાનખંડને વીંધતા જઈ રહ્યા હત! ત્યાં શેઠ રોશનલાલે 
એમને ખોંખારા વડે બોલાવ્યા. ધંધાના અનુભવે શેઠની 


હ્ટ્શ 


ભાષાને જે રક્ષ લાઘવ આપ્યું હતું એમાં પણ 
પ્રસ્‍તાવનાની જોગવાઈ નહોતી. 
“કાલથી તમારી સેવાઓની જરૂર નથી.'' 
કારણ ન કહ્યાં. લલિતચંદ્રને પણ કારણોમાં રસ 
નહોતો, એમણે પ્રસન્નતાથી ડોલતાં કહ્યું, “આભાર !'' 


“બહાર મુનીમ પાસેથી હિસાબ સમજી લેજે.'' 

લલિતચંદ્રે પીઠ ફેરવી. બધું હળવું બની ગર્યું હતું. 
અવાજે શમી ગયા હતા. બારણા તરફ પગ ઉપાડતાં 
એમણે મકાનના પાછળના ભાગો તરફ જોઈને ફરીથી 
કહ્યું, “આભાર !'' 


દીકરીની લીંબડી, સેતૂર 


અમૃતઝરણું ઉ૪»/ ઊભરે, હૈયામાં ઘણું હેત, 
નાનકી એવી નટખય, માંડે નવા ઉધામા નત. 
પળમાં હસત પળમાં રડત, રુઠ જી વારે વારે. 
વત વાતમ જકું પડે, માંડે કંકાસ ભારે 
રાગો ત(90 ઘર ગજવે, રોજ *ાવજતરને પજવે. 
આ દેપ્ણડજ ડરે નહિ, આખા પરિવારને લજવે. 
હઠે અઃળોટ આંગણાધારે, ન/#નકડીને માવડી મારે, 
હીંબક/ ભરત જારે, દોડી અ/જે ખોળમ/ રે. 
માનતાનથ લ(ડ લડાવ: જેમ તેમ એને મનાવું. 
મહેનતે માંડ મનાવ, તોડે અબોલા મુજ હારે. 
હઠ મૂડી માંડ મનાય, વહાલક વળગે ગળ હારે. 
ઘર એવું જણે ખલ્યુ, ખલ્યાં ટૂલ ગુલઝારે. 
અદંગણું ક્યુ જણે ટ્ાગણિયા #ૃગવારે. 


ઝ્સણાં મનામણાં થતા માવતરથી જ્યારે, 
ગગન મડવે ઘટ! ગરજી, પ૧ન જોર સારે. 
ખેતરે પદરે, સમ સેઢે, ગહકિય મોર ચારે, 
ધરાએ લીલી ઓઢી ઓર, ચેથ સબ૯/રે. 
લ#ડકી ઘડી દાતરડું લાજી, મહડ્યો ઉધામો ભારે, 
ખ/તે બે ખાડ/ ૯/૭5 ખઠે, અ/ગણિજે મારે. 
પ!ણિયારેથી ૫/૯ન્? તબડ? લ/જ લારે. 
વડી ખોળી લબડી ૯1% હરખે આંગણે વજ. 
માજતરન# મનમ ઉલટ આજ, હૈયે ઈંકરી ભજ. 
અવર ખાડે સેતૂ્‌ર રોષ, મુખ એનું રહ્યું ઓપ. 
હેતથ બે છોડવ/ ચોપ્યા, જાણે મ/ણેકથંભ રોપ્જા. 
વરસાદમાં ભીજાત, તોય સ?ચજી જાય ૫ણ. 
લ#/ખ સમજાયું એને, મને નહિ દીકરી રણ. 
ઝટપટ એન ઝાડવા મોટાં થાય, મન આતુર, 
રતટિજવસ ઊછરે એમ ઈકરી બડી સેતૂર 
નટખટપણું મૂડી ઈધુ, ઉચો ર૫ કામણ મૂખડે. 


હટ્શ 


રળો છાયો આંગણે છાયો, બડ સેતૂર રખડે. 
હરખધેલી હૈયે, વાતો માંડે, હસતી જાય મુખડે. 
લબડી, સેતૂર, દક? એમ પણ જટાયાં સખડે. 
મહેમ/ન ભવે અવ, જેસત! રઈળ/ છતયડે. 
આવકાર મીઠો મળતો જાય, આંગણે ?/ળો ૧/ય ૧/ય- 
ધણીનું ધારેલ થાય, વખતનો ચકડી કરતો જાય. 


વરસો જીત્યે લ(૭5 ૧ર/જી, ેલડું દુ:ખ ચારે, 
હબ! લાજે વિદાય વ૧ળ/, ઝાહડવે 'નજરો ધારે. 
આંસુડે જજે જરભોટિયું, લાડકી છીબકા સારે. 
માવતર બેઠાં ઢોલિયે, ૩ખડા ઊભાં જીઝળો ઢોળે, 
દકર્ર વર#જી દિલનો દરિયો ડહીળી વળતા વરે. 
માવતર, ભ/ડર આંસુડા સારે, ટુખડ? રુવે હારે, 
બુઢાપો વરતાયો બેઉને, ઢોલિયે બેઠ માબાપ. 
બેવડાઈ ગય જેઉ, દકરીન/ જ૫ત# જપ. 
માજતરન હૈયે સદ્ય ડમ, મૂખે રમે ઈકરીનું નમ. 
બેસવાનું થયું નિત કામ, લબડી સેતૂર હેઠ ધમ. 
કેહકારે રુખડ/ વહાલ, ઈકરીને દે અ શિ ક/લ/. 
બેઠ એક ઈ ૩૭૮ હેઠ, ૮ લિયા /” ભાવે, 
દીકરૈએ ઝાઈ પિજરજટ, મ/જતરને મળવ/ અવે. 
લાહડીન? અણહારે, નટખટ, ૩૭ ઈકરી ખોળે ૬૧૦વે, 
નાના, નાન! ઉવતી, ગગ! ઝાંપેથી દોડી આવે. 
મ/જતરન હેત હેલ[5, હૈયા થય ભર, ભારી. 
બુઢાપે બલહારી, ગગી પર વારી વારી. 


મુરાદખાન ચાવડા 


લારે - સાથે; ચોપ્યા - ચોર્યા, લગાવ્યા; રૂખડે - ઝણવે; 
સુખડે - સુખ-આનંદે; ચાકડો - ડુંભારનો ચાક (પૈડું); 
વળતા વારે - સાંજને સમયે; બેવડાઈ - વાંકા વળવું; 
ડામ ૨ બળતરા; કાલાં - ઘેલાં, ગાંડાંતૂર; નાના-નાની 5 
પુત્રીનાં માબાપ; ગગી - નાની દીકરી. 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૬૪ 


ઉછરંગરાય ઢેબર : સૌરાષ્ટ્રના સંત પંતપ્રધાન 





૧૯૪૯ના જન્યુઆરીની ૧લી તારીખે ભારત 
સરકારના રાજકારણી અને રાજ્યોના વિષયોના સરદાર 
પટેલના વિશ્વાસુ સચિવ વી. પી. મેનન સૌરાષ્ટ્રના 
રાજપ્રમુખ જામસાહેબ દિગ્વિજયસિહજીની સાથે 
સૌરાષ્્રના રાજવીઓનાં વર્ષાસન અને મહેલોની મંત્રણા 
કરીં વિમાનમાર્ગે કચ્છ જવા ઊપડ્યા ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના 
પંતપ્રધાન સ્વ. શ્રી. ઉછરંગરાય ઢેબરના મંત્રી તરીકે હું, 
મારાં પત્ની અને અમારો ૧।-૧।। વર્ષનો પુત્ર તેમના 
વિમાનમાં કચ્છના પાટનગર ભુજના વિમાનગહે ઊતર્યા. 
કચ્છની રાજ્ય આગગાડી સેવાના મુખ્યસંચાલક શ્રી 
સૌભાગ્યચંદ્ર કોઠારીની કૃપાથી ભુજના રેલમથકે તૈયાર 
રાખેલી જીપમાં અમે અમારાં એક સંબંધીની સંભાળ 
લેવા કચ્છનો રણપ્રદેેશ શિયાળાની હાડ થીજવતી 
કડકડતી ઠંડીમાં કચ્છના વાયવ્ય ખૂણામાં દરિયાકિનારાના 
જખૌ બંદરે પહોંચ્યાં, અને થોડા કલાક પછી પાછાં 
જપ વાદે જ ભુજ પહોંચ્યાં ત્યારની કોઈ સૈકાજૂના પ્રોટ્રાની 
સ્વપ્નશીલ મનોદશામાંથી પાછાં રાજકોટ પહોચ્યાં. 

૧૯૫૨માં ભૂમિમાર્ગે પાલણપુરથી ભુજને જેડતી 
પ્રથમ રેલવેલાઈનનું ઉદ્ઘાટન કરતાં સ્વ. સરદ્દાર પટેલ 
બોલ્યા હતા કે કચ્છ ૧૮મી સદીમાં જીવતો પ્રદેશ 
પૃથ્વીના જન્મ પછી પહેલી જ વાર જમીનમાર્ગે બાકીના 
ભારત સાથે જેડાય છે. ૧૯૫રમાં એવી સ્થિતિ હોય 
તો ૧૯૪૯માં વધારે સારી ક્યાંથી હોય ? પરંતુ અમારા 
પૂર્વજન્મનાં શાં કર્મબંધન હશે કે તે જ કચ્છમાં અમારે 
૧૯૪૯, ૧૯૫૪ અને ૧૯૬૩માં જવાનું બન્યું. એટલું જ 
નહિ, પણ ૧૯૬૩થી ૧૯૭૩ સુધી કચ્છના નવનિર્મિત 
આદિપુરમાં અમે દસ વર્ષ સતત રહ્યાં તે મારા જીવનની 
એક જ સ્થળમાં લાંબામાં લાંબો સમય ગાળવાની પહેલી 
અવધિ હતી. ૧૯૪૯-૧૯૫૨માં ભારતના કોઈ ભાગની 
આવી દશા હોય તો ૧૯૦૫માં, આજથી ૯૫ વર્ષ પહેલાં 
આખા ભારતની કેવી દશા હોય તે માત્ર કલ્પનાનો નહિ, 
પણ જાણે કે સ્વાનુભવનો વિષય બની જાય છે. 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૯૫ 





રઃ મનુ રાવળ 


૧૯૦૫માં જ્નપાને, એક પૂર્વીય રાજ્યે, રશિયા જેવા 
મહાકાય પાશ્ચાત્ય દેશને માનવ-ઇંતિહાસમાં પહેલી વાર 
હરાવ્યો. તે જ વર્ષમાં લોકમાન્ય ટિળક અને ન્યાયમૂર્તિ 
રાનડેના સહયોગી, વિચક્ષણ રાજકારણી ગોપાલ કૃપ્ણ 
ગોખલે, ૪૦ વર્ષની વયે, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસના 
અધ્યક્ષ નિમાયા. તે જ વર્ષના સષ્ટમ્બરની પમી તારીખે 
જામનગરથી અગિયાર માઈલ દૂર ગંગાજળા નામના 
અન્નણ નાના ગામડામાં કાઠિયાવાડના ભાવિ વિધાતા 
ઉછરંગરાય ઢેબરનો જન્મ થયો. જુનવાણી અકિંચન 
નાગર કુટુંબના નબીરા ઢેબર ૨૩ વર્ષની વવે મુંબઈના 
સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય (હાઈકૉર્ટ)માં દીનશા વાચ્છા, 
ક્તૈયાલાલ મુનશી, જયકર, મહંમદઅલી ઝીણા વગેરે 
ન્યાયશાસ્રના તેજસ્વી તારલાઓનાં ન્યાયપૂર્ણ અને 
છટાદાર ભાષણોથી પ્રભાવિત પ્રેરણા લઈ વકીલાતના 
વ્યવસાયમાં પડવાના ઇરાદાથી ગજવામાં ૫૩ રૃપિયાની 
માતબર (!) મૂડી લઈ રાજકોટના રેલવેસ્ટેશને ઊતર્યા. 

વારસાગત્ત સંસ્કારિતા, અનર્ગળ પ્રામાણિકતા, 
મન, વચન અને કર્મના એક્યની યોગસાધના, કર્મયજ્ઞની 
વૈરન્તર્ય પ્રતિષ્ઠા, તેજસ્વી બુદ્ધિબળ અને ચારિત્ર્યની 
અનુપમતાને પરિણામે ઢેબર આઠ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં 
આખાયે કાઠિયાવાડના સૌથી વધારે પ્રતિછિત વકીલની 
કીર્તિ પામ્યા અને ૧૯૩૬ના ઓક્ટોબરની રજ તારાખ 
ગાંધીજન્મજયંતીને દિવસે જ કાઠિયાવાડની ગાંધીયુગી 
પ્રથમ સંસ્થા રાષ્ટ્રીય શાળામાં મહાત્મા ગાંધીના પોતાના 
આશીર્વાદ લઈ રાજકારણમાં જ્ેડાયા. 

૧૯ર૧ના ગાંધીજના સ્વાતંત્યસંગ્રામમાં 
ભાવનગરથી બળવંતરાય મહેતા એક અનન્ય રાષ્ટ્રસેવક 


કનાની તરીકે સ્વાર્પણ કરી બેઠા હતા.-૧૯૩રમાં સરદાર 


પટેલની સલાહથી લંડનમાં બૅરિસ્ઠરનો અભ્યાસ કરવા 


ગયેલા રસિકલાલ પરીખ ભણતર અધૂરું મૂકી સત્યાગ્રહમાં 
જોડાઈ ગયા હતા. આમ ઢેબર આ ત્વિપુટીના ત્રીજ સાથી 
હતા; પરંતુ ત્યાગમૂર્તિ, કર્મવીર ઢબર કાઠિયાવાડના 


ઉર 


રાજકારણમાં મોડા જેડાયા છતાં નેતાગીરીના શિખરે 
પહોંચ્યા. ૧૯૩૬થી ગાંધીજી, ૧૯૩૮થી સરદાર અને 
૧૯૫૧થી જવાહરલાલની સીધી દોરવણી નીચે ઢેબરે, 
કાઠિયાવાડ, નવસર્જિત સૌરાષ્ટ્ર અને સ્વતંત્ર ભારતની 
અનન્ય સેવા ગજવી. 

૧૯૩૬થી ૧૯૪૭ સુધી જ્યારે જ્યારે ગાંધીજીએ 
જે કોઈ ચળવળ ચલાવી તેમાં ઢેબર સૈનિક રહ્યા અને 
અનેક વાર કારાવાસ ભોગવી છેવદે સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ પછી 
કાઠિયાવાડમાંથી સૌરાષ્ૂ બનેલા પ્રદેશના સૌપ્રથમ 
મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારે ભારતના સૌથી નાની વયના 
મુખ્યમંત્રી હતા. ૬1-૬1 વર્ષના સફળ વહીવટ પછી 
૧૯૫૫ના જાન્યુઆરીમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના 
અઘ્યક્ષપદ્દેથી ૫।। વર્ષ સુધી કોંગ્રેસ જેવી મહાકાય 
સંસ્થામાં નવો પ્રાણ પૂર્યો, જવાહરલાલ નહેરુનો 
વાસ્તવવાદી અભિગમ અને હેબરનો આદર્શવાદ અંતે 
નિરાળા માર્ગમાં પરિણમ્યા અને નહેરુની આંતરિક 


ઇચ્છાને માન આપી ઈન્દિરા ગાંધીને તે સ્થાને બેસાડી 
હેબર કાર્યશીલ રાજકારણમાંથી નિવૃત્ત થયા. 

આમ છતાં ૧૯૬૦થી ૧૯૪૫ સુધી દેશની અનેક 
સંસ્થાઓમાં અધ્યક્ષપદે રહી તેમનો કર્મયજ્ઞ ચાલુ રહ્યો 
અને ૧૯૭૭ના માર્ચની ૧૧મી તારીખે પોતાની કર્મભૂમિ 
રાજકોટમાં છેવટે પ્રાણત્યાગ કર્યો. 

ગાંધીયુગના ચુનંદ્દા સેવકોમાં ઢેબર એક નમ્ર, 
વિનયી, વિચક્ષણ, આદર્શવાદી રાજપુરૂષ હતા. ૧૯૩૬થી 
૧૯૭૬ સુધી રાજકારણમાં છતાં તેઓ રાજકારણી ન 
હતા. તેમને સત્તા, લક્ષ્મી કે ભોગવિલાસમાં અનુરાગ 
ન હતો. જ્યાં સુધી તેઓ જીવ્યા ત્યાં સુધી તેમણે 
દેશની દિલ દઈને સેવા કરી અને ગાંધીજીએ દર્શાવેલા 
ત્યાગ અને સેવાના રાજમાર્ગ પર પ્રયાણ કરી દેશની 
અવિરત સેવા બજાવી. આજના રાજકારણમાં તેમના 
જેવા નિષ્ઠાવાન રાજપુરુષની જોડ શોધી ન જડે. 


મ, 


શ્રસું બેળે બેળે ! : 


ક્‌ 


અરે / કય છે 


પેલું ગગન 7 પભન દ"છ્ સમું 


અને માત પુથ્જી વરદ કર અદષ્ટ સરરીખ ? 
કર/ અ કલિક / ગગનન ન/હઉિમ/ 7 લવજ ર7 / 
વસુધાયે કેજ અડજી / /વજેકવ! ૨0 અકરમ/ / 


ગજેન્દ્રો શ શૈલો હરિત-નમણ, 


ખંડિત ઈસે, 


સરિત ને સિન્ધુ ઝદટૂષણમપડ/% ઉર હસે. 


નૂ 


અને ડય છે 


પેલો સમીર સુરભિથ! છલકતી ? 


વનોનાં વૃક્ષો ને ડુસુ/(મેત લતાથ! મલકતો ? 


મયૂરન? ડેક/ વિરલ, વન, ૧૩ે ન નરખું, 


સૂડ/-શુક), 


તેતર-કબૂતર-/શેજો ન 


,૪રખુ. 


વિચાળા વ્યાલો ૨1 પથ તિમિર-અભાથી હરખું ? 
વિ-શંકુ શ મારે અવનિ-નભનો ૨, સરખું. 


રકે '₹સ્ક્જેરિંગ સર્કજ” ? ગતિ-મતિ અન/૪' ?/ ૧૪% / 


શ્રઝું બેળે બેળે કહિયુગહવા 


જ્‌ 


રે / સમસજ. 


અનામી 


2 “સ્કવેરિંગ ધ સર્કલ' - 'ચકરડાનો ચોરસ'-એ નાટકનો સંદર્ભ છે. 


6્ટ્્શ 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૬૬ 


લાકડાનાં રમકડાં 





મલયાળમ : કારૂર નીલકંઠ પિળ્મે; અનુ. જયા મહેતા 


આંગણામાં ઊભા રહીને “'એન્યૂમરેટર' મનોમન 
ગણગણ્યો - “““૩૧૨, આશારી પરમ્પિલ.'' પછી ન્નેરથી 
સાદ કર્યો, “કોઈ છે અહીં ?'' 

નારિયેળીનાં પાનથી છવાયેલી એક ઝૂંપડીમાંથી 
એક સ્રી બહાર ઓસરીમાં આવી. 

''ઉમ્મિણી નામ છે ને ?'' હાથમાં પકડેલું ફૉર્મ 
જોતાં જોતાં આગંતુકે પૂછ્યું. 

યુવતીની વિકસિત આંખો થોડી વધુ વિકસિત 
થઈ ગઈ. એને શંકા થઈ કે કેસ કે પછી પોલીસ વગેરેની 
કોઈ ઝંઝટ હશે. 

''વસતીંગણતરી કરવાની છે. જેવું છે કે કોણ 
કોણ રહે છે.'' 

“અત્યારે તો બસ હું જ છું. અમ્મા હમણાં જ 
બહાર ગયાં છે. નાળાને કિનારે બકરીનું ઘાસ કાપવા 
ગયાં છે. નાનો ભાઈ કામ પર ગયો છે.'' 
“ઉમ્મિણી નામ કોનું છે ?' 

“અમ્માનું !'' 

“ઠીક. ઉમ્મિણી સ્રી છે કે પુરુષ ?'' 

એ હસી પડી. હાસ્ય સરસ રંગના ઊનના કાપડ 
અત્યંત ખૂબસૂરત હાસ્ય. 

“અમ્મા અને હું સ્રી અને ભાઈ પુરુષ.'' 
“પિતા નથી ?'' 

“ગુજરી ગયા.'' 

“તો પછી ઉમ્મિણી વિધવા છે ?” 

“હવે તો વિધવા જ છે.'' 

એણે ફરીથી કહ્યું, “વસતીગણતરી કરવા માટે 
આ પૂછપરછ કરું છું. આવા આગ જેવા તડકામાં વસતી- 
ગણતરી કરવા નીકળે તો માણસ થાકીને લોથ થઈ 
જાય. આ બાંકડા પર બેસું ?'' 

છાણમાટીથી લીંપેલી. એ નાનકડી ઓસરીમાં 
પ્રવેશીને આગંતુક એક બાંકડા પર બેસી ગયો. 

ઉમ્મિણી વિશે થોડી પૂછપરછ કરી હતી, તે બધું 
લખી લીધું. 


૨... 
લે. 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧: ૬૭ 


------------- બ્ટ્શ 


“તમણું નામ ?'' 
“માણું નામ નલિની.'' 
- કહેતી વખતે એ જરા શરમાઈ ગઈ. 
“ઉમ્મર ?” 
“કેટલી લાગે છે ?'' 
“મને તો અંદાજ નથી આવતો.'' 
“તેવીસ વર્ષ.'' 
હુર 
“તો, પતિ છે ?'' 
“'અત્યારે અહીં નથી. તેર માઈલ દૂર વસતીગણતરી 
માટે ગયા હતા ?'' 
“ત્યાં બીને માણસ ગયો છે. તો પતિ છે.'' 
““છૈય ખરો અને નથી પણ, આ જ લખો.'' 
- એણે જરા તિરસ્કારથી કહ્યું 
“ “છે' લખવાનો કે 'નથી' લખવાનો બંનેનો 
અર્થ એક જ થશે ?'' 
“તો પછી ગોળગોળ કરીને લખી દો કે છે.” 
'“'લગ્ન પછી છોડી ગયા હશે. ખરું ને 7 પરિણીત 
લખવું છે કે અપરિણીત ?'” 
“તા ના, લગ્ન તો થઈ ગયાં છે.'' 
તે પોતાના માથાના પાછળના ભાગમાં ખંજવાળવા 
માંડી. એના કોરા લાંબા વાળ ઢીલા થઈને વીખરાઈ 
ગયા અને એના ચહેરાની સુંદરતાને વધારવા માંડ્યા. 
''પતિ...?'”' 
“પતિ છે પણ અને નથી પણ.'' 
“છોડી ગયા, ખરું ને ? તો તો વિભર્તુકા !'' 
« ““આ શબ્દ સાંભળીને જ લખવાની ઇચ્છા થાય 
છે. એક વાર ફરીથી તો કહો, વિદર્ભા, આવો જ 
ગડબડ ગોટાળો છે, પણ છોડી નથી ગયા, છોડી 
દીધી હોત તો ૬ર અઠવાડિયે કોઈને ને કોઈને મોકલે 
શું કામ ?'' 
“તો પછી તમે જોયું ન જેયું કર્યું હશે.'' 
“મેં તો નથી જ્યું છે કર્યું કે નથી જ્યું ન 


ક 
૮2 


જોયું કર્યું. તમારે જે લખવું હોય તે લખો. તમારે આ 
બધું જાણવું જરૂરી છે ?'' 

''મારે તમારા પતિ વિશે કંઈ જાણવું કરવું નથી. 
તમે જે કહેશો એ જ લખીશ, તો પછી “પતિ છે', એ 
જ ઠીક છે ને ]'' 

''એ જ સારું છે.'' 

'“'આ કાંઈ સારં-ખરાબ લખવાનું પુસ્તક નથી. 
સાચી વાત લખવાનું પુસ્તક છે.” 

“મેં એમ કહ્યું છે ને !'' બોલતાં બોલતાં એણે 
વાળ ભેગા કરીને પાછળ બાંધી દીધા, એના આ સાધારણ 
હાવભાવનેય એ જેઈ રહ્યો. 

“છોકરાં તો જણ્યાં હશે ?'' 

''નથી છોકરો જણ્યો, નથી છોકરી.'” 

“કોઈ ઝઘડો થયો હશે ?'' 

“'હશે શું ? છે ! ત્યાં પહોંચ્યાને છ મહિનાયે ન 
થયા ત્યાં તો ઝઘડા શરૂ થઈ ગયા. એવો એક દિવસ 
પણ નહીં વીત્યો હોય, જે દ્વિવસે લડાઈ, ઝઘડો ન 
થયો હોય.'' 

“દરરોજ છિદ્ર" ?'' 

“એટલે તો હું અહીં ચાલી આવી.'' 

“શાને વિશે વાત કરો છો ? ગર્ભછિદ્ર વિશે ? 
એમ હોય તો ગભંપાત્ત થયો હશે ને ?'' 

“'આવી ગંદી વાતો કેમ પૂછો છો ? એ તો સાણું 
છે કે ભાઈ ઘરમાં નથી.'' 

આગંતુક પણ જરા ગરમ થઈ ગયો, ''ભાઈ હોત 
તો શું થાત 7 આ તો સરકારી કામકાજ છે. ભાઈની 
વાત છોડો, અમ્મા હોત તો પણ પૂછવાની વાત તો 
પુછાત જ. સાચી વાત કહેવી જેઈએ. ન કહો એ ખોટું 
છે. અહીં દરેક વાત ગુપ્ત રખાય છે.'' 

''બહુ ગરમી લાગતી હોય ત્તો લો આ પંખો લો.'' 
બોલતાં બોલતાં નલિનીએ તાડનાં પાનનો પંખો બાંકડાની 
ધાર પર મૂકી દીધો, ““ભાઈ સાંભળત તો મને કેટલી 
શરમ લાગત ! એમ તો કહ્યું મે.'' 

“તો પછી કહો.'' 

“'ના.'' 

2 છિદ્ર : મલયાળમમાં “છિદ્ર' શબ્દના બે અર્થ થાય છે : 
(૧) ગર્ભછિદ્ર, (૨) લડાઈ-ઝઘડો કે મન ઊંચાં થવાં. 


બઢ 


“શું ના ? નથી કહેવું ?'' 

“પહેલાં જે છિદ્ર વિશે પૂછ્યું હતું ને ? એ નથી !'' 

“તમારી માસિક આવક કેટલી છે ?'' 

“ભાઈની માંડમાંડ ત્રણ રૂપિયા.'' 

“ભાઈની વાત નથી કરતો, તમારી...'' 

“હું કામ પર નથી જતી.'' 

“એમ, તો આવક કાંઈ નથી. પૂરેપૂરાં આશ્રિત 
છો.'' 

“આશ્રિત અને હં ? કોણે કહ્યું ? પેલી બંદરવાળી 
કાન્તાએ કહ્યું હશે. એની કેટલીયે વાતો મનેય ખબર છે.'' 

વાતની મજ માણતો એ જરા હસ્યો અને પછી 
બોલ્યો, 

“કાન્તા ? એ શું કહે છે ? મારી વાત તમે 
સાંભળી નહીં, એક માણસની પોતાની આવક ન હોય 
તો એને બીજાની આવક પર જવવું પડે. તમારી પોતાની 
આવક તો છે નહીં. ખાવાપીવા, પહેરવાનો ખર્ચ તો 
છે, એ ખર્ચ કરનાર કોણ છે ? અમ્મા કે ભાઈ. તો 
આશ્રિત જ કહેવાય ને ! બરાબર ને ?'' 

''આ વાતો તો કોર્ટકચેરીના સવાલો જેવી છે.'' 

“તમને કચેરીમાં પણ સવાલો પુછાયા હતા ?'' 

“એ બધું પેલા દુષ્ટને કારણે.'' 

''તમારા પતિને કારણે, નહીં ?'' 

““એ પતિ છે ! તમે લખી લો ને કે પતિ નથી. 
એ માટે તમને જે જેઈએ તે હું આપીશ.'' 

''એ વાત છોડો. તો તમારી કોઈ આવક નથી, 
નહીં ?'” 

''આવક છે. હું કોઈની આશ્રિત નથી. મહિને 
દસપંદર રૂપિયાની આવક છે.'' 

'ભલે. શી નોકરી કરો છો ?'' 

“આ સરકારને શું શું જાણવું છે ? નોકરી-બોકરી 
કાંઈ નહીં. ઘણાં કામ છે.'' 

''પૂરેપૂરી વાત કહો. કાગળમાં લખવા માટે પૂરતી 
જગા છે.'' 

“હું જ તો આ ઘરમાં રસોઈ કરું છું. આ ઓસરીને 
લીંપનારીયે હં જ છું.'' 

“લીંપ્યું તો બહુ જ સરસ છે. કાચની જેમ 
ચમકે છે.'' 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ * ૬૮ 


“મારા ગાલ કાચની જેમ ચમકે છે, મારા 
આદમીએ, ઓહ, “મારા કોઈ નહીં' એ કહ્યું હતું, હવે 
આ ઓસરી મારા ગાલ જેવી છે.'' એ મજાક કરતી 
હસી પડી. 

એ પણ હસ્યો. 

પાડોશના ઘરની એક છોકરી આંગણામાં આવી 
અને 'એન્યૂમરેટર' સામે આંખો ફાડોફાડીને જોવા લાગી. 

''છોકરી હજી માંડ દસ વર્ષની થઈ હશે. નજર 
જોઈ છે ? બે વર્ષ બીન્વં વીતે પછી એ રસ્તેથી કોઈ 
પસાર પણ નહીં થઈ શકે.'' 

છોકરીને ગુસ્સો ચડ્યો, “હં જઉ છું તેથી તમું 
શું બગડી ગયું 7 હું જાઉ'છું, બાપ.'' બોલતી બોલતી 
એ જ્યાંથી આવી હતી ત્યાં ચાલી ગઈ. જતાં જતાં 
કોણ જણે શું ખબડતી રહી. 

નલિની બોલી, “એને ગુસ્સો ચડ્યો છે. કોઈ 
પણ, ક્યાંયથી પણ આવે, કોણ નણે કેવી રીતે એને 
ખબર પડી જ્ય છે, છોકરી ઓસરીમાં હાજર.' 

'એન્યૂમરેટર'ને ત્યાં બેસતાં ડર લાગવા માંડ્યો. 

“પણ નોકરી તો બતાવી નહીં.” 

“કહ્યું ને, એક ઘરમાં જે કંઈ કામ હોય એ બધાં 
કરું છું.'' 

“અહીં તો એ કામ વિશે લખવાનું છે, જે કામના 
પૈસા મળતા હોય.'' 

“પૈસા મળે એવું કામ નહીં હોય, તો શું તમે 
આપશો ?'' ા 
“આપશો'નો શો અર્થ ?... વાત પૂરી કરતાં એને 
મુશ્કેલી પડી. 

“માગીશ તો આપી દેશો ને ?'' 

એ આજુબાજુ જેવા માંડ્યો. 

નલિની બોલી, ''ઘરે કોઈ આવે તો કોઈ શિષ્ઠાચાર 
તો હોય ને ]'' 

એ એકદમ બોલ્યો, “મેં કોઈ અશિષ્ટ વાત કહી 
છે કે ?'' ઃ 
“કહેવાની વાત નથી. મેં જ શિષ્ટાચાર નથી 
દેખાડ્યો. પાનસોપારી ખાવાં છે ?'' બોલતી બોલતી 
એ ઝૂંપડીમાં ગઈ. અંદરથી કંઈક શોધવાનો અવાજ 
એને સંભળાયો. 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૯૯ 


થોડી વાર પછી એ પાનસોપારી લઈને આવી. 
એના હાથમાં પાન આપીને એ ફરી પાછી ઝૂંપડીમાં 
ગઈ અને લાકડાનાં ત્રણ રમકડાં લઈ આવી. પછી બોલી, 
“આ છે મારું કામ, આ બધાં બનાવતાં મને ફક્ત એક 
જ દિવસ લાગે.'' 

એણે રમકડાં હાથમાં લઈને જ્યાં. વેતતભરનાં 
નારીરૂપ, બધાં સરસ, ચમકદાર પૉલિશ કરેલાં, ખૂબ 
ચમકદાર, સુંદર અંગપ્રત્યંગ, સુપુષ્ટ વક્ષ:સ્થલ, માંસલ 
જંધાઓ, પાતળી કમર, ગાઢા સુંદર વાળ, આકર્ષક 
સુંદર સ્મિત, પૂરેપૂરું માદક અને સુંદર રૂપ. એ એકનજરે 
જોઈ રહ્યો. પછી એની સામે જોઈ બોલ્યો, 

“ચારે એક જેવી ! આશ્ચર્ય થાય છે !” 

“'ત્રણ જવામાંય ચાર લાગે, એ જ આશ્ચર્ય છે !”” 
એ ખોલી. યુવકે જવાબ ન આપ્યો. 

“શું આ કોઈ બીબામાં ઢાળેલી છે ?'' 

“અમે બીબામાં ઢાળવાવાળાં નથી.'' 

“'તો તો મથીને કાઢી હશે. સાગરમંથનથી નીકળેલી 
લક્ષ્મી જેવી લાગે છે !' 

''સાગરમંથનના સમયમાં હું તો હતી નહીં, એટલે 
મેં લક્ષ્મીને જેઈ પણ નથી. હું તો એ દેખાડતી હતી 
કે માણું કામ શું છે ! તમે ચાર કેમ કહ્યું ?'' 

““જીવન વગરની ત્રણ અને એમની સાથે 
જીવનવાળી એક. આમ ચાર થઈ. ચારેય એકસરખી 
છે. અદ્ભુત !'' 

“તો તમે એમ કહેવા માગો છો કે જીવન વગરની 
જેવી જ જીવનવાળી લાગે છે ? એમાં નવાઈ પામવા 
જેવું કાંઈ નથી, મારા કપાળની રેખા છે.'' 

એની આંખો ચમકી ઊઠી. ફરીથી ઝૂંપડીમાં જઈને 
પાછી- આવી ત્યારે એનું મોહું લાલ હતું. હાથમાં એક 
રમકડું હતું. તે એની પાસે મૂક્યું. યુવકે તે હાથમાં 
લઈને જેયું. . 
“કંસવઘના કૃષ્ણ છે આ ? કે કોઈ ગુંડાને કૃષ્ણનો 
વેશ પહેરાવેલો છે ? આ જરા મોટો હોત તો પક્ષીઓને 
ઉડાડવા માટે ખેતરમાં જઈ શકત, નજરે પણ ન પડત. 
નહીં તો બહુ નાનો હોત તો...'' 

એ વચ્ચે જ બોલી ઊઠી, “એવું થયું કે દશપંદર 


રમકડાં તો સારાં બન્યાં. કૃષ્ણનું રૂપ બનાવ્યુ હતું. 


જોનાર ખરીદીને જ જતા. ત્રણચાર આના તો મળી જ 
જતા. ધીરે ધીરે શ્રીકૃષ્ણના વેશમાં કોઈક બીજનું રૂપ 
બનવા માંડ્યું. એટલે કે એનું, જેની હું એક વખત 
કૃષ્ણની જેમ પૂજન કરતી હતી. એને વિશે વિચાર કરતાંયે 
મને ખૂબ જ ગુસ્સો ચડે છે. એ જ ગુસ્સો રમકડાના 
ચહેરા પર ઝલકવા માંડ્યો. ધીરેધીરે લોકોએ રમકડાં 
ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું. પછી તો આ કામ જ બંધ 
થઈ ગયું. વિચાર કર્યો કે પુરુષરૂપ બનાવવું જ નથી. 
પાર્વતીનું રૂપ બનાવી જોયું, એટલે કે મારા પોતાના 
જેવું રૂપ બનાવ્યું અને એનું નામ રાખ્યું પાર્વતી ! નહીં 
તો શું મેં પાર્વતીને જયાં છે ? પાર્વતીની તપસ્યા અને 
શિવની સાથે એમના નૃત્ય વિશે સાંભળ્યું છે અને 
સિનેમામાં જેયું પણ છે. પાર્વતી અને પરમેશ્વરની વચ્ચે 
કયારેક ઝઘડો થયો હતો, એમ જ વિચારીને રમકડાં 
બનાવ્યાં. કોઈ કોઈ વાર અરીસામાં જઈને પાર્વતી જેવા 
ભાવ દેખાડ્યા અને એવાં જ રમકડાં બનાવ્યાં. હં જ 
પાર્વતી છું, એ જ કલ્પનાથી કામ કર્યુ. આખરે થયું શું ? 
હું ને પાર્વતી એક જેવાં...'' 

એ આગળ બોલે તે પહેલાં જ તે 
ને પાર્વતી સરખાં જ તો છો.'' 

“હં ને પાર્વતી સરખાં ક્યાં છીએ ભલા ? પાર્વતી 
મારો ચહેરો લેવા માંડ્યાં. મને તો બહુ શરમ લાગી. 
મારો પોતાનો જ ચહેરો બનાવીને વેચવામાં...'' 

તે તરત જ બોલ્યો, “'તો તો બહ્‌ લોકો ખરીદતા 
'હશે.'” 

“ખરીદતા હશે, મેં ક્યાં જેયું છે ? ખરીદવાવાળા 
મારી પર આરોપ મૂકતા, રમકડાં બહુ જ સરસ છે, 
પણ હં રમકડાં વેચવા માટે મારું રૂપ દેખાડીને લોકોને 
આકર્ષિત કરું છું. મે પહેલાં કહ્યું હતું ને, કાન્તા. એ 
તો મારે મોઢે જ બોલી. હું એટલા જેરથી ભભૂકી કે 
એની આંખો જ ફૂટવા જેવી થઈ ગઈ. પછી મેં વિચાર 
કર્યો કે જેઓ મારી પાછળ વાતો કરે છે, એમને હું 
કેવી રીતે ધેમકાવીશ ? કોઈ બીજ્નએ પણ આવું કર્યું 
હોત તો કદાચ હું પણ એની પર આરોપ મૂકતં.'' 

''વાત તો બરાબર હશે; તોયે પોતાનું જે રૂપ 
"બનાવવું એ કેટલી અદ્ભુત વાત છે !'' 

એ બોલી, “તમે તો અમસ્તાં જ મોઢે વખાણ 


ક 


બોલ્યો, ''તમે 





ઉદ્દેળ ડે હે 


કરો છો. એક રૂપ બરાબર બની જ્નય, પછી તો એની 
જેવાં કેટલાંયે બનાવી શકાય છે. અરીસામાં ન્ેઈને 
બનાવવા જેવું જ પહેલું રૂપ બનાવવું પડે છે. આ કોઈ 
મોટી વાત નથી.'' 

“વાત તો બરાબર છે.'' 

''જે કાંઈ હં કહં તે બરાબર છે, એમ કહેનારાઓનો 
ડર લાગ્યા કરે છે મને.'' 

“'હવે મારો તો ડર નથી ને ?'' 

“હવે તો મને કોઈનોયે ડર નથી. હું તો એ પણ 
વિચારતી નથી કે મારી સિવાય કોઈ છે.” 

“'કલાકારોના વિચારો આવા જ હોય છે.'' 

એ ઝૂંપડીમાં ગઈ અને પાછાં ફરતી વખતે ધીમે 
અવાજે બોલી, “આનું નામ છે સ્વાભિમાન.'' 

એણે ચાર આકૃતિઓ આણીને તેની સામે મૂકી 
દીધી. કરુણ, રૌદ્ર, અદ્ભુત અને શૃંગાર. ચારે ભાવમાં 
એની પોતાની આકૃતિ. 

“હવે હું કહું ક આ અસાધારણ છે, તો તમે 
કહેશો કે મોઢે વખાણ કરું છું.'' 

“એમ તો ડહેવું જ પડશે, પણ તમે એમ કહ્યું 
કે અસાધારણ છે ? આજકાલ તો આ બિલકુલ નથી 
વેચાતાં. રાતરાતભર જાગીને કરેલું આ કામ. તોયે ક્યારેક 
તો એની માંગ થશે. એટલી તો ખબર છે કે મને ન 
જાણનારાના હાથમાં પહોંચે તો તેઓ મારી પર આરોપ 
મૂકશે કે આ બેશરમીની પ્રતિમા છે.” 

“તમને કામ આવડે છે. સારી રીતે કરો પણ છો, 
પણ એનાથીયે આવક ન થાય તો એ દુ:ખની વાત છે. 
તમને બદ્નામીનો ડર કેમ છે ? લોકો તો કાંઈ પણ વાતો 
કરતા રહે, તો કરવા દો. જેની આંખો ફૂટેલી હોય એ 
પણ આ હીંગલીનો એક રૂપિયો તો આપી જ દે. બીજા 
પર આધારિત રહ્યા વગર તમને તમારી જરૂરિયાત કરતાં 
વધારે મળશે. તો લખી દઉ છું કે...આજીવિકા ...શિલ્પકારી.'' 

એણે લખી લીધું. પછી કોણ જ્રણે શું લખીને 
એણે ભાઈને વિશે પૂછવાનું શરૂ કર્યું. એ દરમિયાન એ 
યુવતીએ એક રમકડું રાખીને બાકીનાં અંદર મૂકી દીધાં. 
એક એણે પોતાના હાથમાં જ રાખ્યું હતું. 

યુવકે' ફરી એક વાર પાનસોપારી લીધાં, “તમે 
એમ જ કહ્યું ને કે રમકડાં બિલકુલ નથી વેચાતાં ?'' 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૭૦ 


“હવે હું કાંઈ નથી એમને ખાતી કે નથી ચૂલા 
પર ચડાવતી.'' 

“બીન્ાયે ઘણાં હશે તમારી પાસે.'' 

''વસતીગણતરીમાં શું આ બધુંયે પૂછવું પડે છે ?'' 

“ચાલો જવા દો, પતિ સાથે ઝઘડો થઈ ગયો...'' 

એ વચ્ચે જ બોલી ઊઠી, ““આ વાત પૂરી નથી 
થઈ ? રસ્તે જતા લોકોને પત્તિ વિશે આથીયે વધુ કહીં 
શકાય ખડું ? એ તો જાનવર છે. શરાબ પીએ પછી તો 
કરડકણા કૂતરા જેવો થઈ જતો. રસ્તે જતા બધાની 
સાથે ઝઘડો કરતો. પછી માર ખાતો. શરાબનો નશો 
ઊતરે ત્યાં સુધી, એટલે સવાર પડે ત્યાં સુધી પોલીસ- 
થાણામાં પહ્યો રહેતો. એક વાર સૂર્યાસ્તના બેચાર કલાક 
પછી થાણેદારે સિપાઈને મોકલ્યો કે હું જઈને સુથારની 
જામીન થાઉ મેં કહ્યું ક સવાર પડશે પછી જ જઈશ. 

“'તો એ બોલ્યો કે ફરિયાદ કરવા નહીં આવતી 
કે જ્યારે સુથાર ઘરમાં નહોતો ત્યારે બેચાર માણસો 
ઘૂસી આવ્યા. મેં કહ્યું કે મારા તકિયા નીગે એક મોટી 
કોદાળી હોય છે. એ ચાલ્યો ગયો. બેચાર કલાક પછી 
મારો આદમી લથડતો લથડતો આવી પહોંચ્યો. મેં ન 
ત્તો કાંઈ પૂછ્યુંગાછયું કે ન કાંઈ કહ્યું. સવાર થતાં જ 
બોલી કે 'હું ઘરે જાઉ છું.' એણે પૂછ્યું, “કેમ ?' મેં 


કોદાળીથી મારી નાખીશ.' એ તરત જ બોલ્યો, 'તો હું 
કાંઈ હાથ ચોળતો બેસી નહીં રહું.' 'આ નજનવરની 
સાથે હં નહીં રહી શકું.' બોલતાં બોલતાં હું તરત 
ઓસરીની બહાર નીકળી ગઈ. આ પછી પણ હજુ વધુ 
કહાણી છે, જે કહી ન શકાય.'' 

એ જરા અઠકી એટલે આગન્તુક ઊઠીને ઊભો થયો. 

“જોઈએ તો આ રાખી લો.'' કહીને એણે એક 
મૂર્તિ સામે ધરી. એણે પ્રસત્રતાથી હાથમાં લઈને જોઈ, 
રૈદ્ર ભાવવાળી એની પોતાની મૂર્તિ. જોતાં જ એની 
ખુશી ઊડી ગઈ. તો પણ “આભાર” કહીને એ એક 
કાગળ સામે ધરીને બોલ્યો, ““આ જુઓ.'' 

યુવતીએ જેયું. એની પોતાની જ આકૃતિ એક 
કાગળ પર ચીતરેલી હતી. એણે બહુ ધ્યાનથી જ્યું. 

''આ વાતચીત દરમિયાન જ ચિત્ર બનાવી લીધું. 
બહુ નવાઈની વાત છે. લાવો, એ મૂર્તિ પાછી આપો !*' 
કહેતી કહેતી એ અંદર ચાલી ગઈ અને તપસ્યારત 
પાર્વતીની મોટી મૂર્તિ લઈને એ ચિત્રકારને ભેટ આપી 
દીધી. એણે પણ તે ખુશીથી સ્વીકારી લીધી. 

'“'તો પછી જાઉ'!'' કહીને એ આંગણામાં આવ્યો 
અને પછીના ઘરમાં ચાલ્યો ગયો. એ યુવતીના હદયમાં 
વીણા ઝંકૃત થઈને બજી રહી હતી. 


કહ્યું, “અહીં રહીશ તો કોઈને કોઈ દિવસ કોઈકને ઝં 
તાન્કા 
તડકે રહ્યો, સૂરજજુખ? 
તડકે વહ, સ#& ખેત, ખૂંદતો છેક 
તડકો સલ્યો. સૈનિક એક... 
તડકે ધોયું મથું, ૦/૦૨/-૮% પ/સે 
સટેદ કે?/, ભયં / ઊભ/ અડગ ટંક / 
કડ// સ/જે ?//ત જગડે 
અહ#શે ઊભો થયો તળાવ જૃલ્બિમ્બે 
ધૂત્રર/ક્ષસ / £%5/ જેજું / 
ગ્રાસ ઊભો ૧૦ જહે હવ/ કેવળ 
પેટાજી દવસ / જ ૫૪/૭૪ સળ. 
કિસન સોસા 
“ગ 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૭૧ 


ઇઝઝત 


અસાઈતકારનાં એકાંકીઓ 


'ઝંઝા' એ વિનાયક રાવલ રચિત આઠ 
એકાંકીઓને સમાવિષ્ટ કરતા એકાંકીસંગ્રહ 'અ...ને સપનું 
ફળ્યું !'નું પ્રથમ એકાંકી છે. પાકિસ્તાનથી બાંગ્લાદેશ 
અલગ થયો એ ઘટનાને-એ કાળને-એ માનવસંહારને 
લક્ષમાં રાખીને લખાયું છે. યાહ્યાખાનની સત્તાભૂખને 
પરિણામે પાકિસ્તાનના લશ્કરી શાસનનો પાશવી પંજે 
પૂર્વ બંગાળની નિર્દોષ આમજનતા પર ઝીકાતાં બંગાળમાં 
સર્જાયેલ નરકાગારનું તાદશ ચિત્ર એમાં ઊપસ્યું છે. 

'સેતુ' અને 'જ્વાળા' એ બંને રેડિયોનાટકો છે. 
બંનેમાં ગાંઘીચીંધ્યા તેમજ અન્ય વિભૂતિઓનાં આદશો- 
ભાવનાગ્મોનું તિગૂપણ થયું છે, આઝળી પશ્વાત્‌ પણ 
સમાજમાં ધર્મ, જ્ઞાતિ, જતિ, શિક્ષણ વગેરે અંગોને 
લાગેલો લૂણો જોઈ પ્રકાશ અને આવેશ જેવા સાચા 
દ્વેશભક્તો ચિત્કાર કરી ઊઠે છે. એમાં વળી વર્ષો પહેલાં 
લાગેલી કોમી આગમાંથી બચાવી લીધેલ અને પેટના 
જણ્યાની જેમ ઉછેરેલ અનાથ બાળક આલોક પાલક 
માતા-પિતા પ્રકાશ અને અવનિના સેવાત્યાગની 
ભાવનાની કદર કરવાને બદલે અવહેલના કરે છે. પાલક 
માતાપિતાના આદશોને દંભ સમજને ક્રાંતિદળમાં જેડાય 
ત્યારે પ્રકાશ અને અવનિ હતોત્સાહી બને છે. નવી 
પેઢી સમક્ષ પોતાનું કરું ઊપજતું નથી એ માટે સાંપ્રત 
સમયને દોષિત ઠેરવે છે. તો વળી માતૃપ્રેમથી વંચિત 
રહેલી દીકરી કિન્નરી પણ લોકસેવક એવા પોતાના પિત્તા 
આવેશના ચારિત્ર્ય પ્રત્યે શંકાશીલ બને છે. એટલું જ 
નહીં, એ કોલેજિયન યુવતી કિન્નરી મિત્ર આલોકની 
પ્રેરણામૂર્તિ બની રહે છે. પરંતુ આલોક અને કિન્નરીને 
જ્યારે પોતાના વડીલોના પોતાના સંતાન પ્રત્યેના સાચા 
પ્રેમની પ્રતીતિ થાય છે ત્યારે એ બંને ગુમરાહ સંતાનો 
તેમના વડીલોની ક્ષમા યાચી સત્ય-અહિસાના પંથે પાછાં 
વળે છે, નાટ્યાંતે કાંતિદળના યુવાનો દ્વારા ભડકી 
ઊઠેલી કોમી આગમાં આખું શહેર સ્વાહા ન થઈ ન્ય 
એ હેતુથી સમાજહિતચિતક-સમાન્ત્કર્ષના સેતુ સમા 


ઉદ્દેશ 





કપિલા પટેલ 


એવા પ્રકાશ અને આવેશને એ આગ બુઝાવવા દ્દોડી 
જતા દર્શાવાયા છે. 'જ્વાળા'માં ચૂંટણીઠાણે જૂની 
સરકારને બદનામ કરી લોકમત એકઠા કરવા રાજડારણીઓ 
દ્વારા ઊભા કરવામાં આવેલા ક્રાંતિદળમાં ઉદય જેવા 
નવલોહિયા યુવાનને હાથો બનાવી અસંતોષની આગ 
સળગાવી તોફાનોનાં તાંડવ સર્જવામાં આવે છે અને 
એમાં ઉદય ફસાય છે, ઘવાય છે. પરંતુ એને એક 
આદર્શવાદી અંત્યજ યુવક અનિકેત પોતાનું લોહી આપી 
નવજીવન બક્ષે છે. એ રીતે આ નાટકોમાં કોમ- 
જ્ઞાતિવાદની આગને ઠારવાની અને કોમી એકતાનો દીવો 
પ્રગદાવવાની ભાવના સુપેરે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 

'પ્રથમ પુરુષ એકવચન' નાટક એબ્સર્ડ તરફ ગતિ 
કરતું જણાય છે. જેકે એમાં 'હું', “તું' અને “તે' વચ્ચેની 
રમત માંડીને લેખકે આખરે તો વ્યક્તિના 'હું'ને આગળ 
કર્યો છે. એ સીમિત 'હં'ને સચરાચર સૃષ્ટિમાં વ્યાપ્ત 
એવ! પેલ! વિરાટ તત્ત્વ-'સોડહમ્‌' સુધી વિસ્તાર્યો છે. 
આમ ઉપનિષદની ગહન-ગંભીર ફિલસૂકીને સાદાં સીધાં 
સરળ ટૂંકાં ટૂંકાં વાક્યો, સંવાદો ને રમતિયાળ હળવી 
શૈલીમાં પ્રયોજીને લેખકે ધાર્યું નિશાન વીંધ્યું હોય તેમ 
લાગે છે. 

શાળાનાં છાત્રોને કેન્દ્રમાં રાખીને લખાયેલું પરંતુ 
રચનારીતિની નવીનતા દર્શાવતું નાનાંમોટાં સૌને રંગત 
પમાડે એવું નાટક છે 'નગોચિયું અને નતોડશંખની 
વણ્તા.' સાત ફૂકરા ઉપરાઉપરી ગોઠવી દડો મારી તેને 
તોડી નાખવા ને ફરી પાછા ગોઠવવા તેને “નગોચિયું' 
થયું કહેવાય જેવી સ્પષ્ટતા થયા બાદ સાત પૂંછડીવાળા 
ઉદરની વાર્તાનું નાઢ્યરૂપાંતર ભજવાય છે. એવી જ 
રીતે પાંચ આડી ને પાંચ ઊભી લીટી દ્ેરી ખાનાં પાડી 
ચાર વ્યક્તિથી રમાય એ રમત 'નતોડશંખ્‌' કહેવાય, 
જેને આપણે 'અમદાવાદ'ની રમત તરીકે ઓળખીએ 
છીએ. 'નતોડશંખ' એટલે રમનાર જે વ્યક્તિ તોડ ન 
કાઢી શકે તે નતોડશંખ થયો કહેવાય-જેવો અર્થ સ્પષ્ઠ 


સષ્દેમ્બર ર૦૦૧ : છર 


કર્યા પછી નાઢ્યકારે ચાર ચોરની વાર્તા નાટક રૂપે 
ભજવવાનો સંકેત કર્યો છે. નાટકના અંતે “દગો કોઈનો 
સગો નહિ'' એમ બોલતાં બોલતાં વિધાર્થીઓની ચક્રાકારે 
થતી ગતિ સ્થિર થઈ જય છે. અને એ સાથે જ “...ઘેર 
ઘેર અને ઠેર ઠેર આ વારતા જેવી "વારતા રમાય 
છે...ભજવાય છે...દડો...કૂકરી...કૂકરા તો ઠીક છે, મારા 
ભાઈ...'' એનાઉન્સરની એ ઉકિ્તિમાંનો વ્યંગ્યાર્થ ભાગ્યે 
જ સહૃદય સુધી ન પહોંચે તો નવાઈ ! 
ભગવતીકુમાર શર્માની ડૂંકી વાર્તા “ડાઘ' ઉપરથી 
રચાયેલી નાટ્યકૃતિ 'ડાઘ'માં લગ્ન માટે અધીરાં બનેલાં 
બે પ્રણયીજનો હેમંત અને હેમા છે. પરંતુ લગ્ન પૂર્વે 
જ અકસ્માત થતાં યુવક પુરુષત્વ ગુમાવે છે. હેમાને 
સુખી કરવાનાં સ્વપ્નો- ક ક કરવા હેમંત 
પોતાના મિત્ર નિકેતને અનુનય્‌ કરે છે. કેટલીક દલીલોને 
અંતે મિત્રધર્મ બજાવવા નિકેત ન થાય છે. પરંતુ 
તે જ પળે દૈહલગ્ન કરતાં આત્મલગ્નનું મૂલ્ય જરાય 
ઓછું ન આંકનાર પ્રિયતમા હેમાનો પ્રેમ પ્રિયતમ 
હેમંતના વ્યક્તિત્વના એક ડાઘ સમક્ષ પરાજય પામતો 
નથી, બલકે એ ડાઘને નજરઅંદાજ કરી હેમંતને ચરણે 
પોતાનું જીવન સમર્પી દેતી જેવા મળે છે અને એ રીતે 
એની સાચી પ્રીતિની પ્રતીતિ કરાવે છે. 
'ઘુમ્મસ-તરસની વારતા' નામના એકાંકીમાં પડદો 
ઊઘડતાં જ શૈલ, પરેશ, વિમલ, જય વગેરે મિત્રો એક 
નાટકનો પ્લૉટ શોધવાની મથામણ કરતા જેવા મળે છે. 
જોકે એમના મગજમાંથી નીકળતા અનેક તુક્કાઓમાંના 
એક-બે તુક્કા પર એમની નજર કંઈક ઠરે છે. ધુમાડા 
કાઢતું એન્જિન, ધુમાડો, ધૂમ્મસમાં રહેલી બાષ્પ અને 
છતાં અતૃપ્ત રહેતી તરસ, સતત ચાલતી સમયની ગાડી, 
વર્તમાન, ભૂતકાળ ને ભવિષ્યકાળ. વર્તમાન બ્રમ છે- 
ધુમ્મસ છે. માનવી ધુમ્મસની પેદ્દાશ છે. વર્તમાનમાં 
જીવતા માનવીને રસ તો ભવિષ્યમાં જ હોય છે. પોતાની 
તરસ છેપાવવા-આકાંક્ષા-મહત્ત્વાકાંક્ષા પૂર્ણ કરવા 
માનવીનાં સતત ચાલતાં ઉધામા-દોડધામ, પરંતુ એ 
બધું ઝાંઝવાના નીર સમું હોવા છતાં એ ધુમ્મસમાં- 
ધૂંધળાપણામાં રહેલી બાષ્પમાંથી તરસને તૃપ્ત કરવાની 
વ્યક્તિની મથામણ તો ચાલુ જ રહે છે અને એ 'ધુમ્મસ 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૭૩ 


અને તરસની વારતા' સનાતન-ચિરંજીવ બની છે અને 
નાટ્યાંતે પેલા યુવાન મિત્રોને એમના નાટક માટેનો પ્લૉટ 
એમાંથી જ મળી રહે છે. 

સામાજિક વર્ગભેદ્ને ઈંગિત કરતું નાટક છે “અને 
સપનું ફળ્યું'' આ નાટક ચેક હૉસ્ટરમેનના 'ધ પાઈ 
એન્ડ ધ ટાર્ટ' નાટક પરથી કરેલું અનુસર્જન છે. અભણ 
ગરીબ ભિખારી ગગો પોતાની બુદ્ધિચતુરાઈથી મોહનલાલ 
સુખડિયાની પત્નીના સ્વહસ્તે પ્રથમ ગરમાગરમ 
કચોરીનો થાળ અને પછી જલેબીનો થાળ હાંસલ કરી, 
ધરાઈને ખાવાનું પોતાના જીવનનું એકમાત્ર સ્વપ્ન કેવી 
રીતે સાકાર કરે છે તેનું ચાતુરીયુક્ત આલેખન આ 
નાટકમાં ધ્યાનાકર્ષક બની રહે છે. તીખા પછી મોઢું 
ગળ્યું કરવા થેન કેન પ્રકારેણ જલેબીનો થાળ પ્રાપ્ત 
કરનાર ગગૉ નાટ્યાંતે એ થાળ ભીંખા તરફ લંબાવતો 
જોવા મળે છે. એ વેળાએ ગગા અને ભીખાનું આંખમાં 
આંખ પરોવીને એકમેક સામે જોવું અને મરકમરક હસવું- 
એ દશ્ય નાટકના અંતને પ્રભાવક બનાવી રહે છે. 

આ સંગ્રહનાં નાટકોમાંનાં 'ઝંઝા', 'સેતુ', 
'જ્વાળા' સંપૂર્ણત: ભાવનાપ્રધાન નાટકો છે. આ 
નાટકોમાં શબ્દાળુતા-વાચાળતાનું પ્રમાણ પણ કંઈક અંશે 
વધુ ન્ેવા મળે છે. ઉદ્દા. ““કાલિન્દીનાં પૂર તો હવે 
વહી ગયાં છે, જેલના સળિયા પણ તૂટી ગયા છે. 
બાપુના રક્તિમ લોહી સમો સ્વાધીનતાનો સૂરજ ઊગી 
ચૂક્યો છે'” (પૂ. ૩૩). ક્યારેક એકની એક વાતનું ભિન્ન 
ભિન્ન શબ્દો દ્વારા થતું પુનરાવર્તન વક્તવ્યને અસરકારક 
બનાવવાને બદલે શિથિલ બનાવી દેતું જણાય છે. ઉદા. 
“સ્મિતાભાભીએ પોતાના હાથે જ પોતાનું ગળું ટૂંપી 
નાખ્યું. આંખો મીંચી, મો ઢાકી એણે પોતાનું ગળું ટૂંપી 
નાખ્યું, છુપાવી દીધું ને મૃત્યુની કાળી ચાદર ઓઢી 
લીધી'' (પુ. ૭). 

આ સંગ્રહમાંનાં નાટકોમાંની સૂત્રાત્મક ઉક્તિઓ 
પણ આંખે ઊડીને બાઝે એવી છે. જેમ કે, “આદર્શો 
આચરવા માટે નથી હોતા, ઉચ્ચારવા માટે હોય છે” 
(પૃ. ૪૪). ““વિભૂતિઓનું સ્થાન દીવાલ પરની 
તસવીરોમાં છે'' (પૃ. ૪૪). “સ્વાર્થ જ સંબંધો નડે 
છે અને સ્વાર્થ જ સંબંધો તોડે છે'' (પૃ. ૯). “મોત 


ફક્કડ 


તો ખુદાને મળવા જવા માટેનો દરવાજો છે'' (પૂ. €). 
તો કેટલીક કાવ્યાત્મક પંક્તિઓ પણ મળી રહે છે. 
જેવી કે ''આ તડકો તારા પગની પાનીને અડકે છે, શું 
તું એને મના કરીશ'' (પૃ. ૩૨). ''ઝાકળિયામાં 
ખોવાયેલા શૈશવને રોધી લઈશું. ચાસચાસમાં# છોડની 
મહેક બની પથરાઈ જઈશું (પ. ૩૪). ''તપતી આંધી 
બનીને આવી અને ચાલી ગઈ, મને પથ્થરની દીવાલોમાં 
જડી ગઈ'' (પૃ. ૩૫). વગેરે. તો ધુમ્મસ, જ્વાળા, 
દડો, સેતુ, ડૂકરી, બાષ્પ, તરસ વગેરે જેવા પ્રતીકાત્મક 
શબ્દો, પરલોહિયા, શબિસ્તાન, લવફીવરનો રોગ, 
ફિલસૂફીનો ફુગ્ગો જેવા નવતર શબ્દપ્રયોગો, કહેવતો, 
રૂઢિપ્રયોગો, અલંકારોનો પાત્ર અને પ્રસંગોચિત થયેલો 
વિનિયોગ આ નાટકોની ભાષા-શૈલી, સંવાદ્ોને પ્રભાવક 


બનાવવામાં સહાયભૂત બની રહે છે. આ સંગ્રહમાંનાં 
નાટકો અંગેની સર્જકની કેફિયત મુજબ 'સેતુ' અને 
'જ્વાળા' સિવાયનાં છ એકાંકીઓ પોતાની 
મંચનક્ષમતાની પ્રતીતિ એકથી વધુ વાર કરાવી ચૂક્યાં 
છે. જ્યારે 'સેતુ' અને 'જવાળા' જેવાં રેડિયોએકાંકીઓ 
પણ આકાશવાણી સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલાં છે. તો 
રમતાં રમતાં સ્થૂળ વાત-વિચારમાંથી સૂક્ષ્મ વિચાર- 
ચિંતન તરફ સરી જનાર 'પ્રથમ પુરુષ એકવચન', 
'ધુમ્મસ' અને 'તરસની વારતા', 'નગોચિયું અને 
નતોડશંખ' ઉલ્લેખનીય એકાંકીઓ છે. જ્યારે 'અ...ને 
સપનું ફૃળ્યું' નાટકનો રંજનપ્રદ્ અંત રમણીય અને 
સ્મરણીય બની રહે છે. આ નાટકની પ્રહસનક્ષમતા 
પણ આસ્વાધ બની રહે છે. 


હરિદર્શન 


મથુરાથી આવો ને હરિ, દન દેવા, 

દશન દે૧/ ને સકળ કરવ/ સેવ... મથુરાથી. 
સાખ : 

અ/૫ વિન! અમને હરિ, પડે નહ કંઈ ચેન, 

દિવસ વરસ સક જય છે, વસ લાગે રેન. 

અંત:કરણન! ઉદ્ગાર %ભૂ, કયા જઈ ડહેવ!... મથુરથ, 
સખ? : 

ધામ તણાં શુભકામ તે લાગે ઝેર તમામ, 

ખ/વું ૪જું ૫ટવું ગમે ન આઠે જમ. 

ખાધે લાગે ખર! ખૂબ 5ઠ/ મેવ... મથુર/થ. 
સખ : 

%તક/ર પ૯ટે નહં સજ્જન તે કડહેજ/ય, 

કાંક વિચારો કૃષ્ણજી, જેથી! અ દુ:ખ જાય. 

વૈભવ છે અ૫ વિન! જમમુર જેવ... મથુરાજ, 
સાખ : 

અરજ સુણી અબળ તણી તજ કુબજાનો સંગ, 

ખોજે જે.કે, હરિ, અ/વજ્યો અંતર ધરી ઉમંગ. 

કીવર ઘનશ્યામ, લ'વ વ્રજનો લેજા... મથુરાથી, 


સ્વ, કવિ ઝવેરભાઈ હસનાની 


[ઝવેરનું ઝવેરાત' કાવ્યગ્રંથમાંથી] 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૭૪ 


ઓહનલાલ પટેલ : સામાજિક નિસબતના વાર્તાકાર 





પાંચેક દાયકાના ગાળામાં લખાયેલી વાર્તાઓમાંથી 
પસંદ કરાયેલી “મોહનલાલ પદેલની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ'માંની 
વાર્તાઓને અવલોકતા જઈને મોહનલાલ પટેલની 
વાર્તાકાર તરીકેની કોઈ વિશેષતા ઊપસે તો તે અંગે 
વાત કરવાનો અહીં ઉપક્રમ છે. 

ર૧ વાર્તાઓના આ સંચયમાં પહેલી વાર્તા છે, 
'ભીતરના તાગ.' શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા કે અંધશ્રદ્ધામાં ન તણાતો 
બુદ્ધિજવી પિતા મહેન્દ્રનાથ દીકરાની બાળસહજ 
કુતૂહલવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિને પ્રમાણી શકતો નથી અને જ્યારે 
પ્રમાણે છે ત્યારે મોડું થઈ ચૂક્યું હોય છે. પિતાની 
બૌદ્ધિક-તાર્કિક પ્રતિભાને લીધે, મા-દીકરા વચ્ચે જે મેળ 
છે તે બાપ-ટીકરા વચ્ચે શક્ય બનતો નથી અને 
ટાઇફૉઈડમાં દીકરો ગુજરી જાય છે. એ પછી મા વધુ 
એકલી પડે છે અને પિતાને આવી પડેલા અવકાશમાં 
પુત્રને ન સમજી શકાયાની વેદના તીવ્રતાથી ઘેરી વળે 
છે. કેળવેલી બૌદ્ધિકતા વડે ટકી જવાનું મહેન્દ્રનાથ માટ 
શકય રહેતું નથી. આશ્ચસ્ત કરનારું કોઈ પરિબળ સાથે 
ન રહેતાં મહેન્દ્રનાથ બોલી ઊઠે છે, ''જેને રડતાં નથી 
આવડતું એનું જીવન ઝેર છે, સુનંદા !'' આ ઉદ્દગારમાં 
અહમ્‌ આંસુ થઈ ઊઠે છે. એમાં પિતાનું પ્રાયશ્ચિત્ત જ 
નથી, પુત્રને, પુત્રને સ્તરે સમજી ન શકાયાનો અપ્રગટ 
એકરાર પણ છે. 

“અનંત શેતરંજ'માં વાતાકથક નિરંજન, પત્ની 
અને બે બાળકીઓ સાથે બાળપણના મિત્ર રમાધરભાઈને 
ઘણે વર્ષે મળે છે અને રમાધરભાઈના એકલવાયા 
જીવનમાં સભરતા, ઉત્સાહ છવાઈ જાય છે. નિરંજનના 
પાછા ફરતાં, રમાધરભાઈ આવી પડનારી એકલતા 
જીરવવાનું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું હોય તેમ નિરંજનના કુઠુંબને 
વિદાય આપવા છતાં ઘર તરફ વળી શકતા નથી. એ 
પછીનાં પંદર વર્ષમાં જણે નિરંજન અને રમાધરભાઈની 
ભૂમિકા બદલાઈ ન્ય. છે. બને છે એવું કે રમાધરભાઈ 
તેમની પરિણીત પુત્રી અને બે દહિત્રીઓ જેડે નિરંજનને 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૭૫ 


રવીન્દ્ર પારેખ 


ત્યાં આવી ચડે છે. આ ગાળા દરમિયાન નિરંજન વિધ્‌ર 
થઈ ચૂક્યો છે ને બે દીકરીઓ પરણી ચૂકી છે. પંદર 
વર્ષ પહેલાંની રમાઘરભાઈની એકલતામાં અત્યારે નિરંજન 
છે અને એનાથી પણ રમીધરની વિદાય જીરવવાનું મુશ્કેલ 
થઈ પડે છે. જેયેલી એકલતા જરવવાની આવે ત્યારે 
સંવેદના કઈ રીતે વેદના થઈ ઊઠે છે તેની સચોટ 
રજઆત 'અનંત શૅતરેજ'માં છે. 

“અરણ્યગાન' વાર્તામાં સારો નોકરી જતી કરીને, 
શ્રીમંત વિધવા શેઠાણીનાં મહણાં- ટોણા છતાં, તેની જ 
નોકરી ઢસડવાનો મજૂર મંગળનો નિર્ણય મૂળ માલિકણ 
તરફની વફાદારીને ઉજાગર કરે છે અને વાર્તાકથકના 
ત્રાસમાંથી મુક્તિ અપાવનારા વધુ સારી નોકરીના 
વિકલ્પને રદિયો આપે છે. સાધારણ માણસની 
અસાધારણતાનું 'અરણ્યગાન' વિશિષ્ઠ ઉદાહરણ છે. 

“એમના સોનેરી દિવસો'માં મનમેળ ધરાવતાં 
પતિ-પત્ની તનમેળ માટે માંડ મળે છે ત્યાં મધ્યમવર્ગીય 
સમસ્યાઓ તેમની વચ્ચે આવી પડતાં, ઘોધમાર વરસાદી 
રાતે શહેરમાંથી માંડ રજા મેળવીને પાછો ફરેલો 
મિલનોત્સુક દામોદર બધી ઉત્તેજના ગૂમાવીને ટાઢો પડી 
જાય છે. એવું નથી કે પત્ની મિલનોત્સુક નથી. એનો 
તો વાંધો જ એ છે કે પતિ એક જ દિવસની રજન 
લઈને આવ્યો છે અને વક્રતા એ છે કે આ ઓછો 
સમય, સમયની તંગીની ચર્ચામાં અને વ્યવહારુ 
કરિયાદ્દોમાં જ પૂરો થઈ જાય છે. મિલનની વ્યાકુળતા 
પતિ-પત્નીને નજીક તો લાવી મૂકે છે, પણ વ્યવહણુ 
પ્રશ્નો તેમની વચ્ચેનો તનાવ વધારે છે. આ બધું છતાં 
બંનેની એકબીનન માટેની ખેવના, શરીરથી ભલે દૂર 
પણ મનથી એકબીજાની નજીક રાખે છે. પતિને પક્ષે 
પત્નીને કોઈ સુખ ન આપી શકાયાનો વસવસો છે તો 
પત્નીને પણ, માંડ રજ મેળવીને વરસાદમાં આવી ચડલા 
પતિને દૂભવ્યાની પીડા છે. વાર્તાના સંવાદો 
વ્યંજનાપૂર્ણ-મિલનોત્સુકતા સૂચવનારા ઈ. લગ્નન 


ડઝ 


થયેલો સમય જાણવા પત્નીને પૂછે છે, “કહો જોઉ, 
કેટલાં વરસ થયાં ?' 

પતિ કહે છે, “ 

પત્ની સુધારે ક “પાંચ મ પાંચ અને ઉપર 
સાડા ઇ મહિના. ' 

અપેક્ષિત પ્રેમાલાપને બદલે પત્નીની ક્સમયની 
વ્યવહારુ રકઝકથી અકળાઈને દામોદર કહે છે, “કયા 
વખતે શું કહેવું એનું તને ભાન નથી.'' 

“પછી ક્યા સમે કરૂં !'' ઊર્મિલા જણે ફરી પ્રહાર 
કરતી હતી. 

પત્નીને પક્ષે તો મુશ્કેલી જ એ છે કે કોઈ પણ 
વાતો માટે એને તો આ અને આઢલો જ સમય છે. 
વાર્તામાં ભાવાત્મક સંબંધોની ચડઊતર વાર્તાકારની સૂક્ષ્મ 
નિરીક્ષણ અને નિરૂપણશક્તિની ઘોતક છે. 

'સાતમી મદદાવસ્થા' યુદ્ધવાર્તા છે. હાથી 
યશ:પટહને મદિરાપાન દ્વારા સાતમી મદ્દાવસ્થા સુધી 
પહોંચાડીને ગજનિષ્ણાત ચારુભટ્ટ કિલ્લાનો ત્રિપોળિયો 
દરવાજે તોડવામાં સફળ તો થાય છે, પણ યશ:પટહ 
એમાં મૃત્યુ પામે છે. 

આ પ્રકારતી એતિહાસિક વાર્તાઓ હવે ખાસ 
લખાતી નથી. પણ વાર્તાકારે એ વિષયને સફળતાપૂર્વક 
ખેડ્યો છે અને યુદ્ધકૌશલની વાતો પ્રશિષ્ટ પદાવલીઓ 
દ્વારા તંતોતંત પ્રગટ કરી છે. હાથીનું વાર્તામાંથી ઊપસતું 
ચિત્ર ગૌરવવંતું છે, પણ પ્રાણીઓમાં માનવભાવોનું 
આરોપણ સહ્ય હોય તો પણ, હાથીના “માથામાં જાણે 
સેકડો વીજળીઓ ચમકી રહી હતી' જેવું વિધાન 
નિર્વાહ્ય નથી. બીજી તરફ 'ત્રિપોળિયાએ એક વીજળીક 
આંચકો અનુભવ્યો. પાછળનાં જંગી કડાં ખખડી ઊઠ્યાં, 
મહાન લોહ-અર્ગલા હચમચી ઊઠી' જેવી વિગતો 
વાતાવરણને સહાયક નીવડે છે તે પણ વાર્તાકારને 
જમાપક્ષે નોધવું ઘટે. 

'કપૂરી હેયાં'માં એલ.સી.પી.એસ. થયેલા ડૉ. 
રંગીલદ્દાસ વર્ષોથી અપાતી પોતાની તબીબી સેવાની 
કદ્દર ન કરી શકેલા ગામને ભાંડે છે અને નવા આવેલા 
એમ.બી.બી.એસ. ડૉ. ચિત્તરંજન ઉપાધ્યાય જેડે સ્પર્ઘા 
અનુભવે છે. પણ રંગીલદાસના દીકરાની માંદગી વખતે 


બ્દ્્શ 





વગર બોલાવ્યે ડૉ. ચિત્તરંજન બધા ભેદ ભૂલીને જે 
આત્મીયતા દાખવીને સારવાર કરે છે તેમાં મનુષ્યત્વનો 
મહિમા છે. વાર્તાને અંતે ડૉ. રંગીલદાસ એની કદરરૂપે 
કહે છે, “ડૉકટર, તેં મારું સર્વસ્વ ભલે હરી લીધું, પણ 
એથી વિશેષ આપ્યું છે'', તેમાં સર્વસ્વથી વિશેષની 
પ્રાપ્તિ દ્વારા નિર્મૂળ થયેલો સ્પર્ધાભાવ અસરકારક રીતે 
પ્રગટ થયેલો જણાશે. 

વાર્તાકારે લગભગ બધી વાર્તાઓમાં સહજ સાદગીને 
મહત્ત્વ આપ્યું છે, આમ છતાં ક્યાંક ક્યાંક સૂત્રાત્મક 
અભિવ્યક્તિ પણ સાધી છે. 'કપૂરી હૈયાં'નું એક 
ઉદ્દાહરણ જ પૂરતું થશે, “અંગ્રેજ કેળવણી જે રંગીલ- 
દાસના કુઠુંબનું ડૂંડાળું ઓળંગી શકી ન હતી અણે ગામમાં 
એવાં પંદરવીસ કૂંડાળાં રચી દીધાં, અને પાણીમાં ઊઠતા 
તરંગોની જેમ એ ધીરે ધીરે વિસ્તૃત પણ થવાં લગ્યાં.' 

'લીલો ફણગો' એકથી વધુ સ્તરે સક્રિય છે. 
કારખાનું બંધ થવાને લીધે ઘરાકી ઘટી તે સ્વીકારવાને 
બદ્લે હોટલમાલિક દંપતી ઘરાકી, ચા પીવા આવતા 
એક લેખકને લીધે ઘટી એમ માનીને તેને અપશુકનિયાળ 
ગણીને કાઢી મૂકે છે, પાછળથી એ લેખક વિખ્યાત 
થતાં આ હોટલ પણ લેખકની મુલાકાતનું નિમિત્ત હતી 
એની જાણ થતાં હોટલના મુલાકાતીઓ વધી પડે છે. 
આમ જે લેખક અપશુકનિયાળ નીવડેલો તે વખત 
જતાં હોટલમાલિક દંપતીને ફળે પણ છે તે તિર્યક્‌ રીતે 
વાર્તામાં સૂચવાયું છે. એ સાથે જ લેખકનું જીવન, 
સમાજનો તેની સાથેનો વ્યવહાર જેવી, બાબતો પણ 
વાર્તામાં સહજ રીતે વણી લેવાઈ છે. 

ભાવકપક્ષે અપેક્ષિત અંતની સ્થિતિ ઊભી કરીને 
અણધાર્યો વળાંક આપવાની, હવે તો ખુલ્લી પડી જતી 
યુક્તિ વાર્તાકારે 'વહેંચણી'માં ખપમાં લીધી છે, પણ 
વાર્તામાં તે કેવળ યુક્તિ ન રહે તે રીતે તેનું નિર્વહણ 
થયું છે. દીકરાઓના ભવિષ્યના સુખનો ખ્યાલ કરીને ' 
પ્રીતમલાલે પૈસાની છૂટ ન હોવા છતાં કલાત્મક 
રાચરચીલું વસાવ્યે રાખ્યું છે, પણ નોકરી નિષ્નત્તે શહેર 
વસતા દીકરાઓ જોઈતી વસ્તુ ખરીદી લેવાની ક્ષમતા ધરાવે 
છે, પરિણામે પ્રીતમલાલનોઃઘરવખરી વહેંચી આપવાનો 
ઉપક્રમ તેમને ખસિયાણા પાડે છે. દીકરાઓના આ 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ :; ૪૬ 


ઉપહાસ કરતાંય વધુ આધાત તો પ્રીતમલાલને એ વાતે 
લાગે છે કે પત્ની માટે તેમનાથી કંઈ જ થઈ ન શકયું. 

મિત્ર નિખિલના શ્રીમતી અ- ન્ેડેના સંબંધોમાંની 
અનેૈતિકતા નાયક આનંદને શંકિત અને ચિંતિત રાખે છે 
તે વાત “બ્લાઈન્ડ વર્મ'માં કેન્દ્રમાં છે. નિખિલ કાયમ 
માટે વિદેશ જતી વખતે આનંદને મૈત્રીદાવે એક કવર 
શ્રીમતી અ-ને પહોંચાડવા આપે છે અને કવર 
પહોંચાડવા બાબતે આનંદ ભારે દ્વિધા અનુભવે છે. 
આનંદની ચૈતસિક સ્થિતિ સૂચવવા વાર્તાકારે કવર પરની 
ગરોળીની હરફરને સૂચક રીતે ખપમાં લીધી છે. વાર્તાનો 
અંત માર્મિક છે. કવર પહોંચાડવા આનંદ શ્રીમતી અ- 
ને ત્યાં જાય છે ત્યારે સોસાયટીના રહીશોની આનંદ 
તરફની દષ્િ તેને અકળાવે છે અને તે પરસેવે રેબઝેબ 
થઈ જાય છે, તે ત્યાં સુધી કે જે ખિસ્સામાં આર્નદિ કવર 
મૂકેલું હતું તે કવર પરનો ગરોળીનો ડાઘ ભીનો થઈને 
પ્રસરે છે અને એની છાપ 'એના બુશકોટના ખિસ્સાની 
અંદરની બાજુએ' પડે છે. મિત્રના અનૈતિક સંબંધને 
પરાણે સ્વીકૃતિ આપવી પડી તેનો પ્રભાવ પણ વાર્તાને 
અંતે વ્યંજિત થાય છે તે તેની વિશેષ ઉપલબ્ધિ |! 

અર્વૈઘ સંબંધનું નોખું રૂપ વાર્તાકારે “એને કદાચ 
દાયકા પછી સમજશે”માં પણ પ્રગઠાવ્યું છે. માતાના 
અન્ય પુરુષ સાથેના સંબંધને આઠ વર્ષની દીકરી ભોળા 
ભાવે જ બાપ સમક્ષ પ્રગટ કરતી રહે છે અને મા-બાપ 
વચ્ચેના સંબંધમાં પડેલી તિરાડ પિતાની આત્મહત્યા 
સુધી લંબાય છે. 

“કે પછી કંઠમાં ખખરી બાઝે'માં શાક લેવા 
મોકલાયેલો મનિયો કુતૂહલવરા સરઘસ જોવા ઊભો રહે 
છે અને ગોળીબારમાં મૃત્યુ પામે છે. આ મૃત્યુને રાજકીય 
રંગ ચઢતાં મનિયો શહીદ મનુભાઈ થઈ ઊં છે, એટલું 
જ નહીં, સ્મશાનયાત્રા વખતે મનિયાનાં માતાપિતાનો 
પણ રાજકારણીઓ ઉપયોગ કરી લે છે. જેમકે, મનિયાની 
માની વ્યથા રાજકીય અરાજકતા ઊભી કરવા ખપમાં 
લેવાય છે. એક તબક્કે તો મા પણ માનવા લાગે છે કે 
“પોતે એક મહાન જનેતા છે', પણ તેની આ પ્રતીતિ 
ઝાઝી ટકતી નથી. દીકરાના મૃત્યુથી ભાંગી પડવાનો 
અભિનય કરવા જતાં રડવાને બદલે તે રોષે ભરાય છે. 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૭૭ 


જેનું રુદન માંડ કોઈના ધ્યાનમાં આવ્યું હોત એ મા 
અભિનય વડે ધ્યાન ખેંચવાની ક્ષણોમાં જ ભીતરી સચ્ચાઈ 
અને માણસાઈને લીધે રડી શક્તી તથી. મનિયો અકસ્માતે 
મૃત્યુને વર્યો એ વાત ખુલ્લી પડી જવાની ધાસ્તીને એક 
સેવક શહીદ મનુભાઈનો જયઘોય કરીને ઢાંકવા મથે છે, 
એ વાત વાર્તાકારે માર્મિકતાથી આમ પ્રગટ કરી છે, 
સેવકે મનુભાઈની શહીદીને તત્કાળ બચાવી લીધી.' 

'બ્રેકેટ'માં કથનરીતિનો નોખો પ્રયોગ છે. ભાવકને 
સાથે રાખીને વાર્તાકથક સિનેમૅટિક પદ્ધતિએ યુવાન 
વિધવા સુમિત્રાના તાલીમશાળાપ્રવેશથી વાર્તાનો પ્રારંભ 
કરે છે અને ત્રણેક દશ્યોમાં, નાટ્યાત્મક વળાંકો સાથે 
વાર્તાને ચોટદાર અંત પર મૂકે છે. ઊંચી દીવાલોથી 
ઘેરાયેલી શાળામાં સુમિત્રા પ્રવેશે છે અને સમાજથી દૂર 
રહીને આવી મળેલા નવજીવનને મુકત મને માણે છે, 
પણ તાલીમ પૂરી કરીને જેવી તે સમાજમાં આવવા કરે 
છે કે વૈધવ્યભાનથી છળી ઊઠે છે. તાલીમશાળામાંનું 
સુમિત્રાનું મુક્તિમંત રૂપ વાર્તાકારે ભાવકને ઉદ્દેશીને આમ 
પ્રગટ કર્યું છે, 'કદ્ટી નદીના આછા ભીના તટ પર ઊભા 
છો ? અને ભૂમિમાંથી ઝમી ઝમીને તટ ઉપર ફૂટતી 
ભીનાશ માણી છે 7? આ છોકરીના હોઠ પણ બરાબર 
એવી જ ભીનાશવાળા છે.' 

વક્નતા એ છે કે સાધારણ રીતે તાલીમશાળાની 
દીવાલો રૂંધે, પણ તેણે સુમિત્રાને મુક્તિનો અનુભવ 
આપ્યો અને સમાજ મોકળાશ આપે તેને બદલે સુમિત્રાને 
તેણે ફરી જીવન પ્રત્યે નીરસ-તટસ્થ કરી મૂકી. આમાં 
વાર્તાકથકને પોતાને સાક્ષીભાવ જાળવી રાખવાનું મુશ્કેલ 
લાગતાં તે ભાવકને કહે છે, 'સુમિત્રા નીકળે એ પહેલાં 
જ આપણે પેલા દરવાનનમાંથી બહાર નીકળી જઈએ.' 

'સમાપન'માં કિડનીની બીમારીથી પીડાતો ગરીબ 
નાયક એકલતા તો વેઠી શકે છે, પણ જનરલ વૉર્ડમાંની 
અવરજવર કે યાતના જીરવી શક્તો નથી. વખત જતાં 
બને છે એવું કે ભીડભાડમાંની, પ્રમાણમાં ઔપચારિક 
લાગતી માનવતા નાયકને કૌટુંબિક હંફ ઝંખતો કરી મૂકે 
છે ને એક તબક્કે ગામમાંથી ભાઈઓને તેડી લાવવાની 
વાતને નકારતો નાયક, મિત્રોને, ઉતાવળે ભાઈઓને તેડી 
લાવવા અનુરોધ કરે છે. એકંદરે ઠીક લખાયેલી આ 


ડઝ 


થયેલો સમય જાણવા પત્નીને પૂછે છે, “કહો જોઉ, 
કેટલાં વરસ થયાં ?' 

પતિ કહે છે, “પાંચ.'” 

પત્ની સુધારે છે, “પાંચ નહીં, પાંચ અને ઉપર 
સાડા છ મહિના. ' 

અપેક્ષિત પ્રેમાલાપને બદલે પત્નીની કસમયની 
વ્યવહારુ રકઝકથી અકળાઈને દામોદર કહે છે, ''કયા 
વખતે શું કહેવું એનું તને ભાન નથી.'' 

“પછી ક્યા સમે કરું !'' ઊર્મિલા જાણે ફરી પ્રહાર 
કરતી હતી. 

પત્નીને પક્ને તો મુશ્કેધી જ એ છે કે કોઈ પણ 
વાતો માટે એને તો આ અને આઢલો જ સમય છે. 
વાર્તામાં ભાવાત્મક સંબંધોની ચડઊતર વાર્તાકારની સૂક્મ 
નિરીક્ષણ અને નિરૂપણશક્તિની ધોતક છે. 

'સાતમી મદાવસ્થા' યુદ્ધવાર્તા છે. હાથી 
યશ:પટહને મદિરાપાન દ્વારા સાતમી મદાવસ્થા સુધી 
પહોંચાડીને ગજનિષ્ણાત ચારુભટ્ટ કિલાનો ત્રિપોળિયો 
દરવાજો તોડવામાં સફળ તો થાય છે, પણ યશ:પટહ 
એમાં મૃત્યુ પામે છે. 

આ પ્રકારની એતિહાસિક વાર્તાઓ હવે ખાસ 
લખાતી નથી. પણ વાર્તાકારે એ વિષયને સફળતાપૂર્વક 
ખેડ્યો છે અને યુદ્ધકૌશલની વાતો પ્રશિષ્ટ પદાવલીઓ 
દ્વારા તંતોતંત પ્રગઢ કરી છે. હાથીનું વાર્તામાંથી ઊપસતું 
ચિત્ર ગૌરવવંતું છે, પણ પ્રાણીઓમાં માનવભાવોનું 
આરોપણ સહ્ય હોય તો પણ, હાથીના “માથામાં જાણે 
સેકડો વીજળીઓ ચમકી રહી હતી' જેવું વિધાન 
નિર્વાહ્ય નથી. બીજી તરફ 'ત્રિપોળિયાએ એક વીજળીક 
આંચકો અનુભવ્યો. પાછળનાં જંગી કડાં ખખડી ઊઠ્યાં, 
મહાત લોહ-અર્ગલા હચમચી ઊઠી' જેવી વિગતો 
વાતાવરણને સહાયક નીવડે છે તે પણ વાર્તાંકારને 
જમાપક્ષે નોધવું ઘટે. 

'કપૂરી હેયાં'માં એલ.સી.પી.એસ, થયેલા ડૉ. 
રંગીલદાસ વર્ષોથી અપાતી પોતાની તબીબી સેવાની 
કદર ન કરી શકેલા ગામને ભાંડે છે અને નવા આવેલા 
એમ.બી.બી.એસ. ડૉ. ચિત્તરંજન ઉપાધ્યાય જેડે સ્પર્ધા 
અનુભવે. છે. પણ રંગીલદાસના દીકરાની માંદગી વખતે 


બટ 





વગર બોલાવ્યે ડૉ. ચિત્તરંજન બધા ભેદ ભૂલીને જે 
આત્મીયતા દાખવીને સારવાર કરે છે તેમાં મનુષ્યત્વનો 
મહિમા છે. વાર્તાને અંતે ડૉ. રંગીલદાસ એની કદરરૂપે 
કહે છે, ““ડૉકઠર, તેં માણું સર્વસ્વ ભલે હરી લીધું, પણ 
એથી વિશેષ આપ્યું છે'', તેમાં સર્વસ્વથી વિશેષની 
પ્રાપ્તિ દ્વારા નિર્મૂળ થયેલો સ્પર્ધાભાવ અસરકારક રીતે 
પ્રગટ થયેલો જણાશે. 

વાર્તાકારે લગભગ બધી વાર્તાઓમાં સહજ સાદગીને 
મહત્ત્વ આપ્યું છે, આમ છતાં ક્યાંક ક્યાંક સૂત્રાત્મક 
અભિવ્યક્તિ પણ સાધી છે. 'કપૂરી હૈયાં'નું એક 
ઉદાહરણ જ પૂરતું થશે, અંગ્રેજી કેળવણી જે રંગીલ- 
દાસના કુટંબનું ટૂંડાળું ઓળંગી શકી ન હતી અણે ગામમાં 
એવાં પંદરવીસ ટૂંડાળાં રચી દીધાં, અને પાણીમાં ઊઠતા 
તરંગોની જેમ એ ધીરે ધીરે વિસ્તૃત પણ થવાં લાગ્યાં.' 

'લીલો ફણગો' એકથી વધુ સ્તરે સક્રિય છે. 
કારખાનું બંધ થવાને લીધે ઘરાકી ઘટી તે સ્વીકારવાને 
બદલે હોઢલમાલિક દંપતી ઘરાકી, ચા પીવા આવતા 
એક લેખકને લીધે ઘટી એમ માનીને તેને અપશુકનિયાળ 
ગણીને કાઢી મૂકે છે. પાછળથી એ લેખક વિખ્યાત 
થતાં આ હોટલ પણ લેખકની મુલાકાતનું નિમિત્ત હતી 
એની જાણ થતાં હોટલના મુલાકાતીઓ વધી પડે છે. 
આમ જે લેખક અપશુકનિયાળ નીવડેલો તે વખત 
જતાં હોટલમાલિક દંપત્તીને ફળે પણ છે તે ત્ર્યક્‌ રીતે 
વાર્તામાં સૂચવાયું છે. એ સાથે જ લેખકનું જીવન, 
સમાજનો તેની સાથેનો વ્યવહાર જેવી બાબતો પણ 
વાર્તામાં સહજ રીતે વણી લેવાઈ છે. 

ભાવકપક્ષે અપેક્ષિત અંતની સ્થિતિ ઊભી કરીને 
અણધાર્યો વળાંક આપવાની, હવે તો ખુલ્લી પડી જતી 
યુક્તિ વાર્તાકારે “વહેંચણી'માં ,ખપર્માં લીધી છે, પણ 
વાર્તામાં તે કેવળ યુક્તિ ન રહે તે રીતે તેનું નિર્વહણ 
થયું છે. દીકરાઓના ભવિષ્યના સુખનો ખ્યાલ કરીને 
પ્રીતમલાલે પૈસાની છૂટ ન હોવા ઇતાં કલાત્મક 
રાચરચીલું વસાવ્યે રાખ્યું છે, પણ નોકરી નિમિત્તે શહેર 
વસતા દીકરાઓ જેઈતી વસ્તુ ખરીદી લેવાની ક્ષમતા ધરાવે 
છે, પરિણામે પ્રીતમલાલનોઃ' ઘરવખરી વહેંચી આપવાનો 
ઉપક્રમ તેમને ખસિયાણા પાડે છે. દીકરાઓના આ 


સપખ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૪૬ 


ઉપહાસ કરતાંય વધુ આઘાત તો પ્રીતમલાલને એ વાતે 
લાગે છે કે પત્ની માટે તેમનાથી કંઈ જ થઈ ન શક્યું. 

મિત્ર નિખિલના શ્રીમતી અ- જેડેના સંબંધોમાંની 
અનૈતિક્તા નાયક આનંદને શંકિત અને ચિંતિત રાખે છે 
તે વાત “બ્લાઈન્ડ વર્મ'માં કેન્દ્રમાં છે. નિખિલ કાયમ 
માટે વિદેશ જતી વખતે આનંદને મૈત્રીદાવે એક કવર 
શ્રીમતી અ-ને પહોંચાડવા આપે છે અને કવર 
પહોંચાડવા બાબતે આનંદ ભારે દ્રિધા અનુભવે છે. 
આનંદની ચૈતસિક સ્થિતિ સૂચવવા વાર્તાકારે કવર પરની 
ગરોળીની હરફરને સૂચક રીતે ખપમાં લીધી છે. વાર્તાનો 
અંત માર્મિક છે. કવર પહોંચાડવા આનંદ શ્રીમતી અ- 
ને ત્યાં જય છે ત્યારે સોસાયટીના રહીશોની આનંદ 
તરકની દષ્ટિ તેને અકળાવે છે અને તે પરસેવે રેબઝેબ 
થઈ જય છે, તે ત્યાં સુધી કે જે ખિસ્સામાં આનંદે કવર 
મૂકેલું હતું તે કવર પરનો ગરોળીનો ડાઘ ભીનો થઈને 
પ્રસરે છે અને એની છાપ “એના બુશકોટના ખિસ્સાની 
અંદરની બાજુએ' પડે છે. મિત્રના અનૈતિક સંબંધને 
પરાણે સ્વીકૃતિ આપવી પડી તેનો પ્રભાવ પણ વાર્તાને 
અંતે વ્યંજિત થાય છે તે તેની વિશેષ ઉપલબ્ધિ ! 

અર્વદ્ય સંબંધનું નોખું રૂપ વાર્તાકારે “એને કદાચ 
દાયકા પછી સમન્શે'માં પણ પ્રગટાવ્યું છે. માતાના 
અન્ય પૂરુષ સાથેના સંબંધને આઠ વર્ષની દીકરી ભોળા 
ભાવે જ બાપ સમક્ષ પ્રગટ કરતી રહે છે અને મા-બાપ 
વચ્ચેના સંબંધમાં પડેલી તિરાડ પિતાની આત્મહત્યા 
સુધી લંબાય છે 

“કે પછી કંઠમાં ખખરી બાઝે'માં શાક લેવા 
મોકલાયેલો મનિયો કુતૂહલવરા સરઘસ જોવા ઊભો રહે 
છે અને ગોળીબણમાં મૃત્યુ પાત્રે છે. આ મૃત્યુને રાજકીય 
રંગ ચઢતાં મનિયો શહીદ મનુભાઈ થઈ ઊંઠે છે, એટલું 
જ નહીં, સ્મશાનયાત્રા વખતે મનિયાનાં માતાપિતાનો 
પણ રાજકારણીઓ ઉપયોગ કરી લે છે. જેમકે, મનિયાની 
માની વ્યથા રાજકીય અરાજકતા ઊભી કરવા ખમમાં 
લેવાય છે. એક તબકે તો મા પણ માનવા લાગે છે કે 
“પોતે એક મહાન જનેતા છે', પણ તેની આ પ્રતીતિ 
ઝાઝી ટકતી નથી. દીકરાના મૃત્યુથી ભાંગી પડવાનો 
અભિનય કરવા જતાં રડવાને બધ્લે તે રોષે ભરાય છે. 


સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ : ૭૭ 





જેનું રુદન માંડ કોઈના ધ્યાનમાં આવ્યું હોત એ મા 
અભિનય વડે ધ્યાન ખેંચવાની ક્ષણોમાં જ ભીતરી સચ્ચાઈ 
અને માણસાઈને લીધે રડી શક્તી નથી. મનિયો અકસ્માતે 
મૃત્યુને વર્યો અ વાત ખલ્લી પડી જવાની ધાસ્તીને એક 
સેવક શહીદ મનુભાઈનો જયઘોષ કરીને ઢાંકવા મથે છે, 
એ વાત વાર્તાકારે માર્મિકતાથી આમ પ્રગટ કરી છે, 
“સેવકે મનુભાઈની શહીદીને તત્કાળ બચાવી લીઘી.' 

'બ્રૅકેટ'માં કથનરીતિનો નોખો પ્રયોગ છે. ભાવક્ને 
સાથે રાખીને વાર્તાકથક સિનેમૅટિક પદ્ધતિએ યુવાન 
વિધવા સુમિત્રાના તાલીમશાળાપ્રવેશથી વાર્તાનો પ્રારંભ 
કરે છે અને ત્રણેક દશ્યોમાં, નાટ્યાત્મક વળાંકો સાથે 
વાર્તાને ચોટદાર અંત પર મૂકે છે. ઊંચી દીવાલોથી 
ઘેરાયેલી શાળામાં સુમિત્રા પ્રવેશે છે અતે સમાજથી સ 
રહીને આવી મળેલા નવજીવનને મુક્ત મને માણે છે, 
પણ તાલીમ પૂરી કરીને જેવી તે સમાજમાં આવવા કરે 
છે કે વૈધવ્યભાનથી ઇળી ઉઠે છે. તાલીમશાળામાંનું 
સુમિત્રાનું મૃક્તિમંત રૂપ વાર્તાકારે ભાવકને ઉદ્દેશીને આમ 
પ્રગટ કર્યું છે, “કદી નદીના આછા ભીના તટ પર ઊભા 
છો 7 અને ભૂમિમાંથી ઝમીં ઝમીને તટ ઉપર કૃટતી 
ભીનાશ માણી છે 7 આ છોકરીના હોઠ પણ બરાબર 
એવી જ કાઈ છે.' 

વક્રતા એ છે કે સાધારણ રીતે તાલીમશાળાની 
દીવાલો રૂંધે, પણ તેણે સુમિત્રાને મુક્તિનો અનુભવ 
આપ્યો અને સમાજ મોકળાશ આપે તેને બદલે સુમિત્રાને 
તેણે ફરી જીવન પ્રત્મે નીરસ-ત૮સ્થ કરી મૂકી. આમાં 
વાર્તાકથકને પોતાને સાક્ષીભાવ ન્વળવી રાખવાનું મુશ્કેલ 
લાગતાં તે ભાવક્ને કહે છે, “સુમિત્રા નીકળે એ પહેલાં 
જ આપણે પેલા દરવાનમાંથી બહાર નીકળી જઈએ.' 

“સમાપન'માં કિડનીની બીમારીથી પીડાતો ગરીબ 
નાયક એકલતા તો વેઠી શકે છે, પણ જનરલ વૉર્ડમાંની 
અવરજવર કે યાતના જીરવી શકતો નથી. વખત ક 
બને છે એવું કે ભીડભાડમાંની, પ્રમાણમાં ઔપચારિક 
લાગતી માનવતા નાયકને કૌટુંબિક હુંક ઝંખતો કરી મૂકે 
છે ને એક તબક્કે ગામમાંથી ભાઈઓને તેડી લાવવાની 
વાતને નકારતો નાયક, મિત્રોને, ઉતાવળે ભાઈઓને તડી 
લાવવા અનુરોધ કરે છે. એકંદરે દીક લખાયેલી આ 


હ્ટ્ટ 


# 


વાર્તા બુદ્ધની કથા જેવી કેટલીક આગંતુક વાતોને લીધે 
લંબાઈ હોવાનું લાગે છે. કિડનીનું દાન, એકાદ ડાળખી 
કપાઈ જવાની તુલનાએ મુકાય તે, નાયક ભલે કવિ કે 
ચિત્રકાર હોય તો પણ, સુસંગત નથી લાગતું. 

કેવળ દેશનું વિચારતાર દેશપ્રેમી કહેવાય, પણ 
વિશ્વ સમસ્તનું હિત જેનાર દેશદ્રોહી ગણાય તે વાત 
વિજ્ઞાનકથા 'દેરદ્રોહી'માં ફલિત થતી આવે છે. અંતરીક્ષમાં 
જવા માટે અનેક કસોટીઓમાંથી પાર પડનાર યુવાન 
અ-ને ઉદ્દેશીને દેશના ઘડા એક તબકે આમ કહે છે, 
'દેશ તમારા જેવા ભાવનાશાળી નવયુવાનોથી ઊજળો 
છે'-ને એ જ યુવાન 'સર્વે જના; સુખિનો ભવન્તુ, 
સર્વે સન્તુ નિરામયા:'નો મહિમા કરે છે તો દેશના વડાને 
આખીયે અવકાશની સિદ્ધિ એળે જતી લાગે છે. અ-નો 
આદર્શ આ ટીકા રળી આપે છે, 'દેશના વડા તમારાથી 


થોડા નારાજ છે.' નારાજગીનું કારણ પ્રચ્છન્નપણે પ્રગટ ' 


ન કરીને વાર્તાકારે વાર્તાને બોલકી બનતી બચાવી લીધી 
છે. આ નારાજગીનું પરિણામ : આ-'“પૃથ્વી પર એ 
(અ) પરત થઈ રહ્યો હતો ત્યારે એને પૃથ્વીની વિદાય 
લઈ રહ્યાનો એક છાનો છતાં કરુણ અનુભવ થઈ રહ્યો 
હતો.' વાર્તાકારે ટેકનિકલ બાબતો ખપમાં લઈને 
વિજ્ઞાનકથાનું ઠીક ઠીક વાતાવરણ બાંધ્યું છે. 

વિજ્ઞાનનો આધાર લીધો હોય કે સિનેમૅટિક 
નિરૂપણપદ્ધતિનો, પાત્રો શિક્ષક હોય કે રાજકારણી, સ્ત્રી 
હોય કે પુરુષ, પણ વાર્તાકારે વાર્તામાં ઉજાગર તો કરવા 
ધાર્યા છે માનવીય સદ્ગુણોને. પરોપકારવૃત્તિ કે ચરિત્રશુદ્ધિ 
તથા સત્યનો મહિમા ઘણીખરી વાર્તાનાં મૂળમાં છે. 

સાધારણ રીતે સ્ત્રી સાહિત્યમાં શોપિતની 
ભૂમિકામાં રહી છે, પણ 'દ્દોટ'માં, પગારમાં પૂરું ન થતાં 
લાંચિયા અધિકારી પતિ શૈલેન્દ્ર સામે પત્ની સંયત્ત, પણ 
સ્વસ્થ સ્વરે વિરોધે ચડે છે. શૈલેન્દ્રની ભ્રષ્તામાં કુટુંબની 
ભાગીદારી નથી એવું કહીને વત્સલા, શૈલેન્દ્રને આઘાત 
આપે છે. આ સ્થિતિ વાર્તાકારે સરસ ઉપમાથી આમ 
ઉભારી છે, 'દૂર સામેના મકાનમાં એક ઝળહળતો દીવો 
બંધ થયો. એને એ ગમ્યું. એ દીવો બંધ થયો ત્યારે જ 
એને ખબર પડી કે એટલે દૂરથી પણ એ દીવાનાં કિરણ 
આંખમાં ભાલાની જેમ ભોકાતાં હતાં.' 


ઉટ્દશ 


વાલિયાના પાપમાં કુટુંબ ભાગીદાર ન થતાં તે 
વાલ્મીકિ બને છે, પણ તેની સમાંતરે આધુનિક શૈલેન્દ્ર 
ભાગીદારી ન સ્વીકારનાર કુટુંબને છોડવાને બદલે, એટલી 
અમથી વાતમાં ઘર છોડનાર વાલિયાને મૂર્ખ ઠેરવે છે. 
“લૂંટારો કૂર જ નહીં, મૂર્ખ પણ હતો... એક નાની વાત 
પર...' આદર્શના અર્થકારણમાં થયેલાં પરિવર્તન પરનો 
વેધક વ્યંગ્ય છે એ વાર્તા ! 

'ચક્રવત્પરિવર્તન્તે'માં પ્રયત્ન છતાં અન્ય સાથે 
શિક્ષણમાં તાલ ન મેળવી શકતા વિદ્યાર્થીમાં ગરીબાઈને 
કારણે વ્યાપતી નિરાશાની સામે તેને મદદ કરવાની ઇચ્છા 
છતાં તેમ ન કરી શકવાની વર્ગશિક્ષક નિખિલરાયની 
લાચારી હૃદયસ્પર્શી વાતાવરણ સર્જે છે અને એ સમયની 
શિક્ષણવ્યવસ્થા પર, આર્થિક-સામાજિક બાબતો પર 
ઠીકઠીક પ્રકાશ ફેકે છે. 'સુખમાપતિતં સેવ્યં...' *્લોકનો 
શીર્ષકમાં થયેલો ઉપયોગ તથા વાર્તાને અંતે એ શ્લોક 
લખી મોકલવામાં વિદ્યાર્થી ચીમનની સ્થિતિ અને તેની 
સામેના શાલેય વ્યવહારમાંની અમાનવીયતાને, શુષ્કતાને 
તિર્યક્‌ રીતે ઉપસાવાઈ છે. 

વાર્તાસંચયમાં, છેલ્લે, પાંચ લઘુકથાઓ પણ 
સમાવાઈ છે. લઘુકથાનો પ્રારંભ વાર્તાકારે ૧૯૫૦માં કરેલો. 
'એક જ ધ્યર્થના વાહન માટે' વાર્તાકારને લઘુકથાનું 
સ્વરૂપ ઉપયોગી જણાયું છે. લઘુકથામાં સિચ્યુએશનનું 
આગવું મહત્ત્વ વાર્તાકારે પ્રમાણ્યું છે. એમને મન 
સિચ્યુએશન એટલે “ઘટના દ્વારા પ્રગટતી એવી પરિસ્થિતિ, 
જેના ઉદ્ભવ માટે કોઈ ખાસ ભૂમિકા હોતી નથી. એ 
અકસ્માતે પ્રગટે છે અને માનવીના ચિત્તને ક્ષણ પૂરતું 
ક્ષુબ્ધ કરીને એને વિસ્તરતું મૂકી પોતાના પ્રભાવને સમેટી 
લે છે.' ટૂંકમાં, વાર્તાકારને મતે સિચ્યુએશાન “ઉદ્દીપક'નું 
કાર્ય કરે છે. લઘુક્થામાં એ કઈ રીતે શક્ય બને છે તે 
'ગતિભંગ' લઘુક્થાનું ઉદાહરણ લઈને વાર્તાકારે આમ 
સમજાવ્યું છે : 'ગતિભંગ' લઘુકથામાં રસ્તે ચાલ્યાં જતાં 
દંપતીમાંથી પત્નીની નજર એક પગલી પર પડે છે અને 
એના મૃત સંતાનની સ્મૃતિ તાજી થાય છે. ધૂળમાં 
પગલીનું દર્શન એટલું જ સિચ્યુએશન. પગલીની છાપ 
માત્ર ઉદ્દીપક તરીકેનો ભાગ ભજવે છે એટલું જ, પછી 
કથામાં એનું સ્થાન ક્યાંય નથી. 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૭૮ 


લઘુકથા અંગેની કેળવેલી સૂઝ અને સજ્જતાને 
લઈને જ લઘુકથાઓ સંવેદનને સ્તરે ભાવકને સ્પર્શે છે 
અને કોરી ચમત્કૃતિ પૂરતી જ સીમિત થઈ જતી નથી. 
“છાપું' લઘુકથામાં કોમી રમખાણની છાપામાં પ્રગટેલી 
ઘટનાઓ બે ભિન્નધર્મી મિત્રોની વ્યથાનું કારણ બને 
છે. 'સ્રીઓ'માં પતિની અન્ય પરિચિત કિશોરી જન્નેડેની 
શારીરિક છેડછાડ છતાં, પતિને ચેતવીને, કિશોરીને 
પૂર્વવત્‌ વર્તવા માટે રાજી 'કરી લઝને ઘરની આબરૂ 
હાંકવાનો પત્નીનો સફળ પ્રયત્ન છે, તો, 'ભૂલ'માં કોણ 
વધુ ત્યાગી છે તેની કસોટી કરવા જતાં પિતા અન્નણતાં 
જ સંતાનોની પોતાના તરફની લાગણીની તુલનામાં પડે 
છે તે સૂક્ષ્મ અને હૃદયસ્પર્શી રીતે દર્શાવાયું છે. 
'પ્રત્યાલંબન'માં શાંતિનું પ્રતીક ગણાતું પારેવું હિંસા માટે 
પ્રવૃત્ત થાય છે તે પરનો વ્યંગ છે. કદને બાદ કરતાં 
લઘુકથા વાર્તાકલાનાં બધાં જ લક્ષણો ધરાવે છે એટલે 
હં તો તેને વાર્તાથી જુદ્દી તારવી શક્તો નથી, પણ 
લઘુકથા દ્વારા વાર્તાકારે વાર્તાને જ વધુ સૂક્ષ્મ અને 
અસરકારક બનાવવા ધારી હોય એટલું, વાર્તાને લાભ 
થતો હોઈને, હું જરૂર સ્વીકારું છું. 

છેલ્લા પાંચેક દાયકાથી વાર્તામાં ઘટના અનેક સ્તરે 
ચર્ચાતી રહી તેના વાર્તાકાર સાક્ષી રહ્યા છે એટલે વાર્તાને 
મેદસ્વિની થતી કે સુકતાનથી પીડાતી પણ તેમણે જોઈ 
છે. આ બંને સ્થિતિથી બચીને વાર્તાકાર ઘટના અંગે 
પોતીકી સમજ લઈને ચાલ્યા છે. વાર્તામાં ઘટનાની 
અનિવાર્યતા તેમણે પ્રમાણી છે, છતાં ઘટનાને સાધનથી 
વિશેષ મહત્ત્વ તેમણે આપ્યું નથી. તેમનું માનવું છે કે, 
ઘટના ભાવકના મનમાં વસે ન વસે એ પહેલાં તો 


એનું ચિત્ત ક્ષોભ પામીને વિસ્તરવા લાગે છે અને એને 
જીવનના કોઈ રહસ્યનો પરિચય થાય છે. આ રહસ્યનો 
પરિચય થતાં ભાવકને ઘટનાઓમાં કશો રસ રહેતો 
નથી, આમ ઘટના આપણને કોઈ અગોચર પ્રદેશમાં 
પહોંચાડવા માત્ર ઉઠ્દોપકનું કાર્ય કરે છે.' ઘટનાલોપની 
વાત વાર્તામાં ઠીક ઠીક ચર્ચામાં રહી, પણ વાર્તાકાર 
સ્પર્ઠ માને છે કે, 'સાહિત્યકૃતિ જેના પર અવલંબે છે 
એ સાહિત્યપદાર્થનો ઉદ્ભવ ઘટના ક્વારા જ થઈ શકે 
અને તેથી વાર્તામાં ઘટનાનો લોપ એ વદતોવ્યાઘાત 
જેવી વાત છે.' વાર્તામાં આકાર બાબતે તેમનું માનવું 
છે કે 'આકારમાત્ર ન જોઈએ એમ ડહેવું જેટલું અયોગ્ય 
છે એટલું જ અનુચિત નક્કી કરેલા આકાર દ્વારા ધ્યર્થ 
સિદ્ધ થઈ શકે એમ કહેવું તે છે.' એ જ કારણે કહદ્યચ 
'જે વાર્તાઓ કોઈ પણ સમયે ભાવકને સ્પર્શી શકે' 
તેવી પારિવારિક સંબંધોની સંકુલતા પ્રગટાવત્ી વાર્તાઓ 
પર વાર્તાકારનું વિશેષ ધ્યાન રહ્યું છે. આ બધી 
વાર્તાઓમાંથી પસાર થતાં એટલું લાગે છે કે જે સમયમાં 
સમાજનો નહીં, પણ વ્યક્તિનો મહિમા થતો હતો એવા 
સમયમાં સામાજિક સંદર્ભ વિનાના એક સમાન પાત્રોને 
બદલે વાર્તાકાર મોહનલાલ પટેલે પ્રચલિત પ્રવાહમાં 
તણાયા વગર, પાત્રોના આઘાત-પ્રત્યાઘાત, તેમની 
ચૈતસિક્તા-શારીરિકતા, બિનજરૂરી લંબાણ વગર, તે 
સમયની લલિતગથઘગંધી ભાષા વગર, કાવ્યાત્મક 
લટકણિયાંઓ વગર, કેવળ અનિવાર્ય તે અને ત્યાં 
સામાજિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જ સહજ અને સરળ રીતે વાર્તા 
રચવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું અને એ જ આગળ જતાં 
વાર્તાકારનો વાર્તાવિશેષ પણ બન્યો. અસ્તુ ! 


ક 
તાન્કા 
સ/જ ઓગળે... સુગ ઓજ 
પ્રલંબ ઓળ! શને: પ્રસર્યું ટૂટપાથે, 
અંધારે ભળે... અત? અ/ખે 
પ/% ગછી પડખે ભિક્ષુ ઊઠ્ય/ જાગ : 
ભિક્ષૂ વળગ્યા વાતે. વ્હૈ જાત વરણ. 
ર કિસન સોસા 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ :; ૭૯ 


જ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ) 





ભાષાના મૂળમાં ને પ્રત્યાયન હશે, તો પ્રત્યાયનના 
મૂળમાં 'સંવાદ' હશે. બોલનાર અને સાંભળનારના બે છેડા 
વગર ભાષા શક્ય નથી એવું હવે તો મિખાઈલ બાખ્તિને 
દીધેલું સત્ય જાણીતું થયું છે. આનો અર્થ એ થયો કે 
“સંવાદ' જો મૂળ રૂપ હોય તો નાટક એ સાહિત્યનું આદિરૂપ 
હશે, એટલે જો નાટકની એક વાક્યમાં વ્યાખ્યા કરવામાં આવે 
તો કહી શકાય કે નાટક એ સંવાદોની કલા છે. અલબત્ત, 
જ્યા જ્યાં સંવાદો હોય ત્યાં નાટક બને એવું નહીં, પણ 
જ્યાં જ્યાં નાટક હોય ત્યાં સંવાદ અનિવાર્ય છે. પછી એ 
ભાષા સિવાયની અન્ય ભાપાઓ પણ હોઈ શકે. પણ 
નાટકના કેવળ મંચનસ્વરૂપને નહીં, પણ સાહિત્યસ્વરૂપને 
લક્ષમાં રાખીએ તો નાટકના સંવાદ્દો ભાષામાં હોવાના. 

વળી, પૂર્વની પરંપરામાં કે પશ્ચિમની પરંપરામાં 
સાહિત્યના સ્વરૂપને સમજવા માછે સાહિત્યશાસ્ત્ર પાસે જઈએ 
છીએ ત્યારે અચૂક નાટ્યશાસ્ર પાસે જવું પડે છે. જેમ 
ભરતના 'નાટ્યશાસ્ર' વિના ભારતીય કાહ્યશારતનો મહત્ત્વનો 
સહૃદયનો સિદ્ધાન્ત કે રસશ્િદ્ધાન્ત શક્ય ન બન્યો, તેમ 
પ્લેટો-એરિસ્ટોટલની નાઢ્યમીમાંસા વિના પાશ્ચાત્ય સાહિત્ય- 
વિવેચનનો પ્રાણરૂપ અનુકરણ-સિદ્ધાન્ત શક્ય ન બન્યો 
હોત. આનો અર્થ એ થયો કે સાહિત્યની સમજના મૂળમાં 
નાટક પડેલું છે. કદાચ એટલે જ પાંચમો 'નાટ્યવેદ' કહ્યો 
છે તે એક રીતે સાર્થક છે. ચિત્રપટની જેમ નાટક એની 
સંપૂર્ણ અખિલાઈથી અદ્‌ભુત પ્રત્યક્ષતા ઊભી કરે છે 
એટલે જ વામને કહ્યું, “સંદર્ભોમાં દશરૂપક ઉત્તમ છે.' 
(સન્ર્ર્મેવઃ «શ્વ શ્રેચળ્‌ । ત્‌ વિસિત્રં સિત્રપટ્વત્‌' વિશેષ- 
સાજ્સ્યાતૂ !) સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્તે તો નાટકને શ્રાવ્યથી અલગ 
દશ્યકાવ્યની કોટિમાં મૂક્યું છે અને પાત્રો અન્યોનાં આરોપણ 
સાથે આવતાં હોવાથી એને 'રૂપક' તરીકે ઓળખાવી એના 
દશ પ્રકાર પણ દર્શાવ્યા છે. પાછું કાવ્યોમાં નાટકને રમ્ય 
ગણ્યું છે (જાવ્યેષુ નાટ ઇચં...). 

નાટકને મંચ તરફ ખેંચવું કે નાટકને સાહિત્ય તરફ 
ખેંચવું એ નાટ્યવિષયનો વિવાદ રસપ્રદ રહ્યો છે. એરિસ્ટોટલ 
જેવાએ એમ કહ્યું કે મહાકાવ્યની પેઠે દુ:ખાન્ત નાટક 
"અભિનય વિના પણ પ્રભાવ પાડી શકે છે. એરિસ્ટોટલના 


બટ 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


'પોએટિકસ'નો ઇંટાલિયન ભાષામાં અનુવાદ કરનાર સોળમી 
સદીના લોદ્દોવિકો કાસ્તેલવેત્રો (1.01017100 €%5હ1પર110)એ 
વાંધો લીધો કે બંનેનો સમાન પ્રભાવ હોઈ જ ન શકે, 
કારણ, નાટકની પ્રસ્તુતિ શિક્ષિત-અસિક્ષિત સર્વને 'સ્પર્શે 
છે, જ્યારે નાટકનું વાચન એ કેવળ શિક્ષિતને સ્પર્શે છે. 
નાટક મંચ માટે જ છે અને તેથી કોઈ પણ નાઢ્યસિદ્વાન્સની 
મુલવણી એને આઘારે જ થવી જોઈએ. 

આમ, એક બાજુ નાટકના મૂળ પાઠની તરફેણ અને 
બીજ બાજુ એની પ્રસ્તુતિની તરફેણ દ્વારા બે સંપ્રદાયો 
ઊપસ્યા. કેટલાકે નાટકના મૂળ પાઠની તરફેણ કરી. ગોટહોલ્ટ 
લેસિગે કહ્યું કે મંચતંત્ર પર દશ્યસજ્જા પર ભાર મૂકવો એ 
ઉચ્છંખલતા અને અનિયંત્રિત પ્રેક્વાગહવાદ છે. પાઈ 
(03/2)એ કહ્યું કે શ્રેષ્ઠ કરુણાન્ત નાટક બંધ ઓરડામાં વાંચીએ 
તો પણ સમર્થ રીતે પ્રભાવિત કરી શકે છે. ચાર્લ્સ લેમ્બે 
કહ્યું કે શ્રેષ્ઠ નાટ્યરચનાનું મંચન અશક્ય છે. મંચન નાટકને 
સામાન્ય કોટિએ ઉતારી મૂકે છે. વળી મહાન નાટક 
અભિનયની અપેક્ષા નથી રાખતું તેમજ વાક્સિદ્ધ નાટકકારોની 
પ્રતિભાના સ્પર્શથી જે વસ્તુઓ આકર્ષક બને, તે વસ્તુઓ 
પ્રત્યક્ષ જોવાથી એટલી આકર્ષક નથી લાગતી-જેવા 
અભિપ્રાયો પણ ઉચ્ચારાયા, સંસ્કૃત નાઢ્યશાસ્રના મહત્ત્વના 
સિદ્ધાન્તકાર ધનંજયના 'શંગારપ્રકાશ'માં પણ સ્પષ્ટપણે 
કહેવાયું કે અભિનેતાઓ કરતાં કવિઓનું અને અભિનય 
કરતાં કાવ્યનું હું વધુ મૂલ્ય આંકું છું (ગતો ગમિનેતુમ્ય: 
કવીનેવ વછું મન્યામદે અમિનવેપ્વશ્ જાવ્યમેવેતિ 1) 

આ બાબતમાં સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રના મહિમ ભટ્ટ કંઈક 
અંશે દિશા સૂચવી શકે એમ છે. મહિમ ભટ્ટ કહે છે કે 
અનુભાવ-વિભાવના વર્ણનથી કાવ્ય કહેવાય, પણ એનો 
પ્રયોગ તે નાટ્ય છે (અનુમાવનિમાવાનાં વર્નના જાવ્યપુસ્યતે ] 
તેપામેવ પ્રવોમસ્સુ નારટ્સ...) નાટકનો મૂળ પાઠ સાહિત્ય, છે, 
કાવ્ય છે; મૂળ પાઠનો પ્રયોગ એ નાટક છે. કાવ્યને અભિનયની 
સહાય મળતાં એ નાટક બને છે. ભરતે પણ રૂપકના મૂળ 
પાઇને કાવ્ય અને અભિનીત પાઠને નાટક કહી એની સમતુલા 
જાળવી છે. આથી નાટકક્ષેત્રે પાઠસમીક્ષા અને રંગસમીક્ષા 
જેવી સંજ્ઞાઓ વિવેચનની બે જુદ્દી દિશાઓ સૂચવે છે. 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ : ૮૦ 


ભીષ્મ તણી કાયાની જેવું ? 


ડવિ કહે કે ધર ઉપર અહ જન્નત ભવ્જ નજર, 
ડ૬જ 4૬% ૧ર જોમે/ જસ્તક ૧/વ5/ અમે હજર / 
ડહેવ/તું ટે અહીં અવતરજ/ દેજો થત/# અધર, 
ચસ-#ેસ/સ/ન/# ૮ટોળ/%૮ બડે અ/જ સીર / 
દેવદટુ-શ/કુન/ તરુન ૮૨ દસ અણિયાળી, 
રણે (મેસ/ઈલ ખડ/ કથ જે ૪૯*/ ન/ખે બ/ળ / 
નરદકિન/ર/ વચ્ચ વ્હેત ખળખળ ?/તલ “ર, 
નિઈજ અંગનું વહેતું ભેળું હોઠ ડે ૪/કિર 7 
નિદ્રને દઈ દેશવટો અહં પલપલ કંપે પ્ર/છ, 
મોઝીવ્ટેલી મળે મોતની જે મહેડિલ તો મણ / 
ઠંચછ/ ને અર*/ન ડેર સળગે હર&જ છ/ન/ જ, 
કરો મંત્રણ/'-કહેતી ડાઈ દુ/નિયા! જોત ચ્મ / 
તમે કહો 5/?%ર ર/ટટનું ઉન્નળ અંગ અભિન્ન, 
“ખ્મ તણ ડાય/ન! જેવું એ સસરવું છેન્ન 7 
ભાનુપ્રસાદ પંડયા 


પં 

ઝૃત્યુ ચ/ટે હં થોજી ૭0 નહ: એટલે ૧૮/વ%/ અમે એ ખેતરો 
એ જ કૃપ! કર થોભ્યું મારે ક/જ જેમ £(9/આઓ જટ ૧/7 જોત હત. 
બઝમદ અમે બે જ સમય અથગતો સૂર્ષ અળગ/ ગય. 
ક અટકયા અમે એ કરની સે 
નિરંતે હંકારતાં હતાં અમે જે ભૂમિનો ઉપસેલો ભગ જ જાણે. 
ન ડો ઉત/૧ળ હ એને. ઇપ તો નજ્જે પડતું ન'ત. 
અને યે;- એની ડાંગર હત? %/% ૫/ળો., 

કડ 
એના મૈત્રીભાવને માન્ય ગણા ત્યારથી તૌ સૈકાઓ જતી ગયા. 
જતો કયો સમસ્ત મારો શ્રમ ૫7 સર્ટી ઓ ૧5 ગને ૯/વે ટૂક 
અને */₹ નવર? મહ. સરખાવું જ્યારે એ દિનની સાથે 
વટાજી અમે એ નિશ/ળ, જયારે પહેલવહેલ! થઈ ઝ/ખ મને, 
જય ટૂંડ/ળ/*ા સશિછુઓ શિર અશ્વોન/ છે શ/શતન તિ. 


કરત'તા ડુસ્જન( ખેલ. એમિલી ડિકિન્સન / અનુ. ધનવન્તી 


ઈતતહડ (7. 110), €01॥તાં 1011117) 5૨01ણ009થય 2001 16514 0971-6599 
1.1 ણાષરર્ઘ 10 [00% ૪1100૫1 [0100401111 11૯0000 140 188 રિ 1૫0 6111 156/2001 
ટટ. કા કઝ 





ન શ જન્ડ૦ કન ઝ્્ન્- ન્ન ન કમે. ૬૦૦ શ: -સ્‍૦-૧ત- 3 


શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ્‌ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છ 
તેટલી પણ શરીરને નથી લાગતી, જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિઘાયું નભી શકે. ” 


મહાત્મા ગાઘી (ગગાબનને પત્રો તા ૮ ૫ ૩1) 


૯-૧૦-૩ ૦.૦.૪" ૪૮ “જ૪૮-”ઝ#જરજ- ૦૦ના ૪0#- કઝ” જનનન” ૦જ કર--ક૦જ૦જન૦૦-૬૦૧૯---જ૦-૪ઝનખ્ય અન 





આરોગ્યની સભાળના ક્ષેત્રમા રોગ પ્રતિકાર કરતા રોગ પ્રતિરોધ એ * મહત્વની 
બાબત છે જીવનના સપૂર્ણ જતના દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને [નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરપરાનુ પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા 
પરપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતા પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 
ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔપધોથી સુગ્યુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઠ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા દેશ વિદેશમા ખૂણેખૂણેથી 


ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબછા - 


(-.6110 





“યષડમ રવર સન્ખજ ॥ધીનગરે હાઈ વ સટ॥ઇ૮કાસ રો અમવવા. ૩૮૦ ૦૧૫ 
ફાન (0૭) #૭૭ ૦૧ ૦0 (*૦લાઈન) ફેક્સ (૦૭ ) 7૭2 ર૩ ૧૫ (»: (10/૪7 618 2)/ઊ15 ૦011 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વમાષા યરસ્વત્તી 


વર્ષ બારમું : અંક ત્રીજે ઓક્ટોબર : ૨૦૦૧ 


તંત્રી 
રમણલાલ જેશી 


૧૩૫ 




































ન 
ઉદર મ 
થો, 
વર્પ : બારમું સળંગ અંક : ૧૩૫ [3 
અનુક્રમ : ઓકટોબર ૨૦૦૧ 
માણ્યું તેનું સ્મરણ કરવું..... રમણલાલ જેશી ૮૧1 મો 
સાપ્રત પ્રવાહો તંવી ૮૩] 
પ્રશિષ્ટ પરંપરાના કવિ અને કેડિલા હેલ્થકેર લિ ના અધ્યક્ષ 
શ્રી રમણભાઈ પટેલનું દુ:ખદ અવસાન ૮૩| 4 
આઈ,એન,ટીં. તરફથી બાલાશંકર કંથારિયા પારિતોષિક ૮૩ 
મેઘાણીનું હ્ોકસાહિત્યવિવેચન રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે ઉપલબ્ધ બનશે ૮૩ 
વિવિધ ગુજરાતો સામયિક વાચક 1મિલાપોનું આયોજન ૮૪ 
કવિશ્રી સિત્તાંશુ યશશ્યંદ્રનુ કાવ્યપઠન જુ 
અવંતિ દવે સ્મૃતિગ્રંથ - ૮૪ 
કડીમાં યોન્તયેલા વિવિધ, સાહિત્ષિક કાર્યક્રમો ૮૪ 
વિમલ પ્રકાશન ટ્રસ્ટનુ નવુ સરનામું «પં 
"્રી દલીપ રાણપુરાને રૂરલ હિપોર્ટિંય માદે એવોર્ડ ૮૫15 
ભૂલસુધાર ૮પ 


હેમન્ત દેસાઈ ૮૬ 
દર્શના ધોળકિયા ૯૪ 
સુભાષ શાહ ૯૬ 
પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


સુન્દરક્ની કાવ્યસૃષિ ; આછાં ઝાંખી 
સ્વ, જપન્ત કોઠારીના પત્રો - 
'મિડિયા' અને 'મદિરા' 

નિત નવા વૅટોળ ી 


મોટા ભાઈ, વિષ્ણુસહસ્રનામ અને એવું બધું રમેશ ૨, ઘ્વે ૧૦૩ 
સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા હૉ. પ્રફુલ્લ દેસાઈ, ડૉ. દક્ષા વ્યાસ ૧૦૪ | -] 
કૃષ્ણાર્પણ જયન્ત પંડ્યા ૧૧૧ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ક ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૧1૨ 
પ્રતિભાવ * તખ્તસિંહ પરમાર, જ્યોતિબહેન થાનકી, 1૧૧1૩3 


ડુ પ 
મધુસૂદન વ્યાસ, ઈશ્વરભાઈ જી, પટેલ, રમેશ ભટ્ટ 'રરિિ' 


ચાલો એક મોડેલ ઈન્ડિયન નગર રચિષે | ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 


પિતાજીને ફોટામાં જઈને ઉશનસ્‌ 1૧૧૮ 
વધુ શું ? લાલજી કાનપરિયા ૧૧૮ 
અચરજ જગદૌશ ધનેભર ભટ્ટ ૧૧૮ 
મારી કસમ ] જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ .પૂ પા.૩ 
અવાજ કિસન સોસા પૂ.પા.૩ 


વંઢોળ જેમ ફૂૈંકાવું 
ત્તાન્કા 


'રાઝ' નવસારવી પૂ.પા.૩ 

પરાગ મ. ત્રિવેદી પૂપા ૩ 

પ્રક$શક : રમણલાલ જેરી, મૅનેજિગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન. ર, અચલાયતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ$ પ્રતિકૃતિ, ૭, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, 
ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : 6૪૧૭૬૪૦ 

મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. 
ફોન ; ૨૧૬ ૪૬૦૩ કે 





સૂચનાઓ 


“ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 

'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે, 
આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ યતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) ર્‌।. ૧૫૦, વિદ્દેશમાં 
(એરમેલ) રૂ।. ૪૫૦, આજીવન પ્રોત્સાહક 
સભ્ય : રૂ।. ૧,૫૦૦. ” 
'ઉદ્દેશ'નાં ઘોરણ્‌ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી કૃતિ સાથે 
ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીંડિયું મોકલવું 
જરૂરી છે. અન્યથા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ. 
સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ રૂ।. ર૫, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોક્લવા અને પત્રષ્યવહારનું સરનામું : 
'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 

ફોન : ૭૯૧૧૬૭૪; ૭૯૧૦૨૨૪ 
લવાજમો મનીઓર્ડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્ાફટથી મોકલવાં. 
બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ. 
'ઉદ્દેરા'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
શકાય છે : 


(૧) વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ જ 


દર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 


(૨) સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 


કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 


ફોન . ર1૩૧૨૩૦, ૪૪૪૫૦૯૪ 
(૩) મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
(૪) ઇમેજ પબ્ડિકેશન પ્રા. લિ. 

૧, ૨, સેન્ચુરી બજાર, પહેલા માળે, 


આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. _, 

“ઉદ્દશ'ના છૂટક અકો પણ ઉપરના 
રનામે મળશે. 








માણ્યું તેનું સ્મરણ કરવું..... 


જન 


અમારે જૂના વડોદરા રાજ્યનાં પ્રજ્નજનોને મછે (વતન વડ નગર) વડોદરા નઝક, અમદ્વાદ દૂર. એટલે 
વડોદરા કૉલેજમાં પ્રવેશ મેળવ્યો. જ વખતે અમારા પ્રિન્સિપાલ અંગ્રેજ હતા. નામ પી. ચી. રોમાન્સ. ગ્હેવાનં 
મેં ન્યૂ રેસિડન્સી હૉસ્ટેલમાં રાખેલું. કૉલેજની અને હૉસ્ટલતી પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લેતો. એ નિમિતે પી. સી. 
રોમાન્સના પરિચયમાં આવવાનું પણ બનેલં. પછી જ્યારે તે દેગ્લન્ડ ગયા ત્યારે મને એક ટેસ્ટિમોનિયલ આપેલું. 
તેમનો મારા માટેનો ભાવ એમાં પ્રતિબિબિત થયેલો....મેં એ કાળજ ઝપૂર્વક સાચવેલું. ઇંગ્લૅન્ડ ગયા બાદ પત્રથી 
મળવાનું બનતં. તેમનો એક પત્ર પણ મને મળેલો... 
કૉલેજમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરતો. અમારી પિલવાઈનીં શેઠ જ. સી. હાઈસ્કૂલના શિક્ષકોએ સાહિત્યનો ખઃ 
રસ લગાડેલો. એક વાર કાકા કાલેલકરનું જાહેર વ્યાખ્યાન સાંભળવા ગયો ત્યારે તે જ દિવસે પિતાશ્રીએ મનીઓડરથી 
ખર્ચના પૈસા મોકલેલા. વ્યાખ્યાન સાંભળવામાં એટલો તલ્લીન બન્યો કે ગજવશ્િથી કોઈ પાકીટ કાઢી ગયું ! 
મનમાં પંક્તિ યાદ આવી ગઈ...હરિવર મુજને હરી ગયો. પછી ટ્યૂશન કરી એ રકમ કમાઈ લીધી. 

કૉલેજના ગુજરાતી સાહિત્ય મંડળનો મંત્રી હતો ત્યારે એક વાર ઉમાશંકર આે્શીને વાતત્લાપ મટે બોલાવી 
લાવેલો. તેમણે જે વાર્તાલાપ આપ્યો એ ઉપરથી, બરોડા કૉલેજ બૅગેઝીનમાં “મધર સ્મરણ' નામે લેખ લખેલો. 
મૅગેઝીનની નકલ પણ ઉમાશંકરને પાછળથી મોકલી આપેલી. તેમણે એક પોસ્ટકાર્ડ લખી મને જણાવ્યું કે “'તમે 
ભાવપૂર્વક લખ્યું છે. “એમાં શબ્દોથી હું શો ઢોળ ચદાવું ?'' 

પછી એક મિત્રે ઉમાશંકરના 'નિશીથ' કાવ્યસંગ્રહના એક કાવ્યના અથઘટન ચંબંધે એમની સાથે પત્રવ્યવહાર 
કરેલો. ઉમાશંકરે એમને કિશનસિહ ચાવડાના “સાધના પ્રેસ'માં ભળવા બોલાવેલા. મિત્ર થોડક ઓઈ સાંભળતા 
હોવાથી હું તેમની સાથે ગયેલો. થોડા સમય બાદ સન્દરમે મને શ્રી અરવિદની 'ક્યૂચર પોએટ્રી" લેખમાળા વાંચી 
જવા સૂચવેલું. (એ વખત એ ગ્રંથસ્વરૂપે પ્રગટ થઈ ન હતી) અને એની ટાઈપ નકલ ઉમાશંકર પાસેથી મેળવવા 
જણાવેલું. મ ઉમારાંકરને અમદાવાદ પત્ર લખ્યો. તેમણે અમુક દિવસે “સંસ્કૃતિ'ના કામ માદ પોતે વડોદરા 
આવનાર છે, ત્યારે એ લઈ આવશે એમ જણાવ્યું. હં ગયો. તેમણે સૌપ્રથમ મારી બી.એ.ના છેલ્લા વર્ષની પરીક્ષા 
કયારે છે, અને અભ્યાસ શો છે એની વાત કરી. પરીક્ષા પછી આ બઘું વાંચવું એવી સલાહ આરપી. તેમણે કંઈક 
આવું કહ્યું, “પરીક્ષા વખતે, કોઈ કવિ હોય તો, એને કાવ્યો લખવાનાં ઝે છે ! અભ્યાસક્રમ સિવાયનું વાંચવાની 
ઇંચ્છા ન્ગે છે. હમણાં તમારે આ લેખો વાંચવા જ હોય તો, અભ્યાસમાં ઉપકારક નીવડે એ જ વાંચો, બાકીના 
નિરાંતે, પરીક્ષા પછી, વેકેશનમાં વાંચન.” “ફ્યૂચર પોએટ્રી'ની ટાઈપ નકલ લઈને હું હૉસ્ટેલમાં આવ્યો. 

૧૯૫૧માં સુન્દરમનો 'યાત્રા' કાવ્યસંગ્રહ પ્રગટ થયો. આ સમયગાળામાં સુન્દરમ્‌ સાથે ગુજરાતમાં થોડો 
પ્રવાસ કરવાનું પણ બનેલું. “યાત્રા'નાં થોડાં કાવ્યો એમની પાસે જ વંચાવેલાં. હું 'યાત્રા'મથ હતો. મારા વતન 
વડનગરથી, “યાત્રા'ની કવિતા-નામે લે લેખ લખી 'સંસ્કૃતિ' મે મોકલ્યો - અલબત્ત, સંકોચ સાથે. આ પહેલાં મારો 
કોઈ લેખ 'સંસ્કૃતિ'માં છપાયો ન હતો. ઓગસ્ટ ૧૯૫૩ના “સંસ્કૃતિ'માં એ છપાયો. આ જ અંકમાં રા. વિ. પાઠક, 
વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી, ઈશ્વર પેટલીકર, ગુલાબદ્દાસ બ્રોકર, નિરંજન ભગત વગેરેના લેખો છે અને આ જ અંકમાં 
ઉમાશંકરનાં “ગયાં વર્ષો-' અને “રહ્યાં વર્ષો વેમાં-- એ કાવ્યો છપાયાં છે. વડનગરના સરનામે તેમણે મને પત્ર 
અને અંક મોકલી આપ્યા. તેમણે મને વિવેચનક્ષેત્ર વિશેષ સધન કાર્ય કરવાની પ્રેરણા આપી. તેમનો આ પત્ર તો 

મારા માટ વિવેચનની દીક્ષા બની ગયો. હજુ મેં એમ.એ.ની પરીક્ષા આપી નહોતી પરીક્ષા પૂર્વે ચારેક મહિના 

વાંચવા માટે અમદાવાદ આવ્યો. પ્રીતમનગરમાં પૅઇંગગેસ્ટ તરરીકે રહે. કોદ ક*ઈ વાર ઉમાશંકરન ચોકસીનિવાસના 


તેમના નિવાસસ્થાને મળું. અભ્યાસ અંગે પણ તેમની સાથે વાત થાય. ઘણુંખરું રાત્રે જતો. ઉમાશંકર જમી 
પરવારીને બેઠા હોય અને રેઠિયો કાંતતા હોય અને 'સરસ્વતીચંદ્ર' વિશે વાત કરતા હોય એ દશ્ય આજે પણ મનશ્રક્ષુ 
સમીપ તરવરે છે ! ઘેર જઈને, ઉમારંકરે જે કહ્યું હોય તે બધું ઉતારી લેતો. એ બધી નોંધો મેં જતનપૂર્વક જાળવી 
છે પાછળથી 'સરસ્વતીચંદ્ર' ભણાવતાં અને પીએચ.ડી.ના અભ્યાસપ્રસંગે મને એ ઉપકારક થયેલી. એમ.એ.ની 
પરીક્ષા ચાપી, યુનિવર્સિટીમાં ગુજરાતીમાં પ્રથમ આવ્યો. કોલેજમાં વ્યાખ્યાતાની નોકરી મને મળતી હતી. પણ 
એવામાં ઉમાશંકર યુનિવર્સિટીમાં ગયા છે એવું જાણ્યું, યોગાન્‌યોગ 'રિસર્ચ ફેલો'ની જાહેરખબર આવી. કૉલેજમાં 
અધ્યાપક થવા કરતાં યુનિવર્સિટીમાં ઉમાશંકરનું સાંનિધ્ય મળે તો કેવું સહું એવી લાગણી હતી ! અરજી કરી. 
ઇન્ટરવ્યુ થયો. આ ગ્રેડ નાનો હોવાથી ઉમાશંકરે ઇન્ટરવ્યુમાં જ મને વ્યાખ્યાતા થવાની ,સલાહ આપી. મારો એક 
જ જવાબ : “ભણાવવા પહેલા ભણવું છે, અને તેય શક્ય હોય તો તમારી પાસે.'' પછી તો નિમણૂક થઈ, 
પરંતુ જે દિવસે મેં ચાર્જ લીધો તે દિવસે ઉમારાંકેરને અથાનક મુંબઈ યુનિવર્સિટીની એક મીટિંગમાં જવાનું થયેલું. 
મારા માદે પત્ર મૂકતા ગયા હતા (તા. ૨૦-૮-૧૯૫૪). એમાં મારા માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ લખેલી હતી - 
મારે શું ભણાવવાનું છે, બીજ શુ કામ કરવાનું છે ? વગેરે બાબતો વિશે તેમણે લખ્યું હતું. 

વર્ષો પહેલાં અમદાવાદમા આકારાવાણોનું કવિસંમેલન હતું, કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી એ માટે દિલ્હીથી 
આવેલા. કવિસંમેલન અખંડ આનંદ હૉલમાં હતું. એ પૂરું થયા પછી ગાડીમાં ઘરે જવા નીકળ્યા. હું ઉમાશંકરની 
બાજુમાં જ રહેતો હતો, તેમણે સાથે આવવા કહ્યું. ગાડીમાં ઉમાશંકર, શ્રીધરાણી, ઝીણાભાઈ દેસાઈ, નંદિનીબહેન 
અને હું બેઠાં હતાં. ઉમાશંકર મારી પાસે બેઠેલા. તેમણે હાથ એવી રીતે રાખેલો કે ચાર આંગળીઓ બારીની બહાર 
હતી અને અંગૂઠો બારણાને અડેલો હતો. મને ખ્યાલ નહિ અને દરવાજે બંધ કર્યો. ઉમાશંકરની આંગળી સહેજ 
પિલાઈ. તેમણે કહ્યું, '“અરે ભાઈ...'' હું ખૂબ અસ્વસ્થ બની ગયો. એ વખતે શ્રીધરાણીએ એક વાકય કહેલું : 
“ઉમાશંકર, તમે શારીરિક ચેતનામાં રહેતા લાગતા નથી, કેવી સ્વસ્થતાથી તમે બોલતા હતાં !'' પછી તો તરત 
બરફ ઘસી શકાય એ માઠે અમે ગાડી ભદ્રના વાડીલાલ સોડા ફાઉન્ટનમાં લીધી. ઉપર બેઠા. મારી ચિંતા અને 
પશ્ચાત્તાપ જેઈ ઉમાશંકરે આંગળી બતાવી કહ્યું કે કશુંય ખાસ છે જ નહિ. પછી તો અમે બધાંએ આઇસ્ક્રીમ 
ખાધો, પૈસા ઉમાશંકરે આપેલા ! એક વાર ભવનમાંથી બસમાં બેસી અમે નૅશનલ બિબ્હિયોગ્રાફીના કામ માટે 
ગૂજરાત “્દ્યાપીઠ જતા હતા. વર્ગ છૂટેલો એટલે અમારા બધા વિદ્યાર્થીઓ પણ એ જ બસમાં ચડ્યા. ઉમાશંકરે 
લગભગ આખી બસની ઠિકિટો કઢાવેલી ! 

' શ્રી ભૃગુરાય અંજારિયા ઉમાશંકરના માર્ગદર્શન હેઠળ “કાન્ત' ઉપર પીએચ.ડી, કરવા અમદાવાદ આવેલા. એ 
દિવસોમાં યુનિવર્સિટી સામેની લૉનમાં ઉમાશંકરભાઈ, નિરંજન ભગત, અંન્નરિયા અને હું બેસતા અને કલાકો સુધી 
સાહિત્યગોષ્િ ચાલતી. એ સ્મરણો કેવાં તો સુખદ છે ! 

૧૯૬૦ના ફેબ્રુઆરીમાં તે દિલ્હી જઈ આવેલા. એ સમયે ક્રુશ્રોફ દિલ્હી આવેલા ત્યારે તેમના માનમાં 
જવાહરલાલજીએ ભોજનસમારંભ યોજેલો. ઉમાશંકરને પણ નિમંત્રણ મળેલું. જવાહરલાલે ફુશ્વૉકને ઉમારાંકરનો 
પરિચય કરાવ્યો. એ દિવસોમાં રશિયાએ રૉકેટ છોડેલું. ઉમાશંકરે કુશ્વૉફને કહ્યું કે “12201518 10€1:208 (0 
10801 (10 1ણ 10411...” - માનવદદય સુધી પહોંચવાનાં રોકેટને યોજ રહ્યો છું ! 

એક વાર ઉમાશંકરના રૂમમાં બેઠો હતો ત્યારે મુખ્ય પ્રધાનના સેક્રેટીનો ફોન આવ્યો. એ વખતે મુખ્ય પ્રધાન 
ડૉ. જીવરાજ મહેતા હતા. ઉમાશંકરે થોડીક ક્ષણો ફોન પકડી રાખ્યો. પણ યુગ્ય પ્રધાને વાત કરી નહીં. ઉમાશંકરે 
ફોત મૂકી દ્ીઘો, થોડી મિનિટો પછી સેક્રેટરીનો ફોન આવ્યો. ડૉ. જીવરાજ મહેતા કોઈ આકસ્મિક કારણોસર વાત 
કરી શક્યા નહીં એમ સેક્રેટરીએ કહ્યું. ઉમાશંકરે જવાબ આપ્યો : “મુખ્ય પ્રધાનને જેમ કામ હોય છે તેમ બીજને 
પણ કામ હોય.'' એ પછી ડૉ. જીવરાજ મહેતાએ એમની સાથે વાત કરી. સૌપ્રથમ વિલંબ થવા માટે હ્ામાયાચના 
કરી, ઉમાશંકરે _ શુંજનતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો, અને એમના સ્નેહ-ભાવ માટે આનંદ વ્યક્ત કર્યો. 

આવાં તો અનેક સ્મરણો સ્મૃતિપટ પર આવે છે. પણ હવે બીજીં કોઈ વેળા વાત. 

રમણલાલ જોશી ી 

બ્્શ ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૮૨ 


7 


સાંપ્રત પ્રવાહો 





પ્રશિષ્ટ પરંપરાના કવિ અને કૅડિલા હેલ્થકેર 
લિ.ના અધ્યક્ષ શ્રી રમણભાઈ પટેલનું દુઃખદ 
અવસાન 

શ્રી રમણભાઈ પટેલ વડોદરા કોલેજના મારા 
સહાધ્યાયી મિત્ર હતા. આમ તો તે વિજ્ઞાનશાખાના 
વિદ્યાર્થી, પણ અમારી વચ્ચેનો સેતુ કવિતા. 
અભ્યાસકાળથી એ કાવ્યો લખતા. મેં તેમનું “ત્રિમૂર્તિ' 
“બરોડા કૉલેજ મૅગેઝીન'માં પ્રગટ કરેલું. પછી 
અવારનવાર મળવાનું બનતું. તેમનાં કાવ્યોનો સંગ્રહ 
પ્રગટ કરવા સતત આગ્રહ કરતો. છેવટે તેમણે એ 
પ્રકાશિત કર્યો. એનો વિમોચનસમારંભ તેમના 
નિવાસસ્થાને “શ્રી ઉધાન'માં ૧૯૯૯ના ઓકટોબરમાં 
સાંજે સાત વાગ્યે યોજ્યો હતો. કાવ્યસંગ્રહ 'પ્રતીતિ'નું 
વિમોચન શ્રી સુરેશ દલાલે કર્યું અને અતિથિવિશેષ તરીકે 
શ્રી રઘુવીર ચૌધરીએ વક્તવ્ય આપેલું. પ્રમુખસ્થાનેથી 
મેં તેમની સાથેનાં અભ્યાસકાળનાં સંસ્મરણો આપી, 
તેમના કવિ-વ્યક્તિત્વનો પરિચય કરાવ્યો. શ્રી રમણભાઈ 
પહેલેથી ખૂબ ભાવનાશાળી અને મધુર વ્યક્તિત્વવાળા 
હતા. તેમનાં કાવ્યોમાં પ્રશિષ્ઠ પરંપરાગત ઇંદોવિધાન 
અને' અનાયાસ ભાષાશૈલી ભાવકહૃદયને ઊંડાણથી સ્પર્શે 
છે. અને સ્વદેશભક્તિનો તાર પણ સ્થળે સ્થળે રણઝણી 
રહ્યો છે. કવિતાનું જીવાતુભૂત તત્વ એ લય છે. કવિની 
લય-સૂઝ અને લયાન્વિત વાણી હૃદયસ્પર્શી નીવડે છે. 
કવિતા, કવિની દષ્ટિએ તો, “પ્રણયસફરે કેક ઝરણાં' છે. 
“આ...જાગતિક ક્દનેય સ્થિર જ્યોતિ ઉત્ક્રાન્તિની'માં 
એમની અનર્ગલ શ્રદ્ધા જવન અને કવિતાકલા પ્રત્યેના 
અભિગમને સ્પષ્ઠ કરે છે. સંગ્રહની પ્રસ્‍તાવનામાં શ્રી 
મકરન્દ દવેએ એ ગીતના લયકિલ્લોલની તારીફ કરી હતી 
અને આ કાવ્યોની આંતરિક ભૂમિમાં તપસ્વિની તાપીનાં 
શાંત જળ વહેતાં દેખાયેલાં. વિમોચનસમારંભમાં 
પ્રાસંગિક પ્રવચનો ઉપરાંત કાવ્યપઠન અને ગીતસંધ્યાનો 
સુંદર કાર્યક્રમ પણ યોજયેલો એનું સ્મરણ થાય છે. 


ઓક્ટોબર ૨૦૦૧ : ૮૩ 





તંત્રી 


શ્રી રમણભાઈ અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ બન્યા અને 
ફાર્માસ્યુટિકલ રિસર્ચ અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર અર્પણ 
કર્યુ. રાજ્ય અને રાષ્રીય સ્તરની અનેક સંસ્થાઓ સાધે 
તે સંકળાયેલા હતા. ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રનાં 
મહત્ત્વનાં સ્થાનો તેમણે શોભાવ્યાં અને સ્વાભાવિક છે 
કે તેમને અનેક એવૉર્ડ મળેલા. પરંતુ તેમનો પ્રથમ પ્રેમ 
સાહિત્ય અને કવિતા હતો. ૧૯૯૦માં મેં 'ઉદ્દેશ' નામે 
સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક શરૂ કર્યું ત્યારે 
તેમણે કહ્યા પ્રમાણે સતત સક્યિ સહાય કરતા રહ્યા. 
તેમના અવસાનથી 'ઉદ્દેશ' પરિવારને પણ ન પુરાય 
એવી ખોટ પડી છે. 

તેમના અવસાનનું દુ:ખ સહન કરવાની પ્રભુ 
તેમનાં પત્ની તારાબહેનને, ચિ. પંકજને, પુત્રીઓ રીટા, 
આરતી અને ગિરાને શક્તિ અર્પે અને આ સન્મિત્રના 
આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
આઈ. એન. ટી. તરફથી બાલાશંકર કંથારિયા 
પારિતોષિક 

મુંબઈની ખ્યાતનામ સંસ્થા આઈ, એન. ટી. 
તરફથી સને ર૦૦૦ અને ર૦૦૧નાં વર્ષો દરમ્યાન પ્રકાશિત 
થનાર ઉત્તમ ગઝલસંચ્રહને બાલાશંકર કંથારિયા પારશિતોષિક્થી 
સન્‍માનિત કરવામાં આવનાર છે. સૌ પ્રકાશકોને આ 
વર્ષો દરમ્યાન પ્રકાશિત થયેલા ગઝલસંગ્રહની બે પ્રતો 
ઇન્ડિયન નૅશનલ થિયેટર, ૧૯/૨૧, બૉમ્બે મ્યુચ્યુઅલ 
ચેમ્બર્સ, હમામ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦ને 
મોકલી આપવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. , 
મેઘાણીનું લોકસાહિત્યવિવેચન રાષ્ટ્ર1ય-. 
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે ઉપલબ્ધ બનશે 

શ્રી મનુભાઈ પંચોળી “દર્શક'ના પ્રમુખસ્થાને 
સ્થપાયેલા શ્રી મેઘાણી લોકવિધા સંશોધન ભવનની 
સામયિક નેગ યાદીમાં ડૉ. હસુ ચાજ્ષિકે જણાવ્યું છે 
કે એ સંસ્થાએ શ્રી મેઘાણીના “લોકસાહિત્યનું સમદ- 


લોચન” અને “લોકસાહિત્ય પગદંડીનો પંથ'નું હિન્દી 


બટ 


ભાષાન્તર જાણીતા વિદ્દાન અને અકાદમી પ્રમુખ ડૉ. 
ભોળાભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં તૈયાર કરાવી પ્રગટ કર્યું 
છે. તેનું અંગ્રેજી ભાષાન્તર વિશ્વવિખ્યાત 'ફિનિશ 
યુનિવર્સિ”ના ફ્ોક્લોરના ભૂતપૂર્વ પ્રાધ્યાપક, “ઈન્ડિયન 
ફેક્લોર ક ન્ગ્રેસના પ્રમુખ અને કેન્દ્ર સરકારના મ્હેસૂર 
ખાતેની ભ «તીય ભાષા સંસ્થાના ફોકલૉર યુનિટના વડા 
ડૉ. જવા રલાલ હાંડૂના માર્ગદર્શનમાં તૈયાર થઈ રહ્યું 
છે. અ નાથે આ સંસ્થાએ દક્ષિણની કૂકણી બોલીની 
આદિવ સી કથાઓ તથા બગડાવતના સમીક્ષિત પાઠનું 
ડૉ, શાતિભાઈ આચાર્યનું સંપાદન, રૂપાંદે-માલદે- 
કથાની આદિવાસી અને સૌરાષ્્રીય પરંપરાઓનું ડૉ. 
ભગવાનદાસ પટેલ અને ડૉ. બલર્વત જાનીકત સંપાદન 
પ્રગટ કર્યું છે. કૂકણી રામકથા-સં ડાહ્યાભાઈ વાઢુ, 
બારામતી સંપ્રદાય-સં. ડૉ. નાથાલાલ ગોહીલ, 
ભૂવાસંસ્થા-સં. મનોજ રાવલ અને ડૉ. ફારૂક શાહ તથા 
કૂકણી અને આદિવાસીઓની ડૉ. શાંતિભાઈ આચાર્ય 
સંપાદ્દિત કણસલી દેવીની કથા અને આદિવાસી અંત્યેષ્ટિ 
વિધિ અને આખ્યાનો પ્રગટ થશે. 

આ સંસ્થાનાં પ્રકાશનો ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, 
રતનપોળ નાકા, અમદ્દાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧માંથી મળે છે. 
વિવિધ ગુજરાતી સામચિક વાચક મિલાપોનું 
આયોજન 

શ્રી જિતેન્દ્ર બ્રહ્મભટ્ટ લખી જણાવે છે કે તા, 
૨-૧૨-૨૦૦૧ના શેજ 'અખંડ આનંદ'ના તંત્રી દિલાવર- 
સિંહજી જાડેજાના અધ્યક્ષપદે અખંડ આનંદ વાચકમિલન, 
તા. ૯-૧૨-૨૦૦૧ના રોજ વૈમાસિક 'પ્રત્યક્ષ'ના 
સંપાદક રમણ સોનીના અધ્યક્ષપદે પ્રત્યક્ષ વાચક- 
મિલન, તા. ૧૬-૧૨-ર૦૦૧ના રોજ તૈમાસિક “નાટક 
બૂફેટી'ના સંપાદક હસમુખ બારાડીના અધ્યક્ષપદે 'નાટક 
બૂડ્ેટી' વાચકમિલન, તા. ૨૩-૧ર-૨૦૦૧ના રોજ 
તૈમાસિક 'ખેવના'ના તંત્રી સુમન શાહના અધ્યક્ષપદે 
'ખેવના' વાચકમિલન અને તા. ૩૦-૧૨ર-૨૦૦૧ના રોજ 
કૈમાસિક 'વિચારવલોણું'ના તત્રી સુરેશ પરીખના 
અધ્યક્ષપદ્દે વિચારવલોણું વાચકમિલન યોજવામાં આવ્યું 
છે. આ મિલનો રવિવારે ૧૦ થી ૧ર, ગોવર્ધન સ્મૃતિ 
મંદિર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા 


“દ 


પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ખાતે યોજાશે. રસ 
ધરાવનાર સૌએ હાજર રહેવું. 
કવિશ્રી સિતાંશુ ચશશ્ચંદ્રનું કાવ્યપઠન 

કમળાશંકર પંડ્યા ફાઉન્ડેશન - ફેકલ્ટી ઓફ 
પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ અને હોટલ સ્ટેટ્સના ઉપક્રમે વડોદરાના 
મ. સ. વિશ્વવિદ્યાલયના સેનેટ હૉલમાં કવિશ્રી સિતાંશુ 
યશશ્રન્દ્રના કાવ્યપઠનનો કાર્યક્રમ તા. ર૮-૮-૨૦૦૧ ને 
રવિવારે સવારે ૧૦ વાગ્યે યોજયો હતો. 
અવંતિ દવે સ્મૃતિગ્રંથ 

તા. ૧૪ ઓંગસ્ટ ૨૦૦૧ના રોજ જણીતા 
સાહિત્યકાર અને પત્રકાર અવંતિ દવેનું અવસાન થતાં 
તેમની અપ્રગટ કૃતિઓ, પત્રો અને સંસ્મરણોનો મૂલ્યાંકન 
ગ્રંથ તેમની સ્મૃતિમાં પ્રગ કરવાનું આયોજન થયું છે. 
તો તે અંગેનું લખાણ કે માહિતી તા. ૩૦-૧૧-૨૦૦૧ 
સુધીમાં આ ગ્રંથના સંપાદકો શ્રી જયંતિ એમ. દલાલ, 
૧૦૩, 'અનુરાધા', ઇર્લા બ્રિજ, એસ. વી. રોડ, અંધેરી 
(વે.), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૫૮, અને શ્રી નરેન્દ્ર પટેલ, 
૧/૧૦, 'રામનગર', પાટકર કૉલેજ સામે, એસ. વી. 
રોડ, ગોરેગાંવ (વે.) મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૬રને મોકલી આપવી. 
કડીમાં યોજાયેલા વિવિધ સાહિત્યિક કાર્યક્રમો 

ગુજરાતી સાહિત્યમાં લઘુકથાના પ્રણેતા અને કડી 
સર્વ વિધાલયના પૂર્વ આચાર્ય શ્રી મોહનલાલ પટેલને 
૪૫ વર્ષ થતાં તેમનું અમૃત પર્વ કડીના સાહિત્યવર્તુંળ 
તરફથી તા. ૧૬ જુલાઈ ૨૦૦૧ના રોજ કડી ખાતે 
ઊજવાયું હતું. આ સમારંભનું આયોજન સાહિત્ય- 
વર્તુળના મૅનેજિંગ ડ્રસ્ટી શ્રી રામજીભાઈ કડિયાએ કર્યું 
હતું અને સર્વશ્રી ભગવત સુથાર, દિલીપ રૉય વગેરેએ 
સભા-સંચાલન કર્યું હતું. 
વિમલ પ્રકાશન ટ્રસ્ટનું નવું સરનામું 

વિમલ પ્રકાશન ટ્રસ્ટનું નવું સશનામું નીચે 
મુજબ છે : 

વિમલ પ્રકાશન ટ્રસ્ટ 
'સંતકૃપા', 
૧૦૩, પહેલા માળે, રત્નમ્‌ ટાવર, 
" ચીફ જસ્ટિસના બંગલાની પાછળ, 
જજિઝ બંગલા રોડ, બોડકદેવ, 
અમદ્યવાદ - ૩૮૦ ૦પ. 


ઓકટોબર ર૦૦૧ :, ૮૪ 


શ્રી દિલીપ રાણપુરાને રૂરલ રિપોર્ટિંગ માટે એવૉર્ડ 

પ્રતિણિત દૈનિક 'ધ સ્ટેટ્સમૅન' તરફથી ર૦૦૦ની 
સાલનો રૂરલ રિપોર્ટિંગ એવૉર્ડ પ્રસિદ્ધ લેખક શ્રી 
દિલીપ રાણપુરાને એનાયત થયો છે. તેમણે ઝાલાવાડની 
પાણીની સમસ્યાઓ વિશે અને તે સમસ્યાઓના ઉકેલ 


રીતે તેમની ગઝલ 'ઇંયળને' (પૃ. ૫૦)માં “પછી પાક્ય- 
પુસ્તક ધર્યું છશ્વ છોગું'માં 'પછી'ને બદલે 'પહી' “વાંચવું. 

એ જ અંકમાં ત્રી લાભશંકર પુરોહિતના 
'પારાશર્યનો ગીતવિશેષ' લેખમાં નીચે પ્રમાણે ભૂલો 
સુધારી લેવા વિનંતી છે. 


વિશે જનસત્તા-લોકસત્તામાં લખેલા લેખો માટે આ પૃ. પંક્તિ અશુદ્ધ પાઠ શુદ્ધ પાઠ 
એવૉર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. શ્રી દિલીપ રાણપુરાને ૪૬ પ શ્રાવણો વાવ્યા શ્રવણો વાળ્યાં 
અભિનંદન. ર ૪૬ ૩૧ અધ્યાત્મક-ભક્તિ અધ્યાત્મ-ભક્તિ 
ભૂંલસુધાર ૫૦ ૧૪ ઊભરતી ઊઝરતી 

'ઉદ્દેશ'ના સષ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ના અંકમાં 8૯મા પાને ૫૧ ૧૬ નિમુબાઈ, મારાં... 'નિમુબાઈ મારાં, 
છપાયેલા શ્રી કિસન સોસાના 'તાન્કા'માં “વ્હે જતા છૂટાં... છૂટાં. 


વરણાગી'માં 'જાતા'ને બદ્લે 'નન' વાંચવું. એ જ ઉપર્યુક્ત મુદ્રણદોષો માટે ક્ષમાયાચના. 


ણ 
સાભાર સ્વીકાર 


સાહિત્ય અકાદમી (રવીન્દ્ર ભવન, ૩૫, ફીરોજશાહ રોડ, નવી દિલ્હી - ૧૧૦ ૦૦૧)નાં : 

આરણ્યક : લે. બિભૂતિભૂષણ બંદોપાધ્યાય, અનુ. ચન્દ્રકાન્ત મહેતા, કિં. રૂ. ૧૪૦/-; જોગાજેગ : 
લે. રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. શિવકુમાર જોષી, કિં. રૂ. ૧૨૦/-; અંધ દિગંત : લે. સુરેન્દ્ર મહાન્તી, અનુ. 
રેણુકા સોની, કિં. રૂ. ૧૪૦/-; કબીર વચનાવલી : અનુ. પિનાકિન વિવેદી, રણધીર ઉપાધ્યાય, કિં. રૂ. 
ર૦૦/-; આધુનિક ગુજરાતી એકાંકીઓ : સંપા. ઉત્પલ ભાયાણી, કિં. રૂ. ૧૨૦/-; અજબ ગજબ 
ખજાનો : લે. રમેશ પારેખ, કિં. રૂ. ૮૦/-; ગુજરાતી લલિત નિબંધ સંચયન : સંપા. ભોળાભાઈ પટેલ, 
કિં. રૂ. ૧૦૦/-; ગુજરાતી પ્રતિનિધિ ગઝલો : સંપા. ચિનુ મોદી, કિં. રૂ. ૯૫/-; હજુ અમારાં વૃક્ષો 
દેહરામાં ઊગે છે : લે. રસ્કિન બૉન્ડ, અનુ. રૂપા અ. શેઠ, કિં. રૂ. ૭૦/-. 


સુમન બુક સેન્ટર (૮૮, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦ર અને ૧૭૮૮/૧, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - 
૩૮૦ ૦૦૧)નાં : 

ઊ્વોન્મેપ : લે. ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈ, કિં. રૂ. ઇ૫/-; અમારી અમેરીગલીમાં : લે. ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈ, 
કિં. રૂ. ૪૫/-; ઉઘાડી રાખજે બારી : લે. ચંદુલાલ સેલારકા, કિં. રૂ. ૭૦/-; ગુલાબ અને ગુલાલ : 
લે. ચંદુલાલ સેલારકા, કિં. રૂ. ૭૦/-; સંબંધોની દુનિયા : લે. ચંદુલાલ સેલારકા, કિં. રૂ. ૭૦/-. 


પરિચય ટ્રસટ (મહાત્મા ગાંઘી મેમૉરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાષ રોડ, ચર્ની રોડ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦ર)નાં : 

શ્રી વિવેકાનંદ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેઇનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (પરિચય પુસ્તિકા નં. ૧૦૧૮) : લે. રજનીકુમાર 
પંડ્યા, કિં. રૂ. ૬/-; બોન્સાઈ : વામનવુક્ષ ઉગાડવાની કળા (પરિચય પુસ્તિકા નં. ૧૦૧૯) : લે. 
જ્યોત્સના તન્ના, કિં. રૂ. ૬/-; આપણા સ્મૃતિગ્રંથો (પરિચય પુસ્તિકા નં. ૧૦૨૦) : લે. યોગેશ પટેલ, 
કિં. રૂ. ૬/-; નર્મદ્દા યોજનાના ચાર દાયકા (પરિચય પુસ્તિકા ૧૦૨૧) : દિગંત ઓઝા, કિં. રૂ. (/-; 
મુંબઈ શેરબજારની વિકાસકથા (પરિચય પુસ્તિકા ૧૦૨૨) : જયેશ ચિતલિયા, કિં. રા. ૬/-; આપણા 
શરીરના કોષો (પરિચય પુસ્તિકા ૧૦૨૭) : ડૉ. લોપા મહેતા, કિં. રા. ૬/-. 


ઓકટોબર ર૦૦૧ : ૮૫ 


સુન્દરમ્‌ની કાવ્યસૃષ્ટિ : આછી ઝાંખી 


ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક અત્યંત ઉજ્જ્વળ નામ 
છે સુન્દરમ્‌. આપણી ભાષાના થોડાક ઉત્તમ કવિઓમાં 
સુન્દરમ્‌નું સ્થાન આગલી હરોળમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. તીવ્ર 
ભાવાવેગયુકત સહજ સર્જન, સમૃદ્ધ શબ્દપ્રયોજન અને 
મોહક લયનિખ્પાદન કવિ સુન્દરમૂને એક સાચકલા 
(છુલાપાં10) સજક ઠેરવે છે તેમ સમસામયિક ભાવદર્શન, 
વાસ્તવદર્શન અને વ્યાપક જીવનદર્શતથી સભર એવું 
તેમનું વૈવિધ્યપૂર્ણ અને વિસ્તૃત કાવ્યસર્જન તેમને 
આપણા પ્રૌઢ કવિઓ (118101 [00018)ના વર્ગમાં બેસાડે 
છે. પ્રણય અને પ્રકૃતિની એમની ઉત્તમ કવિતા 
ચિરંજીવી, કહો કે સનાતન કવિતા બની રહે છે, તો 
એમની અધ્યાત્મભાવની કવિતા એમને એ પ્રકારની 
કવિતાના શ્રેષ્ઠ સર્જક ઠેરવે છે. આમ સુન્દરમ્‌ અનેક 
રીતે અપૂર્વ અને અનન્ય છે. 
કવિ સુન્દરમ્‌ સૌદર્યના ચાહક છે, સૌંદર્યના 
દ્રદ્ટા છે. સ્વર્ય સુંદર એવા સુન્દરમ્‌ નામનું સાર્થક્ય 
દર્શાવતી કવિને પોતાનેય પ્રિય એવી એમની ત્રણ કડીની 
જાણીર્ત/ કૃતિ જુઓ : 
છું ચાર્હ છું સુંદર ચીજ સિન, 
ને જે અસુંદર રહી તેહ સવને 
મૂકું ડર સુંદર ચહ ચ. 
કવિને ગમી ગયેલી પોતાની કવિતા વિશે તેમણે 
કહ્યું છે કે “મારી કવિતાનો પરિચય આપવાનો પ્રસંગ 
ઊભો થાય છે ત્યારે હું એક લીટી, દોઢ લીટી, ત્રણ 
લીટી, ચાર-પાંચ લીટીની કવિતાઓથી શરૃ કરું છું.'' 
ઉપરની ત્રણ પંક્તિથી ઊતરતા ક્રમની બે, દોઢ અને 
એક પંક્તિની કવિતા જોઈએ : 
જના અંતરે જ્યારે ઝંખના ઊંમિન, થઈ, 
અ#*ગ્યો તટજી ત્યારે થુષ્ક કંકરને ત્ય: 
5% ઝહર સઝ 
તળે જેં ઝંખી છે યે 
યુગો! ખેલ પખર સહરાની તરસથી. 


બ્ટ્શ 





હેમન્ત દેસાઈ 


વરો વિર ધરે 
જ? સૌ કડીઓમાં સ્નેહની? સવથ ૧૭. 

આ પંક્તિઓ વાંચતાં જણાઈ આવે છે કે પ્રેમ- 
તત્ત્વ અને પ્રેમની પ્રબળ ઝંખના તે સુન્દરમ્‌ની કવિતાનો 
પ્રધાન સૂર છે. પોતાની સર્જનપ્રક્રિયાની વાત કરતાં 
હમણાં જેઈ તે પંક્તિઓ રજૂ કરીને તે બધીની પોતાની 
રીતે સમજૂતી પણ કવિએ આપી છે (જુઓ 'કવિલોક'- 
જાન્યુ.-ફેબ્ર. ૧૯૭૬), તે મુખ્યત્વે તેમના જ શબ્દોમાં 
જોઈએ, તે અનુસાર “અસુંદર ગણાતી, પ્રથમ દષ્ટિએ 
એવી લાગતી વસ્તુ-વ્યક્તિ, કોઈ અકલિત રીતે તે માટે 
પ્રેમ જન્મતાં પછી સુંદર પણ દેખાવા લાગે છે. વસ્તુતઃ: 
સ્વતંત્ર એવી વસ્તુઓ ભેગી થઈ જઈને એક સમયે 
બધું જ પ્રેમમય અને સૌદર્યમય કરી દે છે.'' “આપણે 
પ્રેમને તો સમાનહૃદયો, સમાનધર્મી વ્યક્તિઓ, પરસ્પરનો 
મેળ, સંવાદ આદિ સાથે સંકળાયેલો કલ્પીએ છીએ, 
પણ અહીં તો એક તદ્ન વિપરીત વસ્તુ (જલ અને 
કંકર) દ્રારા આ ગતિ સિદ્ધ થાય છે.'' પેલી દોઢ પંક્તિની 
કવિતામાં ચમત્કારક વસ્તુ તો છે 'પ્રખર સહરા'નું 
કલ્પન. તેમાં પ્રેમાનુભૂતિ તીવ્રતા અને વિરાટતાથી 
આવિર્ભાવ પામી છે તે બહુ સ્પષ્ટ છે. એ દોઢ પંક્તિ 
કવિ સુન્દરમૂનો અને એમની કવિતાનો પરિચય પામવા 
માટે પર્યાપ્ત ગણાય એવી છે. 'જીવનમાં પરમ સક્રિય 
એવું પ્રેમતત્ત્વ...કડીરૂપે ઊતરી આવ્યું' (છે) ત્યાં કડી 
એટલે પંક્તિ અને કડી એટલે સાંકળમાંની કડી એવા 
અર્થથી “લેષ સધાય છે. સુન્દરમ્ના દોઢ પંક્તિના 
પ્રસિદ્ધ મુકતકમાં માનુષી પ્રેમનું-પ્રણયઝંખનાનું 
નિરૂપણ છે. એના અનુસંધાને “મનુજ-પ્રણય'ની આ 
પંક્તિઓ જોવા જેવી છે ; 

પ્રિયે / પ્હેઈી ન૧/ળ? મધ્‌ ઉપવને કુન્દ્કલિક? 
સજી, ત્યારે તારું અધૂરુંમઇુરું હૈયું સ્કૃટિત, 
હરિત પણો કેર પૂટ ક ઝેલાયું શું અઝત, 
સુધા બગ/કે પગ રર? હોય ખ”િક/ / 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ ; ૮૬ 


જસતે ૧/ && %%મ૫૮ ક) જર સ, 
કર અંગે અંગે સુરભિ તવ ઝંકાર કરતી, 
પિક) કેર ઘેર' ટહુક તવ કછ ઊભરત, 
અને 70/તેસ)તે ૨૩૮ ભરત? ૭)ઈ ૧૪૨. 


તને નયા! વેગે વન વેચરત ક્રિ હરિણી, 
મરુત્‌-જિહ્વ/ જે તૃણપટ અહ/ શો પજવતી / 
સહું શુઝઓન# શૅર દગતરંગે નચવત, 
કશ પ0/તિ-ઝંઝ# ડગમગવ ચિત્ત-તરઈી. 


લહી ૧/ ગંભીરે જલ છલકત/ ભવ્ય સરિત, 
તઢોને અ/૯ંબ? વસત? અણ#ીઠ/ [યુ જઈ, 
કઈ ઉતખ/તી, કઈ જજ, ઉગ્ર-તકણ / 
ડરી સ્હાજી ચ્હ/! અદમ જલન? અવી દથયિત# ? 
સુન્દરમ્‌ પ્રણયના કવિ છે તેમ પ્રકૃતિનાય કવિ 
છે. એ બંને વિશેનાં અનેક સફુળસુંદર કાવ્યો એમણે 
રચ્યાં છે અને તેમાંનાં ઘણાં તો ખૂબ જાણીતાં છે. 
નમૂનારૂપ દર્શાવીએ તો 'દશા ભાગ્યની', “નથી સ્વપ્ને 
જવું', “સાંનિધ્ય તારે', “જવા પૂર્વે', “સળંગ સળિયા 
પરે' તથા 'મેઘનૃત્ય', “ઝંઝાનિલને', રંગ રંગ 
વાદળિયાં', “બહુરૂપિણી', 'પ્રતિપદા' આદિ. પરંતુ હમણાં 
જોઈ તે પંક્તિઓમાં પ્રણય અને પ્રકૃતિ એ ઉભયને 
અદ્ભુત રીતે ઓત-પ્રોત કરી દીધાં છે. સુન્દરમ્‌ના 
શિખરિણીના માધુર્યનો તેમજ એમની રચનાના 
સામર્થ્યનો પણ એમાં પરિચય થાય છે. 
પેલા દોઢ પંક્તિના મુકતક્ના અનુસંધાને “અહીં 
તે છે' નામક સૉનેટ ખાસ જોવા જેવું છે. સૉનેટની 
અંતિમ પંક્તિઓમાં કવિ, એમણે જેનું દર્શન કર્યું છે તે 
'અમૃતમયી' સમીપે આવવા સહુ જગતૂજનોને નિમંત્રે 
છે. એ અમૃતમયીના કવિકૃત સ્વરૂપવર્ણનની પ્રારંભની 
પંક્તિઓ જ સુન્દરમ્ની કવિ-પ્રતિભાની ધોતક છે. 
હત! ઝંખી જેને %ખર સહર/ની તરસ 
અહીં તે છે હાવ/ સકલ નભન/ નર લઈને 
ગૂકેલી, અહા? શત 2/20 તણ શૈત્ય લઈને 
દ્રવી, સયના! સતત તપત/ તૈજ લઈને 
બધ અંધાર/ના ક૧૯ કરત, વશક્જરુતો 
સ” વ્હેળી સંધ્ય/ ૧ન તરુ તુને પરસ, 
સ્ટુરંતી ઉમ્મ/(ળ/ રુવિર સરખ તે નસનસે, 
સહુ સૌભગ્યોની શિખરિત શિખ જેજી વિલસે. 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૮૪ 





માનુષી પ્રણય દિવ્યતાને પામે છે ત્યારે કેવું રૃપ 
લે છે તે અહીં નેવા મળે છે. જીવનદષ્ટિના પરિવર્તન 
સાથે કવિનું ભાવવિશ્વ કેવું પલટાઈ જ્ય છે તેનું પ્રમાણ, 
આ જ રીતે, સુન્દરમ્ની પૂર્વ-ઉત્તરકાલીન અનેક 
કૃતિઓમાં નવા મળે છે. ૧૯૩૧માં કવિ પ્રભુને પોતાનાં 
'કૂલડાંની ફોરમ પૂરન્તે જી રે' એવી વિનંતી કરે છે. એ 
વિનંતીનું રૃપ ૧૯૫૪માં અસાધારણ સૂક્્મતાથી ફેરવાઈને 
આ પ્રમાણે આવે છે : “મારી ફોરમને દેજ્ને એનાં કૃલડાં'. 
પ્રભુ પાસેની કવિની યાચના રજૂ કરતી એ 
પંક્તિઓ ન્નેવા જેવી છે : 
બીજ મહેક/ન તમે આવો, પવનદેવ, 
પગલું "ખન એક પ/ડજે જ રે,” 
પગલ/મ વ/ત લખો પરેઓન/ ટેશન, 
ટૂલડાન ટ્ોરમ પરજે જી રે 
ભૂ, કર ટ્ોરમને દેજો એન ટૂલડ/ જ, 
કર વગડાને દેજે એન ઝહ, 
'કે ઉરતને દેજો એન અ/ભ જી / 
હમણાં ન્નેઈ ગયા તે એક પંક્તિના મુક્તકની બીજી 
પંક્તિ તેમણે વર્ષો પછી આ પ્રમાણે લખી છે : 
કડ એ ૯/૧ જજે %ભુન? અ/૧ત? ૧૭. ' 
તેમાં પણ દષ્િપરિવર્તનનું પ્રમાણ સાંપડે છે. સુન્દરમ્‌ની 
પલટાયેલી જીવનદષિ પ્રકૃતિ પ્રત્યેના એમના અભિગમમાં 
તેમજ પ્રકૃતિના દર્શન-વર્ણનમાં પણ જણાઈ આવે છે. 
'કાવ્યમંગલા'માં કવિ વાસ્તવલક્ષી અભિગમ ધરાવે છે 
તેથી “કાવ્યપ્રણાશ' નામક દીર્થકાવ્યમાં એ પ્રકૃતિની નગ્ન 
વાસ્તવિકતાનું દર્શન કરે-કરાવે છે : 
ન કડી/૭ેલ, મર ચત, ચકોર : એકે «હ? 
૯હું અમ જને કરેલ *નકલ્પન# ધારતુ. 
નહી (વેહગસ/ટિ રગ, કલન/દ સૌખ્યે ભરી, 
વિમુકત નેત માણતી પરમ પ્ર!ણઉક્ષા/સને. 
અહીં કુટિલ જીવન કલહી લહું કારમ/, 
નઈ હરણ વર/%, અ/ પછિ રતવકત/ સદા. 
અહીં નિરૂપિત હકીક્ત પૂર્ણ નહીં, અર્ધસત્ય જ 
છે, પણ તે ભાવનાબળે સત્ય ઠેર છે. કવિનું મુખ્ય વક્તવ્ય 
એ છે કે પ્રકૃતિ ટેનિસને કહી છે તેવી લોહિયાળ, 
'રક્તવકત્રા' છે. ખરું જતાં તો અહીં કવિ માનવજીવનનાં 


“ટશ 


વૈષમ્ય-નેઘુંણ્યનું પ્રકૃતિમાં આરોપણ કરીને તેની 
વિરૂપતાનું અને ભયાનકતાનું આલેખન કરે છે અને તે 
એવું દર્શાવવા માટે કે પ્રકૃતિમાં કોઈ આકર્ષણ નથી, 
કાવ્યત્વ નથી. પરંતુ 'યાત્રા'માં કવિ પ્રકૃતિને જુદી જ દષ્ટિએ 
જુએ છે. જેને ધ્રુવપદ સાંપડ્યું છે એવા એ સ્થિરમતિ 
કવિ 'પ્રકૃતિને ખોળે બેસી...પંખીઓને સંબોધે છે.' 
પધારો પંખીડ/ ઝકૃતિજનનીના શિરુવજરો, 
તમોને અમંઝું ુજ નવલ પાંખોની ડયને, 
નવાં ઉધાનોની નવસુરભિન મૃષ્મ-ચયને, 
ચલો ભેર ભ્રા ગહન ગગને પાંખ પસરો. 
કવિની વિષાદ-મૂર્છા ટળી ગઈ છે અને હવે 
પ્રકૃતિની રમ્યતા, મધૂરતા એને આકર્ષે છે. આ કાવ્ય - 
“આ ધુવપદ'-માં એકએકથી અહકેરાં પ્રકૃતિવર્ણનો છે. 
તૃણોન! અ/# લ/બ/ ૫૮ દુપટ ડેવ( મતહર, 
અને કાન્તરોન્ટ અગમ ગહન! રજિ અગણ, 
વળા થોડું રાખ્યું હદય પણ નિવારી અતૃણ 
ધય/ થીજ પાયે હેમધવલનાં મંડનવર. 


અને પેલો પેલો સતત છલતો અભ્વિ અમિત / 
દરનો રત્નોનો “નેકર, રસનો રાશિ અખૂટ, 
મહા ઊમિશંગે ર/વેકિરણન ધર મુકુટ, 
હજરો પળો હરિશયન નારા-કુલવિત. 


જુઓ, કેવ કેવ /વેલસત મહા ભૂત અહિધે/" 
દિશ!ઓને છાતું ગગન ૮”યું, ચૂં ઈશ-હદ્ય, 
તમારી પાંખોને કલક અરપે, વિશ્વ-નિચય 
ત્યહી ઘૂમે ઝૂમે, કેરણગતિયે નય રહી ત્યાં. 
પ્રકૃતિર્નુ સુન્‍્દરમ્‌નું આ આલેખન અપૂર્વ છે, 
આહ્લાદક છે. પણ આથીય અદકાં અને ભિન્ન પ્રકારનાં 
પ્રકૃતિવર્ણનો એમણે આપ્યાં છે. સુન્દરમ્‌ની લલિતભવ્ય 
કલ્પના અને રંગઉક્ષસિત તરંગલીલાના ઊછળતા વેગમાં 
સળંગ ચાલ્યું જતું, ભાવક્ને ઘડીક ચકિત કરતું, ધન્ય 
કરતું અને અહોભાવ પ્રેરતું અતિકામણગારું એક કાવ્ય 
તે પ્રકૃતિનું કાવ્ય છે. આપણી કવિતામાં વિરલ કહી 
શકાય એવી એ યથાનામ કૃતિ 'બહુરૂપિણી' છે, “જેનું 
મૂળ નામ 'વ્યોમવિહારિણી' સૂચવે છે ત્તેમ એમાં છે 
તો વાદળીનું વર્ણન; પણ આકાશમાં બહુવિધ રૂપે 
વિહરતી' માયાવી ને મોહ વાદળી ,કવિના, પ્રતિભા- 
સ્પર્શે ઈશ્વરની ત્રિભુવન-વિલાસી શક્તિરૂપે પ્રતીત થાય 


ઉટ્શ 


છે. આ પ્રકૃતિગીતમાં સુન્દરમૂની ગીત-લયની માધુરી 
અતે એમની શબ્દપ્રયોજનાનું ઔચિત્ય જોઈ શકાશે. 
આ પંક્તિઓ જ્નેતાં એની પ્રતીતિ થશે : 
તું તો અજબ વેશાધારી, અનન્ત રૂપવ/ળી, બહુ પિણ, 
ઇન્દ ઇન્દ નાચે તું ન્યારી, કેજો દુલારી, બહરંઝિણી. 
પ/પણને પલડકારે ભર! લોક તું, 
અકે મૃયંક-મદ્યું વ્યોમ તરે ગૂડતું, 
વૃન્દન/ વિહાર «1ર! ભવન લોકતુ, 
સાગરની સુન્દર હલેત, દરર/નિયાં હેત, બહ પિણ, 
કોના ઓવારણાં લેત એ જત જા કહેત, બહરંગિણી. 
7 32 
પવનની પીછીએ તું સિ સરજવતી, 
ઘુમ્મટ આકાશનો બેસે સજાવતી, 
બ્રહ્માનાં ચૌદ લોક *િત્રો લજવતા, 
રળી %હ/4 પછી તરી, સુરેખ /ચેઝક/ ર, બહુ) /પેણી, 
મૂર્તિ અ! ડોન! ઉતરી, અજબ ઓ 'િતારી, બહુરગિણી. 
૧૯૩૩થી ૧૯૫૫ દરમિયાન સુન્દરમ્ના ૫ 
કાવ્યસંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે અને તે બધા જાણીતા 
છે. એમાં મુખ્ય છે 'કાવ્યમંગલા' (૧૯૩૪), 'વસુધા 
(૧૯૩૯) અને 'યાત્રા' (૧૯૫૫). 'કાવ્યમંગલ!' અને 
'યાત્રા' દરમિયાન થયેલા કવિના દષ્ટિપરિવર્તનની અને 
તદ્‌ અનુસારના એમના થયેલા કાવ્યસર્જનની વાત કરીએ 
છીએ ત્યારે એ નોંધવું જરૂરી છે કે ગાંધીયુગના કવિ 
તરીકે સુન્દરમ્‌, યુગપ્રભાવથી અસ્પષ્ટ રહી શક્યા નથી. 
પ્રચલિત વિચાર, ભાવ અને ભાવના અંગે એ પ્રભાવ 
દ્વિવિધ છે : એક ગાંધીવાદનો અને બીજે સામ્યવાદનો. 
દીન, દુ:ખી, દલિત, પીડિત, શોષિત પ્રત્યેનો સમભાવ 
એ બેઉમાં છે. પણ સામ્યવાદ જુદો પડે છે એ 
સમભાવથી જાગતા પ્રત્યાઘાતમાં. એમાં પીડિત-શોષિત 
પ્રત્યે જેટલો સમભાવ છે તેટલો જ પીડક. શોષક પ્રત્યે 
રોષ છે, દ્વેષ છે; જે ગાંધીવાદમાં નથી. એમાં છે કેવળ 
કરુણા. આ મહત્ત્વનો ભેદ અભિગત કરીને આપણો 
કવિ ગાંધીમુખે આ વચનો મૂકે છે : 
હણો ન! પતે, જિઝુણ બનશે ૫૮૫ જગન 
લડો પ(ષો સાજે, વિમળ ક્લિન! ગુપ્ત જળથી, 
%ભુ સક ૧ર] હદયભજને, શત મનડે 
પ્રતિકેજી કેરું હિત ચહી, લડી, ૫/૫ મટશે. 


ઓકટોબર ર૦૦1 : ૮૮ 


બુદ્ધિવાદી યુવાન કવિ સામ્યવાદી આક્રોશથી પર 
શી રીતે રહે ? પ્રભુ પ્રતિની આરત છતાં (અને કદાચ 
એથી જ) પ્રભુનેય સંડોવીને સામાજિક વિષમતાનું 
આલેખન એ કરે છે. 'ત્રણ પાડોશી'નું આ ચિત્ર કટાક્ષની 
ધારથી વધુ વાસ્તવિક બન્યું છે. 
શેઠન? મોતી દૈત્ય હવેલી ગામનું ન/ઠ કહેવાય, 
રમતનું *દિરિ અરસબ/ધ્યું “નેત ઝળાહળ/ થ/ય, 
ટન! એક ખૂણ#મ/ રે, 
ગંધ/ત# ક'ક ખૂણ/મ% રે, 
મહોરન મહેલ ઊભેલ સૃણ/ય. 
ગાંધીવાદ અને સમાજવાદથી પ્રેરિત કવિની બધી 
કવિતામાં મૂળભૂત રીતે તો વાસ્તવદર્શન જ રહેલું છે. 
આગળ જતાં એ વાસ્તવદર્શન વધુ ગહનસભર અને 
તેથી સચોટ બને છે, જે 'ઈંટાળા' અને '૧૩-૪ની 
લોકલ'માં પ્રકટ થાય છે. આના અનુલક્ષમાં '૧૩-૭ની 
લોકલ'ની આ પંક્તિઓ જોઈએ. એ કવિનાં છન્દોવિધાન 
અને શબ્દ્શક્તિ અંગે પણ મહત્ત્વની છે. 
અકાશે ૧/૬ળ# કળ ભૂખરદ ધૂળરંગન/ 
વેરાય/ છે અહી તેવ પ્લંટટ્મે ડે ઉત(રુઓ. 
ચીને જોટરે અ/વ્ય/ ન, કે બૅગ/બેસ્તર 
ચડ/% પ્ટરો મ/થે પધ ૮/ઈમ જેઈને 
કરન? જત કે મેજે /ખેસ્સે ડે જટેલ કે 
ધ/ડિય/ળે નેહ/ળીને એકયે અ/વિેયું નથ. 
વિ ત્ર ન્ન્દ 
માથ! પે પોટલી! દાજ બગલે બચક/, 'થવજ/ 
હ/થમ/ #ેનન/ ડબ્બા, કે યેલ! ચ/ર જે તણ. 
કે ખઈ હ/થમ ખલ! છક કે લહડી ગ્રહી 
અરજીને ડયારના અહ બગસ/ ખઈ છે રહ. 
વિ ન્ટ ન 
તેર ને સ/તન જીજા વગની પ્રતિમા! સજ 
એન્જિને સ્ટછ ને ડબ્બ/ ઉતણુઓ-બધ મહ- 
અ(મ/ જે ટર્સ્ટ ને સેકન્ડ તે% તો થર્ડન/ સમ 
જણવા-સહ%/ રહેત સદ એ “થર્ડ કલસ ન? 
રહે છે દોડત પટે ટૃ/સ્ટ ને મેલ ટ્રેનન/, 
સદન? ઓરિયાળ! એ, સિહ પૂડે શિયળ ?/ / 
કવિકર્મ એટલે સૌધ્યસર્જન. પરંતુ જે કાલે કવિકર્મ 


પુષ્ટિ મળે એવી અસંખ્ય પદ્યાત્મક નિબંધરૂપ કૃતિઓના 
ગંજ ખડકાતા હતા ત્યારે આપણા આ કવિ “બાનો 
ફોટોગ્રાફ' અને 'બુદ્ધનાં ચક્ષુ' જેવાં સળંગ સુંદર કાવ્યો 
સર્જે છે. એ જ કવિ આગળ ઉપર “હંકારી જા', 
“છાતીએ છૂંદણાં' અને 'કર્ણ' તેમજ 'રાઘવનું હદય', 
“મનુજ-પ્રણય' અને 'ગુલબાશની સોડમાં' જેવાં સબળ 
સફળ કાવ્યો રચે છે તેમજ 'જવા પૂર્વે' અને 'સળંગ 
સળિયા પરે' જેવાં સભરમધૂર કાવ્યો આપે છે. આ 
બધાંમાં સુન્દરમે કરેલું વિવિધ ભાવોનું આલેખન 
સધ:સ્પર્શી છે. એમાં પ્રણયઝંખના અને પ્રભુઝંખનાના 
ભાવ આગળ તરી આવતા હોઈ તે તરત ધ્યાન ખેચે છે. 
સુન્દરમ્‌નાં પ્રણયકાવ્યોમાં મિલનની પ્રસત્રતાથી અધિક 
વિરહની વિહ્વળતાનું ગાન છે. કહીએ કે પ્રણયની 
પ્રસન્નતાથી અધિક તેની વ્યથાનું બયાન છે. 'સળંગ 
સળિયા પરે'માં વિગત પ્રણયની વિસ્તૃત સ્મરણદશ્યાવલિ 
આલેખાઈ છે. પ્રિયજન આગળ ફરિયાદ કરાઈ છે છતાં 
તેની ચિતા પણ સેવાઈ છે : 

અને કઈ તને વર્યુ હતું ઇું ૧૪-ક/ઠિન્ય કે 7 

હતે યદિ જ તો ન અ/મ ૨૫૯ રું ચ/લ/! જતે 
સુંવ/ળું ઘન કોઈનું ઉર તું શતી... ઉડ! 

હવ મ દગેય આંસૂ હજી જળવ્યાં 7...ગાઝી રે / 
મને દરદ હોય ન....... 

પોતે પ્રિયજનની પાછળ નહીં જશે તેમ જણાવીને 

હંમેશના વિયોગની વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરાય છે. 
કિયે / સચર સ્નેહદોર પર ન(ચત/ મસ્ત તે 
અજેડ પગ - ઘૂઘર રમવું બંદ બેઠ# કરી. 
છું છું અચર મૂઠ ન/ મ૭ડરો ૧ર? હૈયું અ. 
ન્ટ વિર ક 
સખ, %0યક/લનું વિરહ; સત/ન એ 
મને મળ્યું ઉછેરવ,, ઉચિત એ જ “મણ છે. 

આ વાસ્તવિકતાના સ્વીકાર જેટલું જ ગતજીવનના 
સ્મરણનું મહત્ત્વ છે તે દર્શાવતી આ સુદીર્ઘ કાવ્યની 
આ સુંદર પંક્તિઓ, નોંધવી જ રહી : 

અરે પુલ બન હું છેવટન? એ ઇઝીનું ઉરે 

રહીશ સ્જરણું ધરે, ₹મેલન એહ છેછું થયું 

અનન્ત જલપૂરન/ પરમ અદ સ/નિધ્યમ/ 

પોતાના પ્રણયદર્દની કહી ન શકાય અને સહીયે 


એટલે પધકર્મ એમ મનાતું હતું, બલકે એવી માન્યતાને ન શકાય એવી કથા કવિએ આથી વધુ સઘન રીતે 


ઓકટોબર ર૦૦૧ : ૮૯ 


"હટ 





એમનાં સૉનેટોમાં કથી છે. પોતે જેમને ચાહ્યાં છે તે 
આઘાં ગયાં છે અને નથી ચાહ્યાં તે પાસે રહ્યાં છે. 
આ દર્દ અસહ્ય છે ; 
ચલો સ્વપ્ને, જઈ! / જતિલ જગ અ! જગત તજી, 
જી મર ચહ જન અલગ આઘા, નવ ચહ 
પડ્યાં પસે, મારા ઉરદરદ જયે નજ કહ્ય. 
“કમલદલમાં' નામક સૉનેટોમાં જુદ્દાઈના દદની વાત 
કમલદ્લમાં ઝિલાયેલા ઝાકળના બિના સાદશ્યે, તેના 
આથ્રયે દર્શાવી છે. ઝાકળબિદ્ને કમલદલ પોત્તાનું કરવા 
ઇચ્છે છે. બિન્દુ પણ કમલમાં ગરકવા ચાહે છે. પણ 
તેમ થતું નથી. કારણ, એ જ વિધિવિધાન છે : 
અહી, એ બિન્દુને કમલદ્લ પોતાનું કરવ! 
મથે, ને તે બિન્દુ મણ કમલ મહે ગરકવ/ 
ચહે, ને તે બંને નિકટતમ અન્યોન્ય”! વસે, 
છત એ જું તે રહી તિત તણ જય જ જુથ. 
પ્રણર્યાપિપાસાની આરત એને તેની 1વિફલતાની 
વેદના 'હે ચકવા'માં સહજતાથી ઠલવાઈ છે. ચકવાને 
સંબોધીને સુન્દરમે લખેલા સોરઠા યાદગાર છે. ચકવાની 
રાત્રિ વિરહમાં વીતે છે એ કવિસમય પર આધારિત 
કાન્તનું 'ચક્રવાકમિથુન' ખંડકાવ્ય છે તેમાં વ્યક્ત થયેલ 
જીવનવેદનાથી જુદી અને ઊંચી ભૂમિકાની એટલે 
અતિશય તાલાવેલીભરી વ્યથાની અહીં અભિવ્યક્તિ છે; 
કવિતાની પરમ ઉન્નતિ એમાં અનુભવાય છે. એ કાવ્ય 
માણવું - આખેઆખું માણવું, અનિવાર્ય છે (ન માણે 
એની સહૃદ્યતા લાજે !), પણ અહીં તો ચાર જ 
પંક્તિઓ નોધી શકીશું : 
હે ચકવ/, ગત રોય, તુંશી હું દુખિયો ઘણો, 
પણ આંસ અખ ન જેય, મર હટે અ/ખું હદય. 


ર/ત પહરન? ચાર, કેવળ અ/૮? તટહરે, 
જ " જુ ગ ન લંથાર હું ને પ્રિય બિચ, બંધવ, / 
લૌકિક માનુષી પ્રેમના અધિષ્ઠાનને અતિક્રમીને 
સુન્દરમ્‌ અલૌકિક દિવ્યપ્રેમના અધિષ્ઠાન પ્રતિ અભિસાર 
આદરે છે. અને એ જ એમનો - કવિ તરીકેનો તો 
ખરો જ; માનવી તરીકેનો પણ-ખરેખરો મહિમા છે. એ 
અભિસારની પરિણતિરૂપ સુન્દરમ્‌ની ભક્તિની- 
આધ્યાત્મિકતાની કવિતા પણ રસપ્રદ છે, મહત્ત્વની છે. 
કહી શકાય કે સુન્દરમ્‌ જેમ પ્રણયના અને પ્રકૃતિના 


કવિ છે તેમ જ અધ્યાત્મના પણ કવિ છે. સુન્દરમ્‌નું 
દષ્ટિપરિવર્તન અને તેથી એમની કવિતાનું થયેલું પરિવર્તન 
જોતાં સર્જક સુન્દરમ્‌ના પૂર્વ અને ઉત્તર એવા બે વિભાગ 
પડી જાય છે. પ્રથમ દષ્ટિએ આમ લાગે, પણ વસ્તુતઃ 
એમની કવિતામાં પ્રારંભથી જ પરમની ચાહના કહો કે 
પ્રભુની પ્રીતિ સંચારિત થતી આવી છે. 'કાવ્યમંગલા'નું 
પ્રથમ સૉનેટ “એકાંશ દે' પ્રભુને સંબોધીને લખાયું છે. 
તેના અંતિમ પંક્તિયુગ્મમાં પ્રભુ-કૃપા-યાચના છે : 
અપાર તવ સૌમ્ય, ર, રમણીય વહેતી! 4 
સજવન સજ! થકી સળ જીવવ અંરા દે. 

એ સંગ્રહની અન્ય કૃતિઓમાં કોઈ ને કોઈ રીતે, 
કયારેક રોષયુક્ત વિરોધરૂપે પણ, પ્રભુસ્મરણ થયું છે. 
'જુદ્ાઈ' નામક ગીતમાં પ્રભુ પ્રત્યેની આરત છે. 
તારે ને જારે અ[૧૭ જુ'૧ઈ, 

આવડી જુદટઈ, તું આગળ, હું છળ, ભાઈ 

નૂ સે ધરે 
અલ૯ખન તારે ઓઢણપોટણ, 

ઓઢણપોતઢણ, ૫/%/-/ ચદર મરે ભ#ઈ, 
જેગમાયાના નાથ નિરંજન, 

નાથ નિરંજન, કયા ૯ગ રખ? અમ 9%/&ઈ ? 

*પગલાં'માં પ્રકૃતિતત્ત્વો નિમિત્તે પ્રભુને જ 
સંબોધન છે. આ પ્રકારની કવિતા એના સાચા અર્થમાં 
'વસુધા'માં ઉદ્ય પામતી જણાય છે. એ એમનાં 
ગીતોમાં વિશેષરૂપે જેવા મળે છે. 'આજે પ્રભાત- 
પ્હોર'થી આરંભીને 'કોક આવે છે' સુધીની ઘણી 
રચનાઓ આ વર્ગની છે, જેમાં 'એક સવારે', 'કોણ ?' 
અને “હંકારી જા' તો ખૂબ મનોરમ છે. પૂર્ણતા તરફની 
ગતિનો ભાવ 'પૂર્ણ મયંક'માં કવિએ પૂર્ણિમાના ચંદ્રના 
પ્રતીક દ્વારા વ્યકત કર્યો છે. એ ઉપરાંત, પ્રકૃતિનું 
આલંબન એમાં લેવાયું છે. માનુષી પ્રણયમાંથી નીકળી 
જઈને દિવ્ય પ્રણયની પૂર્ણતા તરફની ગતિને આલેખતું 
સુન્દરમ્‌નું આ અત્યંત મનોહર સૉનેટ છે. 'યાત્રા'ના 
આ સૉનેટમાં આ સ્થિતિનો અસ્વીકાર અને પેલી 
સ્થિતિનો સત્કાર ધ્વનિત થાય છે. છેલ્લું પંક્તિયુગ્મ 
જેતા પણ આ સ્પષ્ થાય છે : 

મૂડી નનું ભવન જિતિને ચલ વિસ્જીણ અંક, 

કીપજ્યોતિ લઘુક મટીને પૂણ મૈએ મય. 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૯૦ 





આની સાથે જ કવિની વ્રજભાયાની રચનાઓ 
પણ યાદ કરવા જેવી છે. એ રચનાઓ કવિના લગભગ 
“બધા જાણીતા સંગ્રહોમાં આવેલી છે. કેટલીક પાછળથી 
તેમના ઉત્તરકાલીન સંગ્રહોમાં લેવાયેલી છે. કવિના એ 
ઉત્તરકાલીન કાવ્યસંગ્રહો ખૂબ જ મોડા, અમુક તો તેમના 
અવસાન પછી, પ્રકાશિત થયા તે આપણ! સ્રાહિત્યનું 
એક દુર્ભાગ્ય છે. સુન્દરમ્‌ પૂરા સામર્થ્યથી અને 
સાતત્યપૂર્વક આજીવન સર્જનરત રહ્યા છે. ૧૯૩૩2 
૧૯૯૧ સુધીમાં એમના પ કાવ્યસંગ્રહો પ્રકાશિત થયા 
હતા, તે પછી ઘણાં વર્ષો વીત્યે લાંબા સમયે ૧૯૯૧ 
થી ૧૯૯૩ સુધીમાં, પ્રતિવર્ષ એક લેખે એમના ૪ સંગ્રહો 
અનુક્રમે 'વરદા', “મુદિતા', 'ઉત્કંઠા' અને “અનાગતા' 
પ્રકાશિત થયા. એ સંગ્રહોની કવિતા પર દષિપાત ન 
કરીએ તો સુન્દરમ્‌ની કાવ્યસૃછિનું દશન અધૂરું લેખાય. 
હમણાં જેની વાત કરી તે વ્રજભાયાની કૃતિઓ 
ઉત્તરકાલીન સંગ્રહોમાં સમાવાયેલી છે. થોડીક જેઈએ : 
સુ! ન લિય/, 2૪/ ન (ય, 
ન લિક/ સંગ જવાહર રી, 
ખાખ ભભૂતકી ટૂલ સરખ? 
બાંધ ગઠરિય/ મે તો ચલ / 
કટે કી રતિય/ બનાઈ 7 
નહિ અતે નહે જતે મનસે 
ઇ% એસે કયો ? શયમ કન્હાઈ...કહહે, 
હક જમન ડે #ર ભરન ૯, 
હમરો ટ ન ભરાઈ, 
૧૮ કયો તૃ% ને દ્યો 
% કૌ તુમ “િન કૌન સગ/ઈ 7...કાહે, 
અભાનપણે એટલે અણજ્ણ્યે પ્રેમમાં પડવાના 
અને સુન્દાવરને નિતનિત-પલપલ વરવાના બડભાગી 
પ્રિયતમાના ઉત્કટ હૃદ્યભાવને વહેતું સુન્દરમનું વ્રજ- 
ભાષાનું સર્વાંગસુંદર અનવદ્ય પદ તો છે “મેરે પિયા. 
“યાત્રા' સંગ્રહની એ અંતિમ કૃતિ આખેઆખી માણવા 
જેવી છે : 


જ્‌ 


ન્ડ 
અસ 


મેરે (ઘેય, જે કછુ ન જન 
મૅ તો ચપચુપ ચહ રહી. 


ઓક્ટોબર ર૦૦૧ : ૯૧ 





મેરે પિક, તુઝ કિતને ચુહ/જન, 
ક બરસ /જ% જેહ/ ર/૧ન્‍, 
4 ત ચુપ ન/હ રહ. કેરે 
કેરે પિજ, ઇક અમર જહ/ઝ, 
તક પે ક બહ જડભ/%, 
કે «ે ૪૯ ૫૯ ૦/૯ ર. કેરે /9%૮ 
સુન્દરમૃની પ્રભુ પ્રત્યેની આરત તથા બીન્ન 
શબ્દોમાં કહીએ તો 'ભગવતૃતત્ત્વ સાથેના મિલનનો 
તલસાટ' એમની ગીતરચનાઓમાં વિશેષરૃપે પ્રકટ થાય 
છં. 'વરદા'માં 'ઊગતે સવાર', “ભટકણ આંખો', 
“આવશે', 'ઘડો રે ઘડો', 'ગૂંથ ર થાલછિયા', 'તોરા 
દેશ', 'આલોજ', 'સાવનરી રાત', 'કમલિયા', 'આવૉજ 
આવોજી', 'ત્રિકાળની વાદે', “ગુરુ મારા', 'ઘૂટલા ઘા#', 
'ચલ પવનની પાવડી', “ડુંગરિયો પીર', 'રંગ તારા', 
'પ્રેમ રાન્ન' અને 'લાલ કૌર' જેવી રચનાઓ અને 
“મુદિતા'માં 'શોધું', 'પ્રભુ દેજ', 'દરવેશા', “મન બન', 
“'વાદળિયા ડુંગરા' અને 'ગગનની ઘેર' જેવી રચનાઓ 
આ દદ્એ ખાસ ઉલ્ષખ માગે છે. આ રચનાઓમાંથી 
થોડીક્ની થોડીક પંક્તિઓ માણીશું : 
ઝલકે મલકે છે તાઈ નેણલ/ હો માણ રજ 
અપે તો એક %૮ અ/ઇજે, 
મરે તો એક ૮ ઝ/%, હો મ/ણ/ રજ 
સૌને સોહ/ગ તર અપે. 
ચૂ? રે દિશ/ન/ &૧/ મખમલ ઓર/ક/, મ/લઇ, 
જત દ ગગ/નિય/ન? સજ રે, 
પિયન તળ/ું હું તે કમલચરણિ/%/ ને 
ઢોળું %ર/ ૫/લવડે હેજ રે. 
અ/બલ/ન ડાળે એક ઝૂલત 5% ને, 
સરવરતે ન/ર ઝૂઉે ૪ કકળ, 
મઘમઘતી જ/ત લઈ અવ્ય ઓ ૧/૨૮, હ/ 
કીને કરજ હશે ટેવ અનજળ. 
હર કેં તો સળલ”? યોડ %/ 
ત્જ/ તો %// અખ/ડકે ૯/27 
અ/ ૯/લ ત// ૫/૯૧ન# ડોર 


અિય/ 


બ્ટ્શ 


સુન્દરમ્‌ને પોતાના કાવ્યસંગ્રહનું અર્પણ કરતાં 
પ્રજારામ રાવળે એક સુંદર પંક્તિ લખી છે : 'જેણે 
તેજાંગુલિ%! મુદમય દરરયો £િવ્ય સૌદ્યલોક' - તે 
સૌંદર્યલોકના અર્થાત્‌ ઊધ્વપ્રદેશના યાત્રી સુન્દરમે પોતે 
એટલી ને એવી ઉન્નતિ સાધી છે કે એમના 'દરવેશ' 
નામના ગીતમાં એમણે જે પ્રશ્નો દરવેશને પૂછયા છે તે 
એમને જ પૂછવાનું મન થાય. 
તમર કિયા દેર, હવેશ ? 
હો અવધૂત, દિયો દિયો કો અણસુણ્યો અદેરા. 

ક ક. ફઝ 
અહીં અમારા અમલકમલથ! અધિક કમલ ચૂં કોક ? 
રત્નજડિત અમ નગરચોકથી ચડિય/તો કો ચોક ? 
તમોએ સગ નજરથી દીઠ ? 
અરે, કંઈ જાત કહો, દરવેશ / 
૪₹ ક % 
અહ અમર હમશ! ઉન્નત રું કઈ શગ ? 
આ અમ રંગભવનથ મધુરો બાજે કયહી મ્રદંગ ? 
તમે એ સુણ્યો સું ૭નોક/ન ? ખરે, કંઈ વત કહો દરવેશ, 
તમારા કિયા દેરા, દવેશ ? 

સુન્દરમૂની આંતરસમૃદ્ધિને પ્રસ્‍તુત કરતું એમનું 
એક અતીવ રમણીય સૉનેટ છે 'હું કગર્યો', પ્રભુના 
ચરણે ધરવા ચૂંટાતાં ફૂલોમાંથી એક ફૂલ નીચે ધૂળમાં 
પડી જ્ય છે તેની ઉપેક્ષા કરાતાં “મને શું ના લેશૉ ?' 
એવો પ્રશ્ન તે ફૂલ કરે છે. ધૂળ ખંખેરીને એ ફૂલને પૂજારી 
ઉપાડી લે છે ત્યાં ઘૂળ પ્રભુચરણનો સ્પર્શ કરવાની 
ઇચ્છા દર્શાવે છે. એ પછી તરત જ કાંકરા તત્પર બને 
છે અને પછી તો આજુબાજુના સજવ-નિર્જવ સૌ 
કોઈ પ્રભુ સમ્મુખ જવા તલસે છે અને પ્રભુનો પૂજરી 
મૂંઝાઈ મરે છે. આ વાત કવિ અંતિમ પંક્તિઓમાં પ્રબળ 
આરતથી પ્રભાવક રીતે રજૂ કરે છે : 
પળ્યો, ત્યારે ઉભ પથ ઉભય પાશે" સહય તે 
રહ! ડોળા ટ : દુ:ખિત હ £જે જીવ-અજવ. 
અને મારી બાયૈ બલ ન રહયું ત્યારે હું કગયો : 
હવે તો ઊૈ લે અ! અખિલ જ : એ મર્ગ જ રહ્યો. 

પ્રભુપ્રેમની સુન્દરમૂની ખરેખરી આરત તો પ્રગટી 
છે એમના “પુષ્પ થઈ આવીશ' કાવ્યમાં. 'હું પુષ્પ થૈ 
આવીશ તારી પાસમાં' કાવ્યની આ ધુવપંક્તિ છે. એ 


ઉટ્શ 





જ ધુવભાવ પણ છે. ઈશ્વર પાસે બધું છોડીને એટલે 
કે સંસારનાં તમામ વળગણોથી મુક્ત થઈને, હળવાફૂલ 
થઈને જ જઈ શકાય; જવું જોઈએ. આ વાત કવિએ 
બહેલાવીને કહી છે. કવિ કાવ્યમાં ઈશ્વરને વિવિધ રૂપે 
જુએ-આલેખે છે. નાનું ખેલતું બાળક, કોડભરી બાળા, 
જોબનછટાળો છેલ, ગૌરવઘટાળો મહાજન અને 
માનવોત્તર દેવજન - આ દરેક પાસે જતાં પુષ્પની 
સ્થિતિ અને તેના સ્પર્શે પ્રગટતો તે સ [રૂપનો પ્રતિભાવ 
કવિ વર્ણવે છે. 

મોટા કવિનું આ એક લક્ષણ છે કે એ જીવનના 
મહાન પ્રશ્નો છેડે છે, અનંતવિધ મનુષ્યજીવનને તેનાં 
તમામ પરિમાણોમાં એ વિલોકે છે ને આલોચે છે અને 
એથી જ તેના સભર સંવિત્‌માંથી જન્મતી કવિતા સર્વા*લેષી 
અને ગહન હોય છે. આ વાતને સાર્થક કરતા સુન્દરમ્‌ની 
કવિતાનું બીજું એક ઉત્રત શિખર છે 'ગિત્તપૂર્ણતા'. 
આ કાવ્યના વિવરણરૂપે ટિપ્પણમાં કવિ જણાવે છે : 
'ચિત્તપર્ણતા-ચંપાના પુષ્પનું રહસ્યરૂપ. ચંપાની પાંચ 
પાંખડીઓ ષિત્તને-અંતરાત્માને પૂર્ણતા પ્રતિ લઈ જતા 
પાંચ ભાવોની વાચક છે; એ પાંચ ભાવ છે : અભીપ્સા, 
શ્રદ્ધા, સમર્પણ, ભક્તિ, સત્યનિષ્ઠા- ૧[1૮2110'. 
ચિત્તપૂર્ણતાના પ્રસાદની પ્રસન્‍્ન-પ્રબળ અભિવ્યક્તિ 
કાવ્યની અંતિમ પંક્તિઓમાં પ્રકૃતિને સહારે થાય છે : 

ઝગે શરદચંદ્ર, મંદ મલય/નિલો સંવણે, 

બજે વરદ બાસુ, ?7 મકૂ મુદ તિઝરે. 

અપૂર્ણ મનૃતાની માહ તવ દેવજી સંપૂણતિ 

રહે વજિતરત? તું ભવ્ય “નેત નવ્ય રંગે રસે, 

અને કલકર્લી મિલ! મિલી ઉરો લસે પ્રોલ્લસે. 

સમુચિત આંતરપ્રાસ અને વર્ણસંવાદથી આ 
પંક્તિઓ કેવી શ્રવણસુખદ બની છે તે ભાવકના ખ્યાલ 
બહાર નહીં જાય. પૃથ્વી છંદની આવી જ - કવિની 
પોતીકી લયછટા, ઊર્ધ્વની અભીપ્સા પ્રગટ કરતા એક 
સરસ કાવ્ય “અહો ગગનચારિ !'ની આ પંક્તિઓમાં 
પણ માણી શકાય છે : 

ભલે ત્વચ તુઢો, ડુઢો ૯£%, મ/સમજ્જા બધું 

બની સમિક તાહરા ઉદરઅહનેમ૮ ઉજ્જવલ, 

કથં ન વસું જ એ, વસમું મ/4 અ/ ૬૧૬ું 

ધર/-તમસમદ પન મદભક્ અ કીટનું. 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૯૨ 


સંસ્કૃતમાં કાલિદ્દાસની વાત તો ન્યારી જ છે, સૌંદર્યશ્રીથી કેવી દીપ્તિમંત બની રહે છે તે પ્રમાણવા 
પરંતુ પુપ્પદંતે “શિવમહિમ્ન: સ્તોત્ર'માં શિખરિણી છંદ - એનું-ત્રવણ માત્ર પર્યાપ્ત છે : 
ઉત્તમ રીતે પ્રયોજ્યો છે. ગુજરાતીમાં બાલાશંકરે “કલાન્ત મને અંગેઅંગે અણુચણુ કહી કો પરસત 
કવિ'માં ભારે સામર્થ્યથી તે પ્રયોજ્યો અને તે પછી ઝય, અએનજ/ રૃદત્જ ઝરઝર રસે ર્કે ન 
સુન્દમે. ઉદ્દાહરણરૃપે અર્થગૌરવથી પ્રભાવક અને કવિતાના છ છ) 
સંગીતથી આકર્ષક બની રહેલી - સદાય સંતર્યક એવી, 
કવિના 'મનુજ-પ્રણય'ની અંતિમ પંક્તિઓ જેઈશું અન “સમ એ મીઠેસ રસ અ/િત ૧૧ અમતરસ્યઇ 
વિરમીશું. ગુજરાતી કવિતાની સમૃદ્ધિના અ-મૃત અંશરૂપ ત્ય મર હ/જ// ચરણ ૧ળતાં તૃપ્ત-તરસ્થ. 
આ પંક્તિઓ-આપણા આ પ્રસન્‍્ન-પ્રોજ્જ્વલ કવિની ગુજરાત યુનિવર્મિટીના ભાયાભવનમાં એમ એ , ગુજગતીના 
ભારતી કેવી તો ભાવોન્નત ને તેશજેમય ભાસે છે, વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ ત!ા. ર2-૧-૧૯૯૮ના રોજ અ'પેલુ વ્યાખ્યાન] 


છ 
સાભાર સ્વીકાર 


રહ્યું એવ, જેવ/ મનજ જમ ક્યાંય ન વસ્ય/ / 


રન્નાદે પ્રકાશન(૫૮/ર, બીજે માળ, દેરાસર સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧)નાં : 

અહો નિર્મિશાત્મક ! (કાવ્યસંગ્રહ) : નિર્મિશ ઠાકર, કિં. રૂ. ૫૫/-; ગુલમહોરના ઘૂંટ (ગઝલસંગ્રહ) : 
સંપા. દીપક બારડોલીકર, કિં. ર્ર. ૫૦/-: આસ્થાફળ (નવલકથા) : મોહન પરમાર, કિં. ર. ૮૦/-; 
અંતરવહેણ (નવલકથા) : ડૉ. બેચરભાઈ પટેલ, કિં. રૂ. ૯૦/-; તમે અને તમારો આહાર (આરોગ્ય) : 
ડૉ. નીરજ પરીખ, કિં. રૂ. ૮૫/-; આત્માની નદીના કાંઠે (નિબંધ) : વીનેશ અંતાણી, કિં. રૂ. છ૫/-; 
આસોમાં ઊઘડતો અપાઢ (નિબંધ) : યજ્ઞેશ દવે, કિં. રૂ. પ૫/-; માયાનગર (નિબંધ) : રજનીકુમાર 
પંડ્યા, કિં. રૂ. ૫/-; સિદ્ધિનાં પગલાં (નિબંધ) : ફાધર વર્ગીસ પૉલ, કિં. રૂ. ૭૦/-; અજજય ભયોજ 
ખેલ (નિબંધ) : વિજય શાસ્ી, કિં. રૂ. ૪૫/-; આનંદની આરાધના (નિબંધ) : રમણ પાકક 'વાચસ્પતિ', 
કિં. રૂ. ૧૦૦/-; વિચારમાઘુરી (નિબંધ) : યાસીન દલાલ, કિં. રરા. ૫૦/-; અવાજના એક્સ રે 
(કાવ્યસંગ્રહ) : યોસેફ મેકવાન, કિં. રૂ. ૬૫/-; તૂણીર (કાવ્યસંગ્રહ) : પ્રવીણ ગઢવી, કિં. રા. ૨૦/-; 
સૂરજને પડછાયો હોય (નાટક) : રમેશ પારેખ, કિં. રા. ૫૦/-; કથાસૂત્ર (પ્રેરક કથાઓ) : રાધેશ્યામ 
શર્મા, કિં. રૂ. ૯૫/-; સૂક્તિઓ. (વિચારકણિકા) : સંપા. સૌ. દીપ્તિ શાસ્ત્રી, કિ. ર્‌. ૧૫/-; વિદેશી 
ગઝલો (ગઝલસંગ્રહ) : સંપા. દીપક બારડોલીકર, કિં. રૂ. હ૫/-; ક્ષ'્રોની સફર (કાવ્યસંગ્રહ) : નંદિતા 
ઠાકોર, કિં. રૂ. ૭૦/-; ખુરશીઓ (નાટક) : મૂ. લે. યૂછન ઈયોનેસ્કો, અનુ. દિગીશ મહેતા, કિં. રા- 
૩૦/-; ગંગુ ગોટીના ગુબ્બારા (હાસ્યવ્યંગ) : સાકળચંદ પટેલ, કિં. રા. ૨૦/-; ફેરો (નવલકથા) : 
રાધેશ્યામ શર્મા, કિં. રૂ. ૬૦/-; થોડુંક આકાશ...થોડીક ધરા ( નિબંધ) : ડૉ. ચંદ્રકાન્ત મહેતા, કિ. રૂ. 
૧૪૫/-; વહેતું આકાશ (ટૂંકી વાર્તા) : મહેશ દવે, કિં રૂ. (₹૫/-; નિધિ અને સંનિધિ (આધ્યાત્મિક) : 


રાધેશ્યામ શર્મા, કિં. રૂ. ૧૧૦/-. - ખુ 


ઈમેજ પબ્સિકેશન્સ પ્રા. લિ.(૧-૨, અપર લેવર, સેન્ચુરી બન્નર, આંબાવાડી સર્કલ, અમદાવાદ - 
૩૮૦ ૦૦૬)નાં : 

વિચાર-વિચાર : હરિવલ્લભ ભાયાણી, કિં. રૂ. ૬૦/-; દેશ-વિદેશની રંગભૂમિ : ઉત્પલ ભાયાણી, 
કિં. રૂ. ૭૭/-; કંસારા બજાર : મનીષા જોષી, કિં. રૂ. ૬૦/-; ભમ્મરિયા કૂવાને કાંઠે : સંપા. સુરેન 
ઠાકર “મેહુલ', કિ. રા. ૧૧૦/-. 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૯૩ 





6્ટ્શ 


સ્વ. જયન્ત કોઠારીના પત્રો 


” તા. ૭-૯-'૮૪ 
પ્રિય બહેન દર્શના, 
“ તમ્રેરો તા. ર૨/૮નો પવ મળ્યો. તમે જે ભાવાદર 

વ્યકત કર્યો છે તે ધન્યતા ઉપનવે એવો છે. દૂરદૂરને 
ખૂણે પણ ફોઈ ચાહક નીકળે તો કોને ન ગમે ? 
ધીરેન્દ્રભાઈ જેવા પરિપકવ માણસ એમાં મધ્યસ્થ હોય 
એ પણ અભિમાન પ્રેરે એવી વાત છે. હું તો ॥18110' 
ઊં [તનો માણસ છું. એટલે મારે માટે તો આ મોટી 
મૂડી છે, 

ખેર, આપણે મળીએ જ, અને આપણું આગળ 
કેમ ગોઠવાય છે તે જોઈએ. મળવા માટે રજનો દિવસ 
વધારે અનુકૂળ, કેમ કે સવારે કૉલેજ અને સાંજે પરિષદ 
એમ મું ગોઠવાયેલું છે, જેકે જરૂર લાગે તો કોઈ પણ 
દિવસે રાત્રે આઠેક વાગ્યે મળી શકાય. હવે રજનો દિવસ 
તા, ૧૬/૬૯ છે. તે પછીના ર૩, ૨૪ અને ૩૦ની 
રજઓમાં અમદાવાદ ન હોઉ' એવી થોડીક શક્યતાઓ 
છે. ૩૧-૧-૨ પણ દાહોદ છું. ૪થીએ દરોરાની રજન 
અનુકૂળ છે. પછી ૬-૪ રજ છે, પણ કદ્યચ થોડો રોકાયેલો 
હોઉ: તે પછીના રજના દિવસોએ મુક્ત જ હોઈશ, 

રજના દિવસો સિવાય આવવાનું અનુકૂળ લાગે 
તો સંકોચ ન અનુભવશો. તા. ૧૮મીએ કોલેજમાં 
પરીક્ષાઓ છે એટલે મુક્ત જેવો હોઈશ. અને રાત્રે તો 
કોઈ પણ ફ્વસે બેસી શકાશે. 

તાત્પર્ય કે હું અમદાવાદ નથી કે રોકાયેલો છું એ 
સિવાયના દિવસોએ ગમે ત્યારે ગોઠવો એમાં મુશ્કેલી 
નથી. માત્ર રજાના દિવસે વધારે નિરાંત રહેશે. 
અમદાવાદ આવો એટલે ફોન(ઘર-૪૦૫૦૫૩)થી 
સમય ગોઠવી શકાશે. 

આવવાનું નક્કી કરો તો બને તો અગાઉથી 
જણાવશો, જેથી કંઈ પણ પ્રતિકૂળતા ઊભી થાય તો 
તમતે જણાયી શકું. 


બટ્શ 


સંપાદક : દર્શના ધોળક્રિયા 


અને ઉત્તર માટે ઇન્લૅન્ડ કૅ કશું મોકલવાનો 
અવિવેક ન કરશો. ઘરમાં આ સાધનો હોય જ છે. 
સૌ સ્વજનોને મારાં ઘદિત કહેશો. શ્રી 
ધીરેન્દ્રભાઈને યાદ. 
જયંત કોઠારીના શુ.આ. 
ઉત્તર મોડો લખાયો, કેમ કે તા. ર૩ ઓગસ્ટે 
મારાં માતુશ્રીનું નિધન થયું. અહીં અમદાવાદમાં જ, 
મારા ઘરે હતાં. 
જ. 


તા. ૧૬-૧ર-'૮૪ 
પ્રિય ચિ. બહેન દર્શના, ઈ 
તમારો તા. ૧૪મીનો અને તે પહેલાંનો પત્ર પણ 
મળ્યો છે. 'હૂંડી' વિશેની તમારી નોંધ મળી છે. તમારં 
પહેલું પગલું બરાબર જ છે. તમે સમજથી અને મહેનતથી 
કામ કર્યું છે. પણ આપણે ઘસીઘસીને આપણી વાત 
વધુ ને વધુ સાફ કરતાં રહેવાની રહેશે ને તે માટે મારાં 
સૂચનો આવ્યા કરશે. તેનાથી મૂંઝાશો નહીં. હાંસિયાથી 
માંડીને જે તમારે કેટલાક પાઠમાંથી પસાર થવાનું રહેશે, 
એ સઘળાને તાલીમનો ભાગ જ ગણશો. 
તમારી નોધ મારાં સૂચનો સાથે આ સાથે પરત 
કરું છું. પણ તમે રતનિયો ને કાશીદદાસની હૂંડીનો પ્રત્યક્ષ 
વિનિયોગ નથી કર્યો. કાશીદાસની હૂંડી 'નવીન કાવ્ય- 
દ્ોહન'માંથી તમે ઉતારી નથી ? આપણે કદાચ અર્વાચીનની 
નજીકની પણ માની હોય. પણ એના વિશે કશીક નોધ 
તો કરવાની રહેશે. રતનિયાની હૂંડી 'બુદ્ધિપ્રકાશ', 
એપ્રિલ-જૂન ૧૯૪૩માં મુદ્રિત છે તે મેળવવી જ રહી, 
કેમ કે કે. કા. શાસ્રીને મતે તો એ પ્રેમાનંદથીયે પૂર્વેની 
છે. આ મેળવ્યા પછી જ તમે તમારી નોંધ સુધારશો, 
એ ઠીક રહેશે. 'બુદ્ધિપ્રકાશ' તમને ત્યાં ન મળે તેમ 
હોય તો પછી મને જણાવો. કંઈક રસ્તો કરીશું. 
નરસિંહ પછી કૃષ્ણદ્દાસ વગેરે કોઈ નરસિહમાંથી 


ઓકટોબર ર૦૦૧ : ૯૪ 


ઉતારો ન કરે ને પ્રેમાનંદ જ કરે એ કેમ બને ? તમારી 
તુલના તો નરસિંહને નામે ચડેલી 'હૂંડી'ને પ્રેમાનંદ 
પછીની જ રચના ઠેરવે. વિકસિત પ્રસંગનિરૂપણ ને 
ભાષાભિવ્યક્તિ બંને દષ્ટિએ. 

'હૂંડી' સાહિત્યસંગમ પૉકેટ બુક્સમાં ૧૯૫૮માં 
મુદ્રિત થયાની માહિતી તમારી પાસે ક્યાંથી આવી છે 7 
આવું કશું મારી જણમાં નથી. 'હંડી'નો સર્વપ્રથમ મુદ્રિત 
પાઠ કદાચ 'ગુજરાતી' દીપોત્સવી અંક ઈ. ૧૯ર૩નો જ 
હશે, જે પાઠ 'બુદ્ધિપ્રકાશ', માર્ય ૧૯૬૫માં પુનર્મુદ્રિત 
થયો છે. નરસિંહકૃત હૂંડીની જુદ્ટી જુદ્દી વાચનાઓ વિરો 
આપણે નોંધ કરવાની રહેશે, પણ આ પહેલો પાઠ 
હાથમાં આવ્યા પછી એ થઈ શકે. એ પાઠ પછી 
'આત્મચરિતનાં કાવ્યો'નો પાઠ આવે ને પછી 'નરસિહ 
મહેતાની કાવ્યકૃતિઓ'નો પાઠ આવે. 

અભ્યાસસમિતિમાં તમારો વિષય તો મંજૂર થઈ 
ગયો છે. મેં યુનિવર્સિટીમાં ફોન કરેલો. પત્ર હજુ આઠ- 
દસ દિવસમાં આવશે. પછી ફી ભરી શકાશે. કીર્તિદાને 
પ્ણ ભરવાની છે. એટલે એ તમારા મામાના દીકરા 
(એમનું વિશિષ્ટ નામ ભૂલી ગયો ! - અદ્વેત ?)ને ફોન 
કરી ઘટતું કરશે કે કરાવશે. તમને પત્ર આવે તો તમે એ 
તમારા ભાઈને જ લખશો. હું તા. ર૬ ડિસેમ્બરથી ૮ 


જન્યુ. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં વિઝિટિંગ ફેલો તરીકે જાઉ' 


છું એટલે અમદાવાદ નહીં હોઉ. 


લગ્ન ખૂબ સરસ રીતે પતી ગયાં. કશો બીને 
ભાર નહોતો, પણ થોડું રોકાણ રહ્ય કર્ય. હવે પાછાં 
બે અઠવાડિયાં રાજકોટ જવાનું છે તેથી અહીંનાં કામો 
પાછળ વધુ સમય આપવો પડે છે. 

સ્ને. ધીરેન્દ્રભાઈને મારી ઉખ્માભરી યાદ આપશો. 
સૌ સ્વજનોને પણ ઘદટિત. ક 

હવે તમે ફેબ્રુઆરી અધવચ પછી આવી શકશો 
તો ત્યારે હું કૉલેજમાંથી પણ ઠીકઠીક પરવાર્યો હોઈશ. 
ત્યારે સમય લઈને જ આવશો, જેથી લાયબ્રરીઓનું 
કેટલુંક ઝીણુંમોટું કામ પણ પતાવી શકાય. આ સુધારેલી 
નોંધ ત્યારે લાવી શકો અને 'શામળશાનો વિવાહ' 
વિશેની થઈ શકી હોય તો તે પણ. 

જચંત કોઠારીના શુ.આ. 
આની પહોંચ રાજકોટ લખશો. 
મારું રાજકોટનું સરનામું : 
જયંત કોઠારી, 
દેરા શેરી, માંડવી ચોક, 
રાજકોટ. 

હ/સિય/ન નીંધે : ગ્રંથાલયો 1॥101-1101813/ 
લોન પર પુસ્તકો બીજાં ગ્રંથાલયોમાંથી મંગાવી વાચકને 
આપી શકતાં હોય છે. આ સગવડ ત્યાંનું કોઈ ગ્રંથાલય 
આપી શકે તો કેટલાંક પુસ્તકો પરિષદ ગ્રંથાલયમાંથી 
મેળવી શકાય. 


, શિ! 
સાભાર-સ્વીકાર 


અનુબંધ : ગોવિન્દભાઈ, પ્રકા. મિહિર મહેતા, બી/૩૩, પ્રિયદર્શિની એપાર્ટમેન્ટ-૨, બોડકદેવ, 
કામદાવાદ “દક છયે, કિં રૂ. ૫૬/-; સૌંદર્યની નદી નર્મદા : લે. અમૃતલાલ વેગડ, પ્રકા. આર. આર. 
શેઠની કંપની, ૧૧૦/૧૧૨, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૬૦૨ અને કુવારા સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - 
૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૧ર૦/-; પડકાર-૧ : લે, મદનમોહન બી. વૈપ્ણવ, પ્રકા. મહાલક્ષ્મી મલ્ટીસર્વિસ 
એજન્સી, એસ-૫૩, પૂજન એપાર્ટમેન્ટ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા હૉસ્પિટલ પાસે, જીવરાજ પાર્ક રોડ, વાસણા, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭, કિં. નથી; પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિના પિતામહ : મોતીભાઈ અર્મીન : લે. પ્રકા. ડૉ. 
ગીતા કિરણકુમાર શાહ, ક્યૂ-૫, સૌન્દર્ય એપાર્ટમેન્ટ, સી. પી. નગર પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - 
૩૮૦ ૦૬૧ કિં. રૂ. ૧૪૦/-; તત્ત્વરૂપા : લે. પ્રકા. પલવી ભટ્ટ, 'અભીપ્સા', રર, ગોકુલ સોસાયટી, 
સાંઈનાથ રોડ, પેટલાદ, કિ. રા. ૧ર૫/-. 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૯૫ ક. “ક્્ 


“મિડિયા અને “મદિર!” 


ગ્રીક ટ્રજેડીના ત્રણ આદિ લેખકો, ઈસ્કીલસ, 
સૉફોક્લીસ અને યૂરિપિડીસ. ત્રણે લગભગ સમકાલીન. 
એમનો સમય ઈ.સ. પૂવે ૫૦૦ની આસપાસનો. 
ઈ.સ. પૂર્વે ૪૮૦માં પિસ્તાલીસ વર્ષની ઉમરે ઈસ્કીલસે 
સાલામિસ યુદ્ધમાં ભાગ લીધો અને જીત્યા ત્યારે પંદર 
વર્ષનો સૉફોકલીસ એ વિજયોત્સવમાં ઉત્સાહભેર 
ભાગ લેતો હતો. જ્યારે યુદ્ધ જે દિવસે શરૂ થયું એ જ 
દિવસે યૂરિપિડીસનો જન્મ. 

ત્રણે મહાન નાટ્યકારો. ઈસ્કીલસના નાટકમાં કૉરસ 
અત્યંત મહત્ત્વનું અંગ હતું. એણે સૂત્રધાર કે વાર્તા 
કહેનારનું પાત્ર ઉમેર્યું અને માત્ર નૃત્ય અને ગાયનમાંથી 
સહેજ બહાર નીકળી નાટ્યસ્વરૂપને દઢ કર્યું. નાટકનું 
લેખિત સ્વરૂપ પણ હોય એ ઈસ્કીલસે બતાવ્યું. 

સૉફોકલીસે કૉરસનું મહત્ત્વ સહેજ ઘટાડ્યું અને 
બીનાં પાત્રો ઉમેર્યા, જેથી સંવાદ દ્વારા વાર્તાની 
પ્રવાહિતાને વેગ મળવો શરૂ થયો. છતાં વાર્તાનું મૂળ 
સ્વરૂપ તો કોરસમાં જ રહેતું. એટલે કે સમૂહગાનમાં આવતી 
કથાનો જ આ રીતે વિકાસ થયો. પણ સૉફોકલીસે 
એનાં છેલ્લાં નાટકોમાં કથા પ્રમાણે કૉરસને ગોઠવ્યું અને 
આ પ્રયોગને એની ચરમસીમાએ પહોંચાડ્યો યૂરિપિડીસે. 

યુરિપિડીસે કૉોરસની અનિવાર્યતા ઘટાડી નાખી. 

ત્રણે લેખકોમાં એક સામ્ય એ છે કે ત્રણે ખૂબ 
લાંબું જીવ્યા છે, લગભગ ૮૦ વર્ષની ઉપર. ત્રણેનાં 
નાટકોની સંખ્યા સોની આસપાસ છે. 

દર વર્ષે થતા ગ્રીક નાટ્યમહોત્સવમાં ઈસ્કીલસ અને 
સૉફોકલીસને અનેક વખત પ્રથમ પુરસ્કારો મળ્યા છે, 
જ્યારે યૂરિપિડીસને આ બહુમાન માત્ર ચાર જ વખત 
મળેલું. આમ હોવા છતાં આજે વિશ્વમાં આ ત્રણે લેખકોમાંથી 
સૌથી વધારે પૉપ્યુલર ગ્રીક નાઢ્ય-લેખક યૂરિપિડીસ છે. 

ત્રણે જણે જે મહાન નાટકો આપ્યાં છે એમાં 
ઈસ્કીલસનું 'એગામેમ્નોન', સૉફોક્લીસનું 'ઈડિપસ' અને 
યૂરિપિડીસનું 'મિડિયા' સૌથી ઉપર મૂકી શકાય. પ્રથમ 


હટ 


સુભાષ શાહ 


બે લેખકોમાં નાટકનો મુખ્ય વિષય હતો રાજખટપટ. 
કોઈનું ખૂન, કોઈનો બદલો, વ્યક્તિ અને નિયતિ કે 
વ્યક્તિ અને સમાજ. જ્યારે યૂરિપિડીસનાં નાટકોમાં 
કેન્દ્રસ્થાને છે મનુષ્ય. મનુષ્યની લાગણીઓ, મનુષ્યના 
ચિત્તતંત્રના ચિત્રવિચિત્ર સંકુલ મનોવ્યાપારો-એ જ 
નાટકના વિષયો છે. એને રસ પડે છે મનુષ્યના મનુષ્ય 
સાથેના સંબંધમાં, પછી એ સંબંધ પ્રેમનો હોય કે ધિક્કારનો, 
સહકારનો હોય કે બદલાનો, તીવ્ર હોય કે સહજ હોય. 

હવે હં મૂળ વાત 'મિડિયા' નાટક અને એના 
રૂપાંતર 'મદિરા' પર આવું. 

સૌથી પહેલાં હું મારાં કેટલાંક સામાન્ય નિરીક્ષણો 
જણાવું, આ નાટક અને એના વિશે વાંચતાં મને સૌથી 
વધુ આશ્ચર્ય એ વાતનું થયું કે જે સમયમાં આ નાટક 
લખાયું એ સમયનો સમાજ, એના લોકો, એમની 
સંવેદના અને કલા-સાહિત્ય તરફનો એમનો પ્રેમ અને 
અભિગમ કેટલાં પરિપકવ હરો ? 

'ઈડિપસ'માં પુત્ર પોતાની જ માતા સાથે લગ્ન 
કરે, એટલું જ નહીં, પરંતુ બાળકો પણ પેદા કરે... 
અથવા તો 'મિડિયા'માં વેરની તીવ્ર ભાવનાથી મા 
પોતાનાં જ બાળકોની કૂર હત્યા કેરે અને તે પણ પોતાના 
પતિની બેવફાઈનો બદલો લેવા... આવા વિષયો નાટ્ય- 
અભિવ્યક્તિ થાય... લોકો એને એના સાચા અર્થમાં 
આસ્વાદે... આ માત્ર અત્યંત પરિપક્વ સમાજમાં જ 
શક્ય છે. આજે આપણે ત્યાં હછ લોકો આ વાત 
સાંભળીને પણ અરેરાટી અનુભવે છે. 

એટલે આવા મહાન લેખકો આવા પરિપકવ 
સમાજનાં જ ફરજંદ હોઈ શકે. 

સંવેદનાની આ 'પરિપકવતા દુર્ભાગ્યે ગુજરાતમાં 
નથી અને એટલે જ વિશ્વસ્તરના આપણી પાસે સમ 
ખાવા પૂરતાય લેખકો નથી કે નથી એવાં નાટકો. 

ખેર, ફરી પાછા “મિડિયા' પર. એની મૂળ વાર્તા 
કંઈક આવી છે. 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૯૬ 


દુષ્ટ કાકા પેલિઆસ, રાજ્યના સાચા વારસ જેસોનને 
એક દૂરના રાજ્ય કોલ્ચીમાં મોકલે છે. ત્યાં યુદ્ધ કરી, 
ત્યાંના રાજાનું સોનેરી સુંવાળું કવચ અને ખજનો લાવવાનો 
છે. કોલ્ચીનો રાજ રાક્ષસી અને માયાવી ચોકીદારોથી 
સુરક્ષિત છે. એમને ભેદીને જવામાં જાનનું પણ જખમ 
છે. કોલ્ચીની મિડિયા, માયાવી અને આસુરી શક્તિ 
ધરાવતી રાજકુમારી જેસોન તરફ આકર્ષાય છે. અને 
એની મદદથી જેસોન પોતાનું અભિયાન પાર પાડે છે. 

પિતાને છેતરી, સગા ભાઈની હત્યા કરી મિડિયા 
જેસોન સાથે ચાલી નીકળે છે. એની સાથે લગ્ન કરે 
છે. બે બાળકોને જન્મ પણ આપે છે. પાછા આવી 
જેસોન કાકા પાસે પોતાનો હક્ક માંગે છે. કાકા ના પાડે 
છે. મિડિયા પોતાની આસુરી શક્તિનો ઉપયોગ કરી 
કાકાને મારી નાંખવાનું કાવતરું કરે છે, પણ નિષ્કળ 
જાય છે, અને કાકા જેસોન, મિડિયા અને એનાં બે 
બાળકોનો દેશનિકાલ કરે છે. ત્યાંથી નીકળી આ ચારે 
જણ કૉરિન્થમાં આશ્રય લે છે. કૉરિન્થનો રાજ ક્રેયોન 
એમને આશરો આપે છે. આ ઉપકારના બદલામાં જેસોન 
ક્રેયોનની દીકરી સાથે લગ્ન કરે છે. આ દગા અને 
બેવફાઈથી ઈછેડાયેલી મિડિયાનો પ્રેમ ધિક્કારમાં 
પરિણમે છે. અને અંતે ક્રેયોનની દીકરીને પોતાનો જાદુઈ 
રોબ ભેટ ધરી, પહેરાવી સળગાવી મૂકે છે અને પતિ 
પણ પુત્રપ્રેમ ક્યારેય ના પામી શકે એ આશયથી બંને 
બાળકોની હત્યા કરે છે. 

સમગ્ર નાટકની ઘટના કૉરિન્થમાં ઘટે છે, અને 
અંતે એનો પતિ એને કંઈ પણ કરી શકે એ પહેલાં 
મિડિયા અવકાશમાં ડ્ગનથી હંકારાતા રથમાં બેસી 
ચાલી જાય છે. 

આ અદ્ભુત અને રૂંવાડાં ઊભાં કરી નાખે એવી 
કથામાં મુખ્ય ઘટના ગણવી હોય તો મિડિયા દ્વારા એનાં 
બે બાળકોની હત્યા. અને ત્યાં સુધી પહોચવાની પ્રક્રિયા 
દરમ્યાન એક સ્ત્રીના હદયની જે રીતે યૂરિપિડીસે ઝાંખી 
કરાવી છે એવી ભાગ્યે જ કોઈ અન્ય લેખકે કરાવી 
હશે. એ કેમ બાળકોની હત્યા કરે છે 7 એનું એક જ 
કારણ નથી, અનેક છે. જેવાં કે, એ બાળકોને અનહદ 
ચાહે છે, અનહદ ધિક્કારે છે, જેસોનને હડધૂત કરવા 


ઓક્ટોબર ર૦૦૧ : ૯૪ 





અને આઘાત આપવા માટે, એના વંશનું નિકંદન કાઢવા, 
પોતાનું અને પોતાના દેશનું અહમ્‌ અને ગૌરવ જાળવવા, 
એનું હનન થતાં એનો બદલો લેવા, બાળકોને કૉરિન્થની 
સત્તાથી બચાવવા, કેમ કૅ એને ડર હતો, એ લોકો . 
જરૂર એની હત્યા કરશે, અને આ બધાને અંતે, સાચા- 
ઠીસ-કારણની નથી એને ખબર, નથી આપણને- 

યૂરિપિડીસની મહાનતા જ આ છે કે એ મિડિયા 
માટે કોઈ આર્દ્શ નથી રજૂ કરતા. એ કેવી હોવી જોઈએ 
એનો ક્યાંય અણસાર પણ નથી. 

સૉફોકલીસે માનવ કેવો હોવો જોઈએ એનાં 
નાટકો કર્યા છે. 

જ્યારે યૂરિપિડીસે માનવ કેવો છે એનાં નાટકો 
કર્યા છે. 

સ્રીને જ મુખ્ય પાત્ર રાખી જે અનેક નાટકો 
લખાયાં છે, જેમ કે રેસિનનું “ફેદ્રા', શેક્સપિયરનું 
“મેકબેથ'- એમાં લેડી મેકબેથ, ઇંબ્સનનું 'ડૉલ્સ હાઉસ' 
વગેરે... આ બધાંમાં અત્યંત વિદ્રોહી, પ્રબળ, પુરુષપ્રધાન 
સમાજ સામે બળવો પોકારનાર જો કોઈ પ્રથમ સ્ત્રી હોય 
તો તે મિડિયા છે. 

બીનાં બધાં જ અદ્દભુત નાટકો છે. પણ મિડિયાની 
જે તીવ્રતા છે એ તીવ્રતાની પ્રતીતિ ભાગ્યે કોઈ અન્ય 
નાટકમાં થાય છે. 

નાટક ભજવી શકાય તેવું હોય, પ્રત્યાયન થતું 
હોય, જે રસ મૂળ લેખક, અનુવાદક કે કલાકારો અનુભવે 
એ સામે પ્રેક્ષકોને પહોંચે છે કે નહીં - જે પહોંચે તો 
બાકીનું પીંજણ એ મહત્ત્વનું છે - વિવેચકો માટે. 

ઈ.સ. પૂર્વે ૪૩૧માં જ્યારે ખુલ્લા પ્રાંગણમાં દસથી 
પંદર હનર પ્રેક્ષકો વચ્ચે આ નાટક પ્રથમ વખત ભજવાયું 
હશે અને મિડિયાનું પાત્ર ભજવતી કલાકાર પ્રવેશીને 
પહેલું જ વાક્ય “/6॥ ! 6 પ/“તાતીણ્તં કણિટિવ॥ઇ 
૫૪01161 !” બોલતી હશે ત્યારે પ્રેક્ષકોને કેવો રોમાંચ 
થતો હશે 7 અને જ્યારે પોતાની વેદનાને ચરમસીમાએ 
પહોંચાડતાં, બાળકોને ઉદ્દેશીને કહેતી હશે, 

“01, 0૫ લવા 

ઘ્લપા૩0્તં 11011 12 ૫₹010૪. 

10100 10 ઉ૦ડા100101”-- 


બ્રશ 


ત્યારે કેવા હશે એના ચહેરાના ભાવ ! અને કૉરિન્થનો 
રાજા ક્રેયોન એને અને એનાં બાળકોને ચાલ્યાં જવાનું 
કહે છે, ત્યારે મિડિયા એને કહે છે - 

“1 ! (0 1101418 પ ણા180€ 13 1000 !” 

આ નાઢક યૂરિપિડીસે લખ્યું હશે ત્યારે એક ચોક્કસ 
દાર્શનિક ભૂમિકાથી લખ્યું હશે. કયો હશે એનો ॥101ઘ- 
1મ09૫ંલ્ક્યાં [1081011 ? કઈ હશે એની દાર્શનિક 
ભૂમિકા, વારુ ? એ આપણે નાટકમાંથી જ શોધવી 
રહી. માનવ જે છે તે આ છે - એનાં કૃત્યોને નીતિ- 
અનીતિ કે સત્‌-અસત્‌્ના પલ્લામાં મૂકી મૂલવવાને 
બદલે એનાં સાક્ષી બનો-સહાનુભૂતિપૂર્વકનાં સાક્ષી. 
મિડિયાનો જેસોન માટેનો ઉત્કટ પ્રેમ જેટલો મહાન છે 
- એ જ પ્રેમનું તીવ્ર ધિક્કારમાં થયેલું રૂપાંતર પણ 
એટલું જ મહાન છે. એક ત્ત્રી જે અનુભવી શકે અને 
પરિણામે કરી શકે તે આ જ. 

મહાન નાટ્યકાર રેસિનના 'ફેઈદ્રા' નાટકમાં નાયિકા 
પોતાના ઓરમાન પુત્રને ઉત્કટતાથી ચાહે છે અને એનો 
જ્યારે ઇન્કાર થાય છે ત્યારે એ પણ નાગણ જ બને 
છે અને વિષપાન કરી પોતાનો જ સર્વનાશ નોતરે છે. 
એની અંતિમ એકોક્તિમાં એ પોતાના આ ઉત્કટ પ્રેમનો 
જાહેરમાં સ્વીકાર કરે છે અને કહે છે - 

“આ હું છું.'' 

એમ જ 'ડૉલ્સ હાઉસ'ની નિર્ભાત નાયિકા જ્યારે 
ગૃહત્યાગ કરે છે ત્યારે એ કોઈ પણ પ્રકારના મૂલ્યની 
સ્થાપના કરષાને બદલે પોતાના પ્રેમના અસ્વીકાર અથવા 
તો નિર્ભાતિની વેદનાનો અનુભવ કરે છે. 

આ ગોત્રની પ્રથમ નાયિકા 'મિડિયા'ને અન્ય 
ભાષામાં ઉતારવું સહેલું તો નથી જ. મૂળ ભાષાના 
સંસ્કાર, એની ગરિમા, એના કાકુ એ બધાના ભોગે એનો 
મુકત અનુવાદ અથવા મુકત રૂપાંતર ન જ થઈ શકે 
એમ પણ નથી. પરંતુ એને માટે અનુવાદકની પ્રતિભા 
સર્જક જેટલી જ મહાન હોય તો વાત ચોક્કસ બને. 

મે જ્યારે 'મિડિયા' અને ચં. ચી.ના 'મદિરા' 
નાટકની વાતની શરૂઆત કરી ત્યારે કહેલું કે ચં. ચી. 
મહેતાના કોઈ પણ સર્જનનો નિતાંત સ્વીકાર મુશ્કેલ 
છે. જેને સંઘેડાઉતાર કૃતિ કહીએ એવી અત્યંત અલ્પ, 


“્દ્દેશ 


કદાચ આંગળીને વેઢે ગણી શકાય તેટલી, હશે, તેમ 
છતાં ચં. ચી. મહેતાનું ગુજરાતી સાહિત્યમાં જે પ્રદ્દાન 
છે એ એવું 'વિચિત્ર' છે ('વિશિષ્ઠ' નહીં) કે એની 
ઉપેક્ષા પણ શકય નથી જ. 

ચં. ચી, નાટકના જીવ હતા. એમને ગુજરાતી 
રંગભૂમિ અને સાહિત્યની પડી હતી. એ બંને માટે કંઈ 
કરી છૂટવા વિહ્વળ હતા. સતત કંઈક કરતા રહેતા હતા. 
કદાચ એ નણતા હતા કે પોતે મહાન નાટ્યલેખક કે 
સર્જક નથી. એવો એમણે દાવો પણ નથી કર્યો. 

ચં. ચી. મહેતાએ કરેલા અનુવાદ/રૂપાંતરની ચર્ચા 
દરમ્યાન એક વાત એ આગળ આવી કે મૂળ લેખકની 
દાર્શનિક ભૂમિકા અનુવાદ/રૂપાંતરમાં જળવાતી નથી. 
જેમ કે સાર્ત્તના 140 ડના રૂપાંતર 'કરોળિયાનું 
જાળું'માં સાર્તને જે 'તત્ત્વજ્ઞાન' અભિપ્રેત છે (૦€૩ાકાલા- 
ઘડા ?) તે રૂપાંતરમાં કયાંય ડોકાતું નથી. પણ 
મારી દષ્ટિએ ચં. ચી.નો એ પ્રશ્ન જ નથી. જેમ 
નિર્માતા/ દિગ્દર્શક જ્યારે નાટક વાંચે ત્યારે એની પહેલી 
નજર નાટકની મંચનક્ષમતા કે નિર્માણક્ષમતા ઉપર જાય, 
ભાષાવિદ્ની પ્રથમ નજર ભાષા પર જાય, તેમ જ ચં. 
ચી.ની નજર નાટકની ચાવીરૂપ ઘટના કે પાત્ર ઉપર 
અટકી જાય છે અને એને જ ધ્યાનમાં રાખી એ પોતાની 
રીતે-મૂળ નાટ્યબીજને આધારે-નાટક વણી લે છે. 

મિડિયાનું નામ મદિરા કેમ રાખ્યું હશો વારુ ? 
'મંદિરા' ઉત્તમ લાગત એવી મારી પ્રથમ પ્રતિક્યા હતી. 

ખેર, આર્ય પ્રદેશ અને અનાર્ય પ્રદ્દેશ જેવાં 
પ્રદેશોનાં નામ, પાત્રોનાં નામ વગેરે ઝટ મોઢે ચઢે એવાં 
નથી. પરંતુ ભાષામાં કેટલીક જગાએ ચં. ચી. મહેતાએ 
ખૂબ મઝા કરાવી છે. મારું સ્પષ્ટ માનવું છે કે. ચં, ચી. 
મહેતાએ જે છૂટછાટ લઈ રૂપાંતર કર્યું છે એવી જ 
ભાષા સાથે છૂટછાટ લઈ કોઈ નિર્માતા/દિગ્દર્શક આ 
નાટક રજૂ કરે તો એ જરૂર રસપ્રદ બને. 

આ પ્રકારનાં નાટકોના રૂપાંતરનો એક મોટો પડકાર 
મૂળ કૃતિને સાંપ્રત મૂલ્યો, પરિવેશ અને વાતાવરણમાં 
ઢાળવાનો છે, એના ।1101]0018(101-પુન:અર્થ- 
ઘટન-નો છે, સાંપ્રત અભિગમથી એને જેવાનો છે, જે 
સર્જન જેટલું જ મુશ્કેલ અને મહાન છે. 


ઓકટોબર ર૦૦૧ : ૯૮ 


“[/લવંલ્છથ' - આધારિત એક ફિલ્મ “ત 07 
9॥58101' જોયાનું યાદ છે, જેમાં ફિલ્મ ત્રણ ત્રણ 
સમાંતર પ્રવાહોમાં અદ્ભુત રીતે વહે છે. મૂળ નાટક 
ઉપરથી સાંપ્રત સમયમાં બની રહેલી ફિલ્મ, ફિલ્મની 
વંધ્ય નાયિકા-એના સર્જનાત્મક અભિનયના પ્રશ્નો-અને 
હાલમાં જ બાળકોની હત્યાના ગૂના સબબ જેલ ભોગવી 
રહેલી નારીતી મુલાકાત-આ બધું જ દશ્ય-શ્રાવ્ય 
માધ્યમમાં એટલી રોમાંચક રીતે રૂપાંતરિત થતું હતું કે 
ક્ષણે ક્ષણે ઉત્કટ રસાનુભૂતિનો સાક્ષાત્કાર થતો હતો. 

આ બહ દૂરની વાત છે. ચં. ચી. મહેતાનો 
આભાર એટલા માદે માનવો જોઈએ કે જ્યારે પાશ્વાત્ય 
સાહિત્ય અહીં પાપાપગલીએ આવતું હતું ત્યારે એમણે 
મૂળ લેખકો-મૂળ કૃતિ તરફ જવાની પૂર્વભૂમિકા પૂરી 
પાડી. આ એમનું આપણા પરનું ત્રણ છે. 

અને કોઈ પણ કંતિ, પછી તે મૌલિક હોય કે 
અનુવાદ હોય, એના વિશે વાત કરતા પહેલાં, એને મૂલવતા 
પહેલાં એતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્ય અને અન્ય-ભાષાઓના 
સાહિત્યિક પ્રવાહોને ધ્યાનમાં લેવા જ જોઈએ. 

સર્જનમાં લાગણીવેડા ન જ પોષાય, પરંતુ 
આસ્વાદ કે વિવેચનમાં સહાનુભૂતિપૂર્વક કૃતિ પાસે જવું 
જોઈએ એમ અમારું માનવું છે. 

એ રીતે જોતાં 'નભલોચન' અને 'મદિરા'નાં 
પાત્રા- લેખનો, ગર્ગની કેટલીક ઉક્તિઓ વ. રસપ્રદ 


તો છે જ. સાથે મૂળ નાટકનો ઉઘાડ નર્સ અને 
એટેન્ડન્ટથી થાય છે. જ્યારે “મદ્દિરા' નાટક ચોકીદારોની 
વાતચીતથી ઊઘડે છે, જે ભારતોચિત છે. જે સહેજ 
ખૂંચે છે એ આ વાત કે મૂળ નાટકમાં - આગળ જે 
ભયાનક બનવાનું છે એનો સંકેત શરૂઆતમાં જ ખૂબ 
જ સરસ રીતે આપી દીધો છે. 1/તણ્ એના પ્રવેશ 
પહેલાં પાર્શ્વમાંથી જ બોલે છે - 
0 0૫ રવા, પુ 
4025 ૯વં 1011 (10 9/01. 
1101€0 10 10511૫01101. 
૪0૫ 9100 ઊઘ 1081100 010 પારણા, 
8૭15881૯01 7 
1101€€ ૫11 0૫1 શિ(0ર[ ઘાવ [0151 0૫ 
110110 11 1100 01ઘ0161055 01 0011 ! 
જ્યારે આ બિંદુ પર પહોંચતાં 'મદિરા'માં ખૂબ જ 
વિલંબ થાય છે, જેનેં કારણે નાટકની પકડ સહેજ મોડી 
આવે છે. 
આ બધાને અંતે પણ 'મદિરા' એક આસ્વાઘ 
રૂપાંતર છે.” 
વડોદરાની ફ્રૅકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ડ્સના નાટ્ય- 
વિભાગમાં યોજેલ સેમિનારમાં પ્રસ્‍તુત. 


ે! 


સાભાર-સ્વીકાર 


જામનગર જિલ્લાના વિદ્યમાન ગુજરાતી સાહિત્યકારોનો પરિચયકોશ : સંપા. ડૉ. ઈશ્વર પરમાર, 
પ્રકા, શ્રી સદાનંદ બ્રહ્મચારી, મંત્રી, શ્રી શારદાપીઠ વિદ્યાસભા, દ્વારકા, કિં. રૂ. ૧૦/-; ઉજાસનું પ્રથમ 


કિરણ : 


લે. લતા હીરાણી, પ્રકા. કુસુમ પ્રકાશન, ૬૧/એ, નારાયણનગર સોસાયઢી, જયભિખ્ખુ માર્ગ, 


પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭, કિં. રૂ. ૨૦૦/-; મોઢેરાનું માણેક ઉમિયાશંકરભાઈ : લે. કૃપાશંકરભાઈ 
જાની, પ્રકા. શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦, કિ. રા. ૨૦/-; સૂયોન્મુખ : 
એ. કે. ડોડિયા, પ્રકા. 'સમાજમિત્ર' પ્રકાશન, પ્લૉટ ૬૩/૧, સેક્ટર ૧૪, ગાંધીનગર, કિં. રૂ. ૪૦/-; 


ફુંદુભિ : 


સંપા. દલપત ચૌહાણ, હરીશ મંગલમ્‌, પ્રવીણ ગઢવી, પ્રકા. રંગદ્વાર પ્રકાશન, ૧૫, યુનિવર્સિટી 


ક ક ૦ કૃ 
પ્લાઝા, દાદાસાહેબનાં પગલાં પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯, કિં. રૂ. ૭૦/-; રસશ્વર 
' વ્રજરાજ : ગંગાદાસ પ્રાગજી મહેતા, પ્રકા. કુસુમ પ્રકાશન, €૧-એ, નારાયણનગર સોસાયટી, જયભિખ્ખુ 


માર્ગ, પાલડી, અમદ્દાવાદ -'૩૮૦ ૦૦૭, કિં. રૂ. ૫૦/-. 


ઓકટોબર ર૦૦૧ :; ૯૯ 


ક બ્ટ્શ 





નિત નવા વંટોળ 


સહેતાં, સ્વીકારતાં, સમજતાં- 

અદી હજાર વર્ષો પહેલાં સોક્રેટીસ નામના એક 
જણે જાહેર કર્યું-1૬1037 11335011. એટલે શું ? “જાતને 
જાણો' કે “પોતાને ઓળખો' તે ? પણ આ શબ્દોનો 
કોઈ અર્થ ખરો ? અને આ શબ્દોનો ખરો અર્થ કયો ? 

શું સોક્રેટીસ પોતે જ પોતાને જાણી શકેલા ? 
વાયકાઓ પરથી લાગે છે કે એમની પત્તી તો એમને 
નહોતી જ ઓળખી શકી ! કોઈ કોઈને ઓળખી શકે 
છે ખરું ? ક્યારેય 7? આપણે આપણી જાતને ઓળખીએ 
છીએ, એમ ધારો કે આપણે કહીએ કે માનીએ, પણ 
બીજી કોઈ વ્યક્તિ આપણને ઓળખી શકે છે ખરી ? 

જવાબ જો “ન! હોય તો નિરાશ થઈને, 'આ જ 
છે જવનની વાસ્તવિકતા'-એમ સ્વીકારીને બેસી 
રહેવાનું, અને જવાબ જો 'હા' હોય તો એની પાછળ 
ઊગી આવતા બીન્ન કેટલાયે પ્રશ્નોને ખંખેરવાની 
તૈયારી રાખવાની. 

જો જાતને અથવા અન્યને ઓળખવાની શક્તિ 
અથવા શક્યતા અંગેની ચર્ચા-વિચારણા અઘરી અને 
અંત વગરની લાગતી હોય તો બીજે એક પ્રશ્ન : 
“આપણને કોઈ કઈ રીતે ઓળખે તો. આપણને ગમે ?''- 
એનું શું ? આ પ્રશ્ન વિવિધ સ્તરે તોળાયેલો છે, અને 
એના જવાબ એકથી અત્યધિક છે. 

ખરેખર તો, શીશમહલમાં પડતાં બહુસંખ્ય 
પ્રતિબિબોનું કલ્પન સૂઝી આવે છે. માણસના જેટલા 
મનોભાવ, તેટલી એની ઓળખ. આમાં કોઈને એનો 
અમુક ભાવ જોવા મળે, તો બીજાને તમુક; તેથી એક 
વ્યક્તિ જુદી જુદી રીતે નેવાતી ને ઓળખાતી રહે. શું 
એ વ્યક્તિને આ સ્વીકાર્ય અને સંતોષપ્રદ હશે ? 

જવાબ ને 'હા' હોય તો નિરાંત થઈ, ને વ્યક્તિ 
છુટ્ટી; મણ જવાબ જે 'ના' હોય તો શું ? એ વ્યક્તિએ 
આ બાબતે કઈ રીતે જત સાથે સમાધાન કરવાનું ? 

થાર આંધળા હાથીને માટેનાં પોતપોતાનાં 


પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


નિરીક્ષણને સાચાં ઠરાવવાનો આગ્રહ રાખે તો હાથી શું 
કરે ? સભા ભરીને જાતની સમજૂતી આપે કે “'હશે'' 
કરીને મન વાળી લે ? માણસ પાસે પણ આ બે સિવાય 
કયાં બીન્ન ઉપાય હોય છે ? જેકે સમજ%તી આપવાથી 
સામાં સમજવાનાં નથી હોતાં, તેથી મન વાળી લેવાની 
ટેવ જ પાડવાની રહેતી હોય છે. 

એક ચાદરને પણ આપણે આખી ખોલીને નજેયા 
પછી પસંદ કરતાં હોઈએ છીએ, તો વાળીતે, ગડી 
કરીને રાખેલા મનનો કે સ્વભાવનો, કે વ્યક્તિત્વનો, 
કે જીવનનો-આવિર્ભાવ કઈ રીતે દરશાવવવાનો ? 
ને પામવાનો ? 

જો એ આવિર્ભાવ સમગ્ર રીતે આપવા ને 
મેળવવાનો શક્ય જ ના હોય-ને જો એ આંશિક રીતે 
જ શક્ય હોય-તો એ કયા અંશે શક્ય થા્‌ય તો ગમે ? 
ઘણા વખતથી મનમાં આ પ્રશ્ન અમળાતો રહ્યો છે, ને 
એ. વિષે વિચાર કરતાં કરતાં એટલું સમજાયું છે કે 
જવાબ અત્યંત જટિલ છે. આના સંદર્ભમાં જતાં લાગે 
છે કે “જાતને જણો''-એ સૂત્ર તો સહેલું ને સંભવિત 
એવું સોપાન છે. 

“આપણી જતને કોઈ કઈ રીતે જણે કે ઓળખે- 
તો આપણા મનને ગમે ?''-મને કોઈ આપો ને આનો 
જવાબ. એટલો ખ્યાલ તો મળે છે કે સમય, સ્થળ, 
પ્રસંગ, પરિસ્થિતિ ઇત્યાદિ પ્રમાણે, તેમજ વ્યક્તિની 
ઇચ્છા, રુચિ, અગત્ય ને આવશ્યકતા પ્રમાણે, જુદી જુદ 
ગડી બહાર દેખાતી જતી હોય છે. એટલે કે, એ કઠ- 
પૂતળી પોતાની દોરી પોતાના હાથમાં રાખી શકી છે. 
એ પછી પણ એતા મનમાં આનંદ ને સંતોષ હશે ખરો 9 

જે લોકો પોતાના મનોભાવ-કે વર્તન, કે ભાગ્ય- 
ના તાણાવાણા પર આવું પ્રભુત્વ રાખી શકતાં ના 
શીખ્યા હૈય, એમને એક અજંપો જરૂર રહેવાનો, એમની 
સંવેદ્વિતા ઇચ્છતી હોય, ઝૂરતી હોય સમગ્ર રીતે પોતાની 
ઓળખાણ જાહેર થતી રહે તે માટે. એ આંશિક હોય 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૧૦૦ 


એટલું જ નહીં, પણ જે અંશો અન્ય દ્વારા જેવાતા ને 
નોંધાતા હોય તે એમને ઉદાસ કરી રહે છે. જેની પાસે 
છેતરપિડી કે આડંબરનું ઓદઠું ના હોય તેવા સાદ્ય- 
સીધા સર્વ-જન પાસે અજંપા અને છાની ઉદાસી 
સિવાય શો રસ્તો હોય ? 

નૈતિક જ નહીં, પણ અન્ય સ્તરે પણ આ આંશિક 
ઓળખાણ પૂરતી નથી થતી હોતી. સાધારણ જેવાં 
પ્રશ્નો, અનુમાનો, ધારણાઓ તથા ધૃરતાઓ ઉત્તરોત્તર 
વધારે મિથ્યા કે સીમિત તારણ નિપજ્વતાં રહે છે. 
જોરથી માથું ને હાથ હલાવીને સર્વ-જન વિરોધ 
નોંધાવવા, સમજૂતી આપવા પ્રયત્ન કરે છે; સભા- 
જન બહેરો બનેલો હોય છે. ''ઓહ, તમે પશ્ચિમી કપડાં 
જ પહેરો છો ?'' કે “ઓહ, તમે કેવળ સાડી જ 
પહેરો છો ?'”' કે ““ઓહ, તમે મોટર ચલાવતા જ 
નથી ?'' કે “ઓહ, તમે મંદિરે જતા જ નથી ?”' કે 
“ઓહ, બધી હિન્દી ફિલ્મો જુઓ છો તમે ?”' કે 
“ઓહ...ઓહ...ઓહ...'” 

“ના, ભઈ, ના, એવું નથી; ભઈ, એવું નથી-”” 
એ લોકો પ્રયત્ન કરતા રહે છે; પોતાની ઓળખાણની 
અધૂરપ એમના મનને મૂંઝવતી, ને ડંખતી રહે છે. કદાચ 
છેલ્લે તો સ્વજનો તથા સહૃદય મિત્રો પર જ આશા 
રાખવાની હોય છે કે એ બધાં તો આપણને સાચી રીતે 
ઓળખતાં હશે ને ! કે પછી એનીયે શી ખબર 7! 

એક રીતે જોતાં એમ લાગે છે કે અજ્ણ્યાંની 
વચમાં આપણે વધારે સુરક્ષિત હોઈએ છીએ-કોઈ પૂર્વ- 
સંકલ્પિત નિષ્કર્ષો ના હોય, તેથી. આવા ચેન-આરામમાં 
ઘણાં વર્ષો મેં અનેક દેશોના પ્રવાસમાં ગાળ્યાં છે. જણે 
ખલીફા હારૂન અલ-રશીદની જેમ ગુપ્ત વેશમાં નગરચર્યા 
કરી છે. ભારતીયપણું તો, અલબત્ત, રહેવાનું જ. રંગ, 
રૂપ ને દેખાવને ક્યાં સંતાડવાનાં ? એવી કોઈ જરૂર કે 
ઇચ્છા પણ નહીં જ. પરન્તુ “શું ?, શા માટે ?, કેમ 
નહીં ?'' જેવી પૃચ્છાઘી વીંધાયા વગર-કેવળ એક 
માનવ તરીકે, વ્યક્તિ તરીકે-જીવી શકાય તો ગમે તો 
ખરું જ ને? ] 

ભારતીય તરીકે પણ અન્ય દેશોનાં પ્રજાજનો મને 
કઈ રીતે જણે, કે પ્રમાણે તે ગમે ?-જેવો પ્રશ્ન જાતને 


ઓક્ટોબર ર૦૦૧ : ૧૦૧ 





પૂછવાની જરૃર તાજતરમાં ઇન્ડોનેશિયામાં પડી. ત્યાંના 
બાલી અને લૉમ્બૉક ટાપુઓ પર થઈને મેં પૂરાં ત્રણ 
અઠવાડિયાં ગાળ્યાં. એમાં એક પણ દિવસ એવો નહોતો 
કે જ્યારે ત્યાં અત્યંત પ્રિય બનેલી એક હિન્દી ફિલ્મનું 
નામ મારી સામે કે આગળ-પાછળ ઉચ્ચારાયું ન હોય, 
કે “બૉલિવુડ'ના સિતારાઓ માટે મને કોઈએ કશું પૂછ્યું 
ના હોય. પછી તો ન્ાણ્યું કે છેલ્લાં બેએક વર્ષથી આખા 
ઇન્ડોનેશિયામાં દરરોજ એક કે વધારે ભારતીય-હિન્ટી 
તેમજ દક્ષિણની ભાયાઓમાં-ફિલ્મો ટેલિવિઝન પર 
બતાવાય છે. લગભગ એ બધીંના સંવાદ ત્યાંની 
રાષ્ટ્રભાષામાં પરિવર્તિત કરાયા હોય છે. ફિલ્મનાં નામ 
પણ બદલાઈ ગયાં હોય. એકાદનું નામ જ મૂળ હિન્દીમાં 
રખાયું હશે, જે એ દેશની લાખો જીભે ચડી ગયું હશે, 
એમ અનુમાન છે. 

એકની એક પ્રવાસી ભારતીય હોઈશ તેથી ન્નણે 
એ બધાં મારા પર તૂટી પડ્યાં હતાં. આવા ઉપરછલ્લા 
સંદર્ભ સાથે આમ સળંગ, સતત સંકળાવું બહ નાપસંદ 
અને કંટાળાજનક થયું. ભારતીય હોઉ' તેથી શું આ જ 
ઓળખ હોય 7 ને એ સહી-સ્વીકારી પણ લેવાની ? 
અપવાદરૂપે કેટલાક પ્રસંગ પડ્યા હતા-જ્યારે હિન્દુ ધર્મ 
પાળતા બાલી ટાપુના એક પૂન્રીએ ભારતના પૂન્રીઓ 
વિષે પૂછયું; તે એક દુકાનદારે મારી પાસે કૃષ્ણ, રામ, 
લક્ષ્મી તેમજ સરસ્વતી માટેનાં પૂન્ન-સૂત્રો લખાવી 
લીધાં; ને ઉતારા પરના હજુ યુવા-વયી એવા સંચાલકે 
વિનંતી કરી કે ““હવે ફરી આવો ત્યારે ગંગા-જળ લેતાં 
આવન્ને. એ બહુ પવિત્ર છે, ને હું તો ઈન્ડિયા ક્યાંથી 
જઈ શકવાનો ?''-વગેરે. 

* આવી પચ્છા અને ચર્ચા બહુ ગમ્યાં હતાં. હંમેશાં 
ભારતનાં ઇતિહાસ-ભૂગોળ, રામાયણ-મહાભારત, 
રવીન્દ્રનાથ-ગાંધીજી ઇંત્યાદ્ટિ વિષે વાત કરી શકાય, ને 
માહિતી આપી શકાય તો મનમાં સંતોષની ટાઢક જરૂર 
વળતી હોય છે. એમ કહીં શકાય કે મૂલ્યોની, 
માનવીયતાની, થોડા પણ ઊડાણની, ને આભિન્નત્યની- 
આવી કશીક-સંધિ થાય ત્યારે ભારતીય વ્યક્તિ હોવાનો 
સભાન હરખ હિલ્લોળે ચઢે છે. આ સૌથી વધારે ગમે છે 
મનને, એવો જવાબ લાધ્યો છે. 


“્ટ્શ 


કોઈ મને વ્યક્તિ તરીકે ગેરસમજથધી તથા ખોટા 
અંશોની રીતે જુએ ને જે દુ:ખ થાય, તેનાથી પણ 
વધારે દુ:ખ ઉપરછકલ્લા સંદર્ભોને કારણે થાય છે, તેમ 
મને નિ:શૅક જણાય છે. વળી, સાધારણ બુદ્ધિ ને 
જવતરવાળા લોકો તો એનાથી ઊંચે કે ઊંડે જઈ જ 
નહીં શકવાના, તેમાં પણ શંકા નથી. 

એવી પ્રતિક્રિયા તો સહી લેવાની જ હોય, એમ 
સમજ્યા પછી એ જ્ઞાનને અનુરૂપ હું વર્તી પણ ખરી. 
લૉમ્બૉક ટાપુ પર થોડા કલાકો માટે ભાડે કરેલી ટૅક્સીનો, 
ત્રીસીમાં પહોંચવા જતો ચાલક એવી ઉક્તિઓ 
સંભળાવવા માંડ્યો કે, એમને “એલ-ફેલ' જ કહેવાય. 
કમ-અક્કલવાળી તો જરૂર કહેવાય. એ કહે, 
“ઇન્ડોનેશિયા ઇન્ડિયા કરતાં ઘણો વધારે ઘનિક દેશ 
છે.'' એ પણ ભારતીય ફિલ્મો જેતો આવેલો. એ દ્વારા 
એ જ્ઞાન પામેલો કે “ઈન્ડિયામાં તો કેવી જૂની જૂની 
મોટરો વપરાય છે. અહીં તો સરસ ને નવી ગાડીઓ 
લોકો ચલાવતા હોય છે.'' 


ટૂંકમાં જ પતાવું તો-જ્યારે થોડી કંઈક વાત કરવા 
મેં ત્યાંના ''મુસ્લિમો અરબી ભાષા શીખે છે કે નહીં ?'' 
એમ પૂછ્યું ત્યારે એનો જવાબ આપવાને બદલે પોતે 
કર્ઈ કઈ ભાષા જાણે છે તે કહેવા લાગ્યો. સામે મેં કાંઈ 
કહ્યું નહીં, પણ એણે પૂછ્યું, ““તમને અંગ્રેજ સિવાય 
કોઈ ભાષા નહીં આવડત્તી હોય, નહીં ?'' 

એ કદ્દાચ હજી મને અભણ તરીકે યાદ કરતો 
હશે, પણ એનો જવાબ મેં આપ્યો જ નહીં. એ હતો 
એટલે નીચલે, કે સાધારણ સ્તરે કે હું, પ્રયત્ન કરું 
તોયે, પહોંચી જ નહોતી શકવાની. 

સાથે જ, સાધારણતયા આમ જ બનવાનું, તેથી 
આંશિક સમજ કે ગેરસમજથી દુ:ખી થઈને શક્તિ કે 
સમય વેડફવાનો અર્થ જ નથી હોતો. ને આમેય, હરખની 
તો ભીંજવે એવી છાલકો જ હોય, ડુબાડે એવાં મોનાં 
નહીં. આ એક જ વાત યાદ રાખીએ તો ઘણું છે-ફક્ત 
પોતાની જાત માટે જ નહીં, પણ સમગ્ર જીવન માટે. 


મ. 


સાભાર-સ્વીકાર 


ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય(રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧)નાં : 


ઈશ્વરના ઘરનો ટેલિફોન નંબર કયો છે ? 


: લે, ડૉ. ચન્દ્રકાન્ત મહેતા, કિં. ટ્રા, ૮૦/-: 


શ્યામ 


ગુલાબી આકાશ : લે. અને કિં, ઉપર મુજબ; એક વાર રસ્તામાં સામે મળી જિંદગી : લે. ઉપર મુજબ, 
કિં. રૂ. ૯૦/ ; લીંલા વાંસના મીઠા સૂર : લે. અને કિં. ઉપર મુજબ; હૈયાંને છાંયે છેયાં : લે. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ. ૯€૦/ ; ગણિતના જાદુપ્રયોગો : લે. ઈન્દ્રજિત્‌ એચ. ડૉકટર, કિં. રૂ. ૬૫/-; પ0 


શ્રાપ 10411 : / 101 


સાહિત્ય સંકુલ(ચૌટા બજાર, સૂરત - ૩૯૫ ,૦૦૩)નાં : 


: ૩૫યાપ્રાં 6 1)/80ાધાવા॥પંદધ, 9100 ૨5. 100/-. 


ી અંગુલિનિર્દેશ : પ્રા. ડો. અશ્વિન દેસાઈ, કિં. રૂ. ૧૩૦/-; કાલે સૂરજ ઊગે તો કહેજો કે : જનક 
નાયક, કિં. રૂ. ૨૪૦/-; સીનિયર સિટિઝન્સ : લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૮૦/-; એક હતો હકલો : 


લે. અને કિં. ઉપર મુજબ;, ચિ. ઈશાનને. : 


લે. અને કિં. [ઉપર મુજબ; પ્રેમયોગ : 


લે. અને કિ. 


ઉપર મુજબ; તાપીતીરે : લે. પ્રકા. 'આસિમ' રરદ્રી, સૂબેદાર સ્ટ્રીટ, રૌદ્ર, સૂરત - ૩૯૫ ૦૦૫, પ્રાપ્તિસ્થાન - 
સાહિત્ય સંકુલ, ચૌઠા બજર, સૂરત - ૩૯૫. ૦૦૩, કિં. રૂ. ર૦૦/-. 


ક 





ઓકટોબર ર૦૦૧ : ૧૦૨ 


મોટા ભાઈ, વિષ્ણુસહસ્રનામ અને એવું બધું 





બધાં પોતપોતાની રીતે સુખી છે...જેકે 'સુખી 
છે' એમ કહી શકાય ખરું ? એને બદલે પોતપોતાની 
રીતે મશગૂલ જીવે છે એમ ન કહેવું જેઈએ ? ના, 
એમ નહીં. ખરી રીતે તો માણસો પોતપોતાની રીતે 
જીવે છે-એમ-એટલું જ કહીએ તે પૂરતું ન ગણાય ? 
માણસો સુખી છે - મશગૂલ જીવે છે - એમ કહેવા 
જતાં કદ્દાચ ખોટા ન પડાય ? પણ હું આટલી બધી 
પારકી પંચાત કેમ કરું છું ? મને જે તકલીફ છે, ફાવતું 
નથી એની વાત કેમ ટાળ્યા કરું છું 7? મારી વાત હું કેમ 
નથી કરતો 7 જેકે કોઈ કરતાં કોઈ વાત મારી, માત્ર 
મારી જ હોય-એવું બને ખરું ? અથવા એવો સંભવ 
છે ખરો ? હું મારી જતને કરવા ધાઢું તો વેગળી, 
અલગ કરી શકું ખરો ? 

મોટા ભાઈના મૃત્યુની જ વાત લો ને ! આમ તો 
એને અપમૃત્યુ કહેવું જોઈએ, પણ કોઈ પણ વાતને 
અવનવા વાઘા પહેરાવીને, એ હોય એના કરતાં જરા 
જુદી, શક્ય હોય તો જરાં નહીં, સાવ જુદ્દી-વિપરીત 
ટંગે જેવાની-દેખાડવાની આપણને આવડત આવી ગઈ 
છે. તાજો જ અનુભવ છે. ભાઈના મૃત્યુને સૌએ, 
ભાભી સુધ્ધાંએ લગભગ ઉત્સવ બનાવી દીધું છે. મંડપ 
બંધાયા, હારતોરા ખરીદાયા. ગાયનું ચોખ્ખું ઘી આજે 
દવા માટેય મળતું નથી ત્યારે 'ગોકુળ દુગ્ધાલય'વાળા 
જીવણલાલે આખો ડબ્બો કાઢી દીધો. દેરાસરમાંથી 
ચંદનનાં લાકડાંય વગર માગ્યે આવી ગયાં. પૂરા ચાર 
કલાક સ્મશાનયાત્રા ચાલી આખા શહેરમાં. ચોતરફ લોકો 
જ લોકો. વીર શહીદ અમર રણે ! વીર વિનોદ અમર 
રહો ! વિનોદ પંડ્યા અમર રહો !-ના ગગનભેદી નારા 
વચ્ચે કુણાલે એના પપ્પાના પગના જમણે અંગૂડે અગ્નિ 
મૂક્યો અને વળતી પળે જ લોકોએ ચિતાનાં દર્શન માટે 
ધક્કામુક્કી અને ધાંધલ મચાવી. એમાં ત્રણચાર માણસો 
તો દબાઈ-કચડાઈને ઠીકઠીક ઘાયલ પણ થયા. 

સામે નદીના રેતાળ પટમાં વિશાળ શોકસભા 
માટેતી તૈયારી ચાલતી હતી. સૂમસામ, બંધ શહેર 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૧૦૩ 





રમેશ ર. દવે 


આખામાં હોમગાર્ડ્ઝ રોન મારતા હતા. મોટા ભાઈતો 
પૂરી સાઈઝનો, તાબડતોબ તૈયાર કરાવેલો ફોટોગ્રહફ 
મઢાઈને આવી ગયો હતો, ને ગુલાબના હારથી લોકોએ 
હાંકી દીધો હતો. લાઉડસ્પીકરવાળો માઇક્ટેસ્ટિંગ કરી 
રહ્યો છે. ચિતાદર્શનથી પરવારી લોકો હવે મંચ તરફ 
ધસી રહ્યા છે. કોઈને પોતાનાં ધંધાપાણીની, કામકાજની, 
અરે, તબિયતનીય ચિતા-ફિકર નથી. ઘસ્યે જતા લોકો 
વચ્ચે ફસાયેલો હત્તો ને એક કાકાને બોલતાં સાંભળ્યા : 
ચાલતાં ચાલતાં દમ નીકળી ગયો છે, પણ આવું ઊજળું 
મૃત્યુ તો કોને મળે 7 કેવા નોબલ-હંબલ કૉઝ માટ 
બિનોદભાઈએ જાનફેસાની કરી છે !-કહેતાં કહેતાં એમનું 
ગળું ભરાઈ આવ્યું હતું. પછી આંખો મીંચી, પગે લાગતા 
હીય એમ હાથ જોડી, ઉપર ઊંચા કરી એમની ધન્યતા 
એમણે ગગનચારીને અર્પણ કરી હતી. 
તમને થશે કે મારી વાતમાં છૂપો વ્યંગ કેમ છે ? 
પણ તમે જ કહો, એક ઘરકુટુંબવાળો, વનપ્રવેશ કરી 
ચૂકેલો માણસ, આ કીડાથી ખદબદ્તા પોદળા જેવા 
નરક સમાણા-રૉટન વર્લ્ડ-સમાજને સુધારી નાખવા 
સરકારને લેખિત ચેતવણી આપીને, નક્કી કરેલા દિવસે 
અચાનક ભૂગર્ભમાંથી પ્રગટ થઈને, કેરોસીન છાંટીને, 
ચાલુ સ્કૂટરે દીવાસળી ચાંપીને અગ્નિસ્નાન કરે-એ 
વાતમાં ક્યું શાણપણ સમાયેલું છે ? 
જોકે તે દિવસના માનવમહેરામણમાં તમે સામેલ 
હશો તો તો એમ જ કહેવાના કે જવાંમર્દીથી મોતને 
ટેલા મોટા ભાઈ માટે આવું હીણું વિચારતાં-બોલતાં 
મને શરમ આવવી ન્નેઈએ. હતું, ઘણું માન હતું મનેય 
મોટા ભાઈ માટે ! કશુંય ભૂલાયું નથી. કૉંગ્રેસ સેવાદળના 
એ દિવસો, સેવાદળ જ શું કામ ? બાલ્કન-જી-બારી 
હોય કે સ્કાઉટ્સની રેલી હોય, મોટા ભાઈ બધે જ પૂરા 
જેશનજેમથી ઝંપલાવે અને કામ ધાર્યું હોય એ કરતાં 
સવાયું સારું પાર પાડે. સમજણો થયો ત્યારથી એમને 
લીડર તરીકે જ જોયા છે. લીડર એટલે કેવા લીડર ? 
આજકાલના, તડાં પડાવી, માંહોમાંહે લડાવી-ઝઘડાવી 


બ્દ્દ્શ 


પાછા છૂટા પાડવા અને સમાધાન કરાવવાના કારસા 
કરનારા નેતા નહીં ! કૉલેજના તોફાનીમાં તોફાની. 
વિદ્યાર્થીઓ પણ મોટા ભાઈના વેણે ઊભા રહી જાય ને 
હાથમાનાં ઈંઠ- પથ્થર હાથમાં ઠઠ્યાં રહે. 

પણ સમય બદલાયો, રીતરસમો બદલાઈ, ન 
બદલાયા એક મોઢા ભાઈ, 

અને આખરે શું થયું આવા સાદ્દા-સરળ માણસનું ? 
તો કહે, જાતે સળગીને ભડથું થઈ ગયા. ડાઈંગ ડેક્લેરેશનમાં 
પણ એ જ એ જ અવિચારી...ના, તમને એ શબ્દ 
નહી ગમે એઠલે...પણ એ જ પુરાણી જદ : ““આજે તમે 
બચાવી લેશો તો આવતી કાલે, એ પછી ગમે ત્યારે 
કયારેક આ ગંધાતા સ...સ...માજને... સુધારવા-બ...દલવા 
મથીશ ને એ.., ન...હીં... બદલાય તો ફરીવાર... કેરોસીન 
છાંઢી...ને... જન દઈશ... કોઈની શ...હી...દી... 
કયારેય...કદીય એળે જતી નથી !'' બસ પછી અરધા- 
પોણા કલાકે એમનો દીવો ઓલવાઈ ગયો હતો. 

મને એ નથી સમજતું કે આમ સાવ અવિચારી- 
પણે મોતના મોઢામાં ધસી જવાથી શું સમાજ બદલાઈ 
જશે ? જન્મ અને મરણની નોંધણી કરનારો, રજિસ્ટ્રારની 
ઓફિસનો ક્લાર્ક, દાખલાદીઠ વીસ-પચ્ચીસ રૂપિયા લે 
છે એ શું મોઢા ભાઈની આવી કુરબાનીથી છોડી દેવાનો 
છે ? કે પછી શહેરના રસ્તા બાંધનારો કોન્ટ્રાક્ટર હવે 
પછી મેટલ અને ડામરનું પ્રમાણ એણે ટેન્ડરમાં ભર્યું 
હશે એ મુજબનું જ રાખશે ? અરે, જાહેર મુતરડીમાં 
પેશાબ કરનારો માણસ, પાનની પિચકારી મારતી વખત્તે, 
એની આવી ગંદી હરકતથી નારાજ થઈને મોટા ભાઈએ 
મોતને વહાલું કર્યું છે એ યાદ રાખશે ખરો ? 

મૂળ મુદ્દો છે અદના નાગરિકને સુધારવા માટે 
વધુ ને વધુ મથવાનું કે મરી જવાનું ) મરી ગયા એટલે 
તો મટી ગયા, શહીદી કદી એળે જતીઃ તથી. મારી 
કુરબાની રંગ લાવશે - એ બધું જનારને તો પોસાય 
કદાચેય, પણ પાછળ રહી જનારાંનું શું ? અરે, આમ 
જગતકાજી જ બનવું હતું' તો ઘરગૃહસ્થી શું કામ 
માંડી ? મોઢા ભાઈને, એમની પાઇળ માથું ફોડીને 
કલ્પાંત કરનારાં ભાભી ને નિમાણાં,' સાવ ઓશિયાળાં 
થઈ જનારાં કુણાલ-કૌશલ્યાનોય કશો વિચાર નહીં 
આવ્યો હોય ? ભાભીની તો બિચારાંની મતિ જ મૂંઝાઈ 


ઈ 


ગઈ છે. લોકોએ શહીદપત્ની તરીકે અંજલિ-સભા- 
કાર્યક્રમોમાં લઈ જઈ લઈ જઈ એમને ઊનું આંસુ 
સારવાનીય ફુરસદ રહેવા દીધી નથી. 

લોકો ! હા, આ લોકોનાં નરવાં અને વરવાં બેય 
રૂપ પેલી શોકસભામાં એકઠાં થયાં હતાં. ઊડી જતી 
વરાળ જેવા ભક્તિભાવથી ઊભરાતી માતવમેદની અને 
'લોહું ગરમ છે' તો એને મનમાન્યો ઘાટ આપવા ટીપી 
નાખવાની ખંધાઈથી મગરનાં આંસુ પાડતા નેતાઓ. 
સત્તાસ્થાને બેઠેલા સૌ તો આ શહીદીની દુર્ઘટનાથી નર્યા 
હેબતાઈ જ ગયા હતા, જ્યારે વિરોધપક્ષ, માથે ગાજ 
રહેલી નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ભાવૂક બનેલ જનતા- 
જનાર્દનના મતો કે કરી લેવાની વેતરણમાં સાવ નાગો- 
ઉઘાડો છતો થયો હતો. “વીર શહીદ અમર રહો”, 
એવા એ સભાના અંતિમ નારા પૂર્વે વિરોધપક્ષના નેતાએ 
પ્રજને આપેલું એલાન હજુયે ઘણના ઘા જેવું મગજમાં 
ઠોકાય છે : “વિનોદભાઈ એમનાં કુટુંબીઓના હતા એ 
જ રીતે મારા, તમારા, આપણા સૌના હતા. એ રીતે 
જોઈએ તો એમનાં ગલી-મહોલો જ નહીં, આપણું આ 
આખું નગર બલકે કહો ને આખો પ્રદદેશ-રાષ્ટ્ર એમનું 
વસુધૈવ કુઠ્ઠમ્બકમ્‌ હતું. પણ એમને દેશદાઝ કહો તો 
દેશદાઝ અને સ્વાર્પણની પવિત્ર ભાવના કહો તો ભાવના, 
આપણા દેશમાં સૌથી છેવાડે ,ઊભેલા સર્વહારા એવા 
દલિત-પીડિત-વંચિત મનુષ્ય માટે હતી. એ દૂબળા 
માનવીને ન્યાય મળે, પ્રાથમિક જરૂરિયાતોથી એ વંચિત 
ન રહી જાય એ માંટે એમણે જીવી જ નહીં, મરી પણ 
જાણ્યું છે. આ શહેરનો, આપણા સ્ટેટનો, સમગ્ર રાષ્ટ્રનો 
વહીવટ સુધરે એ દિશાના પ્રયત્નો એમણે ઘરઆંગણેથી 
એટલે કે બૉટમલેવલથી આરંભ્યા હતા. બધે જ ભ્રછાચાર 
અને લાંચ-રુશવતનું સામ્રાજ્ય. છવાઈ ગયું છે-એને 
જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા-નાબૂદઃ કરવા એમણે 
એમના મહામૂલા પ્રાણની-આહુતિ આપી છે ! એમના 
રક્તના એકએક બુંદના સોગંદ ખાઈને પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે 
એમનો જીવન-આદર્શ પૂરો નહીં થાય ત્યાં લગી જંપીને 
બેસીશ નહીં અને રડતા હૈયે એકઠાં મળેલાં આપ સૌને 
પણ આહ્‌વાન આપું છું, કહો કે રુદનસ્વરે વિનંતી કું 
છું - ચાલો, આપણે સૌ જગ્રત થઈએ અને ખોડાં 
ઢોરની પાંજરાપોળ જેવી ચાલતી આ નગરપાલિકાની 


ઓકટોબર ર૦૦૧ : ૧૦૪ 





કચેરીમાં પ્રજાને-જનતાજનાર્દનને ઊઠાં ભણાવીને પેસી 
ગયેલા, લોકશાહીના ખાંધિયા જેવા કહેવાતા નેતાઓને 


ચૂંટણીમાં પરાજિત કરીને હાંકી કાઢીએ. એ માતેલા - 


આખલાઓએ આપણી લીલી વાડીને ખેદાનમેદાન કરી 
નાખી છે. આ માથે છવાયેલું આકાશ તૂટી પડે એવા 
અવાજે સૌ બોલો : વીર વિનોદ અમર રહો, શહીદ 
વીર સૌ અમર રહો ! લોકશાહી ઘણું તપો !'' અને 
સાચ્ચે જ આકાશ ગાજી ઊઠયું હતું ! 
ક 

ભાભીએ પણ તાબડતોબ ચાર સફેદ સાડી નવી 
ખરીદવી પડી હતી. જુદી જુદી સંસ્થાઓ અને નાનાંમોટાં 
મંડળોએ એમને આગળ કરીને સાપ્તોહિક અને માસિક 
તિથિઓ ઊજવવામાં પાછું વાળીને જોયું ન હતું. એક 
સંસ્થાએ તો શહીદીનો કેસર, શાંતિનો વેનિલા એમ મિક્સ 
આઇસ્ક્રીમ પણ પીરસેલો ! જેકે શ્રોતાઓ ધીમેધીમે 
ઘટતા જય છે. મોટા ભાઈની બેંકના યુનિયને તો બેંક 
જો મોટા ભાઈની ખાલી પડેલી જગ્યાએ કુણાલને એક 
અઠવાડિયામાં નોકરી નહીં આપે તો શહીદની વિધવાને 
આજવન અનશન પર બેસાડવાની ધમકી પણ આપી 
દીધી હતી. કુણાલને આગળ ભણવું છે. ભણી શકે 
એવું માઇન્ડ પણ છે. પણ ઢોલનગારાંમાં એની તૂતી 
કોણ સાંભળે ? મેં બાપુજીને કહ્યું. તો કહે : એની 
ગોઠવણ જેકબભાઈએ કરી દીધી છે. મૉર્નિંગ કૉલેજમાં 
એડમિશન મળી ગયું છે. ખુદ પ્રિન્સિપાલે જ કહ્યું છે 
કે હાજરીની ચિતા ન કરશો. આમ, એફ.વાય.બી.એ.માં 
ભણતાં છોકરાંની ગરદન પર, કમાતાં કમાતાં ભણો-ની 
ધૂંસરી ધરાર મુકાઈ ગઈ. બેંકમાંથી એને મળનારા 
પગારની રકમ દર મહિને ભાભીના એકાઉન્ટમાં જમા 
કરાવવાની મારી વાતને ભાભીનાં બાએ 'કુંવારા દેરનો 
કાંય ભરોસો નહીં' - કહીને ઉડાડી દીધી હતી. 

બાએ બાપુજને વાત કરી હશે : “આ નાનો 
સરખું ખાતોપીતો નથી ને રાતે જ્યારે જુઓ ત્યારે 
પથારીમાં ફાટી આંખે જગતો પડ્યો હોય છે.'' એટલે 
બાપુજીએ સંન્યાસ-આશ્રમના એમના ગુરુજીને પૂછ્યું. 
એમણે હા પાડી એટલે મળવા ગયો હતો. જન્મ- 
જીવન-જરા-વ્યાધિ અને મૃત્યુના અવિરત ચાલતા અદટ 
ચક્ર અંગેની એમની જળકમળવત્‌ ફિલૉસોફી સાંભળ્યા 


ઓકટોબર ર૦૦1 :; ૧૦૫ 


પછી મેં એક જ સવાલ પૂછ્યો હતો : “'મોટા ભાઈના 
મૃત્યુની પહેલાંના ચારેક દિવસો પગ વાળીને બેઠો ન 
હતો. પોલીસે* તો એમની લેખિત ચેતવણીને ધમકી જ 
ગણી હતી. પણ એમનાં હતાં એટલાં બધાં ઠેકાણાં 
કંકોસી વળ્યો હતો, પણ એ ન જ મળ્યા. પણ ગુરૂજી, 
જો એ જડ્યા હોત અને ટિંગાટોળી કરીને એમને ઘરમાં 
પૂરી, બારણે તાળું મારી દીધું હોત, તો આપ કહો છો 
એમ, એમનું પૂર્વનિર્ધારિત અફર-અટલ મૃત્યુ ટાળી 
શકાયું હોત ને ?'' 

“એમ થયું હોત, થઈ શકયું હોત તો 
જગન્નિયંતાએ એમના વિશે તું કહે છે એમ જ નિરધાર્યું 
હોત. એમની જવાદોરીની એ ઘાત નિવારવાનો યશ 
પરમકૃપાળુએ તને અપાવ્યો હોત ! મૂળ વાત શ્રદ્ધાની 
છે ! આ ચરાચર અખિલ બ્રહ્માંડમાં જે કંઈ થાય છે તે 
પેલા અસીમ કૃપાનિધાનની ઇંચ્છા-અનિચ્છા અનુસાર 
જ થાય છે.' એમની પાંપણ ન «ળે તો પીળું પડી 
ગયેલું પાન પણ ડાળીએથી ખરી શકતું નથી. એ જ 
જન્મ આપે છે, જિવાડે છે અને મૃત્યુના-પરમ શાંતિના 
ખોળામાં પોઢાડી દે છે.'' 

“તો શું મોટા ભાઈના અપમૃત્યુને પણ તમારા 
પરમાત્માની અસીમ કૃપા ગણવી ? આવી, પરમ 
શાંતિના ધામમાં પહોંચાડી દેનારી કૃપા તમારી ઉપર, 
તમારા સ્વજન પર ઊતરે તો ?'' 

બાપુજીએ ડોળા કાઢયા ને મેં ઊઠવાનું કર્યું, પણ 
ગુરુજીએ વ્યાદ્રચર્મ પર બેઠાંબેઠાં ઝૂકીને મારા માથે 
આશિષમુદ્રામાં હાથ મૂકીને મને ભાથું બંધાવ્યુ : 
“તું ઘણું વિચારે છે, પુત્ર ! પણ તાઢું ચિત્ત શાંત- 
સ્વસ્થ નથી. પહેલાં મનની પાટી સાવ કોરી કરી નાખ. 
પછી નો, એમાં જે કાંઈ લખાશે-આલેખાશે એ મારા 
અવિનાશી-અસીમ-નિરંજન-નિરાકારનું જ શ્રીકાર 
સ્વરૂપ હશે. મારો એ વૃંદ્યાવનવાસી તણું પળેપળ કલ્યાણ 
કરો, વત્સ !' 

ક્ટ 

બાએ એક વાર હાથ ઝાલીને, પાસે બેસાડીને 
કહ્યું હતું : “નાના, તું તારી બદલી ક્યાંક બીજે કરાવી 
લે.” હું તો જેઈ જ રહ્યો એમની સામે...બાને કેટલી 
ચિંતા છે મારી 7 માથે હાથ મૂકી ધીમે ધીમે પંપાળતાં 
કહે : “આમ નકટું વિચાર્યા કરવાથી શું વવવાનું ? 


કક ત 


મને ખબર છે, તને આ બધાંથી બહુ અસુખ થાય છે, 
પણ આપડા હાથમાં શું છે ? કંઈ નંઈ ! તું નિરાંતે 
ખાતોપીતો નથી. ઊંઘવાનુંય સાવ એવું. સવાર-સાંજ 
ફરવા જ છો ઈ તો ગમે, પણ સાવ એકલોએકલો ? 
તે દિવસે પૂરણપોળી કરી હતી તોય બે-ચાર ડૂચા 
મારીને ઊભો થઈ ગયો હતો. મનેય ખબર છે, મોટાને 
બહુ ભાવતી હતી...મારે ગળે કેમ કરીને ઊતરી હશે ? 
પણ જવવાનું તો છે જ તે, ગાંડા ?'' 

એક વાર તો થયું કે બાની વાત માની લઈને કરાવી 
લઉ ટ્રાન્સફર. શહેર જ છોડી દઉ? કોઈક દૂરના તાલુકામાં 
ચાલ્યો જાઉ, મ્યુચ્યુઅલ ટ્રાન્સફર માટે માથું ચપટી 
વગાડતામાં મળી જશે. પણ વળતો વિચાર હેડકી જેમ 
આવ્યા કરે છે : આ તો ભાગી છૂટવાનું જ થયું ને ? 
એમ મોઢું ફેરવી લેવાથી કંઈ ચાલવાનું છે ? તો પછી ? 
જે છે તેને, જેમ છે તેમ જ, કંઈ પણ ચૂં કે ચાં કર્યા 
વિના, સ્વીકારી લેવાનું ; જે મળ્યું છે એ જગતમાં જ 
પોતાને અનુકૂળ એવી, નાનીમોટી-ટૂંકી-સાંકડી જેગવાઈ 
કરી લેવાની, એમ ? આ તે જિંદગી છે કે ગાડીનો ડબ્બો, 
કે જેમાં ઊભા રહેવાની તો ઊભા રહેવાની, અધૂકડું 
બેસવાની તો એમ અધૂકડું બેસવાની જગ્યા ને એય ન 
મળે તો છેલ્લે બ રણે ટિંગાઈ પણ જવાનું જ ! 

બા-બાપુજને, ભાભીને...અરે, કુણાલને પણ આ 
બધી દેખતી તકલીફો નહીં નડતી હોય ? કુણાલ પણ 
એની સાઈકલનાં સીટ-પેડલ પર, જાણે એ જ એને 


માટે સરજયાં હોય એમ ગોઠવાઈ ગયો છે. શું સૌએ, 
પોતાને આવડે એવાં, કાંફાં મારતાં જડે એવાં સમાધાનો 
શોધી લીધાં છે ? કદાચ ને, બા કહે છે એમ, હં ન જોઈતું, 
વધારેપડતું તો નથી વિચારતો ને ? મારો આ વલોપાત... 
માણસે ન વિચારવું હોય તો અને ત્યારે વિચાર ન જ 
આવે એવું કંઈક થઈ શકતું હશે ? ઘણા બધા લોકો 
દારૂ એટલે જ પીએ છે ને ? બાપુજી પણ આખો 'દિવસ 
વિષ્ણુસહસનામનો જાપ કરતા રહે છે_એ શું પેલા 
વિચારોમાંથી... તો પેલો દારૂ ને આ જપ શું રેતીનો 
ઢગલો છે, જેમાં હું અને તમે શાહમૃગ થઈને માથું- 
મોતું ભરાવી દઈને એમ નચિંત થઈ જઈએ કે હું ક્યાં 
જગતને જ્ેઉ છું ? નેઃ'મને નખી દેખાતું એ જગત... 
ઝૂ 

“'કાકા...એ કાકા, આ જુઓ ને, પાટો સરખો 
બંધાતો નથી, બાંધી આપો ને વળી !'' 

મહેન્દ્રે ઝબકીને જેયું તો કૌશલ્યા હાથમાં પાટો 
અને સોફરામાઇંસિનની ટ્યૂબ લઈને ઊભી હતી. એણે 
ઘા પર મલમ લગાડ્યો, રૂ મૂક્યું અને પાટો બાંધ્યો. 
પછી પૂછ્યું : “હવે બરાબર ?'' 

“સહેજ ટાઈટ કરો ને ! છૂટી જય છે !'' 

બે આંઠા ખોલી, ફરી તાણીને બાંધીને પૂછયું : 
“બોલ, હવે ?'' 

“હ હવે બરાબર !' - કહેતાં કૌશલ્યા મીઠું 
હસી. મહેન્દ્રે વળતી એને માથે ટપલી મારી. 


સાભાર સ્વીકાર 


શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ(ડૉ. યાજ્ઞિક રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૬૧)નાં : 

ઉપનિષદોનો સંદેશ : લે. સ્વામી રંગાનાથાનંદ, કિં. રૂ. ૧૦૦/-; યુગપ્રવર્તક પયગંબર સ્વામી 
વિવેકાનંદ : લે. સ્વામી જિતાત્માનંદ, અનુ. દુષ્યંત ડી. પંડ્યા, કિં. રૂ. ૪૦/-; વ્યવહારુ વેદાન્ત અને 
મૂલ્યોનું વિજ્ઞાન : લે. સ્વામી રંગાનાથાનંદ, કિં. રૂ. ર૫/-. 


ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી(જૂનું વિધાનસભા ભવન, સેકટર ૧૪, ગાંધીનગર - ૩૮ર ૦૧૭)નાં : 
ટી. એસ. એલિયટની કાવ્યસૃષ્ટિ : લે. રજનીકાન્ત પંચોળી, કિં. રૂ. ૭૦/-; છું પોતે : લે. 


નારાયણ હેમચંદ્ર, સંપા. કુમારપાળ દેસાઈ, કિં. રૂ. ૧૬૦/-; લલિતાદુ:ખદર્શક 


: લે. રણછોડભાઈ 


ઉદયરામ, સંપા. સતીશ વ્યાસ, કિં. રૂ. ૮૦/-; પ્રેમભકત ફવિ જયદેવ : લે. જયભિખ્ખુ, કિ. રૂ. 
૫૦/-; ઉરલ્સાસતં 900119 01 5પા॥ાપઉંત્વ'108 : 118151ઘ101-2િ1ઘાદઇઇ1, ?લણ [િડ. 55/-. 


“ટણ 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૧૦૬ 


સ્વાઘ્યાય અને સમીક્ષા 





“ઊર્મિનાં મોતી” 
(મુક્તક અને તઝ્મીન સંગ્રહ) 
“તરવરે છે ભેજ એની અ/ખમ, 
લ્યો, ટરી આવ્યો પલળવાનો સમય. '' 
પચાસના દાયકાની શરૂઆતથી ઉમદા ગઝલકર્મ 
કરનાર શ્રી 'રાઝ' નવરસારવી (જનાબ સૈયદ સગીર 
અહમદ અલીન્ન)નો ઘણા સમય બાદ બીને સંગ્રહ 
પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે લાગે છે કે પલળવાનો સમય ફરી 
આવી ગયો. આંખમાં ભેજ લાવવાનો એમનો પડકાર 
વ્યર્થ નથી જતો. 
તેઓ પૂછે છે : 
“અપણ અખોન છેછી ગૃહૂતગ્‌, 
કેમ ભ/જાઈ હત! પ/પણ, લખું ? 
'રઝ'રૃપે એને દિલમ/ ર/ખ/એ, 
ડયાં હવે હું તરક ને ક/રણ લખું ?'' 
ના, તર્ક કે કારણ દર્શાવવાની કશી જરૂર નથી ! 
કે એનો પુરાવો આપવાનીયે જરૂર નથી. દિલ છે એટલે 
પાંપણો તો ભીજવાની જ છે ! 
જુઓ ; 
“છે અગર #લ તો મઝ! એન જર ચ/ખે છે, 
દદન કોણ નેશ/નીઓ સતત રખે છે 7 
અ/ખમથ અ ન/કળત/ સહજ અ/સને જુઓ- 
લોક સંઘરત# નથ એને, લૂછી નાખે છે /'' 
સૉનેટ જેમ અંગ્રેજી સાહિત્યમાંથી, તેમ મુક્તકો 
સંસ્કૃત સાહિત્યમાંથી ગુજરાતીમાં પ્રવેશ્યાં છે. સૉનેટની 
જેમ જ મુક્તક પણ ઊર્મિગીત (લિરિક)નો જ એક 
પ્રકાર છે એટલે ગુજરાતી મુક્તકોમાં પણ ઊર્મિ-પછી 
તે પ્રણયની હોય કે વેદના, લાચારી કે એકલતાની હોય- 
તેનું જ પ્રાધાન્ય હોય, એ સાહજિક છે. દુનિયાનાં 
ઊર્મિંગીતોમાં સૌથી વધારે ગીતો કદાચ મૃત્યુ અને શરાબ 
પર - પછી કુદરત કે પ્રણય પર - લખાયાં હશે, પણ 
આધુનિક ગુજરાતી ગઝલ-નઝ્મ અને મુક્તકોમાં મોત- 


ઓક્ટોબર ર૦૦૧ :;- ૧૦૭ 





, ડૉ. પ્રફલ્લ દેસાઈ, ડૉ. દક્ષા વ્યાસ 


કફન-શરાબ-જામ વગેરે અપ્રસ્તુત થઈ ગયાં છે. 'રાઝ'- 
સાહેબે અહીં પ્રણયની અને પછી એના પરિણામે થતી 
વેદના, વિયોગ અને એકલતાની લાગણીઓને વ્યક્ત 
કરી છે. હા, “જમ'ની વાત કોઈ વાર આવી જાય છે 
ખરી, પણ તે જુદા સંદર્ભમાં. 

જુઓ : 

“એક ક/% છે - એ ક/% પત/જ ન/ખું, 
અઃ છેલો જામ, એ જામ પત/જી નંખું, 
આહ / અ! કે ૧૭ અ/% કે ઊંધે અવે છે, 
હોય અઘ/ત કે અર/મ, પતાજી ન/ખું /'' 
મૃત્યુની વાતો પણ વારંવાર આવતી નથી, કેમ કે 

'રાઝ'સાહેબ આશાવાદી છે. 

“હૈય/મ/ જોડે દુ:ખનો, અજપાનદો ભાર છે, 
'સરું કંઈક થશે'નો મને ઈન્તેજર છે. 
કરણ 'વિન/ હું બેઠી નથી અંધકારમ/, 
જાણું છું હં, સવર નજ અ/વનાર છે /'' 
જીવતરે આપેલાં કષ્ટો દુ:ખ તો આવે જ છે, 

પણ તેઓ નિરાશાથી મૃત્યુનું છેલું શરણ સ્વીકારવામાં 
માનતા નથી. મૃત્યુને તેઓ નિર્લેપતાથી જુએ છે : 
''સમય-સંજોગને અ/ધીન અપેક્ષ#/ #ણ થઈ ગઈ છે; 
વિલંબ એવો થયો કે મનન? ઇચ્છ/ છ થઈ ગઈ છે. 
ઉમળકડી મ અદંખદમદ હજી અકબંદ છે તોયે, 
તને એવું નહી લગે, પતીક્ષ જીણ થઈ ગઈ છે /' 
મૃત્યુને આમ સહજ રીતે સ્વીકારવા છતાં તેના 
ખ્યાલમાત્રથી તૂટી જવાની - વિખેરાઈ જવાની વાતને 
તેઓ નાકબૂલ કરે છે, એટલે જ કહે છે ; 
“અક બસ ટ્ેલ/ઉ' છુ 
૨ ખબર, ડય/ જઉ છું 7 
સાધ્ય છ/ય જેમ હું 
ચતર લ%/ઉ'છું /'' 
જિવાતી જિંદગી વિશે પણ તેઓ ખબરદાર છે. 
જુઓ : 


“શ્ટ્શ 


“ગભીરત!ન! બોજને મનથી હટ/વવ# 
ન/જ5 કુસુમ સમ/ન કોઈ હ્રણને રઈએ, 
રાખ નજરની સ/મે અ જજ જિદ? 
અટકી ગયેલ વઠય પછી 'પણ'ને શોએ. '' 
તો એના આપેલા 'દદ' વિષે પણ સભાન છે ! 
એમનાં સોએક મુક્તકોમાંથી પસાર થતાં સમજાય 
છે કે એમાં પ્રવાહિતા-રવાની અને સાદગીની સાથે 
સરળતા છે. પરંપરાનો મજ”ડત પાયો હોવા છતાં આધુનિક્તા 
તરફ પણ થોડું પ્રયાણ દેખાય છે. અરૃઝ-છંદની ચુસ્તી 
તો પીઢ ગઝલકારને નાતે હોય જ, પણ ભાવનિદરશનમાં 
પણ સંયમ છે. એમનાં મુકતકોમાં એક આગવી અદાયગી 
છે, સાથે સાથે શબ્દપસંદગી પણ બેનમ્‌ન છે. 
આ મુકતકોમાં એમનું તગઝ્ઝુલ જુઓ : 
“કે રસ્ત/એ રસ્તો બદલ્યો છે જણે, 
બહ સૂનું જતાવરણ છે નગરમ/. 
ઉઘાડી સડક પર છે સંચારબંધી, 
અવાજેન ટોળ ઝવેશે છે ઘરમ. “” 
દ 
“આંખમાં આંજીને બેઠી સ/જ શ્રાવણની હત, 
મદન! ઉપવન મહી એક/ન્તનો વૈભવજ હતો. 
ભની! મોસમમાં અમાર! શાસ દાહક થઈ ગયા, 
જિકગીભરની તરસનો “રાઝ” ત્યાં પગરવ હતો.” 
'તઝ્મીન' એ એક પ્રકારનું “અનુસર્જન' જ છે. 
મારી દષ્ટિએ એ ખૂબ મુશ્કેલ પ્રકાર છે. એમાં સાચા 
સર્જકની પ્રતિભા જ કામ આવે છે. મૂળ કૃતિના 
ભાવસાતત્યમાં અને એ જ છંદ-બંદિશમાં લખવું 
ખરેખર અઘરું છે. તઝ્મીન કરનારે શ્રેષ્ઠ ભાવક પણ 
બનવું જ પડે. 'રાઝ'સાહેબે આ બધી શરતો બા- 
ખૂબી નિભાવી છે. તેઓ મૂળ કૃતિના ઢાંચા અને 
ભાવમાં તો પ્રવેશી શક્યા જ છે, પણ ક્યારેક તેને 
વધારે ઝળહળ પણ કરી છે. જુઓ : 
શ્રી ભગવતીકુમારનો શે'ર : 
“મોત જે મોડું કરે તો શું ડરું 7 
માર તો હંમેશ તૈયાર હતી. '' 
'રાઝ'સાહેબની તઝ્મીન જુઓ : 
“જિંદગી દઈ એનું હું ખપ્પર ભરું 
પ/નખરનું પન છું, હમણ/ ખં. 





છું જત સામે કયું બહાનું ધરું 7 
મોત જે મોડું કરે તો રું કરું ? 
મર તો હંમેશ તૈયાર હત. '” 
શ્રી હરીન્દ્ર ઘ્વેનો શે'ર : 
“થોડી સ્મરણમ/ છું અને કોડો કવનમ/ છું; 
સકેલ્યો કસ દેહે, સ્વજન, હું નથી ગયો.'' 
તઝમીન : 
“લેખનમાં કોઈન! છું, કોઈના કથનમ 
કે'છ બધ 'મરી ગયો ઉત જવનમ 
ક્લિમ/ જસી છું કોઈન, કોઈન મન 
થોડો સ્મરણમ/ છું અને થોડો કવનમ/ 
સકેલ્યો શ્વાસ દેહે, સ્વજન, હું નથી ગયો.'' 
શ્રી રશીદ મીરનો શે'ર : 
' જીર', બેઠ/ છીએ, મનને મરી હવે, 5 
રતન કય કસુંબલ ગય ડ/યરા ?'' 
તઝમીન : 
“કાલની ડયાં છે મસ્ત, ખૂમારે હવે ? 
દોસ્તો [વેણ પળેપળ ઈ ભર હજે, 
એ £ર/ કેતુ ઈ% સ્જીક/ર હવે, 
'ર', બેઠ# છીએ મનને મરે હવે, 
રતન કય કસુંબલ ગય ૭/યરા ?'' 
શ્રી રમેશ ગાંધીનો શે'ર ; 
“અ/ખ તો ઊઘ ગઈ ને અપ / 
અ/પણ# તીરે ઘવ/% અ(પણે.'' 
તઝ્મીન : 
“જેણે ઉંધા અ/૫૩/ સુખને હણી, 
એને ભૂલી જઈએ એક સપનું ગણ ? 
કોણે દશ/જ લઝીરે લાગણી ? 
આંખ તો ઊંઘ ગઈ ને આપણી / 
અપણ તીરે ઘવ/ય આપણે.'' 
'રાઝ'સાહેબના 'ઊર્મિનાં મોતી'ને આવકાર 
આપતાં ખૂબ મુબારકબાદી આપીએ અને એમની ખૂબ 
ખૂબ તરક્કી હજયે થતી રહે તેવી દુઆ કરીએ. છેવટે 
એમના એક મુકતકના શે'ર પર 'તઝ્મીન' કરી 
ભાવાંજલિ આપું. 
“તમારી ૧/દ્નો સંગાથ હોય તો જસ છે, 
વિદ્ાયવ/ટે ભલે કોઈ જન મળે, ન મળે.” 


બહ. બહ. વ્ુ. બહ, 


ઓકટોબર ર૦૦૧ : ૧૦૮ 


તઝ્મીન : 
“અમે તો એટલું જણ્યું કે થન તિખ/લસ છે, 
ઝણયન/ ર/હમ/ વઘવૂંયે એક સ/હસ છે / 
છતે હું કહું તમને : “એ સવ બેબસ છે /' 
તમ યાદનો સંગ/% હોય તો જસ છે, 
વિદ્યવટે ભલે કોઈ જન મળે, ન મળે /'' 
['ઊર્મિનાં મોતી' : ગુજરાતી મુકતકો અને તઝ્મીનોનો સંત્રહ, 
લે. ડૉ. પ્રફુલ્લ દેસાઈ, ૩૬, સુર્ચિ સોસાયટી, ઘોડદોડ રોડ, 
સૂરત - ૩૯૫ ૦૦૧, ગઝલકાર : શ્રી 'રાઝ' નવસારવી, પ્રકારાક : 
'નાઝ' પબ્લિકેશન્સ, ૨/ર૬ર૬, ચાર પુલ રોડ, પો. નવસારી - 
૩૯૬ ૪૪૫, જિ. નવસારી (ગુજરાત), પ્રથમ આવૃત્તિ ; મે 
૨૦૦૦, પૃષ્ઠસંખ્યા ; ૪ર, મૂલ્ય : રૂ।. ૪૦/-.] 
ડૉ. પ્રફુલ્લ દેસાઈ 
જઝ્ૂ 
'સૂર્યરથ'ની કવિતા 

પરંપરાગત હોય કે આધૃનિક, આખરે કવિતા 
કવિતા છે. કાવ્યશક્તિનો ચમત્કાર એ જ અંતે તો 
આસ્વાદ્ય વિષય છે. પરંપરામાં રહીને, પ્રશિષ્ટ પંડિત- 
ગાંધીયુગની કવિતાના સંસ્કાર ઝીલીને સમયના પ્રલંબ 
પટ પર કવિતાનું ખેડાણ કરતા રહેલા કવિ હસમુખ 
મઢીવાળાનો તાજેતરમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ કાવ્યસંગ્રહ 
'સૂર્યરથ' કવિની પોતીકી પ્રભા લઈને આવે છે. 
'આશ્લેષ'થી શરૂ થયેલ એમની કાવ્યસાધનાનો આલેખ 
'યરલવ', 'ક્ષુ્નક રજકણ એક', 'સહજ', 'હૃદ્યરેખ', 
ગીતા હરિગીતા' અને હવે “ચંદ્રરથ', 'સૂર્યરથ' સુધી 
વિસ્તરતો રહ્યો છે. 

'સૂર્યરથ'ની ૫૫ જેટલી રચનાઓમાં છેલ્લી ત્રણને 
બાદ કરતાં પર સૉનેટ કૃતિઓ છે. કવિ પરંપરામાં રહીને 
પ્રયોગની દિશામાં મથામણ કરે છે. પરમાંનાં ૪ર સૉનેટ 
કવિ જેને 'સૅન્ડવિચ સૉનેટ' તરીકે ઓળખાવે છે તે 
પ્રકારનાં છે. એની એક વિશિષ્ઠ સ્વરૂપવિભાવના કવિએ 
પોતે જ પ્રાફ્કથનમાં દર્શાવી છે. આધુનિક કાળમાં કવિતા 
એક અર્ધ સભાન-અભાન નહીં, પણ ઓછી અભાન 
અને વધુ સભાન પ્રવૃત્તિ બની રહી તેનો પરિચય એમાંથી 
મળે છે. સૉનેટ સ્વરૂપ અંગેની સ્પછ્ઠ સમજણ સાથે 
પ્રથમ અને અંતિમ પંક્તિને એક જ રાખીને સંપુટ 
રચવાની પદ્ધતિ એમણે અજમાવી છે. અંતિમ પંક્તિને 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૧૦૯ 


પ્રાસમેળના આશ્રયે તેઓ ઉપાંત્ય પંક્તિ સાથે જેડી 
આપે છે, તે માત્ર શાબ્દિક રૂપમાં નહીં, પણ ભાવદષ્ટિએ 
પણ જોડાય ત્યારે પુદ્ગલ રચાય છે. આ સૅન્ડવિચ 
સૉનેટોમાંથી પસાર થતાં એક મુદ્દો એ ધ્યાનમાં આવે છે 
કે પરંપરાગત સૉનેટોમાં અંતે જે ભાવની પરાકાષ્ઠા આવે 
છે, ચોટ કે ચમત્કૃતિ સુધી પહોંચાય છે, તેવું બનવાને 
બદ્લે અહીં સમ પરથી આરંભી કવિ સમ પર વિરમતા 
હોય તેવું વિશેષ બને છે. મોટે ભાગે કોઈ ઘટના કે 
ક્રિયાના નિર્દેશ અથવા કથન દ્વારા સૉનેટ ઊપડે છે : 
ડુભાવ્યું છે તછું હ£% કુળ, મ/ કરજે (૩૪) 
%* «ક 
મને અખો થોડો સમય અહીં અ/ર/% કરજ/. (ર૦) 
૩ 2 કઝ 

હસો, ગ/ઓ, ન/ચો, ડૂછૂદ કસે ને ખૂર/ રહો. /(?૯? 

આરંભ અને અંત સરખો જ રાખીને સૉનેટ સિદ્ધ 
કરવા માટે વચગાળામાં બહ જ આયોજનબદ્ધ પ્રપંચ 
રચવો પડે, નહીં તો સૉનેટમાં જરૃરી મરોડ ભાગ્યે જ 
સિદ્ધ થાય અને પરાકાછ્ા લગી ભાગ્યે જ પહોંચાય. 
માફ કરજે', 'હસો, ગાઓ, નાચો', “મને આપો' જેવી 
રચનાઓમાંથી પસાર થતાં એ સમજાશે. કેટલીક વાર 
કવિ એ પડકાર ઝીલે છે અને સફળ સૉનેટ કંડારી કાઢે 
છે. “અક્ષર', બગાસું ખાધું ને', 'ચલો ચાલ્યા જેએ', 
'રમ્ય ભ્રમણા' જેવી કૃતિઓમાં એવી શક્યતા સરનાઈ 
છે. મધુર અનુનયવિનયને રસપૂર્ણ વાચા આપતું સૉનેટ 
“કંઈ વાત થાય' આ શબ્દ્દોથી ઊપડે છે : 

બેસો અહં ૧૭૭5 તો કંઈ «/ત ૧/ય. 

એ અગાઉ કશુંક બની ગયાની અને કશુંક બની 
રહ્યું હોવાની અપેક્ષા જગાડે છે. પછીની છ પંક્તિઓ 
રૂઠેલા પ્રિયજનની ચેષ્ઠાઓને બહુ જ કુશળતાથી ગતિશીલ 
રૂપમાં પ્રગટાવે છે. છંદની ચાલ પણ અહીં ધ્યાન ખેચે 
છે. પ્રથમ પંક્તિમાં વસંતતિલકા જે સ્તુતિવાચક મંથર 
ચાલે ચાલે છે તે પછીની ઇ પંક્તિઓમાં ભાવકથનને 
અનુકૂળ ગતિશીલતા ધારણ કરે છે - 

અ ઊડવું ભમર શં અહીંથી? તહ, ને 
બેચેન થિત્ત, મન ખિત્ત અને અજમો, 

ન/ સ્વસ્થત/ ૭07, જન્ય/ ન હોક જળે 
અહોશનો ટક્ત ધેજૂર ઘૂમ્રગોતો, 


ત વં, ન કસૂર હોય છત બધ/થ 
સખ રહ સતત કાં ડતરાર્તી આંખો ? (૩૮ 

સૉનેટમાં અનિવાર્ય વળાંક નવમી પંક્તિએ રસિક 
અનુનયવિનય સાથે વ્યકત થાય છે : 

આવું બધું નર્હી નભે ક્ય / ઈઘક/ળ, 

ન થોભતી હરણને વિકલ/ગ ચાલ. (૩૮) 

'સંધિની ધજ્' ફરકાવવાની ઠાવકી શીખ પ્રેમીના 
અભિજાત રૂપને પ્રગટ કરે છે. અંતે પ્રથમ પંક્તિ પુન: 
આવે છે ત્યારે મનામણાંની ધ્હ ગાંઠ વળે છે. આ 
શાલીનતા અને ભદ્ર ભાવનાનું તત્ત્વ કવિની કવિતાની 
એક વ્યાપક લાક્ષણિકતા છે, પછી તે પુત્રી પાસે 
ક્ષમાયાચના કરતા પિતાની સંવેદ્નારૂપે વ્યકત થતી હોય 
(“માફ કરજે'), એકાંત પળોની સભરતા આલેખાતી 
હોય ('એકાંત') કે જીવનક્રમના વારાફેરાની વાત હોય 
(“જામ ગળતું'). કવિમન 'વિચારોની લીલા'માં રાચે 
છે. જીવનની ઘટમાળને સરલ માનસિકતાથી નિહાળે 
છે. એમાંથી કશુંક સત્વશીલ-ભદ્ર ખોળી કાઢે છે (“ડૂંપળ 
નવી'). 'સૂર્યરથ'ની કવિતા જીવનાભિમુખ કવિતા છે. 
આ કવિતાને સર્વત્ર વિનમ્રતા, નિરહંકાર વૃત્તિ, પરિતોષ, 
પ્રેમલતા અને શાલીનતાનો પાસ લાગેલો અનુભવાય 
છે. કવિહ્દદયની એ ભાવછવિ છે. 

પ્રસાદગુણ પણ 'સૂર્યરથ'ની કવિતાની વિશેષતા 
ગણી શકાય. કવિવાણી સાધંત છાંદસ રહી છે. કવિને 
છંદ સિદ્ધ છે તે સહેજે પમાય છે. મોટા ભાગની 
રચનાઓ શિખરિણીમાં સાકાર થઈ છે, કથન, વર્ણન, 
વિવરણ-આધારિત વિચારની કવિતામાં છંદની પ્રવાહિતા 
ઉપકારક નીવડે તે ખરું, પરંતુ દૂરાન્વય અર્થબોધમાં- 
રસાસ્વાદમાં કષ્ટકર બની રહે : 

ઘંવાલે 2િગ/ત# સજય પર જેર? યૂગલ એ 

કરે પારેવ/નું પ્રણય તણી મડ રકઝક. 

અહીં કવિએ શ્લોકભંગ કર્યો છે અને મધ્યયતિ 
પણ સ્વીકાર્યો નથી. પરંતુ શિખરિણીનો મધ્યયતિ 
અત્યંત દહ છે અને પઠનના લયમાં બીજી પંક્તિમાં 
'પારેવાંનું' આગળ અનાયાસ અઢકી જવાય છે ને 
ભાવપ્રવાહ તૂટે છે. પણ નીચેના દષ્ઠાંતમાં શિખરિણીની 
ચાલ કેવી સાફ છે તે પણ જોઈ શકાશે - 


ઈ 
1 
“ટ 1 

દ ₹ 


1 


પડેલાં પ(ણીમ/ વરસ ગુજ પછ ઊંચકીને 
કરી લૌ છું એના ઉપર વળગી લલ અળગી. (૪) 

“માશે શરાફ', 'વકતા', 'વ્હાલસોયી પૌત્રીને : 
વર્ષગાંઠે' વગેરે અનેક કૃતિઓ જ્ોતાં સમજય છે કે કવિ 
સામાન્યમાં સામાન્ય વિષયો પ૨ કવિતા કરે છે અને 
અભિવ્યક્તિને કવિતાની ઊંચાઈ પર મૂકી આપવા મથે 
છે. આ સંદભે ક્ષીણ થતી જતી લાગણીના સંબંધોની 
વાત કરતું “કરી દિયો પોસ્ટનું ખાતું બંધ' મુખર, 
મનોરંજક પણ રસળતી-સરળ-મર્માળી રચના તરીકે 
માણવા જેવું છે. 

આ રચનાઓ સર્જકની સર્જનપ્રક્રિયા વિશે પણ 
કિંચિત્‌ ઈંગિત આપે છે. કદ્દાચ એવું ન બન્યું હોય કે 
કવિના ચિત્તમાં એક વિચાર ઝબક્યો હોય, પછી તેના 
પર થંક્રમણ ચાલ્યું હોય, પરાકાણાની અંતિમ પંક્તિ ન 
મળતાં પુનરાવર્તનની પ્રયુક્તિનો આશ્રય લેવા ચિત્ત પ્રેરાયું 
હોય અથવા પ્રથમ પંક્તિ જ અંતે પણ સૌથી વધુ 
ઉચિત જણાઈ હોય એમાંથી આ એક નવી પ્રયુક્તિ સૂઝી 
હોય - મૂળ ઝબકારથી જ છેડે ગાંઠ વાળવાની. પણ 
આમ કરતાં એવુંય બની આવે કે છેડે ગાંઠ ન વળે, 
રચના તાળો મેળવવાના પ્રપંચમાં થીજી જય. 'મારો 
શરાફ', 'પ્રહરદ્રય' કે 'ગ્રામીણ ગીત'માં કશુંક એવું 
બન્યાનું સમજાશે. 'કમળ' એક સુંદર પ્રકૃતિચિત્ર આપીને 
અઢકી જાય છે, સૉનેટરૂપે અવતરતું નથી. 'ડાઇવર્ઝન'માં 
ચટુલતા, તર્કબાજીનો આશ્રય લેવાય છે. છાંદસ વાણી 
હાથવગી હોય ત્યારે ગધ ગુપચુપ પ્રવેશી જય છે : 

સખે / તું ચિતા મા કરીશ રજ માસ મરણની, 
તથી ત/ર-માર કર મ કશું, જે નસીબમાં 
થવ/નું તે થશે, (રર, 

બાનીની ચુસ્તી અને સહજતાનું સ્થાન કૃતક 
પદાવલી લઈ લે એવું પણ બની જાય છે - 
ખરું કહીં તો કે તા પત, પ્રણય કે મૈજી સરખું. (૯) 

2.” 6 
ઉજાન! રંગોન મહીથી! ઊતર... (૨૦) 

આ ડવિતા કલ્પનાનું ઊંચું ઉડ્યન કરતી નથી, 
છતાં કાવ્યદ્યુતિથી ઓપતી પંક્તિઓ મળી આવે છે 
ત્યાં અટકી જવાય છે : 


ઓકટાબર ર૦૦૧ : ૧૧૦ 


જ જિ ન દૃ ક 
બત! / ત? આંખમ/ ઝળકો ચૂરજ-સોેજ, 
અ/ગળઓન્ટ ટેરજે વસે અ/ખું વ્યો. 


કવિની સઢ અને સાધના આ દિશામાં જેટલી 
વિશેષ તેટલી સિટ્દિ વિશેષ. 


*% # ક |'સૂર્યરથ' : હસમુખ મઢીવાળા, રત્રરે કરકાશન, અદડટો. ર૦૦૦.] 
બેટ# / સ્જમ્નમર્ર સજો /તિત્જ રહો તજ જથ, ડૉ. દક્ષા વ્યાસ 
ઈંસ મૂીને મોતીડ/ શણગારો તજ કેરા. (૫ર) શ] 

કૃષ્ણાર્પણ 


યોગેશ્વર / 
ભલે ૫%/ય£ 
ઘછ/ ખમ્મા તમને / 

૫...છ 

હજયે 2% નથ! ત%/7 અબળખ 
યૃુગેયુગે અજતરવ/ન? 7 

/ કરથ કરે જને તકે ? 
જણત/ નથ કે - 
ગછુળ, મજર, વૃંક્જન એટેક 

ની રહયું તમ? બાળલઈલ/નું ઉપવન ? 
અનેક મ/ખ૯લચોર કચરી ૪૭%/ છે ચ/રેક/ર, 
ને ભૂરા ગાયો થિગડે ચડાજે છે લોકને 
ઉત્તર દક્ષિણ, પૂરવ ને પશ્વિમ. 
યોગ બજ/૯ હો કે મજ/, 

પ૭*// છે હ/% સન/ હેઠ/. 


હ 


ખૂદ ઇન્દ્રપ્રસ્થન/ લોકદરજ/ર*/ 

૫૭૨/ છે બૂક /ેન/ન બહ/ર૧€૭& 
જનમોજ્નળમત/ અ/તત/યઓ; 

ટૂટી પડે છે જે બ/યો કર વ/તવ/ત* 

ને થજ/ કેત ૨ એકે ૭/%, 

વેડટ્ને કરડી દમ. 

ગઝલોટ્ટ/ડ જધ/) એમજન/ પડઘ/વે છે ઈંજ/લો : 
“નહ ચલેગી મહ સરકર 

જથ ચલ/%૮ ક/રેજ/ર 

દેશ / કેય, કળાનું ન#% ? 


વ/સદદેજ / 
બચ્ચી ક કીઈ ૫/રિતણ/ ક 


ભ્ઃ 
7 દ 





જે અબ્રહ્મણ્યં-સબ્રહ્મણ્યન/ પરખે ભેદ 7 

જેન ગજ ઝરત ન હક સ/જ જ ને સત જિન ? 
બચ્ચો હશે એજ કૌઈ - જેનો 

પ પરં ટેકજિ તત્ત્તમઈં ન જાને' #િવ/યન્ઇ 

રદ જજે ઉપ/સ/%ક ? 

“મૉહન ણ કણ! મોહન ?' 

બજંસ/%/# અને ચરખ૮૧/ર 

અતળક મોહન અ/%/ અ/વ્// ન ૧૯// ગય. 

ઈર છે એગન/ સગડ ડથ/ક અ/જે ? 


તમ જન્મવું શેથ્જ/ છે, ટૅજકીનંદન / 
કે% કે - 
હવે તો (૧% મ/4%/ છે ક/”ન/ગો ટંશ્ણને 
ર/વણ/હશ્ક વગ/ડે છે ર૧૪, નચવવ૧/ સમન. 
જલલલિત/ઓ ટૂટે છે ટૂલનન/ ક/ત 

જૂઈ ઝ જઈ, ૪% અનં ક્ષ્છ/ને. 
એમને આળખે છે કોળ, મ/૪ જલ/સત ? 
એ અ/૧શે કે નહ ? ૪% જછે / 
પણ ભરોસા છે મને ગળ/ ૯ગ/ન્ઇે : 
ટમ્ણ જે ડટપિ ન 
અ/વશે તો /% અ/૫/ જ વજ, - 
સભ૧/કિ #િનેટિનેનં વણ જડને.” “' 
“એઇ ભ#તેર ૧હ/%/નજેર સ/%ર૮/ર' 
અ/ એક જ બરછી રહ ગળું ૧શ2૫૪/ન. 
યઝજર / 
તમસ વિન/% એ તાં %%૮શ ૦૦ 
ને રી ૦શો અડકો જોં વકસ/તે ઉભટ 


ર%૧/ સજ સ/%જ- જન્માછમીં, ર૦૦ જયન્ત પંડચા 
્્ટ્શ 


[વેસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેકની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ) 





કત (સ્પા? “25492૦૨. રસે 


નથી, પ્ણ 
એ વતનની પઈીનન. વ્ય્ક:2 અ શયડેતુઓના અને 
સ્મરિગત્‌ પરંપરા-પ્રણદલોન્દ ટજવ.ન પ્રવર્તનમાં રસ 
છે. રૃતતિને કહેવાનું છે કે કૃતિને કરવાનું છે એ બાબતમાં 
એમને કોઈ વિવાદ નથી. એ તો પૂર્વઆધુનિકો અને 
અનુઆધૃતિકોની જેમ અનુઆધૂનિકો સ્વીકારીને ચાલે 
છે, પણ સાથે સાધે કૃત્તિ જે કહે છે કે કરે છે એની 
આસપાસના પરિવેશને અને વારસાના સંદર્ભને પણ 
ઉકેલવા અને વાંચવા ચાહે છે. 

એક વાત સ્પષ્ટ છે કે કોઈ લેખક એક પંક્તિ 
ઉત્તે છે તો એની પાછળ એની અંગત છેકભૂંસ તો 
હટ છે «૪, પણ જે પરંપરામાં રહીને એ લખે છે 
ગ્સથ્ટ પડદ સ્એેની કેટલીય લેવદદેવ હોય છે. આ જ 
ફો પત્ની ભાષાથી અલગ ભાષાની અને પોતાની 
ઊં અલગ સંસ્કૃતિની કૃતિ જ્યારે વાંચીએ છીએ 
ત્યારે અપણું વાચન પ્રમાણમાં અધૂરું અને અધૂડડું 
હોય છે. 
(81€1311011010345)માં પહેલા જ વાક્ય ('એક સવારે, 
ગરેગોર સામ્સા ખરાબ સપતામાંઘી જેવો જાગ્યો કે એને 
પોતાને પથારીમાં મસમોટા જંતુમાં પલટાયેલો જેયો')થી 
ચમત્કૃતિ ઊભી થાય છે. અહીં કાફકાની અંગત સૂઝ છે 
જ, પણ કાકુકાએ એમાં કેવી પરંપરાનો આધાર લીઘો 
છે એનો ઇતિહાસ રસિક બને તેમ છે, 

કાફકા પહેલાં જમન સાહિત્યના અર્ન્સ્ટે થિઓડૉર 
હૉફમાન (૧૭૭૬-૧૮૮ર)ના કથાસાહિત્યમાં કોઈ પણ 
વસ્તુ કોઈ પણ વસ્તુમાં રૂપાન્તરિત થતી જોવાય છે, 


હશ - 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


હોકમાનની એક વાર્તામાં સિટી કાઉન્સિલર એના ખંડમાં 
જૂની હસ્તપ્રતો વચ્ચે ખુરશીમાં ડ્રેસિંગ ગાઉન પહેરીને 
વેસે છે. બહાર દરવાજે એક પિત્તળની ટોકરી હોરા કરયા 
માટે રાખેલી છે, આ ટોકરી ઘડીકમાં ટોકરીનું કામ કરે 
છે અને ઘડીકમાં સફરજન વેચતી ફેરિયણમાં ફેરવાઈ જાય 
છે. સિટી કાઉન્સિલર પોતે પણ કયારેક ખુરશીમાં બેસે 
છે, કયારેક દારૃની પ્યાલીમાં પેસે છે. કયારેક પ્યાલીમાંથી 
ઊડતા દારૂ ભેગો ઊંચે ઊડે છે હવામાં - તો કચારેક 
દારૂમાં ઓગળી જય છે. કયારેક બીન્ન દ્વારા પિવાઈ 
જાય છે. હૉફમાનની વાર્તાઓમાં આ પ્રકારનાં સાહસો 
સાધારણ ગણાતાં. હૉફમાન આ માટે જ જાણીતો હતો. 

હફમાનની વાર્તા વાંચવી શરૂ કરો એટલે કહેવાય 
નહીં કે શું બનશે, માનો કે ઓરડામાં એક ખિધી છે. 
એ બિલ્લી બિલ્લી હોઈ શકે અને કોઈ માણસ બિધીરૂપે 
રૂપાન્તરિત થયેલો પણ હોઈ શકે. બિલ્લી તમને કાંઈ 
કહી ન શકે અને વાર્તાકાર કહે કે એ પણ કરું કહી શકે 
તેમ નથી; અને એમ આખી વાર્તામાં એક પ્રકારની 
અનિશ્ચિતતા છવાયેલી રહે. 

હૉફમાન બર્લિનના કોઈ પુલ પરથી પસાર થતો 
તો એને લાગતું કે જાણે કે એ કોઈ કાચની બાટલીના 
મોં પાસે ફસાઈ ગયો છે. એને એની પણ ખાતરી નહોતી 
કે એની આસપાસના જે માણસોને એ જુએ છે એ 
માણસો છે કે પછી પૂતળાંઓ છે. ટૂંકમાં હોફમાનના 
કથાસાહિત્યમાં અત્યંત રસપ્રદ કહી શકાય એવાં રૂહિઓને 
તોડતાં સાહસો જોઈ શકાય છે, જે અઢારમી સદીના 
કૌતુકવાદી જર્મન સાહિત્યનું મુખ્ય લક્ષણ હતું. 

હોફમાનની કથાસૃષ્ટિમાં આવતા આવા રૂઢિઓને 
તોડતા માર્નારોક વિભમોતે ધ્યાનમાં રાખીને જ 'કાફકાને 
વાંગવો પડે, કાફડાનું તો ઉદ્દાહરણ લીધું, પણ લેખકની 
અભિષ્યક્તિમાં લેખકના પોતાના પરિબળ ઉપરાંતના 
પરિબળોના 1બાવોની ઉપેક્ષા હવે કરી શકાશે ન 


ખકઢોબર ૨૦૦૧ ; 11૨ 


પ્રતિભાવ 





'ઉદ્દેશ'ના જુલાઈ ૨૦૦૧ના અંકમાં શ્રી ભરત 
મહેતાનો 'મેઘાણીનું લોકગીત સંપાદ્ન' નામનો લેખ છે. 
તેનાં કેટલાંક વિધાનો અંગે ધ્યાન ખેંચવા આ પત્ર લખું છું. 

૧. મેઘાણી પાસેથી લોકગીતોનાં સંપાદનો આ 
પ્રમાણે મળ્યાં છે : “રઢિયાળી રાત', 'ચૂંદડી', 
'ત્રતુગીતો', 'હાલરડાં', 'સોરઠી ગીતકથાઓ'. “હવે 
આ બધાં લોકગીતો 'રઢિયાળી રાત'ના સંપાદનમાં મોજૂદ 
છે.'' પ. ૪૫૫ - બીજી કૉલમ. 

() આમાં જે તે પ્રકાર સાથે ભાગોનો નિર્દેશ 
નથી. જેમ કે 'રહિયાળી રાત' - ૧-૪, 'ચૂંદડી' ૧-૨. 

(1) વ્રતકથાઓ ૧-૨, દૂહા, ભજનોનો સમાવેશ 
આમાં થયો નથી. 

(11) “હવે આ બધાં લોકગીતો “રઢિયાળી રાત'ના 
સંપાદનમાં મોજૂદ છે !'' - આ વિધાન બરાબર નથી. 
મેઘાણીએ 'રઢિયાળી રાત'ના જે તે ભાગમાં ગીતોને 
વિભાગવાર યોજ્યાં હતાં તે જ વિભાગ સંકલિત-સંવર્ધિત 
આવૃત્તિમાં - જયંત મેઘાણીએ નામ આપ્યું છે તેમ 
“બૃહદ્‌ આવૃત્તિ'માં-મેઘાણી જન્મશતાબ્દી પ્રકાશન, 
૧૯૯૪, શ્રી જયંત મેઘાણીએ નળવી રાખ્યાં છે. 
(અલબત્ત, તેમાં કુટુંબ-સંસારનાં ગીતો (૯ર) પર છે 
તેમ પુરવણીમાં પણ (૯૯) છે). શ્રી ભરતભાઈએ 
અનુક્રમણિકા જોઈને જ પોતાનું વિધાન કર્યું લાગે છે. 
તેમણે “ચૂંદડી', 'કકતુગીતો', 'કથાગીતો'નાં પાનાં ખોલ્યાં 
હોત, અરે, અનુક્રમણિકાનાં શીર્ષકો સાથે આ શીર્ષકો 
મેળવી જેયાં હોત તો આવી સરતચૂક ન થાત. એટલે 
બધાં લોકગીતો, આ બૃહદ્‌ આવૃત્તિમાં મળતાં નથી. 

ર. પૃ. ૪૫૪ (બીજી કૉલમ) પર, મેઘાણીભાઈની 
ગીતાના સામાજિક અર્થઘટન માટેની મથામણની વાત 
કરતાં, “મોટાં ખોરડાં'ની પંક્તિ આપવામાં આવી છે : 
તમે પી જાવ કે ગોરી, હું પી જાઉ' !' આ પંક્તિ 
વાસ્તવમાં આ રીતે છે : “પીઓ ગોરી, નકર હું પી 
જાઉ જે.'' (પૃ. ૯૪). 

૩. પુ. ૪૬૧ (પહેલી કૉલમ) પર “ઊજળી 


ઓક્ટોબર ૨૦૦૧ : ૧૧૩ 


મેરામણ'ની કથાનો ઉલ્લેખ છે. આ નામની કોઈ કથા 
“રઢિયાળી રાત' (બૃહદ્‌ આવૃત્તિ)ના અનુક્રમમાં કે 
અકારાદિ સૂચિમાં જેવા મળતી નથી. (પહેલા મુદ્દાની 
મારી વાતને આથી પુષ્િ મળે છે કે બધાં ગીતો 'રઢિયાળી 
રાત'માં પ્રાપ્ત થતાં નથી.) મારી પાસે 'સોરઠી 
ગીતકથાઓ' અત્યારે હાથવગી નથી, પણ એ ગીત 
તેમાં હોય ને નામ 'ઊજળી ને મેરુ જેઠવો' હોઈ શકે. 

૪. પ. ૪૬૧ (બીજી કૉલમ) પર નીચેનું વિધાન છે. 

“એક કાવ્યમાં ભાણેજ અને મામીની 
સરોવરકાંઠાની પ્રણયલીલા બતાવી છે. બીન્ન લોકગીતમાં 
જેસંગ-અભેસંગ નામના બે મહેમાન ભાણેને પ્રત્યે 
મામીનો નતીય મોહ દર્શાવેલો છે. ત્રીજા લોકગીતમાં તે 
બેઉ વચ્ચેનો આડો પ્રણય સ્પછ્ઠુ છે. આ ત્રણેય 
લોકગીતો ખંડ ૪માં પ્રવેશ પામ્યાં છે.” 

૧. પરિભાષા - 'કાવ્ય' - 'ગીત' - એકધારી 
હોવી જરૂરી. 

ર. ગીતોનાં નામ આપ્યાં હોત તો અનુકૂળતા રહેત. 

પ. સમગ્ર લેખમાં કાવ્યનિદદેશ છે ત્યાં બહદ્‌ 
આવૃત્તિના પૃષ્રાંક આપ્યા હોત તો રસ ધરાવનાર 
વાચકોને અનુકૂળતા રહેત. 
ભાવનગર 
તા. ૧૮-૪-૨૦૦૧ 


તખ્તસિંહ પરમાર 


વિ 

આપના તરફથી મોકલાવેલો તથા 'ઉઠ્દેશ' 
૨૦૦૧ના અંકમાં 'સ્વાધ્યાય-સમીક્ષા'માં આવેલો શ્રી 
ધનવંતીબહેનના અંગ્રેજ-અનૂદ્તિ-સુંદરમ્‌ની કવિતાઓનો 
પરિચય વાંચ્યો. એ પરથી એવું લાગ્યું કે શ્રી 
ધનવંતીબહેને ખૂબ જ કાળશ્વપૂર્વક સુંદરમ્‌ની કવિતાઓને 
અંગ્રેજ દેહ આપ્યો છે. અને એથી આ કવિતાઓને 
વિશ્વકલક ઉપર વિહરવાનું મળતાં કવિની કાવ્યશક્તિનો 
કેટલાંયે ભાવકોને પરિચય થશે-અનુભૂતિ થશે. સાચ્ચે 
જ શ્રી સુંદરમ્‌ જે સ્થૂલ દેહે હોત તો તેઓ પણ ખૂબ 
પ્રસન્ન થયા હોત ! આપે પુસ્તકનો સુંદર પરિચય કરાવ્યો, 


તા ડી 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ) 





પૂર્વઆધુનિકો માનતા કે કૃતિ કશુંક કહે છે, કૃતિને 
કશુંક કહેવાનું છે; તો આધુનિકો માનતા કે કૃતિ કરે છે, 
કૃતિને કશુંક કરવાનું છે. પરંતુ અનુઆધુનિકોને આ 
બંનેની સામે જઈને કહેવાનું છે કે કૃતિ જે કાંઈ કહેતી 
હોય કે ડૃત્તિ જે કાંઈ કરતી હોય તો એ એમ કેમ કરે 
છે. એકંદરે આધુનિકોની જેમ અનુઆધુનિકોને કૃતિના 
વર્તનમાં (1૦%॥ણા 910૫માં) રસ નથી, પણ 
એ વર્તનની પછીતના વ્યક્તિગત આશયહેતુઓના અને 
સમષ્ટિગત પરંપરા-પ્રણાલીના દબાવોના પ્રવર્તનમાં રસ 
છે. કૃતિને કહેવાનું છે કે કૃતિને કરવાનું છે એ બાબતમાં 
એમને કોઈ વિવાદ નથી. એ તો પૂર્વઆધુનિકો અને 
અનુઆધુનિકોની જેમ અનુઆધુનિકો સ્વીકારીને ચાલે 
છે, પણ સાથે સાથે કૃતિ જે કહે છે કે કરે છે એની 
આસપાસના પરિવેશને અને વારસાના સંદર્ભને પણ 
ઉકેલવા અને વાંચવા ચાહે છે. 

એક વાત સ્પષ્ટ છે કે કોઈ લેખક એક પંક્તિ 
ઉતારે છે તો એની પાછળ એની અંગત છેકભૂંસ તો 
હીય છે જ, પણ જે પરંપરામાં રહીને એ લખે છે 
એમાંથી પણ એની કેટલીય લેવદેવ હોય છે. આ જ 
કારણે પોતાની ભાષાથી અલગ ભાષાની અને પોતાની 
સંસ્કૃતિથી અલગ સંસ્કૃતિની કૃતિ જ્યારે વાંચીએ છીએ 
ત્યારે આપણું વાચન પ્રમાણમાં અધૂરું અને અધૂડડું 
હોય છે. કાકકાની બહુ જાણીતી વાર્તા 'રૂપાન્તર' 
(1/0181010110110515)માં પહેલા જ વાક્ય ('એક સવારે, 
ગ્રેગોર સામ્સા ખરાબ સપનામાંથી જેવો જાગ્યો કે એને 
પોતાને પથારીમાં મસમોટા જંતુમાં પલટાયેલો નયો')થી 
ચમત્કૃતિ ઊભી થાય છે. અહીં કાફકાની અંગત સૂઝ છે 
જ, પણ કાફકાએ એમાં કેવી પરંપરાનો આધાર લીધો 
છે એનો ઇતિહાસ રસિક બને તેમ છે. 

કાફકા પહેલાં જર્મન સાહિત્યના અર્ન્સ્ટ થિઓડૉર 
હૉફમાન (૧૭૭૬-૧૮૮૨)ના કથાસાહિત્યમાં કોઈ પણ 
વસ્તુ કોઈ પણ વસ્તુમાં રૂપાન્તરિત થતી જોવાય છે. 


ઉદ 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


હોફમાનની એક વાર્તામાં સિટી કાઉન્સિલર એના ખંડમાં 
જૂની હસ્તપ્રતો વચ્ચે ખુરશીમાં ડ્રેસિંગ ગાઉન પહેરીને 
બેસે છે. બહાર દરવાજે એક પિત્તળની ઢોકરી ટકોરા કરવા 
માટે રાખેલી છે. આ ટોકરી ઘડીકમાં ટોકરીનું કામ કરે 
છે અને ઘડીકમાં સફરજન વેચતી ફેરિયણમાં ફેરવાઈ જાય 
છે. સિટી કાઉન્સિલર પોતે પણ ક્યારેક ખુરશીમાં બેસે 
છે, ક્યારેક દારૂની પ્યાલીમાં પેસે છે. ક્યારેક પ્યાલીમાંથી 
ઊડતા દારૂ ભેગો ઊંચે ઊડે છે હવામાં - તો ક્યારેક 
દારૂમાં ઓગળી જ્ય છે. ક્યારેક બીન દ્વારા પિવાઈ 
જાય છે. હૉફમાનની વાર્તાઓમાં આ પ્રકારનાં સાહસો 
સાધારણ ગણાતાં. હોકૃમાન આ માંટે જ જાણીતો હતો. 

હૉફમાનની વાર્તા વાંચવી શરૂ કરો એટલે કહેવાય 
નહીં કે શું બનશે. માનો કે ઓરડામાં એક બિલ્લી છે, 
એ બિલ્લી બિલ્લી હોઈ શકે અને કોઈ માણસ બિલ્લીરૂપે 
રૂપાન્તરિત થયેલો પણ હોઈ શકે. બિલ્લી તમને કાંઈ 
કહી ન શકે અને વાર્તાકાર કહે કે એ પણ કશું કહી શકે 
તેમ નથી; અને એમ આખી વાર્તામાં એક પ્રકારની 
અનિશ્ચિતતા છવાયેલી રહે. 

હૉફમાન બર્લિનના કોઈ પુલ પરથી પસાર થતો 
તો એને લાગતું કે જાણે કે એ કોઈ કાચની બાટલીના 
મોં પાસે ફસાઈ ગયો છે. એને એની પણ ખાતરી નહોતી 
કે એની આસપાસના જે માણસોને એ જુએ છે એ 
માણસો છે કે પછી પૂતળાંઓ છે. ટૂંકમાં હૉફમાનના 
કથાસાહિત્યમાં અત્યંત રસપ્રદ કહી શકાય એવાં રૂઢિઓને 
તોડતાં સાહસો જોઈ શકાય છે, જે અઢારમી સદીના 
કૌતુકવાદી જર્મન સાહિત્યનું મુખ્ય લક્ષણ હતું. 

હૉફમાનની કથાસૃષ્ટિમાં આવતા આવા રૂહિઓને 
તોડતા માનસિક વિભ્રમોને ધ્યાનમાં રાખીને જ કાફકાને 
વાંચવો પડે. કાફકાનું તો ઉદ્દાહણણ લીધું, પણ લેખકની 
અભિવ્યક્તિમાં લેખકના પોતાના પરિબળ ઉપરાંતનાં 
પરિબળોના દબાવોની ઉપેક્ષા હવે કરી શકાશે નહીં. 

બ. 


ઓકટોબર ર૦૦૧ ; ૧૧૨ 


શબ્દનો સથવાશે તમારો અડીખમ છે. વળી વાર્ધક્યને 
મારી ભગાડ્યું છે તમે; આ પરિસ્થિતિઓ એવી 
અટપટી છે કે છેવટે કબૂલ કરવું જ પડે, સો વાતની 
એક વાત, હવે તો મધુભાઈનીયે ખોટ તમારે જ 
પૂરવાની રહી... 


ડૉ. જયંત કોઠારી સાહેબ પણ ગયા. માહિત્ય- 
જગત પર ન્નણે અવદશા બેઠી છે, નહિ, સાહેબ ? 
બલીયસી કેવલમ્‌ ઈશ્વરેચ્છા ! 
નખત્રાણા 
તા. ૨૦-૬-૨૦૦૧ 


રમેશ ભટ્ટ “રશ્છિ” 


ચાલો એક મૉડેલ ઈન્ડિયન નગર રચિયે ! 


(તાલ : ભવાઈ તાલ) 


(£/ 
ચલો, મોંડેલ નગર ઈન્ડિયન એક *ંડિયે રચવ/, 
પરથમ પ્હેલું પેટ વધ/રો પોણું શહેર પચવવ# / 
(ર7 
ભૂમિ-ઝ/પ્તે...ટૅન્ડરમ/ એવ/ અંક વાળિયે અ/૭, 
અળિયાં-પળિય/ ચરે વંશનો થઈ હરય/ પડ/ / 
(2) 
અટ્ટ-સ૮ટ% પ્જટ-હરજ, ખ/તે, ન/મે, પટ્ટે... 
અયોજનનું અખ્ખાષતર ડરતું રહે અડસટ્ટે / 
(છ 
. ી મ. 
૫/8/નું પ૯//નેગ ભલ/ ભૈ ક/રિયે એવ/ ટંગે, 
પચ વરસ થાય જેચવજ/ ટૅન્કર રંગેચંગે / 
(૫) 
રખે ભ૯ત/ 20ન્‍/-જેલટ, અ/રક્ષિત... £૧/-ઝજડ/, 
હકદારો જય રોત/ રહેત/, થ/ત/ બિલ્ડર તગડ/ 7 
(૬) ન 
સ*/જ૧/૬ ક%ગછે?/ ઝૂપડપટ્ટક7 કરિયે, 
ન/5/બંઈ! ૨૪/ દે૩૭? ૬કતે ધક ત#રેયકે 7 
(છ) 
પગમથ, 4૮/20 રોક ૯) પ૫/થરછે, ૯/૪-ગકે, 
વજિજિ-/િંયમો-ધ/ર/પ/લનને ત્ય ચડ/વો ટકે / 
(૮) ર 
ઉરિય/0?"/? જમ મચ/વજો, ૨મન/આઓય ૧ખવજો, 
સથવ/રે સલ્જંટ નગરને ચેશ્બર-ઝૅસ બજન/વો 7 
(૯) ન 
કગળો-જરક?-ત/જ ૮/હેજ/ *હ/ઉે એવું રળને, 
કર ભરન/ર/ વલખ/ જરે, હડમપન/રને કૃળજે / 


ઓક્ટોબર ર૦૦૧ : ૧૧૫ 


(1૦/ 
ધ/ગડિય/, અપગંસ્કારો, દઝદ્રિ, યન જ્વર ડૃ/લે, 
એ ખતર શિક્ષણ-ઉધોગો જણ્ય/ વિન/ શે ચાલે 7 

(₹37 
રેડ/ડેય/ ખ/ અ) મટે ખૂછ/ ને પગથ/ર, 
૧/તક દુધટન#અ) મટે ખાડ/ ને અંધ/સ/. 

(0ર) 
અન/થ/કમ, ૧૮/૧૩, તૈય/ર ર/ખજે ટેડે, 
થજાં ઘટે જનસેવક અકે નારીઝૃહ ૫૪ કોડે / 

(₹૩) 
સ૪&ય-મઠ-પંશ વણજને નગદ ભૂશિ ભજ/ળવજે, 
ધરમથ/નકો સ/થ કતલખ/ન/ ખાસ્સા કાળજનજે / 

(૪ 
£ડ/ /નેમમો તણ/ ઠોકજ/, ન્ય//-ર%કડે ર૧, 
કચેરિયો-કૉટો શોભવજો અખો ઈ ૧%થમવ૧/. 

(0૫) 
અડ, ઇટ ગ સોમપ/?, રે૪, ખંડણ/, ૯/ગ/, 
શસ, વિસ્ટ્ટોટકો ક/જ અદરજો દોર/-૧/ગ/ / 


(૪ 


હડ માટે બકરા બહ, પણ નત્ય ને છ#ષે 


રહભે એવ/ સરડ/7 મ્હોટ/ જેગવજો મ/મે / 
(દછ/ 

ભ/૮-ચ(રછાો શૂશ / સેક્યુલર જે-ક/ર જાજો / 

૧ * શ ન ક જ 

એઈ પેરે સર્જ લખ્ખણોે પૂરું નગર ૧સ/વજો. 


ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 





સાભાર સ્વીકાર 


ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ.(૧-ર, અપર લેવલ, સેન્ચુરી બજર, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવોડી, * 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬ અને ૧૯૯/૧, ગોપાલભુવન, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦ર)ના : 

ધૂમઝ્તુનું આકાશ (ધૂમકેતુવિશેષ) : સંપા. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૩૦૦/-; બરફમાં મેઘધનુષ : 
સંપા. ડૉ. જયંત મહેતા, પ્રીતમ લખલાણી, કિ. રૂ।. ૯૦/-; દરિયાપારના દર્પણમાં : સંપા. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ।. ૬૦/-: શ્રીમદ્‌ રાજચંદ્ર : સંકલન જયા મહેતા, કિં. રૂ।. ૪૦/-; ધોભ, નહીં તો થાકી 
જઈશ :; લે. હરિભાઈ કોઠારી, કિં. રૂ. ૭8૦/-; રાધા, કુંતી અને દ્રૌપદી : લે. અરુણા ઢેરે, અનુ. જયા 
મહેતા, કિં. રૂ. ૬૦/-; ૩8 નમ: શિવાય : સંકલન જયા મહેતા, કિ. રૂ. ૬૦/-; અધ્યાત્મની 
અગ્નિશિખા : વિમલા ઠંકાર (જીવનચરિત્ર) : લે. તરલા દેસાઈ, કિં. રૂ. ૧૦૦/-; શ્રીકાન્ત (કથાસંક્ષેપ) : 
લે. બાબુ દાવલપુરા, કિં. રૂ. ૭૦/-; કવિતાનું સ્વરૂપ ; લે. નલિન રાવળ, કિં. રૂ. ૮૦/-; હાસ્ય 
શરદની સાથે : લે. શરદ જોશી, અનુ. મહેશ દવે, કિં. રૂ. ૧૦૦/-; અનુસ્પંદન : લે. હરીન્દ્ર દવે, 
સંપા. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૧૦૦/-. 


અન્ય 


હજુ અમારાં વૃક્ષો દેહરામાં ઊગે છે : લે. રસ્કિન બૉન્ડ, અનુ. રૂપા અ. શેઠ, પ્ર. સાહિત્ય 
અકાદમી, રવીન્દ્રભવન, ૩૫, ફીરોજશાહ રોડ, ન્યૂ દિલ્હી - ૧૧૦ ૦૦૧, કિં. રૂ।. ૭૦/-; કવિ 
(દ્વમાસિક) : સંપા. મનોજકુમાર શાહ, દિલીપ શાહ, ૧૮, મહર્ષિ અરવિન્દ સોસાયટી, લુણાવાડા - 
૩૮૯ ૨૩૦, લવાજમ રૂ. ૮૦/-; ચેતન બાલવાડીમાં ગવાતાં ગીતો : લે. ડૉ. યોગિની પાઠક, કુ. 
અમીષા શાહ, શ્રીમતી દ્રૌપદીબેન ભાગિયા, પ્રાપ્તિસ્થાન : યુનિવર્સિટી પુસ્તકવેચાણ વિભાગ, પ્રો. સી. 
સી. મહેતા ઓડિટૉરિયમ સામે, એ.આઈ.સી.એસ. ટ્રેનિંગ સેન્ટર, ડી.એન.હૉલ, ક્રિકેટગ્રાઉન્ડ સામે, 
પ્રતાપગંજ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૨, કિં. રૂ. ૪૫/-; કલારાગ : લેખક અને પ્રકા. દિનકર ભોજક, સ્ટેશન 
શેડ, માયા બજર, વિસનગર (ઉ.ગુ.) - ૩૮૪ ૩૧૫, પ્રાપ્તિસ્થાન : અરુણોદય પ્રકાશન, ર૦૨, હર્ષ ' 
કોમ્પલેક્સ, ખત્રી પોળ, પાડા પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૫૦/-; 
પુણ્યની પરબ સાધર્મિકની સંગત : લે. આચાર્ય વિજયરત્નસુંદરસૂરિ, પ્ર. રત્નત્રયી ટ્રસ્ટ, ર૫૮, ગાંધી 
ગલી, સ્વદેશી માર્કેટ, કાલબાદેવી રોડ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૨, કિં. રૂ. ૩૦/-; ઓ મન | તું જ નથી 
સમજાતું : લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૩૦/-; ખાલીખાલી આવો ! : લે. વિજય શાસ્ત્રી, પ્ર. આર. 
આર. શેઠની કંપની, ફુવારા સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, કિ. રૂ।. ૬૫/-; અનુપમ 
કાલિદાસ : સંપા. ડૉ. ગૌતમ પટેલ, પ્ર. સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી, જૂનું વિધાનસભા ભવન, ટાઉનહોલ 
સામે, ત્રીજે માળ, સેકટર ૧૪, ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૪, કિ. રૂ।. ૩૩૦/-; ૭૧ પ્રેમદોહરા : લે, પીયૂષ 
અ. જાની, પ્રાપ્તિસ્થાન : ૪૧, સર્વોદયનગર વિભાગ ૩, કે. કે. નગર પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - * 
૩૮૦ ૦૬૧, કિં. નથી; લછુકથાવિસેષ : સંપા. ભગવત્‌ સુથાર, દિલીપ રૉય, રમેશ ત્રિવેદી, પ્ર. શ્રી 
મોહનલાલ પટેલ સાહિત્ય વર્તુળ (રજિ. ટ્રસ્ટ), કડી વદ્ધી મૅનેજિંગ ટ્રસ્ટી : રામજીભાઈ કડિયા, તંબોળીવાડો, 
કડી - ૩૮૨ ૪૧૫, કિં. રૂ. ૧૦૦/ ; જીવનગીત : વિહંગ નાયકં, પ્રકા. નવભારત સાહિત્ય મંદિર, 


ઉૈટેશ----------------------------- ઓક્ટોબર ર૦૦૧ : ૧૧૬ 


કિં. રૂ. ૫૦/-; શ્યામલ (વાર્તાસંગ્રહ) : લે. અને પ્રકા. સતીશ પંડ્યા (એડવોકેટ), એમ. જી. રોડ, પંજાબ 
નૅશનલ બેંક સામે, નવસારી - ૩૯૬ ૪૪૫; ઝાકળબિદુ ; લેખિકા મીરા ભટ્ટ, પ્રકા. શ્રી એમ. પી. પટેલ 
ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ વતી મૂકેશ એમ. પટેલ, ૩-૪, વિઠ્ઠલભાઈ ભવન, સરદાર પટેલ કોલોની, રેલવે ક્રૉસિંગ 
પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૩; વર્તમાનનું વિશ્લેષણ : લે. હરિ દેસાઈ, પ્ર. દેવર્ષિ નારદ વિદ્યાનિકેતન 
ટ્રસ્ટ, બંગલો-ખ-ર૧૧, સેકટર ૧૯, ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૯, કિં. ર. ૧૦૦/-; સ્મરણોની વીથિકામાં : 
લે. દુષ્યંત પંડ્યા, પ્ર. ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - 
૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૬૫/-; પદદાનિદ્રા : લે. રામચંદ્ર, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રા. ૮૫/-; સચેતસ્‌ : 
લે. ડૉ. અરુણ કક્કડ, પ્ર. પ્રવીણ પ્રકાશન પ્રા. લિ., લાભ ચેમ્બર્સ, મ્યુ. કોર્પો. સામે, ઢેબર રોડ, 
રાજકોટ, કિ. રૂ. ૬૦/-; કહો ને કેવી હતી એ ? : લે. પ્ર. ઇન્દ્બેન કે. ડી. મહેતા, ૧, અશોકનિવાસ, 
કોઠારીવાડી, રામચંદ્ર લેન, મલાડ (વેસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૬૪, કિં. રૂ. ૪૦/-; ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન- 
કેટલીક સમસ્યા : લે. ડૉ. નગીન જી. શાહ, પ્ર. ડૉ. જગતિ દિલીપ શેઠ, બી-૧૪, દેવદર્શન ફ્લૅટ, 
નહેરુનગર ચાર રસ્તા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫, કિ. ર્‌।. ૯૯/-; શાંકર વેદાન્તમાં અવિદ્યા- 
વિચાર : લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૮૦/-; મહર્ષિ પશશરવિરચિત કૃષિવિદ્યા : અનુ. મનસુખલાલ 
સાવલિયા, પ્ર. પ્રવીણ પુસ્તક ભંડાર, લાભ ચેમ્બર્સ, મ્યુ. કૉર્પો. સામે, હેબર રોડ, રાજકોટ, કિં. રૂ. 
૯૦/-; જી-પાંચથી જી-શૂન્ય તરફ : લે. હરેશ ધોળકિયા, પ્ર. પૉઝિટિવ એટિટ્યૂડ ટ્રેનિંગ સેન્ટર, ન્યુ 
મિન્ટ રોડ, ભુજ-કચ્છ - ૩૪૦ ૦૦૧, કિ. રૂ।. ૩૦/-; હરિ હાથ લે જ : લે. અવંતિકા ગુણવંત, પ્ર. 
આર. આર. શેઠની કંપની, ફુવારા પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, કિ. રૂ. ૮૫/-; સમાજના 
સથવારે નવસર્જન (સ્મરણિકા) : સંપા. દોલતભાઈ મહેતા, પ્ર. વિશ્વ સંવાદ કેન્દ્ર, 0૦૧/એ, હરેકૃષ્ણ 
કૉમ્પ્લેકસ, પ્રીતમનગરનો ઢાળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬, કિં. નથી; હાંસિયામાં હું : લે. 
પ્રિયંકા કલ્પિત, પ્ર. ગુજરાત વિવિધભાષી સાહિત્ય અકાદમી, ગુજરાત સાહિત્ય સંગમ, બી-ર, ઓરિયેન્ટ 
એપાર્ટમેન્ટ, એરોમા સ્કૂલની પાસે, ઉસમાનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦1૩, કિં. રૂ. ૪૫/-; ચાલો, 
ભગવાનને મળવા જઈએ : લે. જ્યોતિ થાનકી, પ્ર. શ્રી અરવિન્દ મેમૉરિયલ ટ્રસ્ટ, શ્રી અરવિંદનિવાસ, 
દાંડિયા બજાર, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ર૦/-; આધુનિક માનવ શાંતિની શોધમાં : લે. સ્વામી 
નિખિલેશ્વરાનંદ, સંપા. જ્યોતિ થાનકી, પ્ર. એમ. પી. પટેલ ફાઉન્ડેશન પ્રકાશન, ૩-૪, વિઠ્ઠલભાઈ 
ભવન, સરદાર પટેલ કૉલોની રેલવે ક્રૉસિંગ પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦1૩, કિં. સદ્ભાવ; નંદ સામવેદ્ી : 
લે. ચંદ્રકાન્ત શેઠ, પ્ર. કૃષ્ણકાન્ત મદ્રાસી, આદર્શ પ્રકાશન, ગાંધી માર્ગ, બાલાહનુમાન સામે, અમદાવાદ - 
૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૭૦/ ; વિશ્વકોશનું વિશ્વ : લેખિકા નલિની દેસાઈ, ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, 
રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦1, કિ. ર્‌।. ૪૦/-; પરમાં પ્રકૃતિ: લે 

જિતેન્દ્ર તળાવિયા, પ્ર. પર્યાવરણ અને સંસ્કૃતિ રક્ષક દ્રસ્ટ, રાજકમલ ચોક પાસે, અમરેલી - ૩૬૫ ૬૦૧; 
મંઝિલ દૂર નથીં : આચાર્ય વિજયરત્નસુંદરસૂરિ, પ્રાપ્તિસ્થાન : કલ્પેશ વિ. શાહ, ૧૪, ઇલોર! પાર્ક 
સોસાયટી, નારણપુરા ચાર રસ્તા પાસે, દેરાસર સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦15, કિં. રૂ. ૩૦/-; 
સ્પર્શ : લે. સાગર નવસારવી, પ્ર. સાગર પ્રકાશન, €/0. સાગર નવસારવી, વકીલ હાઉસ, ઘાટીવાડ, 
લંગારવાડ પાછળ, નવસારી - ૩૯૬ ૪૪૫; કિં. ર્ર. ૯૦/-; શ્રીમાતાજી : લે. પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, 
પ્રકા. ગૂજર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, કેં. ર્ર. ૧૦૦/-. 

ણ ુ 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ : ૧૧૪ 2 


પિતાજીને ફોટામાં જોઈને 


નિહાળું અત્ર તમને તસજીરે, તો તત્ર ઊઘડે છે, 
મહાર અ/ખ જય નણે તમારો ૫% ઊઘડે છે / 


અહીં, તગ અક્ષરો વાકાચૂકા-ઉપર છે ધૂળ નમેઈ- 
પું છું, ઘૂળિય/ ₹//ળાનું જાણો સ ઊઘડે છે / 


તમાર અખ ઝાખ! ક#ચના ચશ્માની પેલી પાર 


મુ 


ખૂલે, જાણે કે જીત્યા ક!ળનું નક્ષત્ર ઊઘડે છે / 


પુરાણ સોનરી જોમ જ ગી છે હ/થમદ છ્જી, 
જરા ખોલો, જુઓ, છું છત્ત ? ન; શિરછજ ઊઘડે છે / 


તમ? સંમુખે ઊભ રહું ત) જય ૧૩ ઊતર, 
પછી હું બળ; ને એ કાળ-સ્થળ સર્વત્ર ઊઘડે છે / 


વધુ શું ? 
ઝ/ખા-૫/ખા સ્મરણ સઘળ# એકઠ હું કરીને 
જોવ/ બેઠો અજળીતવનને અ/જ પછી #રને. 
કેવું કેવું ગુજરવું અહં ક/ળનું રમ્ય રયે / 
તાજ થાતી ઝલમલ છબી ધૂળ ધીમે હટાવી. 
ભીની ન્ટ રસમય ક્ષણો આપણ ચાહવા? 
ઇરે ઈરે રૃપ અવનવદ ડે ધરીને છવતી. 
ને લજ્જાળુ તવ ગમલકવું પાંપણો દૈ ઝુકાજી, 
માણું પછી. દમબદમ ત શ્રસું ટ્રયઝધ. 


વચ્ચે જીત્યો અવસર કઈ ઈ રિસ/મણ/નો 
તોયે છાની ઝતિપલ તને ઝંખતો'તો અબોલ. 
પાછો ભીના સમયવનમાં ઉ મનજી પ્રવેું / 
જદઘઈનો હદય ચીરતો ૧/૧ ઝીલ્યો પછી તો. 
અજે જ પથ ઉભયન ને કષ થાય ભેતો, 
કન્તુ તોયે સહજ સ્મેતન? અ/૪-ઉેજ જઘુ જું 7 

લાલજી કાનપરિયા 


કકશ 





ઉશનસ્‌ 


અચરજ 
ખળખળ વ્હેત/ ઝરણા કેવ/ ઝત મધુર ગુંજે, 
ઊંચ! ઊંચ! પર્જત પેલ! વ!દળને જઈ ચૂમે / 


દડબડ દડબડ નદીઓ કે ડુંગર પરથી દોડે, 
વાસ વાંસ ઊંચાં મોજથી દરિયો કેવો ડોલે / 


ચમક ચમક ચમકે ૧ીજળીઓ, ૧£ળ કેવ/ ગરજે / 
ચદો, સ્રજ, નભન તારા ઝળહળ કેવા ઝળકે / 


સરસર વહેતા જાયું સંગે વૃક્લો ડાળ હિલોળે, 
સજસવ(રે સંધ્ય/(-ઉજૂ/ રંઝ ગુલ જ «ળે. 
પોપટ મોર બપૈય ડેવ! સૂર મઠેરા કુંજે / 
૮હુક/ કર! કોયલ પેઈ અબડાળે ઝૂલે. 


આજા સુંદર દયો સૌન! નાન? આંખ નિહ#ળે, 
પરમેશ્વર / અ અચરજ જેઈ હૈયું મછું હરખે. 


જગદીશ ઘનેશ્રર ભટ્ટ 


ઓકટોબર ૨૦૦૧ :; ૧૧૮ 


હા ન 





ફેવિકોલ એમ. આર.-- શી. જોડે... 
મજબૂત અને અંસલી બનાવે એને. ન 


3 





શ રી 

તો આવો, હવે જાતે; બનાવો 

કર ફરરર વિમાન, લેંમ્પશેડ, આકર્ષક વૉલ-હન્ગિંગ, 
ડાન્શ કરતી ઢીંગલી વગેરે... પી 


એ માટે વાપરો કેવિકોલ એમ:-આર. 
ર જેની જોડ ખૂબ ટકે. 


૯૯૧% /##: 4 “દ ઉ૦૮--ફેન 4 1૮% # ! જે 

1* 

જો.-* [1ણ 1# 90 

૪04115 ૪ 81181 ડુ, 

[૦84માં પક ૧* 1 ર ળેદા॥ી [8 £ ૬11.11 
ઝમ જુ ન 


*-ન્ન્ક----્------------------------------------------------------------------------------ -----9 ક... _--- 3-૪... દાવાના ટના સાઇના ચાસ, કામતતઇનનજ સાનતઇન તાતા, 
“-------------- 


*-- ----------------------------------- ---- કરક. સલમા ફસ: સ--.-....*. કાતર સ સાળસ:0 8૦૪% દાત સસનક,શામ શકતમનાઇ લમતાનાન, પાસા ચા........ ,.........,. 


૨ર૦૦૧ન૬ તદન નર્વા, ઉત્તમ. પ્રકાશનો. 


નવલકથા ચિંતનાત્મક સાહિત્ય 
આઠમો રંગ હિમાંશુ શેલત ૭૦ | શીન મારી નજરે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ ૬૦૦ 
અતરાપી ધ્રુવ ભટ્ટ ૬૫ | સૂંબંધોની સૃષ્ટિમાં ઊરમિલાબહેન શાહ ૧૦૦ 
અધખૂલી બારી યોગેશ જોશી ૧૦૦ | લીલા વાંસના મીઠા સૂર ચંદ્રકાંત મહેતા ૯૦ 
ગુલાબી આભાસ માલતી દેસાઈ ૧૫૦ | શ્યામગુલાબી આકાશ ચંદ્રકાંત મહેતા ૮૦ 
રાજહંસ ૧-૨ શયદા ૨૦૦ | હૈયાંને છાંયે છૈયાં ચંદ્રકાંત મહેતા ૬૦ 
નોની નણદી શયદા ૧૫૦ ] ઈશ્વરના ઘરનો ફોન ચંદ્રકાંત મહેતા ૮૦ 
સિદ્ધાર્થ હરમાન હેસ ૬૦  . સામે મળી જિંદગી ચંદ્રકાંત મહેતા ૯૦ 
હૃદય લાગણી આંધી જશવંત મહેતા ૧૨૫ | સૃદ્ગુણસંહિતા ધૈર્યચંદ્ર બુદ્ધ ૪૦ 

એક મુસાફર દિલીપ રાણપુરા ૮૫ ચરિત્રાત્મક સાહિત્ય 
વાર્તાઓ રાષ્ટ્રગુરૃ સમર્થ રામદાસ સ્મિતા ભાગવત ૧૩૦ 
જાવલ ઘીરૂબહેન પટેલ ૯૦ | મહાભારતનાં સ્ત્રીપાત્રો સ્મિતા ભાગવત ૭૫ 
નાટક પાત્રનો પ્રવેશ પ્રવીણસિંહ ચાવડા ૧૦૦ | શ્રી માતાજી પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ ૧૦૦ 
જલાવરણ રમેશ ર દવે ૯૦ | સ્મરણોની વીથિકા દુષ્યંત પંડ્યા ૬૫ 
અમૃત વરસે નેણ નાનાભાઈ જેબલિયા ૧૧૦ | ચિત્તનો. ચહેરો દિલીપ રાણપુરા ૧૦૦ 
સાંકળ ધરમાભાઈ શ્રીમાળી ૬૦ | આપણાયુગની વીરાંગનાઓ યશવંત મહેતા ૭૦ 

અક્ષરો આંસુના કનૈયાલાલ જોશી ૯૦ પ્રવાસ 
શર્મિષ્ઠા ડાહ્યાભાઈ પટેલ ૧૨૦ | પશ્ચિમી સમાજની તાસીર રામુભાઈ પટેલ ૧૫૦ 
અમારી શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ ડાહ્યાભાઈ પટેલ ૧રપ  સફર:એ-સાઉદી અરેબિયા મહેબૂબ દેસાઈ ૬૫ 
દગુજ,ની ફૂંકણી વાર્તાઓ શાંતિભાઈ આચાર્ય ૧૫૦ આરોગ્ય 

હાસ્ય યોગ અને આરોગ્ય ર્વામી અધ્યાત્માનંદ ૧૦૦ 
મગનું નામ મરી વિનોદ ભટ્ટ ૬૦ | ળાળઆરોગ્ય હર્ષદ કામદાર ૪૦ 

વડ અને ટેટા જ્યોતીન્દ્ર દદ ૬૦ બાળ-કેશોરસાહિત્ય 
નાનકડો બહાદુર વસંતલાલ પરમાર ૩૦ 
દર મામ કિ દારી. ક વાતઉમંગ ૧-૫ યશવંત મહેતા ૧૨૦ 
કિ વાર્તામોજ ૧-૫ યશવંત મહેતા ૧૫૦ 


આપનાં બાળકોને વિદ્યાર્થીઓને જીવનમાં 
પ્રથમ હરોળમાં જોવાં છે ? તો એમને આપો. યોગ્ય ન્યાય આપવા નિયમિત વાંચજો - 
બાલઆનંદ 
પી . ઠર અધ્યયન-અધ્યાપન 
એકવીસમી સદીનાં ઉદ્િશાળા બાળકો થાટેઝું | . વિદ્યાર્થીઓને પણ આકર્ષે એવી રસમય, 
મેગેઝીવ પા જ. માર્ગદર્શક સામગ્રીનો રસથાળ ' 
સંપાદક : યશવંત મ દ ફે વાપષિક લતાજમ માત્ર રૂ. ૧૧૫૦/- 


ી વ'પિક લવાજમ માત્ર રૂ, ૧૫૦/- 
' બદલામાં કરોડોની કિંમતનું વાચન , શાળા-મહાશાળાઓ માટે અનિવાર્ય છે. , 


તમે શિક્ષક છો ? તો તમારા કામને 


અ અને સેકડો અન્ય સરસ ખુસ્તકો માટે સપર્ક સાધ : 
ગાર્જરું ગ્રંથરુત્ન્ન કાર્યાલય 
રતનપોળનાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧ ઝલ ફોન : ૨૧૪૪૬૬૩ 


અપ આસપ#સ વ્ટપેલ્દ અંધકાર પ્રકટ્થ ગ્રગટવશે પુસ્તકે 


સ્ક કટકઈક ડસ ક્ક્ૂસકસકકકક્્કરૂક્ટ્કિક્ુનન્ટ્ઝ્ક્ક્ન્‍ક-્કફટડઝડકકડ્ક્ઝડ- ડસ ડકફક્ડ-સક્ઝ્ફડડડ ડડ -7 


મારી કસમ ! 


૯લક/તો પંથ તારે અંગણે, મ કસમ / 
શ્વાસનો વિશક(મ તારે બારણે, (૪ કસમ / 


અ/ હથે”ન/ ઉતરત/ ૮/0 ર7 છે /દઝ, 
જળ તો ગૂંથાય છે એ કારણો, મ/? કસમ / 


૯/ગ૪૬/ને સચીને મૂકવ/ન0 મ/ગણી, 
ડેક તો રંધ/(ય છે એ કારણે, મ? કસમ / 
કેટલું જસમ હૈયું એકલ એકત, 
અયખું ચૂંથાય છે એ કારણે, મરી કસક / 


તેજન વછાજર ચ!" જય છે સીહ/મણ, 
તિમિર કા ૯/૪/% છે એ કરણે, મ/ર| કસમ / 


અ(યન/ન/ ભ/સન? ચોભ/# બને લોભ/*૯/, 
સ/£2/ લોપ/%/ છે એ કારણે, ૫/7? કસમ / 


ન/% મારે છે હવેઈ|, ૧/ટિક/ ને ૫/૯૫, 
મ/યલ) ડ્સકા% છે એ ક/રછોે, મ/? કસમ / 
જગદીશ ઘનેશ્વર ભટ્ટ 


બિ! 
અવાજ 


સૂર્ય જેવો જ્રિતિજે ઊઘડતો અવ/જ 
તડકે તડકે ગમ રખડતો અજાજ' 


કયાથી 'બ્રેઈલલિપિજ્' પા રહે- 
૪છ વચ્ચે સદી! સબજડતો અજ/જ' ? 
છેવટે ખ|છ/મ૮ જઈ પડે પ્હ/૪/-શો 
સિસિઠ્સને ખભે%! ગબડતો અજાજ 
સ/% જેવો ઊઠ! અજતો દરક 
તત્ર ટુત્ડઃર, રે ##ટડતો અવાજ 
અન્યનું પહેરી પહેરણ ટુલ/તો ફરે 
બંધ બહેર! નગર*/ ખખડતો અવ/જ' 
કિસન સોસા 


વંટોળ જેમ ફંકાવું 
તરસ! અ/ખોમાં સ્વપ્ન દેખાજું, 
એન! અને કેમ વટલ/જું 7 
બંક મૂ5/%/ અ/પછા છે અતત, 
મૂકી ખોઈ હું એને ઝગ૮/વું 7 
*%5/ ૮હક/% તું પરિચિત છે, 
કું તને £્લિન ચીસ સંભળાનું. 


ભરવસંતે જે મ/ર/ સ/% હત, 
એમને પ/નખરમ/ જસરાવું 7 


છે અછત અ/સઓન અંખોમ/, 
હવે સોગ/દમ/ હું રું ૯/જું 7 


જિદ? છે ડે ર//૪ કોઈન), 
રોજ ૧૮)ળ જેમ ટૂંડ/વું. 


“રાઝ' નવસારવી 


મા. 
તાનન્‍્કા 


હોય લું કે 
બૃક્ષ સૂકું, કોયલ 
ટહુકે *%ઠું 


ભેઈને ડાળ, 
અજી ડૂંપમળ %/'ર, 
જોવ ટૂલને / - 


હલ હ/થ 
₹//5%/ તણ/, બોલ/જે 
વક "ખને / 


ભરબપોરે 
ભડકે બળે ૬&/- 
કેસૂડો ઊગ્યો / 


પરાગ મ. ત્રિવેદી 


મ ૦ કક 


ડૂ રૂ 


ક 


ાનાટવમા 


ટધ#ઝનયનસજન-૨૦૦૦૪ ૪ જનઝનઝતબનટલન-નઝનત-વઝ૪તત-૪ ૦જતપ-%-જનઝઝજઝજન્જ્જ્્સૂજ્ૂૂ૭ૂૂટ્ન્:ૂૂ--રૂૂૂૂૂૂૂ- 


નન“. ઝર હુડન૭દ... 


: તન જજજટાાજતઝ ઝરા જ રજજાનજરજઝ-“ઝ" 


1 ર્ંંળઇ્કા (/ 1101113 ૬111111111 1011011111૫) 0લ0ં0દા 2001 1૧૧૧ 091-6590 


1.00૫ 10 [00૧ ૫1110011 [010[94)111011 1.100100 ૫૫0 118 1 ૫0 ૦111.150/2011 





સા મકર કુ કૂ મુઝ અૂ જ 





: ₹ શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 
તેટલી પણ શરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિર્ઘાયુ નભી શકે.” 


ઝક 


- મહાત્મા ગાધી (ગગાબેનને પત્રો-તા ૮-૫ ૩૧) 








! 
ા 
! 
| 
1 
| 
| 
ી 
! 


આરોગ્યની સભાળના ક્ષેત્રમા રોગ પ્રતિકાર કરતા રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનના સંપૂર્ણ જતનના દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરપરાનુ પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 
પરપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રાતિબઘ્ધ છે. 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઓષધોથી સુ્યુપા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા. દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અતે પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


2/તનાપ૬ 
(વતાંવ 


આપના સ્વાસ્થ્ય-સંભાળની કાળજી લેતી કંપની 


ઝયષડમ ૮૧૨ , સન્પેજ ગાધીનગર હાઈ-વે, સત્ગાઈટ કત રાઇ, બમતવાદ ૩૮૦૦૧૬૫ 
ફોન (૦9૯) 2૭૭ 0૧ ૦૦ [ર૦લાઈન) ફેશ્ત (૦૭ ) :૭૩ ૦૩ ₹૫, » ૬ ॥10.1%8 ૦્તાઢ 7/61 €0ના 


પૂ -. --ઈવ--૦---૦---૨ નૂ * -&.--.- *----૦-- “--શક્ “.--*-“----------- “-..»---*.-“----- “ૂક*---- 


અ 


પ 
બયા ઝા તન-પાનન્‍તરનજઇજનકનઝખઝજન્ઝભનજન્જનઝનન#-ન૦૦૦-૯૯૦--ઝ૦જસ્ખ્ઝન્ઝ-બજવનજન્જન્જન ન સ--્્-----.--.---------.------- 


જનનન ન્ુઅઇ જ નનાાનામાઇભકનાઇનમામળજભવાગુનાસન૦ાવાનાનમરને' 


દ ુઉળકવના ન... 


મુભાતાોક પા. 
[ગમન 


“૦-૦૦-૦૦ 


ક્નમુગભળનક- ત 


ન જવર ુેનનતઇ- અ “૦ ક અ કણક 








સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વભાપા સર-ત્રતી 


વર્ષ બારમું : અંક ચોથો નવેમ્બર ૨૦૦૧ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 





, મુરલી કા'નકુંવરની રાજેન્દ્ર શાહ પૂ.યા.૩ 


સૂચનાઓ 
'ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે 
'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે. 
આ માસિકમાં પ્રસિદ્ન થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ।. ૫૫૦, વિદેશમાં 


બદ્દ્ટ 


ગમંક : ચોથો 








સળંગ અંક : 





વર્ષ : બારમું 






























અનુક્રમ : નવેમ્બર ૨૦૦૧ 


[5 -:) 


માણ્યું તેનું સ્મરણ કરવું..... રમણલાલ જોશી ૧૨૧ (એરમેલ) રૂ।. ૪૫૦, આજીવન પ્રોત્સાહક 

કુરુક્ષેત્ર અનામી ૧૨૩ ઝદ ર 

સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 1૧ર૪ ક ન છ ક 
શ્રી નિરંજન ભગતને અને શ્રી ઉશનસ્‌ને નરસિહ મહેતા એવોર્ડ ૧ર૪ ત ઉદ્દેશ'નાં ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
ડો. નગીનનું સન્માન અને હેમચંદ્રાચાર્ય સુવર્ણચંદ્રક પ્રદાન ૧ર૪ લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 
સ્વ. હરિવલ્લભ ભાયાણી અને જયંત કોઠારી : 1૨૪ ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું મોકલવું 

વિદ્યાપર્વ અને સ્મરણોત્સવ ૧ર૪ જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ. 

હાસ્યરસના સાહિત્યકાર શ્રી બકુલ ત્રિપાઠીનો અમેરિકામાં કાર્યક્રમ ૧૨૪ [ણ સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
'બાનો ભીખુ'નાં સર્જક ચંદ્રકાન્ત પંડ્યાનું દુ:ખદ અવસાન ૧ર૪ ધ 
ર [1 છૂટક નકલ રૂ. ર૫, પોસ્ટેજ સાથે. 

ત્રણ કાવ્યો વિપાશા ૧૨૫ ક પુ ર 

સ્વ. રમણભાઈ પટેલને આચાર્ય ઈષરભાઈ પટેલ ૧૨૬ | “ો લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહાસતું સરતામુ : 

રણનો વાવડો રમણીક સોમેશ્વર ૧૨૬ ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

સ્વ. ભાયાણીસાહેબની કલમ-પ્રસાદી સદ્‌ હરિવલ્લભ ભાયાણી ૧૨૪ ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

ચોમાસુ તરણાને લાલજી કાનપરિયા ૧૩૫ સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

તર્ક અને ચિંતન હરસિદ્ર જેષી 1૧૩૬ નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬૯. 

નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુપ્તા ૧૪૪ ફોન : ૭૯૧૧૬૪૭: ૭૯૧૦૨૨૪ 


એક પીંછું કવન શાઈ "1૪% ઘા#મોં મવીઓરર અથવા “ઉદ્દેશ 


આજીવન શિક્ષક રામભાઈ કુરંગી દેસાઈ ૧૪૪ ટ ન પ 
ર સ ન્ડેશન' મોકલવાં. 
અહિસા પરમો ધર્મ: / કર્તારસિંહ દુગ્ગલ અનુ. જયા મહેતા ૧૫૦ ફાઉન્ડેશન'ના ધ ડ્રાફટથી મોક 
મનખાના ખેડ... વેલ શાહ" “કરર બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ. 
આસ્વાદ : આંતરિક પર્યાવરણ-વિનાશ | શધેશ્યામ શર્મા ૧૫૩ |, “નોં 'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 


મ 
બન્રી : એક સ્મૃતિ રયણીક સોમેશર ૧૫૪ શકાય છે : 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા પ્રા. અરુણ જોષી 1૫૫ | (૧) વિજય મૅંગેઝીન વર્લ્ડ 

શી રીતે ? પ્રવીણ દરજી ૧૫ ૬ર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૧૫૮ રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
આપાઢની સાંજ નલિન રાવળ ૧૫૯ ન 


કોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 
(૨) સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 
કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન : ૨૧૩૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૪ 
(૩) મેગેઝીન વર્લ્ડ 
સ્ટેશન શેડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
(૪) ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 
૧, ૨, સેન્ચુરી બજાર, પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 
'ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે, 


વિરાટના અણુ મહીં... પીયૂષ પંડ્યા 'જ્યોતિ' ૧૫૯ 


દેવોનું કાવ્ય જયન્ત પાઠક પૂ.૫।,૩ 


પ્રકાશક : રમણલાલ નેશી, મૅનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન. ૨, અચલાયતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ ? પ્રતિકૃતિ, છ, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, 
ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : 9૪૧૭૬૦ 

મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. 
ફોન : ૨૧૬ ૪૬૦૩ 





“હ જ 
રુ નવેમ્બર ર૦૦૧ 


માણ્યું તેનું સ્મરણ કરવું..... 





સ્વ. વિજયાબહેન શુક્લે ૧૯૯૩માં 'માવતરને ચરણે' પુસ્તક પ્રગ૮ કર્યું ત્યારે એમની વિતેતીથીમે-કર 
પિતાશ્રી વિશે એ પુસ્તકમાં લેખ આપેલો. હમણાં હમણાં મારા વતન વડનગર અને મારા પિતાશ્રી વિશેનાં સ્મરણો 
ચિત્ત ઉપર ફરક્યા કરે છે. વડનગરનાં સ્થળો અન્પાળ, વિષ્ણુપુરી, કોઠાનાં અંબાજી અને હાટકેશર મહાદેવનું 
મંદ્રિ વગેરે તાદશ બને છે. મારા ઘરની બાજની પિતાશ્રીની નિસાળમાંથી તેમનો બુલંદ કંઠ સંભળાય છે. વિધાર્થી 
શાળામાં દાખલ થાય ત્યારે 'સરસ્વતી સરસ્વતી, તું મોરી મા, પહેલા પટાળે તૈયાર થા' ગવડાવતા ગવડાવતા 
વિદ્યાર્થીનું નાનું વરઘોડું-કાઢી વિધિસર તેને દાખલ કરવામાં આવતો, અમારા ઘરની બાજુમાં અંબાજી માતાના 
મંદિરની તે પૂત્ત કરતા. શરદપૂણિંમાએ બહચરાજ માતાનું વરઘોડું આવે ત્યારે પોતાના પડછંદ દેહના ખભા ઉપર 
માતાજીની પાલખી મૂકીને તે થોડ સુધી લઈ જતા અને વરઘોડું ગયા બાદા બુલંદ ભાવવાહી કંઠે આરતી કરતા 
એ દશ્ય ચિત્તમાં ધ્હ અંકાઈ ગયું છે. ગૌરીકુંડમાં પગ ઉપર પગ ચડાવી તરતા તેમને જોયેલા, મને થોડી બીક 
લાગેલી ત્યારે તેમણે કેવી હિંમત આપેલી ! 

_ અનેક સ્મરણો ચિત્ત ઉપર ચમક્યા કરે છે. છ-સાત વર્ષનો એક બાળક એના પિતાની આંગળી પકડી 
બજારમાં જઈ રહ્યો છે. કોઈ પૂછે કે દેશી મહારાજ, આ તમારો દીકરો ને 7 તો તરત કટે, “ભગવાનનો.' હાલતાં 
ચાલતાં ભગવાનનું જ નામ. દઢ હરિશ્રદ્ધા. બધું ભગવાનનું જ છે. ઘરથીં બન્નરનો રસ્તો માંડ પંદર મિનિટનો. પણ 
પહોંચતાં ઘણી વાર લાગે. રસ્તામાં લોકો એમના આશીર્વાદ લેવા ઊભા હોય. પવિત્ર જીવન, પ્રભૃુમાંની અવિચલ 
શ્રદ્વા અને માણસો પ્રત્યે અગાધ સદ્ભાવનું ઝરણું સતત વહંતું રહે. મોટી ઉમરે ધાર્મિક ગ્રંથોના વાચનમાંથી જે 
ન મળ્યું તે આમ પ્રત્યક્ન આચરણમાં થયેલું અનુભવ્યું. જીવનભર એની પ્રગાઢ અસર થઈ. 

સ્થૂળ વિગતો જોઈએ તો પિતાશ્રીનું નામ જેઠાલાલ મીરાતરામ જ્ેશી. વતન વડનગર (ઉ.ગુ.). એક 
ડાયરીમાં તેમની જન્મતારીખ તેમણે પોતે આ પ્રમાણે નોંધી છે : સંવત ૧૯૪૯ના ચૈત્ર વદ પાંચમ, તા. ૬ એપ્રિલ 
૧૮૯૩. એમનું અવસાન તા. ૩ માચ ૧૯૪૪ના રોજ સવારે સવા આઠે અમદાવાદમાં વી. એસ. હૉસ્પિટલમાં. તે 
સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે ર૧-૯-૧૯૧૫તા રોજ ન્ડાયેલા. મારા દાદા મીરાતરામ માહેશ્ર તેશી 
ગામઠી શાળા ચલાવતા. પેઢીદરપેટી શિક્ષણનું જ કામ. મારા દાદાના અવસાન પછી ગામલોકોએ સરકારી 
નોકરીમાંથી રાજીનામું આપી ગામઠી શાળા સંભાળવાનો પિતાશ્રીને આગ્રહ કર્યો. તેમણે રાછનામું આપી ૧લી 
ઓગસ્ટ ૧૯ર૮ના રોજ શાળા રજિસ્ટર કરાવી. (એ એક-આઠ-અઠ્ટાવીસ એમને માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનો દિવસ 
હતો. નિશાળ વિશે વાત કરવાની થાય ત્યારે આ તારીખ અચૂક તેમના મોઢે આવે. મને પણ એ રીતે યાદ રહી 
ગયેલી.) હવે સરકારી ધોરણે શાળા ચાલવા માંડી તે બીન્ન શિક્ષકો રોકી શાળા ચલાવતા. દાન મેળવી શાળાનું 
મકાન પણ બંધાવ્યું. શાળા એમનું જીવન હતી. તે સંચાલક બન્યા, પણ અધ્યાપનકાર્ય છોડ્યું નહી. એમાં એમને 
ખૂબ રસ પડતો. વૃદ્ધાવસ્થામાં તેમને આ બોન્ઞમાંથી મુક્ત કરવા શાળા સમેટી લેવા મેં ઘણું સમજાવેલા, પણ 
“મારા ગયા પછી તમે બંધ કરદ્ે' એ જ એમનો જવાબ. એ પ્રમાણે અવસાન સુધી તેમણે શાળા ચલાવેલી. 
ડ્રેઠ સુધી કાર્યરત રહેવાની તેમની વૃત્તિએ જીવનમાં ઘણી પ્રેરણા આપી છે. આજે નિવૃત્ત થયા બાદ પણ કાંઈ 
ને કાંઈ સાહિત્યિક-શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા રહેવાનું મારું વલણ રહ્યું છે. એની પાછળ પિતાશ્રીના 
ડવનની પ્રેરણા કામ કરે છે. માણસને પ્રભુએ જે શક્તિ આપી હોય એનો ઉપયોગ સમાજના શ્રેય માટે કરવો 
એવી એમની દષ્ટિ જીવનમાં પ્રેરક બની છે. 


બીજી એક બાબત તે એમની સ્વસ્થતા. આ સ્વસ્થતા એમના જીવનમાંથી આપોઆપ નિષ્પન્ન થયેલી હતી. 
* માણસને શાંતિ જોઈએ છે. સાચી શાંતિ માણસને એ કેટલા અંશે બીજને માટે જીવે છે એમાંથી મળે છે. 
સામાજિક અભ્યુદય માટે સતત કામ કરતા રહેવાની એમની વૃત્તિ રહેતી. પિતા તો ભગવાનના માણસ, એમને 
કયારેય ક્રોધ કરતા મેં જોયા નથી, એમને જેતાવેત આદર ઊપજે એવી એમની મુખની રેખાઓ. ક્ષમાશીલતા 
એમના હાડમાં, વિરોધી કે દુશ્મનને પણ મનથી ક્ષમા આપી દે. કોઈનું બૂરું કદાપિ ઇચ્છે નહીં. ઘ્યાભાવના પણ 
ભરપૂર. શાસ્તોમાં કહ્યું છે કે કયો ધર્મ શ્રેષ્ઠ, તો ઉત્તર છે દયા. આ દ્યાધર્મ એમના જીવનમાં બરાબર મૂર્ત થયેલો. 
આ ક્ષમાશીલતા-દયાભાવના જવનમાં ઉતારવાની મથામણ કરું છું. એવા પ્રસંગોએ તેમની સ્મૃતિ પ્રેરણા આપે 
છે. એમના જેવી સ્વસ્થતા કયારે મળશે એવું મને ઘણી વાર લાગે છે ! 
અગાઉ મેં કહ્યું તેમ પિતાશ્રીને માટે શાળા એ જ તેમનું જીવન હતું. રોજ સવારે તે શાળામાં જઈ બેસે. 
વિદ્યાર્થીઓને આંક બોલાવે, પ્રાર્થના કરાવે. તેમનો અવાજ બુલંદ હતો. જે લોકો પોતાના બાળકને સરકારી સ્કૂલમાં 
મૂક્તા તે પણ શુકન તો “જોશીની નિશાળ'માં કરાવતા. વિધાર્થી શાળામાં દાખલ થાય તે દિવસ ઉત્સવનો 
ગણાતો. પિતાજી “સરસ્વતી સરસ્વતી તું મોરી મા' ગવડાવે, પૂજ કરાવે. ગોળધાણા વહેંચાય. વિદ્યાર્થીઓને પેન 
અને ચોપડીઓ અપાય. - આ ક્રમ કાયમનો થઈ ગયેલો. જ્ેશીની નિશાળે મૂકવા પાછળની માન્યતા એ હતી 
કે જેણે આ શાળામાં એકડો ઘૂંટ્યો હોય તે ગણિત અને નામા-ઠામામાં એક્કો બને. મારા દાદા ગણિતમાં પાવરધા 
હતા અને આ વિષય પાકો કરાવતા. પણ પિત્તાજ હિસાબકિતાબમાં પાવરધા ન હતા. પૈસા તરફની એમની દષ્ટિ 
બેતમાઈભરી. શાક લેવા જાય તો શાકવાળી આગળ પૈસા મૂકી, જે થતા હોય તે લઈ લો એમ કહેતા ! રસ્તામાં 
પૈસા પાડતા જાય પણ ખરા, આ વસ્તુ મારામાં પણ આવી છે. આજે પણ બહાર જવા નીકળું ત્યારે મૂઠીમાં 
નોટો વાળી ગજવામાં મૂકું છું. પૈસા પાડી નાખું પણ ખરો. કોઈ વાર ઘરનાં મને પૂછે છે કે તમારા કોઈ પૈસા 
પડી ગયા છે ? પછી ઘરમાંથી નીકળતાં મેં પાડી નાખેલી નોટ મને આપે છે. 
શિક્ષણમાં એમનો એવો જીવંત રસ કે હું એમનું એકનું એક સંતાન હોવા છતાં (એ સમયે અમારા ગામમાં 
આગળ ભણવાની સગવડ નહીં હોવાથી) મને માસીને ત્યાં પિલવાઈ ભણવા મૂકેલો. (એ વખતે તે પિલવાઈની 
કન્યાશાળમાં મુખ્ય શિક્ષિકા હતાં. નામ જીવીબહેન.) એસ.એસ.સી. થયા બાદ તે મને વડોદરા કૉલેજમાં દાખલ 
કરાવવા આવેલા. મને હોસ્ટેલમાં મૂકીને પરત થયા. અસંખ્ય પત્રો લખી શિખામણ આપતા. એક વખત વડોદરામાં 
રેલ આવી ત્યારે બા પાસે નાસ્તો તૈયાર કરાવી લઈ આવેલા. પોતે પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક હોવા છતાં મને 
નિયમિત મની ઓર્ડરથી પૂરતા પૈસા મોકલે અને દુ:ખ ન વેઠવા જણાવે. એક વાર કાકાસાહેબ કાલેલકરનું 
વ્યાખ્યાન સાંભળવામાં તલ્લીન થઈ જવાથી તે જ દિવસે પિતાશ્રીએ મોકલેલા પૈસાનું પાકીટ કોઈ કાઢી ગયું ! મેં 
એ પૈસા કમાઈ લેવો માટે ટ્યૂશન કરવા માંડેલું. તેમણે આ જાણ્યું. એટલે મને ઠપકો આપેલો. બધો સમય 
અભ્યાસ પાછળ આપવાનું કહેલું. વડોદરા આવે ત્યારે મારા અધ્યાપકોને પણ મળે અને ભલામણ કરે. 
હું ખૂબ ભણું એવી એમની ઇચ્છા. એમ.એ. થયા પછી અધ્યાપક થવાની તક હોવા છતાં ઉમાશંકર જેરીનું 
સાંનિધ્ય મળે એ દષ્ટિએ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ભાષાસાહિત્ય ભવનમાં 'રિસર્ચ ફેલો' થવાનું પસંદ કરેલું. હું એ 
વખતે સરદ્દારપટેલનગરમાં ઉમાશંકરભાઈની નજીકમાં જ રહું. પિતાશ્રી અમદાવાદ આવે ત્યારે અચૂક ઉમાશંકરને 
મળવા જાય, તેમને બંનેને એકમેકની સાથે ગોઠી ગયેલું, મેં ભવનમાં જોડાયા બાદ ઉમાશંકરના માર્ગદર્શન હેઠળ 
ગોવર્ધનરામ વિશે પીએચ.ડી.નું રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું, પણ અન્ય કામકાજ, કદાચ આળસને કારણે પણ, કામ થઈ 
શકતું ન હંતું, પિતાશ્રીએ ઉમાશંકરને આગ્રહપૂર્વક મણું પીએચ.ડી.નું પૂરું કરાવવા કહેલું. ઉમાશંકરે તેમને કહ્યું : 
'રમણભાઈ અવશ્ય પીએચ.ડી. થશે અને તેમનું કામ આખા દરોમાં પ્રસરી જશે..,તમે નાહકની ચિતા કરો છો !' 
આ વાત પિતાશ્રીએ મને કહેલી ત્યારે તમના ચહેરા પર જે ચમક દેખાયેલી તે આજે પણ નજર સમક્ષ તરવરે 
છે ! મણું આ પ્રથમ પુસ્તક 'ગોવર્ધનરામ : એક અધ્યયન' ૧૯૬૩માં પ્રકટ થયું. તે મેં પિતાશ્રીને અર્પણ કરેલું 
%ઝ- 


“2 
ક નવેમ્બર ર૦૦૧ : 1૧ર્‌૩ 


નક 


ત્યારે આ પંક્તિ લખી હતી : 'વિઘાપ્રેમી પિતાશ્રીને અર્પું સ્વલ્પ પ્રયત્ન આ.' તેમના વિદ્યાપ્રેમનો જેટો જડે એમ 
નથી. સાહિત્ય અને વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં કાંઈક કરી શક્યો હોઉ તેની પાછળનું પ્રેરક બળ પૂજ્ય પિતાશ્રી જ છે. 

પિતાશ્રી ભારે પુરુષાર્થી હતા. 'અશકય' શબ્દ એમના શબ્દકોશમાં નહોતો ! કોઈ પણ બાબત હોય તો તે 
કેમ ના બને એવું એમનું વલણ રહેતું. એથી એ પાર પાડવા તે આકાશપાતળ એક કરતા. પૌત્રોને કોઈ ચોપડે 
કે વેપારીને ઘેર જઈને દુકાન ઉઘડાવી લઈ આવે ત્યારે એમને જંપ વળે. પ્રકૃતિથી તે હિંમતવાળા - 'ડેશિગ' 
સ્વભાવના. તેમનાં આ સ્વભાવલક્ષણો મારામાં પણ આવ્યાં છે. વસ્તુનો તંત ન મૂકવાની વૃત્તિને કારણે આજે 
પણ કોઈ પુસ્તક ન જડતું હોય તો બધું ફેદ્દી વળી એ શોધી કાઢું ત્યારે નિરાંત થાય. એવું જ કોઈ રેફરન્સ માટે. 
લખાણમાં મારે કોઈ સંદર્ભ જેઈતો હોય તો મારી પાસેનાં સાધનો ન્તેઈ વળું, લાયબ્રેરીમાં જઉ, વિદ્વાનોને ફોન 
કરી પૂછું. પણ એ મળે ત્યારે જ મારું લખવાનું કામ આગળ ચાલે. વારસામાં ઊતરી આવેલાં આ વૃત્તિવલણે મારા 
લેખનકાર્યમાં ઘણી મદદ કરી છે. 

પિતાજીની કુટુંબવત્સલતાને તો અનન્ય જ કહેવી પડે ! તે વડનગર હોય ત્યારે સતત પત્રો લખી શિખામણ 
આપે. હું અધ્યાપક થયો ત્યારે પણ નાના બાળકને લખે એવી શિખામણ પત્રોમાં લખતા. કામકાજને કારણે પત્ર 
ન લખાયો હોય તો સચિંત બને અને પત્ર લેવા પોરટઓફિસે જય ! પૌત્રોને પણ અભ્યાસમાં કાળજ રાખવાની 
વગેરે અનેક સૂચનાઓ પત્રમાં લખતા. તેમના પત્રોમાં 'પ્રભુપ્રસન્નોડસ્તુ', “વિવેક દસ:મો નિધિ', જેવાં વાક્યો 
અચૂક આવે. એમની કુટુંબવત્સલતા તો એવી કે પૌત્રો શાળાએ ગયા હોય ત્યારે શાળા છૂટવાના સમય પહેલાં 
પહોંચી જય, છાંયડામાં બેસે અને શાળા છૂટે એટલે હસતા હસતા તેમને લઈને ઘરે આવે. એમની કુટુંબવત્સલતામાં 
એક શિક્ષકની સંસ્કારદષ્ટિ હતી. પુત્રોને કેળવવામાં એમણે પ્રત્યક્ષ પદાર્થપાઠ પૂરો પાડેલો. 

પિતાશ્રીના ઉચ્ચ ચારિત્યગૃણો અને સ્વભાવલક્ષણો જીવનભર પ્રેરક રહ્યાં છે. એમના અવસાન બાદ વડનગરના 
જાહેર પુસ્તકાલયમાં એઠ શ્રદ્ધાંજલિ સભા રાખવામાં આવેલી. એમાં વક્તવ્ય આપતાં મેં કહેલું કે, તેમના ગુણોનો 
સોમો ભાગ પણ મારામાં ઊતર્યોં હોય તો હું ન્યાલ થઈ જાઉ! છતાં એમનું સાધુચરિત જીવન હંમેશાં પ્રેરણાસ્થાન 
રહ્યું છે. એમના અવસાન બાદ બાને યાત્રા કરાવવા જુદાં જુદ્દાં તીર્થધામોમાં લઈ ગયો ત્યારે જાણે હું પિતાશ્રીને 
શોધી રહ્યો હોઉં એવી મનોવૃત્તિ રહેતી ! 

આવાં તો અનેક સ્મરણો ચેતનામાં અવારનવાર ઝબકે છે. 

રમણલાલ ન્નેશી 


ણ. 
કુરક્ષેત્ર 


“રરો ૧/ કુંજરો'૧/ળ/ 
યુજિ/િરોય કો'૭ છે, 
'અથસ્ય પૂરુષો દાસ' 
વ્યજહ/રે ત) અનેક છે, 
ધર્મ જહે છતાયે રત 
અધમે દુધનો : 
હતું, છે અ/જ રહેવું 
ભ/જ* ઝૂરુજેજ તો. 
અનામી 
બ્ટ્શ 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૨૩ 





સાંપ્રત પ્રવાહો 


શ્રી નિરંજન ભગતને અને શ્રી ઉશનસ્ને 
નરસિંહ મહેતા એવૉર્ડ 

આધકવિ નરસિહ મહેતા સાહિત્યનિધિ ટ્રસ્ટ, 
જૂનાગઢ દ્વારા વિધમાન ગુજરાતી કવિને તેનાં સમય- 
સર્જનને લક્ષમાં લઈને પ્રતિવર્ષ અપાનારો ગુજરાતી 
કવિતાનો સૌથી મોટો 'નરસિંહ મહેત્તા એવોર્ડ' તા. ૧ 
નવેમ્બર ૨૦૦૧ના રોજ અમદાવાદમાં ગુજરાતી 
સાહિત્ય પરિષદના મેઘાણી પ્રાંગણમાં પૂ. શ્રી મોરારિ 
બાપુના હસ્તે અર્પણ થયો હત્તો, બંને કવિ મિત્રોને 
હાદિક અભિનંદન. 
ડૉ, નગીન શાહનું સન્‍માન અને હેમચંદ્રાચાર્ય 
સુવર્ણચંદ્રક પ્રદાન 

ઓક્ટોબરની ૧૩-૧૪ના રોજ સુરત ખાતે, મુઘલ 
યુગમાં થઈ ગયેલા ભક્તયોગી 'અવધૂત આનંદઘન' 
પર, શ્રી ઓકારસૂરિ આરાધના કેન્દ્રમાં એક પરિસંવાદ 
યોજાઈ ગયો. તેમાં જેનવૈદ્યાવિદ્દો ઉપરાંત ગુજરાતના 
કેટલાક ખ્યાતનામ સાહિત્યકારો પણ ઉપસ્થિત રહયા 
હતા અને દરેક જેટલા મનનીય શોધપત્રો વંચાયા હતા. 
એ અવસરે, આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત દાર્શાનેક વિદ્દાન 
ડો. નગીન શાહનું, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય નવમ શતાબ્દી 
મહોત્સવ ન્યાસ તરફથી, સન્‍માન ડરી તેમને 
હેમચંદ્રાચાર્ય સુવર્ણચંદ્રક તથા રૂ।. ૫૧,૦૦૦/-નું 
પારિતોષિક અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. 
સ્વ. હરિવલ્લભ ભાયાણી અને જયંત કોઠારી : 
વિદ્યાપર્વ અને સ્મરણોત્સવ 

શ્રી દશા પોરવાડ સોસાયટી જૈન સંઘના ઉપક્રમે 
હાલ અમદાવાદમાં ચાતુર્માસ સેવી રહેલા આચાર્યશ્રી 
વિજયપ્રધુમ્નસૂરિ મહારાજની નિશ્રામાં, વિદ્યાપુરુષો 
સ્વ. હરિવલ્લભ ભાયાણી અને જયંત કોઠારીની 
વિદ્રત્પ્રતિભા વિશે તા. ૯, ૧૦, ૧૧ નવેમ્બર ર૦૦૧નાં 
રોજ ત્રણ દિલસનું એક વિદ્યાપર્વ યોજ્યું છે. પહેલા 


ઉટ્શ 





તંત્રી 


અને બીન્ન દિવસે, અનુક્રમે ભાયાણીસાહેબ અને 
જયંતભાઈનાં વિદ્યાકાર્યો વિશે અભ્યાસ-વકતવ્યો અને 
ચર્ચાને સમાવતો પરિસંવાદ થશે અને ત્રીજ દિવસે બંને 
વિશેનો સ્મરણોત્સવ થશે. ઇમેજ પબ્લિકેશન અને 
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના ઉપક્રમે ભાયાણી- 
સાહેબની પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તેમના “મુકતક- 
રત્ન-કોશ' અને જયંત કોઠારી લિખિત ગોવર્ધનરામનું 
જીવનચરિત્ર - આ બે પુસ્તકોનું વિમોચન થરો, 
હાસ્યરસના સાહિત્યકાર શ્રી બકુલ ત્રિપાઠીનો 
અમેરિકામાં કાર્યક્રમ 

પ્રો. ચંદ્રકાન્ત દેસાઈએ તાજેતરમાં સ્થાપેલી 
ઈન્ડો-અમેરિકન લિટરરી અકાદમીના ઉપક્રમે, શ્રી 
ફાલ્ગુન કડકિયાના નિવાસસ્થાને, ત્યૂ જસી, 
યુ.એસ.એ.માં હાસ્યરસિક સાહિત્યના સર્જક શ્રી બકુલ 
ત્રિપાઠીનો 'હાસ્યકવિતા-રંગબેરંગી' કાર્યક્રમ અને 
વાર્તાલાપ તા. ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ના રોજ યોજ્યો 
હતો. આભારવિધિ ચંદ્રકાન્ત દેસાઈએ કરી હતી. 
ગુજરાત, ભારત, અમેરિકા અને વિશ્વના સાહિત્યકારોના 
૧૦૦ ઉપરાંત ફોટાઓનું ચંદ્રકાન્ત દેસાઈએ તે જ સ્થળે 
પ્રદર્શન યોજ્યું હતું. 
“બાનો ભીખુ*ના સર્જક ચંદ્રકાન્ત પંડ્યાનું 
ડુઃખદ અવસાન 

“બાનો ભીખુ'ના સર્જક, “સુદામે દીઠી દ્વારામતી' 
અને 'ઘડીક સંગ શ્યામ રંગનો' એ પ્રવાસવર્ણનો 
આપનાર સંવેદનશીલ સાહિત્યકાર ચંદ્રકાન્ત પંડ્યાનું 
તા. ૧૩ ઓક્ટોબર ર૦૦૧ના રોજ દુ:ખદ અવસાન 
થયું છે. તેમના અવસાનથી ગુજરાતી સાહિત્યને મોટી 
ખોટ પડી છે. તેમના અવસાનનું દુ:ખ સહન કરવાની 
પ્રભ્‌ તેમનાં પત્ની કપિલાબહેનને, સુપૃત્ર સતીશભાઈ 
અને અન્ય સંતાનો અને સમગ્ર પરિવારને શક્તિ અર્પે 
અને સદ્ગત્‌નાં આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે એ પાર્થના. 


નવેમ્બર ર૦૦1 : ૧ર૪ 


ભૂલસુધાર 

'ઉદ્દેશ'ના ઓકટોબર ૨૦૦૧ના અંકમાં શ્રી 
ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદીનું 'ચાલો એક મૉડેલ ઈન્ડિયન નગર 
રચિયે !' એ કાવ્ય ઇપાયું છે. કુલ ૧૮ ચરણનું આ 


(?37 
ધ/%૯લ મહે ૮/ઉન-હૉલ ને ગકત-ગલી થિયેટર, 
અંદેલન-તહ/નઇ જતે ઉખડે એવ/ ૪થ્કર. 
પ્રથમ ચરણના બીદ્તે શબ્દ 'મૉડેલ' નહીં પણ 


ય 


કાવ્ય છે. એમાંનું ૫૧મું ચરણ લુપ્ત શ્રઈ ગયું છે, જે “મૉડલ' હોવો જ્ેઈતો હતો. આ મૃદ્રણક્ષતિ માટે 
આ પ્રમાણે છે : ક્ષમાયાચના. 
૧ 
ત્રણ કાવ્યા 
(૧) નઈ ઉપર 
એ એછે 
અને ર બંધ જ/ધ્યી. 
અપંગ લોકો કહે, 
હ/થમ/ હાથ ભેરજને ન/, 


ઘૂંટહિ/જ/ ભરત ભરત અખ? દુનિય ટેક હત 
એક વર 

ઘણ બધી, 

ન, થોડ આંખોએ અ જેયું. 

એ અ/ખોથ/ ઘૂંટ/ણેય/ ઉપરનો ૯/લ ગર" રંગ 
ન! ખમયો. 

અને એ અંખોએ એ બંનેને પકડવ/ 

અમંગત/ ગક, 

અને એ બંને અલોપ થઈ ગય. 


૨) 
રણ 
ર૪/%/ 
એ નક લ/જ. 
લોકો કહે, 
ન, 
નથી અ/જ. 


લોકો કહે, નઈ કેજ રતે અવે, રહમ ? 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૨૫ 





જજ કેજી રતે અ/જે, રઝ ? 


તૂટ ને પૂર અવુ. 


ક 
ત 
ફે 

રે, 
ત.. 


ન 


દ ટે 
રે 


કી કહે, 
ર તે કંઈ અ/૧ે, રછ/*%/ ? 
ર ન/ અવે, રણથ/. 


કે 


2: 2૬ 


બધ ડૂર્જી ગય, પૂરક. 
ઘછ/ બધા અવાજ આવ્યા. 
અં તે કંઈ %/% અ%/ર/ ર%/ ? 
અનું કઈ ન થાય અમર ર9. 
(૩) 
અછદાર પથરઓ પકડીને હાથમાં લોહી ધર 
નક” ૯/ગે છે. 
પછ દેખાતું નજ. 
હા, કદાચ મું લોહી પછ મારી જેમ મ(ર/ક રિસ/ઈ 
ગયું છે. 


વિપાશા 


/્્છ્શ 


* તા. રર-૯-૨ર૦૦૧ 


સ્વ. રમણભાઈ પટેલ જડીદરા ડૉઉેજમા મર 
સહાધ્ય/ હતા, એ વખતે ક ઈશ્વરભાઈ પટેલ 
પણ અમરે સ/વૈ હત. તેમણે સજ. રમણભઈ વિર 
જે અંજલિકાવ્ય લખ્યું છે, તે નીચે આપ્યું છે. 
ક - તંત્રી 
સ્વ. રમણભાઈ પટેલને 


(ઝાયડસ ડૅડિલા) 


કોલેજકાળ સમયે કવિચિત્ત, માગે 
વિજ્ઞનન# વળત સ્ન/તક કૈ સુષેરે 
ફ/મસ્યિટિકલ તણી પદજી ધર્રને 
આરોગ્યન# પરમ કુંભ ઉતારજ/મ/ 
ધન્વતરિ) નજન કેડી ૨0 કે/ડિલાન? / 


એ સૌમ્યતા, સતત સ્નેહ ઝરંત હૈયું, 
પ્ર/પ્તવ્યન? પતિ સદ પૂરુષ/થભ#વ, 
ઉધ્ગલ્ષેત્ર ઊજળું તવ સ્નેહજૃઠે, 
ને ભજ સૌ જન મહી રમણે સદન. 
કયાં શોધથું ગભીર પ્ેમભર્યું ઝુખાબ્જ ? 
ને ઇરમથર ગતિ, પડછંદ ક/ય, 
વિશ્વિસ ને રજન? પ્રતિમૂર્તિ અ જે 
ચ/૯? જત મુરજી ગૃહકુંજ સૂન 
9% ને સરસ્વતી તણ/ પય હે સુપુત 7 
તે ગુજરે મલી દધ! છવે છે સદન. 


આચાર્ય ઈશ્વરભાઈ પટેલ 


બ્ટ્શ 


રણનો વાવડો* 


નકક 

મારી અંદર કવ૧૨/ ગયો છે 
રણનો ૧/જડો. 

વૃથ્યોન ભીન(પનો સ્પ્રે 
એ શું જણે / 

પણ 

કીઈકે એને 

વૃક્ષોન? ૧/ત ડરી હશે જર 
તે 

રેત? ઉલેચને 

એ શોધ્યા કરે છે 

છાંયડો, 

9) 

આ 

અદમ વય 

ટૂંડાય છે ત્યારે 


છુંક/ર કર 


ધમરોળી નાખે છે બધું જ 
ને પછી પ/છો 

રતે 

₹//તિ? 

ચસ ચસ ધાવ્યા ડરે છે 
ચદનને 

રેત ભેગો રેતી જઈને. 


શ% વંટોળ * 
રમણીક સોમેશ્વર 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૨૬ 


સ્વ. ભાયાણીસાહેબની કલમ-પ્રસાદી 





[સ્વ. ભાયાણીસાહેબ પોતાનાં અપ્રગટ લખાણો, 
કઈ કઈ જગ્યાએ પ્રગ૮ કરવા માટેનાં છે તેના સ્થાનનિદદશ 
સાથે, તેયાર કરેલાં તેમાંથી 'ઉદ્દેશ' માટેનાં લખાણો 
તેમના સુપુત્ર શ્રી ઉત્પલ ભાયાણીએ. મોકલાવેલાં તે 
નીચે આપ્યાં છે. 

ર તંત્રી] 
ભારતીય આર્યો : રચનાસમય, 
રચનાસ્થળ - એક નોધ 
ભારત-યુરોપીય લોકોની સાંસ્કૃતિક અને ભાષાકીય 
(કડી 7) તૂટીને તેનાં વિવિધ જૂથો ઉત્તરોત્તર સ્થળાંતર 
કરી કાળક્રમે અન્યત્ર સ્થાયી થયાં હતાં તે હકીકતના 
સંદર્ભે ભારતી-યુરોપીયની ભારતીય-આર્ય શાખાના 
લોકોએ ઈસુ પૂર્વે ૧૫૦૦ લગભગ ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો 
હોવાની વિદ્દાનોએ સાધાર અટકળ કરી છે. “ત્રગ્વેદ'નાં 
સૂકતોની રચના તે પછીના ગાળામાં મૂડી શકાય. 
ગૌતમ બુદ્ધના સમય પૂર્વે - એટલે કે ઈસુ પૂર્વેની 
છઠી શતાબ્દી પહેલાં - સંહિતા, બ્રાહ્મણો, આરણ્યકો 
અને ઉપનિષદો રચાઈ ચૂક્યાં હતાં. 'ત્રગ્વેદ'ના 
પ્રાચીનતમ અંશો ઈસુ પૂર્વે ૧૩૦૦થી ૧૦૦૦ની વચ્ચે 
રચાયા હોય. બ્રાહ્મણ ગ્રંથોને ઈસુ પૂર્વે ૮૦૦ અને 
પછીના ગાળામાં મૂકી શકાય. 

“ત્રગ્વેદ'ના ત્રષિઓ પોતાના સમય પહેલાંની 
સૂકતરચનાની લાંબી પરંપરા હોવાની સભાનતા દર્શાવે 
છે. તેઓ પૂર્વજ ત્રષિઓનો 'પિતૃઓ' તરીકે નિર્દેશ કરે 
છે. એક ગણતરી પ્રમાણે ત્રણ સો જેટલાં સૂકતકારોનાં 
નામ આપણી પાસે છે. પરંતુ વ્યાકરણ, શબ્દભંડોળ, 
છંદરચના, શૈલી, કથાતત્ત્વ, કર્મકાંડમાં વિનિયોગ વગેરે 
ધોરણોનો આધાર લઈને કયાં સૂક્તો મુકાબલે પ્રાચીન, 
ક્યાં અર્વાચીન, તેના કોઈ પ્રતીતિજનક નિષ્કર્ષો વિદ્વાનો 
તારવી શક્યા નથી. 

બીજેથી સ્થળાંતર કરીને ભારતમાં પ્રવેશેલા આર્યો 
હિંદુકુશ પર્વતના પશ્ચિમના ઘાટો દ્વારા આવ્યા હોવાનું 


નવેમ્બર ર૦૦૧ :; ૧૨૪ 





સદ્‌. હરિવલ્લભ ભાયાણી 


અને થોડીક શતાબ્દીઓમાં પંજાબમાં થઈને પૂર્વ તરફ 
ફેલાયા હોવાનું અનુમાન છે. પરંતુ સૂકતોમાં આવા 
વિસ્તારના સંકેત મળતા નથી. 'તગ્વેદ'નાં પ્રાચીન સૂકતો 
ઘણુંખરું સરસ્વતી નદી આસપાસના પંજાબના ડુંગરાળ 
અને ફળદ્રપ પ્રદેશમાં રચાયાં હોવાનું જણાય છે. 
સૂક્તોમાં જે નદીઓના ઉલ્લેખો છે, તેમાંથી કેટલીકનાં 
નામો અને પ્રવાહો પછીથી બદલાયાં હોવાથી 'ત્રગ્વેદ'ના 
ભૌગોલિક પ્રદેશ અને પરિસરને નિશ્ચિત્ત કરવામાં કેટલીક 
સંઠિંગ્ધત! રહે છે. તો પણ પહાડી પ્રદેશોને અને સિંધુ 
નદી અને તેની શાખાઓને લગતા પુષ્કળ ઉજ્લેખોને લીધે 
એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ત્રગ્વેદનાં સ્તોત્રો ગંગા નદીથી 
ઘણે દૂરના પ્રદેશમાં રચાયાં હતાં, કેમ કે ગંગાનો માત્ર 
એક જ વાર, અને તે પણ દસમા મંડલમાં (૧૦, છપ, ૫) 
નિર્દેશ છે ગગને ત્યાં પણ સિંધુ અને તેની શાખાઓની 
પ્રશસ્તિના સૂક્તમાં. પૂર્વ તરફ પણ આર્યો યમુના નદીથી 
આગળ પહોંચ્યા ન હતા ઉત્તરના ઊંચા પહાડોથી તેઓ 
પરિચિત હત!, પણ વિંધ્ય પર્વતથી અનનણ હતા. 
સિધુથી પ્રભાવિત થયેલા ત્રાષિ સિંધુક્ષિત્‌ પ્ૈયમેધ 
પોતાના અહોભાવને વાચા આપે છે. 
હ્િ સ્કનો યતતે મૂષ્યોમર્યનન્ત ગુખમુવિર્યતિ માનુના | 
અપ્રાદિવિ % સ્તનતત્તિ વૃણ્ય: સિન્ધુર્યટેતિ વૃષમો 4 
સે્વન । 
(૧૦, ૪૫, ૩) 
'અંતરીક્ષને આંબી જતો 
ભૂમિ પરનો એનો ઘુઘવાટ, 
ઘુતિઝે ઝળહળતા એના 
અવિરત હિલોલ તણો ઉછળાટ. 
ગર્જતી અણ્રમાળ થકી 
જળઝડીઓ હોય વરસતી, 
એમ સિંધુ આ 
ભાંભરતા કો વૃષભ સમીં ઘસમરાતી. 


બ્વ્ણ 


વેદિક જીવનદષ્ટિ 

પ્રથમ આપણે વૈદિક જીવનદદિ અને વિશ્વદષ્ટિ- 
તે સમયના કવિઓની અને શ્રોતાઓની-કેવી હતી તે 
સમજી લઈએ. એક પાયાની માન્યતા એ હતી કે પ્રકૃતિ, 
મનુષ્યસમાજ, કર્મકાંડ, દેવતાઓ અને દેવકથાસૃષ્ટિ 
એમની વચ્ચે અતૂટ સહયોગ અને સહકારિતા પ્રવર્તે 
છે. તેઓ અરસપરસને સતત પ્રભાવિત કરતાં રહે છે 
અને મનુપ્યનું એ ધર્મકર્તવ્ય છે કે વિશ્વવ્યવસ્થાની 
જળવણીમાં તથા સર્વના હિતની પુષ્ટિમાં તેણે પોતાનો 
ભાગ ભજવવો, 

વૈદિક સૂક્તોમાં એહિક અને પારલૌકિક વાસ્તવનું 
જે દર્શન છે તે સર્વથા પુરુષનું, વિદગ્ધ અને ઉચ્ચકુલીન 

વર્ગનું દર્શન છે. તેમાં પદવીનો ઊંચેથી નીચેનો ક્રમ આ 

પ્રમાણે દર્સાવી શકાય : 

૧. પ્રથમ અને સર્વોચ્ચ પદે સુરો, દેવો છે. એ દેવોમાં 
ઓછુંવત્તું પ્રાધાન્ય અને ઉચ્ચાવચતા છે, અને મૂર્ત[- 
કરણ કે વ્યક્તિતાની માત્રા પણ ઓછીવધતી છે. 

ર, અસુરો અને અમંગળ તત્ત્વો આવે છે. 

૩, વીરપુરુષો. 

. ઉૈતકથાના કે સમકાલીન નરેશો કે કવિના રાજવી 

આશ્રયદાતાઓ. ર 

* સ્વયં કવિઓ કે તેમના પૂર્વજે. 

પુરોહિતો. 

પિતૃઓ, 

* કેટલાંક પ્રાણીઓ. 

શ્રદ્ધા જેવા અમૂર્ત ભાવો. 

આ વર્ગો વચ્ચેની ભેદરેખા ક્વચિત્‌ ધૂંધળી કે 
અસ્પષ્ટ છે. દેવીઓ અલ્પસંખ્યક છે. કેટલાક દેવતાઓ 
જૂથમાં પ્રગઠ થતા હોય છે. કેટલાક મુખ્ય દેવોની સ્તુતિ 
ઘણી વાર બે દેવોના યુગ્મરૂપે કરાઈ છે અને તે માટે 
ખાસ દેવતાદ્દદ્દ સમાસ પ્રયોજાય છે. 

દેવતાઓનાં કાર્યો, પ્રવૃત્તિઓ અને તેમની સાથે 
સંકળાયેલી ઘટનાઓ કયે સ્થળે થાય છે કે ઘટે છે તે 
બાબત સ્પષ્ટતા નથી હોતી, ધરતીમાં કોઈક સ્થળે, 
પરલોકમાં, કોઈ દૂર-સુદૂરનાં સ્થાનોમાં, વિશ્વમાં સ્વર્ગ 
અને પૃથ્વી વચ્ચે કયાંક બનતી હોવાના નિર્દેશ છે, 
અને તેનું એક કારણ એ છે કે કેટલાક મુખ્ય દેવો 


ેટ્શ 


હદર 


હિ હ ડક ડન 


ડે 





અંતરીક્ષ સાથે સંકળાયેલા છે. આ પુરાણકથાના વિશ્વમાં 
લગભગ બધું જ કોઈક પુરાતનમાં તેમજ વર્તમાનમાં 
એક સાથે હસ્તી ધરાવતું પ્રતીત થાય છે, અને આજે 
આપણે જેમાં અમુક આ લોકનું ને અમુક પરલોકનું, 
અમુક દૈવી અને અમૂક માનવીય, અમુક પ્રાકૃતિક અને 
અમુક કથાત્મક, અમુક વિધિવિધાનને લગતું અને અમ્‌ક 
સમાજવ્યવહારનું - એવા વાસ્તવિકતાના ભેદ્દો પાડીએ, 
તેમનું સતત સંમિશ્રણ અને સેળભેળ થત્તી જોવા મળે 
છે. વૈદિક દેવો પવિત્રતા કે આચારનીતિની ઉદાત્તતા 
જાળવવાની બહુ ખેવતા કરતા નથી. તેમનો પ્રભાવ જે 
પ્રાકૃતિક તત્ત્વોના, નીતિનિયમોના કે માનવસંબંધોના 
તેઓ અધિષ્ાતા હોય છે તેના કાર્યક્ષેત્ર પર અથવા તો 
જે કોઈક ઘટનામાં તેમને રસ હોય તો તેના પર પડે છે. 
આથી સૂકતોમાં વધુ ભાર તેમૃના વ્યક્તિત્વ, 
નિવાસસ્થાન કે જીવનરીતિ ઉપર નહીં, પણ તેમનાં 
કર્તવ્યો પર મુકાયો છે. તેમની પ્રકૃતિ કે સ્વભાવલક્ષણો 
રીતસર વર્ણવવામાં કવિને રસ નથી. કેમ કે એનું ધાર્મિક 
મહત્ત્વ ગૌણ છે. કવિ વિશેષ તો દેવની શક્તિ, કાર્યો, 
તેના સ્તોત્રગાતા પ્રત્યેની તેની કૃપાળુતા, ઉદારતા કે 
કલ્યાણકરતા પ્રશંસે છે. તો પણ જે દેવ પાસેથી જે 
પ્રકારના વરદાનની સૂકતમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે 
તે પરથી તે તે દ્વેવની થોડીક આગવી વિલક્ષણતા 
આપણે તારવી શકીએ છીએ. જેમ કે વરૃણ પાસે 
ક્ષમાયાચના અને પાપમોચનની માગણી કરાય છે, કશા 
દાનની નહીં. રુદ્રને મનુષ્યો અને તેમના પશુધનનું રક્ષણ 
કરવા વીનવાય છે, પણ કદીય ઉપસ્થિત થવા માદે 
નહીં. એ ઉપરાંત સર્વ દેવો પાસેથી સમાનપણે 
કલ્યાણકામના તો કરાય જ છે. 

તે જ રીતે કવિઓ પોતે જે પ્રદેશ કે સ્થાનમાં 
વસતા હતા તે વિશે કશી ચોક્કસ માહિતી આપવાનો 


, કચ આશય હોતો નથી, 'અહીં' (એટલે કે યજ્ઞવાટમાં), 


“અમારા ઘરે', 'અમારા ગામર્માં', 'વનમાં' એ સામાન્ય 
નિર્દેશો કરેલા હોય છે. યુદ્ધો અને લૂંટફાટ માટેનાં 
આક્રમણોના વૃત્તાંતમાં પણ વાસ્તવિક વિગૅતવાળું ચિત્ર 
અપાતું નથી. પશુપાલન અને કૃષિને લગતા નિદશો 
પણ માત્ર ઉપમા, કહેવતો કે પ્રાર્થનાઓમાં સામગ્રી રૂપે 
મળે છે. વ્યક્તિચિત્ર કે લાક્ષણિકતાવાળું ચરિત્ર મળતાં 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૨૮ 


નથી. પ્રસંગવશ કોઈ પરિવારના સભ્યો, તેમના પૂર્વજે, 
કોઈ રાજવી કે તેની પ્રજાનો નામનિર્દૈશ થાય છે તે 
પ્રાચીન ભારતીય સમાજ વ્યક્તિપ્રધાન નહીં, પણ 
જાતિપ્રધાન હોવાનું દર્શાવે છે. 

મનુષ્યો અને દેવતાઓ વચ્ચેના સંબંધોનું સ્વરૂપ 
પરસ્પરના અવલંબનનું છે. મનુષ્યોને સ્તુતિ અને 
આહુતિથી દેવોની બળવૃદ્ધિ કરવાની છે, નહીં તો તેમની 
શક્તિ ઘટે. છ 

મુખ્ય દેવોને લગતાં સૂકતોને તપાસતાં પહેલ- 
પ્રથમ તો તે દેવોનાં સ્વભાવ અને સ્વરૂપ તથા તેને 
પરિણામે જે કથાઓ અને કલ્પનાઓ (૩૦૯111811૫0 
1008૩) ઉદ્ભવે છે, તેમની સાથે સંકળાયેલ વિષયો, 
આશયો અને પદાવલીમાં રહેલી વિપુલ (10106&. 
11011૫08ના વૈવિધ્યથી આપણે પ્રભાવિત થઈ જઈએ 
છીએ. આમાં ઇન્દ્રની છબી સર્વાધિક [185110 અને 
ઉત્કટપણે મનુષ્યત્વના આરોપણનું વલણ ધરાવતી છે. 
ઇન્દ્ર સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે. તેની પ્રચંડ દેહાકૃતિ, 
11100110811, ઔદાર્ય, પરાક્રમો, યુયુત્સા, અપ્રતિકાર્ય, 
શક્તિશાળી આયુધો અને બલિષ્ઠ અશ્વોનું વર્ણન 
કરતાં કવિઓ થાકતા નથી. એકના એક સૂકતમાં ઇન્દ્ર 
મહાન, ભયંકર, બલિષ્ઠ, સોમપ્રિય, પરાક્રમી, કૃપાળ, 
વિનાશક, ઉદાર, દુર્ધર્ષ, અને રૃઠતોત્રૂડતો વર્ણવાય છે. 
(ર૪, ૨૮). તેનો જન્મ, બચપણ, બહુરૂપિતા કવિઓનું 
સતત લક્ષ બન્યાં છે. 

બીજી બાજુ ઇન્દ્રથી બીન જ સ્થાને રહેલા 
અગ્નિનું માનવોકરણ સ્વલ્પ થયું છે. યશના અગ્નિરૂપે 
તેને કેશ અને ધૃતપૃષ્ઠ (૩૧) કહ્યો છે કે જુદાંજુદાં 
પ્રાણીઓનું રૂપક આપ્યું છે. તો અન્યથા તેને સ્વર્ગની 
કે અંતરીક્ષની ધુતિ કહ્યો છે અને તેની વિવિધ રીતે 
થયેલી ઉત્પત્તિ, તેનાં વિવિધ સ્વરૂપો અને નિવાસસ્થાનો 
સાથે તેને લગતી કથાઓ મુખ્યત્વે સંકળાયેલી છે. તેની 
ત્રિવિધ ઉત્પત્તિ સ્વર્ગ, અંતરીક્ષ અને પૃથ્વી-એવા 
વિશ્વવિભાગોને અનુરૂપ છે. તો અન્ય દેવો કરતાં 
માનવજીવન સાથે તેનો વધુ ગાઢ સંબંધ છે, કારણ કે 
તે મનુષ્યોની વચ્ચે વસે છે (૩૩). આહુતિ સ્વીકારતા 
અને પુરોહિત તરીકે આહુતિ દેવોને પહોંચાડતા અગ્નિમાં 
દિવ્ય અને માનવીય પાસાંનો સંશ્લેષ થયેલો છે. આને 


નવેમ્બર ર૦૦૧ :; ૧૨૯ 





પરિણામે માનવીય અને અપાર્થિવ જગત વચ્ચે વિવિધ 
આંતરસંબંધો હોવાનું કવિઓ નિરૂપે છે (૩૫). ઉપરાંત 
મનીષા (૪15601). સર્વજ્ઞતા, દિવ્યદષ્િ (૫131010) 
જેવા અનેક દિવ્ય ગુણો તે ધરાવે છે (૩૬). 

સામાન્યત: અગ્નિસૂકતો ઇન્દ્રસૂક્તો જેટલા પ્રબદ્ધ 
ન હોવા છતાં, તેમાં સીધીસાદી હૃદયની ઉષ્મા લાક્ષણિક 
રીતે રહેલી છે. જે આપણે જે મ્‌ળભૂત ભાવો દેવોના 
અધિષ્ઠાનરૂપ છે તેને ધ્યાનમાં રાખીએ તો કેટલાક પ્રધાન 
દવેવોનાં રસો અને પ્રવૃત્તિઓનું મૂંઝવી નાખે એવું જે 
વૈવિધ્ય છે (1110705153), જે જે અનેકાનેક રૂપો તે 
ધારણ કરે છે અને ભાગ ભજવે છે તેમાં ઘણુંખરું 
વિસંગતિ કે વિચ્છિત્રતા નહીં લાગે. 

વરુણ ત્રાતનો અને ફલત: રાજત્વનો રક્ષક છે, 
અસત્યનો શત્રુ છે, પાપીનો દંડક છે, વ્રતોનો અધિષ્ઠાતા 
અને સમર્થક છે (૩૮). એ ધાવાપૃથિવીને અલગ રાખે 
છે અને સૂર્યના ભ્રમણપથનું નિર્માણ કરે છે. 

પૂષન્‌ સાથે સૌર અને ગૌચરના ધર્મો સંકળાયેલા 
છે. તે ખરો ગોપાલક અને [|953/€110[0011]00૫5 છે, 
પણ આ લક્ષણો માત્ર તેનાં જ છે કે એટલાં જ છે 
એવું નથી. તેની છબી પ્રધાનપણે તેના પંથને લગતી 
છે : એ સતત ભ્રમણશીલ છે. 

મરુતોનું તરુણ જૂથ તાલબદ્ધ ગાયકોનું અને 
પ્રકૃતિ, યશયાગ (1011છૂાં01) અને સંગ્રામમાં 
કોલાહલકારોનું જૂથ છે. પ્રકૃતિનાં બળો તેમનાં આયુધો 
છે - મેઘગર્જના તેમનાં ભાલાં છે, વિધુત્‌ કે પ્રકાશ 
તેમનું આભૂષણ છે, તેમનું દર્શન ભીષણ છતાં અદ્દભુત 
(5[70॥6ાવં) છે. પણ તત્ત્વત: તેઓ વિધુત, વર્ષા, 
વાયુ અને ઝંઝાવાતના દેવો છે (૪૨). 

આમાં કેટલીક લાક્ષણિકપણે શત્રુભાવ ધરાવતી 
દેવમૂર્તિઓ પણ છે. જેમ કે અહિરૂપ વૃત્ર : એ અવ્યાકૃત 
જગતનો પ્રતિનિધિ છે. વ્યવસ્થિત વિષય (૯€0310005)ને 
પ્રગટતાં તે અવરોધે છે. તે સૌથી મોટો ઇન્દ્રશત્રુ છે, 
જેને ઇન્દ્ર આયુધબળે અભિભૂત કરે છે (૪૩). ઇન્દ્ર, 
બૃહસ્પતિ (૪૪) અને અંગિરસોનો શત્રુ છે, જેમને માત્ર 
શબ્દ્શક્તિથી જ પરાભૂત કરવામાં આવે છે. પણિઓ 
હીન અને તિરસ્કરણીય એવા કૃપણ ધનવંતોના 
કથાકલ્પિત પ્રતિનિધિઓ છે. તેઓ કદી દેવોનું આહુતિથી 


“્ળ 


તર્પણ કરતા નથી કે પુરોહિતોને દાનદક્ષિણા દેતા 
નથી (૪૫). 

પિતૃઓ એ પથમ કે પહેલાંના પૂર્વજો છે. તેમને 
ઓજુંવત્તું દેવત્વ મળ્યું છે. તેમને આહુતિઓ અને 
દેવસામાન્ય આદર અપાય છે. સહાય માદે તેમની પ્રાર્થના 
કરવામાં આવતી. 

રે 
ત્રકગ્વેદ-પરિચય 

ત્રગ્વેદનું બાહ્યસ્વરૂપ 

ત્રણ હજર વરસના દીર્ઘ ગાળા ઉપર વિસ્તરેલા 
ભારતીય સાહિત્યના ઇંતિહાસમાં વેદ મસ્તકને સ્થાને 
છે, અને વેદોમાં પણ જે પ્રથમ વેદ છે, 'ત્રાગ્વેદ', તે 
મૂકુટના કે શિરોમણિના સ્થાને હોવાનું કહી શકાય. 


ગ્રામ્તે એટલે 'ત્રાચ્નો, ત્રચાનો વેદ.' ત્રહ્ત્ કે 
ત્રાતા એટલે 'સ્તોત્ર, દેવની સ્તૃતિ.' વેદ એટલે “જ્ઞાન, 


પરમ જ્ઞાન, પવિત્ર જ્ઞાન.' - એવું જ્ઞાન જેના વડે આધિ- 
દૈવિક શક્તિઓને જણી શકાય અને તેમને પ્રસન્ન કરીને 
ઇષ્્યોગ, અનિષ્ઠવિયોગ સાધી શકાય. આમ ઝનેજનો 
શબ્દ્ાથ છે : 'જે દ્રેવોના સ્તોત્ર રૂપે છે તે પવિત્ર 
જ્ઞાન.' એ જ્ઞાન જેમાં છે તે ગ્રંથોનું નામ પણ વેટ. 

શરૂઆતમાં વેટ સંજ્ઞા વડે ત્રણ ગ્રંથોનો સમાવેશ 
થતો હતો ; 'ત્રગ્વેદ', 'યજુરવેંદ' અને 'સામવેદ'. એ 
કારણે વેદનો ત્ર્થી, 'ત્રણ ગ્રંથોનું જૂથ' એવા નામે પણ 
વારંવાર નિદ્દેશા થયો છે. પાછળથી વેદોમાં 'અથર્વવેદ'નો 
પણ સમાવેશ થયો. એ રીતે ચાર વેદ થયા : જેમાં 
સ્તોત્રો છે તે 'ત્રગ્વેદ', જેમાં યજ્ઞવિધિમાં પ્રયોજવાના 
મંત્રો છે તે 'યજુ્વેદ', જેમાં નિયત રાગમાં ગાવાના 
મંત્રો છે તે 'સામવેદ', અને જેમાં અભિચાર અને યાતુના 
મંત્રો વગેરે છે તે 'અથર્વવેદ'. 

વેટ્‌ સંજ્ઞા વધુ વિસ્તૃત અર્થમાં વપરાતી થઈ. 
વેદોનું ગધમાં વિવરણ (“બ્રાહ્મણ'), તેમનો ધાર્મિક 
કર્મકાંડમાં વિનિયોગ ('કલ્પસૂત'), મુક્ત રૂપનું તત્ત્વ- 
ચિંતન (“આરણ્યક', 'ઉપનિષદ), તેમનાં વિવિધ પાસાંનું 
અધ્યયન ('વેદદાંગ') - વગેરેને લગતું સાહિત્ય 'વૈદ્ક 
સાહિત્ય' તરીકે જણીતું થયું. એ ગ્રંથોને પણ પ્રામાણ્યની 
દષ્ટિએ, પ્રમાણભૂતતાની દષ્ટિએ વેદનો ભોભો મળ્યો. 

“ત્રગ્વેદ' પઘાત્મક છે, છંદોબદ્ધ છે. તેમાં કુલ 


હટ 





૧,૦૨૮ સૂકત્તો છે. મૂવ્ત (-સરસ પઠન, સદુક્તિ) એટ્લે 
'સ્તોવ'. કડીસંખ્યાની દષ્ટિએ, છાંદસ એકમોની દષ્ટિએ 
એ સૂકતો નાનાંમોટાં છે - એક ત્કચાના સૂકતથી લઈને 
(૧, ૯૯), ૫૮ ત્રાચાના સૂકત (૯, ૯૯) સુધી. ત્રગ્વેદ્ની 
ત્રચાઓની કુલ સંખ્યા ૧૦,૪૬૨ છે. ત્રાગ્વેદમાં ૧,૦૨૮ 
સૂકતોને પડત નામ નીચે દસ વિભાગમાં વહેંચવામાં 
આવ્યાં છે. એટલે કે “ત્રાગ્વેદ'માં દસ મંડલ છે. 

રચના 

વૈદિક સૂકતોની રચના વિવિધ કવિઓએ કરેલી 
છે. વૈદક પરંપરા પમાણે કહીએ તો વિવિધ ત્રકષિઓ 
વિવિધ સૂક્તોના દ્રષ્ટા હતા. એનું તાત્પર્ય એ છે કે એ 
રચનાઓ ત્રાપિઓએ સભાનપણે નથી કરી, પરંતુ દૈવી 
પ્રેરણાથી તેમને સૂકતોનાં 'દર્શન' થયાં છે. તે માટે 
ત્રાષિઓ તેમના નામે મળતાં સૂકતોના કર્તા નહીં, પણ 
દ્રષ્ઠા હોવાનું કડેવાય-મનાય છે. પાછળથી ટ્ર્શનાર્‌ ત્રમવિ: 
એ સૂત્ર જણીતું થયેલું છે. આ કારણે વેદ પુરુષરચિત 
નહીં, 'અપૌરૃષેય” હોવાનું મનાય છે. 
સંકલન. 

એક ઠીકઠીક લાંબા સમયગાળા ઉપર રચાયેલાં 
ત્રગ્વેદગત કાવ્યોનું પછીથી સંકલન થયું અને તેમને 
અમુક નિશ્ચિત કરેલી પદ્ધતિએ ગોઠવવામાં આવ્યાં. 
“ત્રગ્વેદ'ની જેમ બીજ ત્રણ વેદોમાં પણ જે સામગ્રી 
સંગહીત કરવામાં આવી, તેયે સંકલન અને ગોઠવણીનું 
પરિણામ છે. તે ચારેય વેદો તે સ્વરૂપે અત્યારે આપણી 
પાસે છે. એ સંકલનને સંહિતા એવું નામ અપાયું. તે 
અનુસાર 'ત્રાગ્વેદસંહિતા', 'યજુવેદસંહિતા', 'સામવેદ- 
સંહિતા' અને 'અથર્વવેદસંહિતા'. સંહિતા એટલે સંકલન 
કરીને કરેલી પદ્ધતિસર ગોઠવણી. 
1ડલવિભાગ 

'ત્રગ્વેદસંહિતા'માં ૧,૦૨૮ સૂક્તો જે દસ 
મંડલમાં વહેશેલાં છે, તેમનો અવાચીન વિદ્દાનોએ, 
કેટલાક આંતરિક અને બાલ્લ પુરાવાઓને આધારે, 
કાલાનુક્રમ નક્કી કર્યો છે. તે અનુસાર બીજથી સાતમા 
સુધીનાં છ મંડલ બાકીનાં મંડલોની સરખામણીમાં વધુ 
પ્રાચીન છે. એ મંડલો તેમના સ્વરૂપની દષ્ટિએ સમાય 
છે અને સમગ્ર “શ્રગ્વેદસંહિતા'માં કેન્દ્રવર્તી છે. એ 
પ્રત્યેક મંડલમાં કોઈ એક જ ગોત્ર કે કુળના કવિઓએ 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૩૦ 


રચેલાં સૂક્તો એકત્ર મૂકેલાં છે. જે ત્રષિ સાથે જે મંડલ 
સંકળાયેલું છે તેની વિગત નીચે પ્રમાણે છે : 
મંડલ ક્ષિ 
મત્સમદ 
વિશ્વામિત્ર 
વામદેવ 
અત્રિ 
ભારદ્દાજ 
વસિષ 
આ પ્રત્યેક મંડલમાંનાં સૂકતો જે જે દેવને લગતાં 
હોય તે દેવોના ક્રમે ગોઠવેલાં છે. એ અનુક્રમ આ પ્રમાણે 
છે : અગ્નિસૂક્તો, ઇન્દ્રસૂક્તો, અન્ય દેવોને લગતાં સૂક્તો. 
વળી આ પ્રત્યેક સૂક્તજ્ની ગોઠવણી તેમની ત્રકચાસંખ્યાના 
ઊતરતા ક્રમે કરેલી છે. એટલે કે સૌથી વધુ ત્રવ્ચાઓવાળું 
સૂક્ત પહેલું, સૌથી ઓછી ત્રચાઓવાળું સૂક્ત છેલું. 
આ ઉપરાંત બીજથી સાતમા મંડલનો અનુક્રમ તેમની 
ઉત્તરોત્તર વધુ સૂક્તસંખ્યા ઉપર આધારિત છે. જેકે 
ગોઠવણીના આ વ્યાપક સામાન્ય નિયમોમાં બીજી દષ્ટિએ 
થોડોક અપવાદ પણ કરેલા છે, અને કેટલાંક પ્રકીર્ણ 
સૂકતો પણ એકગોત્રીય મંડલમાં સ્થાન પામ્યાં છે. 
પહેલા, આઠમા અને દસમા મંડલના કવિઓ કોઈ 
એક જ ગોત્રના નથી. એ મંડલોમાં વિવિધ ગોત્રના 
કવિઓએ રચેલાં સૂક્તજૂથ સાથે મૂકેલાં છે. એ સૂક્તોની 
ગોઠવણી વગેરેને ધ્યાનમાં લઈને અને સમીક્ષિત દષ્ટિએ 
એ તપાસીને અર્વાચીન સંશોધકોએ નિશ્ચિત કર્યું છે કે 
પહેલા મંડલનો પાછળનો ભાગ બીન્નથી સાતમા 
મંડલોના જૂથને આરંભે પ્રથમ જોડવામાં આવ્યો હશે. 
પહેલા મંડલનો આગળનો ભાગ તથા આઠમું મંડલ તે 
પછી જોડાયાં હશે. નવમું મંડલ જુદાજુદા કવિઓએ 
રચેલાં સાઠેક માત્ર સોમસૂકતોનું બનેલું છે. માદક 
સોમરસનું યજ્ઞવિધિમાં પાન થતું. એનું સોમયાગોમાં 
ભારે મહત્ત્વ હતું. સોમરસને અમૃત કહ્યો છે, અને 
પછીથી ચંદ્ર સાથે તેનું એક્ય સ્થપાયું છે. એની શુદ્ધિની 
પ્રક્ર્યાને અનુલક્ષીને 'સોમ પવમાન' દેવને માટે એ 
સૂકતો રચાયેલાં છે. યજ્ઞના અનુષ્ઠાનમાં ઉપયોગમાં 
લેવાના હેતુથી અહીં એકત્ર મૂકેલાં સોમસૂકતોનું આ 


૯ નૂ" ,૯« ૦૮ ૮/0 ત્ઇ 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૩૧ 





મંડલ પહેલાં આઠ મંડલોનું જૂથ રચ્યા પછી ઉમેરાયું 
છે. જેકે એતિહાસિક દષિએ ન્ેતાં સોમનો સંપ્રદાય 
ભારત-ઈરાની યુગ જેટલો પ્રાચીન છે. 

ઉપર્યુકત હકીકતો પરથી એ વાત સ્પષ્ટ થશે કે 
'ત્રગ્વેદ'ના બે વિભાગ પડી જ્ય છે. એક વિભાગ 
એવો છે, જે યજ્ઞના અનુષ્ટાનને લગતા કર્મકાંડ માટે 
ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો હતો (મંડલ નવમું). બીજો 
વિભાગ એવો છે, જમાં કર્મકાંડનું પ્રયોજન ગૌણ હતું 
(પહેલા મંડલથી લઈને નવમા મંડલ સુધીનો). 

દસમું મંડલ સૌથી છેલ્લે ઉમેરાયેલું છે. જેમ પહેલા 
મંડલમાં ૧૯૧ સૂકતો છે, તેમ દસમા મંડલમાં પણ 
તેટલી જ સૂક્તસંખ્યા છે. આ સંહિતાકારોએ અમુક 
પદ્ધતિએ કરેલી ગોઠવણીનું સૂચક છે. તેના ત્રણ વિભાગ 
કરી શકાય. તેમાં પણ જે છેવટનો ત્રીજે વિભાગ છે, 
જેમાં (૧) કેટલાંક દાર્શનિક ચિંતનપુટના સ્પર્શવાળાં 
સૂક્તો, (ર) કેટલાંક અથર્વવેદની લાક્ષણિક 
વસ્તુસામગ્રીને મળતી સામગ્રી ધરાવતાં સૂક્તો, અને 
(૩) કેટલાંક કૌટુંબિક વિધિવિધાનને લગતાં સૂક્તો છે 
તે ત્રગ્વેદસંહિતાનો સૌથી છેલ્લે ઉમેરાયેલો અંશ છે. 
દસમા મંડલ વિશે એ હકીકત નોધપાત્ર છે કે તેની 
વસ્તુસામગ્રી બાકીનાં બધાં મંડલોની વસ્તુસામગ્રીથી 
અલગ પડે છે. આમ છતાં એ ભૂલવાનું નથી કે મુકાબલે 
પાછળના સમયનાં ગણાતાં પહેલા અને દસમા મંડલમાં 
થોડાંક પ્રાચીન સૂક્તો પણ છે. આ ઉપરાંત 'ખિલ' 
(એટલે કે “પરિશિષ્')ને નામે ઓળખાતાં કેટલાંક સૂક્તો 
સૌથી છેલ્લે 'ત્રગ્વેદ' સાથે જેડી દેવાયાં છે. 
મૂળ પાઠની જાળવણી 

વેદોનો પાઠ પ્રાચીનતમ સમયથી મૌલિક પરંપરાએ 
આજ સુધી ઊતરી આવ્યો છે. સૂક્તોની રચના પછી 
સંહિતારૂપે તેમનું સંકલન થયા પછી થોડા સમયે, અનેક 
શતાબ્દીઓ પછી તે પાઠ લિપિબદ્ર કરાયો હતો. પાઠને 
મૂળ રૂપમાં પૂરેપૂરી શુદ્ધિ અને ચોકસાઈથી જાળવવા 
માટે જગતની બીજી કોઈ પણ સાહિત્યિક રચના માટે 
ન લેવાયા હોય તેવા અભૂતપૂર્વ ઉપાયો યોજાયા હતા. 
એનું કારણ એ હતું કે વૈદિક સૂક્તોને પછીથી યજ્ઞ- 
યાગમાં, અને અન્ય પ્રકારનાં વિવિધ અનુષ્ઠાનો અને 


બ્ટ્શ 


વિધિવિધાનોમાં 'મંત્ર'નો મોભો મળ્યો તેથી તેનો માત્ર 
વર્ણોચ્ચાર પવિત્ર અને અત્યંત પ્રભાવક મનાયો અને 
પંત્રદ્રટા વૈદિક ત્રકષિઓનો આ પવિત્ર વારસો અણિશુદ્ધ 
જળવવાની દહ પરંપરા સ્થપાઈ. તે હેતુથી એમાં 
ઉચ્ચારણ-પ્રક્રિયાનું, ભાષા-વ્યાકરણનું અને છંદો- 
રચનાનું અનન્ય ચોકસાઈ અને સૂક્ષ્મતાથી વિશ્લેષણ- 
નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, તે શિક્ષા, વ્યાકરણ, છંદ 
વગેરે વેદાંગોની રચના થઈ. તદનુસાર મૂળની 
પાઠપરંપરામાં લેશમાત્ર પણ વિકૃતિ પેસે તે ભારે 
આપત્તિકારક પાપકર્મ ગણાયું. ૫ન્ત્રો છીન: સ્વત્તો વર્ણતો 
વા સ વામ્તગ્ું યગમાને છિનિસ્તિ । 

પરિણામે મૂળના વર્ણ, સ્વર, શબ્દ, ક્રમ વગેરેને 
યથાતથ જાળવીને પાઠ વિવિધ રીતે કંઠસ્થ કરવાની દઢ 
કુળપરંપરાઓ સ્થપાઈ હતી. સીધો બબ્બે શબ્દોનો ક્રમ 
(પહેલો બીજો, બીન્ને પહેલો, બીજે ત્રીજે, ત્રીજો બીજે 
વગેરે), અને તેમનાં સંયોજનો અનુસાર પદપાઠ, ક્રમપાઠ, 
જઢાપાઠ, ઘનપાઠ એવા કંઠસ્થ કરવાના પ્રકારોને લીધે 
મૂળ પાઠમાં જરા જેટલી પણ ભૂલચૂક કે ગરબડ થવા 
માદે અવકાશ રહે તેમ ન હતું. એના મૂળમાં આ કામ 
કર્તવ્ય, ધર્મ્ય, પુણ્યાર્જક હોવાની દહ અવિચલ શ્રદ્ધા 
હતી. ધાર્મિક પ્રસંગે એક વિધિરૂપે વેદપાઠ કરવાની કે 
વેદમંત્રોની ધૂન બોલાવવાની દીર્ઘ પરંપરા છે. 

અર્થની કશી પણ સમજણ કે ખેવના રાખ્યા વિના 
અનેક બ્રાહ્મણકુળો જીવનભર વેદપાઠનું યાંત્રિક પઠન 
કરતાં રહેતાં. તેવા વેદપાઠી માટે મહાકવિ કાલિદાસે 
તેલાભ્યાસગઇ: વિષયવ્યાવૃત્તવમેત્‌દત્ત: એવા શબ્દ વાપર્યા 
છે (ગુજરાતીમાં “વેદિયો' શબ્દનો આવો લાક્ષણિક અથ 
જાણીતો છે). બે વેદને કંઠસ્થ કરનાર ઠ્વિવેડી (તેના 
પરથી ગુજરાતી 'દવે'), ત્રણને કંઠસ્થ કરનાર ત્રિવેહી, 
ત્રણ પ્રકારે પાઠને કંઠસ્થ કરનાર સ્રિષાટી (તે પરથી 
ગુજરાતી 'ત્રવાડી', 'તરવાડી'), ચાર વેદને કંઠસ્થ કરનાર 
ચતુર્વેડી (તે પરથી હિંદી 'સૌલે ), સર્વસામાન્ય વેદપાદી 
માટે વૈટ્જિ (તે પરથી ગુજરાતી 'વેદિયા') એવી 


બ્રાહ્મણોની અટકો આજ સુધી ઊતરી આવી છે. લેખન ' 


અને મુદ્રણ પ્રચલિત અને વ્યાપક બન્યા પછી પણ 
વેદ્ોને કંઠસ્થ રાખવાની પરંપરા અદાવધિ જીવતી છે. 
દાઝે 


ઉદ્દેશ 


ત્રકગ્વેદનાં સૂકતોનું શૈલીસ્વરૂપ 

કાવ્યત્વની દષિએ “ત્રગ્વેદ'નાં સૂકતો દ્વિવિધ છે. 
એક તરફ સમગ્રપણે સૂક્તોમાં પરિપકવતા, સૂક્ષ્મતા, 
ભાવોની ભવ્યતા, અલંકારોની તેજોમયતા અને પ્રેરણાની 
ગહનતા જેવા મળે છે. તો બીજી તરફ એકાત્મતા અને 
સપ્રમાણતાનો અભાવ દ્દેખાય છે, તથા કેટલીક વાર 
વધુપડતી ગૂઢતા અને તત્ત્વનું પિષ્ઠ્પેષણ ખૂંચે છે. ઉષાને 
લગતાં સૂક્તોની મુગ્ધ અને મુદાભરી ત્રાજુતા તથા 
સુકુમાર ભાવો પર કેટલાક અર્વાચીન વિવેચકો યોગ્ય 
રીતે જ વારી ગયા છે, તો બીન્ન કેટલાકને અમુક અંશે 
એ સ્તોત્રો એકવિધ અને એકસૂરીલાં પણ લાગ્યાં છે. 
અને તેથી એ સ્તોત્રોની રમણીયતાને ઉપરછલ્લી અને 
આદિમ કોટિની ગણી તેઓ એ સૂકતોનું કર્મકાંડ માટેના 
ક્ષુલક રૂઢિજડ પાઠોથી વિશેષ મૂલ્ય આંકતા નથી. 

બીજાઓનો એવો મત છે,કે સૂક્તોમાં જે મોટા 
પ્રમાણમાં હર્ષ, શોક, રોષ વગેરેની સચ્ચાઈવાળી અને 
રમણીય અભિવ્યક્તિ પ્રતીત થાય છે તે ન્ેતાં તેમાં જે 
કેટલુંક ઘડી કાઢેલું અને કૃત્રિમ જેવું પણ મળે છે તેને 
ગૌણ ગણવું જેઈએ. તો વળી સામો પક્ષ ત્રઃગ્વેદની 
ભાષામાં લાંબી પરંપરાથી પરિણમેલી રૂદિબદ્ધતા ઉપર : 
અને કશી ધાર્મિક અંત:પ્રેરણા વિના કવિઓએ સ્પર્ધા 
માટે કરેલી સૂકતરચના ઉપર ભાર મૂકે છે. 

હકીકતે 'ત્રગ્વેદ' નથી આદિમ અવસ્થાનાં કાવ્યો 
કે નથી એ શુદ્ધ કાવ્યકૃતિઓનો સંગ્રહ; નથી એ સભાન 
ચીવટથી ઘડી કાઢેલી કૃત્રિમ રચનાઓ કે નથી એ માત્ર 
આલંકારિક બારીકી કે પંડિતાઈનું પ્રદર્શન. એ છે, 
પ્રધાનપણે, પુરોહિત વર્ગના વધતીઓછી પ્રેરણાથી પ્રેરિત 
કવિઓએ કુશળતાથી રચેલાં ધાર્મિક સ્તોત્રો. જે 
'ત્રગ્વેદ'ની કવિતાની પરિમાર્જિત પદ્દાવલી, ગેયતાનિષઠ 
ઇંદોવિધાન અને રચનાનો રૂઢ ઢાંચો એક પરંપરાગત 
સ્વરૂપનાં સૂચક છે, તો તે સાથે રચના માટે કવિ 
વ્યક્તિગત પ્રેરણાનો આવેગ કે આવેશ અનુભવતા 
હોવાના પણ ઘણા બધા નિર્દેશો મળે છે, 

ત્રગ્વેદનાં સૂકતો કાવ્યત્વની દષ્ટિએ ઠીકઠીક 
અસમાન છે. તેમની શૈલીની કક્ષા પણ ભિત્નભિત્ન છે. 
વિદગ્ધ કોટિની રચનાઓ સાથે કેટલીક નબળી, બેઢંગ, 
ઢાંચાઢાળ, કૃત્રિમ રચનાઓ પણ છે. કેટલીક રચનાઓ 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ :; ૧૩૨ 


સાવ સામ્‌ત્ય અને કશા માર્મિક અર્થ વગરતી છે, 
અથવા તો બીજી રચનાઓના પડઘા જેવી છે. કેટલીક 
અસ્પસાર્થ કે સંદિગ્ધાર્થ છે. પરંતુ આવી છાપ મહે 
એક તો આપણી સમજની ખામી કારણભૂત હોય. અને 
બીજું, અનેક પેઢીઓના અનેકાનેક કવિઓની રચનાઓનો 
જ્યારે સંગ્રહ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં એકે યાંત્રિક 
અને સામાન્ય કોદિની રચનાનો સમાવેશ ન થાય, અને 
માત્ર સાચી ધર્મભાવના, ઉત્કૃટ કાવ્યત્વ અને ઉદાત્તતા 
વ્યક્ત કરતી બળવંત અને સંઘેડાઉતાર રચનાઓ ૪ 
સંગહીત ઘાય એવી અપક્ષા રાખવી *એ તદન અસ્વાભાવિક 
છે. (કેટલાંક સૂક્તોની આ ગુણવત્તાની ઊંચી કોટિ 
ઉત્તરકાલીન રચનાઓ કટી પહોચી શકી નથી.) 

પરંતુ આ ઉપરથી કેટલાકે જ એવૉ નિષ્કર્ષ કાઢયો 
છે કે “ગ્વેદ'ની કવિતામાં જુદી જુર્દ્દ વૈ વિધા છે - 
સ્વયંભૂ પ્રેરણાથી થયેલી રચનાઓ, અને પંડિતાઉ, 
જટિલ, કર્મકાંડી થાગડથીગડ જૈવી રચનાઓ-એ મે 
શો આધાર નથી. 

એ ખરું છે કે સૂકતોની પદાવલી મહિમાગાનની 
અતિશયોક્તિથી ભરપૂર છે. વિશેવે એક જ દેવતાને 
લગતાં સૂક્તોમાં તેના તે જ શબ્દો અને શબ્દગુચ્છો 
અથડાયા કરે છે. એકધારી, રૂઢ પદાવલીના પ્રયોગના 
આ વલણના મૂળમાં બધા દેવોને એકસરખા ઉ કિ ગુણો 
ધરાવતા વણંવવાની કવિઓની વૃત્તિ છે. જેમ કે 
જેવા દવને મણે યોજાયેલી પદાવલી પર્જન્ય જેવા ગૌણ 
દેવ મટે પણ પ્રયોજ્ઈ છે. ઉષાવર્ણનની પદાવલી 
અત્યંત સરળ છે. તો બીન્ન ઘણા દેવોની સ્તુતિમાં 
ઉપમાઓ ખડકી દઈને સંકુલ બનાવેલી વર્ણનરીતિ ન્તેવા 
મળે છે, અને ક્યારે ક્યાં સીધો અર્થ લેવાનો છે, ક્યાં 
ગૂઢાર્થ એ સવંત્ર સ્પષ્ટ નથી હોતું. 

અ ખરું કે સૂકતોનું સામાન્ય સ્વરૃપ ઘણુખરુ 
છૂટકછૂટક ત્રવચાઓ જેવું હોઈને તેમાં કોઈ કડીબદ્ર 
કે સળંગસૂત્ર નિરૃપણ કે વિચારબ્છનિના વિકાસ માટ 
અવકાશ નથી. 

વિક્ષિપ્તતા, વાક્યોના પરસ્પર કેબ અસ્પર્ટતા, 
એકાએક વિચારસંક્રમણનાં ઘણાં ઉદ્દાહરણ છે. પરંતુ 
બીનાં સૂક્તોમાં ભળતી સમાંતરતા અને વિચારની 
એકાત્મતાને આધારે અન્યત્ર ખૂટતી કડીઓ પૂરી રાકાય 


દ્્ષ 


ઈન્દ્ર 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૩૩ 


કડક 


છે. સૂક્તોમાં વિષય અતે કાવ્યત્વની ભિત્રતા છતાં ભાવ 
અને અભિવ્યક્તિ ઘણું જ વ્યાપક સદક્ય અને 


એકવાક્યતા જોઈ - ...વ છે. વિષયદાંખલાબદ્ વિકસનન 
બદ્લે વિગતી સ્કડપાંક્ન અને વિસ્તારી વર્ણન કગ્વેદનઃ 
સમયથી જ ભાર * કવિતા મછે લાક્ષણિક બનું છે 
ઘટનાકઇ!-તક ભાગો અનિયમિત, અવિકનિત 
હીવા છતાં, “વેગતૉ સમગ્ર ર્ચનાન, બંધ અને 
સ્વરૂપની અનિવાર્યતા પર નિભર હોય અવું નથી હોતુ. 
સ્કૅંક જ વ્ષિય ક હતની ઘટનાતે વ્યવસ્થિપ ષ્ય 
આલેખતદ :;ય તેવા ખંડે થોડ છે. છતાં પણા ઘણા 
કવિઓ # ઈક ઘટનાનું વણંન કૅ જ 
પ્રસંગનં આલેખન કરવાની શક્તિ ઘરાવે છે, જ દાથ 
કાવ્યમાં ત્તવા મળતા કથાકથનને અનુરૂપ લખી શકાવ 
તવું હાય છે. જક કે - 
કક્કો ઇન્ક: કૃકાક પ્રઝ્યં 
મિટ કયાત ૩૫ દાલટોવ વિજયુધો કરર ગમુક્તિ ! 


તાદ 


ન 


દ 


* 


ઝન] 


“ઇુમ્મસનું પરિધાન કરી ઘસમસતા 


વૃત્ર પર આયુધ ઝીંકી 
ઊંચે અંતરીક્ષસ્થિત ઇન્દ્રે 
તીક્ષ્ણ શગ્્રષહારિ 
શત્રુવિજવ સાધ્યો.' 
ઇન્દ્ર યુઢ્ને આરંભ કરે છે ત્યંર લી 
ભયભીત થઈ તેને છોડ જતા રહે છે. 
વ્રત્રન્સ્ ત્કૉ શ્રનકાજળમાગા 
“કો ટતા અક્કલ ચ મતા”: 1 
વૃત્રના કુંફાડાથી ડરી જઈને, સૌ દ 
ગયા.' 





કસવા 1 

“બધા દેવોએ તારાં પરાક્રમોને સોમયુક્ત સ્તવન 
વડે વધાવ્યાં.' 

તકે ત્યાં આપણે માની લેવું પડ છ કે ડરને 
નાસી ગયેલા દવો પાછ ફર્યાં હતા. પણ એવ કશો 
નિદદેશા કવિ કરતા નથી. ઘટના વિગતે નિરૂપવા આવા 


દિ તી 


અંશો જેવા જ વૃત્રધ્ન, સંગ્રામવીર, દેવોમાં સૌથી 
માનીતા ઇન્દ્રનાં રૂપ અને પરિવેશના વ્ણનનાં તાદ્શ 
વર્ણનોવાળા અંશો છે. 
આયાસયુકત પ્રવાહી છંદો, સુવ્યકત વિચારો, 
સ્પર્શી જાય તેવાં ચિત્રાંકનો અને સુસંવાદી, પ્રભાવક 
એવી રચનારીતિઓ વડે 'ત્રાગ્વેદ' સર્વત્ર સભર છે. 
તરુણીની પાછળ પડતા તરૃણની જેમ ઉષાની 
પાછળ પાછળ સૂર્ય પળે છે. (“મર્યો 2 યોપાપપ્યેતિ 
ઘશ્ચાત્‌, ૧, ૧૧૫, ર). 
ઉષાની રક્તિમા પ્રગટાવતો પ્રાભાતિક વાયુ રથે 
સેહિત અને અરુણ અશ્ો નેડીને 'મવે છે, તેને ધરતી, 
આકાશ અને ઉષાને પ્રગટ કરવાનું, નિદ્રાવશ ગૃહિણીને 
પતિ જગાડ તેમ જગાડવાનું કવિ કહે છે. 
(વાયુદ ગુનો તેઇિતિ વાયુના, વાવૂ તમે સગિત 
ઘુદિ તોપૂદ્વે । વધય પદ ધિ ગાદ આ તઘતીમિંગ | પ 
કય તેરસ વાસાયોપત: ॥ ૧, ૧૩૪, ૩) 
પ્રભાત વેળા રાત્રિ અને ઉષા, પતિના સાદનો 
પ્રતિસાદ આપતી-એક વંધ્યા સમી, જેવો તેવો વણેલો 
સાડલો વીટેલી, તો બીજી સૂર્યની ઝળહળતી કાંતિ સમાં 
સોનેરી વસ્તે દીપતી. 
(પત્તો પૂર્વદૃતિ વાવૃધપ્યા 
૩વાસાનવતા પુસ્ધાં વિહને | 
સ્તરીનાત્જ વ્યુત વગાના 
સૂર્યસ્ય શ્રિયા સો દિયે; । 
૧, ૧૨૨, ૩) 
નૈસર્ગિક ઘટનાઓના જે ટૂંકા ટૂંકા તાદશ નિર્દેશો 
મળે છે, તે સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ અને ચિત્રાત્મક 
અભિવ્યક્તિના ધ્ોતક છે. 
દૂર દૂરથી સુવર્ણપાણિ સવિતાદદેવ હિરણ્મય, 
કેસરવર્ણા વાઘા સજી, ઊંચેથી, ઢાળ પરથી, શ્યામ 
અંતરીક્ષમાં, કેસરવર્ણા શોભીતા અશ્વો જેડેલા સુવર્ણના 
રથે આરૂઢ થઈ આવી પહોંચે છે. 
(ઝા યૃજોન ત્સસા વર્તવાનો 
છતળ્મયેન લવિતા (યેના થાતિ મુવનાસિ પશ્યન્‌ 
યાતિ હેત: પરતા વાત્યુટ્વતો 
શુપ્રાષ્તાં યગતો દ્યા 1 


બદ 


ઝા તેવો યાતિ મવિતા ૫તવતો 


સુવર્ળમળ: સવિતા । 
૧, ૩૫, ર-૩, ૯ 
વિશ દ્રાષિ પ્રતિ યુંયતે | 
૪, ૫૩, ર 
જળમનોમયતિ ચામ ગિત્રેત । 
૭, ૩૮, ૧) 


પોતાની તીક્ષ્ણ દાઢોથી અગ્નિ વૃક્ષોને ચાવી ખાય 
છે, યોદ્ધો શત્રુઓને પૂરા કરે તેમ. 
(અિગસસ્સિમિસેસસર્ષનરિ 
ચોથો ન શત્રૂન્‌ ત્લ વનાન્મુગ્ગતે । 
૧, ૧૪૩, ૫) 
જ્યારે હણહણતો, ગર્જના કરતો પર્જન્ય જળ- 
ધારાથી પથ્વીને પ્રફુલ્લિત કરે છે, ત્યારે પવનો ફૂંકાય છે, 
વીજળીઓ પડે છે, વનસ્પતિ ઊઠી ઉત્ત બને છે. અંતરીક્ષ 
તરબતર થાય છે, સમગ્ર જીવનને આહાર પ્રાપ્ત થાય છે. 
(પ્ર વાતા વાન્તિ પતવન્તિ વિસત: 


ઝવપધોગિલ્તે પિત્તતે સ્વ: 
ટૂ વિશ્વસ્મૈ મુતનાન ગાયતે 
યત પર્ગન્ચ: પુથિવી સેતમાવાતિ | 
૫, ૮૩, ૪ 
ઘર્ગન્યોડનિદ્રન્તત સ્તનયન । 
૫, ૮૩, ૬) 


દાવાનળની વિનાશકતાનું ચિત્ર : 
હે સ્વયંભૂ શક્તિમાન અગ્નિ, તું ઘાસને ચોતરફથી 
વીંટી વળીને ચાવી ખાય છે, ઊર્વર ભૂમિને ઉજજડ, 
વેરાન કરી મૂકે છે : તને કુપિત કરીને અમે તારા પ્રબળ 
પ્રહારને રખે નોતરીએ. જ્યારે તું નીચેથી અને ઉપરથી 
બધું ચાવી ખાતો, ધસમસતી સેનાની જેમ અહીંતહીં 
બધેથી ફરી વળે છે, પવનો તારા પર ફૂંકાય છે, ત્યારે 
તું વાવણી કરનાર ભોયમાં વાવેતર કરે તેમ, તારી 
શ્મશ્રરૂપ ઝળહળતી જ્વાળાઓને ભોયમાં વાવે છે. 
(3ત વા ૩૫? વુક્ષળ વામઢ્‌ 
વણરન ઝત્તપસ્ય સ્વધાવઃ । 
3ત જિત્યા ઝર્વરળાં મવન્તિ 
પ તે સતિ તવિષો સુજીધામ । 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૩૪ 


ત્રટ્‌ ઝરતો વતત વપ્તત દ ઘરતી આકાશને જડાઈ એક ઘઈ જાય છે. ઝગમગતા 
પ્રશ્મેષિ પ્રમચિગીવ મેતા તોડરશ્રી શોભતા ચરણે, સ્વપ્રકાશે પ્રકાશતા, ધૂણતા તમે 
ઢા તે વાતો અનુવાતિ ગો વેરાનોમાં દોટ દો છા. તમારા અવિરત આવેમે પર્વતો, 
વત્તેવ ગુ વપ % બૂક ॥ વનો ધણધણ છે, ભૂમિભાગો કંપાયમ;ન થાય છે. 
૧૦, ૧૪૨, ૩-૪) (વિ દિત્રસિ ળવતન તિટર 
ઘીની આહુતિશ્રી સિકત લતિત ગતિએ ચાલતા ટચ્છુઝમે યુગત્ત તલની 
અગ્નિનો સૂર્યરશ્મિ સાથે સંયોગ થઈ રહ્ય છે. ઇરાન ઝુક-*ાળ્યો 
(૫, ૩૪, ૧) યહેગત ત્તમાનવઃ 
૮પકાદાર ધોડાવાળા, વેગે દોડતા રથે ચડીને ઝસ્યુત! ત્રિવ્‌ વો અગ્વત્ાનનતલતિ 
તમે જ્યારે આવો છો, ત્યારે જળો ખળભળે છે, વૃટો પર્વતાન વસ્તિ: । 
ઊખડી પડે છે, ત્યારે અંતરીક્ષ ધેનુકાયી વૃષબની જેમ બૂર્યાનેપુ 3ેઝતે 1 
ભાંભરે છે. ૮, ૨૦, ૪-૫) 
(૧4 પ્રાઢાસિટ યૃયસામત્ક- યુદ્રવણનમાં : 
વીજુ-પપિમિથજો નથેમિ: ઘરતીના છંડા ધૂળ ઘૂંધળા બની ગયા. તુમૃલ 
ક્ૉવન્ત આપો *ખુહે વનાન્ત- કોલાહલ આકાશને આંબ્યો. 
વૉ મિત્રો વષમ: દ્રન્‍્રતુ ચૌ: । (મ બુથ મત્તા ધ્લમિત કહલ. 
૫, ૩૮, €) ઢિવિ ઘોષ મામત્ત । 
વર્ષા સાથે વાતા ઝંઝાવાત (મક્ત) : ૭, ૮૩, ૩) 
ઊભી ભેખડો ઢળી પડે છે. અલગ અલગ રહેલ દ 


ચોમાસુ તરણાને 
ચોમાસું તરણા/ને જઈને કયો ડે અજ ઈંલુચટ્ટક ન કરે. 


પ/ન?મ/ હોય તૈ કકે ખમા, 

અ/ તો ગલગ લિયા થ/% છે ભ/તર, 

એક/ઇ ઈોડવ/ને જરજ ઉ૧/૧, 

આ તો હિલોળે આખુંજે ખેતર / 
અહણિજ/% પ/ડ/ એક અ/રપ/ર ઊતરીને મેજી ૯૯% સરે, 
ચોમાસુ તરણાને જઈને કયો ડે અ/મ જંલુંચટટ#ક ના ફરકે. 

ભન/છમ્મ વ/યર/ન/ લ્હેરખ/ ૯/૧ છે 

મન? સડકની ગજ, 

ડેટલું જીજાવ/ ને કેટલું મઘમધ્યં. 7 

ઉત્તર એનો છે બહ અઘરો. 
પતંગિયાને અડું તો એવું લગે ડે કોઈ રંગોમાં છોકમ/ર થરકે / 
ચોમ/સુ તરણ/ને જઈને કિયો ડે અ/મ લંલુંચટટક ના ટૃરે. 

લાલજી કાનપરિયા 


હ્્ટ્શ 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૩૫ 





તર્ક અને ચિતન 


ભારતીય તેમજ પાશ્ચાત્ય ચિંતનાત્મક ઇતિહાસ 
અને પરંપરામાં તર્કનું વિશિષ્ઠ સ્થાન છે. ભારતીય 
જ્ઞાનમીમાંસામાં તેને પ્રમાણશાસ્તર કહેવામાં આવે છે. 
પડ્દર્શનોમાં 'ન્યાય' એ પ્રમાણનું દર્શન કહેવાય છે. 
ગૌતમત્રષિ એ તેના પ્રતિપાદક છે. પાશ્ચાત્ય ચિંતનમાં 
ગ્રીક થિતન પ્રાચીન ચિંતન છે. ગ્રીક ચિંતનમાં 
એરિસ્ટોટલ (૩૮૪-૩રર ઈ.સ. પૂર્વે) તર્કના મુખ્ય 
પ્રતિપાદક લખાય છે. જ્યારે ગ્રીક અને ભારતીય ન્યાયની 
તુલના થાય છે ત્યારે તેના સંવિધાનને (સિલૉજિઝમને) 
ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, આમ છતાં ભારતીય ન્યાયમાં 
તર્કનો ઉદ્દેશ કેવળ 'સાબિતી' નથી. પરંતુ તેને નિ-નય, 
કોઈ પારગામી ધ્યેય તરફ દોરી જવાનું છે. ભારતીય 
ચિંતનનું ધ્યેય મનુષ્યને તાત્વિક ચિંતન તરફ દોરી 
જવાનું છે. તે ફકત ગણિતશાસ્ત્ર નથી જેમાં સંખ્યા કે 
તેની વિવિધ પ્રક્રિયાને ધારી લઈને કેવળ માનસિક 
ગણતરીને પ્રયોજિત કરવામાં આવે છે. જેમ પ્લેટો 
'પ્રોટાગોરાસ' સંવાદમાં રૂપતત્ત્વ (આઈડિયા) વિશે 
આલેખન કરે છે અને તેમાં રૂપતત્ત્વ શા માટે 'વસ્તુ'ના 
સર્વદેશી આધારને અનુલક્ષીને વિચારાય છે તે મૂળભૂત 

પ્રશ્ન પણ પુછાય છે. તત્ત્વચિતન આધારના ચિત્તનને 
પણ વિચારે છે. તેથી તત્ત્વજ્ઞાન 'સ્વચિકિત્સા' કરે છે. 
તે સ્વયં પોતાની પરીક્ષા કરે છે. 

આ સંદર્ભમાં ન્યાય અનુમાનના નિયમો અને 
આધારને યોગ્ય રીતે તપાસે છે. ભારતીય ન્યાયના બે 
પ્રકારો છે : સ્વાર્થ અને પરાર્થ. જ્યાં જ્યાં ધુમાડો છે 
ત્યાં અગ્નિ છે એ એક વખત સમજ લીધું ત્યારબાદ 
સામેની વ્યક્તિને તે સમજાવવા પરાર્થ અનુમાનનો 
ઉપયોગ કરવામાં :આવે છે. તે પંચાવયવી અનુમાન કે 
સંવિધાન છે. પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ-વ્યાપ્તિ, ઉપનય 
અને નિગમન એ તેનાં પાંચ વિધાન અને સોપાન છે. 
એરિસ્ટૉટલે જે મહત્ત્વનું કાર્ય કર્યું તે સંવિધાનનાં રૂપો 
આપ્યાં અને તેમાં પ્રથમ આકૃતિનું નિર્માણ કર્યું જે 


બટ્ણ---- 


હરસિદ્ધ જોષી 


તેમણે કહ્યું કે પૂર્ણ આકૃતિ છે. તેમાં બારબારાનું સંવિધાન 
એ પૂર્ણ છે. તેનાં ત્રણે વિધાનો 'સવિ' (/) પ્રકારનાં 
છે. તેનું ગણિત એ ઉ-1િમાં (ઉદ્દેશ્ય-વિધેય) વર્ગ 
(કલાસ)નો ખ્યાલ છે. આ ગણિતમાં મહત્વનો ભાગ 
ભજવે છે. તે પરથી 'સે૮'નો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદતતિ થયો છે. 

અનુમાનનો હેતુ વાસ્તવિક રીતે કોઈ ન્યાય કે 
નિગમન તારવવાનો છે. પરંતુ પાશ્ચાત્ય તર્કશાસ્ર આથી 
એક પગલું આગળ ગયું છે. એ ભાવવાચીકરણ 
(એબ્સદ્રંકશન)ની પ્રક્રિયા હાથ ધરે છે, વાસ્તવિક 
જગતમાં બોલીચાલી, બૌદ્ધિક વિવાદ, ગણતરી અને 
અનુમાનની ક્રિયા આગળ વધે છે ત્યારે એક દષ્ટિએ 
વિચારીએ તો તે ભાવવાચીકરણ જ છે. પરંતુ સંખ્યાને 
ધારી લઈને તે પ્રતીક લેખીને જ્યારે સામાન્યીકરણ કરાય 
છે ત્યારે તે વધુ તાર્કિક પ્રકારનું ભાવવાચીકરણ છે. 
ઉદાહરણ તરીકે તમે કોઈ પણ સંખ્યાને તેનો અન્ય 
સંખ્યા સાથે સરવાળો કરો કે ગુણાકાર કરો તો તે 
પ્રથમ સંખ્યા સાથે બીજી સંખ્યાનો જે સંબંઘ છે તે જ 
થવાનો, તે સંબંધ બદલો તો પણ તે જ રહેવાનો, આ 
ઉપરછલ્વી દછિએ સમજી ન શકાય, પરંતુ તેને પ્રતીક 
દ્વારા રજૂ કરાય ત્યારે નીચે મુજબ લખી શકાય. 

ક#*ખકગ-ખન-્ક 
અથવા 
ક2૮(૦ખ-ખ૭%(*ક 

આમ રજૂ થાય તો તે સમજી શકાય છે. 
વાસ્તવમાં તર્ક વાસ્તવિક બાબતને અમૂર્ત રીતે રજૂ કરે 
છે તેથી તેને સમજવામાં મુશ્કેલી રહે છે. પ્રતીકાત્મક 
તર્ક હજુ વધુ તેને 'ક્ષ' (મ) કે તેની સંયોગીસંયુક્ત, 
શરતી, વૈકલ્પિક, અપૂર્ણ વૈકલ્પિક, પૂર્ણ વૈકલ્પિક, 
દ્વિશરતી વિધાનમાં રજૂ કરે છે. ત્યારે તેને સમજવા 
ગણિત કે કલનશાસ્ત (કૅલક્યુલસ)ની સહાય લેવી પડે 
છે. જ્યારે એમ કહેવામાં આવે કે કોઈ પણ બે સંખ્યાનો 
યોગ કે તે વચ્ચેનું અંતર, તેનું ગુણનફલ તેના વર્ગના 


નવેમ્બર ર૦૦1 : ૧૩૬ 


અંતર બરાબર થાય છે, તેને અમૂતંપણે સમજવું પડે 
છે. તેને નીચ મુજબ પ્રતીકમાં રજ કરી શકાય. 

(ક * ખ) (ક - ખ) - કર - ખર 

જેમ ગણિતમાં કોઈ બાબતને અમૂર્તપણે ૨% 
કરાય છે તેમ તર્કમાં પણ અમૂક બાબતને અમર્તપણે 
રજૂ કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે એમ બોલાય કૅ 
“એવું ન બને કે મનૃષ્ય મહેનત કરે અને તે સફળ ન 
બને.' આ વિઘાનને પ્રતીકમાં રજૂ કરવું હોય તો એમ 
કરાય કે - (મ * - સ) મ - મહેનત અને સ - 
સફળતા. છેલ્લાં સો વર્ષમાં જૈ પ્રતીકાત્મક તર્કની પ્રગતિ 
થઈ તેની મૂળ ચાવી આમાં રહી છે. આથી આધુનિક 
તર્કમાં પરંપરાગત એરિસ્ટૉટલના તર્કને બાજુએ રાખીને 
ગણિતને તેના આદર્શ તરીકે લઈને પ્રગતિ કરવામાં 
આવી. જેમ ન્યાયદર્શનમાં સામાન્ય ક સવદેશી વિધાનને 
તેના આદર્શ તરીકે લેખવામાં આવ્યું. જ્યાં જ્યાં ક 
છે ત્યાં અગ્નિ છે એ તેનું ઉદ્દાહરણ છે. તે વ્યાપ્તિ 
તરીકે લેવામાં આવે છે. એરિસ્ટૉટલે બે પ્રકારનાં સાર્વત્રિક 
વિધાનો લીધાં : (૧) બધા મનુષ્ય વાતો કરી શકે છે 
(ર) કોઈ પણ પ્રાણી સંવેદનવિહીન નંથી આ બે 
વિઘાતોને આધાર નિંગમનશાસ્ત્ર રચવામાં આવ્યું. પરંતુ 
તેથી જગતની અમૂર્ત પદ્ધતિ હજુ બાકી રહેતી હતી. 
ડ્રેને ડેકાર્ટ્સે (૧૫૯૬-૧૬૫૦) ગાણિતિક સંશયની પદ્રતિ 
રજૂ કરી. તેણે ચિતનને ગાણિતિક પદ્રતિ આપી. 
ત્યારબાદ જી. ડબ્લ્યુ. લેઈબ્નીત્ઝે (1૬૪૬-૧૪૧૬) ગણિત 
અને તર્કશાસ્રમાં કલનશાર્ત્ર (કૅલક્યુલસ)નું મહત્ત્વનું 
પ્રદાન કર્યું. આની સહાય તકશાસ્રમાં લેવામાં આવી, 
જે સત્ય-મૂલ્ય નિરણય-પદ્રતિમાં હવે પછી ન્નેઈશું. 

જમ ભાષા કર્તા, કર્મ અને ક્ચિાપદના વ્યાકરણથી 
વિકાસ કરે છે તેમ તર્ક સંયોજક (કૉપ્યુલર), કૂંચીઓ, 
નિયમોના આધારે વિકાસ કરે છે. સાધારણ બોલચાલની 
ભાષા વાસ્તવિક વિષય અને વસ્તુને ધારી લઈને કામ 
કરે છે. પરંત જેમ ભાષાનાં સ્વરૂપો બદલાય છે અને 
અમૂર્ત વિઝાનો સ!થે ભાષાને વહેવાર કરવો પડે છે 
તેમ તે અમૂર્ત અને જટિલ બને છે. તેના નિયમોને 
વ્યાકરણ અને તાત્તિક પ્રતીક સાથે જોડીને સમજવા 
પડે છે. તર્કમાં પણ તેના નિયમો સાથે પરિચય કેળવવો 
પડે છે. રસેલને આ વિષયમાં અત્યંત રસ પડ્યો અને 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧30 





એ. એન. વ્હાઈટહડ (૧૮૬૧-૧૯૪૮) સાથે મળીને 
તેમણે તર્કના આધારે ગણિતની વ્યવસ્થા. વિચારી 
“ઈન્ટ્રોડડશન ટું મૅધેમેટિકલ ફિલૉસોટી' પુસ્તક લખ્યુ 
અને ગાણિતિક ચિંતન રજ કર્યું. 
તર્ક જટિલ બાબતોને કે વિઘાનોને સાદા સ્વરૂપમાં 
રજ્‌ કર શકે છે. પ્રાચીન સમયમાં એરિસ્ટૉટલના તર્કમ્‌ 
“અતે', 'અથવા', “જે', 'કાં તો', “'નહિ', “કક્ત', “માત્ર' 
એવા અપવાદક, સંયુક્ત કે શરતી સંકૅતોથી શરૃ કરીને 
વિધેયાત્મક, નિષેધાત્મક, સવદેશી, આંશિક, વિશેષ 
નામવાચી જેવી «ટિલ રચનાયૃક્ત વિધાનો હતાં તમજ 
તની સાથે જટિલ અનુમાનપરક રચના કરવામાં આવતી 
સ જેમ 'લાલ' શબ્દથી આરંભ કરીને “આ કાપડ 
લાલ છે' એવી વિધેયસ્વરૂપ અભિવ્યક્તિ થતી હતી. 
આંશિક કૅ સર્વદેશી પરિમાણને લઈને પ્રાતિક ૨% આત 
થતીં હતી. પ્રાચીન તકમાં સંય!જક 'હોવું', 'થવ્‌ં' (ટુ બી) 
રહેતું હતું. ત આધુનિક તર્કમાં વિધાનસૂત્ર (પ્ર પ્રપોઝિશનલ 
ન્કશન) “ક “%' '7#%' એ રીતે ર%ૂ થાય છે. 
પ્રતીકમાં કરકસર રહી છે. તે ગાણિતિક દટ્ટિનં 
અમૂર્તકરણ ક ભાવવાચીકરણ છે છે. લંબાણપૂર્વક દલીલમાં 
તે સ્મૃતિને સંકોરવાનું કાર્ય કરે છે. જેમ કે “એક લેખકે 
લ મિઝરેબલ્સ લખ્યું છે.' તને #ક્ષ રીતે વિધાનસૂત્રમાં 
રજૂ કરી શકાય છે. રસેલે આ 'વિધાનસૂત્ર'નું પ્રતિપાદન 
કર્યું છેં. તેમાં છની જગ્યાએ તેનો લેખક પરિવત્યં 
(વેરિયેબલ) તરીકે રહી શકે છે. “આ શહેર છે', ત 
પૂવંમાં હોય, પશ્ચિમમાં હોય તેમ પરિવર્તનશીલ રહાં 
શકે છે. આ સૂત પ્રાચીન તર્કમાં ઉપલબ્ધ નહોતું તે 
હવે આધુનિક તર્કમાં અમૂર્ત પ્રતીક તરરીકે છે. 
૧૯૦૦માં પૅક્સિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય તત્ત્વજ્ઞાનની 
કોંગ્રેસ યોજાઈ ત્યારે ક્રેજ (૧૮૪૮-૧૯૨૫), પીંસાનો 
જસેપ (૧૮૫૮-૧૯૩૨) અને પિઅસૅ (૧૮૩૯-૧૯૧૮) 
તર્કને વધુ વિશાળ પાય! પર ગણિતની મદદ લઈને 
વ્યાપક રચવા આયોજન કર્યું. એમાં એ પઈીથી રસેલ, 
વ્હાઈટટૈડ અને વિટજેન્સટાઈને પણ પોતાનું યોગદાન 
આપ્યું એ હવે પછી આપણે ન્ેઈશં. આઘુનિક તર્કશાલ્ી 


૬ 7? ૬ 


૬ 


એમ માને છે કે સાદાં વિધાનોને વિવિધ સાંકળા 
(કનેકિટવ્ઝ) અને સંયોજનો દ્રારા લઈને દલીલરૃપે 


આલેખિત કરી શકાય. એમાં ભાવવાચી રીત નિયમ 


ધ્ધ 


દ 


અનુસ્યૂત હોય. તે અનુભવજગતમાંથી જ ઉદ્ભવેલ 
હોય, તેનું ચિત્રણ તથ્યમાં જ સંભવે છે. એ મૂળ તો 
કોઈ ભાષા અને પ્રતીક દ્વારા વ્યકત થાય છે. તેથી 
ભાષાની સીમા એ ચિંતતની સીમા છે એમ 
વિટ્જેન્સટાઈન કહે છે તેનો અર્ધ આ છે. સંસારની 
સીમા પણ આ ભાષા દ્વારા મર્યાદિત થાય છે. આમ 
પરોદ્ષપણે ભાષા એ. ગતભ્વેલાં તથ્યોની પ્રતીકાત્મક 
રચના છે, એમ કહી શકાય. પરોક્ષપણે તર્ક એ તથ્ય 
પર આર્ધારેત છે અને જે વિધાન અનુભવજગત પર 
આધારિત નથી તેનું આખરી પ્રામાણ્ય શંકાસ્પદ છે. 

અમુક દષ્ટિએ પ્રાચીન પરંપરામાં વિધાનનું 
વિશ્લેષણ, તેનાં વિવિધ પેટાઅનુમાનો, વિરોધનો ખ્યાલ 
એ બાબતો પર વિચારણા થઈ છે. જેમ કે 'બધી 
વસ્તુઓ નાશવાન છે.' તેર્મા તેનાં દષ્ટાતોનો ખ્યાલ 
કરવામાં આવ્યો છે. તે વર્ગના કેટલાક સભ્યો કે 
ઉદ્દાહરણો પરથી વર્ગના બઘા સભ્યો તરફ વ્યાપ્તિકૃદકો 
મારવામાં આવ્યો છે. પરંતુ તે તદ્દન નિશ્ચિત છે કે નહિ 
તે વિશે શંકા ઉદ્દભવે છે. તે કાં તો પૂર્ણ વ્યાપ્તિ 
અથવા અપૂર્ણ સાદી ગણના દ્રારા વ્યાપ્તિ બને છે. જે 
પૂર્ણ વ્યાપ્તિ હોય તો તેના એકેએક દષ્ટાંતની ગણના 
કરવામાં આવી છે એમ કહેવું પડે અને તે વૈજ્ઞાનિક 
વ્યાપ્તિ જેમાં થોડામાંથી 'સર્વ' પર વિચારવાની વ્યાપ્તિ 
હોવી જોઈએ પરંતુ તેમ પૂર્ણ વ્યાપ્તિમાં રહેતું નથી. 
અને જો એમ કહેવામાં આવે કે તે સાદી ગણના દ્વારા 
વ્યાપ્તિ કે સામાન્ય વિધાન છે તો તે ભવિષ્યમાં તેનો 
વિરોધી દાખલો સર્જાય કે જેવા મળે તો તે કાચી સાબિત 
થાય છે. આમ પરંપરાગત તર્કશાસ્રમાં વૈજ્ઞાનિક ચિંતન 
છે કે નહિ તે પ્રશ્ન રહેતો હતો. તે હવે ભાવવાચીકરણથી 
તેને પ્રાતિક સ્વરૂપ આપી દેવાયું છે. તેને આરંભથી 
નિગમનાત્મક સ્વરૂપ આપી દેવામાં આવ્યું છે. તે વિધાન 
પહેલાં 'તે સંભવ છે' ($%) એટલે કે ($ક) એવું 
પ્રતીક લખાય છે જેનો અર્થ “$' એ અસ્તિત્વ માટે લખ્યું 
છે, તેમાં જે તે વસ્તુનું અસ્તિત્વ છે તે જણાવવામાં 
આવ્યું છે. તેને સંક્ષેપમાં લખવામાં આવ્યું છે. 

સત્ય એ તદેવાર્થક (ટોટોલૉજ) છે તેનો અર્થ 
એ છે કે જે મૂળ આધારવાક્યમાં કહેવામાં આવ્યું છે. 


સકક 





'સર્વ વસ્તુઓ નાશવાન છે' તેથી “આ વસ્તુ [કે વૃક્ષ) 
નાશવાન છે' તેમાં પનરુક્તિ જણાય તે સંભવિત છે. 
પરંતુ જ્યારે જુદાં જુદ્દા વિધાનો વચ્ચેના સંબંધો 
અસ્તિત્વમાં આવે છે ત્યારે તેના 'સત્ય' અને 
'અસત્ય'ના નિર્ણય વિચારી શકાય તેમ છે. જેમ કે 
તર્કમાં જ્યારે બે જુદ્યા વિધાનો 'રામ વનમાં ગયા' અને 
'સીતા વનમાં ગયાં' ત્યણે “ પ્રતીક દ્વારા જોડવામાં 
આવે છે. શરતી વિધાન હોય 'જે આકાશમાં વાદળાંઓ 
ઘેરાય તો વરસાદ આવે છે' તેમા શરતીનું પ્રતીક “2” 
છે. જો વૈકલ્પિક વિધાન હોય-જેમ કે કાં તો તમે 
અમેરિકન છો અથવા તમે ભારતીય છો.' તેમાં વિકલ્પનું 
પ્રતીક *૫/' છે. પૂર્ણ વૈકલ્પિક જેમ કે તમે કાં તો 
ભારતીય છો અથવા બિન-ભારતીય છો તેમાં અથવાનું 
પ્રતીક *1,' છે. દ્વિશરતી વિધાન જેમકે 'તમે જ આ 
પાસપોૉર્ટના ધારક છો' તેમાં તેનું પ્રતીક *“' છે. આમ 
આવાં વિધાનોનું સત્ય-મ્લ્ય કેવી રીતે નિશ્ચિત કરવું 
તે આધુનિક તર્કમાં વિચારવામાં આવે છે. આમાં 
ઉદાહરણ તરીકે આપણે શરતી વિધાન લઈએ. “જે 
આકાશમાં વાદળાં જામે તો વરસાદ આવે છે.' “વરસાદ 
આવતો નથી, તેથી આકાશમાં વાદળાં જમતાં નથી.' 
તે દલીલને કલનશાર્ત્ર (કૅલક્યુલસ) દ્વારા તપાસીએ તે 
પહેલાં સત્ય-અસત્યનાં સંભવિત રૂપો ક્યાં છે તે 
જોઈએ. આકાશમાં વાદળાં - 'આ' છે અને વરસાદ 
માટે 'વ' છે. આ બે પૂર્વગામી છે અને 'વ' અનુગામી 
છે. આમાં બે પરિવર્ત્ય છે. પરિવર્ત્ય એને કહેવાય કે 
તેની જગ્યાએ કોઈ અન્યને મૂકી રાકાય. બે પરિવર્ત્ય 
હોય ત્યારે તેના સત્ય-અસત્યનાં રૂપો ચાર આવી શકે 


જે નીચે મુજબ છે. 
આ વ 
સત્ય સત્ય 
સત્ય અસત્ય 
અસત્ય સત્ય 
અસત્ય અસત્ય 


આ રીતે તેનાં ચાર સંભવિત જેડકાં હોઈ શકે 
છે. તેનો તાર્કિક નિર્ણય ૧૦૧૧ છે. ૧ - સત્ય અને 
૦ - અસત્ય. એ ત્રણ બાબતોમાં સત્ય છે અને એક 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૩૮ 


બાબતમાં જ્યાર પૂર્વગામી સત્ય હોય અને અનૃગામી 
અસત્ય હોય ત્યારે તેનું મૂલ્લ ૦ એટલે અસત્ય છે. 
આવું સંયોગી-સંયુક્ત “અને' દ્વારા સંબંધિત હોય 
તેમાં નિર્ણય લઈ શકાય છે. તે ૧૦૦૦ છે. જ્યારે બંને 
વિધાનો સત્ય હોય ત્યારે તેનું મૂલ્ય 'સત્ય' એટલે ૧ 
છે. બાકી બધામાં એ અસત્ય એટલે ૦ છે વૈકલ્પિક 
વિધાનમાં તેનો નિર્ણય્‌ ૧૧૧૦ છે. પૂર્ણ વૈકલ્પિકની 
બાબતમાં ૦૧૧૦ છે. 

જ્યારે બે વિઘાનો વચ્ચે નિણય લેવાનો હોય 
ત્યારે તેના સત્ય-અસત્યનાં નેડકાઓ ૨*-૪ 
છે. પરંતુ જ્યારે બેથી વધુ ત્રણ વિધાનો વગ્ચે જેમ કૅ 
'રામ વનમાં ગયા અને સીતા વનમાં ગયાં અને લક્ષ્મણ 
વનમાં ગયા' ત્યારે તેનાં સત્ય-અસત્યનાં જેડકાંઓ 
૨૨-૮ હોય છે. ને ચાર વિધાનો હોય ત્યારે તેનાં 
જોડકાંઓ ર*-૧૬ હોય છે. મહદંશે લોકો રારતી વિધાન 
બોલતા હોય છે. જેમ કે 'ે ચૂંટણીઓ થાય તો 
વિરોધપક્ષ હારી જાય છે. આ વિધાનના સત્ય-ગ્‌લ્યોમાં 
બીજી સભવિતતા 7૮ ખોટી પડે છ જેમા પૂર્વગામી 
સત્ય હોય અન અનુગા* પ અસત્ય હોય. એ 
કલનશાત્રની પદ્તિ દ્વારા ચકાસીએ ત્યારે માલૂમ પડશે. 
અહીં આપણે જેઈ લઈએ કે આ જે પ્રતીકો છે તેને 
એકબીન્મમાં ઉતારી શકાય ઈ. જેમકે “જે...તો'ને 
'અને'માં, 'અને'ને “જ...તૉ'માં, “જો...તો'ને 
“વિકલ્પમાં'' ઉદાહરણ તરીકે 'જે...તો' એવા શરતી 
વિધાનને “અને'માં આ * ઉતારી શકાય. તેની વ્યાખ્યા 
આ છે. - (પ* - 2/: મસનુપ્ય મહેનત કરે તો 
તે સફળ થાય છે. તેને “એવું નથી કે મનુષ્ય મહેનત 
કરે અને તે સફળ ન થાય.' ગાણિતિક રીતે ૩ શરતી 
વિધાનને * માં મૂકવું હોય ત્યારે મૂળ કૌસને - લગાવવું 
અને વિધેયને (વિ) પણ -- લગાવવું જરૂરી છે. 

હવે ક્લનશાસ્ત્રની રીતે શરતી વિધાનનો શી રીતે 
નિર્ણય લેવાય તે જેઈએ. સવંપ્રથમ દલીલને નીચે 
મુજબ રજૂ કરી શકાય છે. “4 ચૂંટણી થાય તો 
વિરોધપક્ષ હારી જાય છે.' અહીં 'ચૂંટણી થાય છે તેથી 
વિરોધપક્ષ હારી «ય છે.' ચૂંટણી - ચ. વિરોધપક્ષ 
હારી જય - વિ. 


હોય 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૩૯ 


રૃ ૩ ર્‌ ષ્‌ ૪ છ દ 
1-ર-૩ (ચ ૩ વિ) * ચ) ૩ વિ 
૩-૮૫૫ સ સ સ સ સ સ સ 
કક સ્ટે કઈ સ. સાદ. વ 
છગએ જા. શ સ - કઃ સ. સે 
છેલ્લા અ સ અ અ અ સ અ 
નિ ર્ણય (૪ પર બધાં સત્ય્મૂલ્ય આવે છે માટ 


દશાવે છે. આ દલીલ સંપૂણત; યથાર્થ છે.) 

(આમાં પ્રથમ નાના કૉસનં પરિણામ લેવાનં 
પછી મોટો કૌંસ અને ત્યારબાદ છેવ્વ 'વ' સાથે નિર્ણય 
લેવાનો છે.) 

ઉપ્યુંકત નિર્ણયરીતિ દશાવે છે » 
મૂલ્યની ટ્રંચી (મેટ્રિક્સ) જે ૧૦૧૧ છે તે મર 
પરંતુ 'પ'માં * છે અને તે ચંયોગી સંયુક્ત વિધાનની 
નિર્ણયરીતિ મુજબ નક્કી થ્યું છે તેની ટૂંચી ૧૦૦૦ છે. 
તેની નોંધ લેવી આવશ્યક છે. આધતિક તર્કશાસ્ત્ર મબ 
જ્યારે દલીલ યથાર્થ છે એમ નછી થાય છેં ત્યાગ તે 


£ ૮? 


તદવાર્થક' ટોટોલૉજ-છે તેમ કહી શકાય. અ દલીલ 
સાચી હોય તો તે તેના કવ તવેવીસ નિયમોમાં એક 


નિયમ બને છે, વહેવારમાં પણ શરતી વિધાનના 
પૂર્વગામીને સ્વીકારીને અનૃગામીંને સ્વીકારવામાં આવે 
છે. જેમ કૅ મનૃષ્ય ઝર પીએ તો ત મૃત્યુ પામે છે. આ 
મનુષ્ય ઝર પીએ છે. તેથી આ મનુષ્ય મૃત્યુ પામે છે. 

આ ઉપરંત જેને પ્રાચીન અનમાનમાં 'વ્યુત્કરમ 
અનુમાન' (કૉન્ટ્રાપોઝિશન) કહે છે તેમાં સ્વરૂપનો કેંગ્કાર 
થાય છતાં તેનો અર્થ બદલાતો નર્થી. જમ કે 'બધા 
વેપારીઓ ચતુર હોય છે' તેથી “કેટલાક બિનચતુર એ 
બિનવેપારી હોય છે' એમ કહેવાથી તેનો અથ બદલાતો 
નથી. ગણિતમાં પણ નીચેના ઉદ્દાહરણ પરથી સમત્તરો 
કે તે કેવળ જગ્યાનો કેરફાર છે. 

૫ન્‍ક-ફન્પ 

તર્કમાં પણ આ એક નિયમ બન ઈ. આમ છતાં 
જ્યાં વર્ગનો ખ્યાલ નથી અને કક્ત સંબંધના ખ્યાલ 
પર વિધાન રચાય છે તેમાં «ગ્યાની ફેરબદલી સંભવિત 
નથી. જેમ કે “સોનું એ ચાંદીથી મોંઘી ધાતુ છે.' તમો 
'ચાંદીથી મોંઘી'નો કોઈ વર્ગ નથી. આઘનિક તર્કમાં 


#35“.7 * 
*. 


ટ 


ક 


ટ 


વિશિષ્ઠ સંબંધને 'સમ', 'અસમ', 'વિષમ', વિધાનના 
સંક્રમણને 'સંક્રાન્ત', “અસંક્રાન્ત', 'બિનસંક્રાન્ત' એમ 
ત્રણ પ્રકારોમાં આલેખ્યા છે. જેમ કે ઇંગ્લૅન્ડ એ ભારત 
કરતાં નાનો દ્રેશ છે' એ સંબંધ 'વિષમ' છે. તેમાં 
ઉદ્દેશ્ય એ વિધેય સાથે કદી પરિવર્તિત કરી શકાય નહિ. 

ઉદ્દેશ્ય અને વિઘેયના સંબંધને લક્ષમાં લઈને 
અઢારમી સદીમાં ઈમાન્યુઅલ કૅન્ટે (૧૭૨૪-૧૮૦૪) શુદ્ધ 
તર્કની આલોચના કરી હતી, અને વિધાનના સ્વરૂપની 
મદદ લઈને તેમણે દર્શાવ્યું કે વિજ્ઞાન અને તત્ત્વચિતનનાં 
કાર્યક્ષેત્ર ભિન્ન છે. કૅન્ટે વિજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિને 
કેન્દ્રમાં લીધાં અને પ્રકૃતિની એકરૂપતા તેમજ 
કાર્યકારણના નિયમને પ્રાકૃતિક સ્વભાવ દ્વારા સમર્થન 
આપ્યું. વિજ્ઞાનમાં માનવબુદ્ધિ શી રીતે ક્રિયાશીલ છે ? 
એ પ્રશ્ન કૅન્ટે પૂછયો અને તેમાં તર્કની કામગીરીને તપાસી. 
પરેતુ એરિસ્ટૉટલે [વિધાનનું જે સ્વરૂપ પ્રતિપાદિત કર્યું 
હતું તેને જ કૅન્ટે સ્વીકાર્યુ. ઉ-વિ પ્રકારની રચના જે 
ભાષામાં સામેલ છે તેને કૅન્ટે ગણનામાં લઈને 
પૃથક્કરણાત્મક (એનૅલિટિક) અને સં*લેષણાત્મક 
(સિન્થેટિક) વિભાજન દ્વારા જ્ઞાનના સ્વરૂપને દર્શાવ્યું. 
બંને પ્રકારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં બુદ્ધિ ક્રિયાશીલ છે. 

આ ઉપરાંત વૈજ્ઞાનિક બુદ્ધિ જગતના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત 
કરવામાં તેનું પ્રત્યયવાચક (કૅટેગૉરિયલ) આકલન અને 
સંકલન કરે છે. તેના મુખ્ય ચાર આધારો છે. (૧) 
પરિમાણ, (ર) ગુણ, (૩) સંબંધ અને (૪) સંભવિતતા 
તેમ જ નિશ્ચયપરકતા. મનુષ્ય ભાષા અને વૈજ્ઞાનિક 
વર્ગીકરણ દ્વારા આ ચાર રીતિઓથી જગતનું વિવરણ 
તેમજ વિવેચન કરે છે. જેમ કે પરિમાણ હેઠળ મનુષ્ય 
એકત્વ, વૈવિધ્ય અને સમગ્રતાને ઉપયોગમાં લે છે. ગૃણના 
શીર્ષક હેઠળ એ સત્તત્ત્વ, નિષેધકતા અને મર્યાદાના 
પ્રત્યયોને ઉપયોગમાં લે છે. માનસિક રીતે એ વિધાનો 
બનાવે છે, જેવાં કે સાર્વત્રિક, આંશિક અને વ્યક્તિપરક. 
ગુણના શીર્ષક હેઠળ એ વિધિવાશી, નિષેધવાચી અને 
અપરિમિત કે અનંતતાનાં વિધાન રચે છે. 

વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી તત્ત્વમીમાંસા અને ઈશ્વરનું 
અસ્તિત્વ તદન ભિત્ર બાબતો છે. વૈજ્ઞાનિક તર્ક અને 
શુદ્ધ તર્ક ઈશ્વરના અસ્તિત્વને 'સાબિત' કરી શકતા નથી. 


કૅન્ટનું જણીતું વિધાન છે કે 'અસ્તિત્વ' એ ઈશ્વરનું 


“વિધેષ' નથી. તાર્કિક સાબિતી એ વિચારલક્ષી અને 
અસ્તિત્વનો ખ્યાલ કરવો એ પણ વિચારલક્ષી છે. તેની 
પૂર્ણતા એ અસ્તિત્વની પૂર્ણતા કે સાબિતી હોઈ શકે 
નહિ. અમ ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો વિચાર કરવા અને 
તેનો યોગ્ય અભિગમ કેળવવા કૅન્ટે વ્યાવહારિક માર્ગ 
અપનાષ્યો. આમ આપણે જ્નેઈ શકીએ છીએ કે 
અરિસ્ટૉટલનું તર્કશારમ 'ચિઘેય સ્વરૂપ'નું છે. તેની 
જગ્યાએ આધુનિક તર્કશાસ્ત્ર 'વર્ગ'ના ખ્યાલથી પર જઈને. 
શરતી, વૈકલ્પિક, વિશેષ અસ્તિત્વલક્ષી, નામ અને 
આંશિક પરિમાણને ધ્યાનમાં લે છે. 

તર્કનો ઉદ્દેશ ભાષાના શબ્દોની સંદિગ્ધતા દૂર 
કરવાનો છે. ભાષા અને તર્ક વચ્ચે આ સંબંધ છે કે 
ભાષામાં સંદિગ્ધતા અલંકાર તરીકે પણ કાર્ય કરી શકે 
છે, પરંતુ તર્ક આ દ્દિઅર્થપણાને દોષ તરીકે લેખી તેને 
દૂર કરે છે. તર્ક તેમાં એવું નિંદેરન કરે છે કે જ્યારે 
આવા શબ્દો, વાકય કે વિધાનમાં વપરાય છે ત્યારે 
તેનો કયો સંદર્ભ (કૉન્ટેફરટ) છે તે ધ્યાનમાં રાખવો 
જરૂરી છે. 'પાણી', 'સૈંઘવ', 'પાયો' અને '(િષય' 
જેવા દ્વિઅર્થી શબ્દોના ઉપયોગમાં તે કયા સંદર્ભમાં 
લેવાય છે તે જેવું જરૂરી છે. ઉદ્દાહરણ તરીકે સૈંઘવને 
ભોજન સમયે બોલવામાં આવે તો તેનો અર્થ “મીઠું 
થવાનો અને મુસાફરી દરમ્યાન તેને બોલવામાં આવે- 
'સૈંધવ લાવો' તો સિંધ્‌ પ્રાંતનો ઘોડો લાવો એમ 
સમજાય. 'ટ્રેકટેટસ'માં વિટ્જેન્સદાઈન કહે છે કે શબ્દ 
કે નામનો અર્થ કોઈ વાક્ય કે વિધાનના સંદર્ભમાં સમજાય 
છે. આગળ વધીને આધુનિક તર્કશારતમાં કહેવાયું છે કે 
કોઈપણ શબ્દનો ઉપયોગ જોવાનો હોય છે. ભાષામાં 
શબ્દનો જેવો પ્રયોગ થયો હોય તે શબ્દનો અર્થ તેવો 
થાય છે. ગિલ્બર્ટ રાઈલે પોતાના લેખ 'ધ થિયરી ઓફ 
મીનિંગ'માં કહ્યું છે કે શબ્દનો અર્થ કાર્યવાહી તત્ત્વ 
(ફન્ક્શનલ ફૅકટર) અથવા સંભવિત કથન, પ્રશ્ન કે 
આદ્દેશના ક્ષેત્રમાં નેવાનો હોય છે. 

આ ઉપરાંત જેમ શખ્દનો અર્થ હોય છે તેમ 
તેનો નિર્દેશ, સંકેત (રેફરન્સ) પણ હોય છે. અમુક 
બાબતમાં ભિત્ર વર્ણન કે શબ્દ વાપરવામાં આવ્યાં હય 
તેમ છતાં તેનો નિર્દેશ એક જ હોય એમ બને છે. જેમ 
કે “સવારનો તારશે અને સાંજનો તારો છે.' તે તારો 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૪૦ 


વાસ્તવમાં એક જ છે. સવારના જુઓ અને બોલો તો 
તે સવારનો તારો કહેવાય અને સાંજના જુઓ અને 
બોલો તો તે સાંજનો તારો કહેવાય. પરંતુ વાસ્તવમાં 
તે તારો એક જ છે. સત્યમૂલ્યમાં પરિવર્તન કર્યા સિવાય 
તેને સ્થાપિત કરી શકાય છે. જેમ કે “ઇન્દિરા ગાંધીનું 
દિલ્હીમાં ખૂન થયું' અને “ભારતનાં પ્રથમ મહિલા વડાં 
પ્રધાનનું દિલ્હીમાં ખૂન થયું.' એ વ્યક્તિ એક જ છે. 
બંને પદનો એક જ અર્થ છે. તેનું સત્ય-મૂલ્ય સમાન 
છે. પ્રથમ પદને “પ' માનવામાં આવે અને બીન્ત પદને 
_ 'ક' મનાય તો નીચે મુજબ રજૂ કરાય. 


પ-ફ-(૫૩ફ)*(ફ-૩૫) 
અથવા 
પસફ-(૫*ફ)૫ (-૫૦ -ફ) 


એરિસ્ટૉટલના તર્ક મુજબ આ શબ્દ જુદા છે 
તેથી અને તે એકવાચી છે તેથી તેને જુદ્દો વર્ગ 
લેખવામાં આવે છે, એકવાચી વિધાન એ સાર્વત્રિક 
વિધાન છે તેથી સાર્વત્રિક વિધાન તરીકે તેની રજૂઆત 
થઈ શકે છે. તેમના મતાનુસાર અર્થ એ વસ્તુવાચકતાને 
નિર્ધારિત કરે છે ત્યારે આધુનિક તર્ક અનસાર વસ્તુ- 
વાચકતા એ અર્થને નિર્ધારિત કરે છે. એ વસ્તુવાચકતાને 
પ્રાથમિક સ્થાન આપે છે. 

સાર્વત્રિક વિધાનની બાબતમાં એરિસ્ટૉટલ 'એ' 
'સવિ' અને ૬'સતિ' એવાં બે વિધાનો રજ કરે છે. 
'સર્વ વેપારીઓ હોશિયાર હોય છે' અને 'કોઈ પણ ફૂલ 
સુગંધ વિનાનું હોતું નથી.' આ વિધાનો નિરપેક્ષ 
પરિમાણયુકત છે. તેને આધુનિક તર્ક અનુસાર 'જનરલ 
પ્રપોઝિશન' કહેવાય છે. પરંતુ તેની પ્રાતિક રજૂઆત 
ભિત્ર રીતે છે. એરિસ્ટોટલ એમ માનતા હતા કે આવા 
સામાન્ય વિધાનનું 'અસ્તિત્વ' છે. પરંતુ આધૂનિક તર્ક 
તેના ખરેખર અસ્તિત્વને સ્વીકારતો નથી. તેને 'સોપાધિક' 
વિધાન તરીકે સમજે છે, અગાઉ તેનો અસ્તિત્વલક્ષી 
ભાવાર્થ રહ્યો છે એમ સમજવામાં આવતું હતું. તેને 
તેનો વર્ગ છે અને તેના સભ્ય હોય છે એમ સમજવામાં 
આવતું હતું. પરંતુ આ ભાવાર્થ આધુનિક તર્કમાં 
સ્વીકારવામાં આવતો નથી. બધા સાક્ષરો વિચારકો 
હોય છે.' અને 'કોઈ પણ યુરોપિયન શ્યામ હોતો નથી.' 
'બધા ત્રિકોણ આકૃતિઓ છે' અને “કોઈ પણ ચતુષ્કોણ 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૪૧ 





વર્તુળ હોતો નથી.' આ 'એ' સવિ અને “ઈ' સનિ 
વિધાન છે. એ નિરપેક્ષ છે અને અસ્તિત્વસગક છે 
એમ અગાઉ સમજવામાં આવતું હતું. આધુનિક તર્ક 
અનુસાર “એ' અને 'ઈ' વિધાનોને 'શરતી' અથવા 
સોપાધિક વિધાન સમજવામાં આવે છે. તેથી તેને આ 
રીતે આલેખિત કશાય કે જો કોઈ “ક હોય જ હમ 
“સક્ષ' હોય તો તે લ “થિજ્ન છે. તેને પ્રાતિક રીતે આ 
મુજબ લખાય :; (દ્ષ) (સક્ષ 2 સિક્ષ). ત્યારબાદ તેને 
ગીક સંતા છ ફાઈ અને # સાઈના પતીકમાં પણ ર% 
કરવામાં આવે છે, (ક્ષ) (જ ૩ 7ક્ષ). ઈ વિધાનને 
આ રીતે રજૂ કરાય : (હ) (સક્ષ ૩ -વક્ષ) અને 
(ક્ષ) (#ક્ષ »ઝ -7ક્ષ). 

આથી વિરુદ્ધ જે આંશિક વિધાનો છે, જવાં કે 
તિ સોડ અને 'ઈનઓ એ અસ્તિત્વનું સૂચન 
કરે છે. તેથી તેનાં પ્રતીકોમાં “ફ' અસ્તિત્વ માટ 
સૂચવવામાં આવે છે. અને તે સોપાધિક નથી, પરંત 
સંયોગી સંયુક્ત (કન્જન્કશન) વિધાન ઇં. સાઈ વિધાન 
જમ કે “કેટલાક ગાયકો સંગીતકાર હોય છે' તેને પ્રતીકમાં 
આ રીતે રજૂ કરાય છે, ($&1) (ગક્ષ * સક્ષ) અને 
એનિ' 'ઓ' વિધાને- કેટલાક રાજનીતિશ્ન ચતુર હોતા 
નથી.' તેને પ્રતીકમરાં અ રીતે રજ કરાય છે ; (હહ) 
(રક્ષ * -ચશ્). 'આઈ'ને ગ્રીક પ્રતીકમાં આ રીત 
ઉતારવામાં અવે છે : (કક્ષ) (છછ - 78) અને 
'ઓ' વિધાનને ગ્રીક પ્રતીકમાં આ રીતે રજૂ કરાય છે, 
($ક્ષ) (છલ * 7) 

આથી પરંપરાગત તર્કશાર્ત્રમાં જે વિધાનનો વિરાધ 
કહેવાય છે તેમાં ફેરફાર આવે છે જે નીચે મુજબ છે. 
(ક્ષ) (ક 2 - વઢ) 

સનિ 5 


(ક્ષ) (સક્ષ ૩ વક્ષ) 
સવિ 4 


120 


(5૯) (3 --- કક) 


ળક 1 
(ડૂ) (સક્ષ * વહ) 
હવે ઉપર્યુક્ત ચાર સામાન્ય વિઘાનોને વિરોધી 
લેખવામાં આવતાં નથી, પરંત તેને શરતી કૅ આશિક 
અસ્તિત્વસૂચક લેખવામાં આવે છે. આમાં વર્ગના 


ઉ 


ખ્યાલને ત્યજ દેવામાં આવ્યો છે. ઉદ્દેશ્ય એ વિધેયમાં 
સમાવિષ્ઠ થતું નથી. પછીથી ઈમાન્યુઅલ કૅન્ટ પણ 
એરિસ્ટૉટલના ઉ-વિ પ્રકારના ખ્યાલથી દોરવાયા હતા. 
તેમણે પૃથક્કરણાત્મક (એનાલિટિક) વિધાનનૌ અર્થ એ 
રીતે આપ્યો હતો કે જમાં 'વિ' એટલે વિધેય તે 'ઉ' 
ઉદ્દેશ્યમાં રહ્યો છે. અને તેમણે ઉદાહરણ આપ્યું હતું 
'૧ર' જે '૭ * પ'માં રહ્યું છે. આથી વિરુદ્ધ 
સંશ્લેપણાત્મક (સિન્થે(દિક) વિધાન એને કહેવાય જેમાં 
વિધેય તે ઉદ્દેશ્યમાં રહ્યું નથી, પરંતુ બહારના તથ્યમાંથી 
ઉપલબ્ધ થાય છે. જેમ કે 'આ મનુષ્યની ઊંચાઈ ૫'-૪' 
છે. 'વરસાદનું કારણ તે વાદળાંઓ છે.' આ વિધાનનું 
સ્વરૂપ જે કારણલક્ષી છે તે 'શાબ્દિક' (એનાલિટિક) 
છે. પરંતુ તે “વાદળાંઓ' છે તે યથાર્થ (સિન્થેટિક) 
વિધાન દર્શાવે છે. શાબ્દિક વિધાન અનિવાર્ય હોય છે 
ત્યારે યથાર્થ વિધાન સંભવિત હોય છે. વરસાદનું કારણ 
તે વાદળાંઓ હોય તે અનિવાર્ય નથી, પરંતુ તે સંભવિત 
છે. એ રીતે મનુષ્યની ઊંચાઈ હોવી તે અનિવાર્ય છે, 
પરંતુ તે ૫'-૪'' છે તે સંભવિત છે. 

જ્યાં વર્ગનો ખ્યાલ હોતો નથી અને સંબંધનો 
ખ્યાલ રહેતો હોય છે ત્યાં આધુનિક તર્ક સંબંધના પ્રકારો 
દર્શાવે છે. જેમ કે સમ, અસમ અને વિષમ. 'ટાગોર 
અને મહાત્મા ગાંધી સમકાલીન વિચારકો છે.' એ 
સમસંબંધ છે. “ઔરંગઝેબ એ શાહજહાંનો પુત્ર હતો.' 
એ અસમ સંબંધ છે. “ક્રોધથી સંમોહ ઉત્પન્ન થાય છે 
અને સંમોહથી વિભ્રમ ઉત્પત્ત થાય છે.' તે સંક્રમિત 
સંબંધ (ટ્રાન્ઝિટિવ) છે. 

આમ છતાં એરિસ્ટૉટલે બાવીસ યથાર્થ સંવિધાનનો 
(સિલૉજિઝમનો) ખ્યાલ આપ્યો છે. તેમાં વર્ગનો ખ્યાલ 
રહ્યો છે. ભારતીય સંવિધાન પણ આ મુજબ છે. 
'સેલારેન્ટ' એ નિષેધક વિધાન માટે છે. આમ વિધાયક 
અને નિષેધક બંને પ્રકારનાં સંવિધાન પાશ્ચાત્ય તેમજ 
ભારતીય ન્યાયમાં ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ ગણિતની પદ્ધતિ 
દ્રારા અનુમાનની સાબિતી શકય છે તે દર્શાવવા 
વિધાનનું સત્ય-મૂલ્ય આંકીને તેનું વિશિષ્ઠ આલેખન 
શક્ય છે તે માદે આધુનિક તર્ક આગ્રહ રાખે છે. 

ઉપર્યુક્ત ચર્ચામાં ભાષાની કામગીરી જેવી જરૂરી 
છે. સામાન્ય લોકોની ભાષા વસ્તુ અને વિષયને ધારી 


બજ 


લે છે તેથી તેને 'ઓબ્જેક્ટ લૅન્ગ્વેઇજ' કહેવાય છે. 
તેનાથી એક ડગલું આગળ તાત્વિક ભાષા દ્વારા લેવાય 
છે. તેમાં ભાષાપરક વિધાનનું સ્વરૂપ ધારણ કરી 
ગણિતની મદદ લઈને તેનું ભાવવાચીકરણ થાય છે. 
તેના ત્રેવીસ નિયમો ક્રિયાશીલ રહે છે. તે મુજબ જે 
નિગમન તારવવામાં આવે છે તે તદેવાર્થક (ટોટોલોજ) 
કહેવાય છે. વિટ્જેન્સટાઈન “ટ્રેક્ટેઠસ'માં કહે છે કે 
સત્ય એ તદેવાર્થક વિધાન છે. જે દલીલમાં છેલ્લે 
બધા નિર્ણયો 'સ' આવે એટલે કે સત્ય હોય તે યથાર્થ 
છે અને તે તદેવાર્થડ છે. આધુનિક તર્ક આ મુજબ 
“મેટાલૅન્ગ્વેઇજ' પરા-ભાષાનો પ્રકાર છે. રસેલ, 
વિટ્રજેન્સ્ટાઈન અને રૂડોલ્ફ કારનેપ આદર્શ ભાષા, તાર્કિક 
ભાષા અતે ભૌતિકીય ભાષા (])11)/56્111511€) કહે 
છે. આદર્શ ભાષાને વિટ્જેન્સટાઈન ભાષા-ખેલ 
(લૅન્ગ્વેઇજ ગેઈમ) કહે છે. 

એક દષ્િએ વસ્તુભાષામાંથી જ તાત્વિક પરા- 
ભાષા ફલિત થાય છે. વાસ્તવમાં ભાષા અને પરા- 
ભાષા એ સાપેક્ષ ૫૬ છે. મૅકસ બ્લેકે વિષય-ભાષાને 
પ્રાથમિક લેખન અને પરા-ભાષાને ગૌણ (સેકન્ડરી) 
લેખન કહ્યું છે. જ્યાં સુધી ભાષાનું અર્થઘટન થતું નથી 
ત્યાં સુધી તે વિષય-ભાષા રહે છે. જ્યારે તેનું અર્થઘટન 
થાય છે ત્યારે તે પરા-ભાષામાં પરિવર્તિત થાય છે, 
તાત્ત્વિક સમસ્યાઓ કે વિરોધાભાસ જવા મળે છે એ 
વિષય-ભાષા અને પરા-ભાષાની વચ્ચે જે અંતર રહ્યું 
છે તે અંગે થવા પામે છે. વિટ્જેન્સટાઈન એમ કહે છે 
કે તાત્ત્વિક સમસ્યાઓ એ ભાષાના અયોગ્ય ઉપયોગ 
દ્વારા ઉપસ્થિત થવા પામે છે, ભાષા અને જગતની 
હકીકતોને સંબંધિત કરીને તેનું યોગ્ય વિવેચન અને 
વિવરણ કરવું જેઈએ. ભાષા અને તથ્ય વચ્ચે જેમ 
બને તેમ નજીકનો સંબંધ સ્થાપિત થવો આવશ્યક છે. 
વિટ્જેન્સટાઈન કહે છે કે “જગત એ તથ્યોની સમગ્રતા 
છે અને વિરોધ એ પરિઘની બહાર તકેદારી તરીકે રહે 
છે.' તથ્ય એ તદેવાર્થકતા છે. જગત પર જૅ શાસન 
કરે છે તે તદેવાર્થકતા (ટોટોલૉજી) છે. જગતની અંદર 
વિરોધ રહેતો નથી, એ હદ કે મર્યાદાની બહાર અંદરના 
પ્રદેશની દેખરેખ ચખવા માટે છે. એની નિસ્બત જગતમાં 
જે ખરેખર બની રહ્યું છે તે સાથે નથી, પરંતુ જે બની 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ ; ૧૪૨ 


'શકવાનું' (ત્થા) છં તે સાથે છે. જગતમાં જે 
અનિવાર્યતા છે તે તર્ક દ્રારા નિઘારિત થાય છં. રસેલ 
છે કે 'ભાયાનું મારભૂત કાર્ય તશ્યોન પ્રતિપાદન 
અથવા તેનો નિવેધ છે.' આ દછિએ આઘુનિક તરકશાત્ 
પરા-ભાયા (મેટા-લૅન્ગ્વેઇજ)ન્ા માધ્યમ દ્રારા સમસ્ત 
જભતનું નિરૂપણ કરે છે. 

જૅમ ભાષા વસ્તપરક અને પરા-ભાષાને ગંબંધિત 
કરે છે તેમ તે પારગામી (ટ્રાન્શેન્ડેન્ટલ) પણ છે 
ઈમાન્યુઅલ કૅન્ટે શુદ્ધ તર્કને તેની મર્યાદાથી બહાર 
આત્મતત્ત્લ અને ઈશ્ચરતત્ત્વનૅ ધ્યાનમાં લઈને 
આલેખ્યા છે. પરંતુ એ આ ર સાથે સંબંધિત નથી. 
તર્ક અ ચિતનને અનુસરે ક એમ 
માને છે કે તર્ક એ થિત નિર્ધારણ કરે છે. તર્ક 
ભાવવાચી અને અમૂર્ત છે. એ વાસ્તવિક તથ્યને મ 
સ્વરૃપ આપે છં. પાણગાર્મી તર્ક તાત્ત્વિક સત્યને 
આલેખિત કરી શકે છે. 

ઉપર્યુક્ત લેખમાં નીચેનાં પુસ્તકો મતે ઉપયોગી 
થયાં છે. 


૮.2 
કઝ 


સંદર્ભ : 


#૬$ 
ક 


ડિ 


ધ 
વિ 


્રક૮સ લોજીકો કિલોસોકિક્લ; એલ. વિટ્જેન્સટાઈન: 


લંડન; ૧૯૪૦. 
૧ કન્સૅપ્ઠ રફ યાઈન્ડ: 
લડન; ૧૯૪૯. 

ધ કિલૉસોકી ઓક 
લંડન; ૧૯૩૪. 
ઈન્દ્રોડકશન ૮ લૉજિકલ થિયરી; પી. 
રટ્રોલન; મેથ્યુ એન્ડ કંપની; ૧૯૫૨. 

લૅન્ગ્વેઇ એન્ડ કિલૉસોટી; મેકલ બ્લેક: ન્ય્યોક: 
૧૯૪૮. 

બ્રિટિશ કિલૉસોફી ઇંન ધ મિડ-સેન્ચરી; (સ.) 
સી. એ. મેઈસ; જ્યૉર્જ એલન એન્ડ અનવિન; 
લંડન; ૧૯૪૫. 

ધ લૉજિકલ સિન્ટકસ 
કારનેપ; લડન; ૧૯૩. 


કારનેપ; પી. એ. 


આંક લન્ગ્વેઇ/; આર. 


. પરંપરાગત તર્કશાન્્ર ઔર આધનિક તર્કશાત્; 
પરામૃશં; 


૧ 


ડા. ગૉપાલકૃ' હિન ૨૦૮૦ 









ડો. શ્રીમતી હર્ષિદા પંડિત 
શ્રી સતીશ ચંદ્રકાન્ત પઠ 
શ્રીં ચેવતીંલાલ અ. મહેતા 
કા ; આચાર્ય 


દ્રકાન્ત યી. પટેલ 


વીરુ પુરોહિત 


બાલુભાઇ 


ડૉ. દક્ષા વ્યાસ 
કિશોરભાઈ પીં. 
. ડં. કપિલા પટેલ 

. વિજયનગર આર્ટસ _કૉબિજ 
. આર્ટસ એન્ડ કૉમર્સ કૉલેજ 


દથી 


મા લક્લભાઈ શાહ 


ઈશ્વરભાઈ શાહ 
કલ્પનાબહેન જિતન્દ્ર વ્યાસ 


“ઉટ્દેશ'ના નવા આજીવન પ્રોત્સાહક 









ક 
સભ્યા 
મુંબઈ 
નવસારી 
સુરત 













ય શ્રીં ઝેકારસૃરિ જ્ઞાનમંદિ 


પોરબંદર 
નવસારી 
જનાગઢ 
અમદાવાદ 
ગાધીનગર 
વ્યાણ 
રાજકોટ 
અમદાવાદ 
વિજયનગર 
ઓલપાડ 











દ્‌ 


નિત નવ! વંટોળ 





તન 


અવાજ - એટલે કે અવાજ ? 

અડધી રાતે ક્યારેક ગાઢ નીંદરનો પાશ શિથિલ 
થઈ જાય, ને જગી ગયાનો ખ્યાલ આવે ત્યારે આંખો 
પહોળી કરીને બારી પરના પડદ્દાની બહાર જોવા માંડું 
છું. ઘેરા અંધકારમાં દેખાતું કશું નથી-સિવાય કે એ 
ઘેરો, મખમલી અંધકાર. બહ ગમે છે. વળી, કાન સતેજ 
કરી સાંભળી રહું છું-બીજું કાંઈ નહીં, પણ એ ઘેરા, 
સુંવાળા અંઘકારની ચુપકીદીને. બહુ જ ગમે છે એ 
અનુભવ તો. જગત સુષુપ્ત હોય, પ્રકૃતિ શાંત હોય, ને 
જાણે એક મને એનું જ્ઞાન હોય. 

એ નિ;શબ્દ્તા કર્ણપ્રિય લાગે છે, એમ કહં તો 
વિરોધ થશે, ચર્ચા થશે. એ હૃ લામે છે, મનનીય 
લાગે છે, એમ કહું તો માનવું પડશે. તંદ્રિલ સભાનતાના 
એકાંતમાં સાંસારિક રવની અન્‌પસ્થિતિ. કેવળ અંધકારનો 
ઓછાયો, ચંદ્રનુ ચલન, હવાની લહેરખી, સમયનું 
શ્વસવું. કેવળ રાતનો જ રવ. કેવું રોમાંચક, કેવું પોષક. 

રાતના અંધારામાં ગાજ, વીજ અને મુશળધાર 
વરસાદનો ધ્વનિ સાંભળવા મળે તો પણ બહુ ગમે, 
અને સાવ આછા અજવાળામાં પંખીનો કલરવ કાને 
પડે તેય બહુ ગમે. પરન્તુ આ બધું તો સૌભાગ્ય -પ્રાપ્ત 
હોય છે, નિત્ય-પ્રાપ્ત નથી હોતું. અન્ય રાતો કોઈની 
મોટરના ચોઢી ગયેલા હૉર્ન, પોલીસની ગાડીની ।વ્હેસલ, 
આગબંબા કે એમ્બ્યુલન્સની તીણી સીટીઓ વગેરે દ્વારા 
ઘવાતી-કપાતી રહેતી હોય છે. ત્યારે જીવ બળે છે- 
મારે પોતાને મદે, તેમજ રાતને પોતાને માટે પણ. 

દિવસ દરમ્યાન તો કંઈ કેટલાયે અવાજેનું લરકર 
સતત પાછળ પડતું આવ્યા કરે. એમાં રાહત મળે 
બપોરના સમયે. ભારતમાં હોય તેવા ઘણા અવાને 
અમેરિકામાં ના મળે-શાકવાળાની હાક, સાયકલની 
ઘંટડી, સ્‍્ખ્પડતા કૂતરાનું ભસવું, રસ્તા પરનાં સ્થાનકોમાં 
વાગતા ઘંટ; પરન્તુ બંને જગ્યાએ-ઘરની આસપાસના 
વિસ્તારમાં-બપોર સરખી ક્હી શકાય. એની શાંતતા ને 
સ્તબ્ધતા પણ બહ ગમે. 


રી 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


મોડી રાતની ને ભર-બપોરની સુંવાળપ તો ગમે 
જ ને, એની સાથે આપણું પોતાનું એકાંત પણ 
સંકળાયેલું હોય છે ને. જ્યારે એકાંત નથી હોતું ત્યારે 
એ સુંવાળપનો સ્પર્શ પણ નથી થતો. અને જ્યારે 
સમૂહમાં હોઈએ ત્યારે રવ-ડલરવ ને મધુર ધ્વનિ જેવો 
પર્યાય પણ અસ્થાને લાગે છે. 

ગુજરાતી ભાષામાં “અવાજ' શબ્દ કેટલો 
વ્યાપક અને બહુરૂપિયો છે ! વિશેષણ બદલો અને 
અર્થ બદલાય - જેમ કે ગાયકોનો “સરસ અવાજ' કે 
'ખરાબ અવાજ' હોય છે. અથવા વર્ણન બદલાય અને 
અર્થ બદલાય - જેમ કે, સાગરનાં મોજંનો અવાજ 
(ગમે) ને જેરજેરથી થતી વાતોનો અવાજ (ના ગમે). 
આનંદ પમાડે તેય અવાજ, ને કાન પકવે તેય અવાજ. 

અમુક અવાજ કોઈને આનંદ આપતો હોય, ને 
બીજા કોઈના કાન પકવતો હોય-એવું પણ બને છે, ને 
તે પાછું ક્યારેક જ નહીં, પણ વારંવાર, ઘણી વાર- 
ખાસ કરીને સામાજિક પ્રસંગોમાં. જ્યાં અનેક લોકો 
એકસામટી વાતો કરતા હોય ત્યાં કોઈને બહુ મઝા 
આવે, ને કોઈથી ઊભા પણ ના રહેવાય. ભારતીય 
પ્રજાની એ ખાસિયત લાગે છે કે અવાજ ના હોય ત્યાં 
મઝા જ ના આવે-ભલે પછી એ ભીંડ ને ઘોઘાટનો 
અવાજ હોય કે પાર્શ્વભૂમાંથી પ્રસરતા સંગીતનો અવાજ 
હોય. કોઈ પણ ભારતીય મિજબાનીમાં સુગમ સંગીત 
અથવા હિન્દી સિનેમાના સંગીતની વ્યવસ્થા ના કરાઈ 
હોય તો આમંત્રિતોને વાતાવરણ “ખાલી ખાલી' લાગે 
છે. ક્યારેક યજમાન કંજૂસ પણ ગણાઈ ન્ય ! 

અલબત્ત, આ સંગીતને, કે એ ગીતોને 
સાંભળવામાં કોઈને રસ ના હોય. પણ “પાછળ' એ 
જોઈએ ખરૂં. સંગીત વાગતું હોય, ગાનારાં ગાતાં હોય, 
ને પછી વાતો કરવાની જે મઝા ! દરેક જણ એમ 
વિચારે કે બાકીનાં સંગીત સાંભળતાં હશે ને 'આપણી 
વાતોનો અવાજ ક્યાં કોઈને સંભળાવાનો છે ?' બે 
ગીતોની વચ્ચે જેવું ગાવા-વગાડવાનું બંધ થાય કે 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૪૪ 


તત્ક્ષણ વાતો પણ બંધ. શાંતિ હોય ત્યારે કાંઈ વાતોનો 
અવાજ કરાય ? એ તો સંગીતનો અવાજ હોય ત્યારે 
જ થાય ને ? 

જે મિજબાનીમાં નાચની વ્યવસ્થા હોય-એટલે 
કે 'ડિસ્કો-મ્યુઝિક' વાગતું હોય-તેની પરિસ્થિતિ તો 
વળી વધારે વિશિષ્ઠ, એ વખતે અવાજનું સ્તર એટલું 
બધું ઊંચું હોય છે કે સ્વાસ્થ્યને હાનિકારક બની શકે 
છે. કાન, નાક, ગળાના દાકતર શેતવણી આપતા જ 
રહેતા હોય છે કે પચાસ “ડેસિબલ'થી વધારે તીવ્ર 
અવાજમાં કલાકો ગાળતા રહેવાથી ધરિ ધીરે બહેરાશ 
આવે છે. સાધારણ રીતે આપણી વાતચીત ત્રીસેક 
“ડેસિબલ'ને સ્તરે થતી હોય છં, જ્યારે 'ડિસ્કો- 
મ્યૂઝિક'નું સ્તર એથી બમણું કે વધુ રહેવાનું. 

આ સિવાય પણ ભારતના જીવનમાં અવાજનું 
પ્રમાણ ઘણું વધારે હોય છે, ને તેથી ભારતીય વૃદ્ધો 
બહેરાશનો ભોગ વધારે પ્રમાણમાં બનતા હોય છે, એમ 
આ દાક્તરોનું કહેવું છે. સાથે જ, હકીકત એવી છં કે 
બહેરી વ્યક્તિ ભારે કંટાળાજનક બનતી હોય છે. બીજ 
શારીરિક ક્ષતિઓવાળા લોકો-લૂલા, લંગડા, આંધળા- 
તરત સહાનુભૂતિ, ધ્યા અને સહાય પામતા હીય છે, 
જ્યારે બહેરી વ્યક્તિ અપમાન અને છણકા પામતી રહૈ 
છે. બહેરાશ એ એવી ક્ષતિ છે કે જે પહેલી નજરે 
દેખાતી નથી, પણ સાથે જ, એ એવો રોગ છે કૅ 
જીવન-કક્ષામાં ભારે ક્ષતિ લાવી-પહોંચાડી શકે છે. 

અવાજની માત્રાથી લોકો કેવા ટેવાઈ જતા હોય 
છે. ઘણા લોકો ખૂબ ઊંચે અવાજે બોલતા હીય, કે 
ટદેલિવિઝનનો અવાજ બહુ ઊંચો રાખતા હોય, કે કશા 
પણ અવાજ-ઘોંઘાટમાં વાતો કરતા રહેતા હોય. મોટર, 
લિફટ, ઓરડી વગેરે જેવી નાની જગ્યામાં અવાજ એવો 
પડઘાતો-ગૂંચવાતો રહેતો હોય છે કે ઊંચી માત્રા સહન 
જ ના થાય. સંગીત-ગૃહ જેવા ખૂબ વિશાળ સ્થાને 
ધ્વનિ-પ્રસારણની એવી વ્યવસ્થા હોય છે કૅ અત્યંત 
માત્રા પણ ભાગ્યે જ કાનને કઠે. જેકે ભારતીય 
કાર્યક્રમોમાં તો આની પણ કોઈ ખાતરી નહીં. ન્યૂયૉર્કન્ય 
ઉત્તમ ચંગીત-ગહોમાં પાશ્ાત્ય શાસ્્રીય સંગીત, કે જેમાં 
સાઠ-સિત્તેર વાદકો ને વાજિત્રો ભાગ લઈ રહ્યાં હોય- 
એવાં અનુષ્ઠાનોમાં કોઈ પણ મંદ્ર કે તાર સૂર યથોચિત 


કા 
જ 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૪૫ 


રીતે જ સંભળાતો રહેતો હોય છે, પણ એ જ ગૃહમાં 
ન ભારતીય ન કાર્યકમ હોય તો કાનમાં ખોરાવા 
માટે કાગળ કે રૃ તૈયાર રાખવાનું. 

એક વાર ર ત્રિપુટીના કાર્યક્રમમાં અવાજનું 
સ્તર એટલું બધું ઊંચું રખાયેલું હતું કે કોઈ પૂમડાની 
અસર ના થઈ. સાંભળવું એટલું કટટકર બન્યું કં ગહમાંથી 
ઊઠી જવું પડ્યું. બંધ બારણાંની બહાર, લાંબા વરેડાથાં 
બેઠાં બેઠાં ગઝલો ઘણી વઘારે સારી રીતે, ને નિરાત 
સાંભળી શકાઈ. આપણાં નાટકોમાં પણ સંવાદ્દો બહ 
સેરથી, ઘાંટાઘાંટની રીતથી બોલવાની પ્રથા છે. ત કઈ 
રીતે, ને કયારથી પડી હશે ? જેરથી બોલાય તો જ 
હાસ્ય ઊપજે, એવું કયા કારણથી મનાતું હરા ? 

આ જવાબો મને ક્યારેય મળ્યા નથી, પણ આવા 
પ્રશ્નો વિષે વિચારતા બીજી એક બાબત સ્પટ્ટ થઈ. તે 
એ કે અમેરિકામાં પણ ટેલિવિઝન તેમજ રંગમંચ પરનાં 
“કૉમેડી' ગણાતાં કાર્યકમો તયા નાટકોમાં આ જ પ્રથા, 
રીતિ, વિચારસરણી હેલી જેવા મળે છે. અવાજના 
સ્તર વિષે વિચાર કરતાં મને યાદ આવ્યું કે પહેલેથી જ 
અમેરિકન ટી.વી. પર છું અમૂક નાટ્યખંડ (૩૦૪1010113) 
જોઈ શકતી ન હતી. 'લ્યુસિલ બૉલ શો', “ઓલ ઈન 
ધ ફૅમિલી', “જેકી ગ્લીસન શો' વગેરે ખૂબ જણીતા 
બન્યા હતા, અને લાક્ષણિક રીતે “અમેરિક્ન' ગણાતા 
હતા, પણ હું એ નોતી નહીં, કારણ કે “એમાં પાત્રો 
બહુ ઘાંટા પાડીને બોલે છે.' 

આ પછી બીન્ન પણ નાટ્યખંડો આવતા ગયા 
છે, જે બહુ જ લોકપ્રિય બન્યા હીય, પણ મને લલચાવી 
ના શક્યા હોય. સાથે જ એ પણ ત્તેઈ શકાય છે કે 
ધીમેથી બોલાતા સંવાદોવાળાં કથાનક ગંભીર હોય છે, 
ધ્યાન માગી લે છે. એ માટે ધીરજ, સમય, ઉપરાંત 
બૃદ્ધિ જરૂરી હોય છે. રોજિદ્દા મનોરંજન માટે એ બધું 
ખરચવા વળી શાનું બેસવાનું 7 અનેકાનેક લોકો માટ 
તો જે સાંભળી-ના સાંભળી કરાય તેનું નામ કૉમેડી. 

ટી.વી. તો જણે ઘરમાં હોય, ને ઊઠ-બૅસ કરતાં 
અડધું જેવાય-અડધું સંભળાય. વળી, અવાજ ઓઈ! 
કરવાની શક્યતા આપણા હાથમાં હોય. પણ ડંગમંચ 
પર ઘાંઢાઘાંઢ હૉય તો શું કરવાનું ? છેડે બકાં હોઈએ 
તો કદ્દાચ ઊઠી જવાય, પણ ન્યૂયૉર્કમાં તો ટિકિઠના 


ઝડ 


ડૉલર જ એટલા બધા આપ્યા હોય કે બહાર નીકળી 
જવામાંય દુ:ખ. ખરેખર તો, આવા નાઢક્ની ટિકિટ ખર્ચ્યા 
બદલ પસ્તાવો, બાહ્ય ઉપકરણો પર જે આધાર રાખે 
તે 'સ્થૂળ કૉમેડી' હોય છે. નાટકનો એ સાવ સાધારણ 
પ્રકાર કહી શકાય. સમજવા માટે સાવ સહેલો હોઈ, 
તેમજ તત્કાળ હાસ્ય ઉત્પન્ન થતું હોઈ એ ઘણો લોકપ્રિય 
પ્રકાર પણ બને છે. 

ન્યૂયોર્કના વિશ્ાંવગ્યાવ 'બ્રૉડ-વે'ના નાટ્યમંચો 
પર પણ જો અવાજના અત્યુચ્ચ સ્તરવાળી રજૂઆતો 


થતી હોય, જોવાતી હોય તો અર્થ એ જ થયો કે ઘોઘાટ- 
પ્રિયતા કોઈ એક જ પ્રજનન કે સમાજનું અંગ નથી-બલકે 
એ અમુક જાતના માનસનું લક્ષણ છે. એક વાત કે 
રમૂજ પર અનેકનું હસી ઊઠવું-એ 'સામૂહિક સંમતિ' 
છે જેમાં અનેક સુરક્ષા તથા આધારનો ભાવ અનુભવી 
શકે છે. જેમને નિજી એકાંતનો જ ખ્યાલ ના હોય 
તેમને કઈ રીતે સમજાવવું કે 'ખાલી ખાલી' લાગતી એ 
ભીતરી જગ્યાને અદ્શ્ય-તથા અશ્રાવ્ય પણ-વેશ્ચિક 
રવથી બહ પોષક રીતે આલેખી શકાય છે ? 


એક પીછું 


માર/ મનો ચોર, પાછો કરશે કલરહેર, 
મને "છં તું એક હવે ઇઈ દે ને મોર 

મે તો ધંઇું છે વેણ, પછી રહી જશે કે'છ, 
ડહે કાં રે પંખીડા, તું અવો કઠોર ? 


કાનજી હતા એટલે મુગટે બંધાણી, હું તો ભોળી બચાડ છોડ, 


માવની બરના સૂરનદ સંભારણ/, હું 


6/6 ૭ર છું દોડાદોડ? : 


વ્હાલ વન" ગોતું ને પણે છીપલ/(%૮ ભ#ળું, 


ઈ તો વેરાગ/ ભટ્ું છું અખ બખોર, 
મને પીછું તું એક હવે દઈ દે ને મોર..... 


સુદિરવર સાયબ/નો જેટો જડે ન, એન તોલે ના કોઈ અહં આવે, 


નજરુંમ/ ઊગતો તરલ મળ્ય) છે, 


એન? મલે ન/ કોઈ અહ અ/વે. 


એનું ૧/'લ૫ અણમોલ, કરે ઘેનમાં તરબોળ, 


એવો સ/%બો %/રો કેજો ખો ને તોર, 


છું તો પછાંમ ઓળધોળ ઝંખું હિનરાત, અલ્ય, "ગું હં ડયાં તારો દરિયો ? 
મારે તો મ/૧જનેષુર બધું એક, મને ર્‌કમઇ/-પ્રેમરસ જડિયો. 


છોડ ગોળી ને મીરન/ મૂરઈી-મંજરાને 


દ્ર 


પકડી છે સંધાન! પાલવન/? કોર, 
મને "છું તું એક હવે દઈ દે ને મોર..... 


દેવેન શાહ ' 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૪૬ 


આજીવન શિક્ષક રામૃલાઈ 





૧૯૨૪ પછીનાં કેટલાંક વષોમાં સાંતાક્ૂઝમાં કોઈ 
એક સજ્જન આખાય ઉપનગરમાં છવાયેલા રહ્યા હોય 
તો તે રામલાઈ-રામપ્રસાદ પ્રેમશંકર બક્ષી. અંગ્રેછમાં કે 
હિદ્દીમાં તેમને સંબોધનાર કોઈ કોઈ “મિ. બક્યી' કે 
'બક્ષીસા'બ' કહેતાં હોય તેટલાંને બાદ કરતાં, તેઓ 
બધાંના 'રામભાઈ' હતા. 

તે જમાનામાં નિશાળ એટલે કાં તો સરકારી 
નિશાળ અયવા કૉન્વેન્ટ, ૧૯૨૫-૨૬માં સાંતાક્રૂઝમાં 
વસવાટ કરનાર એક મારવાડી (હવે રાજસ્થાની કહેવાય 
તેવા) ઉદ્યોગપતિ શેઠ આનંદીલાલ પોદ્દારને ખાનગી 
સ્કૂલ શરૃ કરવાનો વિચાર આવ્યો. તે વખતે રામભાઈ 
મુંબઈની એલ્ફિન્સ્ટન હાઈસ્કૂલમાં ગુજરાતી અને 
સંસ્કૃતના સફળ શિક્ષક હતા. રહેતા સાંતાકૂઝમાં. 
સાંતાકૂઝના સંભાવિત સજ્જનો રામભાઈની વિદ્રત્તાથી 
અને શિક્મક તરીકેની તેમજ વહીવટી બાબતોની 
આવડતથી પરિચિત હતા. તેથી આનંદીલાલ શેઠને 
સલાહ મળી કે નવી સ્કૂલ શરૃ કરવી હોય તો પ્રિન્સિપાલ 
તરીકે રામભાઈ જ યોગ્ય ગણાય. અને આનંદીલાલ 
શેઠની ઇચ્છાને માન આપીને રામભાઈ પોદ્દાર સ્કૂલના 
શરૂઆતથી જ પ્રિન્સિપાલ બન્યા, તે પોતાનાં છેલ્લાં 
વર્ષો સુધી એ જ પદ ઉપર રહ્યા. નિવૃત્તિવય કરતાં 
ઘણી મોટી ઉમરે નિવૃત્ત થયા પછી પણ થોડા કલાક 
સ્કૂલમાં આંટો મારી આવતા. ઘરની બહાર નીકળવા 
માટે દાદરો ઊતરવાની શક્તિ જ્યારે ન રહી, ત્યારે જ 
સ્કૂલમાં જવાનું બંધ કર્યુ, ને ત્યારપછી પણ સ્કૂલના 
સલાહકાર તો છેવટ સુધી રહ્યા. અને છેલ્લે સુધી 
આનંદ્ીલાલ શેઠના કુઠુંબે તેમના યોગક્ષેમની ચિંતા રાખી. 

રામભાઈએ કોઈ દિવસ કોઈનું ટ્યૂશન નહોતું કર્યું. 
ખુદ આનંદીલાલ શેઠે પોતાના સહુથી નાના દીકરાનું 
ટ્યૂશન કરવા માટે રામભાઈને પૂછ્યું ત્યારે રામભાઈએ 
કહ્યું : : “મારે ઘેર મારો દીકરો થઈને રહે તો ભણાવું, 
શેઠના દીકરાને નહિ.'” 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૪૭ 


કૅ સફેદ બૂટ કૅન્વાસના આવતા, 





કુરંગી દેસાઈ 


પ્રિન્સિપાલ હોવાને લીધે રામભાઈને સ્કૂલમાં 
ભણાવવાના પૌતાના કલાકો ઓછા રાખવા પડ્યા હતા. 
પણ મેટ્રિકના વગનું (તે વખતના ૧૧મા ધોરણનું) 
સંસ્કૃત ઘણાં વરસ સુઘી પોતે લેતા. હં ૧૯૩૧થી ૧૯૩૬ 
પોદ્દાર સ્કૂલની વિધાર્થિ ની, મેદિકની પરીક્ષા ત્યાંથી જ 
આપેલી. પણ મેદ્દિકમાં સંસ્કૃત છોડી દીધું તેથી રામભાઈ 
પાસે ભણવાનું ન મળ્યું. છતાં, વર્ગમાં તેમની પાસે 
બેઠા વગર તેમની પાસેથી મેં જે મેળવ્યું તેની કિંમત 
આજે સમન્તય છે. વિચાર કરતાં લાગે છે કે 
શિસ્તપાલન, ચોકસાઈ, પ્રામાણિકતા, ન્યાયવૃત્તિ, કડકાઈ 
અને સ્નેહની સમતુલા-એવા તેમના ગુણોની અમારા 
પર સીધી કે આડકતરી છાપ પડ્યા વિના રહી નથી. 

ઊંચો અને કપ બાંધો ધરાવતા રામભાઈ બંધ 
ગળાનો સકેદ કોટ, સફેદ પાટલૂન અને સફેદ સૌરાષ્ટી 


કેંઠો-બધું ખાદીનું-પહેરતા ત્યારે ખૂબ પ્રતિભાશાળી 


લાગતા. બૂટ પણ સફેદ પહેરતા-ખાસ તો એટલા માટે 
ને ચાલતી વખતે 
તેનો અવાજ ના થાય. વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ કે શિક્ષકોને 
ખબર પણ ન પડે તેવી રીતે રામભાઈ દરેક વર્ગનું 
નિરીક્ષણ કરતા. 

રામભાઈ કોઈને ભારે સન્ત ન કરે. શારીરિક શિક્ષા 
તો ભાગ્યે જ કરે. છતાં સ્કૂલમાં રામભાઈનો ધાક બહ. 
કોઈ વિધાર્થી ગુનો કરતાં પકડાય તો ઓછીવધતી સનત 
થવાની તો ખરી જ. જેકે સજા કરવામાં રામભાઈ 
ઔચિત્ય ક્યારેય ચૂકતા નહિ. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીની 
કોઈ મજબૂરી હોય તો તે તરત ધ્યાનમાં લેતા. પણ 
વિધાર્થી સ્કૂલના નિયમોની અવગણના ન કરે તેટલો 
કડપ જરૃર રાખતા. પોદ્દાર સ્કૂલના મોટા ભાગના 
વિદ્યાર્થીઓ માટે સારું વર્તન તેમણે સહજ બનાવેલું. 

અમારા-એટલે નરસિહરાવભાઈના-કુટુંબ સાથેનો 
રામભાઈનો પરિચય પોદાર સ્કૂલની સ્થાપના પહેલાંનાં 
દસેક વર્ષ પહેલાંનો. મને તો તેમણે સાવ નાની રમાડેલી. 





તેઓ મને મોસાળને, 'માધવી' નામે બોલાવતા. જ્યારે 
મારી નાની બહેન ચિત્રાનો જન્મ થયો, ને નામ નહોતું 
પાડ્યું ત્યરે રામભાઈ તેને 'લધુમાધવી' કહેતા તે મને 
બરોબર યાદ છે. અમાર! જેવાં બીજાં પણ ઘણાં કુટુંબો 
તેમનાં પરિચિત હતાં ને તેમનાં સંતાનો બહુ જ કુદરતી 
રીતે પોદ્દાર સ્કૂલમાં-રામભાઈની સ્કૂલમાં-દાખલ થયાં 
હતાં. પણ અમારામાંથી કોઈને રામભાઈ કૌટુંબિક 
પરિચયનો લાભ લેવા દે નહે. “જ વિદ્યાર્થીઓ કરતાં 
અમને રામભાઈની બીક જરાય ઓછી નહોતી લાગતી. 
અને એ જ રામભાઈની સરળતાનો એક સરસ 
પ્રસંગ ક્યારેય નહિ ભુલાય. 
એક વાર બપોરે અમે અમારા વર્ગની બારીમાંથી 
જોયું તો પહેલા-બીજ્ન ધોરણની કોઈક છોકરી પોતાની 
ચર્ીનું નાડું પકડીને એકલી કંપાઉન્ડમાં ઊભી હતી - 
બિચારીને નાડું બાંધતાં આવડતું નહોતું. આમતેમ જોતી, 
કોઈકને શોધતી હતી. પણ કોઈ દેખાતું નહોતું. એટલામાં 
થોડે છૂથી રામભાઈ નીકળ્યા. પેલી છોકરીએ બૂમ પાડી : 
“રમભા...ઈ''. રામભાઈ તેની તરફ ફર્યા, પાસે ગયા. 
છોકરીએ નાડું દેખાડ્યું ને કહ્યું : ''મને આ નાડું બાંધી 
આપો ને.'' રામભાઈએ વાંકા વળીને એને નાડું બાંધી 
આપ્યું ને પેલી પોતાના વર્ગમાં દ્દોડી ગઈ. આ દશ્ય 
જોતાં અમને રામભાઈનું કોમળ પાસું નજરમાં આવ્યું. 
વિદ્રત્તાની દષ્ટિએ જોઈએ તો કોઈ પણ કોલેજના 
સંસ્કૃત વિભાગના અધ્યક્ષ થવાની રામભાઈની લાયકાત 
હતી. વિશાળ વાચન, ભાષાની ચોકસાઈ, કેટલાયે સંદર્ભો 
કંઠસ્થ. વાતચીતમાં સંસ્કૃતનાં અવતરણો વારંવાર આવે. 
સાંભળવા પ્રમાણે રામભાઈ રોજ સંસ્કૃતમાં એક 
મૌલિક શ્લોકની રચના કરતા. ખાસ કોઈને બતાવતા 
નહિ હોય, ને સંગ્રહ કરવાની પણ કદ્દાય કાળજી નહિ 
શખતા હોય, કેમ કે તેમના *લોકોનો કોઈ સંગ્રહ કોઈના 
હાથમાં આવેલો જાણ્યો નથી. પણ તેમનાં રચેલાં સંસ્કૃત 
મંગલાષ્ટકો તેમજ પ્રાસંગિક રચનાઓ મે વાંચી છે. 
હમણાં જ સદ્‌. હરિવક્ષભ ભાયાણીના પુસ્તકમાં 
રામભાઈએ ભાયાણીસાહેબને સંસ્કૃતમાં લખેલો પત્ર 
પણ છપાયો છે. મને એવું યાદ છે કે તેમણે બીજન 
કેટલાક વિદ્ધાનો સાથે સંસ્કૃતમાં કરેલા પત્રવ્યવહા-ની 
વાત મને કરી હતી. 


પોતાના જ્ઞાનનો અહંકાર રામભાઈમાં નહિ, પણ 
આત્મવિભાસ ખરો. સંસ્કૃતમાં અમુક ધાતુનું અમુક રૂપ 
થાય કે નહિ તે વિષે નરસિંહરાવ અને હિંમતલાલ 
અંનારેયાને મતભેદ થયો. હિંમતલાલ અંજ્રિયા 
રામભાઈના મામા થાય અને તેમને રામભાઈમાં ઘણો 
વિશ્વાસ. તેમણે પોતાની માહિતી માટે રામભાઈનો 
હવાલો આપ્યો. રામભાઈએ અંજારિયાવાળું રૂપ બરોબર 
હોવાની ખાતરી મૉનિયેર વિલિયમ્સની ડિક્શનરીમાંથી 
નરસિંહરાવને કરાવી. 

એમત્ર તો નરસિહરાવને પણ રામભાઈના જ્ઞાન માટે 
માન હતું. એક વાર તેમણે રામભાઈને પૂછવું કે 'જાગૃત' 
સાચું કે 'જાગ્રત' ? રામભાઈ કહે, “ગુજરાતીમાં બંને 
ચાલે છે, પણ સંસ્કૃતમાં બેમાંથી એકે શબ્દ તથી, 
'જગરિત' છે.'' નરસિહરાવને એ શબ્દનો ખ્યાલ નહોતો. 

રામભાઈની વિદ્રત્તાની કદર, તેમણે 1.1). નહિ 
કરેલું છતાં તેમને ॥.1.ના ગુજરાતીના માર્ગદર્શક 
નીમીને, મુંબઈ ચૂનિવર્સિટીએ કરી હતી. 

રામભાઈની શબ્દ-રમત સાંભળવાની મઝા આવે. 
એક વાર એક અપરિણીત યુવક તેમના ઓરડામાં દાખલ 
થવા માટે બૂટ ઉતારતો હતો તેને કહે : “તમે સજેડે 
અંદર આવી શકો છો.'' પેલો તરુણ જરૂર રોમાંચિત 
થયો હશે, કેમ કે બેએક દિવસ પછી તે મને મળ્યો 
ત્યારે રામભાઈનું વાકય દોહરાવીને કહે : “111 પ8 
181101 1100. ૫/51 1૬ ?” 

ઘણું કરીને '૯૦ના દાયકામાં બંગાળી લેખક 
તારાશંકર બંદદોપાધ્યાયને અકાદમી પુરસ્કાર મળવાની વાત 
છાપાંમાં આવી હતી. તે અરસામાં રામભાઈ અમારે ધેર 
આવ્યા હતા. અમને પહેલેથી ખબર નહિ, તે અમે 
બહાર ગયાં હતાં ને ઘેર તાળું, પાછાં આવ્યાં ત્યારે 
ચિઠ્ઠી વાંચી ; ''તમારે ઘેર આવ્યો હતો અને તાળાશંકર 
બંદ્ેપાધ્યાયને મળીને પાછો ગયો !'' મારો દસેક વરસનો 
પ્રણવ તો એ ચિઠ્ઠી ઉપર આફરીન થઈ ગયેલો. 

અલિયાબાડાની ગ્રામાભિમુખ વિધાપીઠના સ્થાપક 
ડોલરભાઈ માંકડ રામભાઈના ભાણેજ થાય. ડોલરભાઈએ 
પોતાની સંસ્થાનું નામ ગંગાજળા વિદ્યાપીઠ રાખ્યું હતું. 
એ વિદ્યાપીઠ સ્થપાયા પછી થોડે વર્ષે ડોલરભાઈ સૌરાષ્ટ્ર 
યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ નિમાયા. તેમને અભિનંદન- 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૪૮ 





પત્ર લખતાં રામભાઈએ વિનોદ કર્યો : “તમારી આ 
નિમણૂકથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી 'સૌભાગ્યવતી' થઈ ને 
ગંગાજળા વિધાપીઠ 'ગંગાસ્વરૂપ' થઈ.'' 

સંસ્કૃત રામભાઈનો મુખ્ય અને પ્રિય વિષય. 
પરિણામે ગુજરાતીમાં પણ તેઓ પારંગત હોય જ. તે 
ઉપરાંત અંગ્રેજી ઉપર પણ તેમનું ઓછું પભૂત્વ નહોતું. 
૧11308 07 100ીંઘમાં આવતું 'ક્રૉસવર્ડ' સારું એવું 
અઘરું ગણાય. રામભાઈ રોજ એ ક્રૉસવર્ડ ઉકેલતા ને તે 
પણ બહુ જ થોડી વારમાં - એવું સરસ તેમનું અંગ્રેજ 
શબ્દભંડોળ હતું. તે જમાનામાં સંસ્કૃતવિષયક લખાણો 
અંગ્રેજ સામયિકોમાં વધારે છપાતાં. રામભાઈએ એવા 
ઘણા લેખો લખેલા. મેં તેમાંના કોઈક વાંચ્યા હતા ત્યારે 
તેમાંના ભાષાકર્મથી હું પ્રભાવિત થઈ હતી. અંગ્રેજ 
બોલવાની છટા પણ સરસ હતી. 

કેળવણી વિષેના રામભાઈના અભિપ્રાય લગભગ 
પ્રમાણભૂત ગણાતા. પોદ્ાર સ્કૂલની સ્થાપના પછી જે 
ઘણી ખાનગી નિશાળો ઉપનગરોમાં શરૂ થઈ, તેમાંની 
ઘણી સ્ફૂલોની કમિટી ઉપર રામભાઈ રહે તેવો 
સંચાલકોનો આગ્રહ હોય. રામભાઈ એવી સ્કૂલોને 
માર્ગદર્શન આપતા પણ ખરા. 

વ્યક્તિગત રીતે પણ તેમના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ 
પોતાનાં સંતાનોની કેળવણી માટે રામભાઈની સલાહ 
લેવા આવતા. મારે જ એવું બન્યું હતું. અમારો પુત્ર 
પ્રણવ અભ્યાસમાં સ્વાવલંબન વધારે પસંદ કરતો અને 
તેના ષપ્પા ગણિતના નિષ્ણાત છતાં તેમની પાસે 
ભણવા બેસતો નહિ. મને ચિતા થતાં મેં રામભાઈને 
પૂછ્યું. રામભાઈએ મને સ્વાવલંબનના ફાયદા સમજવ્યા 
અને નિશ્ચિંત કરી. 

પ્રિન્સિપાલ તરીકે કડક ઇતાં રામભાઈ 
વિદ્યાર્થીઓમાં માનીતા તો ખરા જ. ઘણા વિદ્યાર્થી સ્કૂલ 
છોડ્યા પછી પણ તેમને મળવા જાય. રામભાઈ તેમના 
વિકાસમાં રસ લે. કોઈ પોતાની સમસ્યા જણાવે તો તે 
હલ કરવામાં મદદરૂપ થાય. પોતાની ઓળખાણનો 
ગેરલાભ કોઈને ના લેવા દે, પણ ઉચિત મદદ કરવા 
તૈયાર હોય. અમસ્તા પણ જે ભૂતપૂર્વ વિઘાર્થીઓ 
અવારનવાર મળતા હોય તેમની તત્કાલીન પરિસ્થિતિની 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૪૯ 


જાણકારી મેળવે. મને પણ તેમણે મારી સામાજિક અને 
આર્થિક પરિસ્થિતિ . વિશે એકાદ વાર પૂછેલું ને મારા 
જવાબથી સંતોષ પામેલા. 

તેવી જ રીતે શિક્ષકોમાં પણ રામભાઈ માનીતા 
હતા. અમારા ગુજરાતીના શિક્ષક અમને અનન્વય 
અલંકાર શીખવતા હતા. એ અલંકારમાં જેનું વર્ણન 
કરવું હોય તેને કશાની ઉપમા આપી શકાય નહિ, ને 
છતાં વર્ણન કરવાનું. એનો દાખલો આપવામાં એ શિક્ષકે 
કહ્યું, “રામભાઈ એટલે રામભાઈ.'' રામભાઈ નિવૃત્ત 
થયા પછી તેમના સહશિક્ષકોમાંના સીનિયર શિક્ષકો એક 
પછી એક પ્રિન્સિપાલ નિમાયેલા. તેમાંના મોટા ભાગના 
સ્કૂલ વિષેની મહત્ત્વની બાબતોમાં રામભાઈની સલાહ 
ઉપર આધાર રાખતા. 

રામભાઈનો પહેલો પરિચય થયો ત્યારે તેઓ એક 
ચાલીઘાટના મકાનના નાનકડા ફ્લેટમાં રહેતા હતા. પછી 
ટાગોર રોડ ઉપર 'ગોપાલ ભુવન'ના આઉટહાઉસ ઉપરના 
સહેજ મોટા ફલૅટમાં રહેવા ગયા. એ જ એમન 
નિવાસસ્થાન છેક સુધી રહ્યું. તેમની બે દીકરીઓ, 
નીલીબહેન અને કિશોરીબહેન તેમને કોઈ બીજી જગ્યાએ 
ભોંયતળિયે, જરા વધારે સગવડવાળો ફ્લૅટ લેવા 
સૂચવતાં. આગ્રહ પણ કરતાં. પણ રામભાઈએ ઘર ન 
બદલ્યું તે ન જ બદલ્યું. 

અને તેમના ઘરધણી ડૉ. કૃષ્ણકાંત ભાર્ગવે પણ 
તેમનું માન રાખ્યું. ડૉ. ભાર્ગવનો વિચાર એ આઉટહાઉસ 
પાડીને, પોતાનું મકાન વિસ્તારીને ત્યાં નર્સિંગ હોમ 
બનાવવાનો હતો. તે યોજના તેમણે રામભાઈની 
હયાતીમાં અમલમાં મૂકવાનું મોકૂફ રાખ્યું. 

પોતાની મર્યાદિત આવકમાંથી પણ રામભાઈ કોઈને 
ને કોઈને મદદ કરતા જ હોય. તેમના નિવૃત્ત થયા પછી 
ખાર-સાંતણ્ૂઝના નાગરિકોએ તેમનું સંમાન કરીને થેલી 
આપી, ત્યારે એ સંમાન સમિતિએ ઠરાવ્યું કે એ રકમ 
તેમનાં પત્ની કંચનબહેનને નામે રાખવી. 

“બન્યું એવું કે પોતાના જીવનના ૯૦ના દાયકામાં 
પ્રવેશી ચૂકેલા રામભાઈનું અવસાન થયું ત્યારે કંચનબહેન 
પહેલેથી વિદાય લઈ ચૂક્યાં હતાં ! 


તિ 


ઝગડા 





અહિંસા પરમો ઘર્સ: 





પ્રશ્ન : આત્મા છે ? 

ઉત્તર : છે. 
નથી. 
છેય ખરો અને નથી પણ. 
કાંઈ કહી ન શકાય 


છે, પણ કાંઈ કહી ન શકાય. 

નથી, પણ કાંઈ કહી ન શકાય. 

છેય ખરો, નથી પણ, કાંઈ કહી ન શકાય. 

મહાવીરના આ દર્શને એને મુગ્ધ કરી દીધી હતી. 
અન્ય ધર્મોથી વિપરીત, વર્ધમાન કોઈ તર્કને બિલકુલ 
માનતા નહોતા. કદાચ આ જ કારણ હતું કે બુદ્ધમત 
જેવા ધર્મને ઉખેડી નાખવામાં આવ્યો, પણ જેન મત 
પોતાની ઉત્પત્તિના દેશમાં એવો ને એવો ટકી રહ્યો. 
મહાવીર માનતા હતા કે દરેક વસ્તુમાં જીવાત્મા છે. 
માટીમાં, પાણીમાં, ફળકૂલોમાં, જીવજેતુઓમાં ! જીવહત્યા 
મહાપાપ છે. અહિંસા પરમ ધર્મ છે. ઈશ્વરને પામવાનું 
બસ આ જ સાધન છે, કે કોઈનુંયે દિલ ન દૂભવો. 
ઉર્સુલા મનસુખાની, અમેરિકામાં ઘરબાર છોડીને 

ભારત આવી ગઈ. એના પિતા ક્યારેક ભારત છોડીને 
અમેરિકા જઈ વસ્યા હતા. ત્યાં જ ભણ્યા, ત્યાં જ 
એમણે નોકરી કરી. ત્યાં જ એક પરદેશી મહિલા સાથે 
લગ્ન કરી લીધાં, ત્યાં બાળકો થયાં. ત્યાં એમણે ઘર 
વસાવી લીધું. હવે એમની દીકરી ઉર્સુલા, જુવાનજોધ 
છોકરી, વિજ્ઞાનમાં માસ્ટર ડિગ્રી લઈને, પોતાનાં 
માતાપિતા, ભાઈબહેનોને છોડીને વર્ધમાન મહાવીરના 
દેશમાં પાછી આવી હતી. અમેરિકાએ અંતરીક્ષમાં એક 
ઉપગ્રહ છોડ્યો હતો, જેને ધીરેધીરે ભારત તરફ 
વાળવામાં આવતો હતો. ઉસુંલા મનસુખાની આ 
પ્રૉજેકટની મુખ્ય અધિકારી હતી. અમેરિકામાં એ 
ઉપગ્રહને અંતરીક્ષમાં છોડનારા વૈજ્ઞાનિકોમાં એ એક 
હતી. હવે ભારત આવીને એ આ ઉપગ્રહની દિશા 
બદલીને આ ટ્રેશ તરફ લાવવામાં મદદ કરતી હતી. જ્યારે 


બણ 


કર્તારસિહ દુગ્ગલ, અનુ. જયા મહેતા 


ઉપગ્રહ પોતાની જગાએ આવી જશે ત્યારે ભારતના 
કેટલાયે ભાગોમાં, ગામેગામમાં ટેલિવિઝન કાર્યક્રમ જેઈ 
શકાશે. અમેરિકાનો ઉપગ્રહ ફક્ત એક વર્ષ સુધી ભારતની 
સેવામાં રહેશે, આ દરમિયાન ભારત સ્વનિર્મિત ઉપગ્રહ 
અંતરીક્ષમાં છોડશો અને પછી ભારત આત્મનિર્ભર થઈ 
જશે. લોકો જેમ ઇંચ્છશે એમ પોતાના ઉપગ્રહનો 
ઉપયોગ કરી શકશે, ઉપગ્રહ દ્વારા ઘણા પ્રકારની શોધ 
થઈ શકે છે. ખેતીની ઊપજ વધારી શકાય છે. આપણો 
ઉપગ્રહ હોય તો દુનિયાના કેટલાયે દેશોના ટેલિવિઝન 
કાર્યક્રમ જેઈ શકાશે, કોઈ ઇચ્છશે ત્યાં, દૃનિયાના કોઈ 
પણ ખૂણે સીધો ટેલિફોન કરી શકશે. પાડોશી દેશો શું 
કરે છે એની પર નજર રાખી શકાશે. 

ભારતમાં આવેલી ઉર્સુલા મનસુખાનીએ સિગારેટ 
પીવાનું છોડી દીધું હતું. દારૂ પીવાનું બંધ કરી દીધું 
હતું. હવે એના ટૂંકા વાળ પાગલની જેમ એના ખભા 
પર વીખરાયેલા નહોતા રહેતા. હવે એ ક્યારેય ચરસ ને 
ગાંજની ચોકડીમાં સામેલ નહોતી થતી. એણે ક્યારેય 
કોકીન અને અફીણનાં ઈજેકશનો લીધાં નહોતાં. 
ઈંજેક્શન લઈને કલાકો સુધી મદમસ્ત પડ્યાં રહેવું. હવે 
ઉર્સુલા મનસુખાની કયારેય નાચગાનની પાર્ટીઓમાં 
સામેલ નહોતી થતી. આખી રાત ગાતાં રહેવું, નાચતાં 
રહેવું અને પછી એમનામાંથી કેટલાંક આત્મવિસ્મૃતિમાં 
આવી જતાં હતાં. એવી દશામાં એના સાથીઓ કેવાં 
કેવાં ચાળા-ચેષ્ઠા કરતા હતા. તોબા ! તોબા ! એ 
વિચારતી અને શરમ અનુભવતી. એ પોતે પણ આવાં 
ચાળા-ચેષ્ટ! કેટલીયે વાર કરી ચૂકી હતી. અને જ્યારે 
ભાનમાં આવતી ત્યારે પોતાને જ અપશબ્દો કહેતી. 
ધરતી જગા નથી આપતી, નહીં તો એમાં સમાઈ જય. 

ઉસુંલા મનસુખાની ખુશ હતી. જ્યારથી એ 
મહાવીરને શરણે આવી હતી, ત્યારથી એની આ બધી 
લતો છૂટી ગઈ હતી. કોઈ એબ નથી. આજકાલ એ 
મહાવીરના ગુણ ગાતી રહેતી. આઠે પ્રહર એની ચર્ચા 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૫૦ 


કર્યા કરતી. પોતાના ઈષ્ટદેવની કોઈ વાત એને અસંભવ 
નહોતી લાગતી. અંતરીક્ષવિત્ાનની માસ્ટર ડિગ્રીવાળા 
સંશોધક અધિકારીને મોઢે આવી વાતો સાંભળી સાંભળીને 
એના સાથીઓ નવાઈ પામતા. ઉર્સુલા મતસખાની 
સાચેસાચ માનવા માંડી હતી કે વર્ધમાન ત્રાષભ નામના 
બ્રાહણની પત્નીની કૂખમાંથી હિરણ્યગવેષીની મદદથી 
ત્રિશલાની કૂખમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા હતા. 

મહાર્વીરે યશોદા નામની સંદરી સાથે લગ્ન કર્યા. 
એમને ત્યાં એક કન્યાએ જન્મ લીધો, એનું નામ 
પ્રિયદર્રના હતું. આ વિચાર આવતાં ઉર્સુલા મનસૃખાનીની 
પાંસળીઓમાં કોઈકોઈ વાર કંઈક થવા માંડતું. જણે 
કોઈકને કોઈ ગદગદિયાં કરતું હોય. અને એ કલાકો 
સુધી બેઠીબેઠી સપનાં જયા કરતી. પોતાનું ઘર, પોતાનો 
ઘરવાળો, પોતાનાં બાળકો, બાળકોથી ભરેલું 
આંગણું...ખબર નથી, મહાવીર પરિવાર-નિયોજનના 
સમર્થક હતા કે નહીં. 

ઉર્સુલા મનસુખાનીના જીવનમાં બધાં સુખ હતાં. 
સારી નોકરી હતી, એકલું ઘર, હંકાળો તડકો, તડકામાં 
બેસીને સામે ન્ેવું ! પણ એ આ શહેરમાં આવી હતી 
ત્યારથી એક બાબત એને બહુ હેરાન કરતી હતી. 
અમદાવાદમાં બેસુમાર માંકડ હતા. રાતે પથારીમાં કોજની 
ફોજ ઊતરી આવતી. મહાવીરની અનુયાયી ઉર્સુલા કોઈ 
જીવની હત્યા નહોતી કરી શકતી. રાતની રાત જાગીને 
પસાર કરતી. પલંગ પરથી ખુરસીમાં, ખુરસીમાંથી સોફા 
પર, જ્યાં બેસતી ત્યાં એની આજુબાજુથી માંકડ 
નીકળ્યા કરતા. રાત વીતતી જતી તેમતેમ તેમનું 
આક્રમણ વધતું જતું. 

ઉર્સુલા મનસુખાનીના કોમળ શરીર પર ઠેકઠેકાણે 
ચાઠાં પડી ગયાં. તોયે કોઈ માંકડ એને શરીર પર ક્યાંયે 
દેખાય તો એ ધીરેધીરે એને કોઈ કાગળના ટુકડા પર 
ચડાવી દેતી અને પછી કાગળ બારીમાંથી બહાર ફેકી 
રતી. માંકડ કાગળના ટુકડા પર તરતો તરતો જમીન પર 
આવી જતો. એની રસોયણ કહેતી, બહેન, આ બદમાશો 
પાછા તમારા ઓરડામાં આવી જાય છે, એમને બધા 
રસ્તા ખબર છે. 

ઝએેક વાર એની રસોયણે એની સામે એક માંકડને 
પોતાના ચંપલના અંગૂઠાથી દબાવીને કચડી નાખ્યો. 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૫૧ 


ઉસસુંલા મનસુખાનીની છાતીમાં જણે બંદૂકની ગોળી 
છૂટીને આવી ગઈ હોય. એને પરસેવો છૂટવા માંડ્યો. 
એના કાનમાં એક ચીસ સંભળાઈ. એ દિવસે એ ન 
કાંઈ ખાઈ શકી, ન કાંઈ પીં શકી. ઘડીએ ઘડીએ પોતાની 
રસોયણને સમજાવવા લાગી, '““ખટમલ જેવી વસ્તુ શું 
કોઈ માણસ બનાવી શકે છે 7 એક ઝીણકું જંતુ, 
પોતાની મેળે ચાલે છે, પોતાની મેળે ખોરાક શોધીને 
ખાય છે, જુવાન થાય છે, પોતાનો સાથી શોધે છે, 
પ્રેમ કરે છે, પછી બચ્ચાં પેદ્દા કેર છે. એક માંકડ પોતે 
જ અક ચમત્કાર છે. એક માંકડ એ શક્તિનો અશ છે 
જે માણસની પકડમાં હજી સુધી નથી આવી. મોટરમા 
પેટ્રોલ ભરો તો ચાલે છે. રમકડાને ચાવી આપો તો હલ 
છે. માંકડમાં નથી કોઈ પેટ્રોલ ભરતું, તથી કોઈ એને 
ચાવી આપતું, તોયે એ આખી જિંદગી ચાલ છે, રમે 
છે, ખાય છે, સૂઝે-જગે છે. શં આ જાદ નથી ? 
જવહત્યા મહાપાપ છે, મહાઅપરાધ છે.'' 

પછી ઉસુલા મનસખાનીને એન્રી જૈન 
બહેનપણીએ માંકડથી બચવાનો રસ્તો દેખાડ્યો. એવી 
રીતે કે મહાવીર પણ જ્વેઈને ગદગદ થઈ જાય. અને 
ઉર્સુલા મનસુખાની એ ન્વાણીને ચકિત થઈ કે શહેરમા 
ઘણાં લોકો આ રીત અપનાવે છે. કેટલાંયે વષથી 
અપનાવી રહ્યાં છે. એમની પોતાની ગલીમાં રોજ સાજે 
“માંકડ કરડવા કેન'રા' આંટા મણતા હોય છે. તેઓ 
કંઈક એવી રીતે અવાજ કરતા હોય છે કે અને ક્યારેય 
કાંઈ સમજતું નહોતું, અને વળી ગલીમાં તો 
ખૂમચાવાળા, ટોપલાવાળા, ફેરિયા વગેરેના અવાજ તો 
શ્વાસેવ લેવા દેતા નથી. ઉ્ઝુલા મનસુખાની એમને થોડી 
જ સાંભળ્યા કરતી હતી ? 

એ સાંજે પોતાની જૈન સહેલીની સલાહ પ્રમાણે 
એણે “માંકડ કરડવા દેનારા' સાથે સોદો કરી લીધો. 
એક પલંગના પચાસ પૈસા એની ફી હતી. માંકડ કરડવા 
દનારો એના પલંગ પર સૂઈ ગયો. એણે ઓરડાનાં 
બારીબારણાં બંધ કરી દીધાં. પડદ્દા પાડ દીઘા. પછી 
લગભગ એક કલાક માંકડો એને કન્ડત! રહ્યા. એક 
કલાક પછી પોતાના પૈસા લઈને એ ચાલ્યો ગયો. એ 
રાતે પોતાના પલંગ પર સૂતેલી ઉસંલા મનસુખાનીન 
માંકડોએ બિલકુલ હૈરાન ન કરી. એમની ભૂખ ભાંગી 


ઝક ડડ 225554 


અહિંસા પરમો ધર્ય: 


પ્રશ્ન : આત્મા છે? 
ઉત્તર : છે. 
નથી, 


છેય ખરો અને નથી પણ. 

કાંઈ કહી ન શકાય. 

છે, પણ કાંઈ કહી ન શકાય. 

નથી, પણ કાંઈ કહી ન શકાય, 

છેય ખરો, નથી પણ, કાંઈ કહી ન શકાય. 

મહાવીરના આ દર્શને એને મુગ્ધ કરી દીધી હતી. 
અન્ય ધર્મોથી વિપરીત, વર્ધમાન કોઈ તર્કને બિલકુલ 
માનતા નહોતા. કદાચ આ જ કારણ હતું કે બુદ્ધમત 
જેવા ધર્મને ઉખેડી નાખવામાં આવ્યો, પણ જૈન મત 
પોતાની ઉત્પત્તિના દેશમાં એવો ને એવો ટકી રહ્યો. 
મહાવીર માનતા હતા કે દરેક વસ્તુમાં જીવાત્મા છે. 
માટીમાં, પાણીમાં, ફળફૂલોમાં, જીવજંત્ઓમાં ! જીવહત્યા 
મહાપાપ છે. અહિંસા પરમ ધર્મ છે. ઈશ્વરને પામવાનું 
ખસ આ જ સાધન છે, કે કોઈનુંયે દિલ ન દૂભવો. 
ઉર્સુલા મનસુખાની, અમેરિકામાં ઘરબાર છોડીને 

ભારત આવી ગઈ. એના પિતા ક્યારેક ભારત છોડીને 
અમેરિકા જઈ વસ્યા હતા. ત્યાં જ ભણ્યા, ત્યાં જ 
એમણે નોકરી કરી. ત્યાં જ એક પરદ્દેશી મહિલા સાથે 
લગ્ન કરી લીધાં, ત્યાં બાળકો થયાં. ત્યાં એમણે ઘર 
વસાવી લીધું. હવે એમની દીકરી ઉર્સુલા, જુવાનજોધ 
છોકરી, વિજ્ઞાનમાં માસ્ટર ડિગ્રી લઈને, પોતાનાં 
માતાપિતા, ભાઈબહેતોને છોડીને વર્ધમાન મહાવીરના 
દહ્વેશમાં પાછી આવી હતી. અમેરિકાએ અંતરીક્ષમાં એક 
ઉપગ્રહ છોડ્યો હતો, જેને ધીરેધીરે ભારત તરફ 
વાળવામાં આવતો હતો. ઉસુંલા મનસુખાની આ 
પ્રૉજેકટની મુખ્ય અધિકારી હતી. અમેરિકામાં એ 
ઉપગ્રહને અંતરીક્ષમાં છોડનારા વૈજ્ઞાનિકોમાં એ એક 
હતી. હવે ભારત આવીને એ આ ઉપગ્રહની દિશા 
બદ્લીને આ દેશ તરફ લાવવામાં મદદ કરતી હતી. જ્યારે 


ઉદર 


કર્તારસિંદ દુગ્ગલ, અનુ. જયા મહેતા 


ઉપગ્રહ પોતાની જગાએ આવી જશે ત્યારે ભારતના 
કેટલાયે ભાગોમાં, ગામેગામમાં ટેલિવિઝન કાર્યક્રમ જોઈ 
શકાશે. અમેરિકાનો ઉપગ્રહ ફક્ત એક વર્ષ સુધી ભારતની 
સેવામાં રહેશે. આ દરમિયાન ભારત સ્વનિર્મિત ઉપગ્રહ 
અંતરીક્ષમાં છોડશે અને પછી ભારત આત્મનિર્ભર થઈ 
જશે. લોકો જેમ ઇચ્છશે એમ પોતાના ઉપગ્રહનો 
ઉપયોગ કરી શકશે. ઉપગ્રહ દ્વારા ઘણા પ્રકારની શોધ 
થઈ શકે છે. ખેતીની ઊપજ વધારી શકાય છે. આપણો 
ઉપગ્રહ હોય તો દુનિયાના કેટલાયે દેશોના ટેલિવિઝન 
કાર્યક્રમ જોઈ શકાશે, કોઈ ઇચ્છશે ત્યાં, દુનિયાના કોઈ 
પણ ખૂણે સીધો ટેલિફોન કરી શકશે. પાડોશી દેશો શું 
કરે છે એની ૫૨ નજર રાખી શકાશે. 

ભારતમાં આવેલી ઉર્સુલા મનસુખાનીએ સિગારેટ 
પીવાનું છોડી દીધું હતું. દારૂ પીવાનું બંધ કરી દીધું 
હતું, હવે એના ટૂંકા વાળ પાગલની જેમ એના ખભા 
પર વીખરાયેલા નહોતા રહેતા. હવે એ કયારેય ચરસ ને 
ગાંજની ચોકડીમાં સામેલ નહોતી થતી, એણે ક્યારેય 
કોકીન અને અફીણનાં ઈંજેક્શનો લીધાં નહોતાં. 
ઈંજેક્શન લઈને કલાકો સુધી મદમસ્ત પડયાં રહેવું. હવે 
ઉર્સુલા મનસુખાની ક્યારેય નાચગાનની પાર્ટીઓમાં 
સામેલ નહોતી થતી, આખી રાત ગાતાં રહેવું, નાચતાં 
રહેવું અને પછી એમનામાંથી કેટલાંક આત્મવિસ્મૃતિમાં 
આવી જતાં હતાં. એવી દશામાં એના સાથીઓ કેવાં 
કેવાં ચાળા-ચેષ્ઠા કરતા હત્તા. તોબા ! તોબા ! એ 
વિચારતી અને શરમ અનુભવતી. એ પોતે પણ આવાં 
ચાળા-ચેષ્ટા કેટલીયે વાર કરી ચૂકી હતી. અને જ્યારે 
ભાનમાં આવતી ત્યારે પોતાને જ અપશબ્દો કહેતી. 
ધરતી જગા નથી આપતી, નહીં તો એમાં સમાઈ જ્ય. 

ઉર્સુલા મનસુખાની ખુશ હતી. જ્યારથી એ 
મહાવીરને શરણે આવી હતી, ત્યારથી એની આ બધી 
લતો છૂટી ગઈ હતી. કોઈ એબ નથી. આજકાલ એ 
મહાવીરના ગુણ ગાતી રહેતી. આઠે પ્રહર એની ચર્ચા 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૫૦ 





1 કરતી. પોતા ઈદેદેવની કોઈ વાત એને અમંભવ 
હોતી લાગતી. અંતરીક્વિશાનની માસ્ટર ડિશ્રીવાળા 
શોધક અધિકારીને મોઢ આવી વાતો સાંભળી સાંભળીને 
એના સાથીઓ નવાઈ પામતા, ઉર્સુલા મનસપાની 
સાચેસા માનવા માંડી હતીં કે વર્ઘમાન ત્રખ્ભ નામના 
બ્રાહ્મણની પત્નીની કૂખમાંથી હિરણ્યગવેષીની મદલ્યી 
ત્રિશલાની કરૂખમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા હત!. 

મહાર્વીરે યશોદ્દ નામની સુંદરી સાથે લગ્ન કર્યા. 
એમને ત્યાં એક કન્યાએ જન્મ લીધો, એનું નાક 
પ્રિયદર્શના હતું. આ વિચાર આવતાં ઉર્મુલા મનસખાનીની 
પાંસળીઓમાં કોઈકોઈ વાર કંઈક થવા માંડતું. જણે 
કોઈકને કોઈ ગદગદિયાં કરતું હોય. અને એ કલાકો 
સુધી બેઠીબેઠી સપનાં જયા કરતી. પોતાનું ઘર, પોતાનો 
ઘરવાળો, પોતાનાં બાળકો, બાળકોથી ભરેલું 
આંગણું...ખબર નથી, મહાવીર પરિવાર-નિયોજનના 
સમર્થક હતા કે નહીં. 

ઉર્સુલા મનસુખાનીના જ 
સારી નોકરી હતી, એકલું ઘર, હુંફાળો તડકો, 
બેસીને સામે ન્વેવું ! પણ એ આ રાહેરમાં આવી હતી 
ત્યારથી એક બાબત એને બહ હેરાન કરતી હતી. 
અમદાવાદમાં બેસુમાર માંકડ હતા. ચતે પથારીમાં કોજતી 
કોજ ઊતરી આવતી. મહાવીરની અનુયાયી ઉસૂંલા કોઈ 
જીવની હત્યા નહોતી કર્શી શકતી. રાતની રાત જાગીને 
પસાર કરતી. પલંગ પરથી ખુરસીમાં, ખુરસીમાંથી સોફા 
પર, જ્યાં બેસતી ત્યાં એની આજુબાજુથી માંકડ 
નીકળ્યા કરતા. રાત વીતતી જતીં તેમતેમ તેમનું 
આક્રમણ વધતું જતું. 

ઉસુંલા મનસુખાનીના કોમળ શરીર પર ટેકઠેકાણે 
ચાઠાં પડી ગયાં. તોયે કોઈ માંકડ એને શરીર પર ક્યાંયે 
દેખાય તો એ. ધીરેધીરે એને કોઈ કાગળના ઠટુકડા પર 
ચડાવી દેતી અને પછી કાગળ બારીમાંથી બહાર ફર્ક 
દેતી. માંકડ કાગળના ટુકડા પર તરતો તરતો જમીન પર 
આવી જતો. એની રસોયણ કહેતી, બહેન, આ બદમાશો 
પાછા તમારા આરડામાં આવી «ય છે, એમને બધા 
રસ્તા ખબર છે. 

એક વાર એની રસોયણે એની સામે એક માંકડને 
પોતાના ચંપલનદ અંગૂઠાથી દબાવીને કચડી નાખ્યો. 


ક્ય 
ન 


જીવનમાં બધાં સૂખ હતાં. 
તડકામાં 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૫૧ 


દેનારો એના પલંગ પર સુઈ ગયો. 





શિસુંલા મનસુખાનીની છાતીમાં ત્તણૅ બંદ્કની ગોળી 
છૂટીને અવી ગઈ હોય. એને પરસેવો છૂટવા માંડ્યો. 
કાન" એક ચીસ ગંભળાઈ. એ દિવસે એ ન 
કાંઇ બઇ શકી, ન કંઈ પીં શકી. ઘડીએ ઘડીએ પોતાની 
રસંથણને સમજાવવા લાગી, “'ખટમલ જેવી વસ્તુ શં 
કોઈ માણસ બનાવી શકે છે 7 એક ઝીણકું જંતુ, 
પોતાની મેળે ચાલે છે. પોતાની મેળે ખોરાક શોધીને 
ખાખ છે, જુવાન થાય છે, પોતાનો સાથી શોધે છે, 
પ્રમ કરે છે, પછી બચ્ચાં પદા કરે છે. એક માંકડ પતે 
જ એક ચમત્કાર છેં. એક માંકડ એ શક્તિનો અંશ છે 
જ માણસર્ની પકડમાં હજ સુર્ધી નથી આવી. મોટરમાં 
પેટ્રોલ ભરો તો ચાલે છે. ન ચાવી આપો તો હલે 
છે. માંકડમાં નથી કોઈ પેટ્રોલ ભરતું, નથી કોઈ એને 
ચાવી આપતું, તોયે એ આખી જિંદગી ચાલે છે, રમે 
છે, ખધ્થ છે, ચૂએ-વ્ગે છે. શે આ બદ નથી ? 
જવહત્યા મહાપાપ છે, મહાઅપરાધ છે. 

યર્છ કનસુખાર્નીને એન્દી જન 
બહેનપણીએ માંકડઘી વચવાનો રસ્તો દખાડ્યો. અવી 
રીત કે મહાવીર પણ જ્ેઈને ગદગદ ચઈ ન્ય. અને 
ઉસુંલા મનસખાની એ જાણીને ચકિત થઈ ક શહેરમાં 
ઘણાં લોકો આ રીત અપનાવે છે. કેટલાંયે વષોયી 
અપતાવી રહ્યાં છે. એમની પોતાની ગલીમાં રોજ સાંજ 
“માંકડ કરડવા દેનારા' આંટા મારતા હોય છે. તેઓ 
કંઈક એવી રીત અવાજ કરતા હોય છે કે એને ક્યારેય 

ઈ સમદત્તતું નહોતું. અને વળી ગલીંમાં તો 
ખૂમચાવાળા, ટોપલાવાળા, ફેરિયા વગેરેના અવાજ તો 
ચ્ાસેવ લેવા દેતા નથી. ઉર્સુલા મતસુખાની એમને થોડી 
જ સાંભળ્યા કરતી હતી ? 

અ સાંજે યોતાની જૈન સહેલીની સલાહ પ્રમાણે 
એણે “માંકડ કરડવા દેનારા” સાથે સોદો કરી લીધા. 
એક પલંગના પચાસ પૈસા એની ફ્રી હતી. માંકડ કરડવા 

અણે ઓરડાનાં 
બારીબારણાં બંધ કરી ટ્વીધાં. પડદ્દા પાળ દીધા. પછી 
લગભગ એક કલાક માંકડે એને ક-ડતા રહ્યા. એક 
કલાક પછી પોતાના પૈસા લઈને એ ચાલ્યો ગયો. ઝો 
રતે પોતાના પલંગ પર સુતેલી ઉસુંલા તરનસુખાનીને 
માંકડોએ બિલકુલ હેરાન ન કરી. એમની ભૂખ ભાંગી 


બ્દ્શ 


કક 
ણ્સુતા 
ટ 


હતી. જેટલું લોહી એમને પીવું હતું, તેટલું સાંજે માંકડ 
કરડવા દેનારાનું પી ચૂકયા હતા. આખી રાત ભર્યા પેટે 
તેઓ પોતપોતાની તિરાડોમાં મદમસ્ત પડયા રહ્યા. 

અને પછી દરરોજ સાંજે, દર બીજી સાંજે ઉર્સુલા 
મનસુખાની આ જ યુક્તિ કરતી. ગલીમાંથી માંકડ કરડવા 
દવનારાને બોલાવીને પલંગના માંકડોને તૃપ્ત કરી દેતી 
અને પોતે આખી રાત સુખચેનથી સૂઈ રહેતી. ન કોઈ 
માંકડ બહાર નીકળતો, ન એને કરડતો. એના શરીર પર 
પડેલાં ચાઠાં એકએક કરીને દૂર થઈ ગયાં. પછી એની 
કાયા કંચન જેવી થઈ ગઈ, પછી એ રાતભર નિરાંતે 
સૂઈ રહેતી. એનો દિવસ આનંદમાં પસાર થતો. 

આ રીતે જિંદગી મોજથી વીતવા માંડી. ક્યારેય 
ઉર્સુલા મનસુખાનીએ જીવહત્યા નહોતી કરી; ઊલટું એ 
તો જીવરક્ષા કરતી હતી. પચાસ પૈસા ખર્ચ કરીને રોજ 
સાંજે, દર બીજ સાંજે માંકડોની પેટપૂન્ન કરાવી દેતી 
અને માંકડો આખી રાત એની તરફ આંખ ઊંચી કરીને 
જોતાયે નહીં. 

લકુ જેવા એક ગ્રામીણ નવજવાન સાથે એણે 
સોદો કરી લીધો હતો. જાતનો તેલી હતો. તેલથી ચીકણા 
એના વાળ ચોટેલા રહેતા. દૂધ જેવા સફેદ એના દાંત, 
જાણે મોતીથી અંજલિ ભરી હોય, સાંજે બરાબર 
સમયસર એ આવતો અને કલાકને બદલે સવા કલાક 
માંકડોને કરડવા દઈને ચાલ્યો જતો. ઉર્સુલા મનસુખાની 


પાસે છૂટા પૈસા ન હોય, તે દિવસે એ પૈસા લેવાનું 
બીજ્ન દિવસ પર રાખતો. ઘણી વાર તેને બક્ષિસ પણ 
આપતી. ઘણી વાર આમ બક્ષિસ આપીને ઉર્સુલા 
મનસુખાની ભૂલી પણ જતી. 

ઘણા દિવસ આમ વીતી ગયા. અને પછી ઉર્સુલા 
મનસખાનીને પોતાના પલંગમાંથી આખી રાત માંકડ 
કરડવા દેનારા ગામીણની સુવાસ આવવા માંડી. દરરોજ, 
દર બીજે દિવસે એ આવીને પલંગ પર સૂઈ જતો 
હતો. સુવાસ તો આવે જ. અને નવયુવક તેલીની 
સુવાસ ઉસુંલા મનસુખાનીના નાકમાં ઘૂસ્યા કરતી. 
સૂતાંસૂતાં એની આંખ ખૂલી જતી. ભીનીભીની, 
જુવાનનેધ તેલીની સુવાસ એને ન્વણે વીટળાઈ રહી 
હોય. ઉર્સુલા મનસુખાનીને કાંઈ સમજાતું નહીં. તેલી, 
માંકડ કરડવા દેનારાની સુવાસ આઠે પ્રહર એની આગળ- 
પાછળ ફેલાયેલી રહેતી. જણે હલકા નશાની જેમ એને 
ઘેરી રહી હોય. એના અંગઅંગમાં એક લિજ્જત રચતી 
જતી. એક દર્દ-દરદ એના સાંધેસાંધામાં બેસવા માંડ્યું. 

ઉર્સુલા મનસુખાનીની રાતો, પછી, આંખોમાં વીતવા 
માંડી. આના કરતાં તો એ માંકડોને જ કરડવા દેત. માંકડ 
એના શરીરને કરડતા હતા. જુવાનજોધ તેલીની સુવાસ 
એનાં દિલ, મન, આત્મામાં રહીરહીને ભોકાયા કરતી રહી. 

ઉર્સુલા મનસુખાનીને કાંઈ સમન્તું નહોતું. 


જઝવણાનો હાથ તમે ઝાલે ને જનબાઈ ખેતરનદ ૪/૦/ઓ તોડે રે જ, 
મનખ(#ન/ ખેડ તમે ખેડી ને જનબા/ઈ, રઢ! ₹સ/%ાડઓ છોડા રે જ..... 


કેટલું વાવ્યુ ને બાઈ કેટલું તે લણ્યું ? ડેમ આયખાની સરવાળો કરર 7? 
ટૂંવ/ન£ તળ સાવ ડૂ શગિય/ રે, કેમ ડોર રે હલ/જી મન ભરશો ? 
અડધ વ/વેતર ન! કરત રે જનબાઈ, પૂરં ૪રમ/ણ લઈ દોડો રે જી..... 


૫/&૯/ન! “૦ને તો ઊગત/ ન અ/વડયું ત્યા બૂડવ/ન?/ જત કયદ કરજ ? 


ક્‌ 


દેખત? આંખ્યુંમ/ ૫/૮/ રે 


પરખંદ હોય એને ૫/#ડો ને સાદ બ/ઈ, એન/થ નાતો રે જેડો રે જી..... 


થી. 
મનખાના ખેડ... 
બ/ધ્ય! ત) છૂટજ/ની ૧/ત 5ય/ કરજી 7 
દેવેન શાદ 
ન્તને“7પર2 ૨/૦૧ * ૧૫૦ 


આસ્વાદ : આંતરિક પર્ચાવરણ-વિનાશ ! 





--------. 


પુત્રને પહેલી વાર શાળાએ મૂકતી વેળા 
(મદાક્રાન્તા * સોનેટ) 
ન/ દવાલ, છત પણ નહીં, ઊડતું જજ આગે, 
પાંખોને જે “બસ ચલ /' કહે, આભલું એટલે સું ? 
જું છે ટૂલ ? થઘકઇ થત# ૧/યર# એટલે શું ? 
ઊન્દો ઊનઇ રવિ અડકત£ ધૂમ્કસી ડેમ ભ#ગે 7 
ખણ) ભળ તરત પડતું મેલત ને /ઝેલ,ત? 
મેદનમ/, ઝલમલ નઈ ખ્જ/બ-2/ કે ૯/ગે ? 
-મૂછે નનું વિહગ, કલશોરે સૈ વજ જાગે . 
હું ભ!ળું અ# અચરજ ભર! વ/રત/ને વિલ/ત / 


છોડાજી મે મદલ કરજ અ/ગળી સખ્ત ઝ/પે/ 
જય ઝશ્રોન! નહે, કર્ક નહિ ઉત્તતે હોય સ/ચ/ / 
જયા ભૂંસાઈ જણ કણ મહ (વસ્જયોન જ ભ/#જ / 
દેતો સદ હજીય મુજને અર મરો જ, ડ/પે. 
€/ પેલ સગપણ લઉ અ/ખથ સ્હેજ લ્હોઈ, 
ખોયઃ એણે કલરવ હવે, વૃક્ષત! મેર ખોઈ / 
નિર્મિશ ઠાકર 
ચૌદ પંક્તિમાં નેટ સોનું ઊર્મિકવિતાસ્વરૂપમાં 
સંભરવું અઘરું છે. ઉશનસ્‌ અને અન્ય કેટલાક આ 
કાવ્યપ્રકારમાં ઉસ્તાદ તરીકે પંકાયા છે. 

પૂર્વે બ. ક. ઠાકોર દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત સૉનેટ કવિતા 
નિર્મિશ ઠાકર સુધી કેટલી રસક્ષમ રીતિએ વહી આવી 
એ જણવા, “પુત્રને પહેલી વાર શાળાએ મૂકતી વેળા' 
કૃતિ અવિલંબ માણવા જેવી છે. 

*કુમાર'માં પ્રકાશિત પ્રસ્‍તુત કૃતિ, મંદાક્રાન્તા 
છંદના ઝાંઝરના સ્વીકૃત બંધનમાં ભલે મુકાઈ હોય, 
પણ રચનાનું કલ્પનાપૂર્ણ ઉડ્ડયન કવિતાનાયકની 
સાથેસાથે સુજ્ઞ ભાવક્ને પણ અંતસ્થિત શાન્ત કરુણની 
ઓઝટમાં લઈ શક્યું છે. 

રચનાનું શીર્ષક એના વિષયને સ્પષ્ટ રેખામાં 
અંકિત કરી આપે છે : પુત્રને પહેલી વાર શાળાએ 
મૂકતી વેળા. કર્તાનું આ સાહસ, જે કૃતિનું સં-રચન 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૫૩ 





રાધેશ્યામ શર્યા 


(૩1111૪) રસાત્મક વિધિથી ના સંભવ્યું હો 
બૂમરેંગ પુરવાર થાય. 

નોધપાત્ર છે કે લાડ લડાવેલા પુત્રના એંગલથી 
નહીં, પણ પુત્રને પ્રથમ વાર શાળાએ મૂકતી 'વેળા'ના 
સંદર્ભથી પિતાના હૃદયકોણથી વિદ્દાયકથા કાવ્યરૂપૅ 
રમતી મેલાઈ છે. 

સૉનેટ અહીં બે ખંડમાં વિભાજિત છે. પ્રથમ ખં- 
આઠ પંક્તિમાં અને બીજે ખંડ છ પંક્તિમાં છવાયો છે. 

પ્રથમ ખંડની આઠ પંક્તિમાંથી સાત પંક્તિઓમાં 
કર્તાની કલ્પન-ક્ષમતાનો કલ્પનાયુક્ત વિનિયોગ 
ધ્યાનાર્હ છે. 

પુત્ર અંગે અપેક્ષિત સંદર્ભો જતા કરી, વસ્તુથી 
જરીક દૂર રહી કર્તા પરોક્ષ રીતે પંખીના ઊડવાની, 
'આભલું એટલે શું ?', “વાયરા એટલે શું ?', 'ફૂલો 
એટલે શું ?' જેવી નિસર્ગસ્થિતિ તાદશ કરે છે, 
પ્રશ્નપદ્ધતિએ. 

દીવાલો નહીં, છત નહીં ને આગેઆગે પાંખોને 
'બસ ચલ' કહી આભલે ઊડતું, મઘમઘતા વાયરા અને 
ફૂલોના બાગ વચ્ચેથી પસાર થતું લઘુ વિહગ આકાશ કે 
ઉપવનની માહિતીથી માહિર નથી; અરે, અ-જણ્યું છે 
આ અચરજખચિત વિશ્વથી-માટે તો જિજ્ઞાસા-પ્રશ્નો 
મૂકે છે. અનુભવો મીઠા મધુરા ને કૌતુકપૂર્ણ નથી, ન 
હોઈ શકે તેથી આવો ઉત્તપ્ત સવાલ પણ કરી શકે : 
'ઊનો ઊનો રવિ અડકતાં ધમ્મસો કેમ ભાગે ?' 

ધુમ્મસની હારોહાર ખ્વાબવત્‌ સ્વપ્નસૃષ્ટિ પણ 
તણાતી આવે. એના અનુષંગે સ્મરણીય ગતિશીલ કલ્પન 
(110110 1118૪૦) વહ્યું છે : 

ખૂણો ભળી તરત પડતું મેલ ને ઝિલ/ત? 
મેદાનો%/, ઝલમલ નઈ ખ્વ/ળ-?7 કે% ૯/ગે 7 

અહીં પ્રશ્નોના પંખી-કલશોરથી જાગતું વૃક્ષ એ 
પિતાનું જ સુદઢ પ્રતિરૂપ છે. 

મૂળ વસ્તુથી અન્તર જાળવી છએક પંક્તિ પ્રયોજી 


યતો 


દી 


“ઝઝઝડડડ-:્ડકડક-ક્કટટ 
ઝડ 


આઠમી પંક્તિમાં કાવ્યનાયકનો 'હં' હળવેક રહી સાક્ષાત્‌ 
થાય છે ; હં ભાળું અ/ અચરજભરી જ/રતાને વિલા તે. 

કાળમાતાના ખોળામાં અચરજભરી વારતાનો 
વિલય એ નાયક પિતાની અંગત આત્મલક્ષી વિષાદ- 
દશાનો સંકેત ”ે 

પહેલી વાર પત્રને શાળાએ મૂકવા જતાં જતાં, 
માર્ગ વચાળ પૂર્વોકત અચરજભરી વાતો વટાવી ખેદમ્રસ્ત 
પિતા સપૂત સમેત શાળાના ઝાંપે આવી જતાં જ, 
દીકરાએ અદ્યાપિ અયુખ્યકાળમા પકડી રાખેલી આંગળી 
કોમળ કરથી વછોડાવી દ્દે છે. 

“છોડાવી મેં મૃદુલ કરથી આંગળી સખ્ત ઝાંપે' 
પદમાંનો 'સખ્ત' શબ્દપ્રયોગ, ઝીણવટથી જોનારને 
“આંગળી' અને 'ઝાંપા' ઉભયને અંશત; ઊંડળમાં લેતો 
વરતાશે. ઝાંપાથી પિતા-પુત્રને જે અલગતા પ્રાપ્ત થવાની 
છે એનો ઝીણો જોેરુકો ઝાઢ્કો અનુભવવા સરીખો ! 

'સખ્ત ઝાંપે'ની અનગામી બે પંક્તિઓ 
વિષયવસ્તુના વાર્તિક સમી અધિકી છે. કવિતાસ્વરૂપની 
સૂક્મ 'ઇકૉનોમી'-કરકસર-આથી ઘવાય. પૂર્વે આવું 
લખાતું એનું અનુગમન તિવાર્ય નહોળું શું ? ફોડ પાડીને 


કે 


કહેવાનું પુણ્ય અહીં લેવા જેવું નહોતું. કવિતાની 
સ્વયંપર્યાપ્ત 'વિસ્મયભાષા'-વ્યંજનાનો આદર જેટલો 
થાય તેટલો ઓછો. 

હવે, આત્મજનો અંશ સાદ નહિ, સાદ્દો દઈ રહ્યો 
છે અને વિષમ વિપરીત વાસ્તવથી કંપિત્ત છે. 

પિતૃસંસ્કારની પૂર્ણાહુતિ અને શાળાદીધ સંસ્કારનો 
પ્રારંભ આમ તો પુરાકાળમાં દ્વિજ -ત્વના અવતરણની 
પુખ્ત ઘડી ગણાતી, પણ ત્યારેય 'ભીનાં સગપણ' 
આંખથી લ્હોવાની બીતા તો બજતી જ ! (જેકે, અહી 
તો આધુનિક શિક્ષણપદ્રતિ પ્રત્યેનો કટુ કટાક્ષ જ આમ 
પ્રવર્તવા પ્રેરે છે...) 

સૉનેટની સૂવર્ણા અંતિમ ગૌદમી પતે કૃતિને 
તેર-અંગુલ- ઊર્ધ્વ આરોહણ કરાવી શકે એન" છે : 

ખોજ/ એણે કલરજ હવે, જત મેથ ખોઈ / 

પંખી પક્ષીપણું અને વૃક્ષ વૃક્ષતા ગુમાવે એના 
જેવો દારણ ડરુણ કયાં જડે ? આ પણ એક પ્રકારનો, 
આંતરિક પર્યાવરણ- વિનાશ છે. [.0૧% 01 11100ણાલત્ને 
અતિ-મેલો-ડ્રામૅટિક બનાવ્યા વિન, શુદ્ધ ખેદને 
સૉનેટપ્રકારમાં મૂર્ત કરવા માટે નિર્મિશને ધન્યવાદ. 


ડત 


બન્ની* : એક સ્મૃતિ 


ઊંષર ભૂમિ પર ઊભો છું. ક્રરનો ચળકાટ મારરી આંખોને આજે છે. ઘેરીને ઊભું 
છે રછ. જાથે પોતાનો બધો જ તા૪ તીજત/* ટકતો સૂરજ હ%૯ યોર પ/સે 
થોર જેવો ઉભો રહી ઝીલવ/ મથું છું તાપને. કાં ઊગી! નીકળ્યા છે અંગે. છતાં 
લીલપ. રણ વચ્ચે ઈીલપ. લસ્સી બારીક રેત! બન? ડમરીમં ટુંગોળાતં રણ ઊતરતું 
જાય છે મારાં ટેકસમાં, મર લોહીમાં રણન/ રેતી. એ રેત!ન0 જચ્ચે બિલ/ડીન ટોપ 
જેમ ટૂટી નીકળેલા શકુ આકારન/ ભૂંગ!. 


રણના તળાવમાં ચળકતી માછલીઓ મારી અંખે બધં જ જોતી છતાં કશું જ 
ન જોત! હોય તેમ તરવ્ય કરે છે. કમખાન! ચળકત! આભલા રણ નાના જાળક 
જેવું - વહાલ ડરતું જપ જાય છે ઘડીક. જીક ઉછળે છે ઈવન/ અ/£દિમ વજિસ્મયલોક 
જેજું. - રણ રોપાઈ ગયું છે મારી છાના એક ખૂછે... 


૩% કચ્છના રણનો એક વિસ્તાર. 


ત્મ્ટ્શ્‌ 








રમણીક સોમેશ્વર 


નવેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૫૪ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 





શ્રી શિવમહિમ્ન: સ્તોત્ર - એક અવલોકન 

કેટલીક વાર એવું પણ બને છે કે સાહિત્યનો 
ઇંતિહાસ લખનારા લેખકોએ જે કૃતિનો પોતાના ગ્રંથમાં 
ઉક્લષેખ પણ ન કર્યો હોય એવી કૃતિ પોતાના આંતરિક 
સામર્થ્યથી ખૂબ જ પ્રસિદ્ધિ પામે છે અને સર્વશ્રેષ્તાની 
કલાને હાંસલ કરે છે. કવિશ્રી પુષ્પદંત રચિત “શ્રી 
શિવમહિમ્ન: સ્તોત્ર” એક આવી જ રચના છે, જે સમગ્ર 
સંસ્કૃત સ્તોત્રસાહિત્યમાં સહુથી વિશેષ શ્રદ્ધેય ગણાય 
છે. શિવના અલૌકિક અને અદ્ભુત મહિમાને વ્યક્ત કરતા 
આ સ્તોત્રકાવ્યમાં ૪૩ “લોકો જેવા મળે છે, પરંતુ 
તેમાંથી શરૂઆતના ૩૧ શ્લોકો જ પુપ્પદંતરચિત મનાયા 
છે, જ્યારે બાકીના ક્ષેપક ગણાય છે. પૂ. શ્રી. મધુસૂદન 
સરસ્વતીએ આ ૩૧ શ્લોકો પર જ ભાષ્ય લખ્યું છે; 
વળી, શૈલીભેદથી પણ ઉપરના કથનને પુષ્ટિ મળે છે. 

સંસ્કૃતના મૂર્ધન્ય ગણાતા વિદ્દાનોમાં જેમની 
ગણના થાય છે એવા મુ. શ્રી જયાનંદ દવે દ્વારા આ 
સ્તોત્રકાવ્યનું સંપાદન થયું છે અને તેમની વિશિષ્ટ 
છણાવટ કરવાની શૈલીને કારણે ખૂબ જ અઘરું ગણાતું 
આ સ્તોત્રકાવ્ય આપણે મત્રાટે સરળતાથી શબ્દશ: સમજી 
શકાય એવું બન્યું છે. 

પુસ્તકની શરૂઆતમાં આપવામાં આવેલ નિવેદન 
પરથી સંપાઇકશ્રીના ઇંષ્દ્ેવ ભગવાન શ્રી શંકર પ્રત્યેનો 
ઉત્કટ ભક્તિભાવ દષ્ટિગોચર થાય છે અને આ ગ્રંથ 
'સ્વાન્ત:સુખાય' જ તૈયાર થયો છે એમ જણવા મળે 
છે. ત્યારપછી મૂળ સ્તોત્રનો માત્ર પાઠ જ કરવો હોય 
તેમને માટે સમગ્ર સ્તોત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. પછીથી 
'શિવના અલૌકિક મહિમાનું ગાન' શીર્ષક હેઠળ જે લખાણ 
આપવામાં આવ્યું છે તેમાં આ સ્તોત્રની લાક્ષણિકતા, આ 
સ્તોત્રના કવિ શ્રી પુષ્પદંત, તેમનો આવિર્ભાવકાળ અજ્ઞાત 
હોવાની રજુઆત તથા કવિ દ્વારા આ સ્તોત્રરચના અંગેની 
અનુશ્રુતિ રજૂ કરવામાં આવી છે. સ્તોત્રનો રસાસ્વાદ 
ખૂબ જ હૃદયંગમ શૈલીમાં સંપાદકશ્રીએ રજૂ કરેલ છે. 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૫૫ 


પ્રા. અરુણ જોષી 


આટલી પ્રારંભિક બાબતો રજૂ કર્યા પછી પુસ્તકમાં 
દરક મૂળ *લોક, ગુજરાતી પાઠ, ગધ અન્વય, ભાષાન્તર, 
શબ્દાર્થ અને ટિપ્પણ રજૂ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં 
ટિપ્પણ આ પુસ્તકનું સહથી શ્રેષ્ઠ ગણાય એવું પાસં 
છે. શબ્દાર્થ આપતી વખતે પણ બહુ જ ઉદારતા 
દાખવવામાં આવી છે અને એક કે બે અર્થ આપવાને 
બદલે થોકબંધ અર્થો આપવામાં આવ્યા છે. ઉદા. ત્રહ્ઝુ 
એટલે સરળ, સીધો, સાત્વિક, સમીપનો, શીદ્રકળ 
આપનાર. અયત્નાટ્‌ એટલે અનાયાસ, વિના પ્રયત્ને, 
વિના પ્રયાસે, વિના કષ્ટે, વગર મહેનતે, સહેજ, 
સરળતાપૂર્વક, રમતાં રમતાં. 

શ્રી જયાનંદભાઈ સંસ્કૃત ભાષાના તો ઉચ્ચ કોઠિના 
વિદ્રાન છે જ, પરંતુ ગુજરાતી ભાષા અને ગુજરાતી 
સાહિત્ય તથા અંગ્રેજ ભાષા અને અંગ્રેજ સાહિત્યના 
પણ એટલા જ માર્મિક જ્ઞાતા છે તેથી તેમણે ૨% કરેલ 
ટિપ્પણ ખૂબ જ વિશદ પ્રકારનું બન્યું છે અને સ્વયં 
કવિ હોવાથી મૂળ કવિને સમજવામાં અને મૂળ કવિનો 
આશય રજૂ કરવામાં તેમને અદ્વિતીય પ્રકારતી સફળતા 
પ્રાપ્ત થઈ છે. 

હવે આપણે આ ગ્રંથનો શિરમોર ગણાય અને 
સંપાદકશ્રીની વિદગ્ધતાનો પરિથાયક ગણાય એવા 
ટિપ્પણના વિભાગનું અવલોકન કરીએ : 

પ્રથમ લોક ઉપરના તિપ્પણમાંથી જણવા મળે 
છે કે ““કાશીરાજ ચિત્રરથના બગીચામાં શિવનિમાંલ્ય 
(ભગવાન શંકરને અર્પણ કરવામાં આવલાં પુખ્પો, 
બીલીપત્ર વગેરે)ને અન્ણતાં પોતાના પગ નીચે કચડીને 
શિવજીના અપરાધમાં અચાનક આવી પડેલા ગંધર્વરાજ 
પુષ્પદંતને ભારે મૂંઝવણ થઈ :; હવે શું કરવું ? આ 
પાપમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું ?'' આ મૂંઝવણનો 
ઉકેલ એટલે આ સ્તુતિ. ટિપ્પણમાં સ્તુતિ અને પ્રાર્થના 
વચ્ચેનો ભેદ સપષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આ ભેદને કારણે 
જ આ સ્તોત્ર અન્ય શિવકવચ વગેરે કરતાં વિલક્ષણ 


દડ ઝ-ઝક્ડટ્કકક્ફ 


લાગે છે. આ સ્તોત્રમાં ઇષ્ટદ્ેવના ગુણોનું જ વર્ણન છે. 
પુષ્પદંતે કયાંય કશું જ ભગવાન પાસે માગ્યું નથી. 

અન્ય લોકો ઉપરના ટિપ્પણમાં વેદ, ઉપનિષદ, 
ગીતા, મહાકાવ્યો, સંસ્કૃત નાટકો, અન્ય સ્તોત્રો વગેરેનો 
આધાર લઈ, મમાંતર ઉદાહરણો આપી મૂળના *લોકોની 
પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. શ્રુતિ અને સ્મૃતિ વચ્ચેના 
ભેદને સ્પષ્ઠ કરવામાં આવેલ છે. મૂળ રચનામાં 
પ્રયોજયેલ સંબોધનો કેવા હેતુપૂર્વક રજૂ કરવામાં આવેલ 
છે તેની સ્પષ્ટતા અવારનવાર કરવામાં આવી છે. શાસીય 
પરિભાષામાં વપરાયેલ પૂર્વપક્ષ અને સિદ્ધાંતપક્ષનો ખ્યાલ 
આપીને ટિપ્પણમાં જણાવવામાં આવ્યું છં કે 
નિરીશ્વરવાદી મીમાંસકો ભગવાનના એશ્ચર્યનો સ્વીકાર 
ન કરતા હોવાથી તેઓ '“પૂર્વપક્ષ' છે અને ભગવાન 
શિવના પરમ ભક્ત એવા કવિ પુખ્પદંત અહીં 
'સિદ્ધાંતપક્ષ'ના પ્રતિનિધિ છે. વેદવિષયક સમજૂતી 
આપતાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે હન્નરો વર્ષ પૂર્વે 
પ્રથમ ત્રણ વેદોને-એટલે કે ત્રયીને-જ માન્યતા મળી 
હતી. અથર્વવેદ્માં કેટલાક અયોગ્ય, અપવિત્ર વિષયો 
વિશેના મંત્રો હોવાથી ચોથા વેદ તરીકે અથર્વવેદને 
ત્રષિઓએ મોડેથી સ્થાન આપ્યું હતું. ઘટ્વા1મ્‌ શબ્દ 
સમજાવતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 'પાશુપત-મંત્ર'માં 
ખાટલાની ઈસ્‌ જેવા હથિયારનો ઉલ્લેખ મળે છે. આ 
ઈસ એટલે 'ધોકો'. અપરાધીને મારવા માટેનો દંડ. દુષ્ટોને 
યોગ્ય રીતે દંડવામાં આવે તો રાજ્યની પ્રજા સલામત 
રહી શકે. અધર્મને ધર્મનો ડર સતત સતાવતો રહે એવી 
પરિસ્થિતિના ઔચિત્યને રજ કરીને *લોક રર ઉપરના 
દેપ્પણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રજનાથ એવા બ્રહ્માજી 
પોતે જ પોતાની પુત્રી સાથે અનુગિત વ્યવહારની કલ્પના 
કરે તો શિવજી તેમને શિક્ષા કરવા સદા તત્પર છે એ 
બાબત વ્યક્ત કરવા નક્ષત્રશાસ્રની દિવ્ય ઘટના 
સમજાવતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે શિવજીના બાણથી 
બચવા માટે મૃગના રૂપમાં નાસી જતા બ્રહ્માજી એટલે 
મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર અને એમની પાછળ પડેલ શિવજીનું 
બાણ એટલે આર્દ્રા નક્ષત્ર ! 

આમ, ઢિપ્પણમાં ઉપનિષદનાં ગહન સત્યો, 
પુરાકથાશાસ્રના વિવિધ પ્રસંગો, શિવજનાં નિરાકાર અને 


હેજ 


સાકાર સ્વરૂપો, ૩#નું સ્વરૂપ વગેરેને ખૂબ જ સરળ 
રીતે સમજાવવામાં આવેલ છે. 
પુષ્પદંતરચિત આ *લોકો વાચ્યાર્થ ઉપરાંત બીજું 
કાંઈક પણ વ્યક્ત કરે છે એવું તારણ જ્યાં જ્યાં જેવા 
મળે છે ત્યાં ત્યાં સંપાદકશ્રીની કવિને સૂક્મ રીતે 
સમજવાની પ્રતિભા દેખાય છે. શંકરે ત્રિપુરનો તાશ 
કર્યો એ જાણીતી હકીકત ઉપરથી તારણ કાઢવામાં 
આવ્યું છે કે મનુષ્યનાં સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એવાં 
ત્રણ શરીરો છે અને તેનો શિવજી નાશ કરે ત્યારે 
માનવને મોક્ષનો લાભ મળે છે. 

પૃષ્પદંતે પ્રયોજેલા કેટલાક શબ્દો જેવા કે 
અતવ્વ્યાવૃત્યા, દ્રૉવ્યાપ્રોલ્ય, અમ વગેરે સમજવામાં ખૂબ 

જ કઠિન છે અને ભાગ્યે જ ભાષામાં પ્રયોજતા હોય 

છે. આલંકારિકો ભામહ, દંડી વગેરે કદાચ આવા શબ્દોને 

ક્ષતિરૂપ ગણે, પરંતુ પુષ્પદંત પ્રત્યેના ભક્તિભાવથી 
દિપ્પણમાં કવિનો નવા શબ્દો બનાવવાનો શોખ ગણીને 
ગુણદર્શિતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 

ઉપમા, ઉત્પેક્ષા, અનન્વય, અર્થાન્તરન્યાસ જેવા 
અલંકારો પ્રત્યે પણ ટિપ્પણમાં આપણું ધ્યાન દોરવામાં 
આવ્યું છે. ઉદા. તરીકે અર્થાન્તરન્યાસનાં બે ઉદ્દાહરણો 
યાદ રહી ન્ય એવાં છે. 

(૧) ઘ્રુવપ ૩૫સતો મુછાતિ ઘત્ત: | *લોક ૧૨. 
(સમૃદ્ધિ પામેલો દૃષ્ટ માણસ, ખરેખર, અંતે છકી 
જાય છે). 

(ર) ન દિ વશિષુ પશ્ય; પરિમલ: | થ્લોક ૧૫. 
(જિતેન્દ્રિય મહાપુરુષોનો અનાદર કદી હિતકારક 
નીવડતો નથી.) 
પુષ્પદંતે પોતાની રચનામાં પ્રયોજેલા આરંભથી 

ર૯મા શ્લોક સુધી ચાલ્યા આવતા શિખરિણી અને ૩૦મા 

શ્લોકમાં આવતા હરિણી અને ૩૧મા શ્લોકમાં આવતા 
માલિની છંદને બંધારણ સાથે રજૂ કરીને દિપ્પણમાં સ્પષ્ટ 
રીતે સમજાવેલ છે. 

પ્રસ્‍તુત સ્તોત્રની સમજૂતી આપતી વખતે 
દિપ્પણમાં જ્ઞાનસભરતા અને માહિતીસભરતા લાવવા 
માટે ખૂબ જ ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે. ઉદ્દાહણણ 
તરીકે નીચેનું લખાણ જુઓ : “શિવના અંગૂઠાના 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૫૬ 


દબાણથી પાતાળમાં ચંપાઈ રહેલા રાવણને દેવર્ષિ 
નારદજી મળ્યા અને રાવણને વીણા વડે ભગવાનની 
ગીતયુક્ત સ્તુતિ કરવા સૂચવ્યું અને તે તો તરત જ 
અંતર્ધાન્ન થઈ ગયા. પરંતુ રાવણ પાસે વીણા તો હતી 
નહીં. અને એ વિના પોતાનો ઉદ્ધાર અશકય હતો. 
તેથી તેણે પોતાના એક મસ્તક અને એક હાથની વીણા 
બનાવી (જેને લોકભાષામાં રાવણ-હથ્થો કહેવામાં 
આવે છે) અને પંચચામર ઇઈદમાં ભક્તિસભર 
શિવતાંડવસ્તોત્રનું ગાન કર્યું. ભગવાને પ્રસત્ર થઈને 
અંગૂઠો ઊંચો કર્યો અને રાવણ આમ છુટ્ટો થયો. 

આ વિસ્તૃત રીતે રજૂ કરેલ ઢિપ્પણનો ભાગ 


આ ટિપ્પણ વાંચનાર સંસ્કૃત સાહિત્યના ઇતિહાસના 
બહુ મોટા અંશથી માહિતગાર થઈ જાય એટલું ભાતું 
આમાંથી મળી રહે એમ કહેવામાં આવે તો નવાઈ 
પામવા જેવું નથી. 

આવી સરસ ટીકાયુક્ત પુસ્તક ગુજરાતની પ્રજાને 
આપવા બદલ મુ. શ્રી જયાનંદભાઈ ખરેખર સુજ્ઞ 
વાચકોનાં અભિનંદનને પાત્ર છે. એમની પાસેથી આવા 
વિશેષ ગ્રંથો મળતા રહે એવી શુભકામના. 

[શ્રી શિવમહિમ્ન: સ્તોત્ર - જયાનંદ દવે; પષ 
૩૮૦; પ્રાપ્તિસ્થાન - પ્રવીણ પુસ્તક ભંડાર, ટેબર રોડ, 
રાજકોટ; મૂલ્ય : બસો રૂપિયા.] 


પુસ્તકમાં ટિપ્પણકારની બહશ્રુતતા વ્યકત કરે છે અને થા. 
શી રીતે ? 
ર/ ૪₹તે જવું - કહો જોઈએ 7? 
મને લ ગ્યા ક્યો છું સદ હં સરળ, સ્ીધોસદો 
છત 
લોકો તો એમ/ય જેય/ કરે છે મૃત્સકમછૂં 
હસને બોલું છું તો મીઠડો કહે છે, 
ભરેખમ રહને જોલું છું તો દભ! કહે છે, 
મળું છું તો અ#લ્ત કહે છે, 
નથ મળતો તો અભિમ/નનું ઉૈબલ લગ/વે છે, 
સરખી રીતે, શિષ્ટ રતભાતથી જર્તુ છું તો સોફેસ્ટિકેર!ન કહે છે, 
વ્યજહર, તળપદા શબ્દોન/ય તેઓ મનઘડંત અર્થઘટનો કર્યા ડરે છે. 
અ/મતો - 
કયારેય કોઈનું મે કશું ઝૂં૮જ ૯/ધનું સ્મરણમ/ નથી. 
શ૪રે ચક/%/ થઈ ઊપર? અ/વજેલ! અન્ય/યો સ/મેય કપિ ઉહક/રો કય નથ. 
છત... 
૭/૨ 
કેટલહને ચલત રહેવ/નું હોય છે / 
કચ 
કેટલ/કને જેય/ કરવ/નું હોય છે / 
પ્રવીણ દરજી 
નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૫૭ બ્છ્ણ 





વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ) 





સાહિત્ય અંગેની તત્વવિચારણામાં ફ્રેન્ચ કવિવિવેચક 
મૉરિસ બ્લાન્શો (108૫110૯ 13181001001)નું મહત્ત્વનું 
રથાન છે. સાહિત્યના તત્ત્વવિચારકો હંમેશાં ભાષા- 
સમસ્યાથી ઝૂમ્યા છે. એમની શક્તિ રોજિંદી વપરાશમાં 
રહેલી ભાષાથી સાહિત્યની ભાષાને અલગ ઓળખ 
આપવામાં ઝાઝી ખર્ચાયેલી છે. રોજિદ્દી ભાષા સાથે અને 
જગત સાથે સાહિત્યને સંબંધ હોવાથી સાહિત્યકૃતિઓએ 
ભૂતકાળમાં અન્ય મૂલ્યોને સેવીને કલાના મૂલ્યને સેવ્યું 
છે અને તેથી સાહિત્યભાષાના મૂલ્યને અલગ કરી 
સાહિત્યની કલા તરીકેની સ્થાપના કરવામાં બ્લાન્શો 
જવાનો ખાસ્સો ઉધમ રહ્યો છે. સાહિત્યની સ્વાયત્તતાનો 
સંદર્ભ આજે અનુઆઘુનિક પરિબળો વચ્ચે મોળો પડ્યો 
છે તેમ છતાં બ્લાન્શોની સાહિત્યભાષા અંગેની વિચારણા 
ધ્યાન ખેંચે તેવી રહી છે. 

બ્લાન્શોએ સાહિત્યના ભાષાક્ષેત્રને અ- વિચાર 
(101-101૪11)ના ક્ષેત્ર તરીકે આગળ ધર્યું છે. એનું 
કહેવું છે કે સામાન્ય રીતે રોજિંદી ભાષાનું વિચારક્ષેત્ર 
એકતાને, એકરૂપતાને લક્ષ્ય કરે છે. પોતાના અસ્તિત્વ 
માટે જ્ઞાન, નિયંત્રણ અને હેતુને રચે છે. સુગમતા અને 
સંગતતાને અંકે રાખે છે. કદાચ રોજિંદી ભાષા સ્પષ્ઠ નયે 
હોય તેમ છતાં ગેરસમજ અને અનેકાર્થ જેવા સંદર્ભો 
સામે બરાબરની સીમા-મર્યાદાઓ બાંધીને ચાલે છે. આવું 
શેજિંદી ભાષાનું વિચારક્ષેત્ર જણે દિવસના પ્રકાશ જેવું 
પ્રમાણમાં સુસ્પષ્ટ હોય છે. આ વિચારભૂમિકામાં રોજિંદી 
ભાષા પોતે અદશ્ય રહે છે, જેથી જગત પ્રગટી શકે. બીજી 
રીતે કહીએ તો રોજિંદા વ્યવહારમાં જે કહેવાય છે એની 
પાછળ ભાષા અદશ્ય થાય છે. 

આની સામે સાહિત્યભાષાને અ-વિચાર (1101- 
1100100 સાથે જેડી રોજિદ્ી સામાન્ય ભૂમિકાથી એને 
અળગી કરવામાં આવે છે. સાહિત્યભાષા કશું કહેવા માટે 
કે જગતમાં જીવવા માટે વપરાયેલી નથી, એટલે કે 
'કલ્પિત' (101) છે. બ્લાન્શો ભાર મૂકીને જણાવે છે 


બ્ટ્શ 





ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


કે સાહિત્ય એ જગતમાંથી ભાષાનું નિવર્તન કે પ્રત્યાગમન 
છે. જગતમાંથી ભાષાને ખેંચી લેવાથી સાહિત્ય આપણને 
અ-વિચાર તરફ, અંધાર તરફ, સંદિગ્ધતા તરફ ખેચે છે 
અને તેથી સાહિત્ય એવી ભાષા બને છે જે સંદિગ્ધતામાં 
ફેરવાઈ જય છે. રોજિંદી ભાષાની (દિવસબાજ અને 
સાહિત્યભાષાની રાત્રિબાજુનો સંદર્ભ આપી બ્લાન્શો જે 
રીતે કાવ્યતંત્ર કે સાહિત્યતંત્રને સમજાવે છે એમાં કયાંડ 
'શ્રીમદ્ભગવદ્‌ગીતા'ના થા સિશા સર્યમૂતાન તરં ઝાર્મર્તિ 
સંયમી | શ્લોકમાં આત્મતંત્રને સમજાવતી પરિભાષાની 
દૂરની સમાન્તરતાનો પડઘો સંભળાવાનો સંભવ છે. 
સાહિત્યકારને પણ ભાષાના દિવસનો નહીં, પણ 
એની રાતનો સંદર્ભ મહત્ત્વનો છે. આ અ-વિચારનો પ્રદેશ 
જ સાહિત્યકારને પ્રતિનિધાનના કાર્યમાંથી ભાષાને મુકત 
કરી જગતની બહારનું કોઈ બિન્દ્‌ ભાષાને ધરવામાં સહાય 
કરે છે, એટલું જ નહીં, પણ એને કારણે ભાષાની 
ભૌતિકતા કેન્દ્રમાં આવે છે. લય, ભાર, વજન, જથ્થો, 
આકાર-સ્વરૃપ-વગેરે મહત્ત્વનાં બને છે. 

આ રીતે નિર્દેશાત્મક કે અભિધાત્મક કાર્યથી ભાષાને 
દૂર કરતાં આપણી અર્થઘટનની શક્તિ કે ભાષા પરની આપણી 
સત્તા જાણે કે દૂર થતી હોય એવું લાગે છે. સાહિત્યભાષા 
આપણને નિર્બળ બનાવે છે. સાહિત્ય સંદર્ભે આપણે 
શક્તિહીન પૂરવાર થઈએ છીએ. સાહિત્ય સાથે આપણે 
કશું કરી શક્તા નથી. સાહિત્ય અર્થઘટનનો અસ્વીકાર કરે 
છે, પ્રતિકાર કરે છે. અને એમાં જ સાહિત્યનું સામર્થ્ય છે, 

બ્લાન્શોની વિચારણામાં, સાહિત્યભાષામાં જગત 
બહારનું જગતને જેવા માટે મળેલું એક બિન્દુ અને 
ભાષાની ભૌતિકતા અંગેનું ઊભું થતું પ્રાધાન્ય મુખ્ય ભાગ 
ભજવે છે. કોઈ પણ સર્જનાત્મક સાહિત્યની તટસ્થ ભૂમિકા 
અને એની નક્કર અને જવંત પ્રત્યક્ષતાને સમજવા માટે 
આ વિચારણા સહાયક નીવડે એમ છે. 

સંદર્ભ : *01110501013:, 1ણ ણ ઘાઉ 1100 111111 


(1006 03 હીર ૫03101 (૨011106ઇલ,; 2001). 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૫૮ 


આષાઢની સાંજ 


અ/જ!| જ 

એક અ/જ/૮ન? સજ 

અ//શેથ! ઝરમર ઝરે જરસ/દ 

પવનમ/ ત૪ ર૯// ત્ટિઝન/ સ્જર, 

તૃછછ#ઈ ટેકરીન/ ઊતરત/ ૮/ળે 

ઈલ/છમ મ/ડવા/ન/ તળે 

એક/તમ૮ જેર? 

વિહરત/ 

જ/દળ/ઓ નીરખત/ નીરખત/ 

«/ર/ નેત્રમ/5/ વહી રહી સૂર/વલિ સુ 
અશિત તને અંડ મહ લઈ ઈવ સ્નેહભર ચૂમી, 
%સરત/ 

ચોમેરમ/ કસરત 

ઝ/લરન/ રછકારે રહ#કત/ અંધારને જેઈ 
ચ/લ્ય(...૨/૯%૮ ગ/ય/. 

અ/જ 

અ/જ/૯ અ સ/જ મહ જરેઈરે ભર રહ્ઢો ડગ 
ત્યારે 

એક#એક 

કથમ એ સ્નેહભરર ચમન? અજી ગઈ યદ 


નલિન રાવળ 


નવેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૫૯ 


વિરાટના અણુ મહીં... 


ધબકતી! જનેર સંવેદન! સંકોરતું, 

અરવને મ/રગે મગલ્ય સુણ/વત્‌ં, 
છેન/૧/છિ% / ગન «ર સંસ્ક/રતં 

કોણ એ પલક પલક જીવનર//જ રછ્ક/જતં 7 


આ રોમરોમ, પત્ર-પૃષ્ષે, સ્થૂલસૂટમે 
અખિલ/ઈ શછગારતું, અલખનદ ગુંજજવું, 
અઈઠ સંગ/થ વૈ સકલમ/ રમતું 

કોઇ એ /ઉેજને સૂર સૂર મહેક/જતં ? 


સપન ને જઝ%/તે છે ખેલ અ/ ક્રેન, 

ઊજીને ડય ૧૦ ભિન્નત/ અ/ ટિમ ? 
'અ!' અને “એ' અને ૧ ને મૌનને 
ભરભર્યું રખતું, અસ્તિત્વને કોઠ મલકાવતું 7 
કીછ/ અ/ ખંડ ને કોછ# છે અખંડ ૧% ? 
વિર/૮-/ અણુ મહ? ?/5કતે તો ઉર/ટ ભજ, 
£ગ૩ અને દ? કયો ભેદ ને ભરમ છે ? 
અંતતમ અનંત ને ષિડે છે %૯ ડે જે. 


જ/ત ને ૧/તમ/ અહં ભરકવઈું, 
ઊધેકા અટખ્ું એ જ સકજવતું. 


પીયૂષ પંડયા “જ્યોતિ' 


“દ 





0 
1 
1 


રી 
શ 
ી 


। મહાન શિક્ષણશાસી ત્સુનેસાબુરો માકીગુચીનાં વિચારો અને ભલામણો. 





જિ શ ક 5 2 
પો 
ટ કે ("ર છ ઉ જ 
ફુ “5 ન ન 
ને. ઝતા... સ૩ડ...ન્‍ડ.ઈડઝ..: ક 


તૌ(જિશ્યાપૂર્ણા, બપ અ કિંમતમાં સસ્તા, 
બોશન૯ વક ટ્સ્‍્ટનાં છુસ્તકો વસાજો 





વિભિન્ત ભારતીય ભાષ-ઠે દી નવલકથા-નવલિકાઓ, દેશ-વિદેશનું  લોક-સાહિત્ય, બાળ-સાહિત્ય, મહાન પ્રતિભાઓનાં 
જીવનચરિત્ર, જ્ઞાન-વિજ્ઞાન અનેકવિધ વિષયો તેમજ નવસાક્ષરો માટે ઉપયોગી વાચનસામગ્રીનો ખજાનો. 


કેટલાંક નવાં/ ધહત્તપુર્ણ પ્રકાશનો 


જ્યોતીન્ર દવેની પ્રતિનિધિ હાસ્ય-રચનાઓ 

૪/. :/3ન0૮ જટ પૃ.૧૬૦ રૂ.૫૦.૦૦ 
ગુજરાતીમાં હાસ્યના પર્યાયરૂપ લેખકની ઉત્તમ રચનાઓનું સક્લન. 
પંજ્ઞબની લોકકવા ૫,૧૦૮ રૂ.૩૫.૦૦ 


સં૪/ : ૪રિજઇન રં ૪નુ : 500/9/જે ૪૪ 
હીરેન્રાંઝા જેવી પંજાબની લોકપ્રિય લોકકઘાઓનું નવી શૈલીમાં વર્ણત. 


મિત્રો રજાની 
કૃ0 ર0૧૪ સન: ₹૫/ ૨૭/૬૪ 
ડિન્દી રંગમંચ સુધી પર્દોચેલી અને અત્પાધિક ચર્ચિત થયેલી કધાકૃતિ. 


ગુજરાતી વિપેટરનો ઇતિહાસ 
ઈજમુજ 4૧/2/77 
ગુજરાતી ધિધેટરની તવારીખનું નવા દૃષ્ટિકોશધી વિશ્લેષણ કરતો ગ્રય 


પૃ. ૬૮ રૂ. ૨૦.૦૦ 


પૃ.૧૭૫ રૂ,૪૯.૦૦ 


પરંપરાગત ભારતીય નાટ્યરંગ 
ડવિ૧ ₹/૧%/૧ન ગળું. * કકૂઢી ૭/5 
ભારતની નાટમરપરપરાના કેટલાક પ્રકારોના અધ્યધનનું સંકલન. 


ગુજરાતી લોકવિદ્યા 
૪ *//ળક 
ગુજરાતની લોક-સંસ્કૃતિ વિશે સંશોધન-સંપાદનો સાથે પરિચય, 


પૃ.૨૧૪ ફૂ.૭૫,૦૦ 


પૃ.૧૫૦ રૂ1.૭૦.૦૦ 


સર્જનશીલ જીવન અને શિણણા 
નું “57. નરં/ વેદ 


પૃ.ર૬૪ રૂ।.૭૦.૦૦ 


સિરદર્દ પૃ. ૯૦ રૂ.૩૫.૦૦ 
એક. 4. ૪/૭ સળ : રઇ# %-//ર 


દ્તિરદદ અને તેના ઉપચાર વિશ સરળ ભાપામા માહિતી આપતું પુસ્તક. 


તોજ્તોશાન પૃ.૧૯૦ 
27 47/7/25 અનુ. : ₹% 29-7 
જાપાનની વિખ્યાત ટી.વી. કલાકારના શાળાજીવનના અનુભવોનુ વર્ણન. 


કબીર પૃ.૮૮ 
૭ ૬/ર#ન/₹ તિજ/ સ. : રકુજર ૪૬૪ 
સંત કબીરના છવન વિશે સાથે તેમનાં પદ, રમૈની, સાખીઓ સહિત વર્ણન. 


ઘહાત્મા ગાંધીના વિચારો પૃ.૫૫૦ 
૬7, : ઝ/ર. ઝં. %ભુ, $. ગ/ર. ₹/% 
મહાત્મા ગાંધીના મિંતન અને દર્શનનો ઉત્ડ્ષ્ટ સાર પ્રસ્તુત કરતો ગ્રંધ 


રૂ.૬0.૦૦ 


રૂ. ૨૫.૦૦ 


રૈ.૧૧૫,૦૦ 


સૂર અને શશી 
૧૫/ £/૪ રિઝક/ર « 9%50/7 જ 
દિન-રાત, સૂરજ-ચંદ્ર, ઉંધ ને પવન વિશે બાળકો માટે સસિત્ર રૂપકકઘા. 


પ્‌. ૧૬ રૂ.૧3૦૦ 


રરાતેત્્ય-સંગ્રામનાં ગીતો 
૧57. : 55૪ %4/97 
સ્વરાજની લડતમાં ગવાયેલા, ચૂંટેલાં દેશભક્તિ ગીતોનું સંકલન. 


| નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ “પુસ્તક-ક્લબ'ના સભ્ય બનો : વળતરથી પુસ્તક મેળવો 


1 
! 
1 
| 
1 


| નવી દિલ્દી - ૧૧૦ ૦૧૬ 


[| 
1 
1] 


ી 
1 


| ફેક્સ : ૦૧૧-૬૮૫૧૭૯૫ 
|| ઈ-મેલ : 10॥1:2 (9000 પડા) 0૯1.10 


પુખ્પ કાર્ધાલપ : વધુ માછિતી તેમજ સૂયિપત્ર માટે સંપર્ક સાધો : પલિધ ક્ષેત્રીય કાર્યાલપ : 
નેશનવ બુક ટ્રસ્ટ, ઇન્ડિયા જ” રેત્રીય પ્રબંધક 
એ-પ ગ્રીન પાર્ક નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ, ઇન્ડિયા 


ફોન : ૬૫૬૪૦૨૦, ૬૫૬૪૫૪૦ 





નેરાનલ બુક ટ્રુટ, ઇન્ડિયા 
_વેબસાઇટ : ડ ૫/00%.1010તાં8.૦૦/1 


મ્યુનિસિપલ ઉદ્‌ પ્રા. સ્કૂલ 
બાબુલા ટેક ક્રૉસ લેન, 
મુંધઇ - ૪૦૦ ૦૦૯ 


ઝન: ર તા-----2%-2---ઝર૦૦૩-૮૪%- 


ટેલિફક્સ : ૦૨૨-૩૭૨૦૪૪૨ || 


મુરલી કા'નકુંવરની 


અ/જે જર ૭/'નકુંજરન? / 
ઉર મહ? ઝહન જ રે ₹/ 
ડીમલ અરહ્ અઘરન? / 


પલ ૫૯ ત્હારો હલ/સ વિલસે 
નવ અભિનજ કંઈ રગે; 
સમ સમ ને ગગન વિલોલિત 
કરત પરમ સૃહગે : 
જહ ત્હને ૪ ગઈ સઘજી 
સમ્પદ સચરાચરન/ / 


ત્હ/₹ હલકે ત/લ દિયે 
જન્‍્છુગ્જપર્ણ અરુ 3/97; 
રહે ન બી કોઈ, ન બી 
જમન(જન/ ૫૯7, 
તું બોલે તે સહ અનુરાગન? 
લ્હ!છ/ : પરસ્પર કરૂ. 
રાજેન્દ્ર શાહ 


“5 9 

દેવોનું કાવ્ય 
ઊંચે નલ ગગન ચળડે સૂરજને તેજ ત/ત/, 
નીચે પથ પત ૧સનમ ઈપ્ત ₹0 સધસ્ન/ત/ / 
વચ્ચે ઊડે પવજનલહરે રંગરંગ7 પતંગ, 
પીળ પળ કણકણસઉ ઊતરે ?// [વિહંગ / 


પ્હોળ/ પ્હોળ/ પઢ રભર નીરે મુર જે નદોન 
સંકોચ/ઈ અવ વહી રહ પ/તળ ૧ર જેવા, 
સુક/%/ કાદવ મહ પરુઓન્? ઊઠ? ખરેઓ), 
૪// તૃણો (બેચ ઊંઘ ?7 કેડીઓ સઈડઓ / 


ચ/£/ ભેગ? તર૯ તરત? ૫૯૧૯ ૫) ૧૪0/ઓ), 
૪0%? ૨/૯ ચ૯ત સૂ?/જેભ/રઝૂડક/ અ/નેલ), 
અ/જ-મ/જ તિ/મેર-ઇુ/તિએ ર/રઈ ર/તડઓ, 
મજ્યં મ/જ્યું મન, સપનઅ/જ ૩ર/ અ/ખ૭ઓ. 


એ અહ/%૪/ને સઇન રસઇૂ/તિમંત ને /તેત્જનવ્ય 
ત#ર/ઉિ/ષે લખેલ અજર અગર અ/ દેજનં ૭/વ% ભવ. 


જયન્ત પાઠક 


તણ (/ 01, લાપ 110101101૫) [0100101001 2001 1551૫ 0971-60599_1 
| 12ણપણ્ઈં 10 [005 પ1110101 [મછૂમ])1ણ01 1 1001000 ૫૪. 188 1૨, [૫0. (11, 150/200 


સતત રૂક 





૧૨૬ 
તદરારલદતડાાધપ્રાહતામ્કસઃ-હવઉ ડા તાાપમહવટ#ાહા,.... ક... ... ત જ-્નિટ૩કજનબઝકનનસા ધા માઉ 2. મદોઈ 











ક્ય 


ા કા ક 
રા થર | 
! ુ ફા , ી ન? 
! - શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ ઈ. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે "“.“ રી 
ી તેટલી પણ શરીરને તથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિધું નભી શકે., 5 
! - મહાત્મા ગાધી (ગગાબેનને પત્રો-તા ૮-૫-૩૧) 
| ન્ન |: 
ી 1 

1 , 
! ! 
1 જે 





બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


નક જ નકસ -પૂ્ઝનઝિકસસ૪૦કન-૦-૦--૦ રટ૦ડનટઝુનજ-- “૦૦ ઝ-૦૦૦૦૦૦ૂ૦૦-૧ન- 
ઝન૪૪-૨.૦ કટુ ક 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્યુષા કેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા. દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબધ - 


' #&પ/તવાપ૬ 
(વતાતવ 


આપના સ્વાસ્થ્ય-સં ભાળની કાળજી. .લેતી કંપની. 
“ઝાયડસ ટાવર', સરખેજ-ગાધીનગર હાઇ વે, સેટેલાઈટ કોવ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫ 
ફોન (0૭6) £૭૭ ૦01 ૦૦ (૨૦ લાઇન) ફેન્સ (૦૩૭૯) £૭૩ ૨૩ £૫/ ££ 11067800 68618 2)0૫05 €07 


કામ ૬-૦૦૦નનઝ-#-૦૦૦૨૪ નનન લે ર કુભઆાર,બકાાન્નબ્ા નેન 
ન્‍નર સ ઝન્ૂ"ક૪"ન:”-ૂનનઝ્ઝેઈ્ટન્ઝ-ન્ટર કક લિન જિન્નુન ૮૨૦-૧૯૦” વાડ તમાંરા રવના કબ્ર તે: 
ક ક ક ઝમ જ જ. ુનાગઝનનનમ જક બ્સનજનાનુામાનનમાક સેર કપુર કે પન મ 


ક્ક્જન્ન્-- કે. શાન. ૩. હન 


આરોગ્યતી સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
ર 
1 


અન્ના “બજ “જ જઝનજનનહ.જન્ય-ન્વલવરૂ-તઝ૦નનઝુ-જ *--૦-૯ઝનઝન્ન- 
કઝ ક. ડન કઝ ડના તા કાક ઝા 2 
ક 


ઝેઇ ૧૩) &તુન- અનત. («7 કર 


ટ, પ 
ઝ# # 
હ નક 


ક્ય 


ન્્જ્ન્ન્ૂ-ન્જન્ટ્ન્ન્-નનન 


ક 





નઝમ 
કની 


છ 
દ 


કેર 
ટે. 
1 
[$ 







મિ લ્ઝ્ન્ગ્ય્ટડ 4 
શક ક 
જ મ ક બ. 


સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


વર્ષ બારમુ . અક પાચમો ડિસેમ્બર ર૦૦1 


તંત્રી 
રમણલાલ જેશી 


વ ફેણ 





“કઝ કઝ 


બટ્ટ 


વર્ષ : બારમું 


ઝાંક :; પાંચમા 


સળંગ અંક : 


અનુકમ : ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ 


શખબખદૃ-લય 
રપંદન 

સાંપત પ્રવાહો 
ન[- 


કવિઓની દિવાળી 


મકરન્દ દવે 
મકર-દ દવે 


ડૉ. મંગલ દેસાઈ, તશ્રી 


યોગિની શુકલ 


ડૉ. હિમાંશુ ભટ્ટ, રતુભાઈ દેસાઈ, 


લાલુજી કાનપરિયા, જિતેન્દ્ર કા. વ્યાસ, 

મનસુખલાલ સાવલિધા, રામુ ડરણકર, મહેશ દેસાઇ, 
કપાશંકર જની, ગણપતભાઈ રા. ઉપાધ્યાય, 

મધુકાન્ત ડલ્પિત, ડૉ, શૈલેશ દેવાણી, ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા, 
નિર્મિશ ઠાકર, રતિલાલ બોરીસાગર, ઉષા ઉપાધ્યાય, 
ખુશાલ 'ડલ્પનાન્ત', દેવજ ત્રિ, થાનકી, નાનુભાઈ નાયક 


પાયો જી 

કાન્તનું છંદોવિધાન 

વાત મરનારની (કાશ્મીરી) 

નિત નવા વંઢોળ 

એ પ્હેલાં તો.., 

હદયદાહ 

ગાતાં ગુલાબ 

શમણાંની રાખ ી 
યુરોપ-અમેરિકા-પ્રવાસનાં કેટલાંક સંસ્મરણો 
પૂનમની રાત 

ભીતર 

સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 

રસેશ 

વિસ્તરતી સીમાઓ 

તે [રિ તો વિવિ; *પતા; 

વિવર્ત 

પેમ-ભક્તિ 

મહ[દેવ, ઊઠો મહાદેવ ! 


અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


ધેદ્ર શાહ 
ભાનુ8સાદ પંડયા 
અનુ. જયા મહેતા 
પીતિ સેનગુપ્તા 
અનામી 

ભારતી ૨. દવે 

મુનિ વાત્સલ્યદાંપ 
બાલકૃષ્ણ ગોર 'મૈત્રેય' 
એમ. જી. પારેખ 
અનુ. હરીશ ખત્રી 
ઉૈદ્ર શાહ 

નીતિન વડગામા 
અનામી 

ગન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 
અનામી 

અનામી 

અનામીં 


૧૬૧ 
1૬1 
1૬૨ 
1૬૪ 
1૬૫ 


૧૬૯ 
10૦ 
19ડ 
૧૭૫ 
૬00 
૧0૮ 
1૮૪ 
૧૮૫ 
૧૮૬ 

૧૮૯ 
૧લર્‌ 
૧૯૩ 
1૯૫ 
૧૯૬ 

ર૦૦ 
૨૦0 
ર૦૦ 


નારાયણ દેસાઈ પૂ.પા.૩ 


પ્રકાશક ; રમણલાલ જેશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન 
સોસાયટી, સ્તેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, 


'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જેશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 


નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


લેઆઉટ, ટાઇપસે્ટિંગ : પ્રતિકૃતિ, છ, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, 
ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : છ૪૧૪૬૪૦ 
મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. 


ફોન ; ૨૧૬ ૭૬૦૩ 





[1 :.:7 


(5. 


(૩) 


(૪) 


સુત્રનાઓ 


'ઉદ્દેર' દર માસની પદરમીં તારીખે પસિદ્ર 
થાય છે 

'ઉદ્દેશ'ના ગાહક ગમે તે અકથી થઈ શકાય છે 
આ યાસિકમાં પસિદ્ર થતા લેખોમાના અભિપાય 
માટેની જવાબદારી તે ત લેખકની છે 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમા) ડ્ર 3૫૦, વિદેશમાં 
(એરમેલ]) ર ૭૫૦, આજવન પોત્સાહક 
સભ્ય : રૂ ૧,૫૦૦ 

“ઉદ્દેશ'ના ઘોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્યીને 
લેખકોએ પોતાની ડૃત્તિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 
ટિકિટ ચોડેલં જવાબી પ૫રબીડિયું મોકલવું 
જરૂરી છે. અન્યથા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ. 
સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ રા. ૨૫, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું સરનામું , 
“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્ફ્લ પાસે, 

નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 

કોન : ૭૯૧૧ ૬૭૭; ૭૯૧૦૨૨૪ 
લવાજમો મનાંખઓર્ડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્રાફટથી મોકલવાં. 
બહારગામના થેકો સ્વીકારાશે નહિ. 
'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
શકાય છે : 

વિજય મેંગેઝીન વલ્ડ 

૬ર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 

રિલીફ રોડ, અમદ્યાલાદ - ૩૮૦ ૦૦1 

ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કૅલિકો ડોય પાસે, મેડા ઉપર, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 

ફોન ; ર૧૩૧૨૩૦, 9૪૭૫૦૯૩ 

મેગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણંદ * ૩૮૮ ૦૦1૧ 

ઈમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 

1, ૨, સેન્ચુરી બજર, પહેલા માળે, 
આબાવાડી સકલ, આંબાવાડી, 

અમદાવાર - ૩૮૦ ૦૦૬. 

'ઉદેશ'ના છૂઢક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળરો. 





ઊઠ જ 
નજ ડિસેથ્બર ૨૦૦૧ 


શબદ-લચય 





ન , સર પ 

ઘણ વ૧૧%/ ગળ્યા શબદ-લવન/ સંગય-તટે ર “દ 
ન". _- # ક જ દ દ્વ ન 
છત અનું ન/ જડ જગતમદ કૂળ જડઈ. “૪1, દ ડે 
ઝે ઝ 2-7 :/ર/ર ઈ ઝ//% દ «૧ ( ૬ 1* 
કન €/% ટડ 2/૪ર ૪", સક કનડત. દે જ સ 
કા ક ક ૧% ૮૮5 દ ક સ ટ 
અરે પશ્ય તે ૬1 વર ? દરદ કે જે નજ મટે. રડે કી 

ક રુ ર પા ભ ક નક “ “77 

ચલા, પૂરું અજ સગપણ થકું. ત્ય જ પ્રગટ “૪ છ 


ક નમે જ ક ભન * ક 7 
ભરલ/સે તાજ હૃદજ ક ક/ઈ-ક ર ----ડઝ્ઃ 


ન જાઝ. ન ઊંકું, ૪% અતિકછું કેન ચ 
લઈ જત. ગાતું પરવશ થન શૂન્ય વિ 


હ, હ, 


«૧/મ/ 2૧૮ */ર/ ભસ થર્ડ હસ્ત? (ખરજ, 

અકૂર/ સ્વપ્ના”! %જ ર%ર 4૪ 4/ળ વણત/ 

સ્મ લશે કઈ, ઉર અસહ અંડાત ભડક સ્પંદન 

બળ ત્ય, %/ર/ ૪૦૬-૯૦૪ થ/ત/ જુ ૧ર% ? 

અને ભારે એન/ અગ/ણિત #િન! રજ ગણતા અજ અ/ખોઝાં રહજ પળ અખ મ0/ «ત 
ખરે ટાણે ટૈકૉ બન રહીછુ. કઈ નહે ૮કે 7 પ્રાણી. ગૃતઈ. સ્કતિ મક્ત /વદૃત સક. 
અન કૃત્યુ ડેર ઝહનતમક જે અણ ૬૪4 
ધડક તા જાણ ઝળહળ કત, રગ ગમત; 
કૃ ઉંડે વિરહ ૬હત/ ત/% શમત/, 
વિગ. વચ્છ ત ભકિત 5૨ઇ/ અ/ત#*/ 
વહે અં” અંગ પુલકિત, સંજવન અક. 


મકરન્દ દવે 


ભલ/, સ સ/. “ત સકલ રામજ રત. 


ક 5/૪ ભાળ/. અણસમજ અ/જે તવ ડન 
અન સમથ કે. તવ ૯૬૧૪ સદન બન, 
અના* અુ#્ટિન# ક૬રજ 05/55 ૧૯ જ 
કંઈ અ/મે એવું નવ કળતું જે ક/% તમને. 
ખરે, ત અ માર કલમ ત? તિવ્યજ કથન 
જશ અઈ ભાત સમ કક સ૧/ ન કરતુ. 


મકરન્દ દવે 


સાંપ્રત પ્રવાહો 





ઈન્ડિયન થિયેટર, રંગાયણ, મૈસૂર તરફથી 
યો“નયેલો સાહિત્ય-ઉત્સવ 

ભારતીય રંગમંચ માટે સ્રીઓએ આપેલ યોગદ્ાનનું 
પ્રદર્શન અને મૂલ્યાંકન કરાવવાના ઉદ્દેશથી ઇન્ડિયન 
થિયેટર, રંગાયણ, મૈસૂર તરફથી વિશેષ ઉત્સવ યોજવામાં 
આવ્યો છે. નવેમ્બરની ૧૮થી રપ સુધી 'રંગાયણ'ના 
કૅમ્પસમાં રાખવામાં આવેલ આ નાટ્યોત્સવમાં વીસ 
દોર્ઘ નાટક અને ભારતીય ભાષાઓમાં જુદાં જુદ્દ 
રાજ્યોમાં રમાતાં પથ - નાટ્ય (કન્નડમાં 'બીદીનાટકગળ્‌') 
તેમજ પ્રદશનીઓ રાખવામાં આવી હતી. ઉત્સવ માટે 
ત્રણ સેમિનાર પણ ગોઠવવામાં આપ્યા હતા. અને 
તેના અંગ્રેજ અને કન્નડ વિષય ક્રમાનુસાર આમ હતા - 
'ઘ ફિમેલ લીડ', 'મહિળા કાળજી મત્તુ મહિળા 
અભિવ્યકિત' (સ્રીઓનું રક્ષણ અને તેમની અભિવ્યક્તિ) 
અને 'વિમેન્સ એમ્પાવરમેન્ટ એન્ડ કલ્ચરલ એંક્શન.' 

રંગાયણના નિદદેશક શ્રી મસન્નાએ કહ્યાં હતું કે 
''રંગમંચીય આંદોલનને પ્રોત્સાહન આપંવું, સ્્રીઓનું 
બળ વધારવા તેમજ સ્તી- સંસ્કૃતિને પ્રત્યક્ષ કૃતિમાં 
મૂકવા માઠે અભિષ્યક્તિનો મહત્વપૂર્ણ માર્ગ બતાડવો : 
એ આ ઉત્સવનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.'' 

આ ઉત્સવમાં “નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્ૂરામા', દિલ્હી, 
'શ્રી હનુમાન વિઠોબા મહિલા યક્ષગાન મંડળી', કર્ણાટક, 
'એકજૂટ', મુંબઈ, 'જન નાટ્ય મંચ', ન્યૂ દિલ્હી, 
'અસ્મિતા', હેદરાબાદ, 'વૉઈસિંગ સાઇલન્સ', ચેત્નાઈ, 
'સ્નેહરાગ', ઈલકલ (કર્ણાટક), 'સોપાનમ્‌', કેરળ, 
અને 'થિયેટર એકૅડેમી', પુણેનાં કલાકારોએ ભાગ 
લીધો હતો. બધી મહિલાઓ જ હતી. 

આ ઉત્સવનું નામ પાડ્યું હતું 'આક્કા' એટલે 
કન્નડમાં “મોટી બેન'. ડૉ. બી. વી. કારંતે સ્થાપન 
કરેલ 'રંગાયણ' સંસ્થાએ નાટક-ક્ષેત્રમાં ઘણાં નવાં 
પ્રયોગો તેત્રજ ચૈતન્ય ઉત્પન્ર કરવામાં મહત્ત્વનો ભાગ 


બ્‌ 





ડૉ. મંગલ દેસાઈ, તંત્રી 


ભજવ્યો હતો અને રાષ્ટ્રીય સ્તર પર પોતાનું આગવું 
સ્થાન બનાવ્યું છે. આ સંસ્થા ત્રણ વિભાગોમાં કાર્ય કરે 
છે : ૧. પ્રોફેશનલ રેપર્ટરી કંપની, ર. રંગમંચ- પ્રશિક્ષણ 
જેને ભારતીય રંગ શિક્ષણ કેન્દ્ર કહે છે, ૩. ડૉક્યુમેન્ટેશન 
અને રિસર્ચ સેન્ટર - 'શ્રીરંગ'. 'અક્કા'ના પ્રસ્‍તુત ઉત્સવમાં 
રંગમંચ સાથે સંકળાયેલી પ્રસિદ્ધ મહિલાઓમાં શબાના 
આઝમી, કૃષ્ણા સોબતી, નાદિરા બબ્બર, રતિ 
બારથોલોમેવ, પ્રેમા કારન્ત, મલયશ્રી હાશમી, અરુંધતી 
નાગ, ડૉ. વિજયા વગેરેએ હાજરી આપી હતી. 
ડૉ. મંગલ દેસાઈ 
રે 

કવિશ્રી ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈને ન્યૂ જર્સી પોએટ્રી 
સોસાચટીની અંગ્રેજી કાવ્યસ્પર્ધામાં એનાયત 
થયેલું પારિતોષિક 

ન્યૂજર્સી સ્ટેટની સાહિત્યસંસ્થા 'ન્યૂ જર્સી પોએટ્રી 
સોસાયટીએ તાજેતરમાં અંગ્રેજી કાવ્યસ્પર્ધાનું આયોજન 
કર્યું હતું. તેમાં કવિશ્રી ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈએ તેમના 
કાવ્ય 111 1110૭1 1.૦૪૦) 96 શીર્ષકવાળા 
કાવ્ય માટે હ્વિતીય પારિતોષિક પ્રાપ્ત કર્યું હતું. તા. ૧૩મી 
ઓક્ટોબરે પ્રિન્સ્ટન યુનિવર્સિટી બુકસ્ટોરમાં પોએટ્રી 
રીડિંગ અને પોએટ્રી વકશૉપના સોસાયટીએ યોજેલા 
કાર્યક્રમમાં સોસાયટીનાં પ્રમુખ એડિથ કાલ્ટોવિથના 
હસ્તે શ્રી દેસાઈને પોએટ્રી એવૉર્ડ એનાયત થયો હતો. 
“ભગવાન મહાવીર સ્મૃતિ અંક'નું વિમોચન 

પ.પૂ. મુનિશ્રી વાત્સલ્યદીપ લિખિત “ભગવાન 
મહાવીર સ્મૃતિ અંક' (સુધોષા)નું વિમોચન શેઠશ્રી 
નવીનભાઈ ઠક્કર, તથા શેઠશ્રી સેવંતીભાઈ શાહના હસ્તે 
વિ.સં. ૨૦૫૮ના બેસતા વર્ષના મંગળ પ્રભાતે જૈન 
ઉપાશ્રય, ૪, રૂપમાધુરી સોસાયટી, સંઘવી રેલવે ક્રૉસિંગ 
પાસે, નારણપુરા, અમદ્દાવાદ-૧૩ ખાતે થયું હતું. 
અસંખ્ય ભાવિકો હાજર રહ્યા હતા. 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૬૨ 


“ગોવર્ધનરામ જ્ઞાનપીઠ” તથા “નડિયાદનો 
અક્ષરદૅઠ'માં સહકાર આપો 

અ.સૌ. ડાહીલક્ષ્મી પુસ્તકાલય, નડિયાદમાં શ્રીયુત 
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી અંગેની બધી જ સંદર્ભસામગ્રી 
“ગોવર્ધનરામ જ્ઞાનપીઠ'માં એકઠી કરવામાં આવી રહી 
છે. આ ઉપરાંત નડિયાદના તમામ સાહિત્યકારોનો 
પરિચય અને સર્જનો પણ '“નડિયાદનો અક્ષરદેહ'રૂ 
એકત્ર થઈ રહ્યાં છે. આ સંબંધે જે કાંઈ માહિતી, 
માર્ગદર્શન અથવા પ્રસિદ્ધ કે હસ્તલિખિત સાહિત્ય યા 
સંદર્ભસામગ્રી જે કોઈની પાસે હોય તે સહ સાહિત્ય- 
રસિકોને વિનંતી કે આવું તમામ સાહિત્ય યા માહિતી 
અમોને ઉપલબ્ધ કરવામાં સહકાર આપે. સંપર્ક : 
માનદ મંત્રી, અ.સૌ. ડાહીલક્ષ્મી પુસ્તકાલય, સમડી 
ચકલા, નડિયાદ - ૩૮૪ ૦૦૧. 
મૌલિક નવતિકાસંગ્રહને પુરસ્કાર 

ધૂમકેતુ પરિવાર અને ગૂજર પ્રકાશનના સહયોગથી 
મૌલિક નવલિકાસંગ્રહને દર વર્ષે પૂરસ્કાર આપવાનું 
નકી કરેલ છે. તે મુજબ ઈ.સ. ૧૯૯૬થી ૧૯૯૮ 
સુધીમાં પ્રકાશિત થયલ નવલિકાસંગ્રહોમાંથી છટા 
પુરસ્કાર માટે શ્રી ચોહન પરમારની નવલિકા 'કુંભી'ને 
તેમજ ઈ.સ. ૧૯૯૪થી ૧૯૯૯ના સાતમા પુરસ્કાર 
માટે શ્રી હરીશ નાગ્રેચાની “અને...છતાં...પણ' તેમજ 
ઈ.સ. ૧૯૯૮થી ૨૦૦૦માં આઠમા પુરસ્કાર માટે શ્રી 
કિરીટ દૂધાતની નવલિકા 'બાપાની પીપર'ને અને 
ઈ.સ. ૧૯૯૯થી ૨૦૦૧ના નવમા પુરસ્કાર માટે શ્રી 
પ્રવીણસિંહ ચાવડાના નવલિકાસંગ્રહ “નવું ઘર'ને 
પસંદ કરાયાં છે. 
શ્રી સોમનાથ જ્યોતિર્તિંગ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા 
સુવર્ણજયંતી 

શ્રી સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા 
સુવર્ણજયંતી મહોત્સવ તા. ૩૧ ઓક્ટોબર અને ૧ 
નવેમ્બર ર૦૦૧ના રોજ પ્રભાસપાટણ-સોમનાથ ખાતે 
યોન્યો હતો. સોમનાથ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ શ્રી દિનેશભાઈ 
શાહે કાર્યક્રમનું સુંદર આયોજન કર્યું હતું. 
અવધૂ આનંદઘનની આધ્યાત્મિક શબ્દચૅતના : 
સંગોષ્ઠી 

“સૂરત શહેરમાં આચાર્યશ્રી ઓકારસૂરિ આરાધના 
ભવનના આંગણે શ્રી જૈન શ્વે. મૂર્તિપૂજક તપાગચ્છ 


ડિસેમ્બર ર૦૦1 : ૧૬૩ 





ગોપીપુરા સંઘ ટ્વારા મધ્યકામના મહાયોગી 'અવધૂ 
આનંદઘનજીની આધ્યાત્મિક શબ્દચેતના' એ વિષય 
ઉપર સર્વંપ્રથમવાર દ્રિંદિવસીય એક સરસ-સકળ 
સંગોષછીનું આયોજન જૈનાચાર્ય શ્રી વિજયસૂર્યોદ્યસૂરિજ 
મ.ના. સાંનિધ્યમાં થયું. આ સમગ્ર સંગોષ્ઠીના પ્રેરક 
હતા આચાર્ય શ્રી વિજયશીલચંદ્રમૂરિજ મ. અને 
સ્વપષ્નદ્રટ્ટા સંયોજક હતા પ્રા. શ્રી લાભશંકર પુરોહિત. 
વિસનગરમાં શ્રી આનંદરાય બ્રહ્મભટ્ટ અને 
શ્રી સન્મુખ પટેલનું “નહેર સન્‍માન 

વિસનગર (ઉ.ગ્‌.)માં રોટરી ભવનના સભાખંડમાં 
શ્રી આનંદરાય બ્રહ્મભટ્ટ અને શ્રી સન્મુખ પટેલનું રોટરી 
ક્લબ તરફથી તા. ર૭ ઓકટોબર ર૦૦૧ના રોજ જાહેર 
સન્‍માન થથું હતું. વિશાળ સાહિત્યરસિક વર્ગે એમાં 
હાજરી આપી હતી. 
નર્મદ સાહિત્ય સભા તરકથી ડૉ. ફ્રેની રતન 
માર્શલ ચંદ્રકનો અર્પણસમારંભ 

નર્મદ સાહિત્ય સભાના ઉપક્રમે ડૉ. ફ્રેની રતન 
માર્શલ ચંદ્રકનો અપણસમારંભ ડૉ. જયન્ત પાઠકના 
પ્રમુખપદ્દે યોજયો હતો. આ ચંદ્રક શ્રી માલતીબેન 
શાહ અને શ્રી ત્રદ્ધાબેન તવિવેદીને એનાયત થયો હતો. 
વિચારશિબિર 

આ વરસે પચ્ચીસમો વિચારશિબિર ગોરજ મુનિ 
આશ્રમથી થોડે દૂર વનકૂવા ખાતે તા. ર૩્થી ૨૬ 
નવેમ્બર દરમ્યાન યોન્નયો હતો. આ પ્રકારના શિબિર 
સામાન્ય રીતે જેવા મળતા નથી. પ્રકૃતિના સુંદર 
વાતાવરણમાં યોજાતા આ પ્રકારના શિબિરો આ વર્ષે 
પ્રેરક નીવડે છે. આયોજકો એ ચાલુ રાખે એમ ઇંચ્છીએ. 
યુવક વિકાસ ટ્રસ્‍ટ તરફથી કાવ્યાનંદનો એક 
વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ 

જાણીતા કવિ અને સંસ્કારરસિક શ્રી દિનેરાભાઈ 
શાહના ૬૪મા જન્મદિને યુવક વિકાસ દ્રસ્‍્ટ તરફથી 
એક વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ તા. ૧ ડિમેમ્બર ૨૦૦૧ના રોજ 
સાંજે યોજયો હતો, અને કાવ્યરસિકો અને સર્જકો 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સર્વશ્રી માધવ રામાનુજ, હૅમાંગિની 
શાહ, મનોજ શાહ, મીતાબહેન નિખિલભાઈ, અરુણાબેન 
ચોકસી, વાસુદવ પાઠક વગેરેએ સ્વરચિત કાવ્યોનું 
પઠન કર્યું હતું. કાર્યક્રમ સુંદર થયો. શ્રી દિતેરાભાઈ 
શાહને હાર્દિક અભિનંદન. 


જુ“ 


ક્ત 


શ્રી હરુભાઈ મહેતાનું દુ:ખદ અવસાન પણ સક્રિય હતા. તેમના અવસાનનું દ્‌:ખ સહન કરવાની 

એક સંસ્કારરસિક, ભૂતપૂર્વ સાંસદ અને જણીતા પ્રભ્‌ તેમનાં પત્ની ભારતીબહેનને, પુત્ર ડૉ. સુકુમારને 
એડવોકેટ શ્રી હરૃભાઈ મહેતા (જન્મ : ૧ર ૧૦- અને અન્ય કુટુંબીજનોને શક્તિ અર્પે અને સદ્ગતના 
૧૯૩૩)નું તા. ૧-૧ર-ર૦૦૧ના રોજ કાર-અકસ્માતમાં આત્માને થિરશાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 


દુ:ખદ અવસાન થતાં ગુજરાતના સંસ્કારજવનને મોઢી તંત્રી 
ખોટ પડી છે. સદગત હરભાઈ સામાજિક સેવાઓમાં થા. 
ના- 


ઉ, 
મને ડર લગે છે 
અ૦%જળ/#નો / 
મને થય છે કે 
હું રણ છું કે ઇરૈયો ? 
પથ્થર છું ડે ઝરણું 7 
પરપોટો છું કે માણસર ? 
લો, 
એક્જેરિમમન */છલને 
જ” રત ર અને 7્જિસ ૨ / 
મને થાય છે કે 
કર! દઉ બંક બ//-બજ/રજ/, 
પૂર! દઉ ૦% /તિરહો, 
અજવાળું આવે એવ! બધ! રસ્તા 
હાંકી દઉ' ચસ્ેચસ- 
પછી કશો ઉત્તર 
અ/પવો નહે પડે શરે / 
ઉ/ર/ / 
અ#ગળપ/છળ 
ઉપરન/ચે 
અહ#૨મઇ ૫//ળમ 
અંધંક/ર જ અંધકાર / 
ન 
હવે ટકોર! ન *#રે- 
મને ડર લ/ઝે છે 

ઃ અજવ/ળ/ન-/ 


યોગિની શુક્લ 


સ. ડી ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૬૪ 


કવિઓની દિવાળી 


અર્પણ : “ઉદેશ'ન! તંત્રી 
કૉ. રમણલાલ જોશીને 


અજ ૧૧ ભિનઈ જણ 
હી ઉજ/ ન્‌તન/ રગમ/ સૌ ૧૭૪ / 


અ/#જ હ) ₹//રદ/ 
- % અને અન્ય સૌ મ/તૃક/ / 


અ/જ હે 
- અત%/-£ૈવ ૬ભ/-્જેજધ/ર હજે / 


અજ હી 
- શોનન/ સ/ગર) 
- ભવ્ય એ ઊર્મિ હો / 
- કર્મથ/ંગલ્ય હો, 
- મંગલ/ 2૦૬% ?//િ હો, કેક હો / 
- હી સુધ/ન/ સ્મિત / 
- %૪/ત હી શ#શ્વત! / 
- જ્યોતિન/ મંત્રની સૂય હો / 
અજ હો 
કોકલ વ્યંજન ક/વ્યન/ સોં પદો / 
ડૉ. હિમાંશુ ભટ્ટ 


ઝે 
ને નરી સ્જઝન? ઝં૪ન/ 2. 
મુતે, કલત્રે, સ્જજને, સુમિે, 
કને જું જે સુજ સ્જઝ કેરું 
ક? ટર તે સુખને જ લૂટુ / 
અગીભય તે ઘૂંટડી જ કૂળું 
અન્યઝન/ સ્વગન/ ઝંખન/ ન/ / 
રતુભાઈ દેસાઈ 





બ 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૬૫ 


અ ઝલમલ ટાણું આવ્યું છે, લે, હળવે રહીને «ર ખોલો, 
આ ગત કોઈ મન ભાવ્યું છે, લો, હળવે રહીને દ્વાર ખોલ). 


ઝાકળ” ડ/% ટૃળિયે તોરણ થઈને ઝૂલવ/ લાગે, 
પ(પછ્યડી/યે પર છ/બિ એક મે ઈમે ખૂલવા લાગે. 


કો' ચપટી રમણ/ લાવ્યું છે, લો, હળવે રહને #&/ર ખોલો, 
આ ઝલમલ ટાણું આવ્યું છે, લો, હળવે રહીને દ્રાર ખોલો. 
લાલજી કાનપરિયા 
નદ 


પસદ %ભુનો એવો 
આપના પર ઊતરો : 
હષોકષ/સ થકઝ, સ્વછ- 
૪/2 જીવનનું ભરો. 
જિતેન્દ્ર કા. વ્યાસ 


નહ 


અ/તમ ઝંખે છે : અ/ તમન? જવનિક/ ભેદાશે, 
દૈન્ય દ્ર? જશે દદિનું, દિવ્ય દશ્ય દેખ/શે, 
પૂર્ણ પ્રગટશે પૂર્વ દિશાએ સ્વછપ્રભા સૂરજ, 
નૂતન વર્જે પયૂષજૃષિ મિયજન / અભિનન્દનની. 
મનસુખલાલ સાવતિયા 
નદ 


તમને નૂતન વર્ષ મુબ/રક / 
દરિય/ જેટલો હર્ષ મુબારક / 


ણ 


કજ 


જવનજણાન/ તર મુબારક / 
શબદ તણા શણગાર મુબારક / 


બ. 


ના, 


ર/રદપૂનમન? ર/ત મુબ/રક / 
સટિન્# બ સ્ોગ/ત મુબારક / 
ખેતરન/ જીન! ચસ મજર / 
અપું તમને ખ/સ મુબારક / 


ન. 


“જ -૪% 


નુ 


આજ મુબ, 5/૯ મુબ/રક / 
મારા હૃદયનું વ્હાલ મૃબારક / 


રામુ ડરણકર 


નજ 


ઉટ્શ -- ----- ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૬૬ 





મધર મંગલ નૂતન-વર્ષ- વિસે, 
»ભુ, ઈપ પ્રગટે ઝેરણન જગે. 
મહેશ દેસાઈ 


વિસે 


સારસ્વત તમો એવ, 'ઉઠ્દે?'ન! સંસ્થ#૫ક,' 
'ગોવધન'ન/ રમ્ય શિખરે શબ્દરમણે સદ/રત, 
પ્રસ સ)રભ સજક, જવન્કુકત મહ/જન, 
નમસ્કાર, નમસ્કાર, ન્‌તન વષે નશો નમ.. 
કૃપાશંકર “ળની 
નલ 
સગપછ સમપનું છે 'ૂનિ', પ્રતિ ડગ ભરે તો ભલે ભરે, 
૨/2 થઈ ચૂડી ન?/૯ સહર, ૪ીછેહઠ ડરને જું કરું 7 
ગણપતભાઈ રા. ઉપાધ્યાય 


નહ 

સદ 

નિર/%ય રહી 

એજ નૂતન વજે 

મંગલ 

૭/મન/ઓ)..... 
મધુકાન્ત કલ્પિત 
ન્ટ 


લ્યો, અ/વ્ય/ ત) ૯૮૧૮ ?/ છે, ₹/ #/રય/ઇ કરજ ? 
તેજતેજનું દાન કર દો, જીતર-બજાહર અમને. 
ડૉ. શૈલેશ ટેવાણી 


હિઝ 


યદ્ધનતે જેશ્રને ૯ભ્જ/ ₹///તે જે હોય ડે' યદ, 
હજો તે વનકુંજેની શૂન્યત/ન નહીં કઈ / 
ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા 


વિર 


સૂર્થ થ/5ને પછ? જોઈ! ઊઠયો : 


“ઊંઘવું છે, અ/જ અંધહું કરો /' 
નિર્મિશ ઠાકર 


ટશ 





ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૬૭ 





'જવન એટલે અનંદનું સરોજર' એમ કહં તો કેટલ/કને - કેટલ/કને 
નહિ, ઘણાને મર! ગજ”? સમતુલ/ અંગે શક/ જગશે અથજ/ અ-સમતુલઃ 
અંગે ખાતર થઈ જશે. ઠેરેર દુ:ખન/ ખા(બોચિય/ઓ નજરે પડતા હોય ત્ય 
જવન વળ! આનંદનું અમૃત-સરોવર શ/નું ? પણ જીવનનું મૂળભૂત તત્ત્જ 
દુ:ખ નથી, અ/નદ છે એ હકીકત છે. હ, બગ/સું ખ/૧/ મ ખોલ) ને એમ 
માળખ કે પત/સું (જે નસીબમાં હોય તે) આજી પડે એજી રીતે અનદતત્ત્વ 
મળ! જતું નશી. આનદતત્ત્વને (મવા મટે અ/પછો અનંદઝમ બનજું પડે. 
અનંદ જનજ/ માટે ૪ભૂકય બનવું પડે. ૪ભૃક% બનવ/ માટે હદય મૂછ/તય/ 
નિર્મળ બનવું પડે. નિમળ હૃદયમ/થ? જ અનંદનદ અમ્રત-ઝરણ/ ટૂટે છે. 
અ અમૃત-ઝરણા/(મ/થી જ આનંદન/ અમૃત-સરોવજરનું નિંમ/છણ થાય છે. 

રતિલાલ બોરીસાગર 
વિર 


વાયુના વસ્તર કરક! સમયપર 
ઓ જય મહલ, 
સોનેર બે વાળ ઝીલ્ય/ 
ને કડ” જાતર, 
ઉષા ઉપાધ્યાય 
શ્ર 
એનું ભાવિ ખૂબ ખુરબૂદ્ર છે, 
મોંગરાન? હસ્તરેખા જેઈ છે / 
ખુશાલ 'કલ્પનાન્ત' 
ટે 
ઘર-મદિરે સ્તવનો ગુંજે, 
વિરાટ વિભૂન્છે મુક!મ, 
સ્નેહત/તણે બાંધે બધ/ને, 
અતૂટ સંબંધો નિષ્કામ, 
આપણું ઘર છે અડસટ તરથક/મ. 
દેવજી ત્રિ. થાનકી 
ન્ટ 


આગ ત અપણે 
અ#પણને કંઈ કહેવું જેઈએ. 


પછ અપણે 
આપણને શું કહએ ? 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૬૮ 


વાત મરનારની 





કાશ્મીરી મૂ. લે. અખ્તર મુદીઉદ્વીન, અનુ. જયા મહેતા 


તેઓ કાંઈ બાળકો નહોતા, પણ દ્વોડવાથી એમના 
શ્વાસ ચડી ગયા હતાં. દરેકનો એ જ પ્રયત્ન હતો કે 
બીનનને પાછળ રાખીને પોતે સૌથી પહેલો મારી પાસે 
પહોચે. દોડાદોડમાં એમણે એકબીજાના પગ કચડ્યા 
હતા. કોઈકોઈને ઠોકર પણ વાગી હતી અને આંગળીઓ 
લોહીલુહાણ થઈ ગઈ હતી. બધા મારા ઓરડામાં દાખલ 
થયા, કોઈ પહેલા અને કોઈ પછી, અને દાખલ થતાં 
જ બૂમબરાડા કરવા માંડ્યા “તમારે એ જ અને 
ડત એ જ લખવું પડરો જે હં કહું, કરછ કે એ જ 
અતે ફક્ત એ જ સાચું છે.'' 

મને કાંઈ સમજાયું નહીં. મેં આંખો ઝુકાવી દીધી. 
એ જોઈને બધા ચૂપ થઈ ગૅયા. એમણે કદ્દાચ મારા 
કપાળ પર પડેલી આંટીઓ પણ નઈ હશે. 

છેવટે મેં પોતે એક વ્યક્તિને પૂછયું, ““કહો ભાઈ, 
શી વાત છે 7'' એ ખુશ થયો. એને કદ્દાચ લાગ્યું કે 
હવે પોતાની જ વાત દસ્તાવેજ બનશે. ઊંડો શ્વાસ 
લઈને અને પછી શ્વાસ છોડીને એ ધીરેધીરે બોલવા 
માંડ્યો. જણે બોલતા પહેલાં શબ્દો તોલતો હોય, 
“લોકોની મતિ મારી ગઈ છે. એટલી દ્દોલત હાથ લાગી 
છે કે આંખો હોવા છતાં એમને કાંઈ દેખાતું નથી. 
રસ્તા પર ચાલતા નથી, એને કચડે છે. કોણ જણે કોઈ 
નરકવાસી હતો ? કોણ જાણે ક્યાંકથી ખટાશ કાર મળી 
હતી અને એ એને દેમાર દોડાવતો હતો. હું પહેલેથી 
જ જાણતો હતો કે એ કોઈ અકસ્માત કરી બેસશે અને 
બન્યું પણ એમ જ. ગલીમાંથી એક બાળક બહાર 
આવ્યો. એકદમ નવી ફૂટેલી કળી જેવો. અને એને જ 
કચડી નાખ્યો આ નરકવાસી કારવાળાગ.'' 

સાંભળીને મને કોણ જણે શું થઈ ગયું ને 
મોઢામાંથી ચીસ નીકળી ગઈ, “શું કહ્યું ?'' 

એણે કહ્યું, “બીજું શું કહી રહ્યો છું ? આ 
બાળક કારની નીચે આવી ગયું. લોકો કહે છે, એ 
પોતાની માનો એકનો એક દીકરો હતો. મરી ગયો. 
બિચારો મરી ગયો.'” 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૭૩ 


આમ કહીને એણે નિસાસો નાખ્યો. કદ્દાચ એની 
આંખોમાંથી આંસુ પણ વહેતાં હતાં. એ અચાનક ઊઠીને 
ઊભો થયો અને મારા ઓરડાની બહાર ચાલ્યો ગયો, 
એટલે હું એની આંખો બરાબર જેઈ ન શક્યો. હા, મે 
બીજ વ્યક્તિ સામે નજર કરી, - એ નવા માટે કે 
શનની પર પણ મારી જેમ કોઈ અસર થઈ છે કે નહીં. 
પણ એ પોતાની ગાઢી મૂછોની આડમાં ધીમુંધીમું હસતો 
હતો. હું એના હસવાનો અર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન જ 
કરતો હતો, ત્યાં તો એ બોલી ઊઠ્યો, '“« ૧ બકવ(સ 
કરે છે. વાત ફકત એટલી જ છે કે વસ્તી વધી ગઈ છે. 
તમે નથી જેતા કે ચોકમાં કેટલા લોકો હોય છે ? 
વસતી વધી જવાને કારણે જ માણસની કોઈ કિંમત 
નથી રહી. માતાઓની લાતોથી એમનાં જ બાળકો 
કચડાય છે. મોંઘવારીના મારમાં મોટા કુટુંબને કેમ ઉછેરી 
શકે, એ પણ આજની માતાઓ ! કારવાળો બરાબર 
રીતે સીધા રસ્તા પર જતો હતો. કોઈ ખોઠું કામ તો 
નહોતો કરતો. અચાનક એક બાળક ગલીમાંથી દોડતો 
આવ્યો. શી ખબર, મા જ લાકડી લઈને એને પીટવા 
માટે પીછો કરી રહી હોય. આકૃતને આંખો જ ક્યાં 
હીય છે 7 કારવાળાએ બ્રેક મારી, પણ ચાલી નહીં. 
આખરે તો મશીન જ. બચાવવાનો બહુ પ્રયત્ન કર્યો 
બિચારા કારવાળાએ, પણ વ્યર્થ. બાળક પૈડા નીંચે 
આવી ગયો. કોઈ એ વિચાર નથી કરતું કે જરા એની 
માને પૂછીએ કે તને આ બાળકની જરૂર નહોતી તો 
એનું મોત બિગારા કારવાળાને માથે કેમ મદ્યું ? સાહેબ, 
શું કહું, જમાનો બહુ ખરાબ આવ્યો છે.'” 

એણે કહ્યું ને કંઈક એવી રીતે માથાને ઝટકો 
મારીને બહાર નીકળ્યો કે જણે જમાનો બગાડવામાં 
મારોયે હાથ હોય. મને થયું કે એને કહું, ““મારા ભાઈ, 
જમાનો જરૂર ખરાબ છે, પણ મારા કરવાથી નથી.'' 
પણ એણે મને આ કહેવાનોય સમય ન આપ્યો. એ 
રીતે બહાર નીકળી ગયો કે જાણે મારે ત્યાં પધારીને 
એણે મારી સાત પેટીઓ પર ઉપકાર કર્યો હોય. અથવા 


તકી 


એમ પણ હોઈ શકે કે દોડાદ્દોડમાં એના પગનો અંગૂઠો 
જ કપાઈ ગયો હોય અને એમાંથી લોહી વહેતું હોય. 

“બસ બોલ્યે જાય છે. નથી કાંઈ જાણતા, નથી 
કાંઈ કરતા.'' ત્રીજો આ બોલતો હતો, એવો બોલ્મે 
જતો હતો કે જણે પોતાની જ સાથે વાત કરતો હોય. 
નજર નીચી રાખીને, જરા ખૂંખારો ખાઈને એણે મારી 
સામે જેયું અને પછી વાત આગળ ચલાવી. “આપણા 
એડ્મિનિસ્ટ્રેશનમાં બહુ જ વઘારે કરપ્શન છે, સાહેબ. 
એમ હોવા છતાં તમે મોટરવાળા પર કે બાળકની મા 
પર શું લાંછન લગાવશો ! કોઈનોયે કાંઈ વાક નથી. 
વાંક હોય તો એડ્મિનિસ્ટ્રેશનનો. અહીં કોઈ પણ 
અધિકારીની કોઈ પણ જવાબદારી નથી. જ્યારે આવી 
દુર્ઘટના થાય ત્યારે તમે કોને પકડશો ? કેવી રીતે 
પકડશો ? ચોખ્ખી વાત છે કે મોટરવાળો સીધા રસ્તા 
પર પોતાની મોટર ચલાવતો હતો. ન ચલાવે મોટર ? 
શું મોટરની આગળ એન્જિનને બદલે ઘોડો જેડે ? કે 
મોટરને રસ્તા પર નહીં, કોઈ મેદાનમાં લઈ જઈને 
ચલાવે ) બાળક ગલીમાંથી દોડતો નીકળ્યો. બાળક 
હતો, દોડેય ખરો. એની માએ એને થોડું જ કહ્યું હતું 
કે બેઠા દોડતો જા અને મોટરની નીશે આવી જા ? અરે 
સાહેબ, દોડવું એ તો બાળકની વૃત્તિ છે. હવે તમે 
પૂછશો કે વાંક કોનો છે ? આખરે એક હત્યા થઈ ગઈ 
તે શું અકારણ થઈ ગઈ ? ના સાહેબ. દોષ છે, 
મ્યુનિસિપાલિટીનો છે. ત્યાં બ્લાઇેડ કૉર્નર હતો, 
મોટર્વાળાને ગલી ન દેખાઈ અને બાળકને મોટર નજરે 
ન ચઢી. એક્સિડન્ટ ન થાય તો શું ગુલાબ ખીલે ? 
પણ કોણ પૂછે છે મ્યુનિસિપાલિટીવાળાને ? ખેર, 
આપણે શું ? આપણે આપણી જિંદગી ગુજરી દીધી 
છે.'' આમ કહીને એ એવી રીતે ચાલ્યો કે જણે મારા 
ઓરડામાંથી નીકળીને સીધો કબરમાં સંતોષથી સૂઈ જશે. 
અને વિચાર કરશે કે હવે જે થવાનું હશે તે થશે, 
પોતાને કાંઈ નહીં થાય. , 

ચોથાએ કહ્યું, “જોયું ? એ હતો એક વાતોડિયો 
લાલ ડરપોક, મ્યુનિસિપાલિટી | અરે એય, 
મ્યુનિસિપાલિટી શું કરે ? બ્લાઇડ કોર્નર કેટલીયે જગ્યાએ 
હોય છે, પણ દરેક જગાએ એક્સિડન્ટ નથી થતા. 
સાહેબ, મેં પોતે જોયું છે. પરદેશમાં પણ બ્લાઇંડ કૉર્નર 
હીય છે. પણ ત્યાં વ્યવસ્થાયે હોય છે. 'ત્યાંની 


છ----ડડ&-ડડડટ્ડ-ક- 


વ્યવસ્થાનું શું કહેવું ? આપણે ત્યાં એટલા બધા પોલીસ 
છે કે દ્ેક પ્રાણીની પાછળ નકીર-મૂનકીર“ની જેમ બબ્બે 
જણ રહે છે. બે જ શું ? વધારે પણ હોઈ શકે છે. 
પણ કાયદો ? ન ઓફિસરોમાં અકલ, ન યુવાનોને 
કામ કરવાનો શોખ. બસ બધાનું પૂરેપૂરું ધ્યાન 
પોતપોતાના ખિસ્સા તરફ. કેટલું સણું થાત જે ત્યાં 
ટ્રાફિક પોલીસનો એક સિપાઈ હોત. કારને જોતાં જ એ 
હાથ ઊંચો કરીને એને ધીરેધીરે ચલાવવાનો ઇશારો કરત, 
બીજને હાથ ઊંચો કરીને એ બાળકને ગલીના નાકા ૫૨ 
જ રોકત, ન કારવાળાથી ભૂલ થાત, ન બાળકનુંયે મોત 
થાત. એ પોતાની માતાનો એકનો એક દીકરો હોય કે 
અગિયારમો. એથી શો કેર પડે ? કેમ સાહેબ, મેં કાંઈ 
ખોટું તો નથી કહ્યું, બધી ભૂલ ટ્રાફિક પોલીસની છે. 
મારી સલાહ છે કે આ બાબતમાં આપણે આપણો 
જોરદાર વિરોધ પ્રગઠ કરવો જોઈએ.'' 

આટલું કહીને એ કંઈક એવી રીત્તે ઓરડાની બહાર 
નીકળી ગયો કે મને લાગ્યું, એ તરત ચોકમાં જઈને 
પોલીસની વિરૃદ્ધ લેકચર ફાડશે. અહીં મારી પાસે બેઠેલી 
પાંચમી વ્યક્તિ હક્કાની જેમ હાથ લંબાવીને મને કહેતી 
હતી, '““આ મૂરખાઓની વાતો નોંધી નોંધીને હાથ થાકી 
ગયો હશે તમારો.'' 

આમ કહીને એણે અજબ ઢંગથી માથું હલાવ્યું, 
ચલમ ડાબા હાથથી પકડી, જે એણે 'ફિરન'ના છેડામાંથી 
બહાર કાઢયો હતો. ''મને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ લોકોની 
અક્કલને શું થઈ ગયું છે 7 અરે ભાઈ, વાત તો સાવ 
સીધી છે. એક પાંદડુયે એની મરજી વગર હલી શકતું 
નથી, જેણે આ આખી દુનિયા પેદ્દા કરી છે. બાળકના 
નસીબમાં આટલાં જ દાણાપાણી હતાં, એટલે આ બધું 
થવાનું જ હતું. દોષ નથી કારવાળાનો કે નથી બાળકની 
માનો. મ્યુનિસિપાલિટી કે પોલીસ પણ કાંઈ કરી શકે 
તેમ નહોતી. કરનાર તો બસ એ જ છે અને રહેવાનું 
પણ બસ એનું જ નામ છે.'' 

આટલું કહીને એ તમાકુ પીવા માંડ્યો. છઠ્ઠી 
વ્યક્તિ પણ કંઈક કહેવા માગતી હતી. પણ એણે જેયું 
કે પાંચમી વ્યક્તિ ઊઠવાનું નામ પણ નથી લેતી, ત્યારે 
એ ચૂપ રહી. કદાચ એ પોતાની વાત પછી કહેશે. 
% નકીર-મુનકીર : મરનાર સાથે કબરમાં સવાલજવાબ 

કરતા બે ફિરસ્તા. 





ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૭૪ 


નિત નવા વંટોળ 





દેવનાં દીધેલ, ને દાઝેલ 

અંગ્રેજ કવિ સ્વિનબર્ન (૧૮૩૮-૧૯૦૯) દ્વારા 
લખાયેલું દીર્ઘ-કાવ્ય “એટલાન્ટા ઇન કૅલિડન' એ 
જમાનામાં બહુ ગમેલું. ભાષાની પ્રવાહિતા સરસ લાગેલી, 
ને ગ્રીક દેવ-દેવીઓનાં માનવીય ગુણ-અવગુણો, 
સામર્થ્ય ને ક્ષતિઓ વિષે વાંચવામાં રસ પડેલો. પછી 
તો કાવ્યની બધી બાબતો ભુલાઈ ગઈ. પણ ત્યારથી તે 
અત્યાર સુધી એમાંની એક પંક્તિ યાદ રહી છે. એક 
પાત્ર પાસે કવિ કહેવડાવે છે : “(આ ગ્રીક દેવો) જ્યાં 
રૂઝ આપે છે ત્યાં જ ઘાવ કરે છે.'' મૂળ પંક્તિ તો 
ઘણી વધારે “સુંદર' છે : “11€6)/ 101 ૫5 ૫/00(0 
1163/ 16 ૬.” 

જ્યાં સુધારે છે ત્યાં જ મારે છે - આ દવો શું 
કૃક્ત ગ્રીક જાતિના જ હશે 7 બીન્ન દેશોનાં અને 
જાતિઓનાં દેવ-દેવીઓ શું જુદ્દાં હશે 7 એવાં જુદાં કે 
જે ક્રુદ્ર નહીં, પણ કરુણામય હોય, જે ઈર્ષાળુ નહીં, 
પણ ઉદાર-દિલ હોય, જે કઠોર નહીં, પણ કોમળ હોય. 
મનુપ્યની અપેક્ષા આવી જરૃર હોય છે, પણ એનો 
અનુભવ શું કહે છે 7 એક તરફ મનુષ્યને જીવન જેવી 
અમૂલ્ય ભેટ મળેલી છે, તો બીજી તરફ એ જ જીવનને 
અત્યંત કઠિન તથા કષ્ટદાયી બનાવ્યું. એક બાજુ જન- 
સાધારણના જીવનને સુખી થવા માટેનાં નીતિ-નિયમો 
આપ્યાં - જેમકે ધન, સંપત્તિ, અભ્યાસ, લગ્ન, મૈત્રી, 
સમાજ, મા-બાપ, બાળકો; અને બીજી બાજુ આ બધી 
બાબતોને કારમા, તેમજ અનિવાર્ય વિકલ્પો આપ્યા - 
જેમ કે અસંતોષ, હરીફાઈ, બેકારી, છૂટાછેડા, દગાખોરી, 
ઈર્ષા, મૃત્યુ, ઘાતકીપણું...જે ઉપહાર હતો તે ઉપહાસ 
બને છે, જે પ્રાપ્તિ હતી તે શાસ્તી બને છે. છુકછુક 
ગાડી ચાલ્યા જ કરે છે. ચાલુ ગાડીએ ઊતરી જવાતું 
નથી. મનુષ્ય પૂજ, પ્રાર્થના, વિનંતી, કાકલૂદી કરતો રહે 
છે. જે થવાનું હોય છે તે થયા કરે છે. 

કવિ સ્વિનબર્નની એ પંક્તિ ઘણી વાર યાદ આવી 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૪૫ 





પ્રીતિ સૅનગુપ્તા 


જતી હોય છે, પણ આજે એ યાદ આવીં બાળકૉના 
સંદભમાં. જવનની ઘટમાળમાં દેવોએ પ્રજનનને 
આવશ્યક બનાવ્યું, સ્વાભાવિક બનાવ્યું, ને સાથે ૪, 
જાણૅ ફરજિયાત બનાવ્યું. જેને બાળક ના હોય ત 
ઊતરતા, જેને બાળક ના જોઈતું હોય તે ખરાબ-એવા 
મનોવિચાર ઊભા કર્યાં. તો લાખો-કશેડો લોકોને બાળકો 
આપ્યાં, પણ એમને ઉછેરવાની સમજણ ના આપી, 
સુખની જિંદગી માટે કોઈ સહાય ના કરી. અત્યારે 
દુનિયામાં ભાગ્યે જ કોઈ જન-ન્નતિ હશે જેમાં બાળકો 
દુખી થતાં, ભૂખે મરતાં, તરછોડાતાં, હડસેલાતાં ના હોય. 

અમેરિકામાંનો હમણાંતો એક કિસ્સો બધે છાપે 
ચડ્યો છે. એક શ્વેત અમેરિકન સ્રીએ પોતાના પાંચ 
દીકરાઓને-ઉમર છ મહિનાથી માંડીને સાત વર્ષ 
સુધીની-બાથટબમાં ડુબાડીને મારી નાખ્યા. કેમ ? તો 
કહે છે, એ બાઈ બહુ ગમગીન ને હતોત્સાહ 
(40007055૪0) રહેતી હતી. એ પૉષાતા ન હતા એ 
કારણ ન હતું. સજ્જન એવા પતિ સાથેનું મધ્યમવર્ગમિ 
સારું જીવન હતું. બેએક વર્ષ પહેલાં એ બાઈએ 
આત્મહત્યા કરવા પ્રયત્ન કરેલો. એને બદલે આ બાળ- 
હત્યા કરી, ને પોતે કદાચ મૃત્યુ-દંડ પામશે. એનો 
પતિ કહે છે, “એક તરફ એણે ગુનો કર્યો જ છે, ને 
એમાં એનો વાંક છે, પણ બીજી તરફ મને થાય છે કે 
એનો શો વાંક કાઢવો ? એ પૉતે અત્યંત ઉદ્દાસ હતી.'' 

આ વાક્ય જણે પહેલાં સાંભળેલું લાગે છે. જ 
સારું છે તે જ નઠારું બને છે - કોઈ મા, કૉઈ સત્તાઘીશ, 
કોઈ કેવ. એ સ્વીકારી લેવાનું હોય છે. એક સમાચાર 
એવા સાંભળ્યા કે એક માતાને પોતાનો પાંચ વર્ષનો 
દીકરો ન હતો નેઈતો, એટલે એણે બાળક્ને રસ્તા પર 
'ંકી' દીધું. પેલી દૈવી વકતા બાળકના નસીબ પર 
કામ કરી ગઈ, ને એ બચી ગયું. એની પાસે કાંઈ ૪ 
ન હતું-સિવાય કે જીવન. એ રસ્તાના કૂતરા સાથે રમતો 
ને દોડતો રહ્યો, કચરાના ઢગલામાંથી વીણીને ગમે તે 


લન 


ખાતો રહ્યો; કૂતરીના આંચળનું દૂધ પીતાં શીખી ગયો, 
ને જીવતો રહ્યો. આમ પાંચ વર્ષ વીત્યાં, “શાન 
બાળ'માંથી એ 'શ્વાન-કિશોર' બન્યો. એની જાણ 
સત્તાધારીઓને થયેલી ખરી, પણ છેવઠદે છેક હમણાં એ 
હાથમાં આવ્યો. પોલીસથી ભાગવા એ દરિયાના પાણીમાં 
પડ્યો, પણ એમાં તો કેટલે આગળ જવાય ?, ને અંતે 
એ '“પકડાયો.' 

હવે એને ચોખ્ખો કરાવી, તબીબી પરીક્ષણ પછી, 
કોઈ પાલનપોષણ ગૃહમાં મૂકવામાં આવશે. એ છોકરો 
બચી ગયો ક્હેવાય, કે કોઈ બીજી રીતે સપડાયો ક્હેવાય ? 
કૂતરાઓએ એને બચાવી રાખેલો. હવે માણસોના 
સમાજમાં દેવોએ એને માટે કઈ જાતની ભૂમિકા ઘડી 
રાખી હશે ? ખેર, પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો પૂછો - બાકી 
જવાબ આપવા માટે કોઈ હાજર દેખાતું નથી. 

અન્યત્ર બાળકોને વેચવા -ખરીદવાનો ધંધો ચાલે 
છે. સાત-આઠ વર્ષનાં બાળકોને પશ્ચિમ આફ્કાનાં 
ગરીબ પ્રજાજનો સાત સો-હજાર રૂપિયા જેટલા પૈસા 
માઠે બીજાના હાથમાં મૂકી દ્દે છે. મોઢા ભાગનાં મા 
બાપ બાળકોના સુખની ભમણામાં હોય છે. બધાના 
મનમાં એમને વેચીને પૈસા મેળવવાનો ખ્યાલ હોતો 
નથી. પછી પૈસા તો ભ્રમની જળ ફેલાવનારા કમાય 
છે, ને બાળકો મજૂરો ને દ્ાસ-દાસી બનીને-કે એથીયે 
ખરાબ વેશ્યાકર્મમાં કુમળાં વર્ષો ગુજરતાં રહે છે. શાળાએ 
જવાની તક તો એમને નથી જ મળતી, પણ રવિવારે 
સવારે ચર્ચમાં જવાની પણ એમને છૂટ નથી-કારણ કે, 
તો પછી કામ કોણ કરશે ? 

અભણ રહી જવામાં કદાચ બધાં-ને બધાં નહીં 
તોયે ઘણાં-દુ:ખોનું મૂળ હશે. ફિલ્મકાર મીરા નાયરની 
“સલામ બૉમ્બે'' ફરીથી તો કટ્ટી નહીં જોઈ શકું, પણ 
એમાંના એક દશ્યની યાદ્થી બચી નથી શકાતું. સરકસની 
પાછળ ઘર છોડી ભાગી નીકળેલો એક નાનો, દૂબળો- 
પાતળો છોકરો લખી-વાંચી તો શકતો જ નથી. કોઈ 
પાસે એ માને કાગળ લખાવે છે કે પોતે સારો છે. 
ત્યારે સરનામું શું કરાવે છે ? ધોબીની દુકાનથી આગળ, 
કે દરજીની દુકાનના ખાંચામાં-કે એવું કંઈક, ચાલો, 
આટલું ઠીક છે, પણ ગામનું નામ શું ? હાય રે, એ તો 


6ણ 





બાળકને ખબર નથી. પોતાના જન્મના, પોતાનાં મા- 
બાપના ગામનું નામ એ કહી શકતો નથી. તો ક્યાંથી 
જવાનો એ કાગળ ? એટલું જ નહીં, કયાંથી પહોંચવાનો 
એ બાળક એને ઘેર ? 

કયારેય નહીં. મહાનગરની ગંદી ગલીઓ, અંધારી 
ચાલીઓ અને પુખ્તવયી ચાલબાજે એનો કબજે લઈ 
બેસવાનાં. હતો-ન હતો થઈ જવાનો એ બાળક, ને 
કદાચ ક્યારેય એને એની ખબર પણ નહીં પડવાની. 
કયારેક એનું એક ઘેર હતું-તે એને યાદ પણ નહીં 
રહેવાનું, ને મારે માટે એ દશ્યની યાદ અસહ્ય છે. 

નોધારાં બાળકોની મદદ માટે ભારતમાં અમૂક સ્તરે 
વિચાર થતા જ હશે, અનાથાશ્રમ નહીં, પણ એથી 
વધારે સંવેદનશીલ અને વ્યાપક સ્તરે, દિલ્હીમાં એક 
'ગહ' જ્ઞેયું હતું, જ્યાં મંદ-બુદ્ધિ ગરીબ કિશોરોને નાનાં 
મોટાં કામ શિખવાડવામાં આવતાં હતાં, જેથી ભવિપ્યમાં 
એ બધા થોડી આવક મેળવી શકે. અમેરિકામાં લગભગ 
દરેક શહેરમાં 'બાલ-કલ્યાણ-કેન્દ્ર' હોય છે. પણ 
અમેરિકામાં તો પહોંચી ના વળાય એટલી સમસ્યાઓ 
પણ હોય છે. 

પેઢીદરપેઢીથી તૂટતા રહેલા સંસાર, સાવકાં મા કે 
બાપ, અત્યાચાર, સ્વચ્છંદી, બાળવયે મા બનતી 
કન્યકાઓ, ગૂંડાગીરીમાં લપટાતા કિશોરો-વગેરે, અને 
બીજ કેટલીયે પરિસ્થિતિઓ અમેરિકાના સમાજમાં 
રોજેરોજ ઊભી થતી હોય છે. ઉપરાંત, અમેરિકાના 
મોટાં વિમાન-મથકો તથા સરહદો પર દર વર્ષે હજરો 
બાળકો આવતાં હોય છે, જેમની પાસે નથી હોત! 
પરવાના, પૈસા કે પુખ્તવયી કોઈ વાલી. એમની 
જવાબદારી આવી પડે છે અમેરિકાની સરકાર પર. બીન 
ગરીબ દેશોમાંથી-ક્યારેક ભારતમાંથી પણ-આમ એકલાં 
મોકલી દ્વેવાયેલાં બાળકોને રાખવા, ખવડાવવા, સાચવવા 
પાછળ સરકાર લાખો ડૉલર ખરચતી રહે છે. 
અઠવાડિયાંમાં, મહિનાઓમાં, તો ક્યારેક સવા-દોઢ વર્ષે 
બાળક પોતાનાં મા-બાપ પાસે, પાલનપોષણ-ગહમાં, 
કાં તો પોતાના દેશમાં પાછું જવા પામે છે. કેટલાયે 
દાખલા એવા પણ છે, જેમાં મા-બાપો પોતાનાં છોકરાંને 
પાછાં મેળવવા ના માગતાં હોય. 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૪૬ 


બાળકો ના હોય તો સમાજ શું કહેશે એની ચિતા 
લોકોને રહેતી હોય છે, ને બાળકો હોય ત્યારે એમને 
કેટકેટલી રીતે દુ:ખી કરાતાં હોય છે ! આવું નિયોજન 
શું ખરેખર દેવોગએે કર્યું હશે ? 

ઉચ્ચ-મધ્યમ વર્ગમાં-જેમને 'સુખી' કહી શકાય 
એવાં કુટુંબોમાં-વળી જુદી જતની મુશ્કેલીઓ હોય છે. 
માતા પણ કામ કરતી હોય, ટેલિવિઝન અને કમ્પ્યૂટરની 
સામે બાળકનો વખત જતો હોય-એવું અસંખ્ય કુટુંબોમાં 
બનતું જોવા મળે છે. તો બીજી બાજુ, એવાં પણ મા- 
બાપ હોય છે, જે પોતાની મહત્ત્વાકાંક્ષાને ખાતર બાળકો 
પર શ્રેષ્ઠ થવા માટે દબાણ, કે બળજબરી, કરતાં રહે. 
આ અત્યાચારનું જ રૃપ છે. 

અત્યારે તો બાલ-માનસ- ચિકિત્સકોની સલાહ 


એવી છે કે બાળકને સુખી કરવું હોય તો એને સમય 
આયો; એને વસ્તુઓ નહીં, પણ વહાલ આપો; એના 
વિકાસ માટે વધારેપડતી ચિંતા ના કરો, અને એને- 
બાળકને-બાળક રહેવા દો. 

સમય, પ્રેમ, બાળપણ-રપૈસા ખર્ચ્યા વગર છૂટથી 
આપી શકાય તેવી આ 'ચીંજે' છે, ને સૌથી વધારે 
અછત પણ ન્ણે આ જ ચીજેની છે. દિવોની શતરંજની 
આ ફૂકરીઓ શું વારંવાર ખોવાઈ જતી હશે 7 કે પાસ! 
હંમેશાં અવળા પડતા હશે ? કુમળા જીવનની શરૂઆતથી 
જ કદ ને પીંડા આપવાની દેવોની રીતિ અક્ષમ્ય લાગ 
છે. એમને એટલી ખબર નહીં હોય કે અન્યનું સારું 
કરવું ને ઇચ્છવું તે વ્યક્તિના પોતાના સારાપણાની 
નિશાની હોય છે ? 


મ. 


એ પ્હેલાં તો... 
પભ/ત ટૂટે એ પહેલા તો રત પડી ગઈ / 
ત્હર/-*%/ર/ નન? *ન"# 4/6 રહ ગઈ 


ઉષ/ન# *૮%૧/૯/# રંગે રંગ/૧/'ત૮/, 
મન-મોહક રંગોની! જંતર શ/હ ૮૦? ગઈ / 
ઇન્દ્રધનુજી રંગોન/ શ/ મહેલ ચ9્ય/'ત/ / 
રઢિય/ળ? ધરત ૧રજ ખંડેર બની ગઈ. 
નભન/ ત#રકન? ટૂલમ/ળ/ ન/ ગૂથ#ઈ, 
2/૧/ ત્હ/ર ન%6/7 કે૧| અ૭ડજ રહ ગઈ. 
વછ૪/મ/છય/ ભ/વજીન? ભરતી ઊમટે અંતર, 
*/9)૯/# ભ/જોન? સુજમ/ સ્જમ્ન જન? ગઈ. 


ત્હ/ર/-મ/ર/ મનન? મનન? */હ રહ ગઈ, 
મભ/ત ટૂટે એ પ્ટેલાં તો રાત પડી ગઈ. 


અનામી 





હૃદચદાહ 





ઘરનાં પગથિયાં ચડી રહેલા નિકુજને કેઈ સમજાય 
તે પહેલાં જ ભાભીએ એઠવાડ ભરેલી તપેલી એની ઉપર 
ઉછાળી. એંઠવાડ સાથે શબ્દ્દેનો સપાટો પણ ચલાવ્યો : 

''તેં જ મને અભડાવી છે... અભડાવી છે... 
મને ક્યાંયની ન રહેવા દીધી, મારો રોયો | મારી 
સામેથી જા, તારું મોઢું કાળું કર ! જા, આઘો જા, 
મારી સામેથી દૂર થા, દૂર જા...!'' 

આટલું બોલતાં, અકળાયેલી, ગુસ્સાથી થરથર 
કાંપતી દમયંતીએ બાજુના દાદર નીચેના બાથરૂમમાંથી 
પાણીનો ઘડો ભરી લાવી, પગથિયા પર ઊભાં રહી 
પોતાના માથે હોળી દીધો. કપાળ પર પથરાયેલી વાળની 
લટોમાંથી નીતરતા પાણીથી ભીન્યેલાં એનાં કપડાંમાંથી 
જાણે 'એેનું ઢળું ઢળું થતું રૂપ ફરી સળવળી ઊઠ્યું. 
નિકુંજ સાવ સ્તબ્ધ, વિલાયેલા મોઢે પગથિયા ઉપર 
જ થંભી ગયો હતો. દમયંતી કંપતા હોઠે બબડતી, 
ખાલી ઘડો બે હાથે માથા પર ઊંચો કરી નિકુંજ સામે 
ઉગામે છે ત્યાં જ આ ધાંધલ-ધમાલ સાંભળીને ઉતાવળે 
દોડી આવેલાં માણેકબાએ આડાં ફરી દમયંતીના બે 
હાથ પકડી લીધા, તેના હાથમાંથી ઘડો લઈ લીધો 
અને એના રૂમ તરફ દોરી ગયાં. ગાયની પાછળ વાછડું 
જાય એમ દમયંતી માણેકબાની પાછળ ખેંચાતી પોતાના 
ઓરડામાં જઈ ફરસ પર ફસડાઈને ધૂસકે ધ્રૂસકે રડી 
પડી. એનું શરીર કંપી રહ્યું. માણેકબા એના વાંસે 
હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં, ભીનાં કપડાં બદલી લેવા વીનવતાં 
રહ્યાં. અંતે દમયંતીના બદલવાનાં કપડાં પલંગ પર 
મૂકી, બારણું બહારથી બંધ કરીને માણેકબા બહાર 
આવ્યાં. એમને જોતાં, હજુ પગથિયા પર ઊભેલો 
નિકુંજ પગ ઉપાડી ડાબા હાથે આવેલ દાદર સડસડાટ 
ચડી ગયો. ઉપલા માળની સાફસૂફી માટે ગયેલી 
અને અજણતાં જ આ પ્રસંગની સાક્ષી બનેલી રેખા 
ઝંખવાયેલા ચહેરે માણેકબા સામે જોઈ રહી. 

ન કજ 


બ્ટ્શ 





ભારતી ર. દવે 


.--પૈણ મારા નિકુજની બાપડાનો શો વાંક ? 
એ બચાશે સીધો ઘરમાં આવે-જ્નય છે. એને કોઈની 
સાથે લાંબી લપછપ નથી. તે જુઓ તો ખરાં ! 
દમયંતીએ કાલે એની ઉપર, કંઈ નહીં ને, એઠવાડ 
ભરેલી તપેલી ઢોળી દીધી ] ને પાછી વશેકાઈ કરી 
હોય એમ બબડવા માંડી : “મને અભડાવી, મને 
મેલી કરી નાંખી...'' 

આ દમયંતીને કોણ ન્નણે હમણાં હમણાંનું શું 
થઈ ગયું છે ? કંઈ ભૂત વળગ્યું છે કે પછી ગાંડી થઈ 
ગઈ છે 7 અથવા તો કોઈકે કાંઈક પાઈ દીધું ન હોય ? 

.-*પૂજાની ઓરડીમાં ઠાકોરજીને નવરાવતાં- 
ધોવરાવતાં માણેકબાના ચહેરા પર થાક, મૂંઝવણ અને 
અકળામણ ઊપસી આવ્યાં. આવું થાય છે ત્યારે 
ઠાકોર:ડતી પૂજામાં એમનું ધ્યાન રહેતું નથી. મન 
અહીંતહીં ઊડ્યા કરે ને જીવ કોચવાતો રહે... 

દમયંતી પરણીને આવી અને મારો બધો ભાર 
એણે ઉતારી નાંખેલો, ઘરની બધી જવાબદારી એણે 
ઉપાડી લીધેલી. મોટા નીતિનની વહ એટલે એની તો 
કાળજી કરે; પણ નિકુંજ એન્જિનિયરિંગમાં ભણતો'તો 
ત્યારે એનેય ગરમ ગરમ કૂલકાં કરી ખવરાવે. એ ફર્સ્ટ 
કલાસ પાસ થયો તો જાણે પેટનો જણ્યો દ્દીકરો જ 
પાસ થયો હોય એટલા ઉમળકાથી એણે નિકુંજના 
ભાઈબંધોને જમ[ડેલ(. પાછી એને નોકરી મળી ત્યારેય 
એ કેટલી રાજી થયેલી ! એટલું તો ઠીક, પણ મારા 
ઠાકોરજીની સેવાપૂજની બધી તૈયારી એ જ કરી દેતી. 
ઘરનાં બધાંયનાં મન એણે જીતી લીધાં હતાં. એની 
રખાવટ જ એવી ! બધાંનાં નાનાંમોટાં બધાં કામ 
એવી ઝીણી ઝીણી ચીવટથી ને કાળજથી કરે કે આપણે 
તો જોઈ જ રહીએ !... 

પણ...એ ગોઝારો દી આજેય ભૂલ્યો ભુલાતો 
નથી ! નીતિનને મિલમાં વીજળીનો કરંટ લાગ્યો'તો. 
સત્યાનાશ જજે આ વીજળીના દીવાવાળાનું ! મોઢું 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૪૮ 


શું, આખું ડિલ કાળભંઠ ! જણે માથે વીજળી પડા 
ન હોય ! ...બસ, તે દીથી દમયંતી સાવ બદલાઈ 
ગઈ :; જાણે જીવ વગરનું માણસ 1! નીતિનની વર્ષી 
વાળેલી ત્યારે કાળજું કઠણ કરીને મે પૂછેલું : “દમયંતી, 
દમુ બેટા ! તણું મન માનતું હોય તો તું અહીં અમારી 
ભેગી ખ્શીથી રે'; પણ તને અહીં નો ગમે તો તારાં 
મા-બાપ ભેગી જઈને રે'વું હોય તોય જા !'' આટલું 
કહેતામાં તો મારું ગળું ભરાઈ આવેલું અને દમુ ? એ 
તો મને વળગીને રડતાં રડતાં બોલેલી : 

“બા, બા, આ મારું ઘર નથી ? તમે મારાં બા 
નથી ? મારે બીજે ક્યાંય જવું નથી. તમને અને 
નિકુંજભાઈને છોડીને હું કયાં જવાની ?'' 

..*પછી તો એણે બધેથી મન વાળી લીધું. બસ, 
એક જ*વાત, ઠાકોરજીની પૂજ. પૂજન પતે નહીં ત્યાં 
સુધી પાણીનું ટીપુંય મોઢામાં ન મૂકે ને ન કોઈને 
અડે કે અડવા ઠ્દે. હા, નિકુંજનાં બેય છોકરાંવની 
સાથે એ બરાબર ખીલે છે અને એમને એટલું તો 
વહાલ કરે છે ને ! બાકી તો...પછી આમ ને આમ 
મરજટી ઘરમ પાળતી ડોશીની જેમ આભડછેટનું ભૂત 
એની ઉપર સવાર થઈ ગયું ! એનું જ આ ગાંડપણ... 

“મને અડકશો મા, મને અડશો મા !'' કરતી 
દમયંતી આજે કોઈનો પડછાયોય લેતી નથી ! બસ, 
એ ભલી અને એના ઠાકોરજી ભલા !...પણ પે'લાં 
પે'લાં તો એ આમ સાવ મરજાદી નો'તી. નીતિનને 
ગયાને એકાદબે વરસ માંડ થયાં હશે ને એવું તે શુંય 
થયું તે બાઈ, દમુની આભડછેટનો પાર ન રહ્યો. ઘરમાં 
આવે એ બધી ચીજવસ્તુને છાંટ નાંખ્યા પછી જ 
રસોડામાં મૂકવા દ્દે અને પૂજન ન કરી લે ત્યાં સુધી 
મોટાં તો ઠીક, નાનાં છોકરાંને પણ પાસે હૂંકવા ન દે. 

* કઝ ઝ 

...શું કરું ? કંઈ સમજતું નથી ! ન કહી શકું, 
ન સહી શકું ! આ સ્થિતિમાં ઊંઘ પણ આવે તોય 
કેમ કરીને ? -આ તે કેવી અવદશા ? ધારો કે કોઈને 
કહું તો પણ કોને કહું ? કોને કહી શકાય મારી આ 
મનની વાત ?...રેખાને ? ના, ના, એ અને બા તો 
કંઈ જાણતાં નથી એ જ સારું છે. બાકી કોણ રહ્યું ? 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૭૯ 


'ભ ભી ! જેમની નજર સામે મોટો થયો, જેમણે મને 


[નતનવાં લાડ લડાવ્યાં એ ભાભી તો આજે મને જુએ 
છે ને વીફરેલી વાઘણ થઈ જ્ય છે. વાતે વાતે મોં 
ફેરવી લે છે, અપમાનિત કરે છે, ધુત્કારે છે...અરે, 
ગઈ કાલની જ વાત લો ને...એ યાદ આવતાં જ 
કમકમાં આવે છે; રૃંવાડાં બેઠાં થઈ જ્ય છે ! ઓહ ! 
એંઠવાડની તેલ-મસાલાવાળી ચીકણી વાસ અને એમાં 
ડબોળેલાં ભાભીનાં ધગધગતાં તિરસ્કાર અને ઘૃણા ! 
અસહ્ય...અસહ્ય...નર્યું અસહ્ય છે આ બધું ! એ તો 
સારું છે, બા આને ભાભીનું ગાંડપણ જ માને છે. 
પણ...રેખા ! એ કેમ કંઈ બોલતી નથી ! એનું વર્તન 
સમજતું નથી, આજે જે બન્યું તે અંગે રેખા કશુંય 
બોલ્યા વિના, નીચા મોએ એઠવાડથી નીતરતાં કપડાં 
લઈને ધોવા ચાલી ગઈ ! ભાભીના આવા વર્તન પછી 
એના મોંમાંથી એક હરફ સુધ્ધાં ન નીકળ્યો ! ચક્કર 
ચક્કર ઘૂમતા ચગડોળ સમી મારી આવી ડામાડોળ 
મન:સ્થિતિ એ સમજતી નહીં હોય 7... જોકે એમ 
માનવું ગમે એવું છે...પણ...એવું માનવા જેટલી 
મૂર્ખાઈ ક્યાંથી કાઢવી 7? ...ને છતાં એક તરફ એમ 
પણ થાય છે કે રેખા કંઈ બોલતી-કહેતી નથી એ 
પણ સણુંજછે!' 

આ જ ભાભીએ મારાં બધાં લાડ સહી લીધાં 
છે. એમને કેટલા ઉન્નગરા કરાવ્યા છે ? રોજ રાતે 
મિત્રમંડળીમાંથી મોડો આવું અને બારણું ખટખટાવું, 
ઊંઘમાં પણ નરણે મારી જ વાટ જ્ેતાં હોય એમ 
ભાભી બારણું ખોલતાં. અને ભાભીને તો એક વખત 
ઊંઘ ઊડી જતાં, બે ખુલી પાંપણ વચ્ચે એમની રાત 
વીતી જતી. ત્યારે પણ કદીય એમને ચહેરે અણગમો 
કે કંઢાળો દેખાતો નહીં. જોકે મોટાભાઈ તો હંમેશાં 
શિખામણનો ડોઝ પાતા, પણ ભાભી તો કહેતાં : 
“સમજશે, મોટા થશે એટલે આપોઆપ સમજશે.'' 

“'આવાં પ્રેમાળ ભાભીનો ભાવ ગુમાવી બેઠાની 
વેદના મને કેવી બાળી રહી છે - મારા હદયને 
સતત કોરી રહી છે એ કોને કહું 7 ...ને કરું તો પણ 
શું કરું ?... પણ... આ બધાના મૂળમાં કોણ ? હું 
જ છું ને ? એથી તોઃ છાતી પર આ અસહ્ય બોજ 


ડૉ રડ 


વેંહારતો, હોઠ સીવીને જીવું છું. કોઈ રસ્તો - કોઈ 
આરો-ઓવારો, કોઈ ઉગારો દેખાતો નથી. આ તે 
કેવું કમભાગ્ય !'' - કહી નિકુંજ ઉઘાડી આંખે છતને 
તાકતો સ્થિર પડી રહ્યો. બાજમાં સૂતેલી રેખાના ચહેરા 
પર નજર પડી. ઊંઘમાં પણ એને ચહેરે થિત્તા વાંચી. 
એને થયું : 'એ બિચારી પણ તડકામાં રંગ ઊડી 
ગયેલા ગુલાબ જેવી ચીમળાયેલી - કરમાયેલી મારી 
સાથે જીવી રહી છે.' 
ક ક ૭ 

..-સ્રીના જીવનમાં એના પતિનું સ્થાન શું છે 
એ તો એમના ગયા પછી જ જાણ્યું. એ ગયા એય 
કેવા ગયા ? સંતાફૂકડીની રમતમાં કોઈ સંતાઈ જાય 
અને આપણે એને ગોતીએ ત્યારે કંઈ મનમાં એવું 
થોડું હોય કે આ તો જડશે જ નહીં ? પણ એ તો 
એવા સંતાયા...એવા સંતાયા કે... 

આખા ઘર ઉપર જાણે વીજળી જ પડી હતી. 
બા અતે નિકુંજભાઈ પણ ઓલવાઈ ગયાં હતાં - 
અંદરખાનેથી હલી ગયાં હતાં. મારી સામે તજરેય ન 
માંડી શકે. નિકુંજભાઈએ ચૂડીકરમ ન કરવા દીધું ને 
?બાએ વાળ ઉતારવાની વાત કાઢી તો બાએ જ ના 
પાડો. મારા વાળ એટલા લાંબા ને ઘાટા કે એકલે 
હાથે વાળ ધોવાના તો ફાવે નહીં. ઘેર તો મારી બા 
જ નવરાવે. અને...માથું ધોઉ' ત્યારે મારા છૂટા, કોરા 
વાળ સાથે એ જે રમત માંડે...આજેય એ નથી 
ભુલાતું...પરણીને આવી એવામાં તો મનોમન મૂંઝાઉ. 
પછી એક દિવસ બાને કહેતાં કહેતાં રડી પડી. તે મારે 
માથે હાથ ફેરવીને કહે ; “એમાં શું ? મારે દીકરી 
નથી. નહીંતર હું એનું માથું ધોતી જ હોત ને ? તારું 
ધોઈ દઈશ.'' - એ વાળ કંઈ બા થોડાં ઉતરાવવા દે ? 

આમ એ બંનેએ મને સાચવી લીધી, બાએ તો 
મારે મારા પિયેર જઈને રહેવું હોય તો એમ કરવાનીય 
હા કહી હતી. પણ વારસાની વાતે હં રડી પડી. હવે 
આટલા વરસે મને ભાઈ-ભાભીનું ઘર કંઈ મારું થોડું 
લાગવું હતું ? વળી, આ ઘરમાં એમની સાથે જીવવાની 
વાત જડાયેલી છે. એ બધું છોડીને હં ક્યાં જાઉ ? 
એ તો હવે મારી જે ગણો તે -- જીવન-મરણમૂડી 


ન્ટ 





છે. વળી બાને અને નિકુંજભાઈને આમ મૂકીને થોડ્‌ 
હાલતાં થવાય ? બસ, મનમાં ગાંઠ વાળી કે હવે તો 
આ જ માં ઘર-ગામ. બાએ ઠાકોરજીની પૂજન મને ભળાવી 
એટલે જ્યારે નવરી પડું એટલે ઘોળકોર્તન કરું. બસ, 
પછી તો નટવર નાગર એ લાલજી મહારાજે મને ઘેરી 
લીધી. ને...દિવસો પાણીના રેલાની જેમ વહી ગયા. 
પછી તો નિકુંજભાઈને પરણાવ્યા. રેખા જેવી ભણેલ - 
ગણેલ, શાંત સ્વભાવની દ્દેરાણી આવી અને એણે 
ઘરનો બધો ભાર સંભાળી લીધો. પછી તો બસ, હું 
અને માર! ઠાકોરજી ! એમને જગાડવા, નવરાવવા 
ધોવરાવવા, પહેરાવવા-ઓહઢાડવા, ખવરાવવા- 
પિવરાવવા, હિંડોળે ઝુલાવવા ને પોઢાડવામાં જ હું 
ડૂંબી ગઈ. આ બધામાં કોણ જણે કેમ, મને ખબરેય 
ન પડે એ રીતે, વધુ ને વધુ મરજાદી થતી ગઈ. 
કોઈની સાથે જણે કંઈ સંબંધ જ નો'તો. હું ભલી ને 
મારી સેવા-પૂજા ભલી ! કોઈ મને તો શું, મારી સેવ।- 
પૂજાની આજુબાજુ ફરકે, આવે-જાય તોય મારાથી 
સણ્ન ન થાય, અને પુરષ તો ઠીક, નાનું છોકરંય મને 
અડી જાય તોય હું તતડી ઊઠતી. બીન્નં બધાં તો 
ઠીક, બાનેય મારું આવું મરજાદીપણું નો'તું ગમત્‌. 
પણ...હું મને એમાં સલામત લાગતી. ને તોય ધાર્ય 
તો ઉપરવાળાનું જ થાય છે ને ! એ દિવસનો એ 
બપોર કચારેય મારા જીવનમાંથી ભૂંસી શકાવાનો નથી... 

બા પડોશમાં બેસવા ગયાં હતાં અને રેખા શાકપીઠ 
ગઈ હતી. સાંજ પડવામાં હતી. આમ તો નિકુંજભાઈ 
રાતે આઠ-સાડા આઠે જ આવે; પણ તે દિવસે વહેલા 
આવ્યા. અવાજ થયો એટલે હું પૂજની ઓરડીમાંથી 
બહાર આવી, એ કંઈક ઉતાવળમાં હોય એવું લાગ્યું. 
એ બાથરૂમ તરફ જતા'તા ને હું આઘી ખસું ખસું 
ત્યાં મારી સાથે ભટકાયા. હું પડું પડું થતી માંડ 
બચી. એમણે મતે બાથમાં ઝાલી લીધી ત્યારે ! 
પણ...પણ પડતાં ભલે બચી ગઈ, પણ...એમની બાથમાં 
મારો છાતીનો ભાગ ભીંસાયો અને પછી...ન્ણે કે 
કો'ક અસુર ઊતરી આવ્યો હતો એમનામાં એ સાંજે. 
ને...ને...મારો બચવા કોઈ ઉગારો ન રહ્યો. એમણે 
મને અભડાવીને જ છોડી ! 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૮૦ 


ન્યુ- ન. 


બસ, ત્યારથી એ દીઠે ડોળે નથી ગમતા. એમનામાં 
મને હોઠને ખૂણે બેય બાજુથી પીળા મેલા લાંબા 
દાંત ને અણિયાળાં શીંગડાંવાળો રાક્ષસ જ દેખાય 
છે. મારું ચાલે તો હું એમને રૂંવે રૂંવે મીઠું ભરું ! 
*-*પણ હું આ બધું શા સારુ ફરી ફરી યાદ કરું છું ? 
આમ અભડાયા પછી એઠવાડ જેવી હું શું કામ જવું 
છું ?...પણ એમ જીભ કચરીને મરવાની તો વાતો જ 
થાય; સાચોસાચ એવું કયાં કરી શકાય છે ? પણ 
મોટો પાડ ભગવાનનો કે આ આખી વાત મારા ને 
એમના સિવાય ત્રીજું કોઈ જાણતું નથી. બાને ખબર 
પડે તો તો બાપડાં ગળે સાડલો વીંટીને ટૂંપો જ 
ખાય ! ને રેખાનું તો જીવવું ધ્‌ળધાણી થાય ને ? 
પોતાનો ધણી મારી જેવી અધઘરડી બાઈ સાથે...બસ, 
આ વાતે જ હાથમાં બળતરા ઊપડે છે ને પછી મન 
કીધામાં રે'તું નથી... નીતર્યા પાણીમાં પથરો પડે 
અને પાણી ડોળાઈ જય એમ માંડમાંડ થાળે પડેલું 
મારું જીવન ફરી ડોળાઈ ગયું ! 

રોજની જેમ પથારીમાં પડતાની સાથે રેખા વિચારે 
છે : જીવનમાં એક વખત થયેલી ભૂલ મિથ્યા થતી 
નથી. પથ્થર ઉપર કોતરેલા અક્ષરોની જેમ તમારા 
માથે એ કલંક જડાઈ જાય છે. તમે લાખ પસ્તાવો 
કરો, પણ એ થયું - ન થયું કદી થતું નથી. 

નિકુંજના મનમાં ચાલતી ઊથલપાથલની એ 
સાક્ષી બની રહી છે. એ કશુંય કહ્યાપ્છયા સિવાય 
પડખાં ઘસત્તા નિકુંજના વાળમાં આંગળાં પરોવી 
પસવારે છે. માથે, કપાળે, મોએ અને એમ આખા 
શરીરે એના હળવા-હૂંફાળા સ્પર્શથી એના તરફડતા 
મનને શાંત પાડવા મથે છે. એમ કરતાં કરતાં નિકુંજ 
પડખું ફરીને સૂઈ જાય છે. પણ રેખા વીતી વાતોના 
અડાબીડ વનમાં અટવાઈ જય છે. શું કરવું - એ 
એને સૂઝતું નથી. ભાભીએ કહેલી વાત એનો પીછો 
છોડતી નથી. મૂળ વાત તો પડોશમાં રહેતી નિછાના 
લગ્નની હતી; પણ ભાભી સાથે થયેલી એ વાતો 
ક્યાં લઈ ગઈ ! 

“હે ભાભી ! માણસ હજ કાલ સુધી નાચતું 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૮૧ 





ગાતું હોય ને વળતે દિવસે એ લહાય લહાય જેવું 
કેમ થઈ જતું હશે ?'' 

“કોની વાત કરે છે, રેખા ?'" 

“કોની તે શું, આ નિષ્ઠાની ! તમનેય ખબર છે 
ને કે એનું નિખિલ સાથે લગભગ નક્કી જ હતું. 
બેયનાં માબાપે પણ વાત માની લીધી હતી. બસ, 
નિખિલને નોકરી મળે એટલી જ વાર હતી, પણ હવે 
સાંભળ્યું છે કે નિષ્ઠા સાવ નામક્કર જય છે - નિખિલની 
કોઈ વાત કરે તોય વડચકું ભરે છે ! આવું કેમ થઈ 
જતું હશે ?'' 

“આપણને તો આમાં શી ખબર પડે ? પણ... 
માણસનું મન છે - એનું કંઈ કહેવાય નહીં. વરસી 
પડે તો વરસી પડે ને વાત જે વણસી તો પછી 
તરસ્યા મરે ને મારે !'' 

““પણ આમ અચાનક આટલો અભાવ, આટલો 
તિરસ્કાર ? એક વાર વાત કરે તો કંઈ ઉકેલ-ઇલાજ 
ન થાય ?'' 

''ના રે, એવું થતું હોય છે ? વાત કરે તોય 
કોને કરે 7 ને એમ કરવા જાય તો જાંઘ ઉઘાડી કરવા 
જેવું થતું હોય તો ? કોક વાત, વેણ, અરે ! કયારેક 
કોકનું નાનું અમથું અડધું અડપલું કરવું એય માણસને 
એવું તો હલબલાવી મુશ્કેટાટ બાંધી દે કે પછી બધી 
ચાવી કારગત ન નીવડે...ને માણસ ગઈ કાલ સુધી 
જેને હૈયાનું હીર માનતું હોય એને...એને...'' 

વાત સાંભળતાં રેખા એકદમ અંદર ઊતરી ગઈ. 
એના મનના અંધારા ખૂણામાં જાણે ઉલ્કાના તેજ - 
લિસોટા જેવું અજવાળું થયું ; 'શું ભાભીને પણ 
નિકુંજે...ના, ના, એવું ન હોય...તો પછી ભાભી 
નિકુંજને...એ જેને “મારો નિકુંજ...મારો નિકુંજ' કહેતાં 
એમની જભ સુકાતી ન હતી એ જ નિકુંજની સામે 
નજર પણ ન માંડે એવું...? 

દમયંતીને રેખાનું આમ સાવ અણધાર્યું મૂંગાં 
થઈ જવું સમજાયું નહીં. એના મોં સામે જોતાં એને 
પૂછ્યું : ''પણ તું મૂંગી કેમ થઈ ગઈ ? શેના વિચારમાં 


પડી ગઈ ?'' 
દૃમયંતીના પ્રશ્નથી રેખા ઝબકીને જ્ઞગી હોય 


/શ્્ર્શ 


એમ ઉતાવળે ખચકાતાં બોલી : “હે ? શું ? મને 
કંઈ કહ્યું ?'' 

''લે, બાઈ ! તુંય ખરી છો ! તને જ પૂછું છું 
તો ! આમ કયાં ખોવાઈ ગઈ'તી ?'' 

“કંઈ નહીં - કંઈ નહીં, ભાભી !'' 

રેખાનો ખચકાટ, એની હડબડાહટ જોઈ દમયંતીએ 
એના ખભે હાથ મૂકી આગ્હ કરી પૂછયું : “તું 
શા વિચારે ચડી ગઈ'તી ? આમ તો મતને અંદેશો 
છે; પણ ...તારી વાત મને નહીં કહે તો તું કોને 
કહીશ ? ન કહે તો રેખા, તને તારી મોટી બેનના - 
મારા સમ છે !'' 

રેખાએ ખચકાટ છોડી એકદમ દમયંતીનો હાથ 
પકડી લઈ કહ્યું : ''ભાભી...ભાભી, તમે ખોટું ન 
લગાડશો. હજુય થાય છે કે ન પૂછું...પણ...તમે 
તમારા નિકુંજને કેટલાં લાડ લડાવ્યાં છે - કેટલું વહાલ 
કર્યું છે ? અને...અને એવું તે શું થઈ ગયું છે કે હવે 
એની સામે જેતાં પણ નથી ? એ સામે આવે છે ને 
તમારી આંખો અંગારા થઈ જય છે. એવું તે શું બન્યું 
કે તમે સાવ આમ...શું એણે...નિકુ જે...'' 

“ના, ના, રેખા ! રહેવા દે. મારો હાથ છોડ. એવું 
કંઈ નથી.'' કહેતાં દમયંતીએ જણે બારણું વાસી દીધું. 

''ના, ભાભી ! તમારે આજે મને કહેવું જ 
પડશે. તમે મને તમારા-મારી મોટીબેનના સોગન દીધા 
છે. તમે ભલે ન કહો, પણ તમારાં બેય વચ્ચે કંઈક 
અણધાર્યું બન્યું છે. નિકુંજે તમને જબરો આઘાત...કંઈક 
એવું થઈ ગયું છે તમારી બેય વચ્ચે...અને...અને...એને 
લીધે તમે બેય નિરાંતે સૂતાં નથી. તમારી આંખ નીચેનાં 
આ ફૂડાળાં ને અરધી ઊંઘમાં નિકુંજના નિસાસા હું 
જોઉ છું. તમે તમારા મરજદી ધર્મમાં એટલાં બધાં 
ઊંડે ઊતરી ગયાં છો કે તમારા મનની અટપટી જાળમાં 
કોઈને પ્રવેશ કયાંથી મળે 7 તમે જ તમારી જાતથી 
દૂર રહેવા મથો છો. હં જાણું છું, ભાભી ! જાણું છું. 
હું આ ઘરમાં આવી ત્યારે તમે જે હતાં તે આજે 
નથી રહ્યાં - ખરું કે નહીં? તમે કેમ આટલાં બધાં 
બદલાઈ ગયાં છો 7? આજે હવે છૂટકો જ નથી. 
તમારે બધેબધું કહેવું જ પડશે.'' 


“દશ 


રેખાની પ્રશ્નાર્થ નજર દમયંતીને આરપાર વીંધી 
રહી. દમયંતીથી એ સહી ન ગઈ. રેખા હજી એનો હાથ 
પકડી રાખી નજરથી વીનવી રહી. ફરી તેણે કહ્યું : 

“ભાભી, આજે વાત સાંભળ્યા વિના હું તમને 
નહીં છોડું. તમારે કહેવું જ પડશે.'' 

““પણ રેખા, એથી શો લાભ ? આ વાત કહેવાથી 
નથી મને કરાર વળવાનો અને તું નાહક દ્‌:ખી થઈશ.'' 

''એમ થવું હશે તો ભલે એમ થશે. પણ, તમે 
કદાચ આ વાત કરીને હળવાં થશો. અને એમ થવાથી 
નિકુંજ માટેનો તમારો અભાવ ઓછો થશે. તમેય 
કેટલું વેઠો છો એ શું હું નથી જોતી - જાણતી ?'' 

દમયંતીના પકડેલા હાથને ઢીલો છોડી રેખા કયારે 
એમના વાંસે હાથ પસવારવા માંડી એની ન તો એને 
સરત રહી; ન દમયંતીને, દમયંતીએ પોતાના મનમાં - 
હૃદયમાં ખધું ઊડે ભંડારી દીધેલું તે રેખાની આવી 
આત્મીયતાથી પીગળી ગયું. 

“કયાંથી વાત શરૂ કરું - કંઈ સમજાતું નથી. 
પણ, આ વાત સાંભળીને તારા મનથી નિકુંજ ઊતરી 
જવો ન જેઈએ. તમારાં બંનેમાં મનભેદ ન થાય એટલું 
હું તારી પાસે માંગું છું...હું પે'લાં આવી ક્યાં હતી 
એમ તું કહે છે - જાણે છે. બા તો કહે છે કે “મારા 
અને મારાં સાસુ કરતાં પણ તારો મરજાદી ધરમ ચડી 
ગયો છે ને શું ?' અને મનેય ખબર છે કે તમને સૌને 
એ વધારેપડતું લાગે છે; ખરું તે ?'' 

“હા, ભાભી, એવું લાગે છે. પણ એથી તમારા 
મનને બીજી દિશામાં વાળી શાતા મળતી હોય તો શો 
વાંધો ? તમે બધું પહેરવા-ઓઢવાનંં છોડી સફેદ 
કપડાં પહેરવા લાગ્યાં છતાં...સાચં કહું ? તમારું રૂપ 
તો એવું ને એવું રહ્યું છે. બસ ગળામાં આ એક 
તુલસીની કંઠી અને...'' 

દમયંતી અકળાઈને રેખાને અધવચ્ચે અટકાવીને 
બોલી : “બસ, રેખા ! બસ કર...વિધવાના રૂપને શું 
ધોઈ પીવું છે ? એ રૂપ જ એના માટે શાપરૂપ છે. 
તેં આજે મને સોગન દીધા છે એટલે આટલું કહું છું. 
નિકુંજ માટે મારા મનની લાગણી છે, પણ.-.પણ...એણે 
મને બોટી છે - અભડાવી છે.'' આટલું બોલત્તાં 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૮૨ 


બોલતાં દમયંતીનો ઉશ્કેરાટ વધતો ગયો અને છેલ્લે 
ઊભાં થતાં આટલું બોલી : “થોડા મહિના પે'લાં 
દીવાબત્તી ટાણે અંધારું ઊતરી રહ્યું હતું અને મારું 
પૂજાની ઓરડીમાંથી બા'ર નીકળવું અને એનું દોડતાં 
ઘરમાં આવવું - મારી સાથે અનણતાં ભટકાવું, મને 
પડતી બચાવવા ઝીલી લેવી - આમ હં, પડતાં તો 
બચી ગઈ. પણ પછી એણે મારી સાથે - પોતાની 
વિધવા ભાભી સાથે ન કરવાનું કર્યું...છોડ રેખા, મારો 
હાથ છોડ...હાથ છોડ.'' કહેતાં ઝાટકા સાથે હાથ 
છોડાવી, થરથર કાંપતાં બાથરૂમ ભણી દોડી ગઈ. 
રેખા પથારીમાં પડી પડી આજે પણ એ ઘટનાના 
સ્મરણથી વ્યગ્ર બની ગઈ. અતીતથી વર્તમાન સુધીનાં 
ભાભી અને નિકુંજનાં વર્તન-વ્યવહારોની ઝીણી ઝીણી 
ગૂંચમાં અટવાતી, મૂંઝાતી, ઊછળતા રુદનને રોકવા 
મથતી વિચારતી પડી રહી : “નિકુંજ પ્રત્યેનાં વર્તન- 
વ્યવહારમાં પોતાના મનથી નિકુંજ ઊતરી ન જય 
એની મેં ભાભીને આપેલા વચન મુજબ કાળજી રાખી 
છે. તો બીજી તરફ માટું મન નિકુંજને આ સંતાપમાંથી 
શી રીતે શાતા મળે તેવું કંઈક સતત શોધતું રહે છે. 
એ જવનની એક નબળી ક્ષણે પોતાની જાતને 
સંભાળી ન શક્યો તે માટે પશ્ચાત્તાપની ભકીમાં શેકાતો- 
ભૂંજાતો રહે છે. એમાંથ્રી છૂટવાનો કોઈ આરો-ઓવારો 


સાભાર 


પિતા-પહેલા ગુરુ : રમણલાલ સોની, પ્ર. ડૉ 


ખરો ?...ના, ના, હવે તો જિંદગીભર આ ભક્ઠીમાં 
તપતા-બળતા રહેવું એ જ શેષ રહ્યું છે. 

“આજે પણ ભાભીનો એ ગુસ્સો, એ કંપતા 
હોઠ, થરથર કાંપતી કાયા હું ભૂલી શકી નથી. ભાભી 
જેવી સ્નેહાળ વ્યક્તિનું આમ સાવ બીજે છેડે જઈને 
ઊભાં રહેવાનું બીજ કોઈને તો સમજ્ય પણ શી 
રીતે 7 બા તો બિચારાં રાજી છે કે મોટી વહુ ધરમધ્યાન 
તરફ વળી ગઈ તે સુખી થઈ. પણ એ તો બાપડાં 
ચૂલા ઉપરની તાવડી જેવાં ધીખે છે. 

સામે છેડે નિકુંજ પણ...એની પાસે આજે શું 
નથી ? બિઝનેસ, ઘર, મોઠું ફ્રેન્ડસર્કલ, આનંદ અને 
પ્રતિમા જેવાં પરાણે વહાલાં લાગે એવાં બાળકો ને 
શીળા સ્વભાવનાં બા - ભર્યા ભર્યા સરોવરને કાંઠે એ 


નથી...પુરુષોનું આ જ તો દુ:ખ છે. બધું સહન કરશે 
મૂંગે મોઢે ! એક હરફ પડખે સૂતેલા પોતાના માણસનેય 
નહીં કહે...ને પૂછીએ તો પણ કેમ કરીને પૂછવું ? 
આ વાત કંઈ એમ થોડી પુછાય છે ? 

'તો ?...તો શું આ બેય માણસને એમની 
રીતે દાઝતાં-ભડભડ બળતાં મારે મૂંગે મોઢે જોયા જ 


કરવાનાં ?' 
પ. 


સ્વીકાર 


. રેણુકા શ્રીરામ સોની, સુતરિયા હાઉસ, ત્રીજો માળ, 


ભાઈકાકા ભવન પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬, કિં. રૂ. ૧૫/-; ચમત્કારો આજે પણ 
બને છે : અનુ. પ્ર. રમણલાલ સોની, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રા. ૧૫૦/-; મંદિરની પછીતે : લે. રઘુવીર 
ચૌધરી, પ્ર. રંગદ્રાર પ્રકાશન, ૧૫, યુનિવર્સિટી પ્લાઝા, દાદાસાહેબનાં પગલાં પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - 
૩૮૦ ૦૦૯, કિં. રૂ. ૧૧૦/-; ભાવાનુભૂતિ : લે. પ્ર. ડૉ. કૃષ્ણકાન્ત કડકિયા, એમ-૮ર/૩૮૫, 'સ્વરૃપ', 
સરસ્વતીનગર, આઝાદ સોસાયટી પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫, કિં. રૂ।. ૯૦/-; 
શ્રી ગોડુલેશજીનું જીવનચરિત્ર ભાગ ૧, ૨ (લે. મગનલાલ લાલજી ગાંધી) : લે. સંપા. પ્ર. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ. ૧૫૧/-; અભિનીત : લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિ. રૂ।ા. ૯૦/-. 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૮૩ 


ગાતાં ગુલાબ 





મુનિ નંદિષેણ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના શિષ્ય 
બન્યા અને ત્યાગપંથ પકડ્યો : આકરી તપશ્ચર્યા અને 
નિરીહ સાધનાના પ્રભાવથી એમને અનેક દૈવી 
લબ્ધિઓ સાંપડી. 

મગધનરેશ શ્રેણિકના તેઓ પુત્ર હતા. તે કાળે 
અને તે સમયે તેમની અદ્ભૂત વીણાવાદક તરીકે નામના 
હતી. પરંતુ દીક્ષા ગ્રહીને તપસ્વી થયા ને મોહ, મમતાને 
સાપની કાંચળીની જેમ જીવન પરથી ઉતારી મૂક્યાં. 

મગધનાં વિભિન્ન ક્ષેત્રો અને શહેરોમાં તેઓ નિત્ય 
વિહરતા, ભિક્ષાર્થે જતા. એકદા કોઈ વેશ્યાના ગૃહે 
ભિક્ષાન્ન માટે જઈ ચઢયા અને બોલ્યા : 

“ધર્મલાભ !'' 

રૂપરૂપના અંબાર જેવી વેશ્યા ત્યા જ ઊભેલી. 
એ મોહક નેત્રોનો નદ્‌ ફેલાવી રહીં હતી. બોલી : 

“મુનિવર ! અહીં ધર્મલાભ નહિ, અર્થલાભ 
જોઈએ : એ આપો.'' 

નંદિષેણ મુનિનો અહં કંપ્યો. સાધુએ પોતાની 
લબ્ધિના પ્રભાવથી સોનાનો વરસાદ વરસાવ્યો. વેશ્યા 
ચમકી. એ સાધુને વળગી રહી : “ચાલ્યા ન જતા. 
અહીં જ રહો. નહિ તો મોત વહાલું કરીશ.'' 

મોહનો વિજય થયો. મુનિ ત્યાં વસ્યા. કહ્યું : 
“રહું, પણ એક શરત : રોજ દસને દીક્ષાના પંથે 
વાળીશ. પછી જ ભોજન કરીશ.'' 

એ ક્રમ સાડા બાર વરસ ચાલ્યો, 

એકદા નવને નંદિષેણે ધર્મમાર્ગે વાળ્યા, દસમો ન 
માને. કહે કે, “ધર્મપંથ સારો છે તો તમે કેમ તે માર્ગે 
જતા નથી ?'' 

એ વ્યક્તિને સંસાર ગમતો હતો, ધર્મ નહિ. 
સાધના તેને કઠિન વાગતી હતી. 

નંદિષેણ સમજાવતા રહ્યા. સવારની બપોર થઈ, 
બપોરની સાંજ થઈ. ભોજન ઠંડાં થઈ ગયાં, વેશ્યા 
અકળાઈ ઊઠી. એ બોલી : 


શ 


“દશ 





મુનિ વાત્સલ્યદીપ 


“એની સાથે ક્યાં સુધી માથું ફૂટશો ? એ ન 
માને તો કંઈ નહિ, આજે દસમા તમે !'' 

એ વેણથી હદયમાં વૈરાગ્યના ડંકા પડ્યા. નંદિષેણ 
ફરીથી સાધુ બન્યા. 

વાસના ઝૂકી, ધર્મનો વિજય થયો. 


ઝે 2 ઝે 


યૌવનનાં કામણ જેને સ્પર્શ્યા જ ન હીય, તેવું 
આ સકળ વિશ્વમાં કોણ હશે ? 

ઇંલાચીકુમારને ગમી ગઈ એક નટકન્યા. મદોન્મત્ત 
એ ક્ન્યા રૂપરૂપના અંબાર સમી હતી. એનાં કામણગારાં 
નેત્રો અને મનમોહક સ્મિત કોઈનેય આકર્ષે તેવાં હતાં. 
નગરશેઠના પુત્ર ઇલાચીને આંખ અને અંતરમાં વસી 
ગઈ ; પરણવું તો બસ એને જ ! 

માતા અને પિતા રઘવાયાં થઈ ગયાં. મિત્રો 
આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયા. બધાંએ સમજાવવામાં કોઈ 
કચાશ ન છોડી : 

“ઇંલાચી ! એટલું તો સમજ કે ક્યાં એનું કુળ 
ને ક્યાં આપણું કુળ ?'' 

એ ન માન્યો. 

“ક્યાં એ ને ક્યાં આપણે ? એનો ધર્મવિચાર ને 
આપણો ધર્મ સમજ. નટડીનો મોહ છોડી દે, ભાઈ ! 
એના કરતાં સત્તરગણી રૂપાળી છોકરી તને મળશે !'' 

એ ન જ માન્યો. 

ઇંલાચી તો ચાલી નીકળ્યો નટડીની પાછળ. 
નટકન્યાના પિતાએ કડક શરત મૂકી : 

“મારી પુત્રી તને તો જ પરણશે કે તું નટકળામાં 
હોશિયાર બન અને કોઈ રાજાને રીઝવ !'' 

ઇલાચીએ શરત કબૂલ રાખી. 

પણ રાજા રીઝતો નથી ! 

નટકળામાં કુશળ ઇલાચી પાતળી દોર પર માથે 
સાત સાત બેડાં મૂકી નાથી રહ્યો છે. લોકો તાળીઓ 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૮૪ 


પર તાળીઓ પાડે છે. વાહવાહના પોકારો થાય છે. 
પણ રાન રીઝતો નથી ! 

આખરે એણે છેલ્લો દાવ અજમાવ્યો. ઇલાચીએ 
પાતળા દોર પર શીર્ષાસન કર્યું. માથું નીચે, પગ ઊંચે ! 
એણે પગની આંગળીઓથી પાતળી લાકડી પકડીને એ 
લાકડી પર થાળી મૂકી. શીર્ષાસન કરતાં ઇલાચીએ 
પાતળી દોરીના આધારે સ્થિર રહીને પેલી લાકડી પરની 
થાળી સતત ઘુમાવવા માંડી ! 

ચારે તરફ હર્ષનાદ થયો. પણ રાજ હજીય 
રીઝતો નથી ! 


એ જ વખતે ઉધા માથે રહેલા ઇંલાચીની નજર 
સામેના એક પ્રાસાદમાં પડી : કોઈ યુવાન સાધુને એક 
અત્યંત સુંદર દ્ેવાંગના સમી યૌવના ભિક્ષા આપી 
રહી છે ને યુવાન મુનિ મુખ ઉઠાવીને તેની સામે પણ 
નથી નેતા ! 

પાતળી દોર પર નાચતા ઇલાચીને પોતાના જીવન 
માટે પારાવાર પસ્તાવો થયો. તત્ક્ષણ એનાં પાપ 
ધોવાઈ ગયાં ! 

ઇંલાચીને કેવળજ્ઞાન થયું ! 

થી. 


શમણાંની રાખ 


કેસૂડાંના સળગ્યા વને 

શીત વાયુની લ્હેરખીથી તો 

અગનશિખા ઓર ઝળે છે, 

પાંદડે પાંદડે ઝરતી લીલપ 

સપનાંની થઈ રાખ ઢળે છે- 
કેસૂડાંના સળગ્યા વને. 


કિશુકીઓનાં ગીતનાં ઘૂંઘરુ 

આજ બસૂરાં કેમ બોલે છે ? 

ત્રતુએ આવી બહાર છે' તોયે 

ફૂલડે શીદ અંગાર ઝરે છે ? 

પાંદડે પાંદડે ઝરતી લીલપ 

શમણાંની થઈ રાખ «ળે છે- 
કેસૂડાંના સળગ્યા વને. 


મનની વાગી મોરલી, 
ફોરમ ફૂલની ત્રાખે નેણ વાગે છે, 
કોયલ બોલે લીમડાડાળે 
ભીતર સૂતું કોક જાગે છે- 
કેસૂડાંના સળગ્યા વને, 
ક પાંદડે પાંદડે ઝરતી લીલપ 
શમણાંની થઈ રાખ ઢળે છે. 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૮૫ 


બાલકૃષ્ણ ગોર 'મેત્રેય” 


કટ્ટર 


યુરોપ-અમેરિકા-પ્રવાસનાં કેટલાંક સંસ્મરણો 


મને પ્રવાસનો શોખ તો ખરો જ. તેમ એથેન્સ 
જવાનો મારો ઇંરાદ્દો દઢ હતો. એનું કારણ એ કે તે 
સમયે હું વર્ગમાં ગ્રીક ચિંતન શીખવતો હતો. તે 
ચિતનની પાર્શ્ભૂમિકા જાણવી જરૂરી હતી. એટલે તે 
માટે મેં ગ્રીક ઇતિહાસ પણ વાંચેલો. તેમાંય વિલ 
ડ્યુરાંટના પુસ્તક 1.10 01 ઉ(€૦૦૦'એ મને બહુ 
પ્રભાવિત કર્યો. હું આ પ્રવાસે જઈ શક્યો તેનું કારણ 
ફુલબ્રાઇટ સ્કૉલરશિપ મળી તે હતું. 

કુલબ્રાઈટ સ્કૉલરશિપ માટે મારું નામ શ્રી ઉમારાંકર 
જોશીએ મૂકેલું. તેમ મારા સાથી અને મિત્ર કીર્તિદેવ 
દેસાઈ દિલ્હી જતા ત્યારે તે અવારનવાર તપાસ કરતા. 
બે-એક વખત તો મને ત્યાં જવા માટે આમંત્રણ પણ 
મળેલું. પણ ત્યારે મારો પુત્ર અહીં એન્જિનિયરિંગમાં 
અભ્યાસ કરતો હતો, એટલે મારી પત્નીને સાથે લઈને 
હું જઈ ના શકું એટલે મારે તે વખતે ના પાડવી પડી 
હતી. છેવદે એક વખત ફિલિપ્સ બેડલે કરીને એક 
અમેરિકન પ્રોફેસર અહીં વ્યાખ્યાન આપવા આવ્યા ત્યારે 
મને પૂછી જેયું કે તમે જવાની ના પાડો છો તો તમારો 
જવાનો ઇરાદો તો છે ને ? મેં કહ્યું, “મારો જવાનો 
ઇરાદ્દો ચોક્કસ છે, પણ મારે મારી પત્ની સાથે જવું છે; 
પણ મારો પુત્ર અહીં અભ્યાસ કરે છે એટલે મારી પત્ની 
મારી સાથે આવી ના શકે. એ અમેરિકા અભ્યાસ માટે 
જવાનો છે. એ જ્ય ત્યારપછી જ હં મારી પત્નીને 


લઈને જઈ શકું.'' ત્યારે અમેરિકન પ્રોફેસરે કહ્યું, “'તમે ' 


જે આ સ્પષ્ઠ વાત કરી તેથી હું ખૂશ થયો છું. અને 
જ્યારે તમારો પુત્ર જાય ત્યારે તમે મને દિલ્હી ફુલબ્રાઈટમાં 
ફોન કરીને જણાવશો.'' પણ તેમણે કહ્યું કે ''સાધારણ 
રીતે અમે જૂન-જુલાઈમાં નામ નકી કરી નાખતા, હોઈએ 
છીએ.'' મેં કહ્યું, “ત્યારે તો હું ચોક્કસ ન કહી શકું, 


પણ મારો પુત્ર ત્યાં જાય ત્યારપછી અમે અહીંથી જવાનું , 


નક્કી કરી શકીએ.'' તેમણે કહ્યું, “વતો તો નિયમિત પ્રથા 
પ્રમાણે તમારું નામ અમે મોકલી ના શકીએ. તે છતાં 


2 


એમ. જી. પારૅખ 


તમે એક કામ કરશો કે જ્યારે તમે જઈ શકો તેવી 
સ્થિતિમાં હો ત્યારે મને દિલ્ડી ફોન કરશો.'' 

મારો પુત્ર ત્યાં કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટીમાં દાખલ 
થયો ત્યારપછી મેં તેમને ફોન કર્યો. તેમણે કહ્યું, ત્યાંની 
કોઈ પણ યુનિવર્સિટીમાં જગ્યા હશે તો હું તમને 
જણાવીશ. ત્યારપછી જન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં મારા ઉપર 
ફોન આવ્યો કે તમને ત્યાં લઈ જઈ શકાય તેમ છે. 
તમે તૈયાર છો ? મે કહ્યું કે દસેક દિવસમાં હું જરૂર 
નીકળી શકું. તેમણે કહ્યું, ''તમે નીકળી શકો તેમ હો 
ત્યારે ફોન કરશો અને તમારે પહેલાં ફૂલબ્રાઇટની દિલ્હી 
ઓફિસમાં આવવું પડશે અને ફુલબ્રાઇંટની ઓફિસમાં 
મળવું પડશે. અમે તે માટે તમને દિલ્હીમાં રહેવાનો 
બધો બંદોબસ્ત કરીશું.'' 

અમે દિલ્હી ગયાં ત્યારે તે લોકોએ અમારા માટે 
દિલ્હીની સારી હોટલમાં રહેવા-ખાવા વગેરેનો બધો 
બંદોબસ્ત કર્યો હતો. ત્યાં ત્રણ-ચાર દિવસ અમને 
અમેરિકાની રહેણીકરણી વગેરેથી માહિતગાર કર્યા અને 
અમને કહ્યું, “તમારે અમેરિકન કંપનીના વિમાનમાં જ 
એટલે કે 'પાન અમેરિકન'માં જ અહીંથી જવું પડશે. 
પહેલી મુસાફરી તમે તેમાં કરો ત્યારપછી તમે ગમે ત્યાં 
ઊતરો અને બીજી કંપનીના વિમાનમાં તમે ખુશીથી 
જઈ શકો છો.” મેં કહ્યું, અમને તેમાં કશો વાંધો 
નથી. દિલ્હીથી અમને અમેરિકા જવા માટે ટિકિટ કઢાવી 
આપી અતે મને કહે કે ''તમારાં પત્નીને સાથે લઈ 
જાઓ છો તેથી અમે બહુ ખુશ છીએ. પણ તેમની 
ટિકિટના પૈસા તમારે આપવા પડશે.'' મેં કહ્યું, એ તો 
વ્યાવહારિક છે. 

વિમાન પહેલાં કૉન્સ્ટન્ટિનોપલ ગયું. 
કૉન્સ્ટન્ટિનોપલમાં અમને એરલાઈન તરફથી સારી 
હોટલમાં રહેવા-ખાવાનો બધો બંદોબસ્ત કરી આપ્યો 
હતો. કૉન્સ્ટન્દિનોપલમાં અમે સેન્ટ સોફિયાનું દેવળ જે 
ત્યારે મસ્જિદ તરીકે હતું તે જેવા ગયાં. તે એક ભવ્ય 


ડિસે“/4૨ રત#)૧ " ૧/૮૬ 


ઇમારત છે અને તેનું બાંધકામ આકર્ષક છે. મારી પત્ની 
ત્યાં સાડી જ પહેરતી અને આખી મુસાફરીમાં તેમજ 
અમેરિકામાં પણ સાડી પહેરીને જ ફરી. તે કહેતી કે 
મને ફ્રૉક કે એવું કશું ફાવશે નહીં. કૉન્સ્ટન્ટિનોપલમાં 
અમે ફર્યા ત્યારે ત્યાં સાડી પહેરેલી વ્યક્તિ નહીં જેઈ 
હોય એટલે છોકરાંઓનું ટોળું અમારી પાછળ-પાછળ 
ફરતું. અમે તો મૂંઝાઈ જ ગયાં. એક અંગ્રેજ જણનાર 
વ્યક્તિ કહે, ““અહીં સાડી પહેરવાનો રિવાજ નથી તેથી 
છોકરાંઓને તે વિચિત્ર લાગે છે.'' અને તેણે છોકરાંઓને 
ધમકાવીને કાઢી મૂક્યાં. 

કૉન્સ્ટન્ઢિનોપલમાં ઘણાંખરાં માણસોએ પશ્ચિમી 
હબનો પહેરવેશ પહેર્યો હતો. પહેરવેશમાં મોટે ભાગે 
પૅન્ટ અને શર્ટ જ દેખાયાં. સૂટ પહેરેલા માણસો તો 
ઓછા દ્દેખાતા. પ્રજા એકંદરે ગરીબ, પણ સુખી લાગે. 
સ્રીઓ બુરખામાં જવલ્લે જ દેખાતી. હોટલો અને 
રેસ્ટોરન્ટ ભારતમાં છે તેવાં હતાં, પણ તેમાં કેટલાંક 
સ્વચ્છ અને સારી રીતે શણગારેલાં હતાં. 

અમે એરપોર્ટ જવા નીકળ્યાં ત્યારે રસ્તામાં અમને 
હાથલારી ખેંચતા ટૂંકી ચરી પહેરેલા મજૂરો દેખાયા. અમને 
થયું, અમે હજુ એશિયામાં જ છીએ, યુરોપમાં નહીં. 

ત્યાંથી વિમાનમાં અમે એથેન્સ જવા ઊપડ્યાં. 
આ વિમાન તદન નાનું હતું. તેમાં અમે કુલ સાત મુસાફર 
હતાં. એથેન્સ અમે પહોંચીએ તે પહેલાં એ વિસ્તારનો 
પ્રદેશ અમે વિમાનમાંથી જ્યો. વિમાનમાંથી અમને 
ભૂમધ્યના ટાપુઓ દેખાયા. આ ટાપુઓનો પ્રદેશ ખૂબ 
જ સુંદર હતો. ત્યારપછી અમને એથેન્સ આસપાસનો 
મુખ્ય પ્રદેશ દેખાવા લાગ્યો. આ વિસ્તાર ડુંગરાઓ તથા 
પોલીવૃક્ષોથી છવાયેલો હતો. તેમાંય વળી દરિયાકિનારો 
તો હતો જ. આ પ્રદેશ પણ બહુ આકર્ષક હતો. 

એરપૉર્ટથી અમે બસ મારફતે શહેરમાં ગયાં. અમે 
એક ગ્રીક કુટુંબમાં રહેવાનું નકી કર્યું, જેથી અમને ગ્રીક 
કુટુંબજીવનનો પણ કંઈક ખ્યાલ આવે. તે વિશે અમે 
ત્યાં ટ્રાવેલ બ્યૂરોમાં ગયાં અને કોઈક સારા ગ્રીક કુટુંબમાં 
અમારા રહેવાની સગવડ થાય તેમ અમે જણાવ્યું. ત્યાંથી 
તેમણે ફોન ક્વારા બેત્રણ જગ્યાએ તપાસ કરી. એક 
અંગ્રેજ જાણકાર કુટુંબમાં અમારી વ્યવસ્થા કરી. તે 
કુટુંબમાં અમને પૂરેપૂરી સગવડ મળી. અમે શાકાહારી 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૮૭ 


એટલે એ લોકોનું ખાવાનું અમને ફાવે નહીં. તો તે 
માટે એ લોકોએ એવી વ્યવસ્થા કરી કે જેથી અમે 
અમાણું ખાવાનું જતે જ બનાવી શકીએ. તેઓ અમને 
અમારું ખાવાનું બનાવવા માટે પહેલો સમય આપતાં 
અને પોતે પોતાનું ખાવાનું પાછળથી બનાવતાં. તેમણે 
અમને બ્રેડ, દૂધ, ફૂટ, શાકભાજી ક્યાં મળે છે તે વિશે 
વિગતવાર માહિતી આપી. એટલે અમને ખાવા-પીવાની 
કોઈ મુશ્કેલી રહી નહીં. અમને સૂવા માટે ડબલ બેડનો 
અલગ બેડરૂમ આપવામાં આવ્યો હતો. તેમાં ઓઢવા 
પાથરવાનાં સ્વચ્છ અને સારાં હતાં. તે લોકોએ અમને 
જોવાલાયક સ્થળો વિશે પણ વિગતવાર માહિતી આપી 
અને તે દરેક સ્થળે શી રીતે જઈ શકાય તે પણ જણાવ્યું. 

એથેન્સમાં લોકતંત્ર હતું અને તેમાં મુક્ત રીતે 
સરકારની ઢીકા કરવામાં આવતી. પેરિક્લીસ જેવા શાસક્ની 
પણ એરિસ્ટોફિનીસે મુકત રીતે ટીકા કરી હતી. એથેન્સ 
એ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું જન્મસ્થાન ગણાય છે. છતાં તે 
પશ્ચિમનાં બીન મોટાં શહેરો કરતાં કંઈક જુદું લાગે. 

ત્યાં જોવાલાયક સ્થળોએ જવા માટે બસની 
સગવડ હતીં એટલે અમે તે બસની ટિકિટ કઢાવી લીધી 
અને તે બસ મારફતે જ જેવાલાયક સ્થળોએ ગયાં. તે 
બસમાં અંગ્રેજ બોલનાર એથેન્સનો એક ભોમિયો 
રાખવામાં આવતો. તે દરેક સ્થળે અમને તે સ્થળ વિશે 
અંગ્રેજીમાં વિગતવાર માહિતી આપતો. 

ત્યાં પહેલાં અમે આર્કિયોલૉજિકલ મ્યૂઝિયમ જેવા 
ગયાં. તે મ્યૂઝિયમ અમે ઊતર્યા હતાં તેનાથી બહુ દૂર 
નહોતું. લગભગ બપોરે બે વાગ્યા સુધીનો સમય અમે 
તે મ્યૂઝિયમમાં ગાળ્યો. મ્યૂઝિયમમાં અમને હેગામિમનો 
ડેથમાસ્ક-થન્ડરિંગ જીસસ (ક્રોધાવિષ્ઠ થયેલા તેમના દેવ) 
વગેરે બતાવવામાં આવ્યાં. બપોર પછી અમે પાર્થેનૉન 
ગયાં. તે પેરિકલીસે બંધાવ્યું છે. તેને માટેનાં નાણાં 
મંજૂર કરવા સભામાં આનાકાની થઈ. પેરિક્લીસે સભામાં 
કહ્યું કે ને તમે પૈસા મંજૂર કરવા ન માંગતા હો તો છું 
મારા અંગત ખર્ચે તે કરીશ, પણ તેના ઉપર નામ મું 
રહેશે, એથેન્સ નગરીનું નહીં. સભામાં બધા ચોકી ઊઠ્યા 
અને પોકારી ઉઠ્યા, “ના અમે એવું તો ન જ થવા 
દઈએ. નામ એથેન્સવાસીઓનું રહેવું જોઈએ. અમે 
નાણાં મંજૂર કરીએ છીએ.'' એ રીતે પેરિક્લીસે પાર્થેનૉન 


ડઝ ઝડ ટ: 


જો 


માટેનો મોટો ખર્ચ મંજૂર કરાવ્યો. તે ઇમારત વિશે 
નિષ્ણાતો કહે છે કે તે એક સર્વાંગસંપૂર્ણ ઇમારત છે. 
આ અને આવી બીજી ઇમારતો વિશે એક વાત ખ્યાલમાં 
રાખવી જોઈએ કે આ બાંધવામાં સિમેન્ટ કે એવો કોઈ 
જાતનો માલસામાન વપરાયો નથી. આ ઇમારત આરસના 
પથ્થરોને ઘસીને એકબીન્ત જોડે ચીપકી શકે તે રીતે 
ગોઠવીને બનાવવામાં આવી છે. 

પાથેનૉનની નીચેના ભાગમાં એક્રૉપો લિસનું 
મ્યૂઝિયમ આવેલું છે. આ મ્યૂઝિયમમાં એથેન્સના પ્રાપ્ત 
થયેલા સઘળા કિંમતી અવશેષો રાખવામાં આવ્યા છે. 
તેની નજીકમાં જ એરશેપાગસ (/01008105) આવેલું 
છે કે જ્યાં ગ્રીકોની સભાઓ ભરાતી. શહેરના 
મધ્યભાગમાં એગોરા આવેલું છે, જે એથેન્સનું બજાર 
છે. આ બજારના એક ખૂણામાં સોક્રેટીસ અને તેમના 
અનુયાયીઓ સાથે બેસીને ચર્ચા કરતા, તે પણ અમે 
જોવા ગયાં, અગે સિમેટર ઓંફ કાનીકોઝ મણ જોયું. 
તે કૉન્સ્ટિવ્યૂશન સ્કવેરની નજક જ છે. 

એથેન્સમાં મ્યૂઝિયમો પણ ઘણાં છે. સઘળાં 
ધ્યાનપૂર્વક તો જોઈ ન શકાય, પણ કેટલાંક મહત્ત્વનાં 
મ્યુઝિયમો વિશે આપણે વાત કરી ગયા. અમે એથેન્સમાં 
પાંચ દિવસ ગાળ્યા અને જવાય એટલું બધું જોયું, તો 
પણ ઘણું રહી ગયું. ભૂમધ્યમાં આવેલા આસપાસના 
ટાપુઓ સુંદર છે અને તેમાં પણ પ્રાચીન સંસ્કૃતિના 
ઘણા અવશેષો છે. આ ટાપુઓ ઉપર જવાની અમારી 
બહુ ઇચ્છા હતી, પણ અમારી પાસે સમય જ ન હતો. 
એટલે આટલેથી જ સંતોષ માનવો પડ્યો. 

એથેન્સથી અમે લંડન ગયાં. લંડનમાં મારી 
ભાણીના જેઠ રહેતા હતા. એટલે અમે ત્યાં જ ઊતર્યા. 
તે લોકોએ અમને ખાવા- પીવાની બધી સગવડ કરી આપી. 

લંડન એ બ્રિઠિશ સાપ્રાજ્યનું કેન્દ્ર હતું એટલે 
ત્યાં સાપ્રાજ્યમાંથી જુદા-જુદ્દા દેશોના લોકો આવતા 
અને કેટલાક તો ત્યાં સ્થાયી પણ થઈ ગયા. એટલે 
લંડનમાં દરેક દેશના લોકો જોવા મળતા ત્તેમજ તેમના 
ખાવા-પીવાનાં રેસ્ટોરન્ટ પણ હતાં. 

લંડનમાં નેવાલાયક સ્થળોએ જવા માટે અમને 
કોઈ મુશ્કેલી પડી નહીં. કારણ કે અમે જ્યાં ઊતર્યા 
હતાં તે અમારા સંબંધી અમને તેમની મોટરમાં બધે 


બ્જ્ણ 





લઈ જતા હતા. સૌપ્રથમ અમે બ્રિઠિશ મ્યૂઝિયમ જોવા 
ગયાં. મ્યૂઝિયમમાં અમે કાર્લ માકર્સ જે ખુરશી ઉપર 
બેસીને પોતાનું કામકાજ કરતો હતો તે જોઈ. મ્યૂઝિયમમાં 
મેંગ્નાકાર્ટા તેમજ બ્રિટન તે સમયે દુનિયાના ઘણા 
દેશો પર રાજ્ય કરતું હતું એટલે ત્યાંથી પણ અનેક * 
કિંમતી દસ્તાવેજો અને વસ્તુઓ લાવીને તે મ્યૂઝિયમમાં 
મૂકી હતી. 

અમારા સંબંધી અમને હાઇડ પાર્ક ([4|/ત૦ 200 
પણ લઈ ગયા, જ્યાં રવિવારના દિવસે જુદી જદી 
વિચારસરણી ધરાવતી વ્યક્તિઓ ભાષણ આપતી. 
ત્યારબાદ અમે વેસ્ટ મિન્સ્ટર એબી (૫/05 11115101 
40861) પણ ગયાં. ત્યાં બ્રિટિશ રાનઓનો 
રાજ્યાભિષેક થતો. તે ઇમારત એક ગૉથિક (001110) 
આર્કિટેક્ચરનો ઉત્તમ નમૂનો છે. 

અમારા સંબંધી અમને વ્હાઈટ હૉલ (પ/1110 
(141) લઈ ગય. ત્યાં બ્રિટિશ ગવર્નમેન્ટની ઓફિસો 
આવેલી છે. ત્યાં જ નજીકમાં ટેન ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટ (100 
20071116 31081) આવેલું છે. તે ત્રણ માળનું ઈંટોનું 
બનાવેલું નાનકડું મકાન છે, અને તે બ્રિટિશ પ્રાઈમ 
મિનિસ્ટરનું રહેઠાણ છે. આપણા જેવા ગરીબ દ્દેશમાં 
રાષ્ટ્રપ્રમુખ અને પ્રધાનો માટે જે મહાલયો છે તેની 
સરખામણીમાં આટલા મોટા સામ્રાજ્યના વડા પ્રધાન 
માટે આ કેવું સાદું મકાન ગણાય ! અમે પાર્લામેન્ટ 
હાઉસ પણ જવા ગયાં. અમે ગયાં તે દિવસે રજા હતી 
એટલે પાર્લામેન્ટ ચાલુ ન હતી. મારો વિચાર પાર્લામેન્ટ 
ચાલુ હોય ત્યારે જવાનો હતો કે જેથી અમે હાઉસ 
ઓફ કૉમન્સનું કામકાજ જોઈ શકીએ. પણ કમભાગ્યે 
તે [દિવસે સેશન ચાલુ ન હતું. એક વખત અમે મિડલ 
ટેમ્પલ હૉલ અને ચર્ચ ટેમ્પલ ઉપર ગયાં. તે જગ્યાઓમાં 
કૉર્ટ બેસતી હોય છે. અમે માદામ તૂસૉદનું મીણનાં 
પૂતળાંઓનું મ્યૂઝિયમ જોવા ગયાં. તે પૂતળાંઓ તદન 
જીવંત દેખાય તેવાં હતાં. તેમાં એન્થની ઈડન, વિન્સ્ટન 
ચર્ચિલ વગેરેનાં પૂતળાંઓ છે. 

અમારા સંબંધી અમને કહેતા હતા, હજી તો 
લંડનમાં ઘણું જવાનું છે. પણ અમારી પાસે સમય ન 
હતો. અને અમારે અમુક સમય દરમિયાન અમેરિકા 
પહોંચવાનું હતું. 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ :; ૧૮૮ 


પૂનમની રાત 





માલન અને મિત્રી મા-દીકરી હશે એવું કોઈ માની 
જ ન શકે; તેમને તો કોઈ બે બહેનો જ માને. મ્િત્રી 
એની મા કરતાંય થોડી ઊંચી હતી. લોકો કહેતાં, ““માલન, 
તારી છોકરીએ તો સુંદર સ્ત્રીનું કાઠું કાઢ્યું છે !'' 

માલન તેની દીકરીમાં પોતાની જતને જ જોતી. 
તેની પોતાની ઉમર ખાસ દ્દેખાતી નહોતી. હજી પણ 
કોઈક એવું હતું જે તેની ખાતર ધરતીનો છેડો ખૂંદી 
વળવા તત્પર હતું. 

શા માટે તેનું મન આ માણસ પાછળ ભટકતું 
હતું ? તેની છોકરી અત્યારે પરણવાલાયક થઈ ગઈ 
હતી એટલે હવે પોતે પરપુરુષ વિશે વિચારવું, એ ઠીક 
ન કહેવાય. આટલાં વરસો સુધી તેણે પોતાની જાતને 
વારી હતી. હવે તેનું મન કેમ ડગી જતું હતું ? તેણે 
પોતાના મનને અંકુશમાં રાખવું જ પડશે. આવતા 
અઠવાડિયે તો તેની દીકરીનાં લગ્ન છે. તેણે આવા 
અનિષ્ટ વિચારોને મનમાં પ્રવેશ આપવો જ ન જોઈએ, 
કદ્દી નહીં. 

“મારી પોતાની જ, મારી સૌથી પ્રિય.'' હજી 
ગઈ કાલે જ એણે લખ્યું હતું, “મને ભૂલી જઈશ 
નહીં.'' પરંતુ જ્યારે પણ એ ગામમાં આવ્યો હતો ત્યારે 
તેને કોઈ પણ જાતના પ્રોત્સાહન વગર પોતે પાછો 
કાઢ્યો હતો. એની પાછળ જેટલી ઝડપથી પોતે બારણાં 
ભીડી દીધાં હતાં એટલી જ ઝડપથી તેણે આંખો બીડો 
દીધી. પણ એ તો તેને ભૂલવાનો ઇન્કાર કરતો હતો. 
“તું જ માણું જીવન છે. તને પામ્યા વિના મને શાંતિ 
મળશે નહીં.'' તેણે ઘણાં વરસો પોતાની રાહ નેવામાં, 
કરગરવામાં ગાળ્યા હતાં, જે ગાળામાં પ્રેમ અને ઘેલછાને 
કારણે તેણે ઘણી પીડા વેઠી હતી. 

માલનને હૃદયથી ખાતરી હતી કે એ રાત્રે તે જરૃર 
આવશે. કાર્તિકી પૂર્ણિમાની રાત્રિએ તે હંમેશાં પોતાનું 
દ્વાર ખખડાવતો. આજે રાતે ચંદ્ર પૂર્ણપણે ખીલ્યો હશે. 
આજની રાત ઠંડી, ઝાકળભીની અને નિ:શબ્દ હશે. 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૮૯ 


મૂ. લે. 





કરતારસિહ્ દુગ્ગલ, અનુ. હરીશ ખત્રી 


પોતે ક્યારેય એને માટે બારણાં ખોલ્યાં ન હતાં. શું 
પોતે આજે ખોલશે ? તેને વરસો પહેલાંની એક ઠંડી, 
ચાંદની રાત યાદ આવી. આંબાવાડિયામાં તે નૃત્ય કરતી 
હતી ત્યારે તેનો દુપટ્ટા એણે પકડી લીધો હતો. ઉઘાડા 
માથે પોતે તેની પાસે ગઈ ત્યારે પોતાના ખ્લા ગહેરા 
ઉપર ચાંદની રેલાઈ રહી હતી. પોતાના ખભે તેણે દૂપદ્ટો 
એવી રીતે ઓઢાડ્યો હતો જેવી રીતે અત્યારે દૃપટ્ટો 
પોતાના ખભા ઉપર રહેલો છે. તેના શરીરમાંથી એક 
ધુજારી પસાર થઈ ગઈ. 

સરુના વૃક્ષ જેવી ઊંચી, પાતળી મિત્રી શેરીમાંથી 
આવતી દેખાઈ. ગૌરવર્ણી અને નાજુક મિત્રીને ન્નેઈ 
તેને લાગ્યું કે તેના શરીરને કોઈના હાથનો પણ સ્પર્શ થશે 
તો ડાઘ પડી જશે. વિનમ્રપણે તેણે તેનો દુપટ્ટો ચહેરા 
ફરતે વીટ્યો હતો અને તેનાં નયનો નીચાં ઢળેલાં હતાં. 

મિત્રી મંદિરે જઈને આવી રહી હતી. તેણે પોતાની 
મનોકામના પૂરી કરવા ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હતી. 
તેણે દરેક મનુષ્યના મનમાં રહેલી ઇચ્છાઓ પૂરી કરવા 
પણ પ્રભૂને પ્રાર્થના કરી હતી. 

માલને સ્મિત કર્યું. તેની કલ્પનામાં ખળભળાટ 
મચી ગયો. તેણે મનોમન વિચાર્યું કે જે મારી મનોકામના 
ફળવાની હોય, તો હું શું માગું ? 

“બાપુ હજી પાછા આવ્યા નથી,'' મિત્રીએ 
ફરિયાદના સ્વરે કહ્યું. 

“એ આજે પાછા આવવાના નથી. અરે, કાલે 
પણ જન્ને એ પાછા આવી જાય તો ભગવાનનો પાડ 
માનજે. એમને ઘણી વસ્તુઓ ખરીદવાની છે. લગ્ન 
જેવા પ્રસંગે કે મિજબાની વખતે કશું ખૂટી પડે એના 
કરતાં થોડું વધે એ સાણું.'' માલને સમજવ્યું. 

મિત્તીએ પોતાનો આભલાં ભરેલો દુપટ્ટો કાઢીને 
માના ખભે ઓઢાડ્યો. માનો સાદ્દો દુપટ્ટો પોતે ઓઢીને 
તે રસોડામાં ગઈ. 

પૂનમની ચાંદનીનો પ્રકાશ આપ્રવૃક્ષની ડાળીઓ- 


“દય 


માંથી પસાર થઈને માલનના ચહેરા ઉપર પથરાતો હતો. 
પૂર્ણ ચંદ્રથી હંમેશાં તેને કંઈક થતું. પોતે જણે નશામાં 
હોય એવું એને લાગતું. ચાર દિવસ પછી ગામની સ્ત્રીઓ 
તેના આંગણે લગ્નનાં ગીતો ગાવા આવશે. તેની દીકરીની 
હથેળી અને પાની ઉપર તેઓ મેંદી મૂકશે. તેને લગ્નનાં 
વસ્ત્રો પહેરવામાં મદદ કરશે અને ઘરેણાંથી લાદી દેશે. 
ચળકતાં લાલ રેશમી વસ્તોમાં મારી દીકરી કેવી લાગશે ? 
અને પછી વરરાજ ઘોડે ચઢીને આવશે અને તેને પોતાના 
ઘરે લઈ જશે. કન્યાની હથેળી અને પાની પરની મેદીને 
પોતાનાં ચુંબનોથી એ ભૂંસી નાંખશે. 

માલને પોતે પણ આ બધું અનુભવ્યું હતું અને 
એ વાતને હજી કાંઈ ઝાઝો સમય થયો નથી. પણ 
મિત્રીના બાપુએ તેના પગની પાનીને એક વાર પણ 
ચૂમી નહોતી કે તેની મેંદીભરી હથેળીઓને એક વાર 
પણ પોતાની આંખો પર મૂકી દબાવી ન હતી. એ 
હંમેશાં થાક્યાપાક્યા ઘરે આવતા, જમતા અને પછી 
ઘસઘસાટ ઊંઘી જતા. એક પુત્રની ઝંખના ક્યારેક 
એમનામાં અડધી રાતે જાગી ઊઠતી. થોડી વારમાં જ 
બધું પૂરું થઈ જતું. માલનના શરીરમાં વ્યાપેલી 
ઉત્તેજનાને ટાઢી પડતાં તો કલાકો લાગતા. તે આકાશના 
તારાઓ ગણતી ઊંઘવાનો પ્રયાસ કરતી. મધરાતનાં આ 
સાહસોએ દર વરસે એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો હતો. 
પણ મિન્ની સિવાય એક પણ પુત્રી જીવી નહીં. માત્ર 
એક જ ફળ આપતા વૃક્ષની જેમ મિન્ની અદ્લ એની 
માની પ્રતિકૃતિ જેવી હતી. મિત્રીની આંખો માલનની 
જેમ જ મોટી હરણ જેવી હતી. માલન જેવા જ લાંબા 
કાળા તેના વાળ હતા, તેનું રમતિયાળપણું જોઈને માલન 
ઘણી વાર વિચારતી કે તેની તમામ ધૂંધવાયેલી કલ્પનાઓ 
તેની પુત્રી દ્રારા પુન; પ્રગટ થઈ રહી હતી. 

મિન્નીએ રસોડાનાં વાસણ ઊટક્યાં, વાડાનું બારણું 
વાસ્યું અને તેના ઓરડામાં સૂવા ચાલી ગઈ. માલન 
એકલી પડી. 

ઘણી મોડી રાત હતી. ચાંદની ખીલેલી હતી. 
માલને પોતાની જતને પૂછ્યું કે ચાંદનીના અજવાળામાં 
પોતે આંગણામાં એકલી કેમ બેસી રહી છે ? શું તેને 
કોઈના આગમનની અપેક્ષા છે ? મિત્રી તો ક્યારની 
ઊંઘી ગઈ હતી અને એના બાપુ તો શહેરમાં ગયા છે. 


બહણ 


આવી સોહામણી રાત્રે એ શા માટે મારાથી દૂર ગયા 
છે ? દરેક પૂનમની રાત્રે એ ઘરની અંદર જ રહેતી 
કોઈ પણ પ્રલોભનથી દૂર. પરંતુ આજની રાત્રે તો તેણે 
તેની દીકરીનો આભલાંવાળો દુપટ્ટો ઓઢેલો છે. આ 
રૂપેરી ચાંદનીમાં તેનાં આભલાં ચળકી ઊઠ્યાં છે. લાગે 
છે કે તારાઓ જણે તેના કેશમાં ઊતરી આવ્યા છે. 
તેની પાંપણો ઉપર, તેના ચહેરા ઉપર, તેના ખભા 
ઉપર ચમકી ર્યા છે. આંબાના વૃક્ષમાંથી એક ચાતક 
ટહકી. આખી રાત એ આમ ટહુક્યા કરશે. 

એના વિચારો એને દૂર લઈ ગયા. અઠવાડિયામાં 
તો એની દીકરી પરણી જશે. પછી પોતે એકલી પડી 
જશે - આટલા મોટા ઘર અને વાડામાં સાવ એકલી. 
તેના શરીરમાંથી એક ધુજ્રી પસાર થઈ ગઈ. ખાલી ઘર 
તેને ખાવા ધાશે. તેણે એકલાં રહેતાં શીખવું પડશે. 
તેનો પતિ તો પોતાના ધીરધારના ધંધામાં રૂપિયા 
રળવામાં જ રચ્યોપશ્યો હતો. તે જાણે ઊંઘવા માટે જ 
રાત્રે મોડેથી ઘરે આવતો. 

માલને ઘરમાં આવીને જેયું તો તેની છોકરી ઊંઘી 
ગઈ હતી. એક યુવાન, નફિકરા માણસની જેમ જગતથી 
સાવ અલિપ્ત થઈને તે ઘસઘસાટ ઊંઘતી હતી. તેની 
લાલ બંગડીઓ તેના ઓશીકાની બાજુમાં પડી હતી. 
બિચારી છોકરી ! ઊંઘમાં તે સહેજ પડખું ફરશે તો 
પણ તેની બંગડીઓનો ચૂરો થઈ જશે. માલને બંગડીઓ 
લઈને બાજુના મેજ ઉપર મૂકી. કોણ જણે કેમ, પણ 
તેને એકાએક એ બંગડીઓ પહેરવાનું મન થઈ આવ્યું. 
અને બીજી જ ઘડીએ તેના બન્ને હાથમાં તેણે છ-છ 
બંગડીઓ પહેરી લીધી. અંધારામાં પણ બંગડીઓ 
ચળકતી હતી. બંગડીઓ તદન નવી હતી અને તેની 
દીકરીએ તે ગઈ કાલે જ ખરીદી હતી. 

માલન ચાંદની પથરાયેલા વાડામાં આવી. તેના 
માથે આભલાંભર્યો દુપટ્ટો હતો અને હાથોમાં ચમકદાર 
લાલ કાચની બંગડીઓનો ખણખણાટ હતો. કામના અને 
ઉન્માદથી ભરેલી એક નવવધૂની મન;સ્થિતિ તે અનુભવી 
રહી. તેની નસોમાં લોહી ધસમસવા લાગ્યું. 

ઘરના બારણે હળવો ટકોરો થયો. એ જ હશે. 
આ એનો જ ઢ્કોરો હતો - ઢીલોઢસ અને ખચકાતો 
ટકોરો. તેણે પત્રમાં લખ્યા પ્રમાણે તે આવી પહોંચ્યો 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૯૦ 


હતો. “કાર્તિકી પૂર્ણિમાની રાત્રે હું તારા બારણે ટકોરો 
કરીશ. તારી ઈચ્છા હોય તો તું બારણાં ખોલજે. અને 
ઇચ્છા ન હોય તો ન ખોલીશ. હંમેશની જેમ હું તારા 
બારણે ટકોરો મારવાનું ચાલુ રાખીશ.” 

એકાએક ચંદ્ર એક વાદળથી ઢંકાઈ ગયો અને 
સંપૂર્ણ અંધકાર છવાઈ ગયો. વળતી પળે માલનના પગ 
અંધારા વાડામાં આગળ વધ્યા. ધ્રૂજતા હાથે તેણે 
આગળો ખોલ્યો. ક્ષણભરમાં જ માલન તેના બાહઓમાં 
સમાઈ ગઈ. તેમના હોઠ મળ્યા અને એકમેકના દાંત 
ભીચડાયા. વીસ વીસ વરસોથી દબાવી રાખેલી ઇંચ્છા 
અને લાલસાના બંધ તૂટીને ઘોડાપૂર ઊમટયાં. 

ગામની બહારના લીમડાના વૃક્ષ સુધી બન્ને કેવી 
રીતે પહોંચી ગયાં એની માલનને ખબર પણ ના પડી. 
લૃહ્નની પડખેના ખેતરમાં કેવી રીતે ગયાં અને ત્યાં કેટલું 
રોકાયાં એનો પણ માલનને ખ્યાલ ન રહ્યો. વહેલી 
પરોઢે ગામ પાસેથી પસાર થતી ટ્રેનના અવાજથી તે 
જાગી ગઈ. પ્રેમીના આલિંગનમાંથી પોતાની જાતને 
હળવેથી મુકત કરી, ચહેરા ફરતે દુપટ્ટો ઓઢી, તે ઝડપથી 
ઘરે પાછી ફરી. 

તેણે હાથમાંથી બંગડીઓ કાઢીને મિત્રીના ઓશીકા 
પાસે મૂકી દીધી. પ્ત્રીનો આભલાં ભરેલો દુપટ્ટો વાળીને 
મૂક્યો, પોતાનો દુપટ્ટો ઓઢયો અને જઈને પથારીમાં 
આડી પડી. તરત જ તેને ઘસઘસાટ ઊંઘ આવી ગઈ. 
આવી ગાઢ નિદ્રા તો તેને કયારેય આવી નહોતી. 

તે જાગી ત્યારે તડકો તેના વાડામાં આવી ગયો હતો. 

“'તું તો સાવ નાના બાળક્ની જેમ ઊંઘતી હતી.'' 
મિત્રીએ તેને મન્કમાં કહ્યું. 

મિન્રીએ ઘર અને વાડામાં વાસીદું વાળી લીધું 
હતું. સવારની રસોઈ પણ બનાવી દીધી હતી. 
સ્નાનાદિથી પરવારીને તે મંદિરે જવાની તૈયારીમાં હતી. 
ભગવાનને ચઢાવવા માટે જૂઈનાં ફૂલો તેના હાથમાં હતાં. 

મિત્રીના ગયા પછી વાડામાં ખાટલા પર સૂતેલી 
માલને પોતાનાં અંગો તાણીને આળસ મરડી. હજ તેની 
આંખોમાં ઊંઘ હતી અને તેનું મસ્તક મીઠાં સ્વપ્નોથી 
ભરેલું હતું. 

હળવો પવન કૂંકાવા લાગ્યો. ઉપ્માભર્યો તડકો 
વાડામાં પથરાયો હતો. દૂધથી છલોછલ ભરેલા કટોરામાં 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ :; ૧૯૧ 





જૂઈની કોમળ પાંદડીઓ તરતી હોય એવું માલને 
અનુભવ્યું. એક સાવ અનજ્ણ્યા કેફની અવસ્થા તે 
અનુભવતી હતી. એનાં પોપચાં ૮ળતાં, ખૂલતાં અને 
વળી પાછાં ઢળી જતાં. 

“માલન, પેલી કમજત ક્યાં છે ?'' એકાએક 
મોટેથી અવાજ આવ્યો. પોતાના ગાલ ઉપર કોઈએ 
જેરદાર તમાચો માર્યો હોય એવું માલનને લાગ્યું ! એના 
વિશે આવું તો કદ્દી સાંભળ્યું નથી. અને ચાર દિવસ 
પછી તો એનાં લગ્ન છે ! 

“મારી છોકરીએ શું કર્યું છે ?'' માલન ગુસ્સાથી 
ચીસ પાડતાં બોલી, ““એ તો વાછરડા જેવી નિર્દોષ છે.'” 

કોઈકનો વ્યંગ્યાત્મક આરશ્ચર્યોદગાર સંભળાયો. 
પડોશણે તુચ્છકારથી કહ્યું, “તારું વાછરડું તો આખી 
રાત છાણમાં પડ્યું હતું !'' માલનનું શરીર ઠંડું પડી 
ગયું. એની નસોમાંથી જ્નણે લોહી ઊડી ગયું. જીવલેણ 
આઘાતથી એનો ચહેરો ફિક્કો પડી ગયો. 

એની પડોશણ લાને કહેતી હતી, “રાતના 
અંધારામાં એ કૂતરી કોઈક અજ્ણ્યાની સાથે જતી 
હતી. હું હાજતે જવા ઊઠી હતી ત્યારે મેં બન્નેને 
એકબીન્નની કમરે હાથ વીંટાળીને ખેતરો તરફ જતાં 
જોયાં હતાં. પછી મેં આંખનું મટકુંય માર્યુ નથી. આપણી 
છોકરીઓના હિતનું આપણે તો ધ્યાન રાખવું પડે ને ? 
આવી રીતે છોકરી પોતાનાં માબાપનું મોઢું કાળું કર 
એવું તો ક્યાંય સાંભળ્યું નથી.'' 

માલન સ્તબ્ધ થઈને પથ્થરની જેમ બેસી રહી. 
આ બધા શબ્દો એના કાન ઉપર અથડાતા હોય એવું 
લાગતું નહોતું. 

થ્રોડી વારમાં તો ગામના જમાદાર સુધી લાજેની 
વાત પહોંચી ગઈ. 

“'માલનભાભી,'' તેનું ધ્યાન ખેંચતાં જમાદાર 
બોલ્યો. 

“શું છે, જુમ્મા ?'' ઊંડા કૂવામાંથી આવતો 
હોય એવો માલનનો અવાજ સંભળાયો. 

“ભાભી, સહેલાઈથી કહી શકાય એવી આ વાત 
નથી. ગઈ રાત્રે ગામમાં એક ભયાનક વાત બની છે. 
આટલાં વરસોથી ગામની જમાદારી કરતાં મારા વાળ 
ધોળા થયા છે, પણ આવું કરતૂક કોઈનું સાંભળ્યું નથી. 


“દય 


તમારી છોકરીએ લીમડાના ઝાડ નીચે કોઈકની સાથે 
એનું મોં કાળું કર્યું છે. એમનાથી દસ જ ડગલાં છેટેથી 
હું બે વાર પસાર થયો. પણ એ બન્ને તો એકમેકમાં 
ખોવાઈ ગયાં હતાં. અંગથી અંગ સખત ભિડાયેલાં હતાં. 
બીન કશાનું એમને ભાન જ નહોતું. હું તમારા ઘરની 
ચોકી કરતો હતો. મેં વિચાર્યું કે ચાર દિવિસ પછી તમારે 
ત્યાં લગ્ન છે એટલે ઘરમાં નવાં કપડાં અને દાગીના તો 
હશે જ. અને ઘરનાં બારણાં તો સાવ ખુક્ષાં છે ! છેક 
સવારે જ હું પાછો ગયો. તમારી છોકરી પોતાની જતને 
બોટીને ક્યારે પાછી આવી એની મને ખબર નથી. એની 
જગ્યાએ જે મારી છોકરી હોત તો હું એનાં હાડકાં 
ભાંગી નાંખત.'' 

માલન સ્તબ્ધ થઈને જમાદારને જોઈ રહી. 

જમાદારની પાછળ જ જમીનદાર રતનો આવ્યો. 
તે ભારે ગુસ્સામાં હતો. 

“ક્યાં છે પેલી કુલટા ?'' એ બરાડ્યો. 
“વ્યભિચાર માટે એને બીજ કોઈનું ખેતર ના મળ્યું ?'' 
બોલતાં બોલતાં એ ક્રોધથી ઊછળતો હતો. પડોશનાં 
લોકો ઘરની બહાર દોડી આવીને રતનાને જ્નેવા ને 
સાંભળવા લાગ્યાં. તેણે કહ્યું, “હં કૂવા બાજુ જતો 
હતો ત્યારે મેં એને આભલાંવાળો દુપટ્ટો ઓઢીને ખેતરની 
બહાર નીકળતાં જેઈ. મને થયું કે છોકરી હાજતે જવા 


આવી હશે. પણ ત્યાં તો ખેતરના બીન છેડેથી એનો 
પેલો 'સગલો' પણ બહાર નીકળ્યો ! મેં મારી સગી 
આંખે વન્નેને જેયાં.'' 

એ જ ઘડીએ લોકોના ટોળામાંથી રસ્તો કરતી 
મિત્રી આવી પહોચી. તે મંદિરિથી પાછી આવતી હતી 
અને તેના વિશે થયેલી બધી વાતો તેણે સાંભળી હતી. 

“કાકા, તમે જુઠું બોલો છો !'' ભારે ગુસ્સામાં 
તે બરાડી. 

“તું મને જુઠ્ઠો કહેવાની હિંમત કરે છે, કમજાત ? 
તું બદ્ચલન, હલકટ છોકરી ? તો પછી એનો જવાબ 
આપ કે મારા ખેતરમાંથી તૂટેલી લાલ બંગડી કેવી રીતે 
મળી ?'' ખેસના એક છેડે બાંધેલી ગાંઠ છોડીને લાલ 
બંગડીનો કટકો કાઢીને એણે મિત્નીની હથેળીમાં 
મૂકયો. મિત્તીની નજર સીધી તેના કાંડા ઉપર ગર્ઈ, 
તેણે પોતાની બંગડીઓ ગણી તો માત્ર અગિયાર જ 
થઈ ! તેની આંખો સામે બધું ગોળ ગોળ ઘૂમવા લાગ્યું 
અને પછી અંધારું થઈ ગયું. 

ત્યાં ભેગી થયેલી સ્રીઓ આંખના ઇશારા દ્વારા 
ઘણું બધું સમજી ગઈ. તેમની સામે જ મિત્રીએ આ 
બંગડીઓ ખરીદ્દી હતી. હા, તેણે દસ ઉપર બીજ બે 
વધારે બંગડીઓ ખરીદ્દી હતી અને ખાસ લાલ રંગની 
બંગડીઓ જ માંગી હતી. 


મા, 


ભીતર 


સમજે તૈ ન બોલે, 


બોલે તે ન! સમ્રજુ, 


ડૂબ્યાં વિન! થઈ શકે ન કર્ઈ કોઈ પણ મજન / 


જજ છુપાયું ધરતી નીચે સાવ જ ઓછ; કદનું, 


તમે જુઓ છો ફૂલ કૃક્ષન! ઉપર ઊંચ/ પદનું. 


અતન મૂળમાં આદિ, અંત આદિનું અંતિમ પગલું, 
અનંતન? ઓળખ માટે ન શૂન્ય વેના કંઈ ખપનું / 


ડાબ/જમણ? ગયા વિન! અ; વચમા રહેવું અઘરું, 


ન૮ટના જેવું કમ અમ 


અ(ડ/રો રસ 4નિરાકારન 
સપાટીએ સૌ જુદ્યજુદ 


તો ધ્યાન અને છે તનું. 
(, ચું સાચું છું સપનું ? 
પણ ભીતર સરખું સબનું. 

ઈત્ર શાહ 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૯૨ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 





સ્વસ્થ અને સમતોલ સ્વાધ્યાય : “સાહિત્યસંકેત” 

નવલકથા, નવલિકા અને લઘુકથાના સર્જક તરીકે 
વિશેષ જણીતા બનેલા શ્રી મોહનલાલ પટેલ ઈ.સ. 
૧૯૪૯માં “ટૂંકી વાર્તા : મીમાંસા' નામે વિવેચનનું તેમનું 
પ્રથમ પુસ્તક આપે છે, તો તાજેતરમાં તેઓ બીન્ને 
વિવેચનગ્રંથ 'સાહિત્યર્સકેત' (ર૦૦૧) લઈને આવે છે. 
બાવીસેક વર્ષનો લાંબો વિવેચન-વનવાસ વેકીને 
વિવેચનક્ષેત્રે પુન: પ્રવેશતી વેળાએ તેઓ બાવીસેક 
અભ્યાસલેખોનો થાળ ધરે છે એમાંથી પણ એ વાતને 
સમર્થન સાંપડે છે કે તેમની ફળવતી કલમ સર્જનાત્મક 
સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં સવિશેષ સક્રિય રહી છે. 
'સાહિત્યસંકેત'માં સમાવિષ્ઠ લેખોમાં કેટલાક 
અભ્યાસલેખો છે, કેટલાંક પ્રાસંગિક પ્રવચનો છે, તો 
કેટલાક જુદાં જુદાં પુસ્તકોના પ્રવેશકો છે. અલબત્ત, 
નૈમિત્તિક લખાણોમાંથી પણ લેખક્નો અભ્યાસ (51001/0 
અવશ્ય ડોકાયા કરે છે. 

'ગુજરાતી અસ્મિતાના ઉદગાતા આચાર્ય હેમચંદ્ર 
તથા 'હેમચંદ્રોત્તર સાહિત્ય વિશે થોડુંક' એ અનુક્રમે 
હેમચંદ્રાચાર્યની નવસોમી જન્મજયંતી નિમિત્તે 
હેમચંદ્રાચાર્ય સ્વાધ્યાય પીઠના ઉદઘાટન પ્રસંગે તેમજ 
સિદ્ધહેમ પરંપરા પરિસંવાદમાં અપાયેલાં વક્તવ્યો છે. 
પ્રથમ લેખમાં વ્યાકરણ, કાવ્યશાસ્ત્ર, ઈદશાસ્વ, 
યોગશાસ્ત્ર, ન્યાયશાસ્ર, ઇતિહાસ, આયુવેદ જેવા 
અનેકવિધ વિષયોમાં લેખિની ચલાવીને આચાર્યથી 
હેમચંદ્રસૂરિએ કરેલા પ્રદાનનો પરિચય અપાયો છે; તો 
બીન્ન લેખમાં ઉપલબ્ધ એવા સાહિત્યને આધારે 
હેમચંદ્રોત્તર સાહિત્યની વાત કરવામાં આવી છે. અહીં 
લેખક, હેમચંદ્રના પટ્ટશિપ્ય રામચંદ્ર ઉપરાંત ગુણચંદ્ર, 
મહેન્દ્રસૂરિ, વર્ધમાનગણિ, દેવચંદ્ર, બાલચંદ્ર જેવા અન્ય 
જણીતા શિષ્યો તેમજ પંડિત સોમેશ્વર, જિનમંડન 
ઉપાધ્યાય, ચારિત્ર્યમુનિ વગેરે દ્રારા રચાયેલી વિવિધ 
કૃતિઓના નિદદેશ સાથે હેમચંદ્રોત્તર સાહિત્યની ઝાંખી 


ડિસેમ્બર ૨૦૦1 : ૧૯૩ 





નીતિન વડગામા 


કરાવે છે તથા 'હેમચંદ્રાચાર્યના સમય પછી રચાયેલા 
કેટલાક ગ્રંથો આપણા કેટલાક પ્રચલિત ખ્યાલોને બદલી 
નાખે એ રીતે લખાયેલા છે' (પૂ. ર૦) એવૉ નિષ્કર્ય 
પણ તારવે છે. 

સોમનાથ આધારિત ગુજરાતી નવલકથા વિશેના 
પરિસંવાદ્ની બેઠકમાં મોહનલાલ પટેલે આપેલા અધ્યક્ષીય 
વક્તવ્યની નોંધ અહીં 'બએઔૈતિહાશિક નવલકથામાં 
એતિહાસિક પ્રકિયા” નામે મૂકવામાં આવી છે. અહીં 
તેમણે એતિહાસિક પ્રક્રિયા (11910110 [/00€55) 
તથા જએંતિહાસિક સભાનતા (1153107101 
૦0130101151€33)નો આવિભાંવ અએંતિહાસિક 
નવલકથામાં કેવી રીતે થાય છે એની સંક્ષિપ્ત છતાં 
સદષ્ટાંત ચર્ચા કરી છે. “મુનશીની એતિહાસિક 
નવલકથાઓ સંદર્ભે' લેખ, એતિહાસિક નવલકથાઓના 
પરિપ્રેક્યમાં મુનશીની મિદ્રિઓ-સીંમાઓનાં લેખાંનખાં 
કરે છે. અહીં “આમ જેઈએ તો મુનશીની એતિહાસિક 
નવલકથાઓમાં ઇતિહાસની સાચી કે પ્રામાણિક મુદ્રા 
ઊપસતી નથી. જે જે યુગની કથાઓ એમણે લખી છે 
તે કથાઓમાં તે તે યુગનું સાચું દર્શન એમણે કરાવ્યું 
નથી... ઇંતિહાસનાં કૅટલાંક તેજસ્વી પાત્રો કે જમના 
આધારે ઇતિહાસ ઉજજવળ ઈ એમને હાંણાં, 
વાસનાલોલુપ અને સત્તાભૂખ્યાં ચીતરીને મુનશીએ કંઈક 
અંશે પ્રન્નને આઘાત પણ પહોંચાડ્યો છે. એમની 
જૌતિહાસિક નવલકથાઓમાં પ્રાદેશિક ભૂગોળ તરફ પણ 
બેદરકારી સેવવામાં આવી છે'' (પ. ૩૧) એવી આરંભે 
જ પ્રસ્‍થાપના કર્યા બાદ લેખક, 'પાટણની પ્રભુતા', 
ગુજરાતનો નાથ', 'રાજાધિરાજ' જેવી નવલકથાઓનાં 
ઉદાહરણોને આધારે પોતાની સ્થાપનાને સમર્થન આપે 
છે, તો મુનશીની બૈતિહાસિક નવલકથાઓની અનન્ય 
લોકપ્રિયતાનાં કારણોની તપાસ આદરતી વેળાએ તેઓ 
એ નવલકથાઓ અંતર્ગત આલેખાયેલાં રોમાન્સ અને 
પ્રણયકથાની ગૂંથણી તેમજ કથાઓની ઘટનાઓના વેગને 


કેદ 


આગળ ધરે છે. “મંજરી : એક રુગ્ણચિત્ત પાત્ર ?'માં, 
મુનશીનું આ નખશિખ રોમાન્ટિક ને પ્રભાવક પાત્ર 
સહૃદ્યોમાં પ્રેમ અને પક્ષપાતનું ભાજન બની રહ્યું હોવા 
છતાં પણ, આલેખનની બાબતમાં એ કેટલીક વાર શા 
માટે અપ્રતીતિકર ને રુગ્ણચિત્ત ભાસે છે એના પ્રતિ 
અંગુલિનિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. 

'નવલિકાકારની કેફિયત' અને શ્રી રવીન્દ્ર ઠાકોર 
સાથેની પ્રશ્નોત્તરી “ટૂંકી વાર્તા : એક ગોષિ'માં ટૂંકી 
વાર્તાની વિભાવના અને ગતિવિધિ વિશેના શ્રી મોહનલાલ 
પટેલના કેટલાક વિચારો વ્યકત થયા છે. પોતાના પ્રથમ 
વાર્તાસંગ્રહ 'હવા ! તુમ ધીરે બહો !'ની 'ભૂતકાળ 
વિનાનો માનવી' તથા “માલ વિનાનો જીવનયાત્રી' જેવી 
વાર્તાઓમાં નવી વાર્તાનાં એંધાણ નિહાળતા લેખક, 
ટૂંડી વાર્તાના મહત્ત્વના તત્ત્વ તરીકે 'સાહિત્યપદ્ાર્થ'ને 
ચીંધીને, 'ટૂંકી વાર્તાના મૂળમાં પણ એ છે અને ફળમાં 
પણ એ છે' (પ. પર) એમ કહીને એની મહત્તા સ્વીકારે 
છે; તો પ્રશ્નોત્તરી દરમ્યાન પણ તેઓ સાહિત્યપદ્ાર્થનો 
મહિમા દર્શાવીને એની વિશદ સમજ આપે છે, '““આકાર 
કે આકારવિહીનતા, ઘટના અને ઘટનાલોપ કે પછી 
ઘટનાનું તિરોધાન એ બધાંની ઉપર સર્વોપરિતા 
ભોગવનાર સાહિત્યપદ્ર્થ છે. લેખકની સમગ્ર શક્તિ 
આ પદાર્થને નિરૂપવામાં વાપરવી જેઈએ. ખૂબ જ ટૂંકમાં 
કહીએ તો આ સાહિત્યપદ્દાર્થ એ ધ્યર્થ (110401 
1008). સાહિત્યનું કોઈ પણ સ્વરૃપ લો. |16(ઢ1)/ 100% 
એ જ સાહિત્યકૃતિનો' પિંડ છે'' (પ. ૫૯). 

'સૈકાથી પ્રફુલ, નર્યા પંકજ' શીર્ષકથી મોહનલાલ 
પદેલ, મોપાસાંની કેટલીક વાર્તાઓના આસ્વાઘય અંશોને 
ઉદ્ઘાટિત કરી આપે છે; તો જેન સ્ટાઇનબેકની વાર્તા 
“જુનિયસ માલ્ટબી' તેમજ તૈયબ સાહિલની મૂળ અરબી 
વાર્તાના ડેનિસ જૅનસન ડેવિસે કરેલા અંગ્રેજી અનુવાદ 
અ હૅન્ડકુલ ઓફ ડેટ્સ'નો આસ્વાદ પણ કરાવે છે. 
એવી જ રીતે “ઉનાળાની એક સવારે શિયાળાની સાંજ'ને 
એણે રૉબર્ટ ફરૉસ્ટના જણીતા કાવ્ય “910000106 )/ 
1/000$ 01 દ્ર 30000/ £૫૦1006ુ'ને નિમિત્તે એ 
કાવ્યની પાછળ રહેલી ફ્રૉસ્ટની માનસિક તાણ અને 
સંજેગો વિશે તેઓ વાત કરે છે. તથા પ્રખર 
સામ્રાજ્યવાદી સર્જક રહ્યાર્ડ કિપ્લિંગ ૧//1110 તા] 5 


બદ્ેશ 





૫1ત€1' કાવ્ય શા માટે લખે છે એની ભૂમિકા વિશે 
પણ વિચારે છે. 

'ગઢરનિરીક્ષકનો રિપોર્ટ ; મધર ઈન્ડિયા' નામનો 
સુદીર્ધ લેખ, અમેરિકાની મિસ કૅથેરિન મેયો દ્વારા ઈ.સ. 
૧૯૨૪માં લખાયેલા મધર ઈન્ડિયા'ને મિષે એ પુસ્તકમાં 
થયેલી કેટલીક અતિશયોક્તિભરી, ખોટાં તારણોવાળી 
અને જુગુપ્સાપ્રેરક વાતોને ઉઘાડી પાડે છે. પ્રસ્તુત 
પુસ્તકમાં બાળમરણ, બાળલગ્ન, બાળવિધવા, પડદાની 
પ્રથા, નિરક્ષરતા, વહેમ, અંધશ્રદ્ધા, અસ્પુરયતા, પ્રસૂતા 
સ્રીઓની હાલત, હિન્દુ-મુસ્લિમ વૈમનસ્ય - વગેરે 
વિશેની લેખિકાએ કરેલી પૂર્વગ્રહપ્રેરિત વાતોને ટાંકીને 
મોહનલાલ પટેલ, ગાંધીજીની સાથે સૂર પુરાવે છે અને 
એવો અભિપ્રાય ઉચ્ચારે છે કે “'ગાંધીછીએ મધર 
ઈન્ડિયા'ને ગટરનિરીક્ષકનો રિપોર્ટ કહ્યો એ સર્વથા સાચું 
છે. કોઈ પણ દ્દેશમાં સારાંનરસાં એમ બે પાસાં તો 
હોવાનાં જ. મિસ મેયોએ ભારતના સારા પાસાની કોઈ 
વિગત્ત આપી નથી. એ તરફ એણે દષ્ટિ જ કરી નથી. 
એની નજર તો જે કુત્સિત છે, જે જુગૃપ્સાપ્રેરક છે, 
જે હીણું છે, જે દૂષિત છે ત્યાં જ પડી છે. અર્થાત્‌ 
લેખિકાએ ભારતમાં ફરી કરીને માત્ર ગંદવાડ જ જોયો 
છે, અને એને ચૂંથ્યો છે.'' (પ. ૧૦૪), 

એલિનૉર પૉર્ટરતી લોકપ્રિય નીવડેલી નવલકથા 
'પોલિએના'ના કથાપ્રવાહમાંની “ગ્લૅડ ગેઇમ'ની 
ફોર્મ્યુલાને કેન્દ્રસ્થ કરીને મોહનલાલ પટેલ, 'ગ્લૅડ ગેઇમ' 
શીર્ષકથી “પોલિએના' નવલકથા વિશેનો આસ્વાદમ્લક 
લેખ આપે છે; તો જૉન સ્ટાઇનબેકની નવલકથા 'પ્રેપ્સ 
ઓફ રૉથ'ની ઝીણવટભરી ચિકિત્સા પણ કરી જાણે 
છે. ગુજરાતી નવલકથાઓની અવલોકના કરતા લેખોમાં 
લેખક ચંદ્રવદનની 'મંદાકિની' નવલકથાનાં ચરિત્રચિત્રણ 
અને ભાષાકર્મની વિસંગતિની નોંધ લે છે, તથા 'આસો 
સુદ આઠમ' નવલકથાની ગુણગ્રાહી અને સંક્ષિપ્ત 
સમીક્ષા કરતી વેળાએ મફત ઓઝાની સર્જકતાની 
સરાહના કરે છે. 

સુવિદ્તિતિ છે તેમ ગુજરાતી ભાષામાં લઘુકથાના 
પુરસ્કર્તા-પ્રવર્તક બનવાનું શ્રેય શ્રી મોહનલાલ પટેલને 
સાંપડે છે. ગુજરાતીમાં લઘુકથાનું નાજુક-નમણું 
કલાસ્વરૂપ પાંગરે-વિકસે-વિસ્તરે એ માટેની સતત 


ડિસેમ્બર ર૦૦1 : ૧૯૪ 


ખેવના કરતા આ લેખક પાસેથી લઘુકથાના સ્વરૂપલક્ષી 
અભ્યાસલેખો અને લઘુકથાનાં સંપાદનો પણ આ પૂર્વે 
મળી ચૂક્યાં છે. અહીં પણ, સંગ્રહના અંતિમ પાંચેક 
લેખો લઘુકથાના સ્વરૂપ અને લઘુકથાસંગ્રહો વિશેના 
છે. 'લઘુકથામાં સિચ્યુએશન' નામનો લેખ, લઘુકથા- 
અંતર્ગત સિચ્યુએશનની મહત્તા અને ઉપકારકતા દર્શાવે 
છે. ““લઘુકથાકારે કોઈ ઘટનામૂલક ક્ષુદ્ર સિચ્યુએશનના 
પ્રત્યાઘાતરૂપે ચિત્તમાં પ્રગટેલા એકાદ ધ્યર્થ (1107ત11/ 
[ત૦)ને કેન્દ્રમાં રાખીને ભાવનક્ષમ સાહિત્યકૃતિની 
રચના કરવાની હોય છે'' (પ. ૧૬૦) એમ કહીને લેખક, 
'ક્ષુદ્ર' શબ્દનો પ્રયોગ એના રૂઢ અર્થમાં નકામું કે નગણ્ય 
તરીકેનો કરવાને બદલે પારિભાષિક સંજ્ઞા તરીકે “અલ્પ 
ફલકવાળું કે વજનવિહીન ઘટનાવાળું' એવા વિશેષ 
અર્થમાં કરવાનું સમુચિત સમજે છે. અહીં, લઘુકથાની 
સર્જનપ્રક્રિયામાં સિચ્યુએશનની કેવી મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા 
હોય છે એ દર્શાવવા માટે મોહનલાલ પટેલ પોતાની 
લઘુકથાઓ ઉપરાંત જનક ત્રિવેદી, પ્રેમછી ખેરોલિયન 
જેવા સર્જકોની ગુજરાતી તેમજ રમેશ બત્તરા અને 
અશોક ભાટિયાની હિન્દી-પંજ્બી લધુકથાઓનાં દષ્ટાંતો 
સાથે વાત કરે છે, પરિણામે તેમના દ્વારા થયેલી 
સિદ્ધાંતચર્ચા વધુ મૂર્ત બની રહે છે. 

“પ્રવેશ પાતાળનો : આરોહણ ઊર્ધ્વનું', “બરફમાં 
પ્રગદેલા અંકુરની માવજત', 'સ્વરૃપની સાધના' તથા 
“ચક પછવાડેથી ઝડપાયેલી મનોહર છબીઓ' શીર્ષકના 
લેખો અનુક્રમે રમેશ ત્રિવેદીના 'આઠમું પાતાળ', નરેન 
બારડના “મત્સ્યવેધ', પ્રેમછ ખેરોલિયનના “ત્રેપનમી 
બારી' તથા ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટના “ક્ષણનો ઝરૂખો' 
લઘુકથાસંગ્રહોની સમીક્ષા-અવલોકના-પ્રસ્તાવનારૂપે 


લખાયા છે. અહીં પણ મોહનલાલ પટેલ, લઘુકથાના 
અભ્યાસની ચિકિત્સક દષ્ટિએ જે-તે લઘુકથાકારોની 
શક્તિઓ અને સીમાઓને સુપેરે નિદ્દેશે છે. જેકે 
પ્રસ્‍તાવનાઓમાં દોષદર્શનને મુકાબલે ગુણદર્શન વિશેષ 
હૈય એ સમજી શકાય તેમ છે, તેમ છતાં પણ લેખક, 
“'લઘુકથાના સર્જકોમાં એક એ મર્યાદા સતત જેવા 
મળી છે કે એ લઘુકથાના ક્ષેત્રની બહાર નીકળી જઈને 
ટૂંકી વાર્તાના વસ્તુને પકડી લેવાની લાલચ રોકી શકતા 
નથી. પરિણામે કૃતિ ઉભયભ્રષ્ઠ થઈને નથી રહેતી લધુક્થા 
કે નથી સર્જાતી ક્લાત્મક ટૂંકી વાર્તા'' (પ. ૧૪૦) એવુ 
સ્પષ્ઠપણે દર્શાવે છે અને પ્રત્યેક લઘુકથાકારની આ 
મર્યાદાને આંગળી મૂકીને ચીંધી બતાવે છે. 
'સાહિત્યસંકેત'ના મોટા ભાગના લેખોમાં 
કૃતિલક્ષી-પ્રત્યહ્મ વિવેચન થયેલું માલૂમ પડે છે. 
આરંભના પાંચ-સાત લેખોને બાદ કરતાં બધા જ લેખો 
કેટલીક પશ્ચિમની અને કેટલીક ગુજરાતી કૃતિઓની 
આસ્વાઘ્યતા પ્રતિ સંકેત કરે છે. વિવેચક મોહનલાલ 
પટેલ જે-તે કૃતિનાં ઉત્તમાંગોનો પરિચય તો અવશ્ય 
કરાવે છે, પરંતુ જ્યાં આવશ્યક જણાય ત્યાં ગુણની 
પડછે સીમાનિર્દેશ પણ સલૂકાઈથી કરી દે છે અને તેથી 
તેમની આ વિવેચના સ્વસ્થ અને સમતોલ બની રહ્યાની 
છાપ પાડે છે. વળી, કશું જ ઉભડક કે ઉપરછલું કહેવાને 
બદલે તેઓ પૂરા અભ્યાસ અને આધાર સાથે જ 
અભિપ્રાય ઉચ્ચારવાનું ઉચિત સમજે છે. વિવેચકનો 
આ ગુણ પણ 'સાહિત્ય-સંકેત'ના લેખોની શ્રદ્ધેયતા 
અને મૂલ્યવત્તા આપોઆપ વધારી આપે છે. 
('સાહિત્યસ્કેત', મોહનલાલ પટેલ, પ્રકાશક-પોતે, વિક્રેતા-આરદર્શ 
પ્રકાશન, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ-ર૦૦1૧, મૂલ્ય-ર્રા. ૧૦૦/ ) 


મ. 


રસેશ 


5૪% રસી ખટ, કણક જ અન્નબ%ઉન/, 
મ/૪ય/ રસ) નજલ નજ /#્થૅર ક/વ%ન/૮%ન/. 
જિન! જષુ નચજતો રસ-કડ/મ-સેવ્ય) : 


એકો રસ: કરુહ/ 7 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૯૫ 





₹//-ત ? નહ રસે?/. 
અનામી 


/“્ટ્ળ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ) 





કલા જીવન માટે, કલા નીતિ માટે, કલા કલા માછે - 
એવા જુદા જુદા કલા પરત્વેના અભિગમો છે, એમાં 'કલા 
મુક્તિ મહે'-નો અભિગમ જમન ફિલસૂક શિલરે જે વહેતો 
કરેલો એને આજના સંદર્ભમાં સ્મરવા જેવો છે. આપણે 
ત્યાં પણ મા વિદ્યા ગ તિમુતત એવું સ્ત્ર મળે છે ખરું, 
પરંતુ શિલર દ્વારા જે મુક્તિનો અભિગમ પુરસ્કૃત થયો છે, 
એની પાછળ શિલરનં મૂળભૂત દર્શન પડેલું છે. અઢારમી 
સદીનો શિલર આજની એકવીંસમીં સદીમાં પણ એટલો જ 
સંગત રહ્યો છે. માહિતીની છીછરી સપાટી પર ઊછરતી 
સાયબરપેઢીને અજવાળી શકે એવું કૌવત એની વિચારણામાં 
હજુ પડેલું છે. 

આમ તો શિલરે જે મનુષ્યન્નતિના ત્રણ તબક્કાની 
વાત કરી છે એ વ્યક્તિગત મનુષ્યને પણ લાગુ પડે તેવી 
છે. શિલરે મનુષ્યજતિને ત્રણ તબક્કામાં જોઈ છે. શિલરે 
મનુષ્યજાતિના પહેલા તબછાને જરૂરિયાતનો તબક્કો 
(0015 - 0૦૦૮ ૩1૦) કહ્યો છે. પૂરા મનોવૈજ્ઞાનિક 
અર્થમાં એ સાચું છે. આ તબક્કામાં મનુષ્ય કેવળ આવેગો 
અને ઇંચ્છાઓથી દોરાતો હોય છે, જેમાં એની સામે કોઈ 
આદર્શ હોતા નથીં, અને એકબીનન સાથે બાખડે છે. 
જંગલનો નિયમ જ એમાં કામ કરે છે. શિલર આ પહેલા 
તબક્કાને જંગલી તબક્કો (ડત/ઢઇ૦ 5ઢા૦) પણ કહે છે. 

મનુષ્યજાતિનો બીજે તબક્કો તર્કનો તબક્કો 
(૪૦।1૫॥1ડ1લ્વઢાં - 1€ત3૦। ડાક) છે, જેને શિલર 
બર્બર તબકકો પણ કહે છે. અહીં મનુપ્ય પોતાની સ્થિતિ 
સુધારવા માટે જડ અને ચુસ્ત નિયમોનું પાલન કરે છે અને 
જાણ્યાબૂજ્યા વગર કે એની સામે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા વગર પોતાની 
બહારની સત્તાનો સ્વીકાર કરે છે. 

શિલરે દર્શાવેલો ત્રીજે તબક્કારો એને મન મહત્ત્વનો 
છે. આ તબક્કો કીડાનો તબક્કો (50૦11163 - 181/ 
વાં૫૦) છે. એમાં મનુષ્યો રમતનો અભિગમ સ્વીકારે છે. 
મનુષ્યો મુક્તપણે કલ્પના કરે છે અને મુક્તપણે શોધ કરે 
છે. શિલર માને છે કે એક વારનો, તર્ક અને આવેગના 
તથા જરૃરિયાત અને સ્વતંત્રતાના ભેદ વગરનો મનુષ્યનતિનો 
લુપ્ત સુવર્ણકાળ છે. મનુષ્યો એ સુવર્ણકાળને પુન: પ્રાપ્ત 
કરે છે. મનુષ્ય પોતાના મૂળભૂત સ્વરૃપને પામે છે અને 


બદ 





ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


આવું મોટા ભાગે કલા દ્રારા બને છે. કલા દ્રારા મૃક્તિ મળે 
છે. શિલરની આ વાત વ્યક્તિગત સ્તરે પણ સાચી છે. 
વ્યક્તિગત જીવનનો ઘણોખરો ભાગ જરૃરિયાતોમાં પ્રો થતો 
હોય છે. કેટલોક ભાગ સામાજિક, આર્થિક કે રાજકીય 
રૂટિઓને વશ થવામાં પૂરો થતો હોય છે, પણ થોડો ભાગ 
એવો છે જ આપણે કલ્પના માદે, આપણી અંગત શોધ 
માટે રાખીએ છીએ. આ ભાગમાં જ કલા આપણને મુક્તિ 
બક્ષે છે. બીજી રીતે કહીએ તો મનૃષ્ય કદાચ એકીસાથે આ 
ત્રણે સ્તરે જીવતો હોય છે. 

કલા મુક્તિ બક્ષે છે એની પણ બે મુખ્ય રીતિઓ 
પરત્વે શિલરે ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ઈ.સ. ૧૪૯૫ના 
લખાયેલા એક લેખ '10081 [પંદ્યા/ટ પાળ 5૦॥॥11૯ા૫- 
તડ૦ ૪ ગિંત॥પાઇ'માં શિલર બે પ્રકારના લેખક ગણાવે 
છે. પહેલા પ્રકારનો સહજમતિ લેખક (॥તાં/૦ ૫/10) 
એની ભાષા, એની પરિસ્થિતિ, એના પરિવેશ સાથે એકરૂપ 
અને સુખરૂપ હોય છે. એને મળેલી રૂઢિઓ અને પરંપરાનો 
એ છૂટથી ઉપયોગ કરે છે. અને એના લેખનમાં એક પ્રકારની 
પ્રસન્નતા, શુદ્ધિ અને ઉલ્લાસ જેવાય છે. 

બીન્ન પ્રકારના અસહજમતિ લેખક (5૯111106114 51 
પ/11૦1)નો એની ભાપા, એની પરિસ્થિતિ, એના પરિવેશ 
સાથેનો સંબંધ સંઘર્ષમય હોય છે. રૂઢિઓ અને પરંપરાની 
એને ચીડ રહે છે. એ અશાંત રહે છે. ઉલ્લાસ અને પ્રશમને 
સ્થાને પ્રકૃતિ અને સમાજ સાથેનો તણાવ કે વિચ્છેદ એમાં 
પ્રબળપણે જોવાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો સહજમતિ 
લેખક પોતાના અને પરિસ્થિતિ વચ્ચેના કોઈ પણ ભેદ અંગે 
સભાન નથી હોતો, જ્યારે અસહજમતિ લેખક પરિસ્થિતિથી 
પોતાના વિચ્છેદ અંગે સભાન હોય છે. પહેલા લેખકને બન 
અભિવ્યક્તિ નૈસર્ગિક છે, એ જે જુએ છે તે અમરોક્ષ 
જુએ છે. એનાથી વિપરીત બીને લેખક પ્રમાણમાં 
આયાસસ્િદ્ર કશુંક સ્વાયત્ત રચવા મથે છે. 

વીતેલા આધુનિક યુગ અને પ્રવર્તમાન અનુઆઘુનિક 
યુગની સાહિત્યશૈલીઓનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે 
શિલરના બીન્ન લેખકને સ્થાને હવે પહેલા લેખકે કબજે 
લીઘો છે એવું સ્પષ્ટ જણાશે. અને એના પ્રકાશમાં નવેસરથી 
બંને સાહિત્યરીલીઓનો વિમર્શ પણ કરી શકીએ. 


ડિસેમ્બર ર૦૦૧ : ૧૯૬ 


સાભાર સ્વીકાર 


કૃતિ પ્રકાશન(વી. પી. રોડ, વિરમગામ - ૩૮૨ ૧૫૦)નાં : 

ઉડાન : લે. ધીરુ પરીખ, કિં. રૂ. ૫૦/-; અપર બ્રહ્મના આલોકમાં : લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. 
૯૦/-; હવે અમારા નખ વધે છે : લે. ઉપર મુજબ, કિં. રા. ૪૫/-; પરાજિત વિજય : લે. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ. ૯૦/-; સમયરેત ૫૨ પગલાં : લે. કિં. ઉપર મુજબ. 


ન 


પરિચય ટ્રસ્ટ(મહાત્મા ગાંધી મેમૉરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજ સુભાષ રોડ, ચર્ની રોડ, મુંબઈ 
૪૦૦ ૦૦ર)ના :; 

થૅલેસીમીંઆની બીમારી : ૧૦૧૨ : લે. કેતન ઝવેરી, કિં. રૂ. ૬/ -; યાદગાર દસ્તાવેજી ચિત્રો : 
૧૦૧૩ : લે. અમૃત ગંગર, કિં. રૂ. €/ -; પૂર્વનું તત્ત્વજ્ઞાન : ૧૦૧૪ : લે. પૂણિંમા દવે, કિં. રૂ. ૬/ , 
બાળક દત્તક લેતા પહેલાં : ૧૦૧૫ : લે. નીલિમા મહેતા, કિં. રૂ. ૬/ ; ઉમર ખૈયામ : ૧૦૧૬ : 
લે. બકુલ બક્ષી, કિં. રૂ. ૯/-; બેંક અને ખાતેદાર : ૧૦૧૪ : લે. સ્‌ઘાકર શાહ, કિ. રૂ. ૯/ 


દર્શન ટ્રસ્ટ(એ/૯, બંકિમ સોસાયટી, આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫)નાં : 

સામાજિકાદિ દિશા-દર્શન : લે. શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી, કિં. ર્‌. ૪૫/-; ભાષાકીય દિશા-દર્શન : લે. 
શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી, કિં. રૂ. છ૪૫/-; મહાભાશ્ત : ૨, સભાપર્વ : લે. શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી, કિં. રૂ. ૯૦/ ; 
મહાભારત : ૪, સભાપર્વ : લે. શ્રી કે. કા. શાસ્તી, કિં. રા. છ૫/-; વિદુરનીતિ અને ત્રકખ્યશુંગાખ્યાન 
(પદ્યાનુવાદ) : અનુ. શ્રી કે. કા. શાસ્્રી, કિ. રૂ. ૫૬/-. 


ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીં(જૂનું વિધાનસભા ભવન, ત્રીજે માળ, સેકટર ૧૪, ગાંધીનગર 
૩૮૨ ૦૧૪)નાં : 

કલાપીનો કેકારવ : લે. સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ 'કલાપી', કિં. રૂ. ૧૨૫/-; ઈંગ્લેન્ડમાં 
પ્રવાસ : લે. કરસનદાસ મુળજી, સંપા. ભોળાભાઈ પટેલ, ર. લ. રાવલ, કિં. રૂ. ૧ર૦/-; દલષત 
ગ્રંથાવલિ-૩ (દલપત કાવ્ય-ભા. ૩) : સંપા. ચિમનલાલ ત્રિવેદી, કિં. રૂ. ૧૮૦/ ; લોકગુર્જરી : 
સંપા. ડૉ. બળવંત જાની, રાજુલ દવે, કિં. રૂ. ૮૦/-; વેદના એ તો વેદ (ઉશનસ્‌નાં ગીતો) : સંપા. 
હર્ષદ ત્રિવેદી, કિં. રૂ. ૬૦/-; અમેરિકામાં ભારતીયો : લે. પ્રવીણ ન. શેઠ, કિં. રૂ. ૧૧૫/-. 


સાહિત્ય સંકુલ(ચૌટા બજાર, સૂરત - ૩૯૫ ૦૦૩)નાં : 

સંસાર ગીતા : લે. દાદા બાપુ, કિં. રૂ. ર૧/-; રાષ્્રગીતો-શૌર્યગીતો-પ્રા્થનાગીતો : સંપા. 
સ્વાતંત્્યસેનાની, કિં. રૂ. ૨૫/-; મૃત્યુ નામના પ્રદેશમાં : લે. ડૉ. જનક નાયક, કિં. રા. ૧૫/-; નમંદના 
કાવ્યશાસ્ત્ર સંબંધી ગ્રંથો : લે. કવિ નર્મદાશંકર લાભશંકર, કિ. રા. ૧૨૫/-; નર્મવ્યાકરણા : લે. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ. ૧૧૦/-; કલાપીનો કેકારવ : સંપા. રમેશ મ. શુકલ, કિં. રા. ૩૦૦/ -; શ્રીમદભગવદ્‌ગીંતા 
(શ્લોક અને અર્થ સાથે, અંગ્રેજીમાં) : કિં. રૂ. ર૦૦/-; ચિતનમાંગલ્ય : લે. જનક નાયક, કિ. 
રૂ. ર૫/-; વ્યસનમુક્તિની કેટલીક તરકીબો : લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ર૫/-; વિદ્યાર્થીઓ અન 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૯૭ 





“શ 


પરીક્ષાની તૈયારી : લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ર૦/-; કરોડપતિ બનો (જનરલ નૉલેજ-ક્વિઝ બુક) : 
સંપા. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૫૦/-; સાજ રહેવું સાવ સહેલું : લે. ડૉ. તૃપ્તિ ઠાકર, કિં. રૂ. ર૦/-; 
આપણો આહાર અને પરેજી : લે. ડૉ. જે. બી. પંડ્યા, કિં. રૂ. ૩૦/-; જનતા જાગે, પ્રદૂષણ ભાગે : 
સંપા. પ્રા. હકૂમતરાય દેસાઈ, કિં. રૂ. ૩૦/-. 


અન્ય 


યશવંત શુકલ ; બહુમુખી પ્રતિભા : સંપા. ચીનુભાઈ નાયક, મધુસૂદન પારેખ, પ્રકા. ગુજરાત 
વિદ્યાસભા, પ્રેમાભાઈ હૉલ, ભદ્ર, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૧. કિં. રૂ. ૬૦/-; જખમ : લે. રસિક બારભાયા, 
પ્ર. અરુણોદય પ્રકાશન, ૨૦૨, હર્ષ કૉમ્પલેક્સ, ખત્રી પોળ, પાડા પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - 
૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. (૫/-; જીવન જીવવાની કળા : લે. માતા ભગવતીદ્દેવી શર્મા, સંપા. લીલાપત શમાં, 
પ્રાપ્તિસ્થાન : ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, યુગ નિર્માણ યોજના, શાખા : અમદાવાદ, પાટીદાર સોસાયટી, જૂના 
વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૩, કિં. રૂ. છ/-; સમયદાન જ યુગધર્મ : લે. પં. શ્રીરામ શર્મા આચાર્ય, 
પ્રાપ્તિસ્થાન : ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૫/-; સાહિત્યમાં અપરાધીંકરણ : લે. કવિશ્રી બુદ્ધિધન વિસનગરી, 
પ્રાપ્તિસ્થાન : સયાજી વિદ્યાર્થી આશ્રમ, રેલવે સ્ટેશન સામે, વિસનગર, કિ. ર્‌।. ૧૦/-; રાતી રાયણની 
રતાશ : લે. બી. કેશરશિવમ્‌, પ્ર. નવભારત સાહિત્ય મંદિર, ૫૩૪, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૨, 
ગાંધી શેડ, દેરાસર પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૨૨૫/-; હજીયે ન જાગે મારો આતમરામ : 
લે. રતિલાલ ચૌહાણ 'શાન્તમ્‌', પ્ર. મંદાકિની રતિલાલ ચૌહાણ, 'તીર્થસલિલ', ૩૩, નંદનવન સોસાયટી, 
ઘોડદોડ રોડ, સૂરત - ૩૯૫ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૪૦/-; વંશવેત્તિ (હિન્દી) : લે. ગોવર્ધન શર્મા, પ્ર 
પશ્ષિમાંચલ પ્રકાશન, ર૬, મનસુખનગર સોસાયટી, ભાવસાર હોસ્ટેલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ 
૩૮૦ ૦૧૩, કિં. રૂ 1૫૦/ ; મંગલ શબ્દ :; લે. પ્ર હરીશ વિ. પંડિત, અધ્યક્ષ, ગુજરાતી વિભાગ, 
એસ. ડી. આર્ટ્સ એન્ડ બી. આર. કૉમર્સ કૉલેજ, મહેસાણા, કિં. નથી; ઓવારણાં : લે. ચંદ્રાબેન 
શ્રીમાળી 'ચાહના', પ્ર. ચાહના પ્રકાશન, ૪૧૧, 'ચાહના', સેકટર ૬બી, ગાંધીનગર - ૩૮ર ૦૦૬, કિ. 
રા. ૪૫/-; શ્રી રવુભા બાપુને શ્રદ્ધાંજલિ : લે. સંધ્યા ઠાકોર, પ્ર. સંધ્યા ઠાકોર પરિવાર, ૪૫/ર૬૫, 
વિજયનગર, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ કૉલોની, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૩, કિં. નથી; તિરાડ : 
લે. યોગેશ પંડ્યા, પ્ર. આકાશ પ્રકાશન, 'શિવમ્‌', ભરતનગર, મુ. બોટાદ, કિં. રૂ. ૮૦/-; શબ્દ-સંધાન : 
લે. પ્ર. સોમાભાઈ પટેલ, ૧, રચના સોસાયટી, સૅટેલાઇંટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫, કિં. રૂ. ૭૦/-; 
પ્રેરક જેન કથાઓ : લે. મુનિશ્રી વાત્સલ્યદીપ, પ્ર. શ્રી વાત્સલ્યદીપ ફાઉન્ડેશન, છ, રૂપમાધુરી સોસાયટી, 
સંઘવી રેલવે ક્ૉસિંગ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૩, કિં. નથી; વિવેચનક્ષેપ : લે. બિપિન 
આશર, પ્ર. બિપિન આશર, એમ-૧/૧૩, રૂરલ હાઉસિંગ બોર્ડ, એ. જી. સોસાયટી પાછળ, કાલાવડ રોડ, 
રાજકોટ - ૫, વિક્રેતા : સાહિત્યધારા, કિં. રૂ. ૧૨૦/-; અતિક્રમણ : લે. પ્ર. વિક્રેતા ઉપર મુજબ, કિ. 
રા. ૧૨૦/-; સાંત્વના ; સંકલન-શ્રીમતી વત્સલા મધુકર કીકાણી, શ્રીમતી શીતલ અભય દ્દેસાઈ, પ્રકા. 
અવાશિયા પરિવાર, સ્તવન, ૧૧, સૌરાષ્ટ્ર કલા- કેન્દ્ર સોસાયટી, રાજકોટ, કિં. અમૂલ્ય; આ વરસાદ લખું 
શ રીતે ? : લે. યશવંત ત્રિવેદી, પ્ર. એન. એમ. ઠક્કરની કંપની, ૧૪૦, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૨, 


કી 
મ ઝઝકઝઝ---5ર 5 ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૯૮ 


કિ. રૂ. ૧ર૫/-; બાલ સુમન : લે. સુધીર શાસ્ત્રી, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૫૫/-; બાવનનો સઘળો 
વિસ્તાર : લે. વિજય શાસ્ત્રી, પ્ર. પાર્થ પબ્લિકેશન, નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ 
૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૧૭૦/-; ત્છણાનુબંધ : લે. રજનીકાન્ત સોની, પ્ર. નવભારત પ્રકાશન મંદિર, બાલા 
હનુમાન, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૩૧/-; વાર્તાવસંત : અનુ. શ્રી કૃપાશંકર જની, 
પ્ર. વસુંધરા પ્રકાશન, રિલીફ સિનેમા પાસે, સલાપસ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૪ર/ ; 
દફતર મારું ; લે. પ્ર. મગનલાલ ગાંધી, 'કુળદેવી- કૃપા', ૧/૯, વાણિયાવાડી, મુ. રાજકોટ, કિ 
રૂ।. ર૫/-; ઉઘાડ જેવો ઊઘડતો માણસ : લે. બિપિન ગોહિલ, પ્રાપ્તિસ્થાન : બિપિન ગોહિલ, 
સેલ્સટૅેકસ ઓફિસ સામે, સેન્ટ પીટર્સ સ્કૂલના કમ્પાઉન્ડમાં, મઝગાંવ, મુંબઈ ૪૦૦ ૦૧૦, ક 
રા. ૩૫/-; ગુફ્તગૂ : હનીફ સાહિલ, પ્ર. 'ધબક' પ્રકાશન, ૧૫૫, સબીના પાર્ક, આજવા રોડ, વડોદરા 
૩૯૦ ૦૧૯, કિં. રૂ।. ૪૫/ ; પિંકીનાં ગીતો : લે. નટવર પટેલ, પ્ર. નટવર પટેલ, સી/ર/૪, સીંમધર 
કોમ્પલેક્સ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૬૧; ત્રકળાતુવંઘ (હિન્દી) : લે. રમણલાલ સોની, અનુ 
જય પદ્મકાન્ત બુચ, પ્ર. મનુભાઈ શાહ, ૧ બી, સિદ્ધાર્થ સોસાયટી, સ્ટેટ બેંક સામે, પૉલિટેકનિક પાસે, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫, કિં. નથી; અનુધ્વનિ : અનુ. મહેશ દવે, પ્ર. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ગોવર્ધન 
ભવન, આશ્રમ માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯, કિં. રૂ।. ૫૦/ ; વાર્તા આમ છે... : સંપા. હરીશ 
મહુઆકર, નટવર વ્યાસ, પ્ર. પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ 
૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ।. ૭૦/-; અનુઆધુનિકતાવાદ : લે. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પ્ર. પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, 
નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૬૦/-; ભ્રમણા જ્યારે ખૂટે છે : 
લે. આચાર્ય વિજયરત્નસુંદરસૂરિ, પ્ર. રત્નત્રયી ટ્રસ્ટ, ર૫૮, ગાંધી ગલી, સ્વદેશી માકેટ, કાલબાદ્દેવી, 
મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૨, કિં. રૂ. ૩૦/-; પ્રભુ વીર કહે છે : લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૫૦/-; ગીતા 
અધ્યાયમાહાત્મ્યની કથાઓ : સં. શ્રી નલિન વ્યાસ, પ્ર. 'તથાગત' પ્રતિષ્ઠાન, ર/૪, ગોકુલ સંનિવાસ, 
૧૧, પંચનાથ પ્લૉટ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ર૦/-; આફ્ટરશોક : લે. વિજય આશર, 
પ્રાપ્તિસ્થાન : મનહર આશર, જે-૪, બીજે માળે, સુપર માર્કેટ, જમનગર, કિં. રૂ. ૪૦/-; એકલવાયા 
વાનપ્રસ્થો માટેની નવી સમાજ-વ્યવસ્થા : લે. નારાયણ હ. જાની, પ્ર. ભાવનગર વાનપ્રસ્થવૃંદ, 'વંદના', 
મહિલામંડળ પાસે, વિદ્યાનગર, ભાવનગર - ર, કિં. રૂ. ૫/ ; તૂટેલી (એક) પાંખના પંખીની 
વ્યથા-કથા : સંકલન નાનુભાઈ જ. પંડ્યા, પ્રાપ્તિસ્થાન : ભાવનગર વાનપ્રસ્થવૃંદ, 'વંદના', પ્લૉટ નં. 
ર૯, વિદ્યાનગર, ચિત રંજન ચોક, ભાવનગર - ૩૬૪ ૦૦૨, કિં. રૂ. ર૦/-; ઝવેરનું ઝવેરાત : રચયિતા 
સ્વ. કવિ ઝવેરભાઈ કલ્યાણભાઈ હસનાની, સંપા. મનસુખલાલ સાવલિયા, અમૂલખ હસનાની, પ્ર. પ્રવીણ 
પુસ્તક ભંડાર, લાભ ચેમ્બર્સ, મ્યુ. કૉર્પો. સામે, ઢેબર રોડ, રાજકોટ, કિ. રૂ. ૧૦૦/ ; ફૂલડાં લ્યો ! : 
લે. જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ, પ્ર. જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ, ર, દીપકુંજ, ગણેશગલી, મણિનગર, અમદાવાદ 
૩૮૦ ૦૦૮, કિં. રૂ. ર૫/ ; ઝલક-વિશેષ : સુરેશ દલાલ, પ્ર. ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ., ૧-ર, અપર 
લેવલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬, કિ. ર્‌।. ૧૩૦/ ; ઝલક 
નવરંગ : સુરેશ દલાલ, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. 8૦/ ; ચહેરા : મધુરાય, પ્ર. ઉપર મુજબ. કિ. 
રૂ।. ૭૦/-; તારકનો ટપુડો : તારક મહેતા, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિ. ર્‌।. 1૧૪૦/-. 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૧૯૯ ક્વ 





તે દિ તો સ્વિ્તા: સમતા: 


નીર ગયાં વહી સહી, પરન્તુ 
ભીનાશ ના ભુલાતી ! 

પૃડદ્દા ઉપડે પડે ચિત્રવત્‌ 
ભૂતની ભ્રમણા થ્ધ્રતી !...નીર ગયાં... 


યોગ પરસ્પરનો એ કેવો ! 
તર્ક પારની વાતો. 
તોડી બંધ તડોતડ પડતા 
સ્મરણો-પ્રચંડ પ્રપાતો...નીર ગયાં... 
જે ઝરણું ગંગોત્રી એની 
વધતાં થઈ ગઈ ગંગા ! 
સરિતા-સાગર-સંગમ શુભદ્ટા 
ઉભય ઉર શાં ચંગાં !...નીર ગયાં... 
એનાં એ નીર વર્ષા કેરાં 
ઠરેલ શરદે લાગે ! 
શરદ-નીર સ્વપ્ને શાં ડોલે 
નિદ્રિત સંવિદ્દ જગે...નીર ગયાં... 


પડદ્દા ઉપડે પડે ચિત્રવત્‌ 
ભૂતની ભ્રમણા થાતી ! 
નીર ગયાં વહી સહી, પરન્ત્‌ 


ભીનાશ ના ભુલાતી...નીર ગયાં... 


અનામી 
થા. 
વિવર્ત પ્રેમ-ભક્તિ 
જે વિષ સપનું હરત મનુજપ્ છને, ગે મેમ ભક્તિનું જજ બોયું 
તે વિજ ઓષધટપે બની જય અ-મૃત. ને ઝ્ેમનું-મષ્પ-પ/ગતય જોયું. 
આહર-અમ્રત અજી થતા જ જિષ, એ પ્રેમ-ભકતે સ્કૃટ છું રસેશ ? 
વસ્તુ-વિક/ર સરજે /જેધ/વેધ /વેવતે / પ્રકુતિ ને પૂરુજમ/ પ્રગટંત ઈર. ક 
અનામી અનામી 


ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ : ૨૦૦ 


મહાદેવ, ઊઠો મહાદેવ ! 


૧૫ મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૨. પૂના પાસે આગાખાનનો મહેલ. 

ગાંધીજી ડૉ. સુશીલા નય્યરને તાર લખાવે છે : “મહાદેવન મરણ તો યોગી અને દ્દેશભકતન 
હતું એનો શોક ન થા્‌ય 

તાર સેવાગ્રામ આશ્રમના વ્યવસ્થાપક શ્રી ચીમનલાલ શાહને નામે હતો એ આશ્રમમ! 
મહાદેવનાં પત્ની દર્ગાબટેન અને દીકરો નારાયણ હતા. જેલમાં મૃત્યુના સમાચાર આપતો આ 
તાર મહાદેવના આપ્તજનોને અંગ્રેજ સરકાર તરફથી ઠેઠ બાવીસ દિવસ પછી પહોચાડવામાં 
આવ્યો. સાથેના ટૂંકા પત્રમાં માત્ર એક વાકય હતું . 'કશીક ભૂલથી ઃઆ કાગળ મોકલવામા વિલંબ 
થયો, તે બદ્દલ દિલગીર છીએ.' 

આ તાર ગાંધીજીએ લખાવ્યો ત્યારે મહાદેવ દેસાઈનો મૃતદેહ અમની સામે જ જ 
મીરાંબહેને એને આગાખાન મહેલના બગીચાનાં જાતજાતનાં કૂલો વડે સજાવ્યો હતો ગાંધીજ 
જાતે ધ્ૂજતે હાથે એને સ્નાન કરાવ્યું હતું. સ્નાન પછી પોતાના જ ટવાલ વડે શરીરને લછ્યુ હત 
ત્યારબાદ જાતે સ્નાન કરીને એ જ ટવાલ વડે પોતાનું શરીર લૂછયું હતં અન એ ટુવાલ સશીંલાને 
સોપતા કહ્યં હતું, 'આને સાચવીને રાખજે. એ બાબલાને (નારાયણને) આપવાનો છે 

મીરાંબહેને મોળા ધૂપસળીની સુગંધમાં ધીમે અવાજે ગવાતા ગીતાના *લોકોના ધ્વનિ 
ભળવા લાગ્યો. 

ઘડીભર પહેલાં કાંઈક અસ્વસ્થ, કાંઈક વિહવળ જણાતા ગાંધીજ ટટ્ટાર બઠા અને સાવ 
ધીમા સ્વરે ગીતાપઇમાં ભળ્યા. બેત્રણ માસ બાદ સુશીલાબહેને આ બાબત અંગે ગાંધીજી પાસે 
ચોખવટ માગી હતી. 

'બાપુ, મહાદેવભાઈ ગયા તે ક્ષણે આપ થોડા વિહવળ થઈ ગયા હતા ને ?' 

'શા ઉપરથી કહે છે ?' 

'આપ તે વખતે જાણે કે બહાવરા બન્યા હો તેમ એમની તરફ જોઈ મહાદેવ, ઊઠો 
મહાદેવ !' પોકારી રહ્યા હતા ને ?' 

'ના, એમાં વિહવળતા નહોતી. 

'તો ?' 

'એમાં શ્રદ્ધા હતી.' 

“શ્રદ્ધા ? તે કેવી ?' 

'મને એમ હતું કે જે મહાદેવ એક વાર આંખ ઉઘાડીને મારી તરફ જોશે તો હું એમને કહીશ 
કે 'ઊભા થઈ જાઓ.' એમણે આખી જિદગી મારી આના ઉથાપી નહોતી. એ શબ્દો ને એમના 
કાને પડ્યા હોત તો મને શ્રદ્ધા હતી કે એ મોતનો પણ સામનો કરીને ઊભા થઈ ગયા હોત.' 

[શ્રીં નારાય દેસાઈ લિખિત ગ્રંથ “અગ્નિકુંડમાં ઊબેલું ગુલાબ'માંથી. શ્રી નારાયણ 

દેસાઈને તાજેતરમાં રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક એનાયત થયો છે. હાર્દિક અભિનંદ્ન.] 


110009 (/% 110111૫. લાર 1001111૫) 10 €01110૯1 2001 15૩૫ 0971-6૧90 
| [ઘણાષણ્પં 10 0051 ૫૫ 1111111 ]010]91911ણા1 | 1ણ્ણાં૫ણ 0 188 18 0 01111502001 


ઝટ ઝર ામડસન-ાજરૂમ ટજ 
ક ન્‍યાય 
મે; સન" ન્ટ ને 5%: 








' શરીશષફેકણની ઉપમાં આપી છ, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 
' તેટલી'પણ પેરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિઘાધુ નભી શકે. 


- મહાત્મા ગાધી (ગગાળેનને પત્રો-તા ૮-૫-૨૧) 


“ચરક સયુતન્ ક ૦ કનવ કુ-જસનાઝરૂન-ફ ક ઇઝબ્ય્ન્‍ાઇનસ્/૦# રજન ટજ સ પ૦૦૬ૂ૦-ર જત્રૂ 





આરોગ્યની સંભાળના કેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દ્રઢ નિર્ધારે સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા, 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા, ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઓપધોથી સુશ્નુષા ક્ષેત્રે તમીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડેલા. દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધત્ત અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેરુ પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


€૫/લાઇડ 
ઉ. 
કોના ગધા ગળા રી મારો | 


'*.સરાાર', સન્ખેર-ગાધાંતગન ૨ 1ઇ વ સટેવાઈટ કાસ નેડ અમતા4દ ૩૮૦૦૧૫ 
શન (9-_) “૩૭૦160 (-:૦લા૭ન) ફડ્ગ €32) “2૦37૫ #* 110 7૪7% €ટ01ત 2]/015 £001 





કિ 
નના 








જણ ને ત 

હિ યર ન | 

ત્ય અન જવ વેચારનં સ્‌ સિ 
નુ [સક 


સવમાયા મનકી 


શ? 

દે 

મો 
શ 


વર્ષ બારમું 
બારમું : અંક છટ્ટ 
ક ઇછટ્ટા 
જાન્યુઆરી 


તંત્રી 
ઝે 
રમણલાલ જોશી 


વટ 





સૂચનાઓ 
'ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 
'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે. 
આ માસિકમાં પ્રસિદ્ર થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 7 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ।. ૧૫૦, વિદેશમાં 





ઉદ્દે? 


અંક : છઠ્ઠો 








વર્ષ : બારમું સળંગ અંક : 




























[. -.:-) - 


અનુક્રમ : જાન્યુઆરી ૨૦૦૨ 


ભગવાન વિષ્ણુનું પરમ દર્શન બ કેક (એરમેલ) રૂ।. ૭૪૫૦, આજીવન પ્રોદ્સાઇક 

હાઇકુ પરાગ મ. તિવેદ્દ ર૦ર 

સાપ્રત પ્રવાહો વત્રી ૨૦૩ સઉ 0 ર 
ધીરુબહેન પટેલને સાહિત્ય અકાદમીં એવોર્ડ ૨૦૩ | (3 'ઉદ્દેશ'નાં ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
ત્રી મોહનલાલ પટેલનો અમૃત મહોત્સવ રેબડે લેખકોએ પોતાની કૃત્તિઓ મોકલવી. કૃત્તિ સાથે 
ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદનું ર1મું અધિવેશન ર૦૩ ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું મોકલવું 
પૂ ર્વિશકર મહારાજ વ્યસન - નિષેધ પુરસ્કાર ર૦૩ દિ 
અનુબહેનનુ અવસાન ર૦૩ મ ક ટ ક " 
ગઝલકાર શ્યામ સાધુનું અવસાન ર૦૪ - સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
'શિશુવિહાર'ના માનભાઈ ભટ્ટનું દુ ખદ અવસાન ર૦૪ અપાય છે. 
વિદ્યાવ્યાસગી અને લેખક મોહનભાઈ શ પટેલનું દુ ખદ અવસાન ર૦૪ છૂટક નકલ રૂ।. ર૫, પોસ્ટેજ સાથે. 

મોહનભાઈ શં પદેલનો એક પત્ર સપા. રમણલાલ જેશી ર૦૫ [તુ લવાજમ મોક્લવા અને પત્રવ્યવહારનું સરનાયું : 

વીસરાઈ ગયેલા બે પુસ્તકો ધીરેન્દ્ર મહેતા ર૦૬ ઉ ાઉડમન 

મનુકુળની ભાષા રવીન્દ્ર ઠાકોરે ર1૧0 કકે ક 

જાગતિકાળની નાટ્યપ્રવૃત્તિ લવકુમાર મ. દેસાઈ ર૧૧ ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

નિત નવા વટોળ પ્રીતિ સેનગુપ્તા ર૧૯ સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

ભમ-ભજન અનામી રર૦ નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 

પૂ મહાત્મા ગાધીને રવીન્દ્ર ઠાકોર ર૨૦ ફોન : ૭૯૧૧૬૪૭; ૭૯૧૦૨૨૭ 

જવનયોગી દાક્તર રસિકભાઈ રમણલાલ સોની રર1 [નૌ લવાજમો મનીઓર્ડર અથવા “ઉદેશ 

1ંતિનિકેતન કુરંગી દેસાઈ રર૬ , ર જ 

'અમારે જન્મવું છે' ડૉ. ભાનુમતી શાહ ર૨૩૧ ફાઉન્ડેશાન'ના નામના ચેક/ડ્રાફટથી મોકલવાં, 

પ્રતિભાવ શંભુભાઈ યોગી, અનામી, કે. કા. શાસ્ત્રી, ર૩૪ બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ 


ધૂની માડલિયા, રમેશ ગાનાર, 
અરુણોદય નની, રાજેન્દ્ર વી. વસાવા 


[1 'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
રીકાંય છે : 


સ્વાધ્યાય અને સયીક્ષા મધુસૂદન એમ. વ્યાસ્‌ ૨૩૬ ઈ 
ખુ ક છ ને. જ) ભ॥(- 
. વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ર૩૮ ઉ કિજલ દ 
દ મંગળ રાકોડ ર૩૯ દર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
શ યાત્રા રીતા ત્રિવેદી ર૩૯ રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 


ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 
(૨) સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 
કેલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન : ૨૧૩૧૨૩૦, 9૪૪૫૦૯૪ 
(૩) મૅંગેઝીન વર્લ્ડ 
સ્ટેશન સૈડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
(૪) ઇમેજ પબ્તિકેશન પ્રા, લિ. 
૧, ર, સેન્ચુરી બજાર, પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સકલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬, 
“ઉદ્દેર'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 


જદગી રામચન્દ્ર પટેલ પૂ પા.૩ 
રહું હું રામચન્દ્ર પટેલ પૂ પા.૩ 
આકાશ મૂકુન્દ પરીખ્‌ પૂ.પ,૩ 
હાઇ પરાગ મ, ત્રિવેદી 


પ્રકાશક : રમણલાલ જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નઘરંગપુરા, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ ન્ેશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પ્રતિકૃતિ, છ, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, 
ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : ૩૪૧૭૬૩૦ 

મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪, 
ફોન : ર૧૬ ૪૬૦૩ 









ક 
બ્ટ્શ્‌ જાન્યુઆરી ર૦૦૨ 
૪57% ૪ 


ભગવાન વિષ્ણુનું પરમ દર્શન 


ગ્સર:2552-59 


વિષ્ણુ-સહસ્રનામનો પાઠ કરતા પહેલાં વિષ્ણુનું ધ્યાન ધરવું જેઈએ. સહસ્રનામમાં વિષ્ણુનાં અનેક 
સ્વરૂપોનું વર્ણન છે. પણ આપણી સામે સાકાર વિષ્ણુનું સ્વરૃપ છે, એ તો શંખ, ચક, ગદા અને પદ્ય ધારણ 
કરતા નારાયણનું સ્વરૂપ છે. આ લોકોમાં પ્રિય અને અત્યંત પ્રસિદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્ધાન ધરવાનો એક પ્રકાર અહીં 
વ્યક્ત કરું છું. 

આપણા અંતરને જ માત્ર નહીં, પણ આપણી પંચેન્દ્રિયને પણ આ સ્વરૂપ આનંદ અને જ્ઞાન આપનારું 
છે. સહથી પહેલાં તો આપણે ધ્યાન ધરીએ કે વિષ્ણુ સ્વયં રસસ્વરૂપ છે, એટલું જ નહીં, પણ તે 'રસાનાં 
રસ:', રસોના પણ રસ, રસેશ્વર પરમાત્મા છે. એમનાં નામનું અમૃત જ આપણી રસેન્દ્રિયને તૃમ કરે છે. આ 
નામસ્મરણ પછી આપણે વિષ્ણુના સ્વરૂપને નિહાળીએ તો તેમનાં આયુધો છે : શંખ, ચક, ગદ્દા અને પદ્મ. 
આ આયુધો કોઈ બહારના અસુરનો જ નહીં, પણ આપણી આસુરી વૃત્તિઓનો નાશ કરતાર છે. 

પહેલાં તો શંખને લઈએ. 

શંખ : ધ્વનિનું પ્રતીક છે. આ શંખ આપણાં શ્રવણ (શ્રવણેન્દ્રિય)ને પરમાત્મા ભણી એકાગ્ર કરે છે. 
એટલે નામનું સ્મરણ વધુ સ્થિર અને ચૈતન્યમય બને છે. એ પછી આવે છે - 

સુદર્શન ચક : સુદર્શન શબ્દ આપણી દર્શનેન્ટ્રિયને, દિને પ્રકાશિત કરે છે. પરમાત્માના આનંદમય 
સ્વરૂપની ઉપરાંત તેમના જ્ઞાનમય સ્વરૃપને પ્રગટ કરે છે. જે માત્ર સ્મૃતિ છે તે દષ્ટિમાં પરિવર્તન પામે છે. હવે 
પછી લઈએ ગદા અને પદ્મ. 

ગદ્ય : ગદ્ય એ ગર્વનું દલન કરતી શક્તિ છે. અને ગવૉન્નત પ્રાણને નમાવી તેની વાણીને ગદગદ કરે છે. 
આવી વાણી માત્ર મૌખિક કે વૈખરી નથી રહેતી, પણ હદયમાં રહેલા ભાવથી ભીની અને આર્ટ બને છે. 

પદ્ય : છેલા આયુધ પદ્મની અંદર ગંધતત્ત્વ રહેલું છે, તે આપણી ઘ્રાણેન્્રિયને શુદ્ધ કરે છે. 

આમ શંખ દ્વારા આપણા કર્ણો, સુદર્શન દ્રારા આપણી દષ્ટિ અને પદ્મ (કમલ) દ્રારા આપણા ધાસ 
પાવન થાય છે. કમલ સાથે વાયુ-લહરી અને સુગંધ બન્ને જોડાયેલાં છે. કમલવનની વાયુ-લહરી ત્વચાને સ્પર્શ 
કરે તો સમગ્ર શરીરમાં કેવો આહ્લાદ વ્યાપી જાય છે ! 

આકાશ એટલે શબ્દ, વાયુ એટલે સ્પર્શ, તેજ એટલે રૂપ, જળ એટલે રસ અને પૃથ્વી એટલે ગંધ. એ 
રીતે પાંચ તન્માત્રાઓ આપણા અંતરાત્માને વિષ્ણુના પરમ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે અને આવું દર્શન આપણા 
સમગ્ર અસ્તિત્વને ભરી દે ત્યારે આપણો અહંકાર એ પરમને ચરણે આનંદથી નમી પડે છે, કારણ કે આવું 
દર્શન પણ તેમની કૃપાથી જ થાય છે. 

ધુવ જ્યારે વિષ્ણુનું દર્શન કરે છે ત્યારે તે અંગેઅંગથી ભગવાનને જણે પી જતો હોય, એમ લાગે 
છે. પોતામાં રહેલી ભગવદ્‌-શક્તિનો તે આવિભાંવ અનુભવે છે. પહેલાં તો ભગવદ્દર્શનથી કુવની વાણી 
રંધાઈ જાય છે, પણ ભગવાન વિષ્ણુ તેના કંઠને પોતાના શંખનો સ્પર્શ કરે છે ત્યારે ઘુવ મુકત કકે ગાન 
કરી ઊઠે છે : ર 


યોડન્તઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપાં 
સંજીવયત્યખિલશક્તિધર: સ્વધામ્ના, 
અન્યાંશ્ર હસ્તચરણશ્રવણત્વગાદીત્‌ 
પ્રાણાન્રમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યમ્‌ । 
(શ્રીમદભાગવત : ૪-૯-૬) 
(સર્વશક્તિધર ભગવાન પોતાની ચેતનાથી મારા અંતરમાં પ્રવેશીને મારી સૂતેલી વાણી, તેમ જ હાથ, 
પગ, કાન અને ત્વચાને નવું જીવન આપે છે, એવા પરમપુરુષ ભગવાનને હું વંદન કહું છું.) 
વિષ્ણુના કંઠને કંબુકંઠ કહેવામાં આવે છ, કંબુ એટલે શંખની આદૃત્તિ અને તેના ધ્વનિ ભણી આ સંકેત 
છે. તંત્રની પરેભાષામાં કરીએ * 
“શંખથી નાદ જાગે ને 
નાદ જ્યોતિ-બિદુમાં કરે, 
બિંદુના સ્ફોટથી સિંધુ, 
સિંઘુથી પૃથ્વી પાંગરે.'' 
રાખ એટલે નાદ, સુદર્શન એટલે બિંદુ, ગદા એટલે સ્ફોટ, જે ધડાકા સાથે બિંદુને ભેદે છે, અને 
કમલ એટલે કલા, જે કાલના કલન દ્રારા સૃષ્ટિરૂપે વિકસિત થાય છે. વિષ્ણુનો આ જલે, સ્થલે, પર્વતમંડલે 
આવિર્ભાવ છે. 
બહુ નાનકડાં લાગતાં પ્રતીકોમાં છુપાઈ રહેલી, પણ પ્રગટ કરવામાં આવે તો વ્યામ સ્વરૂપ ધરતી આ 
આપણી પોતાની જ સુમ શક્તિઓ છે. વામનમાં રહેલું આ વિરાટ દર્શન છે. માત્ર એને પ્રતીક તરીકે જ 
પૂજવાને બદલે આપણા પ્રાણમાં પૂરવામાં આવે તો એ માનવ-સ્વરૂપમાં જ રહેલા મહિમાનો અનુભવ કરાવે 
છે. એ જ છે પરમ દર્શનની ફલશ્રુતિ. 


મકરન્દ દવે 
. 
હાઇફુ 
કરતાં ૧/તો સુહવ/ પંખ? 
વાયુ સંગે સૂકાં, છે તણ ૮હ5/, ગયો ' 
6/૯/ સ/ભળે / થંભ! સમીર / 
હ/ળિથ! ઊડું પવત "જે 
ટૂલ કોઈ હવામાં - ર્‌ અહારો-વાદળ 
અ! પતંગિયું / વેરવિખેર / 


પરાગ મ. ત્રિવેદી 


*.. 


દર્શ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૦૨ 





ર૧૬ ૪૬૦૩ 


સાંપ્રત પ્રવાહો ' 


-ક-ક્-ડ્--ક્ડ-કડડ-ડડ---ડઝડઝ્કડડ-ડ-ડડ ડક 


ધીરુબહેન પટેલને સાહિત્ય અકાદમી એવૉર્ડ 
સુપ્રસિદ્ધ લેખિકા શ્રી ધીરુબહેન પટેલને એમની 
લઘુનવલ 'આગંતુક' (૧૯૯૬)ને માટે દિલ્હી સાહિત્ય 
અકાદમીનો એવૉર્ડ એનાયત થયાની નાહેરાત તાજેતરમાં 
થઈ હતી. શ્રી ધીરુબહેનને ઘણા એવૉર્ડ મળેલા છે. 
ખાસ કરીને તેમને ૧૯૯૫નો શ્રી દર્શક ફાઉન્ડેશનનો 
રૂ. એક લાખનો એવૉર્ડ મળ્યો હતો. તેમનાં સંખ્યાબંધ 
પુસ્તકો પ્રગટ થયાં છે. લઘુનવલ '“આગંતુક'માં સાધુ 
ઈશાનને સંસારમાં પાછા ફરવું પડે એ પરિસ્થિતિને 
કલાત્મક અભિવ્યક્તિ આપવામાં આવી છે. ધીરુબહેનની 
કૃતિઓમાં વિશિષ્ઠ સંવેદનશીલતા નવા મળે છે. તેમની 
“વાંસનો અંકુર', “આંધળી ગલી', 'હુતાશન' વગેરે 
કૃતિઓ સાહિત્યરસિકોમાં લોકપ્રિય બની છે. ૧૯૯૬માં 
પ્રગટ થયેલી “આગંતુક' ૨૦૦૦માં પુનઃમુદ્રિત થયેલી 
છે. આ પ્રસંગે શ્રી ધીર્બહેનને હાર્દિક અભિનંદન અને 
શુભેચ્છાઓ. 
શ્રી મોહનલાલ પટેલનો અમૃત મહોત્સવ 
આપણા અગ્રણી અને સત્ત્વશીલ સર્જક તેમજ 
શિક્ષણકાર શ્રી મોહનલાલ પટેલનો અમૃત મહોત્સવ 
પાટણમાં તા. ૨૮ ડિસે. ૨૦૦૧ના રોજ ઊજવાયો હતો. 
આ પ્રસંગે શ્રી મોહનલાલ પટેલ અધ્યયન ગ્રંથ અને 
અમૃતપર્વ ગ્રંથનું વિમોચન થયું હતું. શ્રી મોહનલાલ 
પટેલને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. 
ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદનું ૨૧મું અધિવેશન 
ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદનું ર૧મું અધિવેશન તા. 
૨૪, ર૮ અને ર૯ નવેમ્બર ર૦૦૧ના રોજ રાજસ્થાનના 
કોટા નગરમાં ગુજરાતી સમાજ ટ્રસટ દ્વારા સંચાલિત 
સમર્પણ સેવા સમિતિ દ્વારા પરિષદનાં પ્રમુખ ડા. 
ભારતીબેન શેલતની અધ્યક્ષતામાં યોજવામાં આવ્યું. 
પરિષદપ્રમુખ ડૉ. ભારતીબેન શેલતે પોતાના પ્રમુખીય 
વક્તવ્યમાં ઇંતિહાસવિદ્યામાં સત્યાર્થના પરિશોધન પર 
ભાર મૂક્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે આજે ઇતિહાસની 


જાન્યુઆરી ૨૦૦ર : ૨૦૩ 





તંત્રી 


બદલાયેલી વિભાવનાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં રાજકીય સાથે 
સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસનાં વિવિધ પાસાંઓ - ધર્મ, કલા, 
સંસ્કૃતિ, ભાષા, સાહિત્ય, કાલગણના જેવા પાસાંઓ- 
નો પણ અભ્યાસ થવો આવશ્યક છે. તેઓશ્રીએ 
ગુજરાતનાં શિલાલેખો, તામ્રપત્રો, સિક્કાઓનું એતિહાસિક 
વિશ્લેષણ એ વિષય પર સંભાષણ કર્યું હતું. 

અંતમાં પરિષદના મંત્રી ડૉ. થૉમસ પરમારે 
આયોજકોનો આભાર માન્યો હતો અને સભાનું સંચાલન 
કર્યું હતું. 
પૂ. રવિશંકર મહારાજ વ્યસન - નિષેધ પુરસ્કાર 

આયુ ટ્રસ્ટ'ના મે. ટ્રસ્ટી શ્રી વૈઘ શોભન વસાણી 
જણાવે છે કે પૂ. રવિશંકર મહારાજ વ્યસન - નિષેધ 
પુરસ્કાર સ્પર્ધા માટે કોઈ પણ ન્ાતનાં વ્યસનને લગતી 
પ્રગટ થયેલી (લેખ, કાવ્ય, વાર્તા, નાટક, રૂપક વગેરે 
રૂપે) છપાયેલી સાહિત્યકૃતિ અને (આકાશવાણી- 
વાર્તાલાપ, દૂરદર્શન-વાર્તાલાપ, ઓંડિયો-વિડિયો કૅસેટ, 
કાર્ટૂન, ચિત્ર, પ્રવચનો, પ્રવૃત્તિ વગેરે) સાહિત્યેતર કૃતિ 
૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦ર સુધીમાં મોકલી આપવી. બત્રે 
પ્રકારમાંથી એક એક ઉત્તમ કૃતિને ર્‌. બે-બે હન્નર 
પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. ફૉર્મ મેળવવા માટે સંપર્ક- 
સ્થળ : “આયુ ટ્રસ્ટ', €/૦. વૈધ શોભન વસાણી, 
આયુ સેન્ટર, ૩૦૩, હરેકૃષ્ણ કૉમ્પલેકસ, પ્રીતમનગર, 
એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 
અનુબહેનનું અવસાન 

“ઉદ્દેશ'ના ગયા માસના અંકમાં 'વિચારશિબિર'ની 
નોંધ લીધી હતી. આ 'વિચારશિવિર'નાં પ્રણેતા 
અનુબહેનનું તાજેતરમાં દુ:ખદ અવસાન થયું છે. તેઓ 
ગુજરાતનાં “મધર ટેરેસા' કહેવાતાં. તેમને સારવાર માટે 
મુંબઈથી ગોરજના મુનિ આશ્રમ લઈ જવાતાં હતાં, ત્યારે 
વલસાડ નજક તેમણે છેલ્લા શ્વાસ લીધા. ૫૪ વર્ષ પૂરાં 
કરી ચૂકેલાં અનુબહેને આદિવાસી વિસ્તારમાં સેવાપ્રવૃત્ત 
અને અનેક સમાજોપયોગી પ્રવૃત્તિઓ કરી હતી. તેમણે 


હ્ય 


ગુજરાતમાં મોટી કૅન્સર હૉસ્પિટલની સ્થાપના કરવામાં 
પણ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. આવાં સેવાભાવી 
વિદુષીના અવસાનથી ગુજરાતના સંસ્કારજીવનને મોટી 
ખોટ પડી છે. પ્રભુ તેમના આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે 
એ પ્રાર્થના. 
ગઝલકાર શ્યામ સાધુનું અવસાન 

આપણા એક ભાવતાશાળી અને સમર્થ ગઝલકાર 
શ્રી શ્યામ સાધુનું તાજેતરમાં દુ:ખદ અવસાન થયું છે. 
તે પોતાની રચનાઓ પ્રકાશનાર્થે મોકલતા. તેમની “ન શોધો' 
અને 'પગથારમાં' 'ઉદ્દેશ'માં પ્રગઠ કરેલી, અત્યંત ગરીબાઈમાં 
જવતા હોવા છતાં તેમની સાહિત્યલગની અનન્ય હતી. 
પ્રભુ તેમના આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
“શિશુવિહાર'ના માનભાઈ ભટ્ટનું દુઃખદ અવસાન 

ભાવનગરની 'શિશુવિહાર' સંસ્થાના સ્થાપક અને 
લોકસેવક, બાળકોના સાચા પ્રેમી શ્રી માનભાઈ ભટ્ટનું 
તા. ર-૧-ર૦૦રના રોજ અવસાન થતાં ગુજરાતના 
સંસ્કાર અને શિક્ષણના ક્ષેત્રને ન પુરાય એવી ખોટ પડી 
છે. તેમને 'શિશુવિહાર'માં પ્રત્યક્ષ મળવાનું બનેલું અને 


ફોન ઉપર પણ ઘણી વાર વાતચીત થયેલી, પ્રભુ તેમના 
અવસાનનું દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ તેમનાં પત્ની 
હીરાબહેન, ભાઈ પ્રેમશંકરભાઈ, પુત્રી ઇન્દ્દાબહેન વગેરે 
કુટુંબીજનોને અર્પે અને સદ્ગતના આત્માને ચિરશાંતિ 
અર્પે એ પ્રાર્થના. 
વિદ્યાવ્યાસંગી અને લેખક મોહનભાઈ શં. 
પટેલનું દુઃખદ અવસાન 
વડોદરા કૉલેજના મારા સીનિયર સહાધ્યાયી શ્રી 
મોહનભાઈ શં. પટેલનું તા. ર-૧-૨૦૦રના રોજ દુ:ખદ 
અવસાન થયું છે. તેઓ ૮ર વર્ષના હતા. અત્યંત 
તેજસ્વી વિદ્યાર્થી તરીકે તેમની નામના હતી. ઉમરમાં 
અને અભ્યાસમાં મોટા હોવા છતાં એક સન્મિત્ર તરીકે 
તેમનો ચાલુ સંબંધ રહેલો. થોડા દિવસ પહેલાં જ 
મળવાનું બનેલું. તેમના અવસાનનું દુ:ખ સહન કરવાની 
પ્રભુ તેમનાં પત્ની હંસાબહેનને, અમેરિકા-સ્થિત પુત્રોને 
અને કુટુંબીજનોને શક્તિ અર્પે અને સદ્ગતના આત્માને 
ચિરશાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
મ. 


“ઉત્તેશ' માસિક અંગેનું માહિતીપત્રક 
[ફોર્મ ૪ (નિયમ આઠ મુજબ)] 


* પ્રકાશનસ્થળ 
- પ્રોકાશનની સામયિકતા 
- મુદ્રક 
રાષ્ટ્રીયતા 
સરનામું 
ન તંત્રી 
રાષ્ટ્રીયતા 
સરનામું 
. માલિકનું નામ/સરનામું : 


: અમદાવાદ 
: માસિક 


: રમણલાલ જેશી 
: ભારતીય 


: રમણલાલ જેરી 
: ભારતીય 


|| તા. 1૦-૧-૨૦૦૨ 





બ્ટ્શ 





: ૨, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપ્‌રા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


: ૨, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
ઉદ્દેરા ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન સોસા., નવરંગપુરા, અમદદાવાદ-૯ 


હું, રમણલાલ જોશી, આથી નહેર કરું છું કે ઉપર આપેલી વિગતો મારી જાણ અને' સમજ મુજબ 
બરાબર છે. 


રમણલાલ જોશી 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર ; ૨૦૪ 


મોહનભાઈ શં. પટેલનો એક પત્ર 





પ્રિય ભાઈ, 

તમારો પત્ર મળ્યો. મારા અનર્થ જીવનમાં કશોક 
અર્થ છે એમ તમે લખો છો, પણ મને સાચું લાગતું 
નથી. મારા જીવનને આટલા ગહન અને નિબિડ 
સંસ્પર્શથી ધન્ય બનાવનારા તમારા જેવા સ્નેહી ને 
હેતાળ ભાઈને મારા જીવનમાં પ્રવેશવાનો અનધિકાર હું 
સ્વીકારી શકું નહિ. તમને મારા જીવન વિશે ગમે તે 
પ્રશ્ન પૂછવાનો અધિકાર છે. પરંતુ મારું મૂલ્ય આંકવામાં 
તમે મારા તરફ પક્ષપાત જ બતાવ્યો છે એમ મને તો 
લાગે છે. 

પહેલાં મને માનવજાત પર બહુ વિશ્વાસ હતો. 
એટલે હું માનતો કે મારી સાથે જ જેને રહેવાનું છે 
એને હું માણું બનાવીશ, ને ને..... 

પછી નથી લખી શક્તો. માફ કરજે. પત્ર લખતાં 
લખતાં મેલોડ્રામૅટિક થઈ જવાયું. પરન્તુ હવે તો એમ 
લાગે છ કે સમસ્ત માણસન્ાતમાંથી માનવતાની જ 
બાદબાકી ઈશ્વરે કરી લીધી છે એટલે શેષ શું રહે ? 
મારા જીવનના આ અનુભવો... હું ધીરે ધીરે માનવદ્રોહી 
બની જાઉં તોયે મને નવાઈ નહિ લાગે. જોકે મારી 
મથામણ તો ચાલુ જ છે. પણ હવે જીવનના એ વિભાગ 
પર પૂર્ણવિરામની છાપ મારવાનું નક્કી કર્યું છે. નક્કી 
કરવામાં બહુ મુશ્કેલી નથી આવતી, પરન્તુ તે પ્રમાણે 
આચરતાં હદયના કેટલા ખણ્ડો થઈ ન્ય છે ! મેં તો 
અનુભવ્યું છે કે આપણા હૈયાની સુકુમારતાને લોકો 
વટાવી ખાવા માગે છે. યથોચિત સંમાન એ પામતી 
નથી. પણ એમાં કોઈનો દોષ શો કાઢવો ? દ્દરોષ આપણો 
જ, આપણે એવા નથી થઈ શકતા. 

ભવિષ્યનો કાર્યક્રમ તમને શું લખું ? હમણાં તો 
નૌકાનું સુકાન છોડી દીધું છે અને જ્યાં જવું હોય ત્યાં 
ભલે જય. અનણ્યા સમુદ્રે જઈ ચઢવું હશે તોયે હું 
એને નથી ખાળવાનો. ખડક સાથે અફળાવું હશે તોયે 
હું એને ના નથી કહેવાનો. તમને કદાચ આ બધું હસવા 
જેવુ લાગે તો નવાઈ નહિ. આવી હાસ્યાસ્પદ બહાદુરી 


જનયુઆરી ર૦૦ર : ૨૦૫ 





સંપાદક : રમણલાલ /જોફી- 


ક 
ક હિઝ. 08 ન 
સિ 


હક કા સયમ પત 


ઘણાંના જીવનમાં આવીં પડે છે. પરન્તુ મારા આ 
નિર્ણયને હું બહાદુરી લેખતો નથી. એમાં કશા વીરરસનું 
નિરૂપણ છે એમેય માનતો નથી. વ્યર્થતાના ખડકો સાથે 
અથડાયેલા મનનો એ ધ્વનિ છે, એટલું જ, ને એટલે 
એ નિર્ણયમાં સચ્ચાઈનો રણકો પણ છે. 

મારી એક વિનંતી તમારે સ્વીકારવાની છે. મને 
પહેલાં માનપાનના મેળાવડાનો નાયક ન બનાવતા. 
રમણભાઈ, કશુંયે સ્વીકારવાને પાત્ર મારું મન રહ્યું નથી. 
ને તમારો પ્રેમ અપાત્રને દઈ તમારા મનનેય આઘાત 
લાગે એવું શું કરવા કરવું 7 હું તમારે શરણે છું. 
શરણાગતની દુર્દશા કરવી એ આપણા સંસારમાં તો 
મહાપાતક લેખાય છે, એ ખબર છે ? 

રમણભાઈ, મારું દાંપત્ય આટલું બધું વ્યર્થ થઈ 
ઊઠશે એ મેં કલ્પ્યું નહોતું. હઝ તમને સોમા ભાગની 
વીગતો પણ ખબર નથી એટલે સાણું છે. નહિ તો તમારા 
હદયને વળી પાછી વધારે વેદના થાત. 

પૂજ્યપાદ ચતુરભાઈસાહેબની પ્રેમપ્રસાદી પામનાર 
ધન્ય થઈ જય છે. એમના વાત્સલ્યે દીધેલા પાથેયથી 
મારી યાત્રામાં મને મોટી સાહાય્ય મળી રહે છે. એમને 
મારા અંતરના પ્રણામ. એક વખત ત્યાં આવ્યૉ ત્યારે 
મળવાનું મેં એમને કહ્યું હતું, પણ મળી શકાયું નહોતું. 
ને ફરી નથી તો પત્ર લખાયો, નથી રૃબરૃ મળી શકાયું. 

તમારી મેળાવડાની વાર્તાનો નાયક મને ન 
બનાવશો એમ ફરીથી આર્જવપૂર્ણ નેત્રે તમારી સામે 
જોઈ વીનવું છું. સાહેબને પણ મારા વતી કહો તો... 

તમારો અભ્યાસ દીપી ઊઠો એવી પરમ મંગલતાભરી 
આશિષ. મારો પેલો નિબંધ બુકયોસ્ટથી મોકલું છું. 

ભાઈ શાન્તિભાઈને મારાં સ્મરણ કહેશો. એમની 
પણ તૈયારી સારી છે. પ્રભુ એમને એમનો અભ્યાસ 
તેજસ્વી બનાવવામાં બધું અનુકૂળ કરી આપે. 
પ્રેયસ્‌, 
વલ્લભવિધાનગર 
૨ર૪-૧ર-૧૯૪૮ 


દ 
મોહનભાઈનાં સ્નેહસ્મરણ 


બ્દ્શ 


વીસરાઈ ગયેલાં બે પુસ્તકો 





પ્રવાસવર્ણનના પુસ્તક પાસે આપણી પહેલી 
અપેક્ષા એ છે કે એ પ્રદેશવિશેષનો તેમ જ એ પ્રદેશના 
પ્રવાસી લેખકનો પરિચય કરાવે. શ્રી નાનજી કાલિદ્દાસ 
મહેતાનાં બે પ્રવાસપુસ્તકો 'તપોભૂમિ બદરી-કેદાર' અને 
'યુરોપનો પ્રવાસ'માં આવો પરિચય થાય છે. 

બદરી-કેદાશનો પ્રવાસ લેખકે ઈ.સ. ૧૯૪૪માં 
અને યુરોપનો પ્રવાસ ૧૯૨૯માં કરેલો. બન્ેનાં પ્રયોજન 
નોખાં હતાં. બદરી-કેદારના પ્રવાસ પાછળ ધાર્મિક હેતુ 
રહેલો હતો : 

“વષોથી તપોભૂમિ બદરીનાથ અને કેદારનાથ 
જવાની ઇચ્છા જગી હતી. ગયે વર્ષે એ ઇંચ્છાએ મૂર્ત 
સ્વરૂપ લીધું અને જેમજેમ એ વિષય પર વિચાર કરતો 
ગયો તેમતેમ હરિનાં દર્શને સત્વર જવાય તો સારું એવી 
માન્યતા બંધાતી ગઈ... બદરીનાથમાં નરનારાયણે 
ત્તપશ્ચર્યા કરી છે. કેદારનાથમાં ભગવાન શંકર બિરાજે 
છે. બરફની એ ગિરિમાળામાં એ બે મોટા દેવ વિષ્ણુ 
અને શંકર યુગયુગથી દર્શન દેતા જગત સમક્ષ 
આર્યાવર્તની ધર્મભાવનાના સંદેશ આપી રહ્યા છે. એ 
મહાન શક્તિના ધામ સમી હિમાલયની તપોભૂમિ છે. 
- એ સર્વ હકીકતો મળતી ગઈ, તેમતેમ હરિનાં દર્શન 
સત્વર કરવાની તમન્ના જાગતી ગઈ.'' (પ. ૧-૨). 

'યુરોપનો પ્રવાસ'ના નિવેદનમાં કહેલું છે : 

“યુરોપનો પ્રવાસ કરવામાં મારો પ્રધાન હેતુ ત્યાંના 
વેપાર અને હુત્તર- ઉદ્યોગો નજરે નિહાળવાનો અને મારાં 
પોતાનાં કારખાનાંઓ માટે કેટલીક ભારે કિંમતની મશીનરી 
નજરે જોઈ, તપાસીને ખરીદ કરવાનો હતો. એટલે મારા 
પ્રવાસમાં મેં યુરોપનું નિરીક્ષણ માત્ર એક વેપારીની એક 
કારખાનાદારની દષ્ટિએ જ કરેલું છે, અને તે સ્વરૂપમાં 
જ આ પુસ્તકમાં રજૂ કરેલું છે.'' 

પ્રવાસી-લેખકને ભલે મુખ્યત્વે આ હેતુ વરેલો 
હોય, પરંતુ એમનાં રસ-રુચિ, જિજ્ઞાસાવૃત્તિ, સહજ 
કુતૂહલ અને વિસ્મયભાવ બીજી અનેક બાબતોની 


ક્ટ્શ 





ધીરેન્દ્ર મહેતા 


નણકારી મેળવવા અને એમાં ઊંડા ઊતરવા તેમ, જ 
ઝીણવટથી જોવા પ્રેરે છે. 'યુરોપનો પ્રવાસ'માં એમણે 
પોતે કહેલું છે : 

“મારો બીન્ને હેતુ યુરોપના લોકોની રહેણીકરણી, 
રીતભાત, વ્યવહારની અને વ્યાપારની કુશળતા, શૌર્ય, 
સંસ્કૃતિ અને સૌજન્ય નજરે નિહાળવાનો પણ હતો.'' 
(પ. ૪). 

પરંતુ અહીં ખાસ કહેવા જેવી વાત એ છે કે આ 
પુસ્તકમાં નિરૂપણ પ્રધાન હેતુને ગૌણ કરીને ગૌણને 
પ્રધાન કરતું જણાય છે. એની પાછળ એમની આ 
પ્રકૃતિ પ્રવર્તતી જણાય છે, જે એમને પ્રવાસલેખન 
માદે અધિકારી ઠેરવે છે અને વાચકને પણ એમના 
નિરૂપણમાં એ જ કારણે રસ પડે છે. 

એક ધનાઢય વ્યક્તિએ કરેલા આ પ્રવાસો છે 
એટલે અહીં જે અવલોકન થયેલું છે તે અમુક સ્તરનું 
હોય એ સમજી શકાય એવી વાત છે. બન્ને પ્રવાસ 
માટેની તૈયારીમાંથી જ એનો ખ્યાલ તો આવી જાય'છે. 
પરંતુ કહેવું જોઈએ કે આ શ્રીમંત પ્રવાસીએ 
સામાન્યજનને લક્ષમાં રાખીને 'બદરી-કેદાર'ના 
નિરૂપણમાં યથાવકાશ વચ્ચે વચ્ચે તેમ જ પ્રવાસવર્ણનને 
અંતે અલગ પ્રકરણ ફાળવીને તથા નવ પરિશિષ્ટ) ઉમેરીને 
પૂરેપૂરી વિગત સાથેની અગત્યની સૂચનાઓ, માહિતી 
અને માર્ગદર્શન પણ આપેલાં છે. “યુરોપનો પ્રવાસ'માં 
પણ એ વિવેકપુરસ્સર આવી માહિતી આપતા રહે છે. 
પ્રવાસવર્ણનકાર માર્ગદર્શક કે ભોમિયો બને એવી એક 
અપેક્ષા પણ રહે છે તે અહીં વિશેષપણે કે સહજ 
સંતોષાય છે. આમ થઈ શક્યું છે એનું કારણ આ 
લેખકની તીવ્ર જિજ્ઞાસાવૃત્તિ છે. 'હરકી પેઢી', “ચટ્ટી'નો 
અર્થ હોય કે કેદારનાથ વિશેની કોઈ આખ્યાયિકા હોય, 
એને વિશે એ ઉત્સુક રહે છે. યુરોપના પ્રવાસ દરમિયાન 
પણ મૉંબાસાથી નેપલ્સ જતાં રસ્તામાં જે બંદરો આવે 
છે તેની મુલાકાત લેવાનું એ ચૂકતા -નથી અને 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ૨૦૬ 


મુલાકાતના સ્થળનું ઝીણવટથી અવલોકન કરે છે. એ 
દરમિયાન પરિવેશ, વિસ્તાર, વસ્તી, પ્રજાજીવન, 
કેળવણી, સ્રીઓની સ્થિતિ, વેપારઉધોગ, રાજકીય 
પરિસ્થિતિ અંગેની કેટકેટલી માહિતી એ પ્રયત્ન કરીકરીને 
મેળવે છે ! નગરજીવન અને ગ્રામજીવનની જે માહિતી 
એ આપે છે એમાં આવું એક વ્યક્તિત્વધોતક નિરીક્ષણ 
ધ્યાન ખેચે છે : 

“યુરોપમાં દેશદેશની પ્રજન વચ્ચે જેમ હુત્નર- 
ઉધોગો અને કલા-કારીગરીની હરીફાઈ ચાલે છે તેમ 
ખૂબસૂરતીની, રીતભાતની, ઊંચા ખાનદાનની, 
તંદુરસ્તીની, કામ કરવાની, મોજશોખ ભોગવવાની અને 
સ્વદેશપ્રેમની તેમ જ દેશ માટે મરી ફીટવાની પણ સર્વત્ર 
હરીફાઈ ચાલે છે અને તેમાં એક દેશનો વતની પોતાને 
બીન દેશના વતની કરતાં કોઈ રીતે નબળો ગણાવવા 
માગતો નથી.'' (પુ. ૮૦). 

આ રીતે એ પોલાન્ડ, નોર્વે, સ્વીડનની પ્રજ્નની 
જર્મનીની પ્રનન સાથે તુલના કરે છે. કેરો જેવા શહેર 
વિશે લખતાં એમણે એનું એક સાંસ્કૃતિક શબ્દચિત્ર 
દોર્યું છે. એવું જ ચિત્ર ઇંટાલીનાં નેપલ્સ, રોમ, વેનિસ 
જેવાં શહેરોનું મણ આલેખ્યું છે. તો જર્મનીના પ્રજકીય 
વ્યક્તિત્વની રેખાઓ સંવેદનાત્મક રીતે ઉપસાવી આપી 
છે. મ્યૂઝિયમ, પ્રાણીસંગ્રહસ્થાન, ગ્રંથાલયો, થિયેટરો 
અને બીજ જે જે જાહેર ઇંમારતોની મુલાકાત એ લે છે 
તેની વિશિષ્ઠતાઓ વર્ણવવાનું ચૂકતા નથી, એટલું જ 
નહિ, એ વિશે પ્રતિભાવો પણ આપે છે. પોતાનું 
નિવાસસ્થાન, સેન્ટ પીટરનું દેવળ, પીઝાનો ઢળતો 
મિનારો, આરસપહાણની કલાકૃતિઓ સાથેનું લંડનનું 
મૅડમ તુસોનું એક્ઝિબિશન, બ્રિટિશ ઇન્ડિયા સ્ટીમ 
નૅવિગેશન કંપની, મ્યૂનિકની 'ઓબ્ઝરવેટરી', મૉન્ટે 
કાર્લોનો કેસીનો, મિલાનનું કબ્રસ્તાન જેવાં સ્થળોનાં 
વર્ણનો પણ વિગતખચિત છે. એમાં દરેક દેશની 
કલાઓનો યથેચ્છ પરિચય કરાવવાની લેખકની વૃત્તિ 
ડોકાય છે. માઇકલએન્જલોન! ચિત્ર વિશે, પીઝાનાં 
શિલ્પો વિશે એ અહોભાવ વ્યકત કરે છે. સંગીત 
અને નાટકનો કાર્યક્રમ, ડરબીની ફૂટબૉલની મૅચ 
માણવાની ઇચ્છા પણ એમને થાય છે. આ પ્રકારના 


જાન્યુઆરી ર૦૦૨ : ૨૦૪ 





નિરૂપણને સમગ્ર રીતે ધ્યાનમાં લેતાં એમ સમજાય છે 
કે આ લેખકને મન કોઈ પણ સ્થળ એટલે તેનો 
ભૌગોલિક પરિવેશ કે રાજકીય પરિસ્થિતિ જ નહિ, પરંતુ 
સાંસ્કૃતિક સંદર્ભ, પ 

જિજ્ઞાસાવૃત્તિની સાથેસાથે સહજ કુતૂહલવૃત્તિ 
પણ આ પ્રવાસી લેખકમાં છે. વિમાનમાંથી ધુમાડો 
છોડીને જાહેરખબર લખવાની વાત એ કેટલા કુતૂહલથી 
કરે છે ! એવું જ લંડનની ટ્યૂબ રેલવે, સ્પેનમાં નવા 
મળેલી યાંત્રિક સીડી, ડ્રેસ્ડન (સેકસની : જર્મની)ના 
પ્રદર્શનમાં જોયેલા ગોળ ફરતા સાત મજલાના મકાન 
અને સ્કૉટલેન્ડમાં ઘેટાં અને ગાયોની રખેવાળી કરતાં 
કૂતરાંઓની બાબતમાં છે. 

યુરોપની પ્રજાના અનેક ગુણોથી અત્યંત પ્રભાવિત 
હીવા છતાં આ પ્રવાસીનું હૃદય દેશપ્રેમ અને દેશદાઝથી 
છલોઇલ છે, એવી પ્રતીતિ આ બેઉ પુસ્તકોમાં અનેક 
ઠેકાણે થાય છે. પ્રવાસ દરમિયાન એમને જ્યાં જ્યાં 
રાષ્્ર9ીય ભાવનાનાં દર્શન થાય છે ત્યાં ત્યાં એ પુલકિત 
બને છે. બદરી-કેદારના પ્રવાસ દરમિયાન બ્રહ્મઘાઢ પર, 
કેદારનાથના મંદિરમાં ભાવપૂર્વક એકત્ર થયેલા વિવિધ 
પ્રાન્ત અને ધર્મના લોકોમાં એમને ભારતની એકાત્મતા 
દેખાય છે. આવા પ્રસંગે એ સમજાય છે કે આ લેખક 
યાત્રાના મર્મને બરોબર સમજ શક્યા છે. ગંગાકઠે 
બેસીને એ સ્વદેશહિતચિતા કરે છે. “યુરોપને પ્રવાસ'માં 
એ પશ્ચિમી સભ્યતા અને કૌશલના સંદર્ભમાં આપણા 
દેશની વર્તમાન સ્થિતિનો વિચાર કરે છે ત્યાં આપણી 
ઉજ્જ્વળ પરંપરાને ભૂલ્યા વિના યુરોપની પ્રજાઓ 
પાસેથી જે શીખવા જેવું છે એ શીખવા મદે અનુરોધ 
કરે છે અને એવા ગુણોનો પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણના આધારે 
નિર્દેશ પણ કરે છે. મ્યૂનિકમાં એક ઉધયોગશાળાની 
મુલાકાત લેતાં કેળવણીને અપાતા મહત્ત્વ અંગે તેમ જ 
પ્રજાઓના વિનયવિવેક વિશે, પોલીસની કામગીરી વિશે 
પ્રશંસાભર્યા ઉદગારો કાઢે છે. આવો અહોભાવ લેખકની 
જવનધર્મી દષ્ટિનો ધોતક બની રહે ઈ. બર્લિનના 
ઔદ્યોગિક વિકાસ અંગે જર્મન પ્રજાનું દર્શન આનું 
નોધપાત્ર દષ્ટાન્ત છે. આવો અહોભાવ લેખકની 
જીવનધર્મી[ દષ્ટિનો ધોતક બની રહે છે. પણ 


બટ 


સુખસગવડની સાથેસાથે આવતી વિલાસિતા અને તેમાં 
ખેંચાતા હિંદીઓ માટે લેખક ગ્લાનિ પણ અનુભવે છે. 
દેશપ્રીતિથી પ્રેરાઈને જ એ અનેક જગાએ 
હિંદીઓની દુર્દશા અંગે વસવસો કરે છે. મગડીશો બંદરે 
હિંદીઓ સાથે ચર્ચા કરતાં એમની પરતંત્રતા વિશે જાણીને 
એ ખેદ અનુભવે છે. એમને પોતાને પણ સ્ટીમરમાં જ 
ગોરા 'શેટલશે'ની અવહેલનાનો અનુભવ થઈ જાય છે. 
કેરોની મુલાકાત દરમિયાન ત્યાંની પ્રજા વિશે એ જે કંઈ 
વિચારે છે તેમાં પણ હિંદીઓનાં કુસંપ, ઈર્ષ્યા અને 
અસ્વચ્છતાને લઈને રંજની લાગણી ભળે છે : 
'કેરોની પ્રજા આમ પચરંગી છે, પરંતુ જ્યારે કોઈ 
પણ રાજદ્ારી પ્રશ્ન ઊભો થાય ત્યારે એ તમામ પ્રજા 
અંદર અંદરના ભેદભાવ ભૂલી જઈ પ્રત્યેક જન ઇંજિપ્શન 
(મિસરી) બની રહે છે. ત્યાં ધર્મના ટૂંકા ટૂંકા ભેદભાવ 
નથી, ન્યાતજાતના વાડાઓ અને ગોળ નથી, પરસ્પર 
ખાવાપીવામાં અભડાવાનું નથી, છતાં આવી સંપીલી 
દોઢ કરોડની પ્રજા આજે સો વરસ થયાં પરદેશી રાજ્યની 
ધૂંસરીમાંથી છૂટવા માંદે કરી રહેલા પ્રયત્નમાં હજી સંપૂર્ણ 
સફળ થઈ શકી નથી, એ ઉપરથી સહેજે વિચાર આવે 
છે કે અસંખ્ય કોમો અને અગણિત ધર્મોના વાડાઓવાળી, 
નિરંતર અંદર અંદર ઝઘડાઓ કરી રહેલી, પથ્થરની મૂર્તિઓ 
અને દરગાહો માટે સેકડોનાં લોહી રેડી નાખનારી હિન્દી 
પ્રજાને સ્વતંત્રતા કેમ અને કયારે મળશે ?'' (પૃ. ૧૫) 
આ પરથી સૂચવાય છે કે યાત્રા દરમિયાન આ 
યાત્રીની આંતર્યાત્રા પણ થતી રહી છે. આથી એમનો 
આ પ્રવાસગ્રંથ મૂલ્યબોધક પણ બન્યો છે. 
સ્વંદેશની પરતંત્રતા આ લેખકને ભારોભાર કે 
છે. જીવનનો ભરપૂર આનંદ લૂંટતી રોમની પ્રજાને જોઈને 
એમના મનમાં આપણી પરતંત્ર ગરીબ પ્રજાની સ્થિતિ 
માટે ઊંડી વ્યથા જગે છે, તો સેન્ટ પૉલના દેવળની 
કલાસમૃદ્ધિ જોઈને હિન્દુસ્તાનની નાશ પામેલી 
કલાસમૃદ્ધિનો વિચાર નિર્ભત્સનાનો ભાવ જગવે છે. 
બ્રિઠિશ સરકાર હિન્દુસ્તાનના ગૌરવખંડનની પ્રવૃત્તિ 
કરે છે એ કારણે લેખક ગ્લાનિ અનુભવે છે. સ્પેન અને 
જર્મનીમાં ભરાયેલા વિશ્વપ્રદર્શનમાં વરવો દેખાવ થયેલો 
જોઈને એમના મનમાં આત્મતિરસ્કારનો ભાવ જગે છે. 


ઉદ્દેશ 


લંડનમાં ભાલા-ઢાલ સાથે ઊભેલી બ્રિટાનિયાદેવીની 
પ્રતિમાના પગમાં સુવાડવામાં આવેલી હિદદેવીની વિકૃત 
મૂર્તિને જોઈને એ આક્રોશ અનુભવે છે. તો બીજી બાજુ 
પાર્લામેન્ટ હાઉસ જોઈને એક બાજુ એ વિષાદની લાગણી 
અનુભવે છે તો બીજી બાજુ અંગ્રેજ અને હિન્દી પ્રજાની 
તુલના એમનાથી થઈ જ્ય છે. હિન્દુસ્તાનની દુર્દશા 
માટેનું એક કારણ હિન્દીઓમાં દેશદાઝનો અભાવ છે 
એ વાત આ લેખક ઝીણવટથી સમજાવે છે. ઇંટાલીથી 
દ્દીપકલ્પ સમા ભારતના બંગાળ પ્રાતમાં નિમકની નિકાસ 
થાય છે, એ પરિસ્થિતિને તેઓ આ દષ્ટિએ જુએ છે. 
ઇંટાલીમાં ઠેર ઠેર વીરપુરુષોની પ્રતિમાઓ જેઈ ભારતમાંથી 
પ્રાચીન કાળની વીરપૂનન લુપ્ત થયાનો રંજ તેઓ 
અનુભવે છે. જિનીવામાં ભરાયેલી મજૂરસંઘની પરિષદમાં 
હિન્દુસ્તાનના પ્રતિનિધિઓની નિષ્ક્રિયતા જોઈને પણ 
એ ગ્લાનિ અનુભવે છે. 

આ પ્રકારની વિચારશીલતાને કારણે આ લેખકની 
પ્રકૃતિ ધાર્મિક અને કેટલીક માન્યતાઓ રૂઢિગત હોવા 
છતાં તેઓ અંધશ્રદ્ધાથી ખેંચાતા નથી. બદરી-કેદારના 
યાત્રાળુઓના ચાર પ્રકાર પાડીને 'દેખાદેખિયા'ને 
'શ્રદ્ધાળ'થી અલગ તારવે છે. ગૌરીકુંડની ગંદકી જોઈને 
એ ગ્લાનિ અનુભવે છે અને સ્વચ્છતા તથા વિશુદ્ધિને 
હિંદુ ધર્મની બે મુખ્ય જરૂરિયાત ગણાવે છે. દંભી, 
ડોળઘાલુ અને સ્વાર્થી ધ્રાહ્મણોથી, પ્રપંચી સંસ્થાઓથી 
એ આપણને ચેતવે છે; તો ગોદાનના જડ આચારની 
વ્યર્થતા એક રમૂજ પ્રસંગ વર્ણવીને પ્રત્યક્ષ કરે છે. 

ધર્મની જરૂરિયાત પ્રાપ્ત સમયસંદર્ભ વિચારીને 
લેખક સમજાવે છે. એનું વ્યાપક પરિપ્રેક્ય પણ એમાંથી 
સૂચવાય છે ;. 

“શ્રદ્ધા કડો કે અંધશ્રદ્ધા કહો, પણ હિદુસ્તાનનાં 
મંદિરો અને દેવો તેમના પ્રત્યેની ભક્તિથી આજે પણ 
હિંદુ ધર્મમાં શેષ રહેલાં છે. ધર્મને માટે વિધર્મીઓ સામે 
કરોડો માણસો અને અઢળક સમૃદ્ધિનો ભોગ દેવાયો 
છે, છતાં હજુ સુધી ૩૦ કરોડની પ્રજા એ જ ધર્મને 
વળગી રહી છે અને પોતાની વેદ ધર્મની શાખા અને 
સ્મૃતિ જનળવી રહી છે. ન મંદિરો ના હોત તો આટલા 
ભોગો અપાત નહિ, એમ વિચાર કરતાં લાગે છે. પણ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૨ : ર૦૮ 


૦૫૪ : ૪૦૦૪ ૪ોર્ભસ્નજ 
ટાકા? #૪ન)ગ્ટ ૫૦૦2 “19308 મનપા 95? 

78/* ર22 ,૪ હૃ ૪ 
“8179 [સિદ 9 “૪ [૦ 
90૯ ફે ક 

“દ 7૬12 3191017 હૂઇ૦ટા 
“8 શ્ર /*97202 હટ હટ છતછકે 9-7 
2790 2/80 ર હક જાટ /7* 7925 /7છવ્ફે 
“હસે 90200 દઇ 8ર છે 298 [2૪ 

“299 7-2 0/0 (09 005 72/99/09 78072742 
હ સ હેતે 7.649 77% 4 7/7 દ (જટ 
“ટ 2028 807-687 [2 10/ #78 6 છ 8જી 





ય્છ્છે 


9-82 79 //૮77 (28 7 


70 ડી ૪ (0 દૃ 
7ઉટ/ટ 7૮7070 770 )7*78072 


13119 [|૦છરકીમિર 


0 

"ઉ રાઇ 00૦2 છાર 
1 19]]૦ [09 છો-]તગ 2309 જ 1પાર2239)0૦ 
4મોળ ઉ0[)0 ફેપ્ટ હરે જાનો. પડશે 1:3320]ાસેપ્સારાદ 
ઝન ૫-9 ર0]23)0૬ 7મોન કજ ,હૉ3૬-02100 
પોએ્‌પ2ે, પજ સગા પરપરી, સે પ 
"ઉ છપછ ણસ જૂઠ પ/બ્છોર “હોતું ઉછેર 
0૬0) '1838182ર૦ “સિડ/9] 'ર35રે 'પદટોક્સોસ 
“રદ 'ર08] 938 પા 10/0ર 1-0] દાદર 
'છ)પત્‌2દ પ્ણ ર્યો કર કિર ॥- 
]8£ દછ 1૯ 'ઉ 1ર [2૬ 18 ગર ણેક 
180 રસ્ટ ફે કાભણે સાગ પદેશ પર પ્ણ ણેરે? 
મસ્હ]ીપ [0૫૫80] રૂપ કગ્સી 81-)ઊઞસ0ઝ॥ 

ઉ [દે ]-0 1પ ઊરાસગીત [5ર 1. 
દર 10 દર પ 'ઉ પરક [ર્મે પગોદસ 
ફરે ણભ 100૦ પદે ફઇ [પીત પરો ઉ પેછેટ 
]રાઝરણિજ પારસ) 102% કાતણે 1ના "ઉ ફેટેર્‌ હિર 
0₹0021% 1 (]દદા૩ દ 1 ૬ છેડ 5% 


,. બેગ દૈ્‌ત 1તૈપ હણે 1ર 9 
પ5 પટ 0 દવ 1ર1210021%0) ઉિઝર્સગલ રર 
સાગના [8 1.8૮ ]-10180 ડ્‌ ાકાણાહે હે 
૪08 1૫2 ॥-ગર્સાજ ણ? વસા પાદર, 
: ઉ 83 શષ 
પુ 104 ણભ પૃ,દ2૬-પ20૦ પોપ, 
"ઉ રેટ પેમ 1800 1ર 
ઉદા, 'ઉ ફઇ ॥મ્‌છ [6પ ૯ર [૯ પદ પી 18 
28 કાહ્ગાર] ણાજ્સ ૬ણ 1ઊાપ્દ્‌ય] 'ઉ [ગ્ર ણસ 
[૩081૯ [મહે કીદ્ગાડણી [જ છટ વાપ 'ઉ ણો 
ળો [કર્‌ ણી પીપ પીપ ]]*. ર૩ પ્‌ેનટદહોક, 
18,હ3ફ-8330 એપ), 11% પ કિએ ઉ 
ફૂટે? 600 31 ]--1061પછ 194902 રદ (રુમ /9 
1૯ પ્સીપીગક ]ર, રાઝ પુ-દપદહોક, 1-લૈર તો? 
"ઉ પર્સનલ 180% 19ઝ]હણ]ત દર સજ ઉ શિમેણ] 
18હૉગમોડ ઉજ “8 1મર]૩ 1101 02 
“(હ 5 ૧) ,. છુ જા ]ઊટાગાગડ [80૫3૪9 1-,ઝાહેણી 
[309 ૧/૦, પા 1008 મ.]83 10082300 ટેકે 


જાગૃતિકાળની નાટ્યપ્રવૃત્તિ 


13 
1 


આપણે. સુધારક યુગને નવનજગૃતિકાળ તરીકે 
ઓળખીએ છીએ. અંગ્રેજોનો વધતો જતો રાજકીય 
પ્રભાવ, આર્થિક, સામાજિક અને ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ, 
સ્કૂલ-કૉલેજે અને યુનિવર્સિટીની સ્થાપનાને કારણે 
જીવનમૂલ્યો પ્રત્યે બદલાયેલી દષિ વગેરે અનેક 
પરિબળોને કારણે અનેક ક્ષેત્રોની જેમ ગુજરાતી સાહિત્ય 
શેતનવંતું બન્યું, પણ ગુજરાતી કવિતા, નવલકથા, 
નિબંધ પશ્ચિમનાં મૉડેલ્સને લઈને જે રીતે વિઠસ્યાં, 
નર્મદ-નવલરામથી વિવેચનપ્રવૃત્તિએ જે રીતે શ્રીગણેશ 
માંહ્યા અને નક્કર ભૂમિકા પૂરી પાડી, એવું કમનસીબે 
નાટકના ક્ષેત્રમાં બની શક્યું નથી. 
' ગુજરાતી રંગભૂમિના આરંભકાળે મધ્યકાળની 
ભવાઈ પરંપરા મોજૂદ હં હતી, જેમ અન્ય પ્રદેશોમાં નાચ, 
જાત્રા, તમાશા, યક્ષગાન, નવટંકીની લોકનાટ્ય પરંપરા 
હતી. શક્તિપૂજના એક ભાગ તરીકે ધાર્મિક સ્વરૂપે આ 
ભવાઈ માતાજના મંદ્દિરના પ્રાંગણમાં રમાતી, પણ પછી 
તે નહેર ચોકમાં આવતાં તરગાળા કોમના ભવૈયાઓએ 
ધાર્મિક-પૌરાણિક વિષયોની સાથે સામાજિક-એતિહાસિક 
વિષયોનું ઉમેરણ કર્યું. ડાગલો, રંગલો, જૂઠણ, સૂત્રધાર 
જેવાં પાત્રોએ તત્કાલીન સામાજિક દૂષણોને નર્મ-મર્મ- 
કઢાક્ષના સોંસરવા બાણ દ્વારા, ઠઠઠાચિત્રો દ્વારા પ્રેક્ષકોને 
ખડખડાટ હસાવ્યા. 'મનોરંજનનાં સાધનો જ્યારે 
અતિજૂજ હતાં ત્યારે ગીત-સંગીત-નૃત્યથી મઢેલું ટોટલ 
થિયેટરનું આ માધ્યમ પ્રેક્ષકોને ખૂબ ગમ્યું, જચ્યું અને 
ભવોઈએ વર્ષો સુધી એકચક્રી શાસન પણ કર્યું. પણ 
'વેશ'નું શિથિલ બંધારણ, તેથી તેનો ચોક્કસ પિડ ના 
બંધાય; ભજવણીસ્થળના ઘટકો અને' મહાનુભાવોને 
કેન્દ્રમાં રાખી દાળમાં પાણી ઉમેરાય તેમ મન ફાવે તે 
રીતે શીઘ્ર (૦)161100016) સંવાદો અને પ્રસંગોનું ઉમેરણ 
થાય; વન્‍્સમોર મેળવવા અને વધુ નાણાં કમાવા 
પ્રેક્ષકોની પ્રાકૃત રુચિને પંપાળે તે પ્રકારનાં બીભત્સ ને 
અશ્લીલ સંવાદો અને ચેષ્રાઓ (6૦51૫૦૩) પ્રયોજાય... 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ર૧૧ 





લવૃકુમાર મ. દેસાંઈ 


તેને કારણે આનો જબરજસ્ત સામાજિકન્ગ્રયઇલ* 
પડ્યો. નવા કેળવાયેલા શિક્ષિતજનોએ અને શિષ્ટજનોએ 
ભવાઈને તિરસ્કારી. 

આમ, વ્યવસાયી રંગભૂમિનું અનુસંધાન પારંપરિક 
નાટ્યપ્રણાલી સાથે થવાને બદલે અંગ્રેજોએ સ્થાપેલી 
પ્રોસીનિયમ આર્કવાળી થિયેટર પ્રણાલી સાથે થયું. 
ગુજરાતને આ પ્રણાલીનો સાક્ષાત્‌ પરિચય પ્રામ થયો 
પારસી રંગભૂમિનાં સંખ્યાબંધ નાટકો દ્વારા. સમગ્ર ભારત- 
વર્ષમાં ગુજરાતી. ઉપરાંત હિંદી- ઉર્દૂ અને અંગ્રેજીમાં અનેક 
પ્રેક્ષકપ્રિય નાટકો આપનારા સાહસિક પારસીઓ સબળ 
કલાત્મક કથાવસ્તુની માવજત કરવાને બદલે ભપકાદાર 
સીનસીનેરી, સ્ટંટબાજી, પ્રેક્ષકોને આંજ નાંખે તેવાં 
વાસ્તવદર્શી દશ્યો, કૃત્રિમ બેતબાજી તથા આવી અનેક 
એન્દ્રનલિક કરામતો અને કસરતો દ્વારા પ્રેક્ષકોને 
“મોજમનજહ, ગેલગમત કે હસીમજક' કરાવતા રહ્યા. 
ભવાઈનો સુવર્ણકાળ આથમતાં તરગાળા કોમના શ્રેષ્ઠ 
કલાકારો અમૃત કેશવ નાયક, વક્ષભ નાયક, જયશંકર 
સુંદરીને રંગભૂમિ પર લાવવાનું અને રોટલો આપવાનું 
પ્રશસ્ય કામ પારસીઓએ કર્યું. રણછોડભાઈ ઉદયરામ 
જેવા તખ્તાતંત્રના બાદશાહની, કારકિર્દીના આરંભકાળે, 
આંગળી પકડી કેખશરૂ કાબરાજી જેવા પ્રોડ્યુસરે 
'હરિશ્રન્દ્ર' અને 'નળદમયંતી' નાટકોના હાઉસફુલ શો 
યોજી રણછોડભાઈને એક્સપોઝર આપ્યું, પણ નાણા 
સંદર્ભે મતભેદો સર્જાતાં પારસી - ગુજરાતી જોડો 
(પાર્ટનરશિપ) તૂટી અને ઈ.સ. ૧૮૪૮માં “ગુજરાતી નાટક 
મંડળ'ની સ્થાપના થઈ. રણછોડભાઈનો પારસીઓ 
સાથેનો વિરોધ નાટક્ની કલાત્મકતા સંદર્ભે નહોતો, પરંતુ 
“મનીમૅટર' એટલે નાણાકીય લેવડદેવડ સંદર્ભે વિશેષ 
હતો, એ ઘટના અંડરલાઈન કરવા જેવી છે. 

ગુજરાતી રંગભૂમિના પિતા તરીકે જેમને માનવંતું 
બિરુદ પ્રામ થયું છે તેવા રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે 
(૧૮૩૪-૧૯ર૩)ના મનોવિશ્વને તપાસવા જેવું છે. 


બ્લ્શ 


જાગૃતિકાળની નાટયપ્રવૃત્તિ 





આપણે સુધારક યુગને નવજગૃતિકાળ તરીકે 
ઓળખીએ છીએ. અંગ્રેજોનો વધતો જતો રાજકીય 
પ્રભાવ, આર્થિક, સામાજિક અને ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ, 
સ્કૂલ-કૉલેને અને યુનિવર્સિટીની સ્થાપનાને કારણે 
જીવનમૂલ્યો પ્રત્યે બદલાયેલી દષ્ટિ વગેરે અનેક 
પરિબળોને કારણે અનેક ક્ષેત્રોની જેમ ગુજરાતી સાહિત્ય 
ચેતનવંતું બન્યું, પણ ગુજરાતી કવિતા, નવલકથા, 
નિબંધ પશક્ષિમનાં મૉડેલ્સને લઈને જે રીતે વિકસ્યાં, 
નર્મદ-નવલરામથી વિવેચનપ્રવૃત્તિએ જે રીતે શ્રીગણેશ 
માંડ્યા અને નક્કર ભૂમિકા પૂરી પાડી, એવું કમનસીબે 
નાટકના ક્ષેત્રમાં બની રાક્યું નથી. 
ગુજરાતી રંગભૂમિના આરંભકાળે મધ્યકાળની 
ભવાઈ પરંપરા મોજૂદ હતી, જેમ અન્ય પ્રદેશોમાં નાચ, 
જાત્રા, તમાશા, યક્ષગાન, નવટંકીની લોકનાટ્ય પરંપરા 
હતી. શક્તિપૂજાના એક ભાગ તરીકે ધાર્મિક સ્વરૂપે આ 
ભવાઈ માતાજના મંદિરના પ્રાંગણમાં રમાતી, પણ પછી 
તે નહેર ચોકમાં આવતાં તરગાળા કોમના ભવૈયાઓએ 
ધાર્મિક-પૌરાણિક વિષયોની સાથે સામાજિક-એતિહાસિક 
વિષયોનું ઉમેરણ કર્યું. ડાગલો, રંગલો, જૂઠણ, સૂત્રધાર 
જેવાં પાત્રોએ તત્કાલીન સામાજિક દૂષણોને નર્મ-મર્મ- 
કટાક્ષના સોસરવા બાણ દ્વારા, ઠઠ્ટાચિત્રો દ્વારા પ્રેક્ષકોને 
ખડખડાટ હસાવ્યા. “મનોરંજનનાં સાધનો જ્યારે 
અતિજૂજ હતાં ત્યારે ગીત-સંગીત-નૃત્યથી મઢેલું ટોટલ 
* થિયેટરનું આ માધ્યમ પ્રેક્ષકોને ખૂબ ગમ્યું, જચ્યું અને 
ભવાઈએ વર્ષો સુધી એકચક્રી શાસન પણ કર્યું, પણ 
“વેશ'નું શિથિલ બંધારણ, તેથી તેનો ચોક્કસ પિડ ના 
બંધાય; ભજવણીસ્થળના ઘટકો અને મહાનુભાવોને 
કેન્દ્રમાં રાખી દાળમાં પાણી ઉમેરાય તેમ મન ફાવે તે 
રીતે શીદ્ય (૦)401100(6) સંવાદ્દો અને પ્રસંગોનું ઉમેરણ 
થાય; વનન્‍્સમોર મેળવવા અને વધુ નાણાં કમાવા 
પ્રેક્ષકોની પ્રાકૃત રુચિને પંપાળે તે પ્રકારનાં બીભત્સ ને 
અશ્લીલ સંવાદો અને ચેરઠાઓ (ત0૦૩(૫/૦૩) પ્રયોજાય... 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ર૧૧ 





કામા 
લવૃકૂમાર મ. દેસાઈ 


તેને કારણે આનો જબરજસ્ત સામાજિક-્ગ્રવ્યવલ 
પડ્યો. નવા કેળવાયેલા શિક્ષિતજનોએ અને શિષ્ટજનોએ 
ભવાઈને તિરસ્કારી. 

આમ, વ્યવસાયી રંગભૂમિનું અનુસંધાન પારંપરિક 
નાટ્યપ્રણાલી સાથે થવાને બદલે અંગ્રેજોએ સ્થાપેલી 
પ્રોસીનિયમ આર્કવાળી થિયેટર પ્રણાલી સાથે થયું. 
ગુજરાતને આ પ્રણાલીનો સાક્ષાત્‌ પરિચય પ્રામ થયો 
પારસી રંગભૂમિનાં સંખ્યાબંધ નાટકો દ્વારા. સમગ્ર ભારત- 
વર્ષમાં ગુજરાતી ઉપરાંત હિંદી-ઉદૂં અને અંગ્રેજીમાં અનેક 
પ્રેક્ષકપ્રિય નાટકો આપનારા સાહસિક પારસીઓ સબળ 
કલાત્મક કથાવસ્તુની માવજત કરવાને બદલે ભપકાદાર 
સીનસીનેરી, સ્ટંટબાજી, પ્રેક્ષકોને આંજી નાંખે તેવાં 
વાસ્તવદર્શી દશ્યો, કૃત્રિમ બેતબાજી તથા આવી અનેક 
એન્દ્રનલિક કરામતો અને કસરતો દ્વારા પ્રેક્ષકોને 
“મોજમજાહ, ગેલગમત કે હસીમજાક' કરાવતા રહ્યા. 
ભવાઈનો સુવર્ણકાળ આથમતાં તરગાળા કોમના શ્રેઇ 
કલાકારો અમૃત કેશવ નાયક, વલ્લભ નાયક, જયશંકર 
સુંદરીને રંગભૂમિ પર લાવવાનું અને રોટલો આપવાનું 
પ્રશસ્ય કામ પારસીઓએ કર્યું. રણછોડભાઈ ઉદયરામ 
જેવા તખ્તાતંત્રના બાદશાહની, કારકિર્દીના આરંભકાળે, 
આંગળી પકડી કેખશરૂ કાબરાજી જેવા પ્રોડ્યુસરે 
'હરિશ્રન્દ્ર' અને 'નળદમયંતી' નાટકોના હાઉસકુલ શો 
યોજી રણછોડભાઈને એક્સપોઝર આપ્યું, પણ નાણા 
સંદર્ભે મતભેદો સર્જાતાં પારસી - ગુજરાતી ન્નેડી 
(પાર્ટનરશિપ) તૂટી અને ઈ.સ. ૧૮૪૮માં 'ગુજરાતી નાટક 
મંડળ'ની સ્થાપના થઈ. રણછોડભાઈનો પારસીઓ 
સાથેનો વિરોધ નાટકની કલાત્મકતા સંદર્ભે નહોતો, પરંતુ 
'મનીમૅટર' એટલે નાણાકીય લેવડદેવડ સંદર્ભે વિશેષ 
હતો, એ ઘટના અંડરલાઈન કરવા જેવી છે. 

ગુજરાતી રંગભૂમિના પિતા તરીકે જેમને માનવંતું 
બિરુદ પ્રામ થયું છે તેવા રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે 
(૧૮૩૪-૧૯૨૩)ના મનોવિશ્વને તપાસવા જેવું છે. 


“ટ્ળ 


રણછોડભાઈને બે બાબંતો પ્રતિ આત્યંતિક અણગમો 
(105૦100105) વર્તાય છે : (૧) 'ભવાઈ'માં પ્રવેશેલી 
અશ્લીલતા સામે, (ર) .પારસીઓનાં ગુજરાતી નાટકોમાં 
આવતી 'હેડ' ગુજરાતી ભાષા સામે. આની સાથે સાથે 
' * રંગભૂમિનો ઉત્કર્ષ સાધવાના અને નાટકો દ્રારા સામાજિક 
સંપ્રજ્ઞના સાથે નીતિ અને સુબોધ કરવાના તેમના 
આગ્રહો પણ એટલા જ જાણીતા છે, એટલે તેઓ કોઈ 
અંતરના ધક્કાથી પ્રેરાઈને નાઢ્યસજન તરફ વળ્યા નથી, 
પણ ભવાઈની અશ્લીલતા સામેના પ્રતિકાર રૂપે આ 
પ્રવૃત્તિ અસ્તિત્વમાં આવી છે. “હં જાણે ભરત મુનિનો 
અનુયાયી હોઉ' એવી મારી લાગણી ઉશ્કેરાઈ આવી'' ; 
ભવાઈમાંની બીભત્સતા સામેનો આ આકોશ કેટલો તીખો 
અને ઉત્કટ છે ! છ છ દાયકા સુધી તેમણે રંગભૂમિની 
સેવા કરી છે, ૧૪ જેટલાં શિર નાટકો આપ્યાં છે, 
'તાટ્યશાસ્્ર' જેવો સૈદ્વાન્તિક ગ્રંથ પણ આપ્યો છે. 
અશ્લીલતાની સામે અભિનિવેશપૂર્વક જેહાદ જગાવનાર 
અને કુત્સિત શૃંગારની માઠી અસરો સમજાવવા 'નિંધ 
શંગાર નિષેધક રૂપક' નાટક આપનાર આ રંગકર્મીએ 
સામાજિક સુધારકનો સ્વાંગ ત્યજ શુદ્ધ નાટક માટે સત્ય 
આગ્રહ સેવ્યો હોત, તેની રસકીય માવજત માટે 
મથામણો કરી હોત તો આરંભકાળની રંગભૂમિને યોગ્ય 
દિશા સાંપડી હોત, એમ નથી લગતું ? 
રણછોડભાઈ સંસ્કૃત નાટકના ઊડા અભ્યાસી 
અને પારસી નાટય મંડળી સાથે કામ કરેલું હોવાથી 
વિદ્દેશી પિકચર-ફેઇમ થિયેટરની ખૂબી-ખામીઓથી 
સુપરિચિત - એટલે તેઓ બંને પ્રણાલીનો સમન્વય કરે 
છે અને તેમાંથી અર્વાચીન ગુજરાતી નાટકનું પ્રારંભિક 
કાઠું બંધાય છૈ. સુધારક યુગના ભિન્ન ભિન્ન બે 
નાટ્યપ્રવાહનો સુપેરે પરિચય મળી રહે તે હેતુથી અત્રે 
એતિહાસિક ક્રમમાં નહીં, પણ પ્રવાહદર્શન સન્દર્ભે 
વિહંગાવલોકન કરવાનો ઉપક્રમ રાખ્યો છે. 
રણછોડભાઈએ રંગભૂમિને અનુલક્ષીને જ નાટકો 
લખ્યાં. તેમણે માત્ર મનોરંજનલકઘ્ષી નહીં, પણ નીતિ, 
સદાચારનો ઉઘાડો પક્ષપાત કરનારાં, સંસારસુધારાને 
દર્શાવનારાં, સામાજિક અનિષ્રો પ્રતિ લાલ આંખ 
બતાવનારાં હેતુપ્રધાન નાટકો લખ્યાં અને પ્રસ્તુતીકરણ 


ઉદ્દેશ 





સંદર્ભે શહેરો અને ગામડાંઓમાં ટંકશાળ સમાં સાબિત 
થયાં. આવા ચમત્કારો પાછળ નાટક-અંતર્ગત રચના- 
પ્રક્રિયા જવાબદાર હતી કે યુગબળના સંદર્ભે એ આપણી 
તપાસનો વિષય છે. તેમનું પ્રથમ નાટક 'જયકુમારી- 
વિજય' (૧૮૬૪) આઠ અંકમાં રચાયેલું શિથિલ વસ્તુ - 
સંકલનાવાળું, અનેક પ્રવેશોથી મઢેલું સંવાદાત્મક 
નવલકથા જેવું પ્રસ્‍તારી નાટક છે. સુધારક વૃત્તિ ધરાવતી 
શિક્ષિત નાયિકા જયકુમારી અજ્ઞાન, અંધશ્રદ્ધા, સામાજિક 
કુરિવાજો વગેરેની સામે મક્કમતાથી ટક્કર લેતી અંતે 
પસંદ્ીના પતિને પામે છે, તેની વિજયગાથા ગાતું ઉદ્દેશ 
પ્રધાન નાટક છે. નાટ્યારંભે નાન્દી, સૂત્રધાર, વિદૂષક 
વગેરે પાત્રો દ્રારા સંસ્કૃત શૈલીનો વિનિયોગ કર્યો હોવા 
છતાં અનેક આડકથાઓ, સંસ્કૃત શ્લોકો અને 
પદ્યાભાસી ગીતોનો અત્હિક, નીતિ-ઉપદ્દેરાબોધની છૂટે 
હાથે કરેલી લહાણી વગેરે અનેક નાટ્યેતર સામગ્રી હોવા 
છતાં રણછોડભાઈનું આ સુખાંત નાટક અનેક ખેલ પાડતું 
ચાલતું રહ્યું. તેમનું બીજું પાંચ અંક ધરાવતું સામાજિક 
નાટક 'લલિતાદુ:ખરદ્શક' (૧૮૬૬) તો શકવર્તી સાબિત 
થયું. પાશ્ચાત્ય નાટ્યશૈલીને અનુસરનાર આ કરુણાંત 
નાટકમાં કેટલી બધી મર્યાદ્દાઓ દષ્િગોચર થાય છે ! 
કજોડાનો ભોગ બનેલી લલિતા તો મૃત્યુ પામે છે, પણ 
બીનં અડધો ડઝન પાત્રોને યમસદને પહોંચાડી 
કરુણતાનો ઘેરો રંગ આપવાનો પ્રયત્ન હાસ્યાસ્પદ લાગે 
છે. વસ્તુસંકલના તો શિથિલ છે જ, પણ કાવ્યગુણ 
વિનાનાં સંખ્યાબંધ ગીતો, અતિશયોક્તિ અને 
અતિરંજકતાનાં પ્રચુર તત્ત્વો નાટકને બિનક્લાત્મક બનાવે 
છે. તેમ છતાં તત્કાલીન પ્રેક્ષકોએ આ વ્યવસાયી નાટકને 
ઉમળકાભેર વધાવ્યું, વેપારી માનસ ધરાવતા અન્ય 
નાઢ્યકારોએ પણ પ્રજામાનસની લાગણીશીલ પ્રકૃત્તિને 
૦1108311 કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને પછી તો “૬:ખરદર્શક' 
નાટકોની હારમાળા સર્જાઈ : “કજેડા દુ: ખદર્રાક નાટક' 
(૧૮૪૧), 'વિઘવા દુઃ:ખદર્શક' (૧૮૭૧), 'મધપાન 
દુઃખદર્શક ચંદ્રમુખ નાટક' (૧૮૭૪), 'ક્ત્રિયા દુ:ખદર્શક 
નાટક' (૧૮૩૭), 'બાળવિધવા રૂપવંતી દુ:ખદર્શક' 
(૧૮૩૭), 'વિજયા વૈધવ્ય દુ:ખદર્શક નાટક' (૧૮૮૪), 
'બાળવિધવા દુ:ખદર્શંક નાટક' (૧૮૮૫) વગેરે. આ 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ર૧૨ 


બીબાઢાળ અનુકરણિયાં નાટકોમાં રણછોડભાઈ જેવી કોઈ 
સર્ગશક્તિ ન હતી. 

આમ નાટક દુ:સાધ્ય કલાપ્રકાર બનવાને બદલે 
અપરિપકવ સંચાલકોના હાથે અર્થોપાર્જનનું સબળ 
માધ્યમ બની ગયું. થિયેટરમાલિકો માદે પ્રેક્ષકો આરાધ્ય 
દેવ હતા. પ્રેક્ષકોને કોઈ પણ હિસાબે અને જેખમે ખુશ 
રાખવા એ તેમની ધંધાકીય જરૂરિયાત બની ગઈ હતી. 
તેથી રંગભૂમિમાં નાટ્યેતર સામગ્રીનું વર્ચસ્વ વધી ગયું. 
લખલૂટ ખર્ચે તૈયાર થતા વિવિધ સેટ, આંખને આંજ 
નાખે તેવી ભવ્ય દશ્યરચના, દિલને ધડકાવી દે તેવા 
ચમત્કારપૂર્ણ ટ્રેકસીન્સ, ભભકાદાર વેશભૂષા, નિરક્ષર 
પ્રેક્ષકોના સસ્તા મનોરંજન માટે 'કૉમિક'ની સમાંતર 
ગૂંથણી, સિહનાદી અવાજમાં રજૂ થતાં શેર કે બેતબાજી, 
કૃત્રિમ આરોહ-અવરોહયુક્ત ગધસંવાદ્દો વગેરેની સાથે 
ચેનચાળા કે નખરાં સહિત ગવાતાં અતિકામુક શંંગારી 
ગીતો વગેરે તત્ત્વો નાટકમાં સર્વસામાન્ય બની ગયાં. 
સસ્તી લોકપ્રિયતા ઉઘરાવવા માટે થિયેટરમાલિકો 
જાણીબૂજીને કાદવિયા સરોવરમાં પડતા ને વધુ ઊડે ને 
ઊંડે ગરકતા. 

આમ તતખ્તો ગુંજતો રહ્યો, કુશળ નટો નામ અને 
દામ કમાતા રહ્યા, થિયેટરમાલિક રાતોરાત માલેતુજાર 
બનતા ગયા, વ્યવસાયી રંગભૂમિનો પગારદાર મુનશી 
(નાટ્યલેખક) દીનહીન બની પોતાના સર્જક અવાજને 
દાબી માલિકોની સૂચના પ્રમાણે લહિયાકામ કરતો રહ્યો. 
રંગભૂમિના આ સુવર્ણકાળમાં 'ખેલ' થતા રહ્યા, ઉચ્ચ 
સાહિત્યગુણને પોષે તેવાં રસપૂર્ણ નાટકો સમ ખાવા પૂરતાં 
પણ ન મળ્યાં. એ માટે સીમિત અને પ્રાકૃત રુચિ ધરાવનારા 
વન્સમોરિયા પ્રેક્ષકો પણ એટલા જ જવાબદાર છે. 

શિષ્ટ રંગભૂમિની પરંપરામાં વાઘજીભાઈ આશારામ 
ઓઝા (૧૮૫૦-૧૮૯૬)નું નામ ઉજ્ેખનીય છે. 'મોરબી 
આર્ય સુબોધ નાટક મંડળી'ના સંસ્થાપકો વાઘજીભાઈ 
અને મૂળજીભાઈ ઓઝા, બંને ભાઈઓ, શશ્રી શ્રેય- 
સ્સાધક અધિકારી વર્ગ'ના આધ સંસ્થાપક શ્રીમત્ૃસિહા- 
ચાર્યજીના શિષ્યો હતા. (શ્રી નૃસિંહાચાર્યે “શ્રી સુરેશ- 
ચરિત્ર' નામનું નાટક પણ લખ્યું છે.) આ સંતપૂરુષના 
સાત્વિક સદુપદદેશનો અને સદાચારયુકત શ્રેયસ્પંથી જીવન 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ૨૧૩ 





જીવવાના આગ્રહનો ઓઝાબંધુઓ પર ખૂબ પ્રભાવ 
હતો. નાટ્યકાર વાઘજીભાઈ ઓઝાએ તેમનાં નાટકોમાં 
ગમ્મત સાથે જ્ઞાનબોધ કરવાની પદ્ધતિ અખત્યાર કરી, 
સસ્તું અને હલકું મનોરંજન પીરસવાને બદલે જીવનોત્કર્ષ 
કરે તેવો નીતિબોધ આપવાની રીતિ અપનાવી અને 
સંસ્કારલક્ષી પ્રેક્ષકવર્ગ ઊભો કર્યો. તેમનાં સત્તરેક 
જેટલાં નાટકોમાં ભર્તૃહરિ' નાટકે ગુજરાતી પ્રજામાનસ 
પર ખૂબ પ્રભાવ પાડ્યો. 

વીસેક જેટલી અભિનયક્ષમ નાટ્યરચનાઓ 
આપનાર ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી (૧૮૬૭-૧૯૦ર) પણ 
આ પરંપરાના ઉલ્લેખપાત્ર નાટ્યકાર છે. ૩૫ વર્ષનું ટૂંકું 
આયુષ્ય હોવા છતાં અમદાવાદ-મુંબઈમાં પોતાનું થિયેટર 
બાંધનાર, સંસ્કૃત અને જૈન સાહિત્યના ઊંડા અભ્યાસી, 
પાશ્વાત્ય નાટ્યકાર મોલિયર અને શેક્સપિયરની કૃતિઓથી 
સુપરિચિત એવા આ બહથ્રુત વિદ્દાન 'વીણાવેલી', 
“ઉમાદેવડી', 'ઉદ્યભાણ', 'અશ્રુમતી' જેવી કીર્તિદા 
ક્રિયાશીલ કૃતિઓ આપીને પોતાની આગવી છબી 
પ્રસ્થાપિત કરે છે. તળપદ્દા સંવાદો, (વાધજી ઓઝાની 
જેમ) ગુજરાતી રાસ-ગરબાનો વિનિયોગ, પ્રતિનાયકોનું 
(જેમ કે 'વીણાવેલી'નો ધમલો) : ધ્યાનાકર્ષક પાત્ર- 
ચિત્રણ, હાસ્યરસને પોષક એવી ઉપકથાઓ દ્વારા 
ઉપદેશબોધ વગેરેને કારણે ડાહ્યાભાઈનાં નાટકો નોખી 
ભાત પાડનારાં અને પ્રભાવક નીવડ્યાં. 

સ્વમાનને ભોગે સમાધાન ન કરનાર, સતત 
સંઘર્ષમય' જીવન જીવનાર, થિયેટરમાલિક અને સ્થાપિત 
નટોથી તિરસ્કૃત થયા હોવા છતાં ૪૦ જેટલાં વિભિત્ન 
શૈલીનાં નાટકો આપનાર મૂળશંકર મૂલાણી (૧૮૯૮- 
૧૯૫)ની રંગભૂમિપ્રીતિ અને નાઢ્યસૂઝ આદર આપે તે 
પ્રકારની છે. તેમનું સંસ્કૃત અને અંગ્રેજ ભાષાઓની 
જેમ અન્ય ભારતીય ભાષા પરનું પ્રભુત્વ, પિંગળ પરનું 
શાસ્રીય જ્ઞાન, પરંપરાથી ઊફરા થઈને કંઈક નવું કરવાની 
તમત્રા અને થનગનાટ “અજબકુમારી' જેવું વસ્તુસંકલના, 
પાત્રચિત્રણ અને સંવાદકલાની દષ્ટિએ માન અપાવે તેવું 
કરુણાંત નાટક સર્જાવે છે. બૉક્સઓફિસે તેની પિટાઈ 
થઈ હોવા છતાં ગુજરાતી રંગભૂમિનું એ મહત્ત્વનું નાટક 
ગણાય છે અને નાટ્યકાર ગુજરાતી રંગભૂમિના 


હ્લ્જ 


શેકસપિયરનું બિર્‌દ પ્રામ કરે છે. નંદશંકરની એતિહાસિક 
નવલકથા 'કરણઘેલો' પરથી “મૂળરાજ સોલંકી', નથુરામ 
શુકલના 'સૌભાગ્યવતી' નાટકનું પુનર્લેખત, શામળની 
બત્રીસ પૂતળીઓને આધારે લખેલું 'વિક્રમચરિત્ર', 
કૃષ્ણની અવતારલીલાને અવતરિત કરતું 'કૃષ્ણચરિત્ર', 
'અભિજ્ઞાનશાકુન્તલમ્‌'ને નૂતન સ્વરૂપ આપતું 
'કામલતા' વગેરેમાં તેમની પ્રયોગશીલ દષ્ટિનો પરિચય 
મળી રહે છે. મૂળશંકર મૂલાણીએ સાક્ષરોના વ્યવસાયી 
રંગભૂમિ અંગેના આત્યંતિક પૂર્વગ્રહને-સૂગને દૂર કરવામાં 
મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો છે. 
કંવિચિત્રકાર ફૂલચંદ શાહ (૧૮૪૯-૧૯૫૪) 
કેળવાયેલી રસરુચિ, સાહિત્યપ્રીતિ અને સંગીતની 
અધિકૃત જાણકારીને કારણે “સુકન્યા સાવિત્રી', “મહાશ્વેતા 
કાદંબરી', “માલતીમાઘવ', 'મુદ્રાપ્રતાપ', 'શુકદ્ેવજી' 
જેવાં અનેક સંસ્કારપોષક રંગભૂમિક્ષમ નાટકો આપી 
શક્યા છે. દરેક નાટકમાં આવતાં અનેક કર્ણપ્રિય ગીતો 
એ એનું જમાપાસું છે. આ પ્રવાહને પોષક બનેલા 
પછીના નાટ્યકારો બૅરિસ્ટર નૃસિંહ વિભાકર, જમનાદાસ 
ભાટિયા 'જમન' વગેરે અનેકની રંગભૂમિપ્રવૃત્તિ વિશે 
વિગતે વાત કરી શકાય, પણ જ્ગૃતિકાળની 
તવારીખસીમાને લક્ષમાં રાખી અહીં વિરમીશું. 
રણછોડભાઈ આદ્દિ નાટ્યકારો માટે રંગભૂમિપ્રવૃત્તિ 
જવનોત્કર્ષ માટેની મિશનરી પ્રવૃત્તિ બની ગઈ હતી. 
યુગસન્દ્ર્ભ પણ એવો હતો કે પ્રજા આ પ્રકારનું પાથેય 
અને માર્ગદર્શન ઇચ્છતી હતી. મનોરંજનના સ્વાંગમાં, 
નાટ્યરૂપમાં, આ બધું આવતું હોવાથી પ્રન્નએ 
ઉમળકાભેર તેને વધાવ્યું. થિયેટરમાલિકોએ પ્રશ્નની પ્રાકૃત 
રૃચિને પંપાળવાનું અને હાઉભકફુલ શો સર્જવાનું સ્વીકાર્યુ. 
પ'ઈએ પ્રજનની સૂક્ષ્મ રુચિને કે સાહિત્યસમજને સંમા્જિત 
કરવાનું કળાકીય મિશન ન અપનાવ્યું. રંગભૂમિપ્રવૃત્તિ 
એક શકવર્તી ઘટના બની, પણ વ્યવસાયી રંગભૂમિના 
બધા જ નાટઢ્યકારો પાસે નાટક જેવા સાહિત્યસ્વરૂપને 
સમજવાની, ખીલવવાની અને તેમાંથી ઉત્તમ સાહિત્યિક 
કલાકૃતિનું નિર્માણ કરવાની સજ્જતા ન હતી. સાહિત્ય 
સાથે જેમને ઊંડી નિસબત હતી તેવા તત્કાલીન 
સાહિત્યકારો કાં તો રંગભૂમિપ્રવૃત્તિ અંગે ઉદ્દાસીન રહ્યા, 


ઈટ્શ 


કાં તો તરગાળા કોમને અને નાટકચેટકને માટે કશું ન 
લખાય એવી તખ્તાસૂગવાળી ગુરુતાગ્રંથિથી પીડાતા રહ્યા, 
તો કેટલાકે અમુક અંશે સમાધાનકારી વલણ 
અપનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ આત્યંતિક રુચિભેદને 
કારણે આ સેતુ લાંબા સમય સુધી ન ટક્યો. આમ 
રણછોડભાઈ પછી સાહિત્યિક નાટક અને રંગભૂમિનું 
નાટક એવી ભેદરેખા સ્પષ્ટ રીતે અંકાઈ ગઈ. 
સુધારકયુગનાં સાહિત્યિક નાટકોને પ્રકાશનસાલ 
પ્રમાણે નહી, પણ નાટ્યકારના કાળક્રમ પ્રમાણે તપાસીશું 
તો દલપતરામ (૧૮ર૦-૧૮૯૮) સૌપ્રથમ આવશે. તેમની 
પહેલી કૃતિ 'લક્ષ્મી નાટક' (૧૮૫૨) ગ્રીક નાટયકાર 
એરિસ્ટોફેનિસ કૃત 'પ્લુટસ'નું અંગ્રેજ અન્‌વાદને આધારે 
થયેલું નાઢ્ય રૂપાંતર છે. સાત 'સ્વાંગ' (પ્રવેશ)માં 
વહેંચાયેલું છતાં પ્રમાણમાં સુશ્લિષ્ટ રીતે બંધાયેલું આ 
પ્રહસન નાટક (ફાર્સ) લોકબોલીની લાક્ષણિક છટાઓના 
વિનિયોગને કારણે, ભીમડો, બીબી ફાતમા, મદરખાન 
જેવાં પાત્રોના સ્વાભાવિક ચિત્રણને કારણે, નર્મ-મર્મ- 
કટાક્ષ દ્રારા સામાજિક દૈભ અને પોકળતાને ખોલી 
આપવાની નાઢ્યરીતિને કારણે નોધપાત્ર કૃતિ બની છે. 
તેમાં દલપતરામની રૂપાંતરકાર તરીકેની શક્તિનાં દર્શન 
થાય છે. 'લક્ષ્મી' નાટકની કુલ ચાર આવૃત્તિઓ થઈ 
અને આશરે ૪,૦૦૦ પ્રતો ખપી ગઈ, એ એતિહાસિક 
ઘટના તેની લોકભોગ્યતાને સૂચવે છે. 'અભાવથી, 
અધર્મથી તથા ચાડિયાપણથી ધન પેદ્દા કરવું નહિ' જેવો 
બોધ નાટકમાં પ્રત્યક્ષ રૂપે નથી આવતો, ગર્ભિત રીતે 
સૂચવાય છે. તેમાં પ્રહસનને ઉચિત એવી 
અતિશયોક્તિનો અને પાત્રોચિત બોલીવૈવિધ્યનો સહજ 
રીતે ઉપયોગ થયો છે. પણ આ નાટક રૂપાંતરિત હોવાને 
કારણે તથા 'સ્વાંગ', 'બોલી'માં પ્રયોજાયેલી કહેવાતી 
બીભત્સતા વગેરેને આગળ કરી, ભવાઈનું સગોત્ર નાટક 
ગણી તેની બિનજરૂરી ઉપેક્ષા થઈ, 
દલપતરામના 'મિથ્યાભિમાન' ? 
મૌલિક પ્રહસનનું નિમિત્ત તો 'હદ?" 
નિબંધ' મોકલવાની “"જ્ઞઈ છે. દલપ 
પ્રારંભકાળથી જ ૨", સુરેખ છે. 
“વાર્તારૂપે કે "ધ લ 


1૫) નામત 
“ “ હક રૃ' 


'ન્યુઅ 


ષ્ઝ 


જ 


4 


નાટકરૂપી નિબંધથી તથા તે જ નાટક કહી દેખાડવાથી 
માણસના મનમાં વધારે અસર થાય છે.'' તખ્તા પર 
એવા દશ્યાત્મક પ્રસંગો યોજવા, એવો નાટ્યાત્મક 
ક્યાવેગ મૂકવો કે જેથી નાટ્યકારનું દષિબિંદુ સામે બેઠેલા 
પ્રેક્ષકો સુધી 'અસરકારક' રીતે સંક્રમણશીલ બને. 
દલપતરામે આપેલી રંગસૂગિઓ તેમની પ્રસ્તુતીકરણ - 
સભાનતાને સૂચવે છે. 

“મિથ્યાભિમાન'માં દલપતરામની ઉત્તમ પ્રહસનકાર 
અને સમાજસુધારક તરીકેની મુદ્રા ઊપસી આવે છે. 
દલપતરામે તેને 'ભૂંગળ વિનાની ભવાઈ' કહી છે. તેમાં 
પ્રાદેશિક ભવાઈ ઉપરાંત ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય નાટ્ય- 
પરંપરાનો સહજ રીતે સમન્વય સધાયો છે. રતાંધળા 
જીવરામ ભટ્ટ લઘુ વયની પત્ની જમનાને તેડવા સાસરે 
જાય છે એ દરમિયાન માર્ગમાં અને શ્વસુરગૃહે જે 
હાસ્યોત્પાદક પ્રસંગો બને છે તેનો રમૂજી ચિતાર વિવિધ 
નાટ્યપ્રયુક્તિથી એમાં દર્શાવ્યો છે આ પાત્રપ્રધાન 
પ્રહસનમાં રંગલાને બાદ કરતાં સર્વ પાત્રોની વિચિત્રતા 
અને વિકૃતિઓને લક્ષ્ય બનાવી હાસ્ય નિષ્પન્ન કર્યું છે. 
તેમાંય ફૂલણશી બનીને મહાલતા મહામૂર્ખ દંભી જીવરામ 
ભટ્ટ ગુજરાતી સાહિત્યનું અમર પાત્ર બની ગયા છે. 
જીવરામ ભટ્ટની વાચાળતા, પોતે જ સાચા છે તેમ 
દર્શાવવા ગંભીરપણે થતી પોકળ દલીલબાજી, 
પ્રસંગોમાંથી મનગમતો અર્થ તારવી લેવાની આત્મકેદ્રી 
પ્રવૃત્તિ, અર્થહીન બડાશો વગેરે દ્રારા 'મિથ્યાભિમાન'નો 
નાયક હાસ્યાસ્પદ લાગે છે. રાયકા, બીજલ અને પાંચો, 
સસરો રઘનાથ, સાસુ દેવબાઈ, સોમનાથ વગેરે ગૌણ 
પાત્રોના અને સૂત્રધાર સમા રંગલાના ટૂંકા ટૂંકા રમૂજી 
નર્મ-મર્મયુકત ચાટૂક્તિવાળા સંવાદોનો પણ પ્રહસનની 
સફળતામાં સિંહફાળો છે. 

શક્ય છે કે દલતરામે ૧૮૬૪માં પ્રગટ થયેલું 
નવલરામ પંડ્યાનું 'ભટનું ભોપાળું' નાટક વાંચ્યું હોય 
અને મોલિયરની નાટ્યકલાનો પ્રભાવ તેમના પર ઝિલાયો 
હોય, ભવાઈ પરંપરાના સાક્ષી હોવાના નાતે તેની 
વિશેષતા-મર્યાદ્દાથી તેઓ પરિચિત હોય અને ભવાઈના 
અશોને નાટકમાં ખપમાં લીધા હોય, સંસ્કૃત નાટકની 
પરંપરાથી પણ સ્વાભાવિકપણે વાકેફ હોય, તેથી તે 
પ્રણાલીને પણ નાટકમાં પ્રયોજી હોય. કથાવસ્તુ, પ્રભાવ, 


જનયુઆરી ર૦૦૨ : ર૧૫ 


પ્રવાહ વગેરે ક્યાંથી લીધાં એ સાહિત્યસૃષ્ટિમાં ગૌણ 
ઘટના છે, સહૃદય ભાવકો માટે તો તેની રસકીય માવજત 
કેવી રીતે થઈ અને સાહિત્યિક ગુણવત્તા ધરાવતી 
અભિનેય નાટ્યકૃતિ કેવી રીતે નિષ્પત્ર થઈ એ મહત્ત્વનો 
વિષય છે. “મિશથ્યાભિમાન' નાટકમાં કેટલીક ક્ષતિઓ 
દષ્ટિગોચર થતી હોવા છતાં હસમુખ બારાડીના વિધાન 
સાથે સહમત થવાનું મન થાય છે : 

“આપણે એના લેખનનાં સવા સો વર્ષે એક એ 
ભૂલ તો સુધારી લઈએ કે, કવિ દલપતરામના 
“મિથ્યાભિમાન'ને ગુજરાતના પ્રથમ “સિદ્ધ મૌલિક નાટક' 
તરીકે સ્વીકારીએ કે જેથી આપણા પરંપરિત નાટ્ય 
ભવાઈના ઉચિત સ્વીકારના છેલ્લા ત્રણ-ચાર દાયકાના 
પ્રયત્નોનું એ આરંભબિંદુ તો બને !'' 

(“ગજરાતી થિયેટરનો ઈતિહાસ', 

હસમુખ બારાડી, પૃ. ૧૯). 

વિધિની વક્રતા તો જુઓ ! પારસી રંગભૂમિના 
મૅનેજરો કવીશ્વર દલપતરામને નિમંત્રણ આપી તેમના 
“રુસ્તમ સોહરાબ' (૧૮૪૦) નાટક માટે ગીવો લખાવે 
છે. આ રીતે તત્કાલીન થિયેટરપ્રવૃત્તિ સાથે દલપતરામનો 
યત્કિંગિત્‌ નાતો બંધાય છે. દલપતરામનાં નાટકો “લક્ષ્મી 
નાટક', 'મિથ્યાભિમાન' ભજવણી સંદર્ભે પોરસ ચઢે 
એવાં મનોરંજક અને નીતિબોધક હોવા છતાં કોઈ 
થિયેટરકંપની હાથમાં લેતી નથી, ગુજરાતી વ્યાવસાયિક 
મંડળીઓ પણ. ૧૮01માં રચાયેલું “મિથ્યાભિમાન' નાટક 
તખ્તા પર ભજવાય છે ઠેઠ ૧૯૫૫માં. આ નાટક, 
વિચારો, ૮૪ વર્ષની લાંબી પ્રસૂતિ પીડા સહે છે ! પાછું 
આ નાટક ભજવાય છે ગુજરાત વિધ્યાસભાના નટમંડળના 
ઉપક્રમે જયરાંકર “સુંદરી' અને પ્રાણસુખ નાયક જેવા 
મૂળે તો તરગાળા કોમના નટો દ્રારા. એક સમયે ભવાઈ 
સામે નાકનું ટેરવું ઊંચું કરીને સુગાળું વર્તન કરાતું હતું. 
પણ સદ્ભાગ્યે રસિકલાલ પરીખ (મેના ગુર્જરી), 
ચન્દ્રવદન મહેતા (હોહોલિકા, મેનાપોપટ) જેવા 
નાટ્યવિદો દ્રારા તેનું નૂતન સંસ્કરણ થયું. અન્ય 
ભગિનીભાષાઓમાં, તેમની લોકનાટ્યપરંપરાને પ્રયોજી 
અર્વાચીન સંવેદનને વ્યક્ત કરનારાં “ઘાસીરામ કોટવાલ', 
“હયવદન', “સુનો જનમેજય', “આગ્રા બજાર' જવાં 
નાટકો ભજવાયાં, તેમ આપણે ત્યાં ૧૯૭૦ પછી 


લે રૃ 


ભવાઈના સર્જનાત્મક અંશોને લેખે લગાડી 'જલકા', 
'અશ્વમેધ', 'રાઈનો દર્પણરાય', 'કેમ, મકનજી ક્યાં 
ચાલ્યા ?' જેવાં નાટકો રચાયાં છે, ભજવાયાં છે. 

કવિ નર્મદે (૧૮૩૦-૧૮૮૬) જીવનના ઉત્તરાર્ઘમાં 
પેઠિયું રળવા માટે 'કૃષ્ણકુમારી' (૧૮૬૯), 'દ્રૌપદીદર્શન' 
(૧૮૪૮), 'રામજાનકીદર્શન' (૧૮૪૬) અને'સાર 
શાકુંતલ' (૧૮૮૧) જેવી નાટ્યકૃતિઓ રચી. 'આર્ય 
સુબોધ નાટક મંડળી'એ તેનું મંચન પણ કર્યું હતું, 
પરંતુ નાઢ્યતત્ત્વોના અભાવવાળી આ ડૃત્તિઓ નિષ્પ્રાણ 
પુરવાર થઈ. તેમાં મુકાયેલી પધ્ાભાસી કવિતા કોઈ 
ચમત્કાર સર્જ ન શકી. 

સાલવારીની દષ્ટિએ જોતાં નગીનદ્દાસ મારફતિયા 
(૧૮૪૦-૧૯૦૨)નું 'ગુલાબ' (૧૮૬૨) પ્રથમ મૌલિક 
નાઢક ગણાય છે. લેખક સભાનતાથી આ અંગે દાવો 
કરતાં કહે છે કે ''ગુજરાતીમાં હજુ સુધી આવું નાટક 
લખાયું નથી ને આ પે'લું છે.'' યુગની જરૂરિયાત પ્રમાણે 
તેમાં જૂના જડ ખ્યાલો અને લપટી પડી ગયેલી 
રે્‌ઢિચુસ્તતાનો ખૂબીપૂર્વક વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે, 
તો છેલ્ઞા ત્રણ અંકોમાં ભોગીલાલ-ગુલાબનું સુધારાવાદી 
પ્રણયલગ્ન દર્શાવી દામ્પત્યજીવનનો મહિમા ગાયો છે. 
પહેલા બે અંકોમાં પાશ્ચાત્ય કેળવણી પામેલો, કંઈક 
નવું અને ક્રાંતિકારી કરવા માટે તત્પર બનેલો યુયુત્સુ 
ભોગીલાલ સામાજિક અનિષ્રોથી માંડીને ભ્રષ્ટાચારરૂપી 
રાક્ષસને નાથવા ઉગ્ર જેહાદ ચલાવે છે અને શેષ અંકોમાં 
તેની પ્રણયભાવનાને મૂર્ત કરેલી છે. તેથી નાટ્યકાર બે 
પ્રસંગો વચ્ચે મજ્નગત સંબંધ સ્થાપિત કરી શક્યા 
નથી. તેમ છતાં 'કોરસ'ના વિનિયોગથી સાંઘારેણ શક્ય 
બન્યું છે. સૂરતી બોલીની લાક્ષણિક છટાઓ અને ભાષા- 
ભંગિઓથી તળપ્દું જીવંત વાતાવરણ સર્જાયું છે. અંગ્રેજ 
બંધારણવાળી નાટ્યરચનાથી પરિચિત હોવાનો, પણ 
સંસ્કૃત નાઢ્યરીતિથી અનભિજ્ઞ હોવાનો નિખાલસ એકરાર 
કરનાર નગીનદાસે સંસ્કૃત વૃત્તોનો પણ નાઢ્યોપકારક 
ઉપયોગ કર્યો છે. કવિનાઢ્યકાર કાલિદાસનાં મૂળ 
સંસ્કૃતમાં 'અભિજ્ઞાનશાકુન્તલમ્‌' અને 'વિક્રમોર્વશીયમ્‌' 
નહીં વાંચ્યાં હોય, પણ તેઓ તેના ગુજરાતી/અંગ્રેજમાં 
થયેલા અનુવાદ્દોથી પૂરેપૂરા વાકેફ હશે, કારણ કે બંને 
નાટકોનો સીધો પ્રભાવ સ્પષ્ટ રીતે વર્તાઈ આવે છે. 


ઉદેશ 





નાયક ભોગીલાલ સિવાય અન્ય ગૌણ પાત્રો જે તે વર્ગનાં 
પ્રત્તિનિધિ (1/06) સમાં બીબાઢાળ લાગે છે, તેમના 
વ્યક્તિત્વતી રેખાઓ બંધાતી નથી; જેતા નામ પરથી 
નાટકનું શીર્ષક રચાયું છે એવી નાયિકા ગુલાબનું પાત્ર 
પણ પૂર્ણ ઢબે વિકસ્યું નથી; ગીતોના અતિરેકને કારણે 
નાટ્યપ્રવાહ સ્થગિત થાય છે, પ્રવેશોમાં સ્થળની એક- 
વાક્યતા નહીં હોવાને કારણે રંગમંચીય પ્રશ્નો ઊભા થવાની 
પૂરી દહેશત છે, વગેરે વગેરે અનેક ત્ુટીઓ 'ગુલાબ'માં 
જોઈ શકાય. તેમ છતાં કલાની સભાનતા સાથે સર્જાયેલું 
ગુજરાતી ભાષાનું આ પહેલું સાહિત્યિક નાટક ધ્યાનપાત્ર 
બન્યું છે. નગીનદ્દાસે આ દિશામાં વધુ નાટકો લખવાનો 
પુરુષાર્થ કર્યો નથી એ કમનસીબ ઘટના છે. 

ફ્રેંચ નાટ્યકાર મોલિયરના જાણીતા ફાર્સ નાઢકને 
આધારે ફીલ્ડિગે કરેલા અંગ્રેજ અનુવાદ '/ 000101 
115016 ૦1 1111561 અથવા 'પ॥110 //1૦' અથવા 
(1000 00૦૦૦ પરથી નવલરામે (૧૮૩૬-૧૮૮૮) 
કરેલું કલ્પનામિશ્રિત રૂપાંતર 'ભટનું ભોપાળુ' (૧૮૬૪) 
નવલરામની અનુસર્જનકલાનો અને નાટ્યસૂઝનો અચ્છો 
પરિચય કરાવે છે. આધવિવેચક નવલરામના મનમાં 
નાટકની વિભાવના સુસ્પષ્ઠ છે. કવિ નર્મદને 
અસંભવિતતા અને અત્િશયોક્તિમાંથી જન્મતા 
હાસ્યરસને સમજાવવા જે વિશદ અભ્યાસલેખ આપ્યો 
તેમાં તેમની હાસ્યરસ અંગેની પરિપક્વ સમજનાં દર્શન 
થાય છે. નવલરામે 'ભટનું ભોપાળું'ને 'રસાનુસારી 
અનુવાદ' તરીકે ઓળખાવી દેશકાળને અનુસરવાની 
આવશ્યકતાનો મહિમા ગાયો છે. આ સૈદ્ધાંતિક ભૂમિકાને 
નાટયકાર નવલરામે 'ભટનું ભોપાળું' રૂપાંતરમાં સફળતાથી 
ઢાળી છે. આ સુધારાલક્ષી ત્રિઅંકી પ્રહસનમાં નવલરામે 
ત્રણ કથાઘટકોનું નિરૂપણ કર્યું છે. એકમેક સાથે સતત 
ઝઘડતાં અને વેરની વસૂલાત કરવા માદે પ્રપંચો રચતાં 
પતિપત્ની ભોળાભટ અને શિવકોરનો ઘટક, ચોથા લગ્ન 
માટે ઉત્સુક લગ્નલોલુપ વૃદ્ધ નથ્થુશા અને યુવાન 
સ્વરૂપવાન ચંદાનો ઘટક અને પૈસાના લોભે દીકરીને 
પરણાવવા નીકળેલો ઝૂમખા શાહ, ચંદા અને તેના 
પ્રિયતમ આનંદનો ઘટક. આ ત્રણે કથાઘટકોને નવલરામે 
વિશિષ્ઠ નાઢ્યસૂઝથી સાંકળી લીધા છે અને પાત્રોની 
સ્વભાવગત મર્યાદાઓને નિશાન બનાવી કે કેવળ 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ૨૧૬ 


પરિસ્થિતિજન્ય હાસ્ય નિષ્પન્ન કરી ક્જેડાં, કન્યાવિક્રય, 
વૃદ્લગ્ન વગેરે સામાજિક અનિષ્ઠને હાસ્યાસ્પદ બને તે 
રીતે કથાવસ્તુ સાથે વણી લીધાં છે. કમાલખાં, હજામ, 
બે નોકરો જેવાં ગૌણ પાત્રો નાટકનાં મુખ્ય પાત્રોની 
વ્યંગ-કટાક્ષ દ્વારા ખુક્ષેઆમ ઠેકડી ઉડાડે છે. નાટકમાં 
અસદ્નો તિરસ્કાર અને સદ્દનો પુરસ્કાર જેવો સુબોધ કે 
ઉપદદેશ પ્રચારાત્મક બનીને આવ્યો નથી, વસ્તુગુંકનમાં 
એકરૃપ બની ગર્ભિત રીતે અવતરિત થયો છે. નાટ્યકારે 
રૂપાંતરમાં સૂરતનો પ્રદેશ અને તેના બોલી સહિતના 
સમગ્ર પર્યાવરણને એવી સાહજિક રીતે વણી લીધાં છે 
કે “ભટનું ભોપાળું' રૃપાંતર નહીં, પણ મૌલિક નાટક 
હોય તેવો અનુભવ થાય છે. 

દલપતરામ ગ્રીક નાટ્યકૃતિ પરથી 'લક્ષ્મી' અને 
નવલરામ ફ્રેંચ નાટ્યકૃતિ પરથી 'ભટનું ભોપાળું' જેવાં 
અભિનેય રંગમંચક્ષમ રૂપાંતરો આપે છે, નખશિખ મૌલિક 
લાગે તે કક્ષાનાં, સર્જકતાનો ઉન્મેષ બતાવતાં રૂપાંતરો 
આપે છે, તેમ ઇતાં દલપતરામની જેમ નવલરામ 
મુખપૃષ્ઠ પર જ [ફ્રેંચ મોલિયેરના નમૂના ઉપરથી' એમ 
મૂળ કૃતિનો ઉલ્લેખ કરી પોતાની નિસબતની સાથે 
નિષ્ઠાનો પરિચય કરાવે છે. 

આરંભકાળનાં બંને પ્રહસનો, કેટલીક મર્યાદાઓ 
હોવા છતાં, ઉચ્ચ કોટિનાં પ્રહસનો બન્યાં છે. પ્રહસનના 
નાયકો ભોળાભટ અને જીવરામ ભટ્ટ અણધારી, 
અણકલ્પી, વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં મુકાય છે, પણ તેમની 
સ્વભાવગત મર્યાદ્દાઓનું નાટ્યકારે એવું કલાત્મક નિર્દ્શન 
કર્યું છે કે તેઓ પ્રેક્ષકો/ વાચકોનો સમભાવ કયાંય 
ગુમાવતા નથી. નાટ્યકાર પોતે હાસ્યાસ્પદ બન્યા વગર 
હાસ્યજનક પરિસ્થિતિ (૦૦11૦00/ બં $[(૫1101)ને 
ઉત્કટ રીતે નિરૂપી શક્યા છે તેમાં આ નાટ્યકારોની સૂઝ 
અને સમજનાં દર્શન થાય છે. 

નવલરામનું મૌલિક એતિહાસિક નાટક 'વીરમતી' 
(૧૮૬૯), ગોવર્ધનરામ 'જીવનવૃત્તાંત'માં જણાવે છે તે 
પ્રમાણે, રચાયું હતું ઠેઠ ૧૮૬૪માં, પણ પ્રગટ થયું 
૧૮૬૯માં. ફાર્બસની 'રાસમાળા'માં આવતી જગદ્દેવ 
પરમારની રસિક ગાથાથી મોહિત અન આનંદિત થઈ 
નવલરામે તેમાં થોડાક નાટ્યોપકારક ફેરફારો કરી તેનું 
રચનાસંવિધાન કર્યું છે. નવલરામે સુશ્લિષ્ટ વસ્તુસંકલના 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ર૧૪ 


બને અને પાત્રોની સ્વાભાવિક રેખાઓ અંકિત થાય તે 
હેતુથી મૂળ કથામાં કરેલા ફેરફારોને તપાસીશું તો તેમાં 
નવલરામની નાટ્યકાર તરીકેની કેળવાયેલી સૂઝનો 
સાક્ષાત્કાર થશે. પાંચ અંક અને ત્રેવીસ પ્રવેશોમાં 
પથરાયેલા આ નાટકમાં વીરમતીના પાત્રને વીરત્વ, 
સતીત્વ અને ક્ષાત્રત્વથી છલકાતું, બુદ્ધિમત્તાવાળું 
દર્શાવવા નાઢ્યકારે મૂળ કથામાં આવતી પ્રપંચલીલાને 
એમ ને એમ ન મૂકતાં, લાલરાજને લગ્ન પૂર્વેનો પરિચિત 
પ્રિયતમ બતાવી તથા ગોલક જાતિનો હોવાથી વીરમતીએ 
કરેલા તિરસ્કારનો બદલો લેવા જ્મોતીને ત્યાં કપટથી 
ગોઠવાયેલો દર્શાવી નાટ્યાત્મક ગૂંચ ઊભી કરી છે અને 
પાત્રોચિત સંઘર્ષસ્થાનોને વિકસાવ્યાં છે. નવલરામે તેમના 
સમયમાં ચાલતા જૈન અને હિદુ ધર્મ વચ્ચેના ધાર્મિક- 
રાજકીય આટાપાટાના સંદર્ભોને નાટકમાં કલ્પનાશક્તિથી 
આમેજ કરી નાટ્યવસ્તુને સંઘર્ષમય બનાવ્યું છે. તેના 
અનુસંઘાનમાં જ, ફાર્બસની રાસકથામાં આવતા 
જોગણીઓનાં રુદન અને દેવીઓના હાસ્યપ્રસંગને સ્થાને 
ભૂતડાંનાં હાસ્ય-રુદનને જૈનોની પ્રમંચલીલાના ભાગ રૃપે 
ગૂંથી કથાવસ્તુને સંકુલ અને રહસ્યમય બનાવ્યું છે. 
નવલરામ પાસે ઉત્તમ ગુજરાતી નાટકનો આદર્શ 
અસ્તિત્વમાં ન હતો તેથી, તથા નવાં ઉમેરણોને લીધે 
નાટક અતિ પ્રસ્‍તારી બનવાને કારણે તથા તેમાં 
પ્રયોજાયેલી કવિતા કાવ્યગુણ ધરાવતી હોવા છતાં 
નાટકમાં આગંતુક બનીને આવતી હોવાથી આ નાટક 
'ભટનું ભોપાળુ' જેવી રસસિદ્રિ બતાવી શક્યું નહીં, 
પણ તેમની દદ્િસંપન્ન નાઢ્યસૂઝનું પરિચાયક બને છે. 
તે અર્થમાં, ગુજરાતી નાટ્યસાહિત્યના ઇતિહાસમાં 
“વીરમતી' સીમાચિહ્મરમૂપ એતિહાસિક નાટક બન્યું છે. 
મણિલાલ નભુભાઈ કદ્વિવેદીનું સીમાચિહ્રૃપ નાટક 
કાન્તા' (૧૮૮૨)નું પ્રકાશન થાય છે તે પૂર્વે અનેક 
લેખકો એતિહાસિક-પૌરાણિક-સામાજિક કથાવસ્તુવાળાં 
સામાન્ય સ્તરનાં નાટકો લખે છે અને તેમાંનાં કેટલાંકનું 
મંચન પણ થાય છે. ડૉ. જગદ્દીશ જ. દવેના પ્રકાશિત 
થયેલા મહાનિબંધ 'ગુજરાતી અને મરાઠી સામાજિક 
નાટકો (૧૮૫૦-૧૯૦૦)' પર દષિપાત કરતાં અળસિયાંની 
જેમ ફૂટી નીકળેલાં અને વીર્યહીન હોવાથી આપોઆપ 
વિલાઈ ગયેલાં એવાં નાટકોની યાદી જોવા મળશે. 


જાગૃતિકાળની નાટ્યપ્રવૃત્તિ અંગે નીચે મુજબનાં 
નિરીક્ષણો તારવી શકીએ : 

(૧) ભવાઈ જેવી સમૃદ્ધ લોકનાટ્ય પરંપરાનું 
અસ્તિત્વ હોવા છતાં ગુજરાતી રંગભૂમિ અને નાટક 
તેમાંથી વિકસ્યાં નથી. 

(ર) રણછોડભાઈ ઉદયરામ, વાઘજી આશારામ, 
ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી જેવા સુધારાવાદી નાઢ્ય 
અગ્રણીઓએ ભવાઈમાં રહેલી અશ્લીલતા અને 
બીભત્સતા સામે રણશિગૅં ફૂંકયું અને તેની સામે ઉગ્ર 
આંદોલન ચલાવતા હોય તેમ નીતિ, સદાચારનો ઉપદેશ 
આપતાં અને કન્યાવિક્રય, કજેડાં, શષ્ઠાચાર, અંધથ્રદ્ધા 
વગેરે અનિષ્ોની ઝાટકણી કાઢતાં બોધક નાટકો આપ્યાં. 
સમાજના નિરામય સ્વાસ્થ્ય માટે ચિતા સેવનારા આ 
સમાજહિતચિંતક નાટ્યકારોએ શુદ્ધ નાટક ને તેની 
રસકીય માવજત જેવા ગ્રશ્નો માટે ચિંતા સેવી હોત 
અને એ દશામાં પુરુષાર્થ કેળવાયો હોત તો આજે 
ઉત્તમ પરિણામ પ્રામ થયાં હોત, 

(૩) પરિણામે, રંગભૂમિનાં નાટકો અને સાહિત્યિક 
નાટકો એવા બિનકળાકીય ભાગો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. 
વ્યાવસાયિક રંગમંચ પર સાહિત્યિક નાટ્યસૂઝ વગરનાં 
સંખ્યાબંધ નાટકો ભજવાતાં રહ્યાં અને તત્કાલીન 
પ્રેક્ષકોની જડી સ્થ્‌ળ રુચિને પંપાળતાં રહ્યાં, તો સંસ્કૃત 
નાટ્યરીતિ અને પાશ્ચાત્ય નાટ્યરીતિથી સુપરિચિત એવા 
સાહિત્યકારોએ પ્રમાણમાં આનંદ પમાડે તેવી રસપોષક 
નાઢ્યકૃતિઓ આપી, સંસારસુધારો અને નીતિબોધનો 
ઉપદેશ પણ પ્રચારાત્મક બન્યા વગર લાક્ષણિક રીતે 
ગૂંથી લીધો, પણ રસવૃત્તિની બાબતમાં જમાના કરતાં 
આગળ ચાલનારા આ નાટ્યકારોની કોઈ પણ કૃતિને 
મંચન કરવા વ્યાવસાયિક મંડળી આગળ ના આવી, 
બલકે વર્ષો સુધી તે એકાંતવાસમાં સડતી રહી. 
દલપતરામ, નવલરામ, નગીનદાસ મારફતિયા જેવા 
સાહિત્યકારો પાસેથી વધુ નાઢ્યરચનાઓ નહીં મળવાનું 
એક કારણ આ પણ હોઈ શકે. 

(૪) તત્કાલીન પ્રેક્ષકોને નાટકમાં આવતાં ગીતોનું 
અનેરું આકર્ષણ હતું. ચોક્કસ પ્રેક્ષક્વર્ગ નાટકમાં આવતાં 
ગીતોને માણવા અને પ્રસન્ન બનીને 'વન્સમોર' આપવા 


ઉદ્ણ 


આવતો. થિયેટરમાલિકો પ્રેક્ષકોની નાડ પારખીને વિભિન્ન 
પ્રકારનાં લોકભોગ્ય ,ગીતો મૂકવાનો આગ્રહ સેવતા. 
વ્યવસાયી ઘોરણે લખાયેલાં નાટકોમાં અને 
સાહિત્યકારોએ રચેલાં નાટકોમાં મોટા ભાગનાં ગીતો 
પદ્યાભાસી, પ્રાસાનુપ્રાસની રમતવાળા, મૂળ નાટ્યવસ્તુ 
સાથે સ્નાનસૂતક્નો સંબંધ ન ધરાવે તે પ્રકારનાં આગંતુક 
જણાયાં છે. મહારાષ્ૂમાં, ૧૮૮૫માં ઉદભવેલી 
'સંગીતનાટક'ની ઉજ્જવળ પરંપરા આજે પણ ચાલુ 
છે. આપણે ત્યાં, વિશેષતઃ કનૈયાલાલ મુનશીના 
આગમન પછી, ગીતસંગીતને દેશવટો" અપાઈ ગયો છે. 
(૫) આજે મિલેનિયમ વર્ષમાં, જગૃતિકાળને 
૧૫૦ વર્ષ થવા આવ્યાં છે ત્યારે, આપણે જેઈ શકીએ 
છીએ કે કવિતા, નાટક, નિબંધ, ટૂંકી વાર્તા, જીવન-- 
ચરિત્ર, આત્મકથા જેવાં લલિત અને લલિતેતર સાહિત્ય- 
સ્વરૂપો (અને વિવેચનપ્રવૃત્તિ પણ) મોટું ગજું કાઢી 
શક્યાં છે અને સ્વરૂપગત શક્યતાઓને વિકસાવી તેમાંથી 
ઉત્તમ કૃતિઓનું નિર્માણ થઈ શક્યું છે; ત્યારે નાટકની 
બાબતમાં કેવી શોચનીય પરિસ્થિતિ છે ! ૧૫૦ વર્ષ 
પછી પણ આપણે લગભગ ત્યાં ને ત્યાં જ 'છીએ ! 
આજે પણ ભજવવા માટેની રંગમંચીય કૃતિઓ અને 
વાંચવા માટેની સાહિત્યિક કૃત્તિઓ જેવી (ભ્રામક) 
ભેદરેખા અસ્તિત્વમાં છે. મુંબઈની સંસ્થાઓનાં 
વ્યાવસાયિક ધોરણે ભજવાતાં નાટકોમાં પ્રેક્ષકો 
કીડિયારાની માફક ઊભરાય છે અને બે ઘડી મનોરંજન 
પામી ધન્ય ધન્ય બની જાય છે, પણ તેમાં એકંદરે 
સાહિત્યિક ગુણવત્તા નહિવત્‌ હોય છે. તો અવેતન 
રંગભૂમિ પર ભજવાતાં મૌલિક પ્રયોગશીલ નાટકોને પૂરતા 
પ્રેક્ષકો પણ મળતા નથી. ચિનુ મોદી, હસમુખ બારાડી, 
સિતાંશુ યશશ્રન્દ્ર, લાભશંકર ઠાકર વગેરનાં રસસંતર્પક 
નાટકોના કેટલા શો (નાઢ્યપ્રયોગો) થયા છે ? લાંબું 
કૂદવા માટે ૧૫૦ વર્ષનો ખૂબ લાંબો રનઅપ લીધો, 
પણ આંખો ખોલીને ન્ેયું તો બસ, માત્ર આટલું જ, 
આ ટ લું જ વધારે કૂદી શક્યા !? : 
[તા. ૧૮-૧૦-૨૦૦૧ના રોજ, આર્ટ્સ એન્ડ કૉર્સ કૉલેજ, 
તલોદમાં યુ.જી.સી. પ્રેરિત રાજ્યકક્ષાના પરિસંવાદ 'નગૃતિકાળના 
સાહિત્યનું પુનર્મ્લ્યાંકન'માં રજૂ થયેલું વકતવ્ય.] 


। જાન્યુઆરી ર૦૦૨ : ર૧૮ 


નિત નવા વંટોળ 





વિશ્વ કવિ સંમેલન 

એ દિવસે મારે સોળેક કલાકની બસની મુસાફરી 
હતી. વચ્ચે રાત ક્યાંક રોકાવાનું મેં નક્કી કર્યું હતું, કે 
જેથી એક વધારે જગ્યા જેવાય. ઓસ્ટ્રેલિયામાં સિડની 
શહેરથી બ્રિસ્બન શહેર રહું જઈ રહી હતી. બસમાં એક 
વૃદ્ધ દંપતીએ પોતાનું વાંચી લીધેલું છાપું મને આગ્રહપૂર્વક 
વાંચવા આપ્યું-એમ કે પછી હું એ ફેકી પણ દઉ! એ 
છાપું તો સહેલાણીઓમાં પ્રિય એવા નાના એક ગામના 
વિસ્તારમાંથી ખીકળેલું. ને વિશ્વના કોઈ સમાચાર એમાં 
હતા નહીં. 

સાંજે સદ્ભાગ્યે મિત્રોમાં વાત નીકળી-નહીં તો 
કોણ જાણે ક્યારે મને જણ થાત કે નવી સહસ્રાબ્દીમાંનું 
પ્રથમ 'નોબેલ' પારિતોષિક સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં શ્રી વિ. 
એસ. નાયપૉલને મળ્યું હતું. છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી એમને 
માટે હું જીવ બાળતી આવેલી, તેથી આ સમાચાર 
સાંભળીને મને ખૂબ આનંદ થયો. સિડનીમાં જે સમય 
સાહિત્યિકો સાથે યાદગાર રીતે વીત્યો હતો, એમાં જણે 
ખુશીનો ઉમેરો થયો. 

“વિશ્વ કવિ સંમેલન'માં ભાગ લેવા હં સિડની 
ગઈ હતી. વર્ષો પહેલાં ત્યાં ફરી આવી હતી, તેથી 
શહેરનું આકર્ષણ તો હતું જ. આવા સંમેલનમાં તો 
પ્રથમ વાર જ જતી હતી, તેથી કેવું હશે, ને શું થશે - 
એ વિશે ખૂબ ખ્યાલ ન હતો. સાડા ચાર દિવસના 
સંમેલનમાં પછી તો ઘણું ગમ્યું, ને તરહ તરહની કવિતા 
સાંભળ્યાનો સંતોષ પણ થયો. ઓસ્ટ્રેલિયાના લોકો 
સાધારણ રીતે મળતાવડા અને હસમુખા ગણાય; 
અને ખરેખર, સંચાલકો એ પ્રકારનાં જ હતાં. વળી, 
એ બધાં જ કવિ પણ ખરાં, તેથી દરેક બાબતે એ સર્વે 
સક્રિય હતાં. 

સિડનીની એક સારી હોટેલમાં આ સંમેલન યોજાયું 
હતું. ક્વિવસમાં ત્રણ બેઠકો થતી, ને તે પણ સમાંતરે 
ચાર જુદા જુદા ખંડોમાં. પસંદગી કરવી અઘરી બનતી, 
પણ વાતાવરણમાં હંમેશાં આવેગ રહેતો. સુઘડ રીતે, 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ર૧૯ 


પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


વિગતવાર છાપેલી કાર્યક્રમ-પુસ્તિકામાં દરેક બેઠકનું શીર્ષક 
તથા એમાં કાવ્યો વાંચનારાં કવિઓનાં નામ નોધાયેલાં 
રહેતાં. દરેકને લગભગ બે વાર તો કાવ્યો વાંચવાની તક 
મળી હતી, એમ કહી શકાય. મેં પણ બે દિવસની 
બેઠકોમાં અંગ્રેજમાં લખેલાં મૌલિક કાવ્યો વાંચેલાં. 

કુલ અઢીસોએક કવિઓએ સંમેલનમાં ભાગ 
લીધેલો, અને આ સમૂહમાં ત્રીસથી વધારે દેશોનું 
પ્રતિનિધિત્વ હતું. મેં તો નામ ગણવા માંડેલાં, ને નવાઈ 
તો મને જ લાગેલી ! અમેરિકા, ઈંગ્લૅન્ડ, આયરલૅન્ડ, 
ફ્રાન્સ, કૅનેડા, આંસ્ટ્રેલિયા, ઉરૃગ્વે, હેઇંતી, ઇંઝરાયલ, 
પૈલેસ્ટાઈન, ઇરાક, ઈરાન, પાકિસ્તાન, ભારત વગેરે. 
આમાંનાં દ્લેટ સો-પૌણા બસો જણ પોતપોતાના દેશોમાંથી 
આવેલાં, અને બાકીનાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં દેશાંતર કરીને 
સ્થાયી થયેલાં હતાં. એવાં જણ આમ સ્થ્રાનિક ગણાય, 
પણ હજ એમના અંગ્રેજ ઉચ્ચાર મૂળ ભાષાની અસર 
નીચે હતા. વળી, એમનાં કાવ્યોના વિષય પણ વહુધા 
એમના ભૂતકાળની યાદ્દો પર, તથા ઓસ્ટ્રેલિયામાં બહારથી 
આવેલાં તરીકેના અનુભવો પર આધારિત થયેલા જણાયા. 

ગીંનથી તો પચીસેક કવિઓ આપ્યા હશે. એ 
બઘાને પરવાના મેળવવાની મુશ્કેલીઓ નડેલી, ને 
સંચાલકોએ એ માટે ઘણી મહેનત લીધેલી, એમ 
સાંભળ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ ચીની સમાજ ઘણો મોટા 
છે, અને એવાં “સ્થાનિક' ચીની કવિઓ પણ સારી 
સંખ્યામાં હાજર રહેલાં હતાં. એમની સાથે વાતો કરવાનું 
મન થાય, પણ ભાગ્યે જ કોઈને અંગ્રેજ આવડે ! 
ચીની, કોરિયન, મૉોંગોલિયન અને અમુક જાપાની 
કવિઓની આવી સરખી પરિસ્થિતિ હતી. તેથી સામ- 
સામાં થઈએ ત્યારે સ્મિત આપીએ. એમાંનું કોઈ અંગ્રેજ 
થોડું બોલતું પણ હોય, પરન્તુ ઉચ્ચારો એવા કે કરું 
સમજાય જ નહીં. છતાં વાંચી લે પછી શ્રોતાઓ વિવેકથી 
તાળીઓ જરૂર પાડે ! 

સરસ છટાથી વાંચનારાં ઓછાં જ હતાં. અવાજ 
ચોખ્ખો હોય ને ઉચ્ચાર સ્પષ્ટ હોય ત્યારે કાવ્ય-વાચન 


2 


આનંદ આપતું. “એબોરિજિની' કહેવાતાં તળ- 
ઓસ્ટ્રેલિયન કવિઓની કૃતિઓ મને સૌથી વધારે ગમી, 
કારણ કે એમાં કલ્પનોની તાજગી હતી, તળ-પ્રદેશના 
અંતરંગ સંદર્ભ હતા, અને અમુક લાક્ષણિક શબ્દોનો 
વપરાશ થયેલો હતો. 

ઘણાં કવિઓ પોતાનાં કાવ્યો-મૌલિક અંગ્રેજી 
તેમજ અનૂદ્દતિ અંગ્રેજ-ની નકલો કરીને લઈ આવેલાં, 
ને શ્રોતાઓમાં વહેંચી દેતાં. હાથમાં કાવ્ય હોય તો 
સમજવામાં સારું પડતું. જેકે દિવસને અંતે અમુક 
કાગળો તો ફેંકી દેવાના જ થતા. સંમેલન તરફથી તૈયાર 
કરવામાં આવેલા કાવ્ય સંપુટને સૌથી સરસ ભેટ કહી 
શકાય. એમાં એક સો સાઠત્રીસ કવિઓએ સમયસર 
મોકલી આપેલી એકએક કવિત! છપાયેલી છે. એ 
સંગ્રહને સંઘરી રાખવો પડે, એટલું જ નહીં, પણ એ 
કાવ્યોને નિરાંતે વાંચવાં પણ પડે, એમાંનાં ઘણાં કવિઓ 
સાથે પરિચય થયો હોય, એટલે એ કાવ્યો વધારે રસપ્રદ 
તથા અર્થઘન પણ લાગે. 

ભારતમાંથી જે સાત- આઠ કવિઓ આવેલા, 
એમને છું પહેલવહેલી વાર જ મળી. દેવેન્દ્ર ઉપ્પલ 
હરિયાણાથી, રીઢા મલ્હોત્રા દિલ્ડીથી, અને અમરેન્દ્ર 
ચક્રવર્તી કલકત્તાથી આવ્યાં હતાં. એસ. મોહન, 
સેતુરામન, કુમાનન અને અશોકન તામિલનાડુના હતા. 
શરૂઆતમાં બધાંએ સાથે રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એક 
વાર ચાર-પાંચ જણે એક ઓરડામાં ભેગાં થઈને 
પોતપોતાની કવિતાઓ વાંચી, ને એક વાર ભેગાં થઈને 
ગાવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જે જરા પણ સફળ ના થયો ! 
બીનન-ત્રીન્ન દિવસે ભારતીય કવિઓ એક ટોળામાં ના 


ભમ-ભંજન 


અ સંપદા / હ્રહ્ચિક, મૂળ અનર્થકારી, 
અ/ સંતતિ / મન-અમેળથ ર/ અડ? / 
અ ઝી્તિ / ક/ળકવલે પલકે [ર / 
તવિ-/વિ% સુખ-કરણ) ક્ષર, પતપણ / 
સંલગ ચિત્ત, શિવયોગ, કૃત, સત્ય / 
અનામી 


છકી 





રશ્યાં, ને સામે મળે તો “કેમ છો ?'', '“'ક્યા ખબર''- 
જેવી ઔપચારિકતા કરતાં રહ્યાં | આ ઉપરાંત, મેં નોધ્યું 
કે એ બધાં પોતાની બેઠક સિવાયની કોઈ બેઠકમાં હાજરી 
આપતાં ન હતાં. બીન્ત કોઈને સાંભળવામાં એમને રસ 
જ ન હતો. આ કારણે પણ હું છૂટી પડી ગઈ, કારણ કે 
મેં દરરોજ દસેક બેઠક સાંભળી. વૈશ્વિક સર્જન-ચેતનાનો 
રસાસ્વાદ માણવાની તક જતી કરાય જ કેમ 3! 

દિવસો કેવા જલદી પૂરા થઈ ગયા. વિદાયની 
ઘડી સહેલી ન હતી. અમુક જણ સાથે સરનામાંની 
આપ--લે થઈ, પણ દૂર ગયા પછી સંપર્ક ચાલુ રાખવો 
અઘરો પડતો હોય છે, કદાચ ફરી કોઈ વાર વિશ્વ કવિ 
સંમેલનમાં જવાનું થાય, અને એના એ થોડા લોકો 
મળી જાય તો સંધાન ચાલુ રહે. 

ર૦૦૧ના આ સંમેલનનું સૂત્ર “વિશ્વ-શાંતિ' માઢેનું 
હતું. છેલ્રી બપોરે જહેર સભામાં ત્યાં હાજર સર્વ 
કવિઓ ભેગાં થયાં, અને સામૂહિક રીતે, એક એક 
પંક્તિ સૂચવીને એ સૂત્રને અનુરૂપ એક કાવ્ય રચ્યું. 
'સર્વત્ર એકતા અને શાંતિ પ્રસરી રહો, અને વિશ્વમાં 
મૈત્રી અને પ્રેમનું સ્થાન અચળ રહો' - એવો સૂર એ 
કાવ્યમાંથી પ્રતીત થતો હતો. આ વર્ષના દૂ:ખદ બનાવ- 
ન્યૂયોર્ક શહેરમાંના વિસ્ફોટ-ની યાદ હજી તાજી જ હતી. 
ભાગ્યે જ કોઈ કવિની સભાનતામાંથી એ આઘાત 
ભુલાયો હતો. તેથી જ, કવિઓની સામૂહિક આશા 
પરિપૂર્ણ થાય, એમ આપણે ઇચ્છીએ. જેમ શ્રી 
નાયપૉલની સિદ્ધિની આખરે કદર થઈ, તેમ વિધાતા 
વિશ્વના સર્જકોની નિ;સ્વાર્થ માગણીની કદર પણ અવશ્ય 
કરે, એવો વિશ્વાસ આપણે રાખી શકીએ. 


પૂ. મહાત્મા ગાંધીને 


અ/ એ જ દેશ, 

નઝ ડકીર કહી જેણે તમાર હાસ ઉડઠાજી, 

એ જ અ ઠેશ, 

કૌતુક-આંખે રહ્યો આજે તમને કુર્નિ? બજી. 

(લંડન, માદામ તુસો પ્રદ્શનમાં ગાંધીજનું પૂતળું જઈને) 
રવીન્દ્ર ઠાકોર 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : રર૦ 


જીવનયોગી દાક્તર રસિકભાઈ 


તા. ર-૧૦-૧૯૪૩, મહાત્મા ગાંધીજનો 
જન્મદિવસ. 

મોડાસામાં દશાનીમા જ્ઞાતિની વાડીના એક ખૂણે 
મોડાસાના નાગરિકોની નાનકડી સભા મળી હતી. 
સભામાં સાર્વજનિક દવાખાનું ખોલવાની ન્ાહેરાત થઈ. 
સૌએ તે વધાવી લીધી. મેં એ સભામાં મારો મનોભાવ 
વ્યક્ત કરતાં કહ્યું : “આજ લગી હું માંદ્દો પડવાથી 
બીતો હતો, પણ હવે એ બીક ગઈ. ઊલટાનું, હવે 
માંદા પડવાની મજ આવશે.'' 

માંદા પડવાની મજન ? હા, અમને એવો દાક્તર 
મળ્યો હતો, જેના માયાળુ હાથની સારવારના લોભે 
માણસને એક વાર તો માંદા પડવાનું મન થાય જ. 
મારી પેઠે ઘણાઓએ એ અનુભવ કર્યો છે. 

એ દાકતરનું નામ રસિકલાલ હરજીવનદાસ શાહ. 
એમને કાકાસાહેબ કાલેલકરે “જવનયોગી' કહી બિરદાવ્યા 
છે. સને ૧૯૧૪માં એમનો જન્મ. એમના પિતા સરકારી 
નોકરીમાં; અવલકારકુન તરીકે એ મોડાસા આવ્યા, એટલે 
રસિકભાઈ મોડાસા હાઈસ્કૂલના વિધાર્થી બન્યા અને 
હેડમાસ્તર શ્રી મોહનભાઈ વિ. ગાંધીના સંપર્કમાં આવ્યા. 
તેમની વિદ્યાર્થી-અવસ્થાએ જ મને તેમનો પરિચય 
થયેલો. એક વાર મારું લખેલું એક નાટક 'મૃત્યુંજય' 
અમે ભજવેલું. એ નાટકમાં કેટલાંક ગીત આવતાં હતાં, 
પણ અમારી પાસે ગાનાર કોઈ હતો નહિ, તેથી અમે 
રસિકભાઈને ખેંચી તાણીને ગાવા બેસાડ્યા. પરિણામ 
એ આવ્યું કે એ પદ્રતિપૂર્વકના સારા ગાનારા બની ગયા. 
એમને ભજનો ખૂબ ગમતાં અને જહેર સભાઓમાં પણ 
વિના સંકોચે ભજનો ગાતા, આમ શિક્ષણ અને સંસ્કાર 
બેઉ બાબતે મોડાસાની તેમના પર ઊંડી અસર હતી. 

સને ૧૯૨૯માં તેમના પિતાશ્રીની બદલી થવાથી 
તેમણે મોડાસા છોડવું પડ્યું, પણ એમને તે એવું કહ્યું 
કે એમણે મોડાસા પાછા જવા હઠ કરી અને ત્રણ દિવસ 
ભૂખ્યા રહ્યા. એ વખતે તે અમદ્યાવાદમાં મણિનગરમાં 


2 જાન્યુઆરી ૨૦૦ર : ૨૨૧ 


કઝ ર 
ન 


રમણલાલ સોની 


રહેતા હતા. એમના નિવાસની બાજુમાં એક ગરીબ 
માણસ રહેતો હતો. અચાનક એનો દીકરો ગંભીર 
માંદગીમાં સપડાયો. શહેરોની તો હવા જ એવી કે પડોશી 
પડોશીને ઓળખે નહિ, પણ વિદ્યાર્થી રસિકભાઈ આ 
માણસની મદદે ધાયા. તેમણે જોયું કે પૈસાના અભાવે 
આ માણસ દીકરાની સારવાર માટે કોઈ દાક્તરને બોલાવી 
શકતો નથી ત્યારે તેમણે પ્રયત્ન કર્યો, પણ વગર ફીએ 
કોઈ દાક્તર દરદીને જેવા આવવા તૈયાર નહોતો. રસિક- 
ભાઈની દીકરી ડૉ. ઇંલા આ ઘટનાનું વર્ણન કરતાં કહે 
છે : “એ ગરીબ માણસની પાસે દીકરાનો અગ્નિસંસ્કાર 
કરવાનાયે પૈસા નહોતા. એ જ્ેગવાઈ વિદ્યાર્થી રસિક 
ભાઈએ કરી અને ભડભડતી ચિતાની સાક્ષીએ તેમણે 
પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું દાક્તર બની દીનદુઃખીની સેવા કરીશ.” 
એ દાક્તર થયા. ગામડાંમાં સેવા કરવાની 
ભાવનાથી ખેડા જિલ્લા લોકલ બૉર્ડ તાબાનાં ગામડાંમાં 
એ રહ્યા. એવા એક ગામ અલિદ્રામાં એ રહેતા હતા, 
ત્યારે બે દિવસ હં એમની સાથે રહ્યો હતો. ત્યાં એ 
કેવળ દાક્તર નહોતા, ગામના ઝાડુવાળા પણ હતા. 
તેઓ “ગામના રસ્તા, લોકોનાં આંગણાં, ખાડા- 
ખાબોચિયાં વગેરે સાફ કરવા ઝાડુ લઈને રોજ નીકળી 
પડતા'' - આ એમના પોતાના જ શબ્દ્દો છે. એમની 
મોઢી દીકરી સુધા નડિયાદના વિઠ્ઠલ ક્ન્યા વિધયાલયમાં 
ભણતી હતી ત્યારે રસિકભાઈએ તેને લખેલા એક 
પત્રમાંથી આ શબ્દો ઉતાર્યા છે, અને મેં એમને એવી 
સેવા કરતાં નજરે નિહાળ્યા પણ છે. સવારથી સાંજ 
સુધી એમની દવાખાનાની પ્રવૃત્તિ ચાલતી અને રાતે એ 
પ્રૌઢશિક્ષણનો વર્ગ ચલાવતા. વહેલી સવારે ઝહુવાળા, 
દિવસ દરમિયાન દાક્તર અને રાત પડતાં શિક્ષક - આ 
એમનું ત્રિવિધ સ્વરૂપ હતું. જંપીને બેસવાનું એમના 
સ્વભાવમાં જ નહોતું. અનેક પ્રસંગે જાતને જોખમમાં 
મૂકીને એમણે કામ કર્યું છે. દરદી પહેલો, પોતાનું. 
સ્વાસ્થ્ય પછી - આ એમનો ધરુવમંત્ર રહ્યો છે. 


દાક્તરી અભ્યાસ માટે રસિકભાઈ અમદાવાદ રહેતા 
હતા, ત્યારે અવારનવાર ગાંધીજીના હરિજન આશ્રમમાં 
જતા અને ગાંધીજીનાં દર્શનનો અનેરો લાભ પામતા. 
એક વાર તતો એમણે ગાંધીજીને કહ્યું : '“આપ રજ 
આપો તો ભણવું છોડી આપની પાસે આવી જાઉ.'' 

ગાંધીજી જબરા માણસપારખુ હતા. તેમણે કહ્યું : 
“આજે નહિ, પણ જરૂર પડ્શે ત્યારે હું તને બોલાવી લઈર।.'” 

એ જરૂર પડી સને ૧૯૩૪માં. બાપુ વર્ધાના 
સેવાગ્રામ આશ્રમમાં હતા. ત્યાં કૉલેરાનો રોગચાળો ફાટી 
નીકળ્યો હતો. બાપુએ રસિકભાઈને લખ્યું : “આવી 
જાઓ !'' રસિકભાઈ આઘુંપાછું જોયા વિના સીધા ત્યાં 
પહોંષી ગયા અને દર્દીઓની સારવારમાં લાગી ગયા. 
અહીં તે બાપુના અતિ નિકટના પરિચયમાં આવ્યા અને 
એમનો સેવાનો રંગ અતિ પાકો બની ગયો. 

બીજું વિશ્વયુદ્ધ ફાઢી નીકળ્યું અને ભારતમાં ચોતરફ 
બ્રિટિશ હકૂમત સામે લોકજુવાળ જગ્યો. રસિકભાઈએ 
એમાં ઝંપલાવ્યું. સત્યાગ્રહ કરી એ જેલમાં ગયા. સને 
૧૯૪૨. આ જેલવાસે એમને ફરી મોડાસા યાદ કરાવ્યું. 
એમણે સંકલ્પ કર્યો કે મોડાસાની જનતાની સેવામાં 
જવન સમર્પી દેવું. પરિણામે મોડાસામાં 'સાર્વજનિક 
દવાખાનું' થયું. મોડાસા સેવાસંધની છત્રછાયા હેઠળ 
એ ઊભું થયું હતું. સેવાસંઘ એટલે મથરદાદા અને શ્રી 
પુરુષોત્તમદાસ ગોકુલદાસ શાહ 'દાસભાઈ.' આ દાસભાઈ 
પણ એક જાણવા જેવી વ્યક્તિ હતા. ભણગણીને સારી 
નોકરી કરતા હતા, પણ સને ૧૯૧૯માં ગાંધીજીની પહેલી 
જ હાકલે બધું છોડી મોડાસામાં આવીને બેઠા અને 
ખાદ, ગ્રામોદોગ તથા હરિજનસેવાનું કામ ઉપાડ્યું, 
છેલ્લી ઘડી સુધી 'તેમણે આ કામ કર્યું. મોડાસામાં 
હરિજનો માંટે આવાસો બન્યા, અને તેય વિકસતા જતા 
ગામના મધ્યભાગે, તેનો યશ, જેટલો મથુરદાદાને તેટલો 
જ તેમના આ સાથીદાર દાસભાઈને છે. 

સાર્વજનિક દવાખાનું ઊભું કર્યું. ત્યારે કેટલી મૂડી 
હતી આ સેવાસંઘ પાસે 7 પૂરા ઓગણીસ સો, અંકે 
૧,૯૦૦ રૂપિયા ! આટલી મામૂલી રકમમાં તો દાક્તરની 
કે દરદીની બેસવાની સગવડ પણ ન થઈ શકે, તો 
દવાખાનું કેમ કરીને થાય 7 પણ દવાખાનું થયું, થયું 


ઉદ 





અને વિકસ્યું, સહસ્ર પાંખડીએ પ્રકુક્ષિત થયું. આ 
ચમત્કારનો યશ માત્ર એક જ જણને છે - દાકતર 
રસિકભાઈને. દરદીમાત્રને એ કુટુંબીજનની ભાવનાથી 
જોતા. દરદીની નાતજાત જેવાની નહિ. એ શ્રીમંત છે કે 
ગરીબ, એ હરિજન છે કે ગિરિજન છે કે નગરજન છે 
એવું કશું જવાનું નહિ. જેવાનું માત્ર એક જ - એ 
દરદી છે અને મારે એની સારામાં સારી માવજત કરી 
મારું વિદ્યાનું ત્રણ અદ્દા કરવાનું છે. દદદી એકની એક” 
વાત અનકે વાર કરે તોયે રસિકભાઈ અધીર બને નહિ. 
કોઈ વાર હું એમને કહું કે એક દરદી પાછળ તમે આટલો 
બધો વખત કેમ આપો છો ? તો કહે : “દરદી દરદ્થી 
થાકેલો છે, એને અકળાવાનો હક છે, એકની એક વાત 
એ દશ વાર કરે તોય એનો એ અધિકાર છે અને એને 
શાંતિથી સાંભળવો એ દાકતર તરીકેનો મારો ધર્મ છે. 
ઈશ્વરે મને પાત્ર સમજી આ કર્તવ્યની સોંપણી કરી છે 
અને મારે એ કર્તવ્ય નિષ્ઠાપૂર્વક અદદ કરવાનું છે.'' 

આજે કેટલા દાક્તરો આ સમજે છે ? મેં એવા 
દાકતરો જયા છે જે દરદીને તપાસવામાં પૂરી બે મિનિટ 
પણ ખરચતા નથી અને સો-બસો રૂપિયા ખંખેરી લે 
છે. મારા જ અનુભવથી હું આ લખું છું. 

રસિકભાઈ સવારે સાડા આઠ વાગ્યે ધેરથી નાસ્તો- 
પાણી કરીને નીકળે તે રાત પડ્યે, ઘણી વાર તો મોડી 
રાતે ધેર આવે - બપોરે ઘેરથી દવાખાનામાં ટિફિન 
મગાવી ખાઈ લે. પહેલો દરદી, પછી ઘર, ગૃહિણી અને 
બાળકો. એમની દીકરી ઇંલા કહે છે : “અમે નાનાં 
હતાં ત્યારે તો કાયમ એવું થતું કે ભાઈ ઘેરથી નીકળે 
ત્યારે અમે જગ્યાં ન હોઈએ અને દવાખાનેથી આવે 
ત્યારે અમે સૂઈ ગયાં હોઈએ. કોઈ વાર સાથે બેસી 
વાત કરવાનો પ્રસંગ આવે તો અમે રાજી રાજી થઈ 
જઈએ.'' રસિકભાઈનાં પત્ની ઇન્દુબદેન પણ પતિની 
ભાવનાએ રંગાઈ ચૂકેલાં. ગૃહિણીના આવા ધીરોદાત્ત 
સહકાર વિના કોઈ ગૃહજીવનમાં સફળ ,થઈ શકે નહિ. 

જમવાની બાબતમાં મને ગળ્યું ખાવું ગમે અને 
રસિકભાઈનેયે ગળ્યું ખાવું ગમે. રસિકબાળા આ વાત 
બરાબર સમજી ગયેલી. એટલે જ્યારે પણ રસિકભાઈ 
મને ઘેર મળવા આવે - ઘણી વાર સમય કાઢીને, "એ 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : રરર 


આવી રીતે આવતા ત્યારે રસિકબાળા કંઈ નહિ તો 
ગરમ ગરમ સુખડી બનાવીને એમને ધરે જ. અને અમે 
ખૂબ આનંદથી અલકમકલની વાતો કરતા એ ખાઈએ. 

ગામડાંમાં પણ કેટલીક વાર મારે એમની નેડે 
જવાનું થયું છે. તે વખતે એ ગમે તેટલા થાકેલા હોય 
છતાં કોઈ દરદીનું નામ સાંભળે તો થાકને ભૂલી દરદીને 
સંભાળે. “મને થાક લાગ્યો છે'' એવું કહેતા અમે એમને 
કદી સાંભળ્યા તથી. 

ભલો માણસ શેરડીના જેવો હોય છે. લોકોને 
ખાતરી છે કે એને પીલવાથી મીઠો રસ જ મળવાનો 
છે. કોલુમાં પિલાવું પડે છે એનું શેરડીને દુ'ખ નથી; 
રસની લહાણી કરવામાં એને છવ્યું સાર્થક લાગે છે. 
પણ લોકો કૂચા કરીનેયે એને ક્યાં છોડે છે ? શેરડીની 
પેઠે રસિકભાઈની જીવનશક્તિ રોજરોજ જનસેવાના 
કોલુમાં નિચોવાયા કરતી હતી. દિવેટ જતે બળીને 
પ્રકાશ દે, અને દાણો સડીને નામશેષ થઈ ઊગે ને 
અત્ર દે - તેવું રસિકભાઈનું હતું. 

ગક વાર અમારે સરડોઈ ગામે જવાનું થયું. પૂજ્ય 
રવિશંકર મહારાજ ત્યાં પધારવાના હતા. અમે સમયસર 
નીકળ્યા તો ખરા, પણ રસ્તામાં એક દરદીને જેવા જવાનું 
કહેણ આવ્યું એટલે રસિકભાઈ કહે આપણે જરી થોડા 
માઈલનું ચક્કર લઈ દરદીને જેતા જશું. એમ કરવામાં 
અમે ખાસ્સા બે કલાક મોડા પડ્યા. મહારાજ મને કહે 
“જેમ મોડા આવ્યા ?'' પછી તરત મારી સાથે રસિકભાઈને 
જોઈ કહે : “સમજી ગયો ! જોડે દાક્તર ખરો ને !”” 

આમ દરદીની માવજતને રસિકભાઈ તમામ 
કામકાજમાં પહેલું સ્થાન આપતા. 

રસિકબાઈ દરદીને દવાની સાથે આરોગ્ય અંગે 
ઘણી વ્યવહારુ સૂચનાઓ આપતા. તેઓ કેવળ શરીરના 
દાકતર નહોતા, માણસના આંતર મનનાયે દાકતર હતા. 
દરદીના કુટુંબછવનનો એ આસ્તે આસ્તે પરિચય 
મેળવી લેતા. આણંદના પ્રખ્યાત જર્મન દાક્તર કુકના 
હાથ નીચે કેટલાયે મહિનાઓ સુધી એમણે પ્રત્યક્ષ 
કામની તાલીમ લીધી હતી. બંને સરખા સેવાભાવી અને 
સરખા અપરિગ્રહી. બંનેના વિચારોનો પૂરો મેળ હતો, 


એટલે તો કુકસાહેબને ભારત છોડી વતનમાં પાછા" 


જાન્યુઆરી ર૦૦૨ : ૨૨૩ 


જવાનું થયું ત્યારે તેઓ રસિકભાઈને મળવા ખાસ 
મોડાસા આવ્યા હતા અને પૂરા ત્રણ દિવસ એમની 
સાથે રહ્યા હતા, થોડા કલાક મારે ત્યાં પણ રહ્યા હતા 
અને જમ્યા હતા. 

ગુજરાતના અનેક કાર્યકરો રસિકભાઈના કાર્યથી 
વાકેફ હતા. પૂજ્ય રવિશંકર મહારાજ અને બબલભાઈ 
ભહેતા તો અવારનવાર રસિકભાઈને મળવા મોડાસા 
ભાવતા. શ્રી મોરારજીભાઈ, જીવરાજભાઈ, હિતેન્દ્રભાઈ 
સમા રાજ્યધુરીણો અને પાર્લામેન્ટના સ્પીકર દાદાસાહેબ 
શ્રી માવળંકર રસિકભાઈની સેવાભાવના પર પ્રસત્ર હતા. 

રસિકભાઈની દઢ માન્યતા હતી કે માણસનું શરીર 
એ ઈશ્વરનું ઘર છે, અને દાક્તર એ પૂન્ઘરનો પૂન્તરી 
છે; એ ઘરને સ્વચ્છ અને સુંદર રાખવામાં એનો ફાળો 
છે. એટલે તેઓ દરદીઓની સાથે રોજ રાતે પ્રાર્થનાઓ 
યોજતા - તેમાં સાદી ભાષામાં ઈશ્વરસ્તુતિ થતી, ધૂન 
શ્રતી અને પ્રસંગોપાત્ત બે શબ્દો તેઓ કહેતા પણ ખરા. 
દરદીમાં દરદ્ને સહેવાની હિંમત આવે અને એનામાં શ્રદ્ધા 
જગે, એવું એ કરતા. દરદીની નિરાશા હિમાલયની ટૉગ 
જેવડી મોટી ભલે ને હોય, પણ એ ટોચ પર રસિકભાઈ 
દ્વાક્તરના બે શબ્દ્દો આશાનું મંદિર ચણી દેતા એવું મે 
અનુભવ્યું છે. એમના દાક્તરી જીવનનું એ સાર્થક્ય છે. 

આવું એમનું વ્યક્તિત્વ, પણ એ વ્યક્તિત્વનો 
એમના મન પર જરી જેટલોયે બોજ નહિ. એ કહેતા 
તો માત્ર નિમિત છું. સાજન કરવાની શક્તિ 
ઈશ્વરની, મારી નહિ. એ યશ મારાથી ન લેવાય. મારો 
આ સ્ટેથોસ્કોપ એ ઈશ્વરની ચપરારા છે, મહિમા બધો 
ઈશ્વરની એ ચપરાશનો છે.'' 

શિક્ષણ, સંસ્કાર અને સમાજહિતની હરકોઈ 
પ્રવૃત્તિમાં એમને રસ હતો અને ત્તેમાં એ ઉત્સાહથી 
ભાગ લેતા. તે માટે એમનાં ભરપૂર રોકાણોમાંથી એ 
વખત કાઢતા. કેવી રીતે કાઢતા તે મારે મન એક કોયડો 
છે. પણ સાર્વજનિક હિતની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિથી તેઃ્યો 
આઘા રહી શકતા નહિ એ હકીકત છે. હા, સક્ટયિ 
રાજકારણથી એ આધા રહેતા. એક વાર શ્રી 
મોરારજીભાઈએ પોતે એમને ધારાસભાની ચૂંટણીમાં ઊભા 
રહેવા કહેલું અને તેમણે વિચાર કરવાનોયે વખત નહિ 


ન 
કે “હું 


ઝઝટ્કકક્ક્કકૂ કક્કડ 


લેતાં તે ને તે જ ઘડીએ ના કહેલી. હું તે વખતે હાજર 
હતો, તેથી આ અધિકારપૂર્વક કહી શકું છું. 

શ્રી રસિકભાઈ સાચા અર્થમાં આધ્યાત્મિક પુરુષ 
હતા, અને દાકતર તરીકે તેમની સેવા એ 
આધ્યાત્મિકતાનો જ એક ભાગ હતી. જૈન મુનિ 
સંતબાલજીની એમના પર ઘણી અસર હતી. તેમની 
નિશ્રામાં એમણે કામ પણ કરેલું. સંતબાલજનો 
મોડાસાનો કાર્યક્રમ તેમણે જ ગોઠવેલો. તેમતે લીધે જ 
હું સંતબાલજીના નિકટ પરિચયમાં આવી શકેલો. 
રામકૃષ્ણ પરમહંસ, વિવેકાનંદ, રમણ મહર્ષિ, ત્રી અરવિદ 
વગેરેના ગ્રંથોનું તેમનું નિયમિત વાચન હતું. 
સંતસમાગમના તેઓ હમેશાં ભૂખ્યા હતા. મા 
આનંદમયીનું નામ મેં પહેલું એમના મુખે સાંભળેલું. 
સંત ગૂરુદ્યાલ મલ્ષિકજનો મને પ્રત્યક્ષ પરિચય કરાવનાર 
પણા રસિકભાઈ. તેગપે જ તેતે પણે ધેર લઈ ગપવ્ય્‌ 
હતા. સત્સંગની બાબતમાં મારા ને એમના વિચારો 
સંપૂર્ણપણે એક હતા. સને ૧૯૫૦માં પ.પા. સ્વામી 
રામદાસ મોડાસા પધાર્યા ત્યારે મારા જેઢલા જ ઉત્સાહથી 
રસિકભાઈએ તેમનું સાંનિધ્ય માણ્યું હતું, સ્વામી રામદાસ 
દવાખાનાના તમામ વૉડોમાં ફર્યા હતા અને દરદીઓને 
પણ તેમણે સંબોધ્યા હતા. એવી રીતે તુકડોજી મહારાજ, 
પ્રમુખસ્વામી મહારાજ, વિમલાબહેન ઠકાર, સંતબાલજ, 
દાદા પાંડુરંગ આઠવલે વગેરે અનેક સંતોએ રસિકભાઈનું 
કામ જોઈ એમને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. શ્રી 
મોરારજીભાઈ દેસાઈ, ગુલઝારીલાલ નંદાજી સમા ભારતના 
વિખ્યાત રાજપુરુષો અને પરીક્ષિતલાલ મજમુદાર, 
રવિશંકર મહારાજ, નારાયણ દેસાઈ, હરિશ્રંદ્ર બહેનો, 
દાદા ઘર્માધિકારી, બબલભાઈ મહેતા વગેરે વિભૂતિઓએ 
રસિકભાઈની પ્રવૃત્તિઓને નિહાળી બિરદાવી છે. 

ગાંધીજીની દેશને અનેક દેણમાંની એક છે 
સર્વધર્મસમભાવ. એને ઉત્કૃષ્ટ રૂપ આપ્યું વિનોબાજીએ. 
રસિકભાઈનો હિંદુ ધર્મ ગાંધીજ અને વિનોબાજીના જેવો 
સર્વધર્મસમભાવના પાયા પર ખડો હતો; તમામ ધર્મના 
લોકો સાથે તે સરળતાથી શ્રદ્ધાપૂર્વક ભળી જતા અને 
સૌમાં વિશ્વાસ પેદા કરી શકતા. એમના દવાખાનામાં 
દરદીઓને તપાસવા તેઓ જે કમરામાં બેસતા તે કમરાની 
ભીંતો પર એમણે બુદ્ધ, ઈસુ અને ગાંધીજીનાં સુંદર 


ઉટ્શ 





ચિત્રો કરાવ્યાં હતાં અને 'જનસેવા એ જ પ્રભુસેવા 
છે'નું સૂત્ર અંકિત કરાવ્યું હતું. તેમાંયે ગાંધીજી 
રક્તપિત્તગ્રસ્ત પરચુરે શાસ્રીની ચરણસેવા કરે છે એવું 
ચિત્ર તો ખૂબ જ અસરકારક હતું. 

પૂજ્ય વિનોબાજીએ ભૂદાન પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી ત્યારે 
રસિકભાઈએ તેમાં સક્રિય ભાગ લીધો હતો અને 
સાબરકાંઠામાં વિનોબાજીનો પગપાળો પ્રવાસ થયો ત્યારે 
અનેક જગાએ તેમણે તેમનું સાંનિધ્ય માણ્યું હતું. 

રસિકભાઈની દીકરી ઇલા કુરાનના એક મંત્રનો 
હવાલો આપીને કહે છે કે એમનું જીવનસૂત્ર હતું : ''હે 
પરવરદિગાર, હું જે સ્વર્ગના લોભે તારી પ્રાર્થના કરતો 
હોઉ તો મને નરક આપજે, અને જો પુણ્યને માઠે મેં 
તારું શરણ સ્વીકાર્યુ હોય તો મારા ખાતે પાપ જ ઉધારજે !'' 
રસિકભાઈનું જીવન કેવું પ્રભુસમર્પિત અને નિતાન્ત 
પ્‌ણ્દ્સાક હતું, તે. અ. પરથી..સમન્યજ્ઞો., 

રસિકભાઈના જીવનઘડતરમાં શાળાકીય અસરોની 
આપણે નોંધ કરી, તેવી તેમના કુટુંબની અસરની પણ 
નોંધ લેવી ઘટે. તેમાંય તેમના મામા જ્ઞાનચંદ્રજ મહારાજ 
તો સંત પુરુષ છે. અમદાવાદ પાસે સાણંદ ગામે તેઓ 
કેટલાયે દાયકાઓથી જ્ઞાનોપાસના અને ઈશ્વર-ભક્તિમાં 
લીન રહે છે. રસિકભાઈ તેમને પોતાના પહેલા દીક્ષાગ્‌રુ 
માનતા અને સમયે સમયે એમનાં દર્શન કરવા અને 
એમના આશીર્વાદ લેવા જતા. 

દવાખાનાની કાયાતૂટ કામગીરીમાંથી કોઈ કોઈ વાર 
સમય કાઢી રસિકભાઈ કોઈ દૂરના સ્થળે આરામ માટે 
જતા. આવી રીતે સને ૧૯૬૯ના મે માસમાં તેઓ 
નૈનીતાલ ગયા હતા. ત્યાં એકાએક બીમાર પડી ગયા. 
તેમને સારવાર માટે પ્લેનમાં મુંબઈ લઈ જવાનો પ્રયત્ન 
થયો, પણ પાર ન પડ્યો - તેમને દિલ્લીની સફદરજંગ 
હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડયા. શ્રી મોરારજીભાઈ તે 
વખતે ભારતના નાયબ વડાપ્રધાન હતા. તેમને ખબર 
પડતાં તેમણે તરત જ તેમની સારવારનો બંદોબસ્ત 
કરાવ્યો અંને પોતે જાતે તેમની ખબર કાઢવા ગયા. પણ 
રસિકભાઈ બચ્યા નહિ. તા. ૨૭-૫-૧૯૬૯ના રોજ 
દ્વિક્ઞીમાં તેમનું અવસાન થયું. 

રસિકભાઈને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પતાં પૂજ્ય કાકાસાહેબ 
કાલેલકર કહે છે : “વિધાતાની રચના કેવી વિચિત્ર ! 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ૨ર૪ 


આ જવનયોગીને અંતિમ ઘડીએ ગામડામાં નહિ, પણ 
દિલ્લીમાં દાક્તરી સેવા લેવી પડી ! હું તો માનું છું કે 
દિલ્લીના લોકોને એવા જીવનયોગીનાં દર્શન થયાં અને એની 
થોડી સેવા કરવાની તક મળી એ એમનું અહોભાગ્ય !'' 

રસિકભાઈનું અવસાન એ મોડાસા અને મોડાસા 
પ્રદેશ માટે એક અણધાર્યો વજપાત હતો. આખા 
પ્રદેશમાં ગમગીની ફેલાઈ ગઈ હતી. એ પછી શ્રી 
રસિકભાઈના નાના ભાઈ રમણલાલ મોડાસા આવ્યા ત્યારે 
આખું ગામ તેમની આગળ શોક વ્યક્ત કરવા ભેગું થઈ 
ગયું હતું. હજારોની એ શોકાકુલ મેદની પોતાનું અંતરંગમાં 


માત્ર રૂપિયા ૧,૯૦૦ના જોર પર શરૂ થયેલા 
દવાખાનાએ રસિકભાઈનાં ત્યાગ અને તપના બળે પચીસ 
વર્ષમાં મોટી હૉસ્પિટલનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. સેવાસંઘે 
એ હૉસ્ટિપલને “શ્રી રસિકલાલ હ. શાહ સાર્વજનિક 
હૉસ્પિટલ' એવું નામ આપી રસિકભાઈની સેવાઓને 
અંજલિ આપી. ખરેખર જે રસિકભાઈની જ કૃતિ હતી 
તે હવે ચિરકાળ માટે તેમના નામ પર ચડી. 

આજે આ હૉસ્પિટલ મોડાસા પ્રદેરાને અને તેની 
પૂર્વે અને ઉત્તરે આવેલા ડુંગરપુર અને સાગવાડા, 
ગલિયાકોટ સુધીના વિશાળ આદિવાસી વિસ્તારને 


અંતરંગ માણસ ખોઈ બેઠાનો શોક અનુભવી રહી હતી. અણમોલ સેવા આપી રહી છે. 
ન ક. 


સાભાર સ્વીકાર 


પડછાયો : લે. પ્ર. કવિશ્રી આનંદરાય બ્રહ્મભટ્ટ, ૯૪, પટેલ કોઓ.હા.સો., ઇન્દિરા પુલ પાસે, સમરથ- 
નગર સામે, હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮ર ૪૭૫, કિં. રૂ. ૬૦/-; કિસલય : લે. પીયૂષ પંડ્યા 'જ્યોતિ', 
પ્ર. અજય એમ. કોઠારી, 'ફ્રીલિંગ', ૩, તિરુપતિનગર, રૈયા રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૫, કિ. રૂ।. ૪૦/-; 
રક્ત : લે. સુનીલ ગંગોપાધ્યાય, અનુ. અને પ્રકા. લિપિ કોઠારી, 'નીડ', સી-૩, આનંદ પાર્ક, કલિકુંડનગર 
પાછળ, બાકરોલ રોડ, બાકરોલ - ૩૮૮ ૩૧૫ (વલ્લભવિદ્યાનગર), કિં. રૂ. ૭૦/-; ડાઇવર્ઝન : લે.-પ્રકા. 
બિપિન આશર, બી-૪, આલાપ સેન્ચુરી, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૫, વિક્રેતા : સાહિત્યધારા, 
એમ-ર/૮, રૂરલ હાઉસિંગ બોર્ડ, એ. જી. સોસાયટી પાછળ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૫, કિં. રર. ૭૦/-; 
.-.અને એવું બધું : લે.-પ્રકા. ઉપર મુજબ, કિ. ર. ૬૦/-; બોનસાઈ : લે.-પ્રકા. મધુકાન્ત જોશી, 'ગુલમહોર', 
ગંગોત્રી પાર્ક, યુનિવર્સિટી રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૫, કિં. રૂ. ૩૧/-; અમે રમકડાં : લે.-પ્રકા. ઉપર મુજબ; 
કિં. રૂ. ૧૭/ જ મોર પગલાં પાડે છે : લે.-પ્રકા. ઉપર મુજબ; કિં. રૂ. ૫/-; રાષ્ટ્વિધાયક સરદ્દર : સંપા. 
લૉ. મીનાક્ષી ઠાકર, પ્રકા. વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ, ૧૦ર, ૧લા માળે, મણિપ્રભુ, નવરંગ સ્કૂલ છ રસ્તા પાસે, 
નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૪, કિ. રૂ. ૩૦૦/-; ભારતની ગરિમા : લે.-પ્રકા. ડૉ. મીનાક્ષી ઠાકર, પ૫, 
ઈશાવાસ્યમ્‌ બંગલોઝ, યોગા નર્સરી પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫, કિં. ર્ર. ૫૦/-; એક પળ : લે. 
તરુલતા દવે, પ્રકા. રન્નાદે પ્રકાશન, ૫૮/૨ર, બીજે માળ, દેરાસર સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦1, કિ. 
રૂ. ૪૦/-; તત છી મત ટલ્લા તાતે (તાસ) : મૂત જટ ગાટ્ઝ : ટી. પત. તામ, દત્ત ગનુવાવ : 
રું મંત ેલાર્ડ, પ્રજા. માણ યાત્રા જેન્દ્ર, 566/4, 75્વા “થી” દ્રોસ, છટા બ્લૉક, ઘગાગીનઇ વેમતુદ - 
560 010, કો. ₹. 70/-; 5210 290ખંવત્રડ (110 51૦7)/ ૦1 3 5ત111]/ 1112) : 00/ કોબી 
[/૦ત1વ1ં, 2106150 1405312101 : 75100144 1/06॥તદ1, ગિ।0|151100 8)/ 2758, ન £12 






01૦, 8020૫18647 - 364 002, 2100 3ડ$. 60/-. ક પ 
પા દર્દ “૧ જિ, 
૪ / જ 
ક ન ન . 
* જ રક ન ન 
ક 
જાન્યુઆરી ર૦૦ર : રરપ -- ઝુ ન્લ્શ ડિ 
7 વ છુ. ક... ર ડે ન” 


શાંતિનિકેતન 





૧૯૩ સુધી હું જેમની પાસે રહેતી હતી તે મારા 
દાદ્દા (નાના) નરસિંહરાવભાઈનું અવસાન થતાં મારી 
બહેન ચિત્રા અને હું મારા ,બાપુ પાસે રહેવા ગયાં. 
પહેલાં ચિતાગોંગ ને પછી બદલી થતાં કરાંચી. કરાંચીમાં, 
આ પહેલાં જ જેમનો પરિચય બાપુને થયેલો તે ગુરુદ્યાલ 
મલિકજ (ચાચાજ) શાંતિનિકેતનથી કરાંચી રજામાં આવેલા 

તા. તેઓ ત્યાં એ વખતે અંગ્રેજીના પ્રોફેસર હતા. 
શાંતિનિકેતનની થોડીક વાતો તે અમને મળે ત્યારે કરતા. 
અમારા બે બહેનોના વિકાસ માટે શું કરી શકાય 
તે બાબત સલાહ બાપુએ થાચાજી પાસે માંગી હીય, કે 
ગમે તેમ, ચાચાજએ એક વિચાર રજ્‌ કર્યો કે અમારે 
બે બહેનોએ શાંતિનિકેતન જવું. આમ તો મારે કૉલેજનો 
અભ્યાસ ચાલુ હતો, તેથી ત્યાં કોઈ એક કોર્સ લઈને તે 
પૂરો કરવા માટે બે-ત્રણ વરસ રહેવાય તેવું નહોતું, 
છતાં એકાદ વરસ પૂરતું પણ જઈએ તો ત્યાંના 
વાતાવરણથી અને ચાચાજી જેવા બીજા મહાનુભાવોના 
સત્સંગથી ઘણું મેળવી શકાય એવું બાપુને લાગ્યું. મારી 
ઇન્ટરની પરીક્ષા પતી ગઈ પછી, ૧૯૩૯ના જૂનમાં અમે 
બંને બહેનો શાંતિનિકેતન ગયાં. 

ત્યાં કલાભવનમાં ચિત્રકામ શીખવા અને 
સંગીતભવનમાં સંગીત અને નૃત્ય શીખવા માટે અમે 
પ્રવેશ લીધો. 

સંગીતભવનના મુખ્ય શિક્ષક શાતિદ્દેવ ઘોષ હતા. 
તેઓ દિલરુબા સરસ વગાડતા. અમારે મુખ્યત્વે રવીન્દ્ર- 
સંગીત શીખવાનું હતું. વાઘસંગીત શીખનારને શાસ્ત્રીય 
સંગીતની ભૂમિકા બાંધવાની રહેતી. કંઠ્ય સંગીતમાં કોઈ 
રાગની તાલીમ લીધાનું યાદ નથી. એટલું ખરું કે રવીન્દ્ર- 
ક ઘણાં ગીતો શાસ્રીય રાગ ઉપર આધારિત 
“શય” છવા ગીત શીખતી વખતે અમને ત્તે રાગની 
-થોડી માહિતી એાપવામાં આવે. તેથી તે રાગનું આછું 
ડેવરૂપ ક એ એક વર્ષમાં હું જે દસ- 


ઉ્ણ- 


# હ! 





કુરંગી દેસાઈ 


બાર-પંદર ગીતો શીખી તેમાંનાં ઘણાંની બંદિશ હજી 
મતે ઓછી-વત્તી યાદ છે. ત્યાં રહેવાથી બંગાળી ભાષા 
પણ ઠીક ઠીક આવડતી ગઈ ને તેમ તેમ ગીતોના અર્થ 
પણ સમજાતા ગયા. ] 

અને રવીન્દ્રસંગીતનાં ગીતોની તરજ ઉપરાંત શબ્દો 
પણ ખૂબ સુંદર હોય છે. તે વખતે એ શબ્દો સાદા 
શબ્દો તરીકે જ સમજતા; પણ જેમ જેમ મારી ઉમર 
વધતી ગઈ તેમ તેમ એ ગીતોના શબ્દો પાછળનો 
ભાવાર્થ મને વધારે ને વધારે અસરકારક લાગતો ગયો 
ને વધારે ગમતો ગયો. છેલ્લાં થોડાં વર્ષોમાં તેમાંનાં 
કેટલાંક મને ખાસ ગમેલાં ગીતોનો મૂળના લયમાં 
ગુજરાતી અનુવાદ પણ મેં કર્યો. 

નૃત્ય શીખવામાં મને ખાસ રસ પહેલેધી હતો જ 
નહિ, પણ સંગીતભવનમાં પ્રવેશ મેળવનાર મોટે ભાગે 
નૃત્યના વર્ગમાં પણ જાય એવી પ્રણાલિકા હોવાથી હં 
પણ જતી હતી. જેકે શાંતિનિકેતનમાં ફરજિયાત તો 
લગભગ કશું જ નહોતું. નૃત્યુમાં તો જે શીખી તે ત્યાં 
જ મૂકીને આવી. 

મને ખરેખરો રસ પડ્યો ચિત્રકલા શીખવામાં. જોકે 
તેમાં પણ મારી પ્રગતિ તો ખૂબ જ ઓછી થઈ. પણ 
અમારા મુખ્ય શિક્ષક નંદલાલ બસુ પાસે શીખવામાં 
ખૂબ આનંદ આવ્યો, ખૂબ જાણવાનું મળ્યું. 

નંદલાલ બસુ એટલે બંગાળી ચિત્રશૈલીના પણેતા 
અવનીન્દ્રનાથ ટાગોરના શરૂઆતના શિષ્યોમાંના એક. 
બંગાળી ચિત્રશૈલીમાં તેમનું નામ અવનીન્દ્રનાથથી બજે 
નંબરે આવે. તેમના પહેલા પરિચય વખતે રયામ ત્વચાં, 
વાંકડિયા - લગભગ ગૂંચળાં વળેલા - વાળ અને 
તેજસ્વી આંખો એ ત્રણ બાબત પ૨ ધ્યાન જાય. 
વાત કરવા માંડે એટલે આત્મીયત્તા અને પ્રસત્રતાનો 
અનુભવ થાય. શાંતિનિકેતનમાં બધાં તેમને “માસ્ટર- 
મોશાય' કહેતાં. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૨ :; ૨૨૬ 


તેમની શીખવવાની પદ્ધતિ પણ કોઈ કલાશાળામાં 
હોય તેના કરતાં જુદી. બધાંને ભેગાં બેસાડીને તેઓ 
કદી ના શીખવે. દરેકને જમીન પર બેસવા માટે આસન 
હોય ને સામે નાનું ઢાળિયું. ચિત્રનો વિષય પણ દરેકે 
પોતે પસંદ કરવાનો. શરૂઆતમાં ફૂલ-પાંદડાં, કોઈ સહેલું 
કુદરતી દશ્ય એવું ચીતરવાનું. વર્ગનો વખત થાય એટલે 
બધાં આવીને પોતપોતાની જગ્યા સંભાળી લે. માસ્ટર- 
મોશાય પહેલેથી જ બેઠા હોય, કે થોડી વારમાં આવે. 
દરેકની પાસે વચ્ચે વચ્ચે જાય. કંઈક નાનકડી સૂચના 
આપે, કોઈ વાર કશુંક વિગતવાર સમજાવે કે સુધારે. 
કોઈ વાર માત્ર ચિત્ર જોઈને આગળ ચાલે. કોઈ પોતાની 
મુશ્કેલી જણાવે તો મદદ કરે. કોઈ વાર કોઈ ચિત્રમાં 
બધાંએ ન્ણવા જેવું હોય તો બધાંનું ધ્યાન ખેંચીને, 
ચિત્ર બધાંને બતાવીને મોટેથી વિગતવાર સમજાવે. 

ચિત્રકળામાં પણ મારી પ્રગતિ તો ઝાઝી ન થઈ, 

પણ પહેલાં જે ચિત્ર માટે 'સરસ છે' એવું લાગે, તે 

શા માટે સરસ છે, એમાં રંગરેખાનો કેવી રીતે વિનિયોગ 
થયો છે જે એને સરસ બનાવે છે, એવી સમજણ 
આવી. સિત્રમાંની એકાદ નાનકડી વિગત આખાય ચિત્રના 
સૌંદર્યને શી રીતે ઉપકારક બને છે એવી ઝીણવટનો 
ખ્યાલ આવવા માંડયો. એક વાર ત્યાં એક ચીની મિત્રકાર 
આવ્યા હતા. તેમનાં ચિત્રો વિધાર્થીઓને બતાવતાં 
ચીની ચિત્રકલા અને હિંદુસ્તાની ચિત્રકલા કેવી રીતે ને 
કંઈ બાબતોમાં જુદ્દી પડે છે તે માસ્ટરમોશાયે ઝીણવટથી 
સમજાવ્યું હતું. ટૂંકામાં, ચિત્ર જેવા ઉપરાંત 'માણતાં' 
આવડ્યું. 

તે ઉપરાંત અજંતા ચિત્રશૈલી 'જેવી પ્રાચીન ચિત્ર- 
પદ્ધતિ વિષે જણવા મળ્યું. માસ્ટરમોશાય પાસે અજંતાનાં 
ચિત્રોની, તેમણે ઉતારેલી નકલોની એક ચોપડી હતી. 
તે જેવાની બહુ મઝા આવતી. તેમાંથી સહેલા ભાગ 
ચીતરવા અમે પ્રયત્ન પણ કરતાં. હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન 
કલાવારસાનો એ કદાચ પહેલો પરિચય હશે. 

અને માસ્ટરમોશાયના પ્રસન્ન વ્યક્તિત્વની તો ઘેરી 
છાપ પડી. નમ્રતા એમનામાં પૂરેપૂરી. ચિત્રકલાના આવા 
મોટા તજજ્ઞ - એક વાર ભગ્રપ્રસંગે દરવાનનની એક 
લગભગ ર » ૧ ફુટની પૅનલ એમણે દશ મિનિટમાં 
ભરેલી - પણ અમારી સાથે બરોબરિયાની જેમ વાતો 


# 
જાન્યુઆરી ૨૦૦ર ; ૨રછ 


કરે; ગમ્મત કરે, હસાવે; શિખામણ દે તે પણ મોઢા, 
ભારેખમ વડીલની જેમ નહિ, મિત્રની જેમ. પહેરવેશમાં 
ખાદીનો ઊંચો ઊંચો પાયનનમો, ખાદીની ઘેરા બદામી કે 
કોકટી રંગની કફની. પ્રવાસમાં પણ એમાં કંઈ ફેર ન પડે. 

વિદ્યાર્થીમાત્ર માટે પ્રેમ ઘણો ને કાળજ પણ તેટલી 
જ. એક પ્રસંગ તો હું ક્યારેય નહિ ભૂલું. કલાભવનમાં 
ચિત્ર પાડવા બધાં ઓરડામાં જ બેસે એવું નહિ. 
અવારનવાર બગીચામાં બેસીને પણ કોઈ કોઈ કામ કરતાં 
હોય. તેવી રીતે એક વાર હું બગીચામાં ગઈ. મારે એક 
પાંદડું ચીતરવું હતું. તેનો છોડ જરા ઊંચો હતો એટલે 
હું નીચે બેસવાને બદલે ઊભી ઊભી પાંદડાની બારીક 
નસો જોઈ જોઈને ચિત્રમાં પૂરતી હતી. જરા વારે પાછળ 
કંઈક સંચાર સંભળાયો. ફરીને જોઉ છું તો માસ્ટરમોશાય 
સ્ટ્રલ લઈને ઊભેલા ! “'માસ્ટરમોશાય, તમે ? તમે આ 
લાવ્યા ?'' મારા મોમાંથી નીકળી ગયું. તો કહે : “તું 
ક્યારની ઊભી હતી, પછી થાકી જય ને ? બેસ.'' હું 
અચકાઈ, એટલે ફરીથી કહે ''બેટા, બેસ, એમાં શું 
થયું 7'' અંતે હું બેઠી પછી જ બીજે ગયા. વાત્સલ્યનો 
આવો અનુભવ મારી એકલીનો નહોતો. 

માણું શાંતિનિકેતન માટે ફાળવેલું વરસ પૂરું થવા 
આવ્યું હતું. ત્યાં કલાભવન અને સંગીતભવનનાં 
વિદ્યાર્થીઓની તથા શિક્ષકોની એક શિબિરનું આયોજન 
થયું. બિહારમાં આવેલા રાજગૃહ નામે નાના ગામ પાસે 
શિબિર હતી. ત્રણચાર નાની નાની ટેકરીઓની વચ્ચે 
તંબૂ તાણેલા. રસોઈમાં તેમજ વ્યવસ્થામાં વિધાર્થીઓનો 
સારો હિસ્સો રહેતો. શિબિરમાં પોતપોતાની વ્યવસ્થા 
રાખવાની, આખી શિબિરની વ્યવસ્થામાં વારાફરતી મદદ 
કરવાની; અને આયોજન પ્રમાણે તેમજ સ્વતંત્ર રીતે 
ફરવાનું. ચોવીસે કલાક કુદરતને ખોળે રહેવાનો આ એક 
નવો જ અનુભવ હતો. 

એ શિબિર દરમિયાન પ્રાચીન વિદ્યાપીઠ નાલંદા 
અને મહાવીર સ્વામીનું નિર્વાણસ્થાન પાવાપુરી એ બે 
વિખ્યાત સ્થળો જેવાની તક મળી. 

નાલંદાના અવશેષો જોઈને પણ પ્રભાવિત થઈ 
જવાય અને મૂળની બવ્યતાની કલ્પના સુધ્ધાં આપણને 
ચકિત કરી દે. પાવાપુરી ઓછું પ્રાચીન લાગ્યું . તળાવની 
વચ્ચે આવેલું એ જૈન મંદિર અત્યંત કલાત્મક છે. 


ક ----------------------------- બવ 


આમ તો પાવાપુરી જવા માટે રાજગૃહથી તે વખતે 
પણ બસ મળતી. પણ અમને બસ ન મળી, કે ગમે 
તેમ, અમે ચારપાંચ જણાંએ એ મુસાફરી ઘોડાગાડીમાં 
કરી હતી તે પાછાં ફરતાં ગાડીની ધરી તૂટી ગઈ તેથી 
બસને અધવચ્ચે રોકીને ચઢયાં હતાં. એટલે કે થોડીક 
નવીનતા ને સાથે થોડું સાહસ એ પ્રવાસમાં 
અનુભવવાની મઝા આવી. ન્ોકે અમે પાવાપુરી ગયાં 
છીએ તે સંદેશો માસ્ટરમોશાયને મળેલો નહિ ને પાછાં 
ફરતાં રાત પડી ગઈ તેથી તેમનો ઠપકો પણ ખાધો. 

આ શિબિરમાં ચોવીસે ક્લાક માસ્ટરમોશ॥યનું 
સાંનિધ્ય, બધાંને બહુ ગમતું. અમારી ઝીણી ઝીણી 
કાળજી રાખે. ઠંડીના દિવસ, ને ટેકરીઓની વચ્ચે તંબૂમાં 
સૂવાનું, તેથી ખૂ...બ ટાઢ વાય. તેથી રાતે બધાં સુઈ 
જાય પછી એકેએક તંબ્‌માં માસ્ટરમોશાય ફરી વળતા ને 
તેકને પૂરતું ગ્ઓહવાત્તું છે કે કેમ તેનું ઝીણવટથી 
નિરીક્ષણ કરતા. તેઓ જે વાત્સલ્ય વરસાવતા તે 
કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ કરતાં એક હેતાળ માતા જેવું વધારે 
લાગતું. અમારા તંબૂમાં એક છોકરીને બે-ત્રણ દિવસ 
તાવ આવેલો. તેની તો દિવસમાં ત્રણ-ચાર વાર ખબર 
કાઢી જતા. બીજી છોકરીઓ તેની પાસે વારાફરતી બેસે 
તેનું ધ્યાન રાખતા; તેને માટે ઠીક દૂરની દુકાનેથી આવતી 
દવા બરોબર લેવાય છે કે કેમ, તેને અપાય છે કે કેમ, 
પોતાં મુકાય છે કે કેમ વગેરે બાબતોની ચોકસાઈ કરતા. 
વખતસર દૂધ વગેરે પહોંચે તેની તપાસ રાખતા. એ 
શિબિર દરમિયાન માસ્ટરમોશાય પ્રત્યેના પ્રેમાદરમાં ઘણો 
વધારો થયો, આજે પણ એ યાદ કરતાં મન પ્રસન્નતાથી 
ભરાઈ નજય છે. 

થોડાં વરસ પછીની એક વાત અહીં જ કરી લઈએ. 

મારી [0./.ની ને ચિત્રાની ઇંન્ટરની પરીક્ષા 
પહેલાં, ૧૯૪૪ના આરંભમાં અમે બનારસ એકાદ મહિનો 
રહ્યાં હતાં તે વખતે અચાનક જાણવા મળ્યું કે માસ્ટર- 
મોશાય બનારસમાં છે. અમારી સાથે ચુનીભાઈ (શ્રી 
મોઢા) હતા. તેમણે માસ્ટરમોશાયનું સરનામું મેળવ્યું ને 
અમે-ચુનીભાઈ, ચિત્રા ને હું - તેમને મળવા ગયાં. 
પરદેશથી આવેલી દીકરીઓ મળવા આવી હોય એવા 
ઉમળકાથી અમને આવકાર્યા. પોતે મિતભાષી છતાં 
અમારી સાથે ખૂબ વાતો કરી. એ આખુંયે ચિત્ર અત્યારે 


હ્ટ્શ્- 


નજર સામે તાદશ છે. છૂટાં પડતી વખતે પોતે ચીતરેલું 
એક કાર્ડ આપ્યું તે હજ મારી પાસે સચવાયેલું પડ્યું 
હોવાનો ખ્યાલ છે. 

શાંતિનિકેતનની બીજી એક ઉપલબ્ધિ ત્યાંના પ્રખર 
પંડિત અને તત્ત્વવેત્તા આચાર્ય ક્ષિતિમોહન સેન મારફત 
થયેલી. ક્ષિતિમોહન સેન એટલે શાંતિનિકેતનનું જ નહિ, 
બંગાળનું મોટા ગજાનું નામ (તેમના પુત્ર અમર્ત્ય સેન 
તો આજે દુનિયામાં જાણીતા થયા છે). તેમના 
સંશોધનનો વિષય ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનની પરંપરામાં 
ભક્તિયુગના પ્રદાન વિષેનો હતો. તેમનો પ્રત્યક્ષ પરિચય 
તો અમને નહોતો થયો, પણ તેઓ રવિવારની સમૂહ- 
પ્રાર્થનામાં વચ્ચે વચ્ચે પ્રવચન કરતા. તેમનાં પ્રવચનોમાં 
તે વખતે સમજણ બહુ ઓછી પડે, પણ મારું ધાર્મિક 
પોત પ્રાર્થનાસમાજનું, તેથી તેમનાં પ્રવચનોમાં કંઈક 
પરિશિતતા લાગતી ને તેથી રસ્‌ પડતો. તેમની ધીરગંભીર 
શૈલી પણ એક સરસ છાપ પાડતી. 

તેમનું એક પ્રવચન મારી માનસિક ભૂમિકામાં 
અમુક પરિવર્તન લાવનારું બન્યું હતું તેનો ખ્યાલ મને 
શાંતિનિકેતન છોડ્યા પછી થોડે વર્ષે આવ્યો હતો. 

મારા નાનપણમાં પાંચ વર્ષમાં ચાર અંગત 
સ્વજનોનાં મરણનો અનુભવ થયો હતો. મૃત્યુની ઘેરી 
છાયા અને તેમાંથી નીપજતી એક જાતની અસ્વસ્થતાએ 
મારા મન ઉપર કંઈક જુઠ્ઠી જ અસર ઉપજાવેલી. બાપુ 
પાસે ગયા પછી પણ, રોજના જીવનમાં નહિ, પણ 
કદ્દીક કદીક હું એ અસર તળે આવ્યા કરતી, એવો કંઈક 
ખ્યાલ છે. 

શાંતિનિકેતનમાં એક વાર એક વિદ્યાર્થી તળાવમાં 
ડૂબીને મરી ગયો. અમે એ વિધાર્થીને ઓળખતાં નહોતાં, 
ખાસ જેયેલો પણ નહિ, નામ પણ ખાસ નણતાં 
નહોતાં. પણ સંસ્થામાં મરણ થાય એટલે બધાં ડઘાઈ 
તો જાય જ. 

બીજે જ દિવસે સવારે એ વિદ્યાર્થીની સ્મૃતિમાં 
સમૂહપ્રાર્થના ગોઠવાઈ. તેમાં ક્ષિતિમોહનબાબુએ મૃત્યુ 
વિષે જે પ્રવચન આપ્યુ તેનાથી સંસ્થાના વાતાવરણનો 
ભાર હળવો થઈ ગયો. , 

એ પ્રવચનનો એક ભાગ યાદ રહી ગયો છે. તેમણે 
કહ્યું : ““મા બાળકને ધવડાવતી હોય, ને,એક બાજુથી 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : રર૮ 


બીજ બાજુ ખસેડે, તેના કરતાં મૃત્યુને જુદું શું કામ 
ગણીએ ? એક બાજુ ધવડાવવાનું જ્યારે મા છોડાવે, 
ત્યારે બાળક રડે તો ખરું, પણ તરત જ બીજી બાજુ 
ધાવવા માંડે ને સ્વસ્થ થઈ ન્ય. તેવી જ રીતે 
જીવનમાંથી મૃત્યુમાં થતું પરિવર્તન દુ:ખદાયક તો છે 
જ, પણ પછી પાછું એ જ ઈશ્વરનું સાંનિધ્ય આપણને 
મળવાનું છે, જેણે જ્વનભર આપણને સાચવ્યાં છે.'' 

તે વખતે પણ આ ઉદાહરણ સ્પર્શી ગયેલું. ને 
પછીથી જ્યારે જ્યારે એ યાદ આવે છે ત્યારે મને લાગે 
છે કે એ પ્રવચન મૃત્યુ પ્રત્યેનો એક સ્વસ્થ અભિગમ 
કેળવવામાં મને મદદછૂપ બન્યું હતું. 

શાંતિનિકેતનનાં લગભગ બધાં જ સંસ્મરણો 
પ્રસન્નતાભર્યા છે. 

અમે ત્યાં હતાં તે દરમિયાન ત્રણ-ચાર ઉત્સવો 
થયેલા. ઉત્સવ એટલે રજા ને બહાર ફરવાનું. મોટે ભાગે 
આખા દિવસનો કાર્યક્રમ ખુલ્લામાં હોય. સાંજના કાર્યક્રમ 
માટેનો રંગમંચ પણ ખુલ્લામાં હોય - ચોમાસા સિવાય 
બધું જ ખુલ્લામાં. બેએક કાર્યક્રમમાં કવિવર ટાગોર પોતે 
આવીને બેઠેલા ને એકાદ વાર તો મોજમાં આવીને 
ગાવા પણ મંડેલા. તે વખતે તેમની તબિયત સાથ 
નહોતી આપતી તેથી બે-ત્રણ લીટી ગાઈને બંધ થઈ 
ગયેલા, પણ રંગમંચ ઉપર એક બાજુ નૃત્ય ચાલતું 
હોય, ને બીજી બાજુ કોઈ પ્રાચીન ત્રષિની યાદ આપતા 
ગુરુદેવ આરામખુરશીમાં અહેલીને બેઠા હોય એ દશ્ય 
બહુ અસરકારક રહેતું. 

શાંતિનિકેતનના એક વર્ષ દરમિયાન અમને 
ગુરુદેવનો પરિચય તો આવો પરોક્ષ જ થયેલો. તે વખતે 
તેમની તબિયત જરાય સારી રહેતી નહોતી, ને તેઓ 
લગભગ એકાંતમાં જ રહેતા. શાંતિનિકેતનનું સત્ર શરૂ 
થયું ત્યારે અમે, નવાં વિદ્યાર્થીઓ, તેમને પ્રણામ કરવા 
ગયેલાં, પણ તે તો માત્ર ઔપચારિક મેળાપ હતો. 
'બૌઠાન' તરીકે ઓળખાતાં તેમનાં પુત્રવધૂ પ્રતિમાદેવી 
તેમનું ખૂબ ધ્યાન રાખતાં. તે કોઈની પણ મુલાકાતમાં 
તેમને શ્રમ ન પહોંચે તે માટે સજાગ રહેતાં. ઘણી વાર 
તો ઉત્સવનો રંગમંચ પણ તેમના નિવાસસ્થાન 
“ઉત્તરાયણ'ની સામે જ બાંધવામાં આવતો, ને તે દિવસે 
તેમની તબિયત સારી હોય તો કાર્યક્રમમાં આવે ને થોડો 
ફે વધારે વખત બેસે. અમે થોડાંક જણે એક વાર 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ર૨૯ 


તેમનો ઓટોગ્રાફ લેવા માટે “ઉત્તરાયણ'માં જવાની રન 
મેળવેલી ત્યારે બે-ત્રણ મિનિટ તેમને નજીકથી નયા 
હતા ને એકાદબે વાક્યોની આપ-લે કરી હતી. 

'“* એક ખાસ સ્મરણીય પ્રસંગ તે ગાંધીજી અને 
કસ્તુરબાનું શાંતિનિકેતનમાં આગમન. આમ તો 
ગાંધીજને ગૂરુદેવ સાથે જ મુખ્યત્વે રહેવાનું હોય, પણ 
એક સાંજે જાહેર પ્રાર્થના થઈ હતી. પ્રાર્થના પછી 
ગાંધીજીના સ્વાગત માટે સંગીત-નૃત્યનો નાનકડો કાર્યક્રમ 
હતો. કદાચ વ્યાખ્યાનો પણ થયાં હશે. તે વખતે ક્યાં 
ગીતો ગવાયાં કે કોણ શું બોલ્યું તે યાદ નથી, પણ 
આપણી સામે ગાંધી-ગૂરુ સાથે સાથે બેઠા હોય તે 
જોવામાં આનંદ આવતો હતો. એક જાતની કૃતાર્થતાનો 
અનુભવ થતો હતો. તે પ્રસંગનો ફોટો મેં ખરીધો હતો. 
એક બાજુ ગાંધીજ-કસ્તુરબા ને બીજી બાજુ કવિવર. 
ભારતના બે વિશ્વપુરુષોની સહ-સંનિધિ કંઈક રોમાંચક 
લાગતી હતી. 

ગાંધીજીના અંગત સચિવ મહાદેવભાઈના પુત્ર, હવે 
સવૉદ્ય-કાર્યકર્તા તરીકે વિખ્યાત, નારાયણભાઈ દ્વેસાઈનો 
પરિચય પણ તે જ વખતે થયેલો. 

અમને શાંતિનિકેતન લઈ જવામાં નિમિત્ત બનેલા 
ચાચાજ તો શાંતિનિકેતનમાં હતા જ. પણ વર્ષ 
દરમિયાન વચ્ચે વચ્ચે બીજે પણ જતા. તેમની સાથે 
નિરાંતે બેસીને વાતો કરવાનું તો આખા વરસમાં ભાગ્યે 
જ બન્યું હશે. કોઈ વાર રસ્તામાં મળી ન્ય, ને ઊભા 
રહીને વાતો કરે. કોઈ વાર કોઈ સમારંભમાં અલપઝલપ 
દેખાય. તેઓ પોતાની નતને કોઈ દ્વિવસ આગળ કરતા 
નહિ, તેથી કોઈ સમારંભમાં મંચ પર તો નહિ જ, 
આગલી હરોળમાં પણ દેખાય જ નહિ. પણ તેમના 
પ્રસન્ર વ્યક્તિત્વને લીધે જેટલી વાર, જેટલી મિનિટ 
મળે તેટલી મિનિટ આનંદભરી બની ન્નય. 

“વૈતાલિક'ની વાત કર્યા વગર શાંતિનિકેતનનો 
પરિચય અધૂરો ગણાય. 

કોઈ વાર બપોરે હૉસ્ટેલમાં જાહેરાત થાય - 
“આજે સાંજે વૈતાલિક (બંગાળી ઉચ્ચાર “બોઈતાલિક') 
છે.'' તો વળી કોઈ વાર રાત્રે સાંભળીએ - “કાલે 
સવારે વૈતાલિક છે.'' 'વૈતાલિક'ને ગુજરાતીમાં 
'ગીતફેરી' કહી શકાય. 

અમારી છોકરીઓની હૉસ્ટેલ સામે બધાં છોકરા- 


છોકરીઓ ભેગાં થાય. જે ગીત નક્કી થયું હોય તે ગાતાં 
ગાતાં ચાલવા માંડવાનું ને નક્ી-થયેલ રસ્તે ફરવાનું. 
મોટે ભાગે સવારે સવારનું ને 'સાંજે સાંજનું - બંને 
સમયના પ્રકૃતતિવર્ણનનું ભાવવાહી ગીત પસંદ કરવામાં 
આર્વ્યું હોય, ખાસ પ્રસંગે વૈતાલિક ગોઠવાયું હોય તો 
તે પ્રસંગને અનુરૂપ ગીત હોય. નવું વરસ, વસંતપંચમી, 
વર્ષા-આરંભ વગેરે વખતે તે તે તહેવારનું ગીત હોય. 
આખી ફેરી દરમિયાન પાંચ-છ કે તેથી વધારે વખત 
એક જ ગીતનું પુનરાવર્તન થાય, 

મને વૈતાલિકમાં બહુ મઝા આવતી. જે ગીત 
જાણીતું હોય તો પહેલેથી ગાવા માંડું. નવું હોય તો 
શબ્દ્દો લખી લઉ, કદાચ ત્તરજ પણ 'થોડી શીખી લઉ, 
પછી શરૂઆતમાં જરા જરા સૂર પુરાવતાં જવાનું. 
વૈતાલિક પૂરું થાય ત્યાં સુધી સૂર તેમજ શબ્દો લગભગ 
કંઠસ્થ થઈ ન્ય. હું બને તેટલી વધારે વખત વૈતાલિકમાં 
ભાગ લેતી. તે વખતે તો એ મને શાંતિનિકેતનનો 
આગવો કાર્યક્રમ લાગતો. પછી બીજ કેટલીક સંસ્થાઓમાં 
એને મળતા કાર્યક્રમો હોવા વિષે વાંચ્યું છે. રવીન્દ્ર- 
સંગીતના મારા નાનકડા સંગ્રહનું થોડું શ્રેય વૈતાલિકને 
જરૃર જાય, 

મન ઉપર સજ્જડ અંકિત થયેલા એક નાનકડા 
પ્રસંગથી આ લેખ પૂરો કરું. 

હું શાંતિનિકેતન હતી ત્યારે દૌનબંધુ ચાર્લ્સ એન્ડૂઝ 
ત્યાં હતા. દક્ષિણ આફ્કિની લડતોમાં ગાંધીજના તેઓ 
સાથી અતે પરમ આત્મીય જન. ગાંધીજ તેમને 'ચાર્લી' 
કહીને બોલાવે અને એન્ડૂઝ ગાંધીજને “મોહન' કહીને 
સંબોધે. આમ તો તેઓ પાદરી હતા. તેમના નામના 
આધ્ાક્ષર €-6 ઉપરથી ગાંધીજી તેમને 0॥1151'૩ 


[1005 7000516 કહેતા. વેશ ભારતીય રાખતા. તે 
પણ ભગવાં નહિ, પણ સફેદ ખાદ્ીનાં કપડાં - મોટે 
ભાગે ધોતિયું ને કફની પહેરતા. સરસ ફરફરતી દાઢી 
રાખતા. ગાંધીજીના પ્રતિનિધિ તરીકે બીન ઘણાં કામો 
સાથે ફિજીના નાગરિકો વચ્ચે રહીને તેમણે ત્યાંની સરકાર 
સાથે કેટલાક મુદ્દા પર વાટાઘાટ ચલાવેલી. ત્યારપછી 
જલિયાંવાલા બાગના અત્યાચાર વખતે, તે કત્લેઆમ 
વિષે સાચા અહેવાલ માટે માહિતી મેળવવા પંજાબમાં 
ફરેલા, પોતે અંગ્રેજ હતા તેથી અંગ્રેજ અધિકારીઓને 
ગાંધીજનું ઘદિબિંદુ સમજવવાનું' કામ તેઓ સુપેરે કરી 
શકતા. કવિવર ટાગોરના પણ તેઓ. મિત્ર. અવારનવાર 
શાંતિનિકેતનમાં રહેવા આવતા. ઘણું કરીને ૧૯૧૫માં 
ગાંધી-ગુરુનો પહેલો મેળાપ તેમણે જ કરાવેલો. 

શાંતિનિકેતનમાં તેઓ હતા તે વાત અમને બધાંને 
ખખર હતી, પણ તેમને જોયા નહોતા. એક વાર અમે 
ત્રણચાર જણાં રસ્તે જતાં હતાં, ત્યાં તેઓ સામેથી 
આવતા દેખાયા. અજાણ્યું માણસ પણ સામે મળે તો 
તેને નમસ્કાર કરવાનો શાંતિનિકેતનમાં રિવાજ હતો. 
પણ આ ભાઈ કોણ હશે તેની ચર્ચામાં અમે પડી ગયાં, 
દીનબંધુ હશે કે કોઈ બીજું તેની દ્વિધામાં મન રોકાઈ 
ગયું, ને અનિર્ણયમાં કુતૂહલથી તેમની સામે જેયા 
કરવામાં અમે નમસ્કાર કરવાનું ભૂલી ગયાં ! વધારે 
પાસે આવીને, એક પ્રેમાળ નજર અમારા પર નાંખીને 
તેમણે જ સામા નમસ્કાર કર્યા ! ને અમે સામા નમસ્કાર 
કરીએ ન કરીએ ત્યાં તો હસતા હસતા અમારી 
બાજુમાંથી પસાર થઈ ગયા ! અમે બધાં ભોઠાં તો પડી 
જ ગયાં, પણ સાથે સાથે નિખાલસ નમ્રતાનો પ્રત્યક્ષ 
પાઠ પણ શીખી ગયાં ! 


સાભાર સ્વીકાર 


ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ. (૧-૨, અપર લેવલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬ અને ૧૯૯/૧, ગોપાલભુવન, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦ર)નાં : 


સંગમયુગના દ્રષ્ઠાની જીવનસરસ્વતી (ગોવર્ધનરામનું જીવનચરિત્ર) 


: લે. જયંત કોઠારી, કિ. રૂ. 


૭૦/-; રામગાથા : લે. રમાનાથ ત્રિપાઠી, અનુ. ,જયા મહેતા, કિ. રૂ. ૧૭૦/-; મનોહર છે, તો પણ... [: 
લે. સુનીતા દેશપાંડે, અનુ. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ।. ૧૯૦/-. કહ ન 


બણ 





જાન્યુઆરી ૨૦૦ર :; ર૩૦ 


“અમારે જન્મવું છે 





મને સતત એ ત્રણેય જીવના નહિ જન્મેલા કદીક 
દયામણા ચહેરે, તો ક્યારેક આક્રોશવાળા ચેહેરે, ''તમે 
માણસ છો ? તમે સ્રી છો ?'' - એવું કહેતા નરણે 
સંભળાય છે. એ જવ જણે પોકારી પોકારી “અમારે 
જન્મવું છે. અમને જન્મ આપો. ઓળખ્યા અમને ? 
નથી ઓળખતાં 7'' એમ ન કહેતા હોય 7 એક કહે 
છે, “આજથી છ વર્ષ પહેલાં નણીબૂજને નહીં જન્મવા 
દીધેલો જીવ તે છું.'' બીન્ને કહે છે, “'હું ચાર વર્ષ 
પહેલાં તમારા ઉદરમાંથી ખેરવી નંખાયેલું બીજ.” ત્રીજે 
જવ કહે, “મનેય નથી ઓળખતાં ? હું તો હમણાં 
માત્ર એક વર્ષ પહેલાં જ આપના ઉદરમાંથી સરકાવી 
દેવામાં આવેલો જવ છું -' 

ક્યારેક તો ત્રણેયના એકસામટા અવાજ સંભળાય 
છે, “અમારે જન્મવું હતું. આ ધરતી પર અમને કેમ 
ન જન્મવા દીધા 7? અમારો શો વાંક 7 પોતાના બચ્ચાને 
તે વળી કોઈ ખાઈ જતું હશે ? તમે તો...પણ કુદરત 
તમને જરૂર સજન આપશે -”” 

ને હું ખળભળી ઊઠું છું. સનત તો મળી જ ચૂકી 
છે. મારે પુત્ર જોઈતો હતો. પનોતો પુત્ર. ના, ના સ્વર્ગ, 
શ્રાદ્ટ, કે તર્પણ માટે નહિ, સ્ટેટસ મઢે પુત્ર જેઈતો 
હતો. પુત્ર તો ન પામી, મુત્રીઓય ગુમાવી ને હું 
માતૃત્વનો લહાવો ન જ પામી. માતૃત્વ જ્યારે ખોળો 
પાથરી સામે આવ્યું ત્યારે એને દુકરાવી દીધું. 

ક ને આજ તપેલી રણની રેતીમાં શેકાતા આ 
હૃદયને કળ નથી. હા હવે હું બદલાઈ ગઈ છું. પહેલાં 
જેવી નિષ્ઠુર નથી રહી. મારી ચારેય બાજુ અત્યારે 
વેરાનીનો મહાસાગર લહેરાય છે ને દીવાલૌના આ 
પોપડામાં નહીં સંભળાતાં મારાં ડૂસકાં સમાયાં છે. એક 
પોપડો ખરે, એ સાથે મારાં ડૂસકાં પણ નીચે ખરે... 
ખર... ખર વેરાઈ ન્તય છે. એને લૂછનાર, ઝીલનાર, 
અરે, એને નેનાર પણ કોઈ નથી. 

એક વાર ચકલીના માળામાંનાં બચ્ચાંને નેઈ મેં 


જાન્યુઆરી ૨૦૦ર : ૨૩૧ 





ડૉ. ભાનુમતી. ૬1 
દ ક ન્ન 


ધટ 


હૈયાફાટ રુદન કરેલું. ચકલીઓ એમનાં બગ્ચાંનું કેવું 
જતન કરે છે ? ને હું..... મારાં બચ્ચાંને જન્મ આપતાં 
જ પૈલી સાપણની જેમ ખાઈ ગઈ. 

મારા ખાલીખમ કાજળકાળા ગભશયથના 
અંધકારમાં ડોકિયું કરું છું, તો ત્યાં બિલાડીની આંખો 
જૅવી છ આંખો મને તાકી રહેલી હોય એવું લાગે છે, 
ને હું ધૂછ ઉઠું છું. 

હું ત્રણેય વખત જુદા જુદા ડૉક્ટરો પાસે ગયેલી. 
સારા ડૉકટરો આવું કામ કરતાં અચકાય ઇં. સાસુ- 
સસરાએ કદી દીકરીઓના જન્મ સામે વિરોધ કર્યો ન 
હતો. ને પતિ વિક્રમ, એણે હંમેશ મારી જ ઇચ્છાને 
માન આપ્યું છે. એને માન કહેવાય ? ખબર નથી. 
આજે વિચારું છું, ત્યારે થાય છે, પહેલી જ વખત 
જયારે મેં સોનોગ્રાફી કરાવ્યા પછી દીકરીના ગર્ભનો નિકાલ 
કરવાની વાત વિક્રમને કરી ત્યારે તેણે મને તમાચો મારીને 
શ્ૂપ કેમ ન કરી દીધી 7 મારું ધાર્યું કેમ થવા દીધું 7 

પણ હમેશાં મારું જ ધાર્યું મેં કર્યું છે. વિકમ 
ઘરમાં ક્લેશ ન થાય તેથી ખામોશ રહે છે. હું એને 
હથેળીમાં નચાવતી. એ તાકાતવાન ન હતો, એમ નહીં, 
પણ સંઘર્ષને હંમેશ એ ટાળતો. ને મારાં મમ્મી-પપ્પા 7 
એમના અશ્રુઝરતા ચહેરાઓની તો મેં ત્યારે ઠેકડી 
ઉડાવેલી. હું રહી આધુનિક. તેમની વાત મને જુનવાણી 
લાગતી. પુત્ર-જન્મ-ઇચ્છા એ જુનવાણી માનસનો 
વિચાર ન હતો. બસ, એક ધૂન હતી મગજમાં - “દીકરી 
નહિ, દીકરો જ નોઈએ.'' આંપરેશનની આગલી રાત્રે 
મમ્મી-પપ્પાએ પામકર્મ ન બાંધવા ખૂબ સમજવી હતી, 
પણ હું એટલે 7 કોઈનું કદી ન સાંભળું. 

આજે તેમના અત્રુઝર ચહેરા નજર સમક્ષ એવા 
ને એવા તરે છે. પપ્પા પાંચમાં પુછાય એવા જાજરમાન. 
એમની આંખમાં આંસુ આવ્યાં હતાં. મેં ભલભલાને 
રડાવ્યા છે. 

પ્રથમ જીવની હત્યા કરી ત્યારે મમ્મી-પપ્પા 


“ક્ટ 


દિવસો સુધી સૂઈ શકચા ન હતાં. હું પણ થોડા દિવસો 
ખૂબ અસ્વસ્થ રહી હતી.' “હવે કદ્દી આવું નહિ કરું'' 
એ વિચાર ત્યારે ઝબકી ગયેલો ને પછી પાછું મન 
ભ્રમિત થઈ જતું. બીને જીવ માર્યો ત્યારે વિક્રમ સિવાય 
કોઈને કહ્યું ન હતું, એને મારી વાત ગમી ન હતી. 
આગલી રાત્રે સહેજ ઝઘડો પણ થઈ ગયો. પણ હું 
મારા નિર્ણયમાં મક્કમ રહી ને એમ બીન્ને જવ પણ મેં 
રહેંસી નાખ્યો, પુત્રજન્મની લાલસાએ મને અમાનવ 
બનાવી દીધી હતી. ફરી બે વર્ષે પાછું એ જ ચક્ર. 
વિક્રમે મને ખૂબ સમજવી હતી. રક્ઝકમાં થોડા દિવસો 
વધારે થઈ ગયા ને તોય હું એકની બે ન થઈ. ડૉક્ટરે 
''જોખમ છે'' એમ કહેવા છતાં હું ન માની ને ત્રીન્ને 
જીવ પણ મેં ખેરવી નાખ્યો. ઘડીભર મને મારો વિજય 
થયો લાગ્યો, પણ ના, એવું ન હતું. 

ગર્ભપાત કરાવ્યા પછી બેએક દિવસ બાદ ડોક્ટરે 
કહેલું, ““તમને માંડ માંડ બચાવી શકાયાં છે. પણ હવે 
તમે કદી મા નહિ બની શકો'' - ને બધું જ ક્ડડભૂસ 
કરતું તૂટી પડ્યું હતું. રાજકુંવરને જન્માવવાનાં 
અરમાનોનો ભાંગીને ભુક્કો થઈ ગયો હતો. મારી કૂખ 
સદ્દા માંદે ઉજ્જડ થઈ ગઈ. દિવસો સુધી હું ઊંઘી શકી 
ન હતી. માણું બધું જ અભિમાન ચૂરચૂર થઈ ગયું. 
વિક્રમનું કહ્યું માન્યું ન હતું. માતપિતાનાં આંસુને 
ગણકાર્યા ન હતાં. હવે હૈયુંય કયાં ઠાલવવું ? 

સતત પેલા ત્રણ જીવો મને કહ્યા કરે છે, “તમે 
તે કેવાં માણસ છો ? માણસ છો ખરાં ) કોઈ મા 
પોતાનાં બાળકને આમ રહેંસી નાખે ખરી ?...'' 

હું આમ તો બેંકમાં નોકરી કરું છું. એ વખતે 
ચાર-છ મહિના નોકરી પર ન, ગઈ. પછી થયું, ઘરમાં 
રહીને તો પાગલ થઈ જઈશ. કોઈ મને કાંઈ પૂછતું ન 
હતું ને છતાં મને બધાંની નજરમાં પ્રશ્નોની વણજાર 
દેખાતી. પડોશનાં રમતાં છોકરાંઓને કશાય ભાવ વિના 
શૂન્ય નજરે હું જોયા કરતી. 

ને મેં પાછું નોકરીએ જવાનું શરૂ કર્યું. 

મારી ઉમર માત્ર ઓગણત્રીસ વર્ષની છે. પણ છેલ્ઞા 
છ જ મહિનામાં જણે હં અકાળે વૃદ્ધ થઈ ગઈ છું. 
આંખ નીચે કાળાં ફૂંડાળાં જામી ગયાં છે. શરૂમાં બધાંની 


બ્ટ્શ 


ઈર્ષ્યા આવતી. ભાઈ-બહેનનાં બાળકોને રમાડવાનું મન 
ક્યારેય ન થતું. ઘર સાવ સૂમસામ હોય ને છતાં કયારેક 
કોઈકનાં બાળકો રમવા આવે તો મને ન ગમતું. પણ 
હવે પહેલાંની જેમ કોઈની ઈર્ષ્યા નથી આવતી, બસ, 
કેવળ દુઃખ થાય છે. મારું સ્મિત અદશ્ય થઈ ગયું છે. 

જ્યારે એકલી પડું છું, ત્યારે મારા રૂમમાં ભરાઈ 
જઈ છાનાં છાનાં આંસુ સારી લઉ' છું. બીજું કરી પણ 
શું શકું ? 

વિક્રમ પણ થોડો મારાથી દૂર રહેતો હોય એમ 
લાગે છે. ઝઘડો નથી કરતો, પણ પહેલાંની જેમ ખીલીને 
વાત નથી કરતો. કદાચ સ્તબ્ધ બની ગયો છે. મિત્રો 
કદ્ઠીક બાળક અંગેની વાત કરે છે, ત્યારે એની ખામોશ 
ઉદાસી મને વીંધી નાખે છે. અમે બન્ને એક જ છત 
નીચે ચાવી દીધેલાં પૂતળાંની જેમ જીવન પસાર કરીએ 
છીએ. માતપિતા કે સાસુસસરાને તો સાચી વાતની 
જાણ જ કરી નથી. કયે મોઢે કરીએ ? ને તેથી જ 
તેઓ તો હજુ ઘણી મોટી આશાઓ રાખીને બેઠાં છે. 

ક્ષણો યુગ બનીને વહે છે. નોકરી પણ યંત્રવત 
જ કરું છું. વિશાળ ઘર, આ વૈભવ, રાચરચીલું બધું જ 
નિરર્થક લાગે છે. 

ભીતરમાં ડોકિયું કરું છું તો લાગે છે કે કદાચ મેં 
કોઈને ક્યારેય પ્રેમ ક્યો નથી. મારી પુત્રેષણા પણ એક 
સામાજિક મોભાનું જ પ્રતીક હતી. અત્યાર સુધી હું 
મારી જાતને અને મારા મોભાને જ પ્રેમ કરતી હતી. 
પણ હવે વાત જુદી છે. મારે હવે ખરેખર આત્મદર્શન 
કરવું છે. ,આટલાં વર્ષો મેં શું કર્યું ? માણું જવન આમ 
સાવ ખોખલું ને પોલું કેમ ? મૃગજળ પાછળ જ કેમ 
ભટકયા કર્યું ?' અસ્તિત્વ હવે મિથ્યા અને અર્થહીન 
લાગે છે. મેં હમેશાં પદાર્થોમાં સુખ શોધવા વલખાં 
માર્યા, પણ ન મળ્યું. હું હવે કેવળ અર્થહીન શરીર 
અને ભયભીત અસ્તિત્વ છું. કેવળ માનવદ્દેહધારી ખોખું. 
મારું મત અને ચિત્ત જણે લકવાગ્રસ્ત બની ગયું છે. 
આજ સુધી પાર્ટીઓ અને મિજબાનીઓ વડે મારા 
ખાલીપાને ભરવાના મેં પોકળ પ્રયાસો કર્યા છે. મને 
લાગે છે કે હું અહીં જ સબડ્યા કરીશ, યુગો સુધી 
શણગારેલા હાડપિંજરની જેમ બસ ઝૂલ્યા કરીશ. પીળાં 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ર૩ર 
1 


પાકી ગયેલાં પાન પવનમાં ઘૂમરી ખાતાં અહીંથી તહીં 
ફંગોળાયા કરે તેમ હું સમયની થપાટો વચ્ચે આમથી 
તેમ ફંગોળાઈશ. મારાં કમોની ભૂતાવળો ભેંકાર અંધકાર 
બની ચારેય બાજુ સતત ઘૂમરાયા કરે છે. ક્યાંય શ્વેત 
કમળપાંદડીનાં દર્શન થતાં નથી. કોઈ આશાનું કિરણ 
હવે રહ્યું નથી. પેલી સરસ મઝાની પરી સમી કમળ- 
પાંદડીઓને તો મેં જ મારા હાથ વડે મચડી નાખી છે. 

બગીચામાં જઈ નાના બાળકના કિલકિલ હાસ્ય 
જેવા ગુલાબની પાંદડીઓને સ્પર્શ કરવાનો વિચાર તો 
આવી જાય, પણ એને શી રીતે સ્પર્શું ? હું તો બધી 
જ સંવેદના ગુમાવી બેઠી છું. મને ડર છે મારા આ ગોઝારા 
અસ્તિત્વનો. ને છતાં ગુલાબપાંદડીને સ્પર્શવાની લાલચ 
રોકી 'નથી શકતી. સ્પર્શુ છું, પણ અરે, આ શું ? મારા 
સ્પર્શે એ કરમાઈ જાય છે, કાળી પડી જ્ય છે ને જણે 
ગુલાબ બની જાય છે. એક મૃત બાળકી. પાછી પેલી 
બે - ના છ - તગતગતી આંખો એકીનજરે જાણે મને 
તાકી રહી છે. જલદી ભય પામી હું ઘરમાં દોડી આવું 
છું. વેદનાની ટીસને પૉપ મ્યૂઝિકના કોલાહલમાં ડુબાડી 
દેવા મથું છું, પણ સફળ નથી થતી. મ્યૂઝિક બંધ કરી 
દઉ" છું. કોઈ અકથ્ય પીડાનો અનુભવ થાય છે. ચીસ 
પણ નથી પાડી શક્તી. ક્યારે આવશે આ પીડાનો અંત ? 

કદ્દાચ ક્યારેય નહિ. બસ, આમ ચક્ર ચાલ્યા જ 
કરશે ને ઇચ્છાસુંદીઓ મને પુનરપિ જનનં પુનરપિ 
મરણમ્‌નો અનુભવ સતત કરાવતી રહેશે. 

કયારેક જાતે જ બાળક બની જવાનું મન થઈ 
આવે છે. વર્ષોથી સાચું રમી નથી. એટિકેટમાં ને 
એક્કિટમાં માટીનેય સ્પર્શ નથી કર્યો. પહેલા વરસાદનાં 
ભીનાં અમીછાંટણાં વર્ષોથી ઝીલ્યાં નથી. ફરી બાળક 
બની જઈશ. રેતીના ઢગલામાં ખૂંપી જઈશ. રેતીનું મંદિર 
બનાવીશ. એના પર ફૂલોની ધજા ખોસીશ ને પછી 
બાળક જેવું રણકતું કિલકિલ હસીશ... 

બાળક ... ક્યાં છે બાળક ? એના કરતાં જલદી 
મરી જવાય તો કેવું ? તો પછી 'દેવહુમા પક્ષીની જેમ 
મારી જ રાખમાંથી ફરી જન્મીશ. જલદી મોટી થઈ સ્ત્રી 
બનીશ, ને જન્મ ઝંખતી પેલી વણજન્મેલી દીકરીઓને 
જન્મ આપીશ. પણ એ શક્ય છે ? કે પછી પ્રતીક્ષા 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ૨૩૩ 





કશ્વાની યુગો સુધી ને વેહાર્યા કરવાની પરિતાપભરી આ 
શાપિત જિંદગીને ? શાપિત ? કોણે આપ્યો શાપ ? મેં 
જ તો મને આપેલો આ શાપ નથી ? 

મારે નાનાં બની જવું છે. અરે ! પેલી સોળ 
વરસની ફૂલકન્યા ક્યાં ગઈ ? શોધી આપો ને કોઈ. 
કોઈએ એને જેઈ ? એના ભીના કાળા રેશમી મુલાયમ 
વાળને મારે સ્પર્શ કરવો છે. ક્યાં ગઈ એ કન્યા 7 કયાં 
ગયો એનો એ છાક 7? એ રણઝણતો પેલો ઘુઘરિયાળો 
થનગનાટ ? ને પેલી કાજળકાળી આંખની એ સુરખી ! 
- બધું ચાલ્યું ગયું, બધું જ સરકી ગયું. પેલી દીકરીઓને 
જન્માવી હોત તો એમાં કદાચ ફૂલકન્યાને શોધી શકાત, 
પણ એને તો મે... 

ઓહ ! મારા જ્ઞાનતંતુ જાણે. મરી ગયા છે. ચેતના 
બુઠ્ઠી થઈ ગઈ છે. મહાનગરની ખોખલી સભ્યતાએ મને 
સાવ પૅરેલાઈઝ્ડ કરી દીધી છે. સુગંધિત દ્રવ્યોના 
આવરણમાં દુર્ગધી વ્યક્તિત્વને હું હમેશ છુપાવતી રહી. 
હાથ જકડાઈ ગયા છે, ને અસ્તિત્વં ઠીંગરાઈ ગયું છે. 

જુઓ ! પેલા મંદિરની સાંધ્ધ આરતીના ઘંટનાદ 
દિવસને વિદાય આપી... કાળની ખંજરી અવિરત વાગ્યા 
કરે છે ને પછી... ના, ના, હું તો કદાચ જલદી મરી 
પણ નહિ શકું. જિંદગી અતિદીર્ઘ છે. મૃત્યુ ખૂબ મંદ 
ગતિએ ઝીણા ચિત્કાર સાથે આવીને ક્યારે ચુપચાપ 
અહીં બેસી જશે ? બેસશે ? પ્રતીક્ષા કરું ? 

મૃત્યુ જ્યારે એના ખોળામાં મને પોઢાડી દે, ત્યારે 
ઓ નવવસંત-કૂંમળો ! મુજ પાપીને માટે પ્રાર્થના કરજે, 
કરશો ને ? 

જ્યારે શીતળ હિમભર્યો પવન ફૂંકાય ને જન્મ- 
મુત્યુ વચ્ચે છેલ્લા ઝોલા ખાતું આ અસ્તિત્વ તૂટી પડે, 
ત્યારે મારા માટે તમે સૌ “મહામૃત્યુમાંથી અમૃત સમીપે 
નાથ, લઈ નજ' - એવું પ્રાર્થશો ને ? 

ફરી બાળક બનવું છે, તો જ બધી યાતનાઓનો 
અંત આવે. ઝરણાં, નદી, પર્વતો, પંખીઓ, દરિયો - 
સૌ મને બોલાવે છે. હું તૈયાર છું. આવું છું. 

અંધકાર, ખામોશી, વેદના, પીડા, અંધકારમાં 
ચમકતી પેલી છ આંખોની કાતિલ નજર ને પછી બસ 
બધાનો - બધી પીડાનો અંત... 


“લ્ળ 


પ્રતિભાવ 





શંભુભાઈ યોગી, અનામી, કે. કા. શાસ્ત્રી, ધૂની માંડલિયા, 
રમેશ ગાનાકર, અરુણોદય જાની, રાજેન્દ્ર વી. વસાવા 


“ઉદ્દેશ' નિયમિત મળે છે. નવે. '૦૧નો અંક 
મળ્યો. પ્રથમ પાને જ “માણ્યું તેનું સ્મરણ કરવું' વાંચી 
આનંદ અનુભવ્યો. વડનગરની દરબાર શાળામાં હું 
આચાર્ય હતો. તે કેન્દ્રશાળા હોવાથી જેઠાભા અવાર- 
નવાર આવતા. મારે પણ ત્યાં તેમના સદ્‌ભાવને કારણે 
જવાનું વારંવાર બનતું. તેમની નમ્રતા અને નિરાડંબરતા 
અદ્ભુત હતી. તેમની નમ્રતામાં નરી માનવતા છુપાયેલી 
જોઈ છે. ભક્તવત્સલ હૈયું, નિખાલસ સૌમ્ય ચહેરો 
હજીય ભુલાતો નથી. બૂનનો પરિચય ઓછો થયેલો. 
પૂજ્ય મોટા તેમના ચહેરામાં વરતાતા હતા. મોટા તેમના 
ચહેરામાં વસતા હતા. મને તો તે મસ્ત સંત હતા. સંત 
સ્વરૂપે મેં જેયાજણ્યા છે. પૂ. મોટાની સંતગતિનો તો 
પછી સૌને ખ્યાલ આવ્યો હતો. પૂ. જેઠાભાઈ તો છુપા 
સંત તરીકે જીવ્યા. તેમના અવસાન પછી તેમના નામે 
અહીંના પુસ્તકાલયને પુસ્તકો ભેટ મળશે તેની તો ક્યારેય 
ખબર નહોતી. લેખ વાંચીને ગદગદ થઈ જવાયું. પૂજ્યને 
વારંવાર વંદન હને. 
તા. ૧૭-૧૧-'૦૧ 
મણુંદ 


શંભુભાઈ યોગી 


ઝદ 
“માણ્યું તેનું સ્મરણ કરવું' આવાં ૪૦-૫૦ 
સંસ્મરણો લાવો ને પુસ્તકનું નામ પણ એ જ રાખો. 
આવાં સંસ્મરણોમાં તમારી જીવનકથા પણ વણાઈ જશે. 
વણાઈ જવી જેઈએ. 
તા. ૧૮-૧૦-'૦૧ 
વડોદરા 


અનામી 


વિ 
વિ. વિ. ટપાલમાં “ઉદ્દેશ'નો અંક મળ્યો. 
વૈવિધ્યથી ભરપૂર લેખો વાંચી આનંદ અનુભવ્યો. આ 
તકનો લાભ લઈ નવા વર્ષનાં હાર્દિક અભિનંદન સાથે 
સમગ્ર પરિવારને શુભાશીર્વાદ. સ્વસ્થતાપૂર્વક કાર્ય 


ઉદ્દેશ 





ધપાવ્યે રાખો. 'જનસત્તા'ના લેખો પણ વૈવિધ્યપૂર્ણ, 
પ્રેરક છે. 
તા. ર૮-૧૧-'૦૧ 
અમદાવાદ 


, કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી 


વ 

“ઉદ્દેશ'-નવેમ્બર અંકમાં આપના તંત્રીલેખ 'માણ્યું 
તેનું સ્મરણ કરવું'માં આપે આપના પિતાશ્રીનું સવાઈ 
માણસ-ધર્માનુરાગી વિધાપ્રેમી વ્યક્તિચિત્ર અમને પૂડું 
પાડ્યું એ માટે આપના આભારી છીએ. આપને 
અભિનંદન. 

આપના પિતાશ્રીને મળવાનું ના બન્યું એનો રંજ 
લેખ વાંચ્યા પછી અનુભવું છું, આવા સરળ, વત્સલ 
પિતાના મેધાવી પુત્ર એવા આપને અવારનવાર મળવાનું 
થયું એ સંતોષ જ અત્યારે તો પેલા રંજ ઉપરનો મલમ 
બને છે. જિંદગી કેવી રીતે જીવવી જેઈએ એ માટે 
ભગવાને કોઈ ઈન્સ્ટ્રક્શન-બુક લખી નથી એટલે જ એ 
દરેક નવા જન્મેલા બાળકને એક પિતા આપે છે. આપને 
સવાઈ પિતા મળ્યા એ માગ આપનું જ નહીં, બલકે 
આપની યશસ્વી જીવનયાત્રા જોવી એ અમારું પણ 
સદ્ભાગ્ય લેખાય. એ મહાત્માને વંદન. 
ડિસે. ર૦૦૧ ધૂની માંડલિયા 

ટે 

ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યનું મૂલ્યવાન સાહિત્યિક 
સામયિક - ઉદ્દેશ; તંત્રી : રમણલાલ નેશી; સાહિત્ય 
અને જીવનવિચારનું માસિક; પ્રકાશન-સ્થળ : ૨, 
અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- 
૩૮૦૦૦૬; વાર્ષિક લવાજમ : દેરામાં ૧૫૦ રૂપિયા, 
વિદેશમાં (એરમેલ) : ૭૫૦ રૂપિયા, આજીવન પ્રોત્સાહક 
સભ્ય : ૧,૫૦૦ રૂપિયા. 

આ માસિક ૧૧ વર્ષ પૂરાં કરીને આગામી ઓગસ્ટ 
૨૦૦૨માં ૧૨મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરશે. આ માસિકના તંત્રી 


જાન્યુઆરી ૨૦૦ર : ૨૩૪ 


ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યના પ્રખર અભ્યાસી અને 
અધ્યાપક છે. તેમણે ગુજરાતી ભાષાની લોડપ્રિય 
નવલકથા 'સરસ્વતીચંદ્ર'ના સર્જક ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી 
વિશે સંશોધનાત્મક ગ્રંથ “ગોવર્ધનરામ - એક અધ્યયન' 
લખીને પીએચ.ડી.ની ઉપાધિ પ્રામ કરી છે. તેમની 
અધ્યાપકીય સજ્જતા અને પરિપાકનો બહોળો અનુભવ 
માસિક 'ઉદ્દેશ'ને સમૃદ્ધ અને સત્ત્વવંતું બનાવે છે. 
તા. ૩-૮-૨૦૦૧ રમેશ ગાનાકર 
ગુજરાત ટાઇમ્સ (અમેરિકા) 


5૬ 
ઝરેસો નિગેશે વિશેપતો વિવેશેષુ | 
પ્રમાર્જ જીતિવિષુતાં શ્રીભળ પતીવ્નતુ | (૬) 
બ્રપૂર્ય સ્તાનુહેશાત્‌ તધ્રાખ્ય ચરાવદ યર્થત્ર । 
૩દેશ ગરેશાન સ્વાન મષતવતું શ્રીજુજાજુપથા || (ર) 
'ઉદ્દેશ' પોતાના દેશમાં અને ખાસ કરીને વિદેશોમાં 
પોતાની વિપુલ કીર્તિ પ્રસારીને શ્રી રમણ [(૧) શ્રીપતિ 
વિષ્ણુ, (ર) શ્રી રમણલાલ જ્ોશી]ને પ્રસત્ર કરો. (૧) 
“ઉદ્દેશ' પોતાના 'ઉદ્દેશો'ની પૂર્તિ કરી, સર્વત્ર યશ 
પ્રામ કરી શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી પોતાના ઉદ્દેશોને સફળ 


કરો. (ર) 
તા. ૧૭-૧૨ર-'૦૧ અરુણોદય જાની 
વડોદરા 


રી 
'ઉદ્દેશ' ઓકટોબર ર૦૦૧નો અંક વાચ્યો. 
સાહિત્યના જ્ઞાનના માર્ગદર્શક સમું 'ઉદ્દેશ' ખરેખર 
સાહિત્યના ક્યોત્રે ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહે છે. 
ઓક્ટોબર ૨૦૦૧ના અંકમાં શ્રી રમણલાલ નેશીનો 


સાભાર 


દિવ્યદર્શનં કાર્યાલય (€/૦. કુમારપાળ વી. શાહ, ૩૬ 
અરિહંત નામ વિશ્રામનું ધામ : લે. આચાર્ય 
કિં. રૂ. ર૦/-; કંટાળશો નહિ જીવનથી, ડરશો 


લેખ “માણ્યું તેનું સ્મરણ કરવું...' ખરેખર ખૂબ જ 
સારો રહ્યો. કવિશ્રી ઉમાશંકર જેશી સાથેના શ્રી 
રમણલાલ ન્નશીના સંબંધો તથા કવિશ્રી ઉમાશંકર નશી 
વિશે વિશેષ માહિતી મળી. કવિશ્રીનો સાહિત્ય પ્રત્યેનો 
પ્રેમ, રુચિ અને જિજ્ઞાસાવૃત્તિ જણી નિ:સંદ્દેહ માન 
ઊપજે છે. શ્રી સુભાષ શાહનો 'મિડિયા' અને 'મદિરા' 
પરનો લેખ ગ્રીક ટ્રૅજેડીના ત્રણ મહાન નાટ્યકારો 
ઈસ્કીલસ, સોફોક્લીસ અને યૂરિપિડીસ વિશે તથા તેમનાં 
નાટકો વિશે ખૂબ જ સુંદર માહિતી આપી ગયો. 
યુરિપિડીસનાં નાટકોમાં મનુષ્યની લાગણીઓ, 
મન:સ્થિતિનો ચિતાર હશે એનો ચોક્ક્સ ખ્યાલ 'મિડિયા' 
અને “મદિરા' નાટકના ટૂંકા સારાંશમાં આવી જાય છે. 
લેખકે પ્રાચીન ગ્રીક નાટ્યકારો વિશે અને એમાંય 
યુરિપિડીસનાં નાટકો વિશે ટૂંકી છતાંય મનને સ્પર્શે તેવી 
માહિતી આપી છે. શ્રી રમેશ ર. ઘ્વેની નવલિકા પણ 
આસ્વાધ બની રહી. 'ચાલો, એક મોંડેલ ઇન્ડિયન નગર 
રચિયે' શીર્ષકથી લખાયેલ શ્રી ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદીની 
કવિતા ખરેખર માણવાલાયક રહી. સાંપ્રત પ્રવાહને 
અન્‌લક્ષીને લખાયેલ આ કવિતામાં કવિશ્રીએ દરેક 
પરિસ્થિતિને વણી લીધી છે. 

“ઉદ્દેશ' સાહિત્યિક ક્ષેત્રે એક ઊડું સંશોધન- 
લક્ષી માહિતીસભર માસિક છે, એ વાતમાં બે મત 
નથી. સાહિત્ય અને જીવન-વિચાર-વિમર્શનું તે અગ્રણી 
સાધન બની રહે છે. 
પત્રકારત્વ, ભવન્સ 
અમદાવાદ 


રાજેન્દ્ર વીં. વસાવા 
થિ 
સ્વીકાર 


, કલિકુંડ સોસાયટી, ધોળકા - ૩૮૪ ૮૧૦)નાં : 
ભુવનભાનુસૂરિ મ.સા., સંપા. મુનિશ્રી કલ્પરત્નવિજય, 
નહિં મરણથી : લે. આચાર્ય ભુવનભાનુસૂરિ મ.સા., 


સંકલનકાર : મુનિશ્રી કલ્પરત્નવિજય મ.સા., કિં. ર્ર. ર૦/-; વાર્તાવિહાર : ઉપદેશક : શ્રી વિજયભુવનભાનુ- 
સૂરીશ્વરજી મહારાજ, સંપા. પ.પૂ. સંન્યાસપ્રવર શ્રી પલ્મસેનવિજયજી મહારાજ, કિં. રૂ. ૧૦/-; ગુપ્ત ભંડારની 
ચાવી : લે. આચાર્ય ભુવનભાનુસૂરિ ત.સા., સંપા. મુનિ કલ્પરત્નવિજય મ.સા., કિ. રૂ. ર૦/-. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦ર : ૨૩૫ 


““ 


-___------------------------------------ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 





મૃગજળના ડાઘ 

ઈ.સ. ૧૮૫૭નો વિપ્લવકાળ ઇતિહાસની તવારીખે 
અમર છે, તો કવિ 'પ્રભ્‌' પહાડપુરીના જીવનની વસનત - 
યુવાવસ્થામાં ઈ.સ. ૧૯૫૭ના સમયે કૉલેજમાં ભણતાં 
ભણતાં કાવ્યો રચાયાં તે કાળ પણ સ્મરણીય છે. કૉલેજ- 
કાલીન એ વર્ષોમાં (કાવ્યારંભના એ કાળમાં) શ્રી જયંત 
કોઠારીના હસ્તે એમની એક રચનાને ઇનામ મળ્યું એ 
આરંભ પણ ઉપકારક - ઉત્કર્ષકારક બની રહ્યો. પરિણામે 
એક્તાલીસ વર્ષ પછી ઈ.સ. ૧૯૯૮માં “મૃગજળના ડાઘ' 
પ્રકાશિત થયો. 

એમના કોલેજકાળમાં કવિને સમવયસ્કરૂપે શ્રી 
રાજેન્દ્ર શુકલ અને શ્રી ધૂની માંડલિયા મળેલા. જેકે નિરંજન 
ભગત જેવા સમર્થ કવિ-[વિવેચક પાસે અધ્યયન કરવાની 
તક મળી હોવાને કારણે જ તેમનો કવિતા સાથેનો નાતો 
કાયમ રહ્યો હશે. જેકે આ અનુમાનને સમર્થન ન મળે તો 
પણ એટલું તો ચોકકસ કહી શકાય કે સંવેદનથી ધબકતું 
તેમનું વ્યક્તિત્વ આંતર-બાહ્ય એકરૂપતાને દર્શાવે છે. 

કૃષિકાર તરીકે જિંદ્ગી વિતાવવાની એટલે મહેનત 
તો નસેનસમાં છે. કવિકર્મરૂપે અત્રે કવિતાઓ પણ 
અવનવી રચાયેલી નવા મળે છે. સંગ્રહારંભે “એકરાર'માં 
કવિ નોંધે છે કે ''આ તો મારી મથામણ છે. કોઈ ધ્યાન 
પર લઈને જે કંઈ કવિકર્મ થયું હોય તેને ચીંધી બતાવશે 
તો ઉપકૃત થઈશ. મને આછી-પાતળી કવિતા જીવવાનો 
પરિતોષ થશે.'' 

પ્રસ્‍તુત સંગ્રહનું પ્રથમ કાવ્ય 'કવિતા ન હોત તો' 
શીર્ષેકથી રચાયેલું છે. તેમાંનો એક અંશ - 
ને 
સૂરજને આંખમાં અથમવા ના મળ્યું હોત. 
વઠયોની ધૂંસરી નીચે બળદ જેમ જેતરાયેલ શબ્દોને 
જિગતોનું ૧૦ ખેચત/ «છી જવું પહ્યું હોત. 
ને 
સર્થઓ ટૂર પ્રિયતમાન( અ/ગણ સુધ 
એકાદ પકતેન! ૭% પહોચ! ત/ *4/યું હોત / 
કવિત ન હોય તો ? (પાના નં. ૧૨) 


હટ્ટશ 





મઘુસૂદન એમ. વ્યાસ 


આમ અહીં કવિતા સાથેનો કવિનો નાતો અથવા 
સ્નેહસંબંધ સૂચવાય છે. એટલું જ નહિ, દૈનિક 
અનુભવમાં પણ સંવેદનશીલો વચ્ચે તે કાવ્યપ્રેમ સતત 
પડઘાતો રહે છે. 
એક અન્ય કાવ્ય સાંપ્રત સમયની સંબંધનિલેંપતાને 
તાર સ્વરે વ્યકત કરે છે. કાવ્યશીર્ષક 'હું નિર્લેપ...' એવું 
અપાયું છે. 
તદનંતર કલ્પનોની હારમાળા અથવા ઉપમાઓની 
હારમાળા દર્રદાવતું માલોપમા અલંકાર ધરાવતું હોય એવું 
કાવ્ય “તે પહેલાં' આવે છે. પ્રસ્‍તુત કાવ્ય જ્યાં ન પહોચે 
રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ' એ કહેવતને સાર્થક કરતું વિશિષ્ઠ 
કાવ્ય છે. 
પ્રસ્વેદ? તરબતર નખ 
નિયતિની ચળને 
ખંજવાળતો અ પૃરૃષાથ / 
કદાચ ' 
એક ક્ષણ પછી 
આળસન! એકટટડિય મહેલ પર બેઠો બેઠો હું * 
બપોરને 
ચંદ્રમુખી જહેર કરી ચડયો હોઈશ ત્યારે 
યેલો પૂરુષ/્ઈ 
બપોરને ક(ળમુખ જાહેર કરવાનું ચ્કી ગયો હશે... 
(પાના નં. ૧૮) 
પ્રસ્‍તુત કાવ્ય ઇન્દ્રિયસંવેધતાને લીધે સ્પર્શક્ષમ બની 
રહે છે. એવી જ સઘન પ્રણયાનુભૂતિની અભિવ્યક્તિ 'હું 
રાંક' કાવ્યના આરંભે થઈ છે. 
હે કિયે / 
તારી મસૃણ કેશલટો જણે શેઢા પરનું કૂણું તૃણ. 
આંગળીઓને ટેરવે તે સ્પથનો રોમ/ચ છે, હજ 
તર સ્મિતને સૂંવતી ૧/? વ્રાજેન્ડ્રેજે 
પથમ વષથી મમાં પાંગરેલ સૌરભન/ બળને 
હજીયે અકબંધ સાચ રાખે છે. 
(પાના નં. રર) 
અત્રે ગ્રામ્ય જીવનમાં નાયક-નાયિકા સાથેના દનિક 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ૨૩૬ 


જીવનનાં પ્રતીકો કે પદાર્થોના સુંદર વિનિયોગમાંથી એક 
શબ્દચિત્રાત્મક કાવ્યનું સર્જન થતું નિહાળી શકાય છે. 
નાયકની ભાવવરાતા અને સ્વકીય સ્નેહને વ્યકત કરવાની 


તત્પરતા*તેની ઊંડી ચાહનાને દર્શાવે છે. ઘાસ અને કેશની 


મસૃણતાનું સામ્ય ધ્યાનાકર્ષક છે. તો પ્રિયાના સ્મિતનું 
માત્ર દર્શન કરીને આનંદિત થવાને બદલે નાયક 
્રાણેન્દ્રિયનો વિનિયોગ કરે છે. સ્મિતને સૂંઘવાની વાતમાં 
ઇન્દ્રિયાનુભૂતિગત નાવીન્ય છે. ઉપરાંત ત્રતુના પ્રથમ 
વરસાદને લીધે માટીમાંથી જે સુગંધ પ્રસરે છે, તેને હૈયામાં 
અકબંધ રાખીને ભૂતકાળની સ્મૃતિને 'કાવ્યાંકિત કરાઈ છે. 
આટલો મનોરમ્ય ઉપાડ ધરાવતું કાવ્ય અંતે 'તારી 
હસ્તરેખાના કાણથી અગ્નિસંસ્કાર કરીશ ને મારો ?' એવી 
પંક્તિને લીધે નૈરાશ્યની ગાઢ અનુભૂતિ કરાવનાર કરુણાંતિકા 
બની રહે છેઃ રો 

લઘુકાવ્યોના આ બીન્ન વિભણમાં હાઈકુના જેવાં 
લઘુકાવ્યો મૂકેલાં છે. કવિની અછાંદસ કાવ્યો લખવાની 
પ્રીતિ છે. સમગ્ર કાવ્યસંગ્રહમાં છાંદસ રચના નથી. જેકે 
કેફ્રિયતમાં તેમણે છંદોબદ્ધ કવિતા રચવાની અસમર્થતા- 
અનિચ્છા દર્શાવી છે. જેકે ઇંદ બાબતે એક અછાંદસ 
મળી આવે છે. ' 

| સ્૪ર/નમં 

લહડાં ગોઠજએ, શબદ 5/7 

તેમ 

ઈંદો ગોઠવાય/ કાગળમાં 

₹/બ્દો ૭/જ 

લયમાં ચિનગાર્ર તો હત જ 

ને ભડભડ બળી ગઈ કવિત(. (પાના નં. ૯૧) 

એક સુંદર શેરમાં કવિનું આત્મસંવેદન ' વેદનાના 
ગાનરૂપ જણાય છે. 
શબ્દની ઠોકરે અર્થ એક તૂત્યો છે, 
મગ વચ્ચે »ંઝિલે જ મને લૂંટ્યો છે / (પાના નં. ૯૩) 

કવિતા અનેકવિધ રંગની અનુભૂતિ અને ભાવો લઈને 
પ્રગટતી હોય છે. જીવનની રિકતતા કે વિષાદના ભાવને 
એક જ ઉત્તમ શેરમાં કેવો રજૂ કરાયો છે ! 

ઉપરથ નીચે, “ચે ઉપર જ/સન રેટ કય કરે, 
ખાલીખમ આયખું, મહીથી હવ જેવું નકળ્ય/ કરે. 
કેટલીક ગઝલ અહીં કાવ્યસંગ્રહમાં ઉત્તરાર્ધમાં 


જાન્યુઆરી ર૦૦ર : ર૩૪ 


પ્રકાશિત થયેલી જેવા મળે છે. તેમાં બે-ત્રણ ધ્યાનાકર્ષક 
ગઝલોમાંથી એક ન્નેઈએ. 
તે તરસને પાથરી ને તમ રણ તે હું 
ઝાંઝવાનું ગમ તું, ભોળું હરણ તે હું હજી. 
એ ૦૦૧ જય પ્રેમપત્રોને તમે લાવ્યા હત. 
એ સમયનું જે થયું વાતાવરણ તે હું હજી. 
ડું શય(ળાન( બર્ન જેવો ઉપેક્ષિત છું સદા. 
હૂં મે જે તરસતો કાંઈ પણ તે હું હજ. 
તે અરૈસ/જત્‌ રહને %૪%૮ છલન/ કરી. 
બિબન/ હૈયે જિલનનું સ્/ભરણ તે હું હજ. 
%/% છે સ્મરણની હર ક્ષણોને બેજ#/. 
જ પળપળન કરે જે સાચવણ તે હું હજ. 
(પાના નં. ૧૦૧) 
અત્રે વિવિધ કાવ્યોમાં ગરીબી, સાદગી, દામ્પત્ય- 
પ્રેમ, વિષાદ, વૃક્ષ વગેરે વિષયો-શીર્ષકો નજરે ચઢે છે. લઘુ- 
કાવ્યોમાં અહીં કવિ ભાષાકીય લાઘવનો ભરપૂર વિનિયોગ 
કરે છે. ક્યાંક આપણને એક નાના છિદ્રમાંથી તાજમહાલનું 
દર્શન કરાવતા જણાય છે. એક ઉદાહરણ લઈએ ? 
વક્ષ જેમ જેમ ઊંચે વધે છે, 
તેમ તેમ 
અહ#2/ને "ચે ઊતરતું જેં જેયું છે. 
(પાના નં. ૭૮) 
'કાવ્યસંગ્રહમાં અંતિમ વિભાગમાં તેમણે ગઝલો મૂકી 
છે. ઈંદની શિસ્ત ન પાળતી તેમની ઘણીખરી આ પ્રકારની 
રચનાઓમાં નિશાન ઊંચાં તકાયાં છે, પણ કારગત 
નીવડ્યાં નથી. અલબત્ત જ્યારે આવો શેર વાંચવા મળે 
છે ત્યારે કવિ માટે આશા જરૂર બંધાય છે - 
|' તે #૩/ છે સ્મરણ હર ક્ષણોને જે, 
'એ જ ૫ળપળ” ડરે જે સ/ચવણ તે છું હજ. 
કવિશ્રી ચિનુ મોદીએ “અપ્રગઢનો મહિમા' શીર્ષકથી 
પ્રસ્‍તાવના લખી છે તેમાં 'પ્રભ્‌' પહાડપુરીને મૂગામંતર 
કવિ તરીકે ઓળખાવ્યા છે: પરંતુ હવે 'મૃગજળના ડાઘ' 
પછી ખળખળ વહેતા નિર્મળ જળના ઝરણાની વાત લઈને 
આવે એવી અપેક્ષાભરી શુભકામના છે. 
[મૃગજળના ડાઘ - 'પ્રભુ' પહાડપુરી, પ્ર. પૂર્વી પકાશન, 
અમદાવાદ, કિ. રૂ. ૭૦/-] 


જુન 

ત 
૫ 

ટા 


ઝડ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ) 





પૂર્વને આજે પૂર્વની પશ્ચિમાભિમુખતાનો જેટલો રંજ 
નથી એથી વધુ પૂર્વને પશ્ચિમની પૂર્વ પરત્વેની નિરપેક્ષતા 
કે ઉપેક્ષતાનો રંજ છે. અનુસંસ્થાનવાદી નગૃતિમાં હવે સ્પષ્ટ 
જોઈ શકાયું છે કે સમાજવિજ્ઞાન હોય કે ઇતિહાસલેખન 
હોય, એક યા બીજી રીતે પશ્ચિમની જિકર અત્યંત સ્વાભાવિક- 
પણે થતી રહે છે. આને અનુસંસ્થાનવાદી અભિગમ હવે 
પશ્ચિમેતર (11011-07૦51૯11)ના, ત્રીજા વિશ્વના ઉપેક્ષિત 
વર્ગસકૈતો (૭1898119700 $)//010705) રૂપે જુએ છે. ઇતિહાસનો 
દાખલો જ લો. ત્રીનન વિશ્વના ઇતિહાસકારોને વારે ને ઘડીએ 
યુરોપિયન ઇતિહાસને ટૉક્યા કરવાની જરૂર લાગે છે; જ્યારે 
યુરોપના ઇંતિહાસકારો જવક્ષે વિનિમય કરે 'છે. પશ્ચિમના 
ઇતિહાસકારો પ્રમાણમાં પશ્ચિમેતર ઈતિહાસથી જણે કે 
અજ્ઞાત્‌ રહીને પોતાનું કાર્ય કરે છે અને આ પ્રકારનું અજ્ઞાન 
એમના કાર્યને હાનિ પહોંચાડતું હોય એવું એમને લાગતું 
નથી. અને બીજ બાજુ, આપણે યક્ષિમના ઇતિહાસકારોને 
ટાંક્યા વગર રહી શકતા નથી. કારણ કે આપણે આપણને 
જૂની શૈલીના કે પછાત ગણાવા દેવા તૈયાર નથી. 

આવૌ જ દાખલો સમાજવિજ્ઞાન ક્ષેત્રનો છે. 
પેઢીઓથી પશ્ચિમના ફિલસૂફો અને ચિતકો સમાજવિજ્ઞાનનો 
ઢાંચો વિચારતાં વિચારતાં સમસ્ત માનવજાતને આવરી લેતા 
સિદ્ધાંતોની દુહાઈ કરી રહ્યા છે. વાસ્તવમાં, આ પ્રકારના 
સિદ્ધાંતો કે આ પ્રકારનાં વિધાનો બહુસંખ્ય માનવન્નતિના 
ઘોર અજ્ઞાનમાંથી નીપજેલાં છે, તેમ છતાં વિરોધાભાસ 
એવો છે કે આ સિદ્ધાંતો આપણા અંગેનું ઘોર અજ્ઞાન લઈને 
ચાલનારા હોવા છતાં આપણી સમાજરચનાઓને સમજવામાં 
આપણને અનહદ ઉપયોગી લગ્યા છે. ત્રીજ વિશ્વના જ્ઞાન- 
વિશ્વાસમાં હાલતાં અને ચાલતાં રહેતું પશ્ચિમનું આધિપત્ય 
એ આપણી સૈદ્વાન્તિક સ્થિતિનો એક ભાગ છે. પણ આ 
અ-સમરૂપ અજ્ઞાન (૧૭)/00006110 1610%૧10૦૦) કે 
સાંસ્કૃતિક દાસ્ય (તપતા ૦1169) અંગે અનુસંસ્થાનવાદી 
વલણો હવે જાગ્રત થયાં છે. 

સાહિત્યક્ષેત્રે પણ અભાનપણે પ્રવેરોલાં પશ્ષિમનાં 
કેટલાંક વલણોને ઉઘાડાં પાડી બતાવવામાં આવ્યાં છે. 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


અનુઆઘુનિકતાવાદના એક લેખમાં સલમાન રર્દીના કોઈ 
પુસ્તક અંગે લખતાં પશ્ચિમના વિવેચકનું આ પ્રકારનું વાક્ય 
જુદુ તારવવામાં આવ્યું છે : “ભલે સલીમ સિનાઈ 
(“મિડનાઈટ્સ ચિલ્ડ્ન'માંથી) અંગ્રેજમાં વર્ણવે છે, કૃતિના 
આંતરસ્તરોએ ઇંતિહાસલેખન અને નવલકથાલેખન બે 
પ્રકારે પ્રવર્તે છે એક બાજુ આ વર્ણનો ભારતીય 
દંતકથાઓ, ચલચિત્રો અને સાહિત્યમાંથી આવે છે. તો 
બીજ બાજુ 'ધ ટિન ડૂમ', 'ટ્રિસ્ટ્રામ શેન્ડી', “વન હન્ડ્રેડ 
યર્સ ઓવ સૉલિટ્યૂડ' વગેરે પશ્ચિમના સંદર્ભોમાંથી આવે 
છે.'' અહીં નોંધવું રસપ્રદ બનશે કે પશ્ચિમના નિર્દદેશોને 
નામ પાડીને જુદા કરીને બતાવ્યા છે, પણ ભારતીય સંદર્ભો 
વિશે કેવળ સામાન્ય ઉલ્લેખ છે. રશ્દીનાં લખાણોમાં રહેલા 
ભારતીય ઉલ્લેખો (41૫૩1૦15) અંગે નણવાની તસદી 
વિવેચકે લીધી નથી. પશ્ચિમની આ પ્રકારની ઉપેક્ષા કે 
ઉદાસીનતા અંગે વારંવાર હવે ઘ્યાન ખેંચવાનો પ્રયત્ન થઈ 
રહ્યો છે. જ્ઞાનવિકાસના લાભમાં આ પ્રકારનો એકમાગી 
વ્યવહાર પશ્ચિમના હિતમાં નથી. પશ્ચિમનું વિવેચન-સંશોધન 
સાહિત્યિક અર્થસંદર્ભે કેટકેટલું મથી રહેલું જેવા મળે છે 
તેમ છતાં એના સૈદ્ધાંતિક તંત્રમાળખામાં સંસ્કૃતની 
અતિવિકસિત રસમીમાંસા કે ધ્વનિમીમાંસાનો એક મહત્ત્વના 
ઘટક તરીકે સમાવેશ થવો જોઈએ તે થઈ શક્યો નથી. 
પાણિનિનું સંસ્કૃત વ્યાકરણ જેમ સોસ્યૂરને સંરચનાવાદ્દી 
ભાષાવિચારણામાં સહાયક બન્યું તેમ સંસ્કૃતની 
અલંકારમીમાંસા સાહિત્યિક અર્થનિષ્પત્તિનાં પરિણામોને 
તપાસવામાં જરૂરી પીઠિકા પૂરી પાડી શકે તેમ છે. પશ્ચિમની 
એકાંગિતા અને એનો સાંસ્કૃતિક ઘમંડ (૦ઘપાં 
થ1૦%ઢ।૧૦૦) હવે તપાસનો વિષય બનવા તરફ જઈ રહ્યાં 
છે. અને એ સાથે જ આપણા પક્ષિમ પરત્વેના દ્ાસ્ય અંગે 
આપણે સજાગ થઈ ગયા છીએ. આપણે ત્યાં ગણેશ દેવી 
જંવાએ આ પરિસ્થિતિનો તારસ્વરે ઉચ્ચાર કરેલો છે. 
સંદર્ભ : 'સબઓલ્ટર્ન સ્ટડિઝ રીડર', સંપાદક : 
રણજિત ગુહા, ઓક્સફર્ડ પ્રેસ (૧૯૯૮). 
થી 


ડ્યુ જાન્યુઆરી ૨૦૦ર : ર૩૮ 


વરસાદ ટ 


ચ 
ક ક 
ી ૮૫૭ છે અવસ/દ 
ક કે અ/જ 
ક ટ 
ન પૃ 
ક 
ટપકે છે ે. 
જરસ/દ / મ 
વુ / 
ચૂએ છે છાષું ન 
જ ધુ ૮"કે છે વરસ(£ / 
પ મંગળ રાઠોડ 
ચૂએ છે 
મર આંખો થા, 
તારી અખો અનંત યાત્રા 
ન મળે જે કાગળ ને કલમ 
ક લખવ! «(રું ન/મ, 
૮ શાસ શ/સથ/ આઓગળું 
પ બન૧/ ₹//હ6) સ*/ન્‍. 
ક ન જાજું એ ડાનજને, 
૮૫કે છે અસુ કેમ જાળું તને ર%/મ / 
આપણ સન નસ નસ ગોકુળ ઊમટે, 
૮ મને કય/ મળે ગુક/%. 
ક ર/ત ૧૨/ળે ૧/ગળું 
જ ઝીણું ઝીણું બીન, 
મ અ/ખ વક/સ/, ક/ન %/ડ૮૪ 
ર જન રં હં જીન. 
ટપકે છે અહાશ ડયો એ ક/%ળ હશે, 
કે અજ ૭% ૯છ «૮/7 72% 
ઢ ન જાછું હું એતલુંજ 
પૃ ગછ્ય/ કું સ#રન/ ગ/મ. 
ક રીતા ત્રિવેદી 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૨ ; ૨૩૯ “ઘ્લ 





1 
. 
ન 
. 





રૂજન-મ્ન *્--્ન્્ૂ અકદ રસ નત૦ઝ૦ગલળન્ઇઅૂનખ સૂરત સરન કન૪ પવન હકલકબઝ/બબટનનનાનનજ શામળ ૪૨૦૭૪૯૦૦૨૦ જ શટૂનજખુઇન્સજનનર--તૂન્કન- નૂરૂજન સ્સુરૂૂ ઝ 
ઠં ક કે. “તટટ “જ કક -* --* “ “ રૂ---“&- -* પ ન્ન કઝ 7 -. - નન્ૂક્-----*૫*- ૨-૦ 
[| કઝ ી 
ર્‌ ક 1 
રટ 
કા 
ર્ન ક $ 
ડં 7 ! 
# ચીકાશય્‌કત સ્ટિક ી 
જ 
ર ડર 
ર 
| ી 
7 રી 
મિ પ 
ન 4 
। 0: 
ન 
! દે ! 
ન 
ઇં ઈ ડેટ રિ 
1 પિ. ી 
જ થા ડડ. નુ મ જન તે 
વ જજ ક૪ઝરફયજ૪૦૦૪૧૬૪ છ ૧-૪૪૪૪૪#૪૪૧૯૪ “દષ્ત્ઝજ#નન્ન્બઝદ-નત્ત#નન્ફ ગો પ લાહાસદ કજતનનન્‍્જઇ-જ- ર૦ અરજ મ/૦૪અનનમસ#વનાર જજનઇ-મ ર ૧--૫/7૩ ૨૦૦૪૪૪ જ -૨૬૯૦૧૬ ૪ઝનમજન”-“જત-? જજન” । 


ર 


સિઝન _ઝભ્ાડે' 


ફેવિસ્ટિક 


! 
ઝન્------- 


દ ક મ ક ત તાત ક 





જૂ ૧ર રજન તજ સળગ્તલનરાન #-ઝન્સ્ઝૂનન્ૂુનનજસજન્ગવનનજનન ર્ન રૂલ્સ નુ બનના 


$“““- “7 છક ૧૫૦૦૦ ૦ કન ન 


1 
1 


5. પ ૪૭ ક પ૯ * “૦ ચ“... ક ક. ધાર કડ. નન 


ફેવિસ્ટિક 
ગુંદરની ચીકાશરહિત સ્ટિક 


તમે ફેવિસ્ટિક ઉપયોગમાં લો છો ત્યારે એક બાબત 
નક્કી હોય છે કે તમારા હાથ ફરી કયારેય નહીં બગડે. 
તે વપરાશમાં સરળ એવા પેંકમાં મળે છે જે આપે છે 
વધુ સ્વચ્છ અને સુધડ દેખાતી ફિનિશ. 


નો ચિપ ચિપ નો ઝિક ઝિક 


9 પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ , રીજન્ટ ચેમ્બર્સ, મુંબઈ ૪૦૦ ૦૨૧,પો રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક છે - જે ઠુતિકલ બ્રાન્ડ એડહેસિવ્સના ઉત્પાદક છે. 


પક અતમત્રજનકલળન#- 9ના આનતાવતાઆસા૦/ઝ#-૧૦મ૫૦૪જ૦૦%૦૦ઝ૨૦-નસુઅપઇ-નરુનજજ રુજનડરનસજુબન તનનન તરરા -હબબઝરરૂરએઝ૦--સ૦-જ--૦૦*ર૦નસગરૅનષનન 
* 
“૦ ૦ કે ન. જે [સક જાતત, નરાજતતકભામડ-ટ-કના૦ાનતક. “*-*-- “---. ------ -----“9 *.---- 2 વ. ઝ ૯0૯૦-૧૯-૦૫ અમગતમ “ટસટ. */ ઝાન્જબનનનક સ ગ્ય 


કકડા :નક૦ડેઝ- કનારો 


કન 
પ5 


લાર ઝોનના ડનર નાવા 





નટજજઝન્ઝ્જૂન્નબનન નનન 


મ ડઝ 


જિંદગી 


હું 

પરોટને પવ, 

મ/ડ મડ અધ્ધર થવ/ «ઉ... 
ત્યાં 

જજ જતો બપોર, 

તડકો, ત/૪-ઉ5ળ/૮ 

સ્હેત/ સ્હેત/ ૧/9 રહું સ/%/ 
તે 

અ/જ પડે છે ર/ત... 

પઈ 

કહ ૪હજો મ 

ખ/૮ટમ/ 

2 


* 


ર/ખમ/...? 


રામચન્દ્ર પટેલ 


ક. 
રહુ ઠું 
મ/બ/પને ધરમ હૈયું જજ «છુ, 
હૂં##ળ સોડ સ ગમન? સખ */કે 
મૂકી પછી અલખનો ધર વેશ ચલ્યો... 
ને ઠીક ઠક રઝળી, રખ અજ 
જગ્%/ પસંદ કરને બસ બંધ અ/ખે 
બેઠો અરણ્ય વચમ/ નભદ્રવ્ય ઝ/લવજ... 
એકત્ર થઉં તહીં કટ્ટળ જેમ ટૂટે 
અંધ/ર ત/રક થઈ ઝબડે ઉઘડે. 
અ/ખું ખગોળ ગરબી) લઈને /િહંગ 
ઘૂમે : ઝગે ડુંગરમ નઈ તેજ તેજ.. 
છું ન/ભિ*/ ઈમ ૦ 7 ટુંજ કુંજ પદો 
લે, સુગંક ભર! લે ઝજ દ્ેઇઅૃ?ે. 
જાગ્યો ક્ષણા/4 ન/રખં અહ અસપાસ, 
૩/97 રહં હું ઘડ મોહક સ્વપ્નશ્રર. 


રામચન્દ્ર પટેલ 


આકાશ 


અગળિત અચરજ ઓલ 
જમ્યું છં અહાશ. 


મરેલે 
ઝ£ખ/ ૫/ખ/ 5/#/ પેર 
કલરજ કલરવ પંખ કને 
ઊંડે ચ/૧ સપ. 

સવર 

રવિકિરછ કૈ 

સ્વજન જ «દળે. 

તજ જહે 

ત્ર સૂરજઅંગૃલિ 

સ/ચે જવન પછ. 


સંધ્જ/ક/ળે 

જે સૂરજ સંગ પશ્ષિકે. 
સજે નિશથે 

રત શ/% વસન ૪ંગ/ર 
અગળિત અચરજ ઓર 
૦મયું છે અક/# 
જિર/ક/ર... 


મુકુન્દ પરીખ 
શિ. 


હાઇકુ 


૫ક્જ શથત/ જ 
જમઇત! ડ/ળને 
તજ અ ડળ / 


ન% ર્ટ ક/થ, 
જૃક્ષ પરે અ/ ચર 
કરે અ/રક / 


પરાગ મ. ત્રિવેદી 


હોડ ઊભા), છાપાં 101111) 1410111 2002 18814 0971-0399 
1.1લ્ણોપ€ઈ 0,108 ૫/1110॥1 [010][083/11011 1.1€011€0 140. 188 1ર. 140. €1.1.156/2002 
ન્-------------ર----------------------------------------------::::::;ડ:ડડ:----- 

પ૦ 3૦ 


ન ગડ ઝડ ઝક્્ઝઝઝઝઝરકકડ્રુૂકઝૂઝકઝડક્ઝક્નસૂઝ 
મ્ઝ્મૂસ્ઝૂડક્ન્ન |: સ્ઝડસઝનઝન્્સન્ડ- ક્ર ય ન રૂઝ નનન 


દ ! 
ર ્ 





ન. 
ન્ય ર 


હે 


ક ના છિ કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 
૫2: 82તીપણ શરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિયયિ નભી શકે.” 


- મહાત્મા ગાધી ઉગાળૈનને પત્રો-તા. ૮-૫-૩૧) 


““:ૂૂ-ઝ્સ્ઝ્-સ--:- 


નીનુ 


ફન 








-ડનન્ૂઝ---.પ “-.“ૂૂ -- 
# 


સિન્ન્કન યું હઝાર અનનાથુ 


ક - ર---જૂૂૂૂ-- મૂક - 
૧ 


નગન 





#ડત્ટજુજ્જન "ર૯/નજ્ત્ઝ્- “ નન-/૩૦-૬ 


:-ૂૂઝ્-:-:-::-:---ક-“-:----:ઝ:ૂૂ--:૪ૂૂૂ-કક--રૂ---ડ-ઝ-. 5 


--“-------:-----ડડક્ડક-ડક-:-ક 


આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દ્રઢ નિધરિ સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા, 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કે[ડેલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધ્યુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔપધોથી સુશ્ઢુપા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા. દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


€૫/૯પક 
€£.440 


_ન્‍ન્‍બઝ૯ત-બસઝઝસકનન જઝમત્ન--મ ઝન 


ઝ--૦. કા નાનાને ઝૂ 


નબ ક--૦-૦૦૦ર૦૦૦ૂ-ઝસ્‍૦સ૦૦ન-ડઇનબબનનજ-.નજન્શનન્-.-. નનન ન ---- 
પકત 250. મકાન ગ કાડ, 7: મક રોમ ૨ - રે 





'ઝાયડસ ટાવર' , સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈ-વે, સેટેલાઇટ કોસ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫. 
ફોન (૦૭૯) £9૭૦1 00 (ર૦ લાઇન) ફેકમ ' (૦૭૯) £૭૩ ૨૩ 4૫ / 5 ॥00./0640 ત્ઢ014*2)/ઊ15 0010 


જનના 


"જઇઈૂૂન્ઝ્ઝ-#“-રૂૂૂસ્ૂ્ઝ્ૂડ“:ૂૂઝઈ-----:-:---:- 


શકન સબબઇનન નન ૦-ઝ-કત ૦૦નડવન્અજજન્‍ઝનાનનનઞનસઝરુબનભન અજૂ-આઝનનનનક-*ર૦૦૦--ન-૧૦-૦૦ન૦૦નનઝઝ૦ઝ૦-૦ 
માનન, રે કફન ન 7 


ડં 


ટા કાનૂન ઝેન 
”ઝૂ“ન્‍ઝૂ“:::ુૂૂૂુૂૂ-ઝ્-ક્્ક-75::ન્‍ઝ-:5હકડ“5:“:ફ#:.::..ડઈઝસ555₹ 





ર] 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


વર્ષ બારમું : અંક સાતમો ફેબ્રુઆરી : ૨૦૦૨ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 


૧૭૯ 


કજ 


્સ્સ્ટ્ક ક 


કટ્ટર 
અંક : સાતમો 


અનુક્રમ : ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ 


વિષમ્‌-પ્રીતિ મકરન્દ દવે 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 
ચંદુલાલ સેલારકા પારિતોષિક 
શ્રી દલપત ચૌહાણને કવિ નરસિંહ મહેતા દાલેત સાહિત્ય એવોર્ડ 
શ્રી વિષ્ણુનિકુંજ 
બી. કેશરાશેવમ્ને સંતોક્બા સુવર્ણચંદ્રક 
આજીવન શિક્ષક જાદવજી પ્રાગજી સવાણીનું દુઃખદ અવસાન 
નવલકથાકાર અને કવિ શ્રી નાત્રુભાઈ નાયકનું દઃખદ અવસાન 
સ્વાતંત્ધ સેનાની, સમાજસેવક અને કૉંવે શ્રી રતુભાઈ દેસાઈનું 


દુઃબદ અવસાન : ૨૪૪ 

સુધારો ર૪૫ 
એક બુલબુલ આવ્યું ઘરમાં ડાહ્યાબાઈ પટેલ 'માસૂમ' ર૨૪૫ 
રોજની જેમ મુકુન્દ પરીખ ર૨૪૬ 
'સવાદી ગઝલ' નો આસ્વાદ રાધેશ્યામ શર્મા ૨૪૪ 
ગઝલ-અષુક હર્ષદ ચંદારાણા ર૪૯ 
પટાવાળો સતીશ ચંદ્રકાન્ત પંડ)પા ૨૫૧ 
છન્દમાં નીકળી પ્રકાશ ચૌહાણ 'જલાલ' રપપ 
ભોપા ભગતનાં ભજનસ્વસમજણનાં પ્રાણજીવન મહેતા ર૫૬ 
નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા રપ 
એક એવું ગામ ડાણાભાઈ પટેલ “માસૂમ” ર૨૫૯ 
વરસું વરસું થાતાં વાદળ સુમન અજમેરી ર૨૬૦ 
શષ્્ર નિર્માણમાં નારીનું યોગદાન રીઢા જેશી ૨૬1 
ઉમાશંકરભાઈ જતાં ઈશ્વરભાઈ પટેલ ૨૬૩ 
મન માન્યતાની વાત છે, વાલમ “સુમન અજમેરી ૨૯૪ 
પીપળો શરદ વ્યાસ ૨૬૫ 
પાણી વિનાનો બી. કેરારશશિવમ્‌ ૨૬૮ 
હાઇંકુ પરાગ મ. ત્રિવેદી ૨૬૯ 
કૂંપળ મૂ લે. સવાઈસિંહ શેખાવત, અનુ જયા મહેતા ર૨૪૦ 
એક હીરો મગળ રાઠોડ ૨ર 
મોરલીવાળા વિના હીરાલાલ 'ચિરાગ' ર૨૪ર 
સુન્દરમ્‌ જતાં ઈશ્વરભાઈ પટેલ ર૪ર 
સફોકેશન રસીલા ડડિયા ર૨૪૩ 
શુ જવાબ દઈશ 1]! મુરાદખાન ચાવડા ર૪૪ 
પ્રતિકાવ્યયુગ્મ *મુનિકુમાર પંડ્યા ર૪૫ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૨૬ 
સ્વજનો 'અનામીં' ર૭ 
સ્વતંત્રતાની દેવી ચંદ્રકાન્ત દેસાઈ ર૨૪૮ 
કાનાને હીરાલાલ 'ચિરાગ' ર૨૪૮ 
ગીત ફેલિપ કલાર્ક પૂ.પા.૩ 


ગઝલ 


સળંગ અંક : ૧૩૯ 


ગુલામ અબ્બાસ નાર॥દ પૂ.પા.૩ 


ર૪૧ 
ર૪ર 
ર૪ર 
ર૪ર. 
ર૪ર 
ર૪ર 
ર૪ર 
૨૪૩ 


પ્રકાશક : રમણલાલ નભ્ેશી, મૅનેજિગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેરાન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જોશી, ૨, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, 


અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પ્રતિકૃતિ, છ, રયામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, ગુરુકુળ રોડ, 


મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : 8૪૧૪૬૪૦ 


મુદ્રણસ્થાન ; ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. ફોન : ર૧૬ ૩૬૦૩ 





સૂચનાઓ 


“ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ર 

થાય છે. 

'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે. 

આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 

માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 

વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) ર્‌. ૧૫૦, વિદેશમાં 

(એરમેલ) રૂ।ા. ૭૫૦, આજીવન પ્રોત્સાહક 

સભ્ય : રૂ।. ૧,૫૦૦. 

(1 'ઉદ્દેશ'નાં ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 
દિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું મોકલવું 
જરૂરી છે. અન્યથા કૃત્તિ પરત મોકલાશે નહિ. 

(1 સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 

અપાય છે. 

છૂટક નકલ રૂ।. ર૫, પોસ્ટેજ સાથે. 

લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 

'ઉદ્રેશ' ફાઉન્ડેશન - 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 

ફોન : ૭૯૧૧૬૪૭૭; ૭૯૧૦૨૨૪ 

[3 લવાજમો મનીઓંર્ડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્રાફટથી મોકલવાં. 
બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ. 

[31 'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 

શકાય છે : 

વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

૬ર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 

ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 

(૨) સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 
કૈલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન : ૨૧૩૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 

(૩) મૅગેઝીન વર્લ્ડ 
સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 

(૪) ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 

૧, ૨, સેન્ચુરી બજાર, પહેલા માળે, 

આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 

“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 

સરનામે મળશે, 


£ ૬:-:£) 


1.5 


(૧) 





“7 
કે «ણ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ 
૪૧૫% ૬૯% 


વિષમ-પ્રીતિ 


અ/ -? કવન/ જત ૬5૭5/ 82 ત્૪/ #“જેડ/«#/, 


શ 


અ/૮ જે ઝૈ 9૪%*૧જરન?/ જન૦/%૯% «૪/7૮ /# 


અએ૭/7?%/ ૪%૧% 5૮? ઝૃુ/છેન/ સજ ૧/૧/, 
/જેજ૪? ૪/૮ જજન જ૧૮?જે રજ ફેર/ ફૂટ/૪/ / 


#%? ઝેર? /જેટ% રજતટે જૂ અક? જરેદ/, 
4/૨? ત્૪/ «? ૪*9જ અન ૪/ર જૂજ/-૪રે૯/ 


હૂં5/77 અ૮ ૪#૧ન૦ઝ૯*%/ નેળફજ નદ જ/?, 
જેઠ/ન?-# %%જન7 ૮5%? ત%/ *સ૪ %જ%ે ખુ*/?. 


“૯ */ર? કુયુઠ7” કઝુસ્ુજે ઝેર-:%/૯? 64/77, 
જ ટુ ક/?ે ૪ર% /જે% 5૮૪/%-%/% ૬૪/૬? # 


મકરન્દ દવે 


સાંપ્રત પ્રવાહો 


ચંદુલાલ સેલારકા પારિતોષિક 

'ઉદ્દેશ'માં ઓગસ્ટ ૨૦૦૦ થી જુલાઈ 
૨૦૦૧ સુધીમાં પ્રગટ થયેલ કૃતિઓમાંથી જૂન 
૨૦૦૧ના અંકમાં પ્રગટ થયેલ શ્રી મકરન્દ દવેની 
કુતિ “શ્રીકૃષ્ણમિલનની સાત ભૂંમેકા'ને ચંદુલાલ 
સેલારકા પારિતોષિક આપવાનું નક્કી થયું છે. 
નિર્ણાયક તરીકે 'ઉદ્દેશ'ના તંત્રી અને ડૉ. મધુસૂદન 
પારેખ હતા. ડૉ. મધુસૂદન પારેખનો આભાર. 
શ્રી મકરન્દભાઈને અભિનંદન-અભિવંદન. 


શ્રી દલપત ચૌહાણને કવિ નરસિંહ મહેતા દલિત 
સાહિત્ય એવૉર્ડ 

અનુસૂચિત જાતિઓ સાહેત સમગ્ર દલિત 
વર્ગોના શોષણ, દમન, પીડા અને વિદ્રોહ, સંઘર્ષ 
અતે આકાંક્ષાઓને અભિવ્યક્ત કરી આ સમાજમાં 
માનવીય ગરિમા સાથે તેમના અધિકારો માટે 
જાગૃતિ લાવતા અને દલિતોમાં અસ્મિતા પ્રગટ 
કરતા સર્જનાત્મક દલિત સાહિત્યક્ષેત્રે મહત્ત્વપૂર્ણ 
અને મૌલિક યોગદાન આપનાર દલિત 
સાહિત્યકારોને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા પ્રતિવર્ષ એક દાલેત સાહિત્યકારને 
કવિ નરસિંહ મહેતા દલિત સાહિત્ય એવોર્ડ પેટે 
શૂ. ૫૦,૦૦૦નો રોકડ પુરસ્કાર અને પ્રશસ્તિપત્ર 
આપવાની યોજના અમલમાં છે. 

સને ૨૦૦૧ માટે આજીવન દલિત 
સાહિત્યનું ઉત્કૃષ્ટ સર્જન કરી દલિતોમાં અસ્મિતા 
અને ચેતના પ્રગટ કરનાર લબ્ધપ્રંતિષ સાછિત્યકાર 


બટ 





તંત્રી 


- કવિશ્રી દલપત છુળાભાઈ ચૌહાણત્તે કવિ 
નરસિંહ મહેતા દલિત સાહેત્ય એવોર્ડ આપવાનો 
નિર્ણય લેવાયેલ છે. 


શ્રી વિષ્ણુનિકુંજ 

ડાકોરનાં તીર્થધામો તથા ગેય ભજનો, 
વિષ્ણુસહસ્નનામનાં એક હજાર નામોના મૂળ 
શ્લોક ગુજરાતીમાં તથા બધાં નામોના અર્થ અને 
બીજી માંહેતી સાથેનો ગ્રંથ છપાવવાની યોજનપા 
છે. અગાઉથી ગ્રાહક થનારને રૂ. ૫૦૦/-માં પાંચ 
પુસ્તકો આપવામાં આવશે. તથા શુભેચ્છકોની 
યાદીમાં નામ છાપવામાં આવશે. માહિતી માટે 
લખો : સદ્ગુરુ સેવા પરિવાર, ૨૩૬, 
સંતરામનગર, નડિયાદ-૩૮૭૦૦૧. 


બી. કેશરશિવમ્‌ને સંતોકબા સુવર્ણચંદ્રક 

પ્રસિદ્ધ લેખક બી. કેશરશેવમ્‌ને તેમના 
વાર્તાસંગ્રહ “જન્મદિવસ !' અને નિબંધસંગ્રહ 
“ગાય જોડેરો' માટે સંતોકબા સુવર્ણચંદ્રક માનનીય 
મંત્રીશ્રી ઈશ્વરભાઈ મકવાણાને હસ્તે એનાયત 
કરવામાં આવ્યો હતો. સંતોકબા સુવર્ણચંદ્રકના 
દાતા શ્રી મહિન મૌર્ય 1૨5એ. ચંદ્રકની ભૂમિકા 
સમજાવી અને આવતે વર્ષે ચંદ્રક ઉપરાંત 
રૂ૬. ૧૧,૦૦૦/- અને શાલની જાહેરાત 
કરી હતી. 


આજીવન શિક્ષક જાદવજી પ્રાગજી સવાણીનું 
દુઃખદ અવસાન 
શ્રી જાદવજીભાઈ સવાણી (જન્મઃ ૧૭ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૪૨ 


ફેબ્રુઆરી ૧૯૧૨) શેડ જી. સી. હાઈસ્કૂલ, પિલવાઈ 
(ઉ.ગુ.)માં મારા શિક્ષક હતા. તે અમોને સંસ્કૃત 
શીખવતા. રવિવારે રજાના દિવસે પણ જેમને રસ 
હોય તેમને શાળામાં બોલાવી “શ્રીમદ્ભગવદ્્‌ગીતા' 
ભણાવતા. તેમના જીવંત અધ્યાત્મમેમની ઊંડી છાપ 
પડેલી. મોટી ઉમરે આધ્યાત્મિક સાહિત્યમાં રસ 
વધ્યો. એમાં શ્રી સવાણીસાહેબના આ ગીતાના 
વર્ગોનો મોટો. હિસ્સો છે. 

ઉમરાળા (જિ. ભાવનગર)ના વતની 
શ્રી જાદવજીભાઈ વર્ષોથી અમેરિકા રહેતા હતા. 
બે વર્ષ પહેલાં તે અને તેમનાં પત્ની શ્રી કંચનબહેન 
ઘરે મળવા આવેલાં. ખૂબ આનંદ થયેલો. તેમણે 
પોતાના જીવનનાં સંસ્મરણો પુસ્તકરૂપે પ્રગટ 
કરવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરેલી. “સંદર્શન' નામે એ 
પુસ્તક પ્રગટ થયું ત્યારે મેં લખેલા ટૂંકા પ્રાસ્તાવિકમાં 
એને “એક અનોખી આત્મકથા'રૂપે નવાજેલું. મે 
લખેલું કે આ માત્ર “દર્શન' નથી, પણ સમ્યક્‌ 
દર્શન છે. તેમણે એમની જીવનયાત્રાનાં સંસ્મરણો 
આપ્યાં છે. બાળપણથી માંડીને ૮૮ વર્ષ સુધીના 
સમયનાં 1ેવેધ સ્મરણો રોચક છે. શ્રી અનામીએ 
પોતાના પ્રાસ્તાવિક લખાણ “સૌજન્યમૂર્તિ 
સવાણીજી...'માં પણ તેમના વ્યક્તિત્વના 
આધ્યાત્મિક પાસાની પ્રશંસા કરેલી. ગઈ ૧૭,મી 
જાન્યુઆરી ૨૦૦રના રોજ કૅલિફૉનિયામાં ૯૦ 
વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું. 

તેમના અવસાનનું દુઃખ સહન કરવાની 
પ્રભુ તેમનાં પત્ની શ્રી કંચનબહેનને, રમેશભાઈ 
આદિ ચાર પુત્રોને અને બે પુત્રીઓને શક્તિ અર્પે 
અને સદ્ગતના આત્માને ચિરશાંતિ અર્ષે એ 
માર્થના. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૪૩ 





પિલવાઈ હાઈસ્કૂલના મારા બીજા એક 
શિક્ષક શ્રી તુલસીભાઈ પટેલનું અને ડૉ. 
રણજિત્તભાઈ એમ. પટેલ “અનામી'નાં પત્ની શ્રી 
લક્ષ્મીબેનનું પણ તાજેતરમાં અવસાન થયું છે. 
તેમનાં કુટુંબીજનોને આ દુઃખ સહન કરવાની પ્રભુ 
શક્તિ અર્પે અને સદ્ગતના આત્માને. ચિરશાં(િ 
અર્પે એ મ્રાર્થના. 
નવલકથાકાર અને કવિ શ્રી નાનુભાઈ નાયકનું 
દુઃખદ અવસાન 

સુરત જિલ્લાના નાનકડા ગામ ભરથાણામાં 
ર૯, ડિસેમ્બર ૧૯૧૫ના રોજ જન્મેલા શ્રી 
નાનુભાઈ નાયક વર્ષોથી કલકત્તામાં રહેતા હતા. 
થોડો સમય શિક્ષક તરીકે કાર્ય કર્યા બાદ એરોમેટિક 
કેમિકલના વિષયમાં ઊંડા ઊતરી બિઝનેશમાં 
તેમણે ઝુકાવ્યું હતું. પરંતુ તેમનો જીવ સાહિત્ય 
સર્જકનો હતો અને એથી તેમણે એક પછી એક 
સારી નવલકથાઓ આપી હતી. તેમણે પ્રેમના 
બંધન ઉષાના રંગ આંધી સંધ્યાના અજવાળા દિલ 
એક નારીનું જન કરેના જેવી નવલક્થાઓ આપી 
હતી. એમના પ્રકાશનકાર્યમાં રસ લેનાર મિત્ર 
શ્રી સુબોધ દેસાઈએ તા.૨૯-૧-૨૦૦૨ના રોજ 
મને પત્ર લખી નાનુભાઈના અવસાનના સમાચાર 
આપ્યા. શ્રી સુબોધ દેસાઈએ લખ્યું કે “'કલકત્તા 
શ્રી નાતુભાઈ નાયક આજ રોજ તા. ૨૯-૧- 
૨૦૦૨ના રોજ મહિના એક ની માંદગી ભોગવી 
શ્રીજી ચરણ પામ્યા છે. છેલ્લે હું કલકત્તા સષ્ટેમ્બર- 
૨૦૦૧માં ગયેલા ત્યારે આપને અવારનવાર યાદ 
કરી આપે તેમને આપેલી હૂંફ, પ્રેરણા અને 
માર્ગદર્શનની યાદ તાજી કરતા હતા.'' અવારનવાર 
નાનુભાઈ પત્રો લખતા અને ખૂબ સ્નેહ વરસાવતા. 


બટ 


સાંપ્રત પ્રવાહો 





ચંદુલાલ સેલારકા પારેતોષિક 

'ઉદ્દેશ'માં ઓગસ્ટ ૨૦૦૦ થી જુલાઈ 
૨૦૦૧ સુધીમાં પ્રગટ થયેલ કૂતિઓમાંથી જૂન 
૨૦૦૧ના અંકમાં પ્રગટ થયેલ શ્રી મકરન્દ દવેની 
કૃતિ “શ્રીકૃષ્ણમેલનની સાત ભૂંમિકા'ને ચંદુલાલ 
સેલારકા પારિતોષિક આપવાનું નક્કી થયું છે. 
નિર્ણાયક તરીકે 'ઉદ્દેશ'ના તંત્રી અને ડૉ. મધુસૂદન 
પારેખ હતા. ડો. મધુસૂદન પારેખનો આભાર. 
શ્રી મકરન્દભાઈને અભિનંદન-અભિવંદન. 


શ્રી દલપત ચૌહાણને કવિ નરસિંહ મહેતા દલિત 
સાહિત્ય એવાર્ડ 

અનુસૂસેત જાતિઓ સહિત સમગ્ર દલિત 
વર્ગોનાં શોષણ , દમન, પીડા અને વિદ્રોહ, સંઘર્ષ 
અતે આકાંક્ષાઓને અભિવ્યક્ત કરી આ સમાજમાં 
માનવીય ગરેમા સાથે તેમના અધિકારો માટે 
જાગૃત્તિ લાવતા અને દલિતોમાં અસ્મિતા પ્રગટ 
કરતા સર્જનાત્મક દલિત સાહિત્યક્ષેત્રે મહત્ત્વપૂર્ણ 
અને મૌલિક યૌગદાન આપનાર દલિત 
સાહિત્યકારોને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી રાજ્ય 
સરકાર હારા પ્રતિવર્ષ એક દલિત સાહિત્યકારને 
કવિ નરસિંહ મહેતા દલિત સાહેત્ય એવોર્ડ પેટે 
૨. ૫૦,૦૦૦નો રોકડ પુરસ્કાર અને પ્રશસ્તિપત્ર 
આપવાની યોજના અમલમાં છે. 

સને ૨૦૦૧ માટે આજીવન દલિત 
સાહિત્યનું ઉત્કૃષ્ટ સર્જન કરી દલિતોમાં અસ્મિતા 
અને ચેતના પ્રગટ કરનાર લબ્ધપ્રતિષ્ સાદિત્યકાર 


ઉટ્શ 





તંત્રી 


- કવિશ્રી દલપત ધુળાભાઈ ચૌહાણને કવે 
નરસિંહ મહેતા દલિત સાહેત્ય એવોર્ડ આપવાનો 
નિર્ણય લેવાયેલ છે. 


શ્રી વિષ્ણુ[નિકુજ 

ડાકોરનાં તીર્થધામો તથા ગેય ભજનો, 
વિષ્ણુસહન્નનામનાં એક હજાર નામોના મૂળ 
શ્લોક ગુજરાતીમાં તથા બધાં નામોના અર્થ અને 
બીજી માહિતી. સાથેનો ગ્રંથ છપાવવાની યો” 
છે. અગાઉથી ગ્રાહક થનારને રૂ. ૫૦૦/-મા પાંચ 
પુસ્તકો આપવામાં આવશે તથા શુભેચ્છકોની 
યાદીમાં નામ છાપવામાં આવશે. માહિતી માટે 
લખો : સદ્દગુરુ સેવા પરિવાર, ૨૩૬, 
સંતરમનગર, નાંડેયાદ-૩૮૭૦૦૧ . 


બી. કેશરશિવમ્ને સંતોકબા સુવર્ણચંદ્રક 

પ્રસિદ્ધ લેખક બી. કેશરશિવમ્ને તેમના 
વાર્તાસંગ્રહ “જન્મદિવસ )' અને નિબંધસંગ્રહ 
“ગાય જોડેરો' માટે સંતોકબા સુવર્ણચંદ્રક માનનીય 
મંત્રીશ્રી ઈશ્વરભાઈ મકવાણાને હસ્તે એનાયત 
કરવામાં આવ્યો હતો. સંતોક્બા સુવર્ણચંદ્રકના 
દાતા શ્રી મહિન મોર્ય 1[૨૩એ. ચંદ્રકની ભૂમિકા 
સમજાવી અને આવતે વર્ષે ચંદ્રક ઉપરાંત 
રૂ. ૧૧,૦૦૦/- અને શાલની જાહેરાત 
કરી હતી. 


આજીવન શિક્ષક જાદવજી પ્રાગજી સવાણીનું 
દુઃખદ અવસાન 
શ્રી જાદવજીભાઈ સવાણી (જન્મઃ? ૧૭ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ર૪૨ 


ફેબ્રુઆરી ૧૯૧૨.) શેઠ જી. સી. હાઈસ્કૂલ, પિલવાઈ 
(ઉ.ગુ.)માં મારા શેક્ષક હતા. તે અમોને સંસ્કૃત 
શીખવતા. રવિવારે રજાના દિવસે પણ જેમને રસ 
હોય તેમને શાળામાં બોલાવી “શ્રીમદ્‌ભગવદ્‌ગીતા' 
ભણાવતા. તેમના જીવંત અધ્યાત્મપ્રેમની ઊંડી છાપ 
પડેલી. મોટી ઉંમરે આધ્યાત્મિક સાહિત્યમાં રસ 
વધ્યો. એમાં શ્રી સવાણીસાહેબના આ ગીતાના 
વર્ગોનો મોટો હિસ્સો છે. 

ઉમરાળા (જિ. ભાવનગર)ના વતની 
શ્રી જાદવજીભાઈ વર્ષોથી અમેરિકા રહેતા હત્તા. 
બે વર્ષ પહેલાં તે અને તેમનાં પત્ની શ્રી કંચનબહેન 
ઘરે મળવા આવેલાં. ખૂબ આનંદ થયેલો. તેમણે 
પોતાના જીવનનાં સંસ્મરણો પુસ્તકરૂપે પ્રગટ 
કરવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરેલી. 'સંદર્શન' નામે એ 
પુસ્તક પ્રગટ થયું ત્યારે મેં લખેલા ટૂંકા પ્રાસ્તાવિકમાં 
એને “એક અનોખી આત્મકથા'રૂપે નવાજેલું. મે 
લખેલું કે આ માત્ર “દર્શન' નથી, પણ સમ્યક 
દર્શન છે. તેમણે એમની જીવનયાત્રાનાં સંસ્મરણો 
આપ્યાં છે. બાળપણથી માંડીને ૮૮ વર્ષ સુધીના 
સમયનાં વિવિધ સ્મરણો રોચક છે. શ્રી અનામીએ 
પોતાના પ્રાસ્તા1ઈવિક લખાણ '“સૌજન્યમૂર્તિ 
સવાણીજી...'માં પણ તેમના વ્યક્તિત્વના 
આધ્યાત્મિક પાસાની પ્રશંસા કરેલી. ગઈ ૧૭,મી 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૨ના રોજ કૅલિકોર્નિયામાં ૯૦ 
વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું. 

તેમના અવસાનનું દુઃખ સહન કરવાની 
મભુ તેમનાં પત્ની શ્રી કંચનબહેનને, રમેશભાઈ 
આદિ ચાર પુત્રોને અને બે પુત્રીઓને શક્તિ અર્પે 
અને સદ્ગતના આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે એ 
માર્થના. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૪૩ 


પિલવાઈ હાઈસ્કૂલના મારા બીજા એક 
શિક્ષક શ્રી તુલસીલાઈ પટેલનું અને ડૉ. 
રણજિતભાઈ એમ. પટેલ “અનામી'નાં પત્ની શ્રી 
લક્ષ્મીબેનનું પણ તાજેતરમાં અવસાન થયું છે. 
તેમનાં કુટુંબીજનોને આ દુઃખ સહન કરવાની પ્રભુ 
શક્તિ અર્પે અને સદ્ગતના આત્માને ચિરશાંતિ 
અર્પે એ પ્રાર્થના. 
નવલકથાકાર અને કવિ શ્રી નાનુભાઈ નાયકનું 
દુઃખદ અવસાન 

સુરત જિલ્લાના નાનકડા ગામ ભરથાણામાં 
ર૯, ડિસેમ્બર ૧૯૧૫ના રોજ જન્મેલા શ્રી 
નાનુભાઈ નાયક વર્ષોથી કલક્ત્તામાં રહેતા હતા. 
થોડો સમય શિક્ષક તરીકે કાર્ય કર્યા બાદ એરોમેટિક 
કેમિકલના વિષયમાં ઊંડા ઊતરી બિઝનેશમાં 
તેમણે ઝુકાવ્યું હતું. પરંતુ તેમનો જીવ સાહિત્ય 
સર્જકનો હતો અને એથી તેમણે એક પછી એક 
સારી નવલકથાઓ આપી હતી. તેમણે પ્રેમના 
બંધન ઉષાના રંગ આંધી સંધ્યાના અજવાળા દિલ 
એક નારી-તું જન કરેના જેવી નવલકથાઓ આપી 
હતી. એમના પ્રકાશનકાર્યમાં રસ લેનાર મિત્ર 
શ્રી સુબોધ દેસાઈએ તા.૨૯-૧-૨૦૦૨ના રોજ 
મને પત્ર લખી નાનુભાઈના અવસાનના સમાચાર 
આપ્યા. શ્રી સુબોધ દેસાઈએ લખ્યું કે “કલકત્તા 
શ્રી નાનુભાઈ નાયક આજ રોજ તા. ર૯-૧- 
૨૦૦૨ના રોજ મહિના એક ની. માંદગી ભોગવી 
શ્રીજી ચરણ પામ્યા છે. છેલ્લે હું કલકત્તા સષ્ટેમ્બર- 
૨૦૦૧માં ગયેલા ત્યારે આપને અવારનવાર યાદ 
કરી આપે તેમને આપેલી હૂંફ, પ્રેરણા અને 
માર્ગદર્શનની યાદ તાજી કરતા હતા.'' અવારનવાર 
નાનુભાઈ પત્રો લખતા અને ખૂબ સ્નેહ વરસાવતા. 


બ્ટ્્શ 


નવલકથા પછી તેમણે કવિતા લખવાનું શરુ કર્યું. 
એમનો. પ્રથમ સંગ્રહ 'મંથન' ૧૯૯૯માં બહાર 
પડયો. ત્યારે એમના આગ્રહથી મેં “આવકાર' 
લખેલો અને સંવેદનશીલ સર્જકના ભાવનામય 
ઉદ્દગારોની તારીફ કરેલી. એ પછી એમનો બીજો 
કાવ્ય સંગ્રહ 'અમૃતકુંભ' પણ ૨૦૦૧માં પ્રગટ 
થયેલો. બન્ને કાવ્યસંગ્રહોનું પ્રકાશન શારદ 
પ્રકાશનના શ્રી શશિકાન્ત નાયકે કરેલું. 

આવા સંવેદનશીલ સર્જકનાં પત્ની શ્રી 
કમલાબેન અને ચિ. જયેશ, વિજય, વિશાલ, 
શને, સૌ. નીતા અને રીના આદિ કુટુંબીજનોને 
તેમના અવસાનનુ દઃખ સહન કરવાની પ્રભુ 
શક્તિ અર્પે. અને સદ્ગતના આત્માને ચિરશાંતિ 
અર્પે એ પ્રાર્થના. 


સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, સમાજસેવક અને કવિ શ્રી 
રતુભાઈ દેસાઈનું દુઃખદ અવસાન 

શ્રી રતુભાઈ દેસાઈ એટલે અડધી સદીના 
કવિતાના યાત્રાપથનો આલાપ. તેમનો જન્મ 
નવસારીમાં તા. ૨૧ નવેમ્બર ૧૯૦૮ના રોજ 
થયી હતો, હમણાં ૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ના રોજ 
મુંબઈ ખાતે તેમનું અવસાન થયું. સ્વાતંત્ર્ય 
સંગ્રામમાં તેમણે સક્રિય ભાગ લીધેલો. અને 
અનેક સામાજિક-સાંસ્ફાતિક સંસ્થાઓ સાથે 
સંકળાયેલા હતા. પણ સૌથી વિશેષ તેઓ એક 
સંવેદનશીલ કવિ હતા. તેમનાં પચીસ-ત્રીસ 
પુસ્તકો પ્રગટ થયેલાં છે. તેમના કાવ્ય સંગ્રહોમાં 
“કટોકટીના-કાવ્યદ્ગાર', “યાત્રાપથનો આલાપ' 
“જનની', “સાસુમાની ઝાલરી', 'સિંધુગાન', 
“દેવદાસ', વગેરે જાણીતા છે. તે અત્યંત સ્નેહાળ 
હતા. સતત પત્રવ્યવહાર કરતા. એમના પત્રોમાં 


બટ 





સ્નેહ-વાત્સલ્ય અને પ્રજાહિતની ચિંતા વ્યક્ત 
થતી. થોડા સમય પહેલાં તેમણે પોતાના મગટ 
થના૨ ગીત સંગ્રહ 'ગાન વિતાન'ની પસ્તાવના 
લખવા માટે મને પ્રેમાગ્રડ કરેલો. મેં એનો 
સ્વીકાર પણ કરેલો. અને તેમણે એની હસ્તપ્રત 
પણ મોકલી આપેલી. એ હસ્તપ્રત મોકલતી વેળા 
તેમણે મને જે પત્ર લખેલો તે આ પ્રમાણે છે : 
“ને 7 ર૪૯૦/ઈ, 

તમારા બે પોસ્ટકાર્ડનો જવાબ મેં લખ્યો છે. 

આયોજિત સંગ્રહ ““ગાન વિતાન'' વિષે મેં 
એમ વિચાર રાખ્યો હતો કે તમને પ્રિન્ટેડ ફાઈનલ 
પ્રૂફો મોકલવાં. પરંતુ ત્યાર પછી બહુ ઉચિત પત્ર 
આવ્યો કે હસ્તપ્રત મોકલી આપો. તેથી તમે 
વાંચતા થાઓ. નબળી સબળી ફોંતે તમને વિવક્ષિત 
થાય. વળી, આ હસ્તપ્રત મોકલું છું. તે આખરી 
ગણાશે નહીં. તમારે કોઈ ફૂંતિ ક્ષેપક લાગે તો 
સૂચવશો તો ૨૬ કરશું. યા ક્રમ બદલશું યા ઘટતો 
ફેરફાર કરશું. હસ્તિલિખિતની કૃતિઓનો કમાંક 
નંબર લખ્યો નથી. પાછળથી ચાલુ છાપકામે 
નાંખી લઈશું. 

તમારી જાણ માટે જણાવવી મારી ફરજ 
સમજું છું કે મોટાભાગની રચનાઓ ૧૯૬૨/ 
૬૩ની છે તો કેટલીક અપવાદ રૂપે તેથી પણ 
અગાઉની છે. મારી પાસે હજુ પણ ૩/૪ સંગ્રહો 
થાય એટલી ફૂતિ છે. પણ નાણાં જોઈએ. પ્રકાશકો 
કવિતા માટે ઉત્સાહી નથી ને મારી અધૂરામાં પૂરી, 
સામાજિક, શૈક્ષિણક મવૃત્તિને કારણે હું સાંપ્રત 
કાવિઓની મને બહુ ઓછા ગણે છે. મારા ૯૦ 
વર્ષના અવસરે મિત્ર શ્રી વાચસ્પતિ એટલે. કે 
રમણલાલ પાઠકે “ગુજરાત મિત્ર'માં સર્જનને 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૪૪ 


વધાવતાં, મને ન્યાત બહાર સાહિત્યકારો ગણે છે 
તેનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તે જ રીતે, ભાઈ શ્રી 
કૃપાશંકર જાનીએ પણ મારી કવેતા કિતાબ 
“'હરિનામની હોડી- મીરા સંગ જોડી'' વિષે 
લખતાં એવો જ ઉલ્લેખ કરેલો છે. 

આ આગામી સંગ્રહ સાથે મારાં કુલ ૨૬ 
નાના મોટાં પુસ્તકો થશે. બધાના વિષયો વિવિધ 
છે. અલબત '“સિંધુગાન' ને અરવિંદયોષનો ચંદ્રક 
પરિષદ તરફથી, “વિચ્છેદ' ને વડોદરાનો સંસ્કાર 
એવોર્ડને “યાત્રા પથનો આલાપ ને ભાવનગરની 
સાહિત્ય સભાએ સુવર્ણચંદ્રક તથા સન્‍્માનપત્રથી 
વિભૂ[ષેત કર્યા છે. 

સાહિત્યમાં ખુલ્લુ નિષ્પક્ષ મન ધરાવનાર 
ઓછી વ્યકિતઓ છે. બધેબધ ભાઈબંધીને પરિણામે 


સુધારો : 

'ઉદ્દેશ' ના જાન્યુ. ૨૦૦૨.ના અંકમાં પ્રતિભાવ 
વિભાગમાં શ્રી અરુણોદય જાનીનાં બે શ્લોક છપાયા 
છે. એમાં પહેલા શ્લોકમાં 'પ્રસાર્ટ' ને બદલે “પ્રસાર્ય' 


મા. 


મૈત્રી વિવેચન ચાલે છે. 
એ જ. બહુ લાંબુ લખ્યું. આ આંગાડિયા 
મારફત મોકલું છું. પહોંચ લખશો. 
કુશળતાની કામના સહ : 
-રતુભ્યઈન્ાાં વંદન. 
તાઃકઃ-મનેલ્૪પૂરા થઈ ૯પ બેસનાર છે.'' 
તેમણે અસંખ્યપત્રો મતે લખેલા છે. એ 
પત્રોમાંથી થોડા “ઉદદેશ'માં આપવાનો ખ્યાલ છે. 

આવા સેવાભાવી અને રાષ્ટ્રભાવનાના 
ઉદ્દગાતા કવિને પ્રભુ ચિરશાંતિ અર્પે અને એમના 
અવસાનનું દુઃખ સહન કરવાની તેમન! સુપુત્ર શ્રી 
કામાક્ષ અને અન્ય કુટુંબીજનોને શકિત અર્પે એ 
પ્રાર્થના. 


અને “પ્રસીટ્યતું” ને બદલે 'ધરસાત્યતુ' વાંચવું, બીજા 
શ્લોકમાં “સ્વાનુટેશાત' ને બદલે સ્તાનુટ્ેશાન' અને 
'સશવણ' ને બદલે 'ગશશ્ષ' વાંચવું. મુદ્રણ ક્ષતિ માટે 
ક્ષત્રાયાચના. 

- તંત્રી 


એક બુલબુલ આવ્યું ઘરમાં 


એક 9ુજજુજ અ/જું ૧ર*/ 


કરન) 6જર ૪૭95 6૪7%), ઊછજું ઝંઈ અ૪ર*/. 


%ઈ જહું 6/૦7 ૪74 ૪ર 

જ૨%% અ/ખું ૧/ઈ, 

67ર4 ૪ર જું ? «રત % 

%જ ૯/4 ₹ર%/ઈ, 

%/ર૪/%ને અક ત્૪ ૮? ૪ર%ર જું જ₹ટક/ 
એક %૯કુજ અ/જું કર*/. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૪૫ 





6%24/ «/૪૯ન અક 

5 જ%5 ૯૬ઈ «ટ, 

તૂર્જ ૪/24 રનું ૬૭૬% 

કઈ રછું : જું જથ. 

હઠ-%રહદને ૬%2૧/-7 «/% «5? 6જર*#. 
એક 9૬૦૯ અ/જું ૬ર*/ 


ડ/હ&!બાઈ પટેલ “માસૂમ” 


બ્રશ 


રોજ સજારે 

મ/નજ થૈ ઊગ/એ 

સમય ચન સ/થે અકારણ ઘૂ%એ 
સ્ન(ન ડરૈએ 

બે રોટલી ને શના લંચ-બૉકસ ભરીએ 
ગા્ડનટ્રેસ ટલાવર જેમ 

રાજમાર્ગ પર આર્વીએ 

રસ્તઃ'ઓ કંસ કએ 

બસ” ડ્યુક જોડાઈએ 
વ્યવસાયસ્થળે પહોચએ 

કર્મ કએ 

ટળની અપેક્ષ#ઓમાં રએ 

કળ અપેક્ષિત ન/ *ળે તો 

ન/ર!જ જઈએ 

સંધર્ષ ડરીએ 

હૅવ્ઝ એન્ડ હૈવ્ઝ-નંઢ વચ્ચે 
વર્ગવિશ્રહ જગ/%એ 
મર્ફ્સ-લેનિનન( અતત ૧ાગોળીએ 
ઝુકત અર્થતતન? ગૃલજઝો ૪૪એ 
સંગઠનો ડર્રીએ 

સંસ્થાઓ સ્થ/૪એ 

સમજ રચ/એ 

નિયમો કરીએ 

રદ્ટિનિઝ% કએ 

કાય્ઓ એ 

ચુસ્ત ધમધિ થઈએ 


પરધમને નેસ્તનાબૂદ કરવાન ₹પથ ૯ઈએ 


બ્ટ્્શ 





રોજની જેમ 


શેત-અશ્વેત જાના જજ રએ 
અધભૂખ્યાં રટ્ટ્રન/ શોષણ કરીએ 
યુ# ડ/એ 
હિટલર થઈએ 
બુર થઈએ 
વસુધૈવ કુટુ*્બકગૃનટ ૪ચ/ઓનું સ્તવન ડરીએ 
સવારથી! ભૂલ! પડેલા 
સજે ઘરે અ/જીએ 
ક, રો? ઉ/ ને ખ/૨૭ જએ 
૮જી જેઈએ 
પૃત્નન્ટિ અ/ખોમાં પ્રેમ શો%/એ 
સાઈ વરસે ઈઝે લગ્ન ડયન! સમ/ચ/ર આપીએ 
બાળકોના ચહેરે 
એકજીસ સ૪ઈન/ નગરોના પોસ્ટર ચોઝએ 
કમ્પ્યૂટર પછી જું 7 
ધારદાર દલીલો ડરીએ 
બૃદ્ધિજનો ડોળ કરીએ 
ટમમાં કેલ! સુંદર સુરેખ ચિત્ર જેવ 
ઘૂ્જજોએ ઉઝ/ઈન કરેલ/ 
સમ/જન? ઉપરછફી જતો ડરએ 
બેડ મ «૪ ગતિ કએ 
પૃત્ઝને સે/તિક સ્પર્શ કએ 
ને 
રોજ જેમ, વજ 
પ/છ/ અંધક/રમ&ં 
ખોવાઈ જઈએ... 
મુકુન્દ પરીખ 


ફેબ્રુઓરી ૨૦૦ર : ૨૪૬ 


આસ્વાદ : 
સંયમીને જ્ઞાનીપદે સ્થાપવાનો ઉપક્રમ 





રાધેશ્યામ શર્મા 
સંવાદી ગઝલ 


કહુ અજ : જ%ઝ૬-૧/૦? ૪ર%, છજુટર, *%ઝ/ન? ઈ, 
જુ ક : એટલ/ %/ટ ઝે એ /દેકન? %%/ન? છ. 


*૧%/, /જે7?&7 કુ #રકું / - ક૪ું એજે, «7 હું 40૮૧? :- 
જર «સ/જે રહ? ડરજું *જરક?, ૪/%ક/ન છે. 


ડુ એજ : ર૪ /જે/જકેટ છે, «7 5/ ૯2% ૭2 એન? 7 
કહ 5 ઝે ૪ર%ન? જ/દ ૬૪% એક /કેદ?/- છં. 


૪૪ : ૪/૮ 2/%-/ ઝર૪#/ન/૮ ક૧/ર જટ ૬અ/૪ર૪ 7 
5% :- ૬ર૪/&ન? ૧?૪% «જ જર? ૬/7? ઈ. 


ઇછ્‌કુ જેજે : «જે ૬/4/ 4૭/ અ૯?૧/ નથ? જન૮/ 7 


કજ જે . ૬૪૪ જજે ૮? ઢે« ૯?૭%/ 9૧/૦૪ છે. 


ન્‌ 


૯? ૮77 ઊજકૈ ૪૪ ઇર? નથ? ૦77, 


ક 
ક “ /(ઠે7% *?૮૮? 5૧7 («૮ ર/૪ «૪/77? છે. 


ક છે અ 
ઈંજ૪ હું 
૭ જ 2: 7/2? અ/%?%/ «7? છે ૨૦ર/ઈ &/રટે૨/ન? / 
જછ્ટું એજ : ત૮૧૩/ ઇં 7*/? [૧૧/7૪ છે 7 


કઈ છે એ ૯જે « ૬% «૯%૮/ «/ક કૂ# ઈ, 
કું છી છું : જરે અઝ જ/# ૭૨/77? /જે%/ન7? છં. 
કઈ છે એ «૪/૧? ૬? ક»ઈન્? કેજ કૈં૬/*/, 
કું છુ : એ ૮૨/27 ૪2૪ત૪7નતન? 2?/%ક/7? છં. 


ન્‌ 


જૂછે છે ઝે : ૪હુ ૯૪૪5૧૮, અ૮%%૮૮ «૪ તજને 72 
કું છુ : કૂ? ન/ જન, ??7 એ 2-2 %/%૭/-7 છ. 
જૂછે છે ; જ/જ તજન જ?ર ૦૨/%, અ ૪/૪ છે 7 4 
છું છુ : ૬ને ૭/જ%ક/ ર/ઝ જે જ જ/-7? છે. 


(અજંપોત્સવ, પૃ. ૪૨-૭૩) અંજુમ વાલોડી 


'તુમ ને કહા' ઔર 'હમ ને સુના', અથવા સ્વયંસંપૂર્ણતાને હાનિ પહોંચાડ્યા સિવાય, સંવાદ 
“તુમ ને પૂછા' ઔર “હમ ને કહા' - પ્રકારની સાચવી સંવાદિતા (1811101370 સાધતી હોય એવી 
સંવાદાત્મક ગઝલો રચાઈ તો હોય જ, પણ સુવાંગ '“સંવાદી ગઝલ' '“અંજુમ' વાલોડીએ સર્જેલી 
ગઝલ સંવાદને ગૂંથી લેતી હોય અને સાથે સાથે નોંધવાયોગ્ય ઘટના છે. 
અનિયાર શેઅરની કન્ટેન્ટને, હરેક શેઅરની 


ફેબ્રુઆરી ર૦૦૨ : ૨૪૭ 


બભ્ટ્ણ 





મત્લાથી માંડી છેલ્લા શેઅર સુધીનો ભાવ- મતને તો ટેવ હોડીમાં જવાની છે' .! “2 (૮-: 
પ્રવાસ બલકે ભાવ-પ્રવાહ, સરળ શબ્દસંયોજનોના કહ છં જ. હજ 0? 6% ૫૯ છર સ 40) 
કારણે ઉત્પન ભાષાવેગ સાથે એવો હળીભળી જાય કહું છું છું “૯5 5 ૨૪૪ સેર ક 
છેકે? એકપણ | શોઅસ્ને બહુ સમજાવવાની” કે. કહેવાની જરૂર ખરી કે રાત ટૂંકી ને વેશ ઝાઝા' 
ફેંદવાની જરૂર નથી. જિજ્ઞાસુ તેમજ સુજ્ઞ કવિતારસિક મુહાવરો યોજવાની કવિની અહીં મહારત પ્રકટ થઈ 
પોતપોતાનો શેઅર 'સવા શેરનો' શોધી બૉટી લઈ” છે?! છેલ્લા શેઅરની મજા પણ માણવા જેવી : 
શકે છે. ભાવકને આટલી મોકળાશ અને ખુશમિજાજ ડં. ૯૪7%? 2૪% ૪ ૪૪૭. 
હળવાશનો ઉપહાર ધરતી સંવાદ-ગઝલો' કેટલી 2: 5. છઃ કેભ : ઝબૂકે 2/9 2-9 જ/*7 છે 

સંવાદી ગઝલનું' બાહ્ય ક્લેવેર, સ્મૂળ'માળખું * ““ઝહેવર્ત'બોલે' તેનાં બોરે વેચાય'નો સોંસરો 
પણ રસદાયક બનેલું લાગશે, ગ્રઝલના પુન: પુનઃ -ઉપયોશ;લઈઅંતે"'જીભને કાબૂમાં રાખે તે જ જ્ઞાની 
પઠન વગર આ સ્વાદ શક્ય મહીં બને. દાખલા, લેખે, છે!ઃઆલેખી.«“મૌ્ન'સર્વાર્થસાધનમ્‌'નો મહિમા અને 
મત્લાના આરંભનો (કહ્યું એણે' તરીકો લઈ આગળ . દૂ.સંયમીને; શઞાનીપદે સ્થાપવાનો . ઉપક્રમ સ્પષ્ટ, છતાં 
વધીએ તો બે પંક્તિઓ ' બે. જદા શેઅંરમાંથી પામું બોધ કંઠતો, નથી. : કુ 
તે આવી હશે : “કહ્યું એણે : ગંઝલ-બાની સરળ, 'મરણની બાદ... જિંદગોની'માં પુનર્જન્મપરક 
સુંદર, મઝાની છે.' અહીં'સીધું સરળ૧વેધાન છે; પણે" સ્થા આંખોની દરિયાંઈ ગંહેરોઈ જોનારને 'તમજ્ઞા 
ત્રીજા શેઅરમાં 'કહ્યું'એણે' 'પછી'કાસરતી પંક્તિ'તો જુંતેમોરી ડેબેવોની'છે ?' પૂછવામાં પ્રસસ વિનોદ, પત્ર 
પ્રશ્નરૂપ લઈ ફટી નીકળી.છે આંમ, .'મરણઃત્રિશ્ચિત.. *. લખતાં હાથ;પૂજે તો એને 'ભીંતઃ પડવાની નિશાની' 
છે તો કાં હોય ડર; એનો,,?'! (પૂછનાર, અને. અનેહે હૈયામાં કોઈનો પ્રેમ વસાવવાની નોબત સૂચન રૂપે 
જવાબનારની કૅરેક્ટર પદે પદે ઊઘડતી (આવે છે. .) “તૂઆવતાં એને 'તમારી સલ્તનતની રાજધાની' કહેવામાં 

પ્રત્યેક શેઅરની બને વેકોને ૨ અખંડ રીતે માણીને, (ઉદાર કદરદોત્તી ડોકિયાં કર્યા કરે છે. 
ઉપર કહ્યું તેમ હ્યું મે', પૂધ્યું',કહું', “કહેછે કવિ અંજુમ, 'વાલોડી' ભલે લખે, પણ 
એ', “કહું છું હું', “પૂંછે છે'એ'નેઃ અનુસરતી પંક્તિઓ!  લંડસવાસી"છે એટલે જાતને સ્પર્શેતો એક શેઅર પણ 


ભિન્ન ભિન્ન મિસરામાંથી સાંકંળી“પોઠે કરશો'તો પરચીલભા છે? પૂછે એડ સેછું લંડનમાં ઓળખતા 
કૃતિસ્થિત સંવાદિતા ફેવી છે એનો, અંદાજ, આવશે... હશે, તજને 7 /'હુંછું :ગૂર્ષ નદ જન, રીત એ સૌ 


રચનાની આવી- વિશિષ.૧ સંયોજન: ઉપરાંત ગામડાની પછે.'" અહીં ગેલિતકાકુ છે કે નાનકડા 
ચારેક શેઅરમાં કવિએઃ પ્રચલિત ચાર કહેવતનો સ સફળ, ગામડામાં સહુકોઈ સહુને ઓળખે, લંડન જેવા શહેરમાં 


વિનિયોગ કર્યો છે તે. જુઓ: રે ક * કોણે કોને ઓળખે. ? (અર્થાત્‌ સહુ-કોઈ સહુકોઈને 
ભઇ જેતે છું «રું? કહું ચે કુવે” . તા જ ઓળખે. ના-ઓળખી શકે...) 
ઝર સા રહ ડરું ૦ર દ ૦ છે. , 1:51 “અજંપાંના ઉત્સવમાં આવી સરળ ગઝલો દિલની 


'પાણીમાં રહેવું અને'મંગરંથી-ડરું' કેમના થી (દોટ 0 116 10411) છે. દિલને 
ઉપયોગ સાથે મિત્રને મગર 'બનાવી', હરવાની દશાને . ફદદેખ્યું;પદીદારાથઈ-ગયા બૉદ બાકી શું રહ્યું ? પ્રકાશક 


'સાવધાની'ના કાફિયામાં વણી- લીધી છે; 'અનિલ'જીનેઝકહીશું ? :- 2. 
.- ૪ આ - ૯૧ ૬૪.45% ૧૭૧? «ક ૪૪ 7. દહ - ગૌર મળા રણને. તરે. રે, 
કહું જે : ૪ ૪૦ 7 ટેજ 9/7 ૪. શોપ ઉત સમજે રેઉ તિય. 

૭: ચફષુ,કહેવાય, “પણ, 'પાકાં, ઘડે/ઠાંઠલા:;ની;ડ [9 , છ % :. કદ અ /* #]? 
ચહે':જેત્રીઃ. (ઉક્તિની આછેરી,યૉદ- આવી, જલવ્વાઃ ભાથે; ડુ.્ટટાદ - કટ * :“ધ' 44 ફેઝ,” 7 ॥1)' 
સાથેર્સોની-મહિવાલની મેમકથામાં' ઘહાની મદદથી* 1510; 7 (32 ક કે 82 & 46% ટ જ૩!#૪ 
પાણીમાં તરીને મળવા” જવાનું, ચિત્રઃઝલકે અને તુરત; હ: કેડે ધ છ. ર 4/6 “ડોગ છા 
જ ઉત્તરમાં ચતુર સુજાણતાનો અહેસાસ થાય : 'પણ ક: સ £8 કા [વાટ 8 ઉ્‌ા# 


જ 





' હયો ડડ . ફેબ્રુઓરી' ર૦૦૨ ૨૪ 


ફેબ્રુઆરી -૨૦૦૨ : (૨૪૯ 


'૧. . મસ્તકમાં 
“કોઈ ને! ઝોઈ ;ભ/ર' જસ્તઇ મ 
'વિજ બેઠ અપર *સ્ત્હંમ/ 
-એક)પ૫ણ-તે; પછી ન અથમ્ય# 
, સૂરજ, ઊગ્ય(' હજર..મસ્તકમ/ 
'“અ/ બધુંઅસ્તવ્યસ્ત ને“ઉલટ્ં 
*કે''પવનન/. પહર" સ્તક મ/ 
''ર/ત ' અ/' ચ્‌ષચ/૪ "ઘૂસ? ગઈ 
"છે ગહન અંધક/ર- સ્તકગ/ 
હાણ મહ સજ નચંતું-ગું 
“એક ,વષ/ની ૧ર મસ્તકમ/ 


[૨.:આંખોમાં 

1 હેત, :અકૃ, ' કેજ, જીજ અ/ખોગ/ 
| ર::'વરસત/0;.૨0જ અ/ખોતર/ 
૧'પલળતો નિત્ય, છું તું રખે છે 
1 એક,,અ%ી :જીજ', અખોમ/ 
એગોજ તોટ્ટાનનું ભલે | કરણા 
પઝૂડવ/નઈ-તઝં (અ/ખોમા 
| જોતજોત/2/ પગથી ,%/થ/ ઉ 
બાળી દે:એજી ખજઃઆંખોમ 
, શૂન્ય, ગન,“ ૧/૧૯ અને ડયં(રેક 

' સટ, અથવ. _જરીઝઃ અખ 


૭ 
#” ફૂ 


-ગઝલ-અષ્ટક 


૩, હોઠોમાં 


'હ/ રે અઢળક ' ઉમગ 'હોઠો મ/ 
'“ન/૨ ર૮તું /(જેહંગ હઠ) મ/ 


“છું ૧મળ, તું તરંગ હોઠોમ/ 
-પૂર' થઈ વ્હેઈ ગંગ હોઠમાં 
“'જષ/નું જર 'જધતું છ 
'"ચૂ%-તત્યર અનંગ હોઠ)મ/ 


“કેમનું ઝત, ' જત વજ/ની 
જેક જ/રેષ અંગ હોઠ) 


| છાનો ' ઉઘડ, ઇન્દ્રધનુ ઉગ્યું 
[,/લન/ અ/૧%/ રંગ હંઠ)મ/ 


:૪:. કાનોમાં 
ગુંજતા ' દૂર-દૂર ડ/નમ/ 
.અ/૫/ .થમુન/ન/' પૂર ડ/નમ/ 
ટૂરઃ-છે તેથી ડૂર'ક/નક/ 
જર નદ એ સૂર ૭/મથ# 
પસ/ભળું મોરપિચ્છ 'ટૃરરતું 
1રંગન રણકે સૂર કાનમ 
રણઝછો,''ન/ચવજ/ને ઉરકેરે 
,ગીપ અન નૂપુર" કાનમ 
હોઠ ટહુક્યું ,અ/ રત-જેળ/એ .7 
1ક/નજી .ડે- જયૂર,' ક/ન)*/ 





હટ 


પ. હાથોમાં 
અણઉઊકલતી ૯ડીર હાથોમ/ 
વણછૂત્યું અ/ જર હ/થ)મ/ 
છેડ તારા સુજી પહોચ્યા નહિ 
આંખના ખૂટ્ નીર હાથોમ 
પેસવ! દે, છો છાતીને જળે 
ગૂગળ/તો સમીર હાથમ 


જજળીન? જેમ એક પળ જવ્ય 
સ્પશન૮ મત શર હ#થોમ/ 


સ્વપ્ન ખેચ્યા છતાં નશ ખૂતયાં 
દ્રોપ્દીન એ ચર હ/થોમ 


૬. મુઠ્ઠીમાં 


હોઠ મૂગ! ને સ/£ મુઠ?મ! 
ખોલું / પૂર્યો છે નદ મૂર્કીમ 
જેરવિખેર રંગ સંધ્જ/ન# 
હોય છે ભેગ; બદ મૂક 


ખોલું તો મધમધી ઊઠે સઘળું 
સ/ચરજ રખ યદ મુકં!મ/ 


અ/ખમાં ઓસ, અંગમ/ ૯|૯/ર; 
અ/વ્યું છે એક પદ મુકમ/ 


હાથમ હાથ, આંગળાં જડ્યા 
ચદન? ટે, ચદ મુઠમા 





છ. હૈયામાં 


ન"? ?7 હી તિર#ડ હૈચ(મ/ 
ત) %૧શ અષ/ડ હૈચ/*/ 


કોઈ આજી ચડે છે %થમ ગમતું 
ના જ૧/ હે એ ૧/૭ હૈય/મ/ 


અખ! દુનિય/ સમાઈ જવાન 
ખોલી નખ કમ/ડ હૈયથં 


સ/૧ ન/નો છે અ! હિ*/લ૯ય 
સોથ મોટો પહ/ડ હૈયામ 


આંખથી ઝે ખરે છે ટૃળ ૮૫૮૫ 
અસુનું એક ઝ#ડ હૈયામ 


૮. મારામાં 


કૈક પંખીના ગન મારામાં 
ગુજતું અ/સમ/ન મરમ 


છ/યડ/ મ્હેરબા/ન માર/મ/ 
ડળ વૃક્ષો સમ/ન માર/મ/ 


લહીમ/ ઊડતા પતગિય/ 
જછે ૨ઉે ઉઘાન મ/ર/મ/ 


ન્‌ 


છે સમુદ્રી તોટૃ#ન માર#મ 
ન/જ ૫છ/ હું, સુકાન ક/ર/મ૮ં 


પૃ/ખ નહિ ને વજેજ/ન મરમ 
રંગ-૬?/ ઉઠડ/ન "ર/મ 


હર્ષદ ચંદારાણા 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૫૦ 


પટાવાળો 





શહેરમાં એક કૉલેજ હતી. શહેરના તથા 
આજુબાજુનાં ગામના બે-ત્રણ હજાર વિઘાર્થીઓ 
કૉલેજમાં ભણવા આવે. સવારના સાડા સાત વાગ્યે 
કાંલેજ શરૂ થાય અને બપોરના એકાદ વાગ્યે કૉલેજ 
બંધ થાય. કૉલેજના સ્થાપનાકાળથી એક પટાવાળો 
તેમાં કામ કરે. ભૂલો તેનું નામ. ઠીંગણો, સહેજ 
શ્યામ, એકવડા બાંધાનો, ઝીણી આંખોવાળો, નાના 
કપાળવાળો, ખાખી વરદીવાળો. તે વહેલી સવારે 
કાંલેજમાં હાજર ઘઈ જતો. પ્રિન્સિપાલના ઘરેછી ચાવી 
લાવવી, કાંલેજના દરવાજાઓ ખોલવા, ક્લાસરૃમ 
ખોલવા, અસ્તવ્યસ્ત થયેલી બેંચ વ્વસ્થિત ગોઠવવી, 
ઝાહુ લગાવવું, પ્રિન્સિપાલની ઓકિસ ખોલવી, તેને 
સાક કરવી, ઓફિસ સજાવવી, ફૂલદાનીમાં ફલ 
ગોઠવવાં તથા અગરબત્તી સળગાવવી અને રૂમમાં ધૃપ 
કરવો, ઓફિસરૂમમાં ગોઠવેલા ભૂતકાળના પ્રિન્સિપાલ, 
ટ્રસ્ટીઓના ફોટાઓને ધૂપ કરવો, ભગવાનના કોટાને 
ત્રણ વખત ધૂપ કરવો, પછી અગરબત્તી સ્ટન્ડમાં 
ગોઠવવી, બે-ત્રણ ક્ષણ ભગવાનને નમન કરતાં ઊભા 
રહેવું, આંકિસમાંથી મોટો પિત્તળનો ઘંટ બહાર કાઢી 
લૉબીમાં લટકાવવો, મેદાન અને બાગ ચોખ્ખાં અને 
સાફ કરવાં કે આવેલ સાછી કર્મચારી પાસે સાફ 
કરાવવાં, આ તેનો નિત્યક્રમ હતૌ.૭ ૦ 

પિત્તળનો ઘંટ અને પટાવાળો ભૂલો બન્ને સાછે 
કોલેજમાં દાખલ થયા હત!. ચાલીસ વર્ષ જૂની એ 
વાત છે. સવારના સાડા સાત વાગી ગયદઃ હતા. 
ભૂલાએ કાંલેજ શરૂ થવાની ચેતવણી રૃપે ટન- 
ટનનનન-ટન એમ ઘંટનાદ કર્યો હતો. તે દિવસે પ્રથમ 
વખત ઘંટ વગાડતાં થયેલો રોમાંચ તે ભૂલ્યો ન હતો. 
તેનું સમગ્ર શરીર આનંદિત ઘઈ ગયું હતું. રોમેરોમ 
પ્રફુલ્લિત ઘઈ ગયાં હતાં. સમગ્ર વિશ્વના ચૈતન્યને 
જગાડતો હોય તેવો તેને ભાસ થયો હતો. પૂર્વાકાશેથી 
સૂર્યનાં ત્રાંસાં ક્રિણો કૉલેજમાં દાખલ થઈ રહ્યાં હતાં. 
વિધાર્થીઓ અને વિઘાર્ધિનીઓનાં ટોળેટોળાં 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૫૧ 





સતીશ ચંદ્રકાન્ત પંડયા 


પોતપોતાના વર્ગમાં જવ! ઝડપથી પગલાં માંડી રહા 
છતાં. અધ્યદઘકદ ડસ્ટર અને ચૉક લઈ પોતછોતાના 
વર્ગ તરક જવા સ્ટાકરૃમમાંછી બહાર નીકળી રલા 
હતા. સમગ્ર કૉલેજ ચેતનવંતી બની ગઈ હતી. 
કાલેજના આ નજારાને જોતો તઇ! પિત્તળના ઘટના 
ઝણકારને પૌતાના ઉત્તેજિત ઉન્નત ઘયૅલા કર્ષ્ોઈી 
સાંભળતો, અને કાંલેજ ચાલુ કરાવવા પોતે નિમિત્ત 
બન્યો છે તેવું અનુભવતો આનંદની અનુભૃતિમાં તે 
ડૂબી ગયો હતો. સમયાંતરે ઘંટ વગાઠવો અને 
તાસપરિવર્તનની ચેતવણી આપવી, કોલેજનો સમથ 
પુરો થયો છે તેવી ચેતવણી આપત્તો દીર્ઘ ઘંટનાદ કરવા 
આ ભૂલાનો વર્ષોન્ધે [િત્યક્રમ હતો. આનદકેલ્લોલ 
કરતાં, હસતાં-રમતાં, અભ્યાસ માટે આવતાં બાળકોને 
આવતાં અને જતાં તે વર્ષોઈી જોતો આવ્યો હતો. 

' કૉલેજ શરૃ થયા પછી, ઓકિસનાં કામ કરવાં, 
બંકમાં જવું. શૈસ! લાવવ! અને લઈ જવા, 
બ્રિન્સિઘાલનઃ આદેશોનું પાલન કરવું, પૌસ્ટ- 
આંકિસમાં જવું, ટપાલ લાવવી અન પોસ્ટ કરવી, 
વિદ્યાર્થીઓને રમત-ગમતના સાધનો આઘવાં, આવાં 
અને બીજાં અનેક ક!મો દિવસ દરમિયાન ભૃલધએ 
કરવાં પડતાં. અદવું બધું તે છેલ્લી ચાલીસ વર્ષથી 
કરતો આવો હતો. કાંલેજમાં બીજા પદા પટાવાળા 
હતા, પરંતુ બધા ભૃલા પછી આવલા હત!. પોતાની 
કામગીરીમાં કૌઈ દખલગીરી કરે કે ટસ્તદેપ કરે તે 
ભૂલાને ગમતું નર્હી. છોતાના કામમાં બીજી કોઈની 
દરમિયાનગીરી તે સહન પણ કરી શકતો નર્છી, 
ક્યારેક એ કારક ઝઘડે પછય ઇઈ જતો. ભૂલો 
કાલેજનો સૌથી જૂનો પટાવાળો હતો. બધા તના 
સ્વભાવથી પરિચિત પદા હતા. તેની કામગીરીમાં તેથી 
કોઈ દખલગીરી પદા કરતા નર્હી. ભૂલો હતો પદ્ય 
ચોક્સાઈવાળો. તેનું નામ ભૂલો હતું, પણ તે કય 
ચીંવટાઈથી કરતો. બધાં કામ વ્વસ્થિત થાય તેમ 
તે ઈચ્છતો. બીજા બધા ઘટાવાળા કરતાં તે સીનિયર 


બ્ટ્્શ 


હતો તેથી બધા ઉપર તે હુકમ પણ ચલાવતો. નિમણૂક 
પામ્યા વગરનો તે બધાનો ઉપરી પણ હતો. બીજા 
બધા પટાવાળા તેની આમન્યા રાખતા અને તેના 
છુકમનું પાલન પણ કરતા, 

જેમ જેમ સમયમ પસાર થતો ગયો, ભૂલો 
સીનિયર બનતો ગયો. તે બધા સાથે પ્રેમથી વર્તતો. 
સ્ટાફના તથા અન્ય પ્રોફેસરોનાં કામો તે નોકરીની 
ફરજનો ભાગ ન હોવા છતાં પણ હસતે મોઢે કરી 
આપતો, વિદ્યાર્થીઓને પણ તે સતત મદદરૃપ થવા 
પ્રયત્ન કરતો, તેમની જરૂરિયાતોને સતત ધ્યાનમાં 
રાખતો અને તેઓ નારાજ ન થાય તેની સતત કાળજી 
રાખતો, તેમને રમતગમતના સાધનો કાઢી આપતો. 
તથા તેમની તકલીફો પ્રિન્સિપાલ સુધી પહોંચાડતો. 
આમ ભૂલો વિદ્યાર્થીઆલમમાં તથા સ્ટાફમાં આદરને 
પાત્ર હતો. સમય જતાં બધા તેને ભૂલાકાકા કહીને 
બોલાવવા લાગ્યા. ભૂલો ભૂલાકાકા બની ગયો. 
નાના-મોટા, ભૂલાઘી મોટા પણ તેને ભૂલાકાકા કહીને 
બોલાવતા. પછી તો ધીમે ધીમે ભૂલાકાકા નામ આખા 
શહેરમાં પણ પ્રચાર પામ્યું, શહેરમાં આવતાં જતાં 
બધાં ભૂલાને ભૂલાકાકા કહીને જ બોલાવતાં. પછી 
ુમમાં અને જ્ઞાતિમાં પણ ભૂલાકાકા કહીને જ બધાં તેને 
બોલાવવા લાગ્યાં. સમય જતાં ભૂલો, ભૂલાકાકા બતી 
ગયા. શરૂઆતમાં ભૂલાને કોઈ કાકા કહે તે ગમતું નહીં. 
અકાળે તે વૃદ્ધ થઈ ગયો છે તેવું તેને લાગતું, પરંતુ 
પછી બધાં તેને ભૂલાકાકા કહે તે ગમવા લાગ્યું. તેને 
પછી લાગવા માંડ્યું કે બધાં તેને આદર અને માનથી 
ભૂલાકાકા કહી બોલાવે છે. 

એક વખતની વાત છે. કૉલેજમાં વાઈસ 
ચાન્સેલર કોઈ પ્રસંગના અનુસંધાનમાં આવ્યા હતા. 
પ્રિન્સિપાલની પાસે તે કોલેજના દરવાજા પાસે વાઈસ 
ચાન્સેલરના સ્વાગત માટે ફૂલનો ગુચ્છ લઈને ઊભો. 
હતો, કારમાંથી ઊતરી તેઓ કૉલેજમાં દાખલ થયા તે સમયે 
પ્રિન્સિપાલે પુષ્પગુરછથી વાઈસ ચાન્સેલરનું સ્વાગત કર્યું, 
પછી તેમની નજર પટાવાળા પર પડી. તેમણે “કેમ 
છો” ભૂલાકાકા, એમ કહ્યું. ભૂલાત્તું મત આનંદથી 
નાચી ઊઠ્યું, તે દિવસે બપોરના તે ઘરે આવ્યો. 
હાથપગ ધોઈ તે જમવા બેઠો. ભોજન તૈયાર તું. 


બ્ટ્ણ 





પતિ-પત્ની બન્ને વર્ષોથી સાથે જ જમતાં. 
ક્યારેક ભૂલાને કૉલેજમાંથી આવતાં મોડું પણ થતું. 
તેની પત્ની પોતાના પતિના આવવાની રાહ જોતી. 
આવીને ભૂલો પોતાની વેદના ઠાલવતો. પત્નીને 
કામના! ભારની વિગતે વાત કરતો, કૉલેજમાં પોતાનું 
શોષણ થઈ રહ્યું છે, બધાં કામની જવાબદારી પોતાની 
જ છે, અમુક પટાવાળા કામચોર થઈ ગયા છે અને 
કામ કરતા નથી, નવા નિયુક્ત પટાવાળાની રીત - 
કામ કેમ ઓછું કરવું, જવાબદારી સ્વીકારવી નહીં, 
કામચોરી કરવી તેની વાતો તે વિગતે પત્નીને કરતો. 
હવે તીતિનિયમો રહ્યાં નથી. કામ કરતાં મહિને પગાર 
મળી રહે તેની જ બધાને ચિંતા છે તે અંગે પોતાનો 
રોખ પત્ની સમક્ષ પ્રગટ કરતો, કૉલેજના 
વિદ્યાર્થીઓની, પ્રોફેસરની અને સ્ટાફની વાત ભૂલો 
અચૂક પોતાની પત્નીને જમતાં જમતાં કરતો. નવા 
આવેલા પ્રોફેસરની વિદ્યાર્થીઓએ કેવી રીતે મિલ્લી 
ઉડાવી, નવા આવેલા ઓફિસસ્ટાફને કેવી રીતે પત્ર 
લખવો તેતી ખબર નહીં તેને તેણે કેવી રીતે માર્ગદર્શન 
આપ્યું તેની, તથા રોજરોજ બનતા કોલેજના બનાવોની 
તથા વિદ્યાર્થીઓનાં પ્રેમ-પ્રકરણોની, ચટપટી વાત પણ 
તે પોતાની પત્નીને જમતાં જમતાં કરતો. પછી. તે 
કલાક સૂઈ જતો. ઘરનાં કામકાજ કરતો. બાળકોના 
અભ્યાસની ચિંતા કરતો. 

બાળકો ધીમે ધીમે મોટાં થઈ રહ્યાં હતાં. તે 
તેમને પોતાના સંઘર્ષની વાત કરતો, કેવી ગરીબીમાં 
તે ભણ્યો હતો. નાણાંના અભાવે તે ભણી શક્યો નહીં 
અને મેટ્રેક થતાં જ કૉલેજમાં પટાવાળાની નોકરી 
સ્વીકારી લેવી પડી તેની તથા પોતે ભણવામાં કેવો 
હોશિયાર હતો, વધુ ભણ્યો હોત અને તક મળી હોત 
તો તે કોલેજનો પ્રોફેસર બની ગયો હોત તેવી વાત 
કરી તે પોતાની વેદના પોતાનાં બાળકો અને કુટુંબ 
સમક્ષ ઠાલવતો.ક ૦ ૦ 

આજે જમતાં જમતાં તેણે આનંદથી પોતાની 
પત્નીને કૉલેજમાં યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ પધાર્યા 
હોવાની વાત કરી, અને ઉપકુલપતિએ ““કેમ છો, 
ભૂલાકાકા ?'' એમ કહી તેને બોલાળો તેની વાત 
હસતા ચહેરે, આનંદ વ્યક્ત કરતાં પોતાની પત્નીને 
કહી, કોલેજમાં અને ગામમાં તેનું કેટલું માન છે, બધા 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : રપર 


તેને કાકા કઢી આદર અને માન આપે છે તેની વાત 
તેશે ગૌરવ સાથે આજે પત્નીને કહી. ભૂલો માનતો 
હતો કે તે કૉલેજનું અનિવાર્ય અંગ છે. કૉલેજમાં 
વર્ષોથી તે જે એર્કાનિષા અને પ્રામંણિકતાથી કામ કરી 
રહ્યો છે તેને કારણે કૉલેજમાં અને સમાજમાં પોતાને 
સન્માન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે તેમ તે મદનતો હતો. તે 
દિવસ તે આનંદ અને ઉત્સાહના અતિરેકમાં સૂઈ 
શક્યો નહીં, થોડી વાર પછી તે ઊઠી ગયો. કામ 
કરવાની તેની ધગશ વધી ગઈ હતી. તે બજારમાં 
ગયો. ઘરનાં કામકાજ કર્યા. બૅંકમાં પોતાના ખાતામાંછી 
જમા થયેલો પગાર ઉપાડયો. બજારમાંથી છોડી મીઠાઈ 
બંધાવી અને સાંજના બધાંએ આનંદયી તે આરોગી. 
પછી ચન્દ્રને મધ્યાકાશે આવેલો જોતો અને તારા 
ગણતો તે આનંદના અતિરેકમાં લાંબા સમય સુધી 
સૂવાને અસમર્થ પડખાં ઘસતો સૂઈ ગયો. ફરી પાછો 
વહેલી સવારે તે ઊઠી ગયો અને નાહી-ધોઈને તે 
કોલેજ જવા માટે નીકળી ગયો. પ્રિન્સિપાલને ત્યાંથી 
ચાવી લીધી અને કૉલેજ ખોલી નિત્યક્રમે તે લાગી 
ગયો. ૦ ૦ 

ચાલીસ વર્ષથી ભૂલાકાકા પટાવાળા ત્તરીકે 
કૉલેજમાં સેવા આપતા હતા. ઘણાં વર્ષો તેણે કામ 
કર્યું હતું, નિવૃત્ત થઈ શાંતિથી જીવતાં ઘણાં લોકોને 
તેણે જોયાં હતાં. કશું પણ કામ કર્યા વગર, સવારે 
નિરાંતે ઊઠતાં, બપોરે જમીને શાંતિથી સૂઈ જતાં, 
પોતાનાં બાળકોનાં બાળકો સાથે રમતાં, સાંજના 
સમયે ગામમાં ટહેલવા નીકળતાં, નિવૃત્ત જીવન 
જીવતાં ઘણાં લોકૌને ભૂલાએ જોયાં હતાં. તેક્ઞે પણ 
ઘણાં વર્ષો કૉલેજમાં કામ ર્યું દતું. ઠવે તેનો 
નિવૃત્તિનો સમય આવી ગયો હતો. ઘણી વખતે તે 
પત્નીને પજ્ન કહેતો, “હું હવે થાકી ગયો છું, હવે 
મને આરામની જરૂરત છે.” પત્તી પદા કહેત્તી, 
જીવનનાં બધાં કાર્યો પૂરં થયાં છે, બધાં બાળકો ઠેકાણે 
પડી ગ્યા છે, કોઈ જવાબદારી બાકી રહી નથી, તમે 
નિવૃત્ત થાવ પછી શાંતિથી આપશે બે જણ જીવીશું. 
તમે જીવનમાં ઘણી દોડધામ કરી, હવે આરામ 
કરવાના દિવસો આવ્યા છે. 

નિવૃત્તિકાળ નજીક આવતો ગયો તેમ તેમ, 
નિવૃત્તિ પછી કેવી રીતે જીવવું, ક્યાં કરવા જછું, ક્યા 
યાત્રાધામે જવું, નિવૃત્તિ પછી ક્યા ક્યા લાભો મળશો, 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૫૩ 





દ 


સિ 


ટલી રક ક આશે અને કેટલું પેન્શન બંધાશે 
નીસ ણો ગણતરી કર્યા કરતો. નિ વૃત્તિ પછી 
પલ તે તે કોઈન, બોજારૂપ નર્હી બની રહે. પેન્શનની 
રકમ અને બીજી રકમ યોગ્ય જગ્યાએ સેકાણ ક સતાં 
તેમાંથી જે વવાજ આવશો તે હાલમાં મળતા પગાર 
કરતાં પણ વધારે મળશે તેવી તેની ગણતરી હતી. 
અને હવે કોઈ જવાબદારી પણ રહી નછી. હવે 
આનંદના અને મજા કરવાના દિવસો આવી રહ્યા છે 
તેવું ભૂલાને સતત લાગ્યા કરતું હતું. 

નિવૃત્તિને દિવસ આવી પર્ફોચ્યો. આગલી ગત 
તે સૂઈ શ્રક્યો નર્ઠી. દવે આરામના દિવસો આવી 
રહ્યા છે તેન! વિચારમાઝથી બાળકની જેમ તેનું મન 
આનંદિત બની ગ્યું હતું. આનંદના અતિરેકમાં તે સૂઈ 
શક્યો નહી, પથારીમાં પડો પડ્યો તે પડખાં ઘસી રહ્યો 
છતો. પત્ની પાસે જ સૂતી હતી. તે પંતેની મનોદશા 
જાળી ગઈ હતી. તેશે . પૂછ્યું પજ ખરું, ““કેમ ઊંઘ નછી 
આવતી ?” ભૂલાએ પઘૂડખું કેરવી જવાબ આપ્યો, 
“આવતી કાલે કૉલેજનો છેલ્લો દિવસ છે. હવે પછી 
છું શું કરીશ ? આ નિવૃત્તિ સારી છે કે ખરાબ તેની 
કંઈ સમજ પડતી નઘી. તેના વિચારમાં તે વિચારમાં 
ઊંઘ નથી આવતી.” 

પત્નીએ પ્રેમથી કપાળે અને શરીરે હાથ ફેરવ્યો 
અને પતિનઇ ઉદ્દિગ્ન અને ઉત્તેજિત મનને શ્રાંત પાડવા 
પ્રયત્ન કર્યો. ભૂલો ક્લ!ક-બે ક્લાક સુઈ પણ ગયો, 
પરંતુ પાછો સકાળો જાગી ગયો. પત્ની એક તરક 
ઘસઘસાટ ઊંઘતી હતી. ભૂલો વિચારોના વમળમાં 
ખોવાયેલો હતો. 

રોજ કરતાં ભૂલો આજે વહેલો ઊઠી ગયો. 
દાતણપાશી ક્યાં. દનિક ક્રિયાઓ પૂરી કરી. ઈશ્વરતી 
પ્રાઈના કરી. પછી તે ઘરમાં આંટા મારવા લાગ્યો. 
તેટલી વારમાં પત્ની જાગી ગઈ હતી. તે પતિની 
મનોદશા જાણતી હતી. તેન્દ પતિ બેચેન હતા. 
નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિની વિચારધારામાં અટવાઈ રહેલા 
પોતાના પતિની માનાંસેક સ્થિતિ તે સારી રીતે જાછ્ઞતી 
હતીં. પતિને ચા-નાસ્તો આપી તેમને કૉલેજ તરક 
વિદાય આપી. આજે કૉલેજનો છલ્લો દિવસ હતો. 
હવે પછી કોલેજમાં ભૂલો આવવાનો નહોતો. તે 
પ્રિન્સિપાલન ઘરે ગયો. કોલેજની ચાવી લીધી. 
ઘ્રિન્સિયાલે કહું પદ્ય ખરું, “કેમ ભૂલાકાકા, આજે 


યે 


હ્ટ્શ 


બહુ વહેલા આવી ગયા ? રાતના ઊંઘ નહોતી આવી 
કે શું ?'' ભૂલો ડશું બોલ્યો નહીં. તેના મૌનમાં જ 
તેની વેદના છુપાયેલી હતી. તે હજુ સશક્ત હતો, 
કામ કરવાની તેનામાં શક્તિ હતી, હજી બે-પાંચ વર્ષ 
કામ કરી શકવાની તેનામાં ક્ષમતા હતી, કોલેજનું 
મેનેજમેન્ટ ઈચ્છે તો બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ 
પણ રીતે તેને બીજા કામમાં જોતરી શકે તેમ હતી. 
હજુ કામ કરવાની ભૂલાની ઇચ્છા હતી. તે પ્રામાણિક 
હતો, નિષ્ઠાવાન હતો, આશ્ઞાંકેત હતો. અને વધારામાં 
તે શારીરિક રીતે કામ કરવા સશક્ત હતો, આવા 
વિચારમાં તથા [નિવૃત્તિ પછી કેવી રીતે જીવન ગોઠવવું 
તેના વિચારમાં ઝોલા ખાતો તે કોલેજમાં આવી 
પહોંચ, કૉલેજમાં દાખલ થનાર તે સૌથી પહેલો 
હતો. કોલેજનું ચારે તરફ વિસ્તરેલું ભવ્ય મકાન, તેનું 
રમતગમતનું મેદાન, બાગ અને બગીચો, કૉલેજની 
ઓફિસ અને લાયબ્રેશી, આ બધાંને તે જોતો રહ્યો. 
આજથી ચાલીસ વર્ષ પહેલાં તે કોલેજમાં દાખલ થયો 
ત્યારે શું હતું ? બે-ત્રણ રૂયો તથા એક ઓફેસથી 
કૉલેજની શરૂઆત થયેલી. ચારેબાજુ ખુલ્લી જમીન 
અને દૂર દૂર ખેતરો હતાં. કેવી વેરાન જગ્યા ભાસતી 
છતી ? ચાલીસ વર્ષ પછી કોલેજ કેવી રળિયામણી 
બની ગઈ હતી. કોલેજનું વિશાળ ભવ્ય મકાન, સુંદર 
રમતનું મેદાન, આગળ. અને પાછળ બાગ, ચારે બાજુ 
હરતાંકરતાં-રમતાં વિદ્યાર્થીઓ. ભૂલાને ઘણી વખત 
લાગતું હતું કે તેનાં પગલાંથી કૉલેજે આટલી પ્રગતિ 
કરી છે. ભૂલાની જિંદગીનાં મહત્ત્વનાં વર્ષો કોલેજની 
શાર દીવાલ વચ્ચે પૂરાં થયાં હતાં. સમગ્ર વિશ્વ 
કોલેજની ચાર દીવાલ વચ્ચે સમાઈ ગયું હોય તેવું 
ભૂલાને લાગતું હતું, કોલેજ સિવાય બીજાનો તે વિચાર 
કરી શકવાને સમર્થ નહોતો. 

ઓફિસ સાફ કરી ભૂલાએ ઘંટને તેની જગ્યાએ 
ગોઠવી દીધો, વિદ્યાર્થીઓ અને ર્ટાફના સભ્યોનું 
કોલેજમાં આવવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું. સામું કોઈ 
મળતું તે અચૂક “કેમ છો, ભૂલાકાકા ?'' એમ કહી 
તેનું અભિવાદન કર્તું હતું, સમય થતાં ભૂલાએ 
ઘંટનાદ કર્યો. કોલેજ શરૂ થવાની તે ચેતવણી હતી. 
ઘંટના ઝણકાર ભૂલાના કાનના પડદાને ક્ૃજવતા 
શરીરમાં દાખલ થયા. તેનું શરીર કંપી ઊઠ્યું, હવે 
પછી કદી તેણે આ ઘંટ વગાડવાનો નહોતો. ઘંટ 


ઉદ્દશ્‌ 





વગાડવાનું આ કાર્ય તેતું છેલ્લી વખતતું હતું, આટલાં 
વર્ષો પછી ઘંટ સાથે પણ તેને મમતા બંધાઈ ગઈ હતી, 
ઘંટના કંપનથી તેના શરીરમાં જે હ્ુજારી પેદા થઈ હતી 
તે હજુ શમી નહોતી. તેણે વેદના અને દુઃખભર્યા ચહેરે 
ઘંટ પાસેથી વિદાય લીધી. તેની આંખોમાં આંસુ ઊપસી 
આવ્યાં, પછી તે બીજા કામે લાગી ગયો. 

બપોર થવા આવી હતી. કૉલેજના હોલમાં બધાં 
ભેગાં થયાં હતાં. ભૂલાનો વિદાયસમારંભ હતો. 
કોલેજના પ્રિન્સિપાલે ભૂલાની એકનિષઠ સેવાની, તેના 
સદ્દગુણોની પ્રશંસા કરતા શબ્દો કહ્યા. બીજા પણ બે- 
ત્રણ સ્ટાફના સબ્યોએ ભૂલાકાકા વિશે પ્રસંગોચિત 
ઉદ્બોધન કર્યુ, ભૂલો કશું બોલી શક્યો નહીં. તે 
ગદગદ થઈ ગયો હતો. સભા વિખેરાઈ ગઈ, ભૂલો 
ફૂલનો ગુચ્છ તથા સ્મૃતિભેટ લઈને તથા વિશાળ 
વિદ્યાર્થીસમુદાયને તથા કૉલેજજગતને છોડી. પોતાના 
ઘર તરફ વળ્યો. 9 ૦ 

ભૂલો થાકી ગયો. હતો. તે દિવસે તે .વહેલો સૂઈ 
ગયો, રાતના તેને શાંતિથી ઊંઘ આવી ગઈ, સવાર 
પડી ગઈ તેની તેને ખબર પણ પડી નહીં. સૂર્યનાં 
ન્રાંસાં કિરણો તેના રૂમમાં દાખલ થઈ ગયાં હતાં. 
તે સફાળો જાગી ગયો. તેને લાગ્યું, તેણે ઊઠવામાં 
આજે મોડું કર્યું છે, તેને ચિંતા થઈ કે કોલેજના દરવાજા 
કોણે ખોલ્યા હશે ? ક્લાસરૂમ કોણે સાફ ક્યા હશે ? 
બેંચ કોણે વ્યવસ્થિત ગોઠવી હશે ? અને કોણે ઘંટ 
વગાડ્યો હશે ? તેને ચિંતા હતી, હવે આ કોલેજ તેના 
વગર કેવી રીતે ચાલશે. બધું અસ્તવ્યસ્ત થઈ જવાનું 
છે. બધું સ્થગિત થઈ જવાનું છે, કોલેજનો તમામ 
વ્યવહાર તેના વગરૃ અટકી જવાનો છે. વર્ષોના 
સહવાસને કારણે તેને કૉલેજ પ્રત્યે આત્મીયતાની, 
પોતીકાપણાની લાગણી પેદા થઈ હતી. આવી લાગણી 
થવી સ્વાભાવિક પણ હતી. તેણે દૈનિક ક્રિયાઓ પૂરી 
કરી. બધું નિરાંતે કરવાનું છે તેમ વિચારી પત્નીએ 
ચા-નાસ્તો તૈયાર રાખ્યાં નહોતાં. ચા-નાસ્તાની પરવા 
કર્યા વગર હમણાં આવું છું એમ કહી ભૂલો ઘરની 
બહાર નીકળી ગયો અને કૉલેજના દરવાજે પહોંચી 
ગયો, કોલેજનાં દ્વાર ખૂલી ગયાં હતાં, ઓફિસનો રૂમ 
તથા કોલેજના રૂમ, લાયબ્રેરી બધું ખૂલી ગયું હતું. 
રોજની જેમ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના વર્ગમાં ભણી રહ્યા 
હતા. પ્રોફેસરો ભણાવી રહ્યા હતા. લાયબેરીનું 


ફેશ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૫૪ 


કામકાજ પણ ચાલી રહ્યું હતું. વિધાર્થીઓ વાંચી રહ્યા 
હતા. રમતના મેદાન ઉપર વિદ્યાર્થીઓ રમી રહ્યા 
હતા. ઘંટ તેના સ્થાને ગોટવાયેલો હતો. ભૂલાએ 
જોયું, કૉલેજમાં બધું જ વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું હતું, 
કમબદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. પોતાની ગેરઠાજરીથી કૉલેજના 
વ્યવસ્થાતંત્રમાં કશો ફરક પડયો નહોતો. તે નિરાશ 
થયો. સામે જ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ મળ્યા. તેમણે 
ભૂલાને જોઈ સસ્મિત ''કેમ છો ? ભૂલાકાકા,'' એમ 
કહી તેનું અભિવાદન કર્યું. તેઓ ભૂલાના મનના ભાવ 
સમજી ગયા હતા, તેથી વધુ સવાલ-જવાબમાં 
ઊતરવાનું તેમને ઠીક ન લાગ્યું. તેઓ પોતાની 
ઓફિસમાં ચાલી ગયા. ભૂલો નિરાશ થયો. તે આવ્યો 
હતો તેનાથી વધારે ઝડપથી પોતાને ઘરે વળ્યો. તે 
ઉદ્દિગ્નિ હતો, બેચેન હતો. તેનું મન ભરાઈ આવ્યું 
હતું. તેની વિદાયથી કૉલેજમાં કશો ફરક પડ્યો નથીં, 


તેવું તેને લાગ્યું. તેના વગર પણ કૉલેજનું કામકાજ 
બરાબર ગોઠવાયેલું હતું. કૉલેજ સાફ અને સુંદર હતી. 
વિઘાર્થીઓ ભણતા હતા અને ઘંટ પણ નિયમિત, 
સમયસર વાગતો હતો. ક્યાંય પણ સહેજ સરખી 
અથજ્વસ્થા નહોતી, બધું સમયબદ્ધ ચાલતું હતું. ભૂલો 
તો માનતો હતો કે કૉલેજ માટે તે અનિવાર્ય છે. તેની 
તે માન્યતા ખોટી પડી. તે ઘરે આવી પત્નીને જોઈ 
શૂસકે શ્રૂસકે રડી પડ્યો. પત્ની હોશિયાર હતી. વર્ષોથી 
પતિ સાથે રહી હતી તેથી તેના સ્વભાવને જાણતી હતી. 
તેણે પ્રેમથી હાથ ફેરવી પતિને શાંત પાડ્યા. પ્રેમભર્યા 
શબ્દો કહ્યા. હવે નિવૃત્ત જીવન આનંદથી પસાર કરીએ, 
તેમ કહી શિખામણના બૅ શબ્દો કહ્યા. આપણે હોઈએ કે 
ન હોઈએ, સૃષ્ટિના વ્વહાર તો ચાલતા જ રહેવાના 
છે તેવા આશ્ચાસનના શબ્દો કહી પતિને સાંત્વન 
આપવાનો તે પ્રયત્ન કરવા લાગી. 


છન્દમાં નીકળી 
%ઝજ કેને */ર?? 4%૪%/ ન7૭%7, ૬૦૧ન કૂક જર */ટે દેની ૬૭૪ 7 
જઈ ઇદ જૂન/--%જ/ «ન7497 / ૪ર/ ક»કન? અ ૪% -ન્‍/૭97 / 


ખુઠ/ન? દ&ઠ*/-7 9%/જ ૪% «7, 
જ%%૮ 95/ € સ#/5 #/દે#/# ન/»7? / 


9૦૧૮ ટે, ૭%? ૧/૪ ક૭ર૬? «૮%? / 
ઈ ૪ ૨₹/7*%/૮ જેવ#/ ન759? / 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : રપપ 





૨ 


નજ” %% &7સ૪, અ/ %ઈ જે 
%૯? ન? સ7%%/ 77૭%? / 


ર%૨૪/#૮ છ, 
છઠજ૮ ન759%7? / 


5/૨?૮/#૮ હઠ*%ન7? 


અછ/ટ# «૯ કૈ 


પ્રકાશ ચૌહાણ “જલા” 


ભોપા ભગતનાં ભજનસ્વસમજણનાં 
(૧) 
-0૧/, ₹#જદ %૭ ૪/૧/ન?, 


૭/%9% (ઈ કઈ? "ર ૪૨/૧૦. 
જ7૬/ જદ જ ૪૧/ન?. 


9%9%૦ */ઈત જન 5/%92% ટેઝન ૯/૩) દરકન, 
ભજૂલજુ// એર હુઈ, જ જલન જેકે જય અમન/૪ન * 
૪% ન *%/%, ઝેન /%-૫૪ર કન ૪ ૪ર-/ઈ જે જે ૪*/૧?. 


જ)૧૪/, #જઠ જ ૪૧/-?, 
5/%% જે «#)? કહ? ન ૪*/*૧?. 


#/%£# ક ૪૩/ઈ ૪% /? ૪૬-૪5» ૯૪ 925), 
5/% ૪૧૨૦9 ૭, ₹જઠને ક/%% ૪ જર-ન/% «૨/૧? : 
&ર જ ૪૧૦ 7 ૧/6 અરકકે અ/જેક ૭5? અનરક જ/૧?. 


ભ)૪/, ₹જદ જ સ૧/ન, 
5/%% જે « ૭૯? ન ૪*/૧. 


(૨) 
જ)૪/, ચર 27% દે% ન ૪રછ/ઈ, 
જ05/, અજ «? જટ ઝર જે ૪%£5 «ઈ. 


6ર ૧૭ ૮9 જૈઠડે 5%5) રું કેર? ૯)-7 //૧/, 
જે ૪૭ %% સજ ૪૪ /જર જ ન/ છૂટ ૭૯ */5/, 
મલે ન/ « 9% /મેટ્ અજનન્‍ે૪ન, 7% શ %૭ 5/%/. 


ભ૧/, ૪ર કેર ઝં ટેજ ન ૪રછ%/ઈ 
ભ?%/; અજ ત? જર કર જે જદ ઝો ર//ઈ. 


₹નજ% જઈ હે «7૦/ઈ ચર જૂ જ9૧ન જેઠ ૪ર%૪/ઈ 
ઠે 5/5, /જેં/ ૧9/47 ૪%૦%૦9૬ ચર ૪7 ૧૦ ૧૦ ઝુજુ#ઈ 
અં#જે જક જ%ર? અ/જે%/ કૂદે, ચર ૬57 3/77 ૨૦૬/ઈ 


જ%/, અર જેઈઝ ટેજ ન ૪રછ/ઈ, 
જ)૬/ અજ «9 %જ૪ કર જે ₹જદ ઝે «/દ. 
પ્રાણજીવન 'મહેતા 


દડ ડડયડટડડ૯ડર ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ર૫૬ 


નિત નવા વંટોળ 





ઉત્સવો અને પ્રયત્નોને ઓળખતાં- 

આધુનિક યુગમાં સંપર્કનાં જાતજાતનાં સાધનો 
તથા યુક્તિઓ પ્રસ્‍તુત થઈ ગયાં છે, અને પત્ર 
લખનારાંની સંખ્યા દુનિયાભરમાં સાવ નજીવી થઈ 
ગઈ છે. ને તોયે, હજી દરરોજ ટપાલ યાદ જરૂર 
આવતી હોય છે. હવે લગભગ તો બિલો જ આવતાં 
હોય, અને વખતોવખત સામયિકો. પણ ક્યારેક પત્ર 
હાથમાં આવે ત્યારે, ખોલીને વાંચતા પહેલાં, એના 
પર લગાડેલી ટિકિટને જોઈ લઉં, એની ખાસિયતો 
નોંધી લઉં, એની પાછળના પ્રાસંગિક કારણનો વિચાર 
કરી લઉં. 

હું ટિકિટો ભેગી નથી કરતી આમ તો, એટલે 
કે, હું 'સ્ટેમ્પ-કલેક્ટર' નથી. ને છતાં, દેશ-દેશાવરની 
ટિકિટો ભેગી કરી રાખી છે ખરી. કોઈ પણ પરદેશના 
પત્ર ઉપર લગાડેલી સરસ ટિકિટ હોય, કે ભારત ને 
અમેરિકામાંથી બહાર પડેલી નવી, સરસ ટિકિટ હોય, 
હું સાચવીને એટલો કટકો ફાડી, જરાક પાણીમાં 
પલાળી, એમને લઈ જ લઉં. દાખલા તરીકે, 
ભારતમાંથી ૧૯૯૧માં નીકળેલી 'એન્ટાર્ડ્ટિક ટ્રીટી' 
માટેની, ત્યાંનો નકશો તથા પેંગ્વિન દર્શાવતી પાંચ 
અને સાડા છ રૂપિયાની ટિેકિટો; તથા અમેરિકામાંથી- 
ચંદ્ર પર પગ મૂક્યાના સાફલ્યને નવાજતી પચીસવર્ષીય 
ટિકિટ, એન્ટાર્ડ્ટિકા હું જઈ આવેલી, ને ભાંગી પડેલા 
વહાણમાં ડૂબી જતાં બચેલી, તેથી ભારતની આ 
ટિક્રિટ સાચવી રાખવા પ્રેરાઈ; તેમજ ચંદ્રારોટણની 
ઘડી ટેલિવિઝન પર મેં અમેરિકામાં જ જોયેલી, ને 
કરોડો લોકોની જેમ હું પણ વિસ્મય-વિભોર બનેલી. 

ટપાલની નાનકડી ટિકિટ, પણ એ દરેકેદરેકનાં 
રૂપ, રંગ ને ડિઝાઈનની પાછળ ટપાલખાતાના એ 
વિષયક વિભાગ દ્વારા ઘણા વિચાર-વિમર્શ થતા હોય 
છે તથા અનેક બાબતોનો ખ્યાલ રાખવામાં આવતો 
હોય છે. અનેક ઉદાહરણ યાદ આવે છે. એલ્વિસ 
પ્રેસ્ટ્લી નામના અત્યંત લોકપ્રિય અમેરિકી ગાયકના 
મૃત્યુની પચીસમી સંવત્સરી નિમિત્તે ટૅકેટ કાઢવાની 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૫૭ 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


હતી. એને માટે કઈ ડિઝાઈન વાપરવી તે લોકમતથી 
નક્કી કરવા સરકારે ચાર કે પાંચ ડિઝાઈન - 
એલ્વિસના જુદા જુદા ભાવ અને અંગભંગેવાળી - 
જાહેર કરી. જેને સૌથી વધારે લોકોએ પસંદ કરી તે 
છેવટે ટિકિટ માટે વપરાઈ, 

આ વર્ષે નવી જ બહાર પડેલી એક ટિકિટની 
પાછળના કારણ વિષેની વાત જાણવા મળી, જે પ્રેરક 
લાગી. ઉપરાંત, એમાંથી અમેરિકાની લોકમત પ્રત્યેની 
સભાનતા અને ઉદારતા પણ છતી થતી લાગી. 
અમેરિકામાં જાતજાતની જે ટિકિટો જોવા મળે છે તેમાં 
ધાર્મિક તહેવારોને લગતી પણ છે - જેમ કે, ખ્રિસ્તી 
'નાતાલ', યહૂદી 'હાનુકાહ', આફ્રિકી 'ક્વાન્ઝા*, 
સ્પેનિશ 'સિન્કો દ માયો'; અને વળી, સર્વકાલીય, 
સર્વજનીય પ્રિય સંવેદન 'લવ' (1.012) આલેખતી. 
પાંચ વર્ષ પહેલાં, અમેરિકાના મધ્યોત્તરમાંના 'નવાડા' 
નામના રાજ્યના એક નાના શહેરમાં વસતા એક 
મુસ્લિમ કુટુંબના, ટિકૅટો સંગૃહીત કરતા દસ વર્ષના 
એક છોકરાને પ્રશ્ન થયો કે કોઈ મુસ્લિમ તહેવારને 
ઊજવતી ટિકિટ અમેરિકામાંથી કેમ બહાર નથી 
પડી? 

આ છોકરાનું નામ મુહિબ બીકુન. એ પ્રશ્ર એણે 
એનાં માબાપને પૂછ્યો; પછી કેટલીક અમેરિકી 
મુસ્લિમ સંસ્થાઓને કાગળો લખ્યા, પણ કશી માહિતી 
કે પ્રોત્સાડન એને મળ્યું નહીં, છતાં મુહિબ થાક્યો નહીં, 
ને છેવટે એને “ઈન્ટરનેશનલ યૂનિયન ઓફ મુસ્લિમ 
વિમેન' નામની સંસ્થાનાં નિયામક અમીનાબાનુ 
આસિલ્મી પાસેથી સાચું માર્ગદર્શન મળ્યું. એમણે મુહિબને 
પોસ્ટમાસ્ટર જનરલને કાગળ લખવા કહ્યું. ત્યાંથી જવાબ 
આવ્યો કે નવી સ્ટેમ્પ માટે અરજી નોંધાવી શકાય છે. 
મુહિબે વિચાર્યું કે “આને અશક્ય માનીને છું કાંઈ નહીં 
કરું તો કશું જ નહીં થાય,' અને એશે પોતે આવડે તેવી 
'ઈદ'ની ડિઝાઈનની ટિક્ટ ચીતરીને, સાથે બીજો પત્ર 
લખીને, પોસ્ટમાસ્ટર જનરલને મોકલી આપી. 

આ પછી મુહિબ, એની માતા નાદિયા, તયા 


ટશ 


અમીનાબાનુએ સક્રિય પ્રયત્નો આદર્યા. ઇસ્લામી 
મદરસાઓમાં જઈને આ બાબતમાં રસ ઊભો કરવા, 
ધ્યાન ખેંચવા, તેમજ બીજાં બાળકોને આ અંગે સકિય 
કરવા એ ત્રણે મહેનત કરવા માંડ્યાં, કાગળ, પોસ્ટ- 
કાર્ડ, ફેક્સ, ઈ-મેલ, ફોન, ઈન્ટરનેટ, અરજી, વિર્નતી 
વગેરેદ્રારા અમેરિકા જૈવા મોટા દેશનાં દૂરદૂરનાં શહેરોમાં 
મુસ્લિમ સમાજને એમણે ઉત્સાહિત કર્યો. પોસ્ટ- 
ઓફિસવાળાઓએ પણ મદદ કરવામાં બાકી ના 
સખ્યું. ને આમ કરતાં કરતાં જ્યારે આઠ હજાર 
કાગળો ને અરજીઓ એમને પહોંચી, ત્યારે એમણે 
જ મુહિબને વિનંતી કરી કે ““બસ, બસ, હવે 
અટકો 1!” 

આના પરથી, તેર સભ્યોની બનેલી 'નાગરિક 
ટિકિટ-સલાહ સિમિતિ'એ પોસ્ટમાસ્ટર જનરલને 
પોતાની સંમત્તિ તથા ભલામણ આપ્યાં, પોસ્ટમાસ્ટર 
જનરલે એ કાગળ પર સહી કરી, અને ૨૦૦૧માં 
બહાર પડનારી 'ઈદ' - સ્ટેમ્પને, એક મુખ્ય મુસ્લિમ 
તહેવારની નોંધ લેતી પ્રથમ અમેરિકી સ્ટેમ્પ તરીકે 
જાહેર કરી. એની ડિઝાઈનનું કામ મોહમ્મદ ઝકરિયા 
નામના તુર્કી મુસ્લિમ જાણીતા કળાકાર અને સુલેખન- 
વિદ્ને સોંપવામાં આવ્યું. એમણે એક વર્ષ લીધું. 
કેટલાયે સ્કેચ કર્યા, પ્રમાણભૂત સાધનો તથા કાગળ 
સુધ્ધાં માટે આગ્રહ રાખ્યો, ને અંતે બે ડિઝાઈન એમણે 
પોસ્ટમાસ્ટર જનરલને પહોંચાડી, 

સુંદર ઘેરા વાદળી રંગના લંબચોરસ ફલક પર 
સોનેરી રંગમાં તુર્કી સુલેખન-શૈલીમાં લખાણ છે : 
અંગ્રેજીમાં 'ઈદ ગ્રીટિગ્ઝ', અને અરબીમાં 'ઈદુલ 
મુબારક' કે જે શબ્દો ઈદુલ-[ફેત્ર તેમજ ઈદુલ-અઝહા 
બંને માટે ઇસ્તેમાલ કરી શકાય છે. દસ વર્ષના 
મુહિબના મનમાં જે પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો ને પછી જે નિશ્ચય 
દઢ થયો, તે પાંચ વર્ષે સિદ્ધ થયો હતો. એણે અને 
હજારો અન્ય મુસ્લિમ બાળકોએ થઈને આ ફળ 
મેળવ્યું. એક ઇસ્લામી કેન્દ્રના બાળકોએ અરજી, 
વિનંતી, સંદેશા લખીને, ફૂલ, પતંગિયાં ને હૃદયાકાર 
વગેરે ચીતરીને એક માઈલ લાંબા કાગળનો, બે ફૂટ 
પહોળો પટ્ટો પણ તેયાર કર્યો. હતો. 

આ બધી મહેનતના પરિણામ રૃપે મુસ્લિમ 
તહેવારને ઊજવતી ટિકિટ સાડા સાત કરોડની સંખ્યામાં 
છપાઈ ચૂકી છે, અને સત્તાવાર રીતે, ૨૦૦૧ના 


બ્ટ્્શ 


સષ્ટેમ્બરની પહેલી તારીખે એને બહાર પાડવામાં 
આવી છે - રમઝાન શરૂ થાય, તથા ઈદ આવે તેના 
પૂરતા સમય પહેલાં, આ છે અમેરિકા, જયાં અન્ય 
ધર્મ પ્રત્યે, અન્ય પ્રજા પ્રત્યે સરકાર ઉત્સાહિત છે, 
તેમજ ઉદાર છે, 

જીવનમાં કેટલી બધી વાર, નવાઈ પમાડે તે 
રીતે સંયોગો અને સંસ્થિતિઓ. સર્જાતાં હોય છે-જેમ 
કે આ સમયે અમેરિકામાં એવાં પુસ્તકો બહાર પડ્યાં 
છે કે જાણે સષ્ટેમ્બર ૧૧મીના ગમખ્વાર બનાવને 
લગતાં ના હોય, પણ અલબત્ત, એ લખાયાં ને છપાયાં 
હોય તો ઘણાં પહેલાં. વળી, જાણીતા એક યુવાન 
અમેરિકી નાટ્યકાર - નામે ટોની કુશ્રર - દ્રારા 
'હોમબોડી/ કાબુલ' નામનું એક નાટક લખાયું છે, 
જે એમણે ચાર વર્ષ પહેલાં, એ દેશ અને ત્યાંની 
પરિસ્થિતિથી સર્જનાત્મક-સંવેદનાત્મક રીતે ખેંચાઈને, 
લખવા માંડેલું. હજી આ નાટક વાચનના અને 
અભિનયના આરંભના સ્તરે જ છે, પણ ન્યૂયોર્ક 
શહેરમાંની દુર્ઘટનાને કારણે અમુક વાક્યો કે જે હવે 
ભવિષ્યવાણી જેવાં કે અસહ્ય વક્રીક્તિ જેવાં લાગે છે 
તેમને - નાટ્યકાર કાઢી નાખી રહ્યા છે, ઉપરાંત, 
ક્યાંક ક્યાંક “'નાટ્યકારની નોંધ' પણ સમજૂતી માટે 
મૂકવી પડશે, એમ કુશ્નર માને છે. ન્યૂયોર્ક શહેરમાંનો 
રંગમચ. અત્યારે જરા [નેસ્તેજ છે, પણ 'હોમબોડી/ 
કાબુલ' ભજવાશે ત્યારે એ જોવા માટે ઘણા લોકો 
જવાના, 

કલાક લાંબી, સ્ત્રી-પાત્રને માટેની એકો ક્તિથી 
શરૂ થયેલું આ લખાણ પાંચ કલાક લાંબા નાટકમાં 
પરિણમ્યું. ઘણી કાપકૃપ પછી પણ એ ૪જી ત્રણ 
કલાકથી વધારે લાંબું રહ્યું છે. એમાંનાં બાર પાત્રોમાંનાં 
અડધાંએક અફઘાની છે, ને. કથાવસ્તુનું સ્થાન પણ 
કાબુલ જ છે, જયાં મુખ્ય પા2। પહોચે છે, ને ત્યાં 
જ એ લાપતા પણ થાય છે. કુશ્નરનાં નાટકોનું ફલક 
હંમેશાં વ્યાપક ને વૈશ્વિક રહ્યું છે, ને અહીં તો વધારે 
અંશે છે. સંવાદો માટે પણ કુશ્નરે અંગ્રેજી ઉપરાંત 
ફેન્ચ, જર્મન, પુશ્તુ, એસ્પેરાન્તો અને દારી ભાષાના 
શબ્દો અને વાક્ય-પ્રયોગો વાપર્યા છે. ઓક્ટોબરની 
પહેલીએ કુશ્નર પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન 
જવાના જ હતા, પણ અનેક જાતના બનાવોને કારણે 
એક અમેરિકી-યહ્‌ૂદી નાટ્ય-લેખક માટે - કે કોઈ પણ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ર૫૮ 


મુસાફરને માટે-ત્યાં જવું તાત્કાલિક તો શક્ય 
જ નથી. 

આવો જ ઇત્તફાક ફિલ્મ-ક્ષેત્રે પણ થયો છે. 
છેલ્લાં પાંચ વર્ષોમાં વિડિયો-ફિલ્મો તો ઈરાન ને 
અફઘાનિસ્તાનના જીવનની કથાઓ પર ઘણી બની 
છે. ડઝનેક નામો તો આ રહ્યાં, પરન્તુ આ સિવાય, 
કેટલીક 'ફીંચરફિલ્મો' પણ ઊતરી છે, જે હજી તો 
હવે અમેરિકાના સિનેમાહૉલમાં આવશે, ને જે અત્યારે 
કોઈ અગમ્ય સંયોગના પ્રતીક જેવી લાગે છે. 
“'મુજાહિદીનની ભૂમે પર જંગ' નામની ફિલ્મ ઈટાલિયન 
અતે દારી ભાષામાં છે, અને દસ્તાવેજી છે. ળે-અઢી 
વર્ષ પહેલાં એક ઇટાલિયન ડોક્ટર ઉત્તર 
અફઘાનિસ્તાનમાં એક હોસ્પિટલ બાંધવા, ને પછી 
એને ચલાવવા જે પ્રયત્નો કરે છે,- એનું વાસ્તવિક 
ચિત્રણ અહીં મળે છે. 

પાછલાં બેએક વર્ષમાં “ધ વ્હાઈટ બલૂન', 'એ 
મોમેન્ટ ઓફ ઇનોસન્સ', “ગાબ્ળેહ' જેવી સંવેદનાત્મક, 
હૃદયસ્પર્શી [ફેલ્મો રજૂ થઈ છે, ને છતાં, જે હજી 
રજૂ નથી થઈ તેવી ફિલ્મો - ઈરાની દિગ્દર્શક મજીદ 
મજીદીની 'બરન',* અને મોહસિન મખમલ્ળાહની 
“દહાર' - વિષે વાંચતાં પણ, એમની તીદ્ર 
પ્રાસંગિકતાને કારણે, કાંપી જવાય છે. આ બધી પાછી 


તે તે પ્રદેશોમાં તો મંજૂરી પામી પણ ના હોય. અહીં 
એમને રજૂઆતની તક મળે છે, તે જ કદાચ ઘણું છે. 

તાજેતરમાં બહાર પડેલા, “બક્તિતાના નાથે” 
પુસ્તકના લેખક જનાબ અમીન માલૂકફ આરબ છે, 
પણ ખ્રિસ્તી છે; લેળેનનના છે, પણ કાન્સમાં રહે 
છે. એમણે વ્યક્તિતા, આત્મવિશ્વાસ, હિંસા, વેર- 
ભાવ વગેરે વિષે ઊંડાણ તે ગંભીરતાથી વિચાર્યુ છે. 
એ માને છે કે એક ડ3જાનાં બીજી પ્રજા માટેનાં રોષ 
તથા કૂરતાના કારણમાં સામૂહિક-એતિહાસિક અપમાન 
તથા નાનમના ભાવ રહેલા હોય છે. એમની આશા 
એવી દુનિયા માટેની છે કે જેમાં વિભિન્ન ધર્મો અને 
પંથો જરૂર હોય, પણ એ વિભિજ્ઞ વ્યક્તિતા ને 
જાતિતાની જરૂરિયાત તા બને. 

કદાચ માનવ-જાતના લોહીમાં રહેલી વિનાશ, 
ફરતા, ઈર્ષા, પીડા વગેરે જેવી વૃત્તિઓ સદંતર નાબૂદ 
તો કદી નહીં થવાની, પણ લેખકની આશા છે કે 
દુનિયા આખી [વિવિધતા તેમજ એક્યને અપનાવવાના 
પ્રયત્નો કરે, કે જેવા અમેરિકા કરતું આવ્યું છે. આપણે 
એ આશા રાખીએ કે નાનકડ, નવી, સુંદર એક ટિક્ટ 
અમેરિકાના પ્રયત્નોમાં, ને દૂર દૂર સુધી મૈત્રીના સંદેશ 
પહોંચાડવામાં, મદદરૂપ બને. 


એક એવું ગામ 


એક એજું %/%, 
૯%, ઝુ ૪જ/ટે "/*. 


ઇ"/ન/ ન/જે%/ ૪%/-7 ૬%ચ્ 

26 %૯/% ૯, 

૨&/%૯/ચ/ ૪ર સૂર% ૬ર, ૮/ર/ 
4/6%/ /૦/% "૯7, 

કરને ઉજર ર૨4 ને જ/ર%/% જે૪/*, 
એક એવું %/%, 

૯%), ઝુ ૪%/ટે 7/%. 


૮44/નું ૪ ૮/૬ જે */કે 

૪%૯/ટેજનું ટે 

«&ન %/ર ન? ૦૦? 

«૮% ૬/ઝે જેર, 

એક 9% કી%૪ ૪7 «૧/2, રઈ 2 ઠરે 4%, 
એક એવું %/%, 

૯૪), કુ «જ/રે -/*%. 


ડાહ્&ાભાઈ પટેલ “માસૂમ 


ફેભ્ુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૫૯ રડ્યા ડી 


વરસું વરસું થાતાં વાદળ 


જરછું ૬રછું ૬/7/ ₹/£% 
ઝ૧૭ક ઠઈને અ૯)૪ ૭5૪ 
૮/27 9%૮/ €7૭5%-તરઝ 
ડ/% 6ન/જુ જ*%7ર ક*/. 
7%%૮7/ અ/ ૪% «છુ 
/”? «4/% 9૯? ર૯#/ 7 
૧રછું ₹રછું ૨/૪ ૦/5... 


છલ અ/જે ૪ર”? ૯% 
૯%૧૦%ન/ છડ ૪ર”, 
નજન%/ર % 5 «) ૪૦ 
ચેન ૬2 ન/ 9૪, ૪ર. 
૮૦%૪ કેવું ૯/૦૪ જઈને 7 
છ/7 છું ”/, ર/%/ છું 0, 
૧રજછું રું ૨/૪/ ૬/59... 


9%નન્‍7 રંજ? અ/૧? ૪% 
૧૦% રે 7૧૬૭// ૧૧૦, 
5%૭5/ત? %5%/૪ ભ/જ% 
«ન-જનને «7/૧ ૧૦. 
«/«% 2% ૧% રજ 
5/૪? અ/જ ૨/જ જ) 7 
૬રછું જરછુ ₹/7/ ₹/&જ... 


સુમન અજમેરી 


ઉટ્શ કિ ___ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૬૦ 


રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં નારીનું યોગદાન 





ઇમ વત થે, વતા છો મવે રેં ગર વતા છોમિ અમી, 
આસ, વિત્તારેં સાગ મિતજ વે શમસ્તાળ્‌ં સમી । 
- મૈથિલીશરણ ગુમ 
પરિવર્તનશીલતા એ જીવનનો શાશ્વત નિયમ છે. 
તેમાં ઉત્રતિ અને અધોગતિ ક્રમિક થતી જ રહે છે. આ 
પરિવર્તનનો પ્રભાવ કોઈ દેશવિશેષની સંસ્કૃતિ પર પણ 
પડે છે. સમગ્ર વિશ્વની સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ કરવાથી 
જણાશે કે ઉન્રતિ અને અવનતિનો ક્રમ સર્વત્ર સદાય 
ચાલતો જ રહે છે. ભારત પર વિદેશીીઓન્ાં અનેક 
આક્રમણ થયાં, છતાં પણ, ભારતીય સંસ્કૃતિ નાશ પામી 
નથી - શા માટે ? જે આ પ્રશ્નનો જવાબ ગંભીરતા 
અથવા સત્યતાથી શોધવામાં આવે તો સ્પષ્ટ થશે કે 
ભારતીય સંસ્કૃતિના આ મહાન ઉપહારને અખંડ રાખવાનું 
શ્રેય ભારતીય નારીને જ છે. ભારતીય નારીનાં ત્યાગ, 
તપસ્યા અને બલિદાનને કારણે આપણા દેશની પ્રાચીન 
સંસ્કૃતિ આજના ઘોર સંઘર્ષમય વાતાવરણમાં પણ 
પ્રાણવાન બની છે. એમાં કોઈ સંદિહ નથી. 
પરંતુ, આ તો ચિત્રની એક બાજુ છે, આ 
તસવીરની બીજી સમસ્યા એ છે કે જેને જઈને કોઈ 
પણ નૈતિકતાવાદી ભારતીયનું મસ્તક શરમથી નીચું થઈ 
જાય. આજ (હાલ) આપણી રાજનૈતિક સ્વતંત્રતાના 
લગભગ પાંચ દસકા પૂરા થઈ ગયા છે, છતાં પણ 
માનસિક રૂપથી અત્યારે પણ આપણે ગુલામીની 
શંખલાઓથી જકડાયેલાં છીએ. આજે આપણો દેશ 
સામાજિક રૃઢિઓ, ભ્રષ્ઠાચાર અને આતંકવાદના ભીષણ 
આક્રમણથી વ્યામ છે. ધાર્મિક અસહિષ્ણુતા અને દ્વેષની 
જ્વાળા ચારેય બાજુ ભડકી રહી છે, જે રાષ્ટ્રીય ચરિત્રના 
સામાન્ય પતનનું પ્રમાણ છે. ખેડૂતો, મજૂરો, 
વ્યાપારીઓ, અધ્યાપકો, વિદ્યાર્થીઓ, સરકારી કર્મચારીઓ 
અથવા નેતાઓ - બધાનું ચારિત્રિક પતન થઈ રહ્યું છે. 
એ સત્ય છે કે કોઈ પણ દેશ પોતાના નૈતિક અધઃપતન 
પછી સમગ્ર રૂપથી વિકાસ નથી કરી શકતો. તેનું કારણ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૬૧ 





રીટા જોશી 


એ છે કે આર્થિક, ઔધોગિક અથવા વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રોમાં 
આપણા દેશે અદ્દભુત પ્રગતિ કરી છે; પાછલાં અડતાલીસ 
વર્ષોમાં રાષ્રીય સ્તર પર સેંકડો યોજનાઓ ઘડાઈ, અને 
ક્રિયાશીલ પણ બની છે; પરંતુ આપણી આ પ્રગતિ 
ખોખલી હોય છે - તેની સફળતાના આંક તો 
આશ્ચર્યજનક છે, પરંતુ પરિણામોની સુખદ પ્રતીક્ષા હજુ 
પૂરી થઈ નથી. 

આવી પરિસ્થિતિઓમાં આ પ્રશ્ન થવો ઘણો 
સ્વાભાવિક છે કે આજે રાછ્ીય ઉત્થાનમાં સ્રીઓની શી 
ભૂમિકા હોઈ શકે છે 7 આ સમસ્યા ગંભીર ચિતન 
અથવા મૌલિક પુનઃવિચારની અપેક્ષા કરે છે. કારણ કે 
એમાં તો લેશમાત્ર પણ શંકા નથી કે કોઈ પણ દેશની 
સભ્યતા અથવા સંસ્કૃતિનું મૂલ્યાંકન ત્યાંની ર્ત્રી- 
વર્ગની સ્થિતિને જ્ેઈને કરવામાં આવતું હોય છે. તેથી 
રાષ્ટ્રીય નવનિર્માણમાં સ્રીઓનું યોગદાન અત્યંત 
મહત્ત્વપૂર્ણ રહ્યું છે. 

આપણો ઇંતિહાસ પણ સાક્ષી છે કે ભારતીય 
સ્રી કેવળ સહનશીલતા અથવા પ્રેમની પ્રતિમૂર્તિ જ 
ખથી રહી, સમય આવ્યે દેશ માટે પ્રાણ ત્યજવામાં 
અથવા તલવાર ઉઠાવવામાં પણ પાછળ રહી નથી. 
ભારતના સ્વતંત્રતાસંગ્રામમાં સરોજિની નાયડુ, કમલા 
નહેરુ, અરુણા અસફઅલી, વિજયાલક્ષ્મી પંડિત વગેરે 
સ્રીઓએ પુરુષોના ખભે ખભા મિલાવી ભાગ લીધો. 
પરંતુ ક્રાંતિનો ઝંડો ઊંચો ઉઠાવીને પુરુષોનું નેતૃત્વ 
કરવામાં પણ તે પાછળ નથી રહી. તેમણે એ સાબિત 
કરીને બતાવ્યું છે કે સ્ત્રી જે કામિની કાન્તા છે, તો 
પ્રચંડ ચંડી પણ છે, દાનવી છે, તો દેવી પણ, અને 
અબળા છે, તો મહાશક્તિ પણ છે. 

તેથી, આજની વિકટ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે ભારત 
સંક્રમણકાળમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, સામાજિક, 
આર્થિક, રાજનૈતિક અને નૈતિક બધાં જ ક્ષેત્રો પર ઘોર 
સંઘર્ષ દેખાઈ આવે છે, ત્યારે ભારતીય નારીએ પુનઃ 


હ્ટ્શ 


તેનું ચંડીરૂપ ધારણ કરવું જ પડશે, તેણે 'આઘદ્યશક્તિ' 
બનીને કેશના નવનિર્માણમાં ક્રાંતિકારી ભૂમિકા નિભાવવી 
પડશે, તથા ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરવું પડશે. 

પરંતુ, અત્યંત દુ:ખની વાત તો એ છે કે, 
આધુનિક યુગમાં નારી પોતે જ તેના નારીસુલભ ગુણોથી 
દૂર ભાગે છે. 'નારીસ્વાતંત્ર્ય'ના નામ પર તથાકથિત 
'આધુનિક નારી' પુરૃષો જેવા વેશની સાથે સાથે પુરુષ 
જેવા ગૃણો અપનાવવામાં પણ ગર્વનો અનુભવ કરે છે. 
ત્યાં સુધી કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને પાલનનો પણ કેટલીક 
સ્રીઓ માટે ઘૃણાનો વિષય બન્યો છે, પરંતુ અંતે તો 
આવી પરિસ્થિતિ સમાજના હિતમાં નથી, કારણ કે 
કુદરતે જ સ્ત્રી અને પુરૃષનાં જુદ્યં જુદા સ્વભાવ અને 
કાર્યક્ષેત્ર નિર્ધારિત કર્યા છે. મહાત્મા ગાંધીએ સ્પષ્ટ કહ્યું 
છે કે ““કોઈ પણ સ્ત્રી અથવા પુરુષને એમાં શરમ ન 
હીવી જોઈએ કે એ સ્રી અથવા પુરુષ કેમ બન્યાં ? 
પરંતુ પોતપોતાના પ્રાકૃતિક ગુણોની રક્ષા અથવા 
કર્તવ્યપાલત્તમાં જ સમાજનું સાચું સુખ રહેલું છે.'” 
તેથી જે નારી પોતાની પ્રાકૃતિક સીમાઓને સમજે અને 
વ્યક્તિત્વના વિકાસ અથવા અધિકારોની રક્ષા માટે જે 
પ્રયત્નશીલ બને તો પારિવારિક જીવન પણ સુખ- 
શાંતિવાળું થશે અને સમાજ અથવા રાષ્ટ્રની પ્રગતિ થશે. 

એનો અર્થ ક્યારેય એ નથી કે આજના યુગમાં 
સ્રીએ જે પ્રગતિ કરી છે તે જ ગ્રહણ કરવાયોગ્ય છે 
અથવા આધુનિક બધી જ સ્રરીઓ પોતાના કર્તવ્ય- 
પાલનથી વિમુખ થઈ રહી છે. સ્વતંત્ર ભારતમાં સ્રીઓને 
જે સન્માન અને અધિકાર મળ્યાં છે તે પર આપણને 
ગર્વ છે. પરંતુ તેમાં મુશ્કેલી છે - સ્ત્રીના 'પુંવદ્ભાવ'માં. 
નારી નરની શક્તિ છે, ભગવાન 'શિવ' સ્વયં પોતાની 
'શક્તિ' વગર 'શવ' રહી જાય છે. તેથી હવે સ્ત્રીએ 
જાતે જ પોતાની શક્તિને ઓળખવાની છે અને તેને 
રચનાત્મક દિશા આપવાની છે. તેણે ગાંઘારી બનીને 
પતિના આંધળાપણાને કારણે આંખો પર પટ્ટી બાંધવાની 
નથી, પરંતુ રત્નાવલી બનવાનું છે અને પોતાની 
વિવેકબૃદ્ધિરૂપી ચાબૂકથી સ્વાર્થ અને અનેતિકતાના ગર્તમાં 
ડૂબેલા તુલસીદાસોની બુદ્ધિ સુધારવાની છે - અને પ્રાચીન 
ભારતીય સ્રીઓની ગરિમાની રક્ષા કરવાની છે. 

તેથી જ, આજની સ્્રીઓએ હંમેશાં સજાગ 


ઉદ્‌ 





રહેવાનું છે અને તે ન ભૂલવું જોઈએ કે ર૧મી 
સદીમાં તેને સમાનાધિકાર મળ્યા છે, તેની સાથે સાથે 
કેટલાંક કાર્યનો બોજ પણ તેના પર સરળતાથી નાખી 
દેવામાં આવ્યો છે; કારણ કે અધિકાર અને ફરજનો 
પરસ્પર અત્યંત ઘનિષ્ઠ સંબંધ હોય છે. તે માટે 
આગળની પેઢીઓ પ્રત્યે તેણે પોતાની ફરજ બજ્વવાની 
છે અને આજના રાષ્ટ્રીય નગરણમાં પણ તેણે પૂરી 
ભાગીદારી નિભાવવાની છે. 

સર્વપ્રથમ તો “માત!'ના રૂપમાં ભારતીય સ્તી દેશની 
પ્રગતિમાં યોગદ્દાન કરી શકે છે - ગાંધી, ગૌતમ, દયાનંદ, 
શંકરાચાર્ય, શિવાજી જેવા મહાપુરૂષો તેમની માતાનાં 
ત્યાગ અને પ્રેરણાથી જ મહાન બન્યા. તેથી જ પહેલાં 
તો સ્ત્રીએ 'આદર્શ માતા' બનવું પડશે. આજે દેશમાં 
બધે જ નૈતિકતા અને સંસ્કારોના પતનનું ભીષણ દશ્ય 
સર્જાયું છે. તેનું મુખ્ય કારણ તો સંસ્કારી શક્તિઓનો 
અભાવ છે. તેથી દરેક સ્ત્રી 'માતા'ના રૂપમાં પોતાનાં 
સંતાનોને ઉદાત્ત આદશો અને ઉચ્ચ સંસ્કારોથી 
શોભાવવાનો નિયમ લે, તો તે દેશના વિકાસમાં તેમનું 
વિશિષ્ઠ યોગદાન હશે. અને તો દેશમાં સારા નાગરિકોની 
ખોટ નહીં રહે. 

અને આ પણ એક દુ:ખદ (કડવું) સત્ય છે કે 
સમાજમાં દહેજપ્રથા, રિશ્વતખોરી અને પરસ્પર વેર- 
ઝેરની જે ખોટી આદતો છે, તેની પાછળનું મૂળ કારણ 
કોઈ ને કોઈ રીતે સ્રી જ છે. જે પ્રત્યેક સ્ત્રી પોતાના 
હદયમાં સહેજ સ્નેહ, મમતા અને સહિષ્ણુતાના ત્રિવેણી- 
સંગમની ધારા સુકાવા નહીં દે, તો કોઈ પણ પુરુષ 
આપણી જવિત બહેનોને સળગાવવાનું સાહસ નહીં 
કરે, અને ન તો સાંપ્રદાયિકતાના અંગારા અથવા ત્તો 
આતંકવાદની જવાળા ભભૂકી શકે, કારણ ક આ ભીષણ 
કર્મો કરવાવાળો પૂર્ષ પણ કોઈ ને કોઈ ઘરમાંથી જ 
આવે છે અને કોઈ ને કોઈ સ્રીનો આશ્રિત જ હોય છે ! 

તેથી, આજના ભૌતિકતાથી ભરેલા વિશ્વમાં, 
પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનું અનુકરણ કરીને ટાપટીપ અને ફૅશન- 
પરસ્તીની આંધળી દોડથી સહેજ બાજુ પર રહીને 
આજની (મૉડર્ન) સ્રી ક્ષણભર આત્મખોજ કરશે તો 
સ્પષ્ટ થઈ જશે કે ભારતીય સમાજને નારીના સહયોગની 
જ અપેક્ષા છે. પ્રૌઢ થઈ ગયેલા ભારત દેશને માતાઓ 


ફેબ્રુઆરી ર૦૦૨ : ૨૬૨ 


જ પોતાના અમૃતમય વાત્સલ્યથી યોગ્ય રસ્તો બતાવી 
શકે છે અને સાચા અર્થમાં દેશના નવનિર્માણનો મૂળ 
મંત્ર તેમના હાથમાં જ છે. પરિવારમાં, સમાજમાં, 
કાર્યક્ષેત્રમાં, દેશની પ્રગતિનાં અનેક ક્ોત્રોમાં સ્રી પોતાનું 
સક્ષિ અને વિશિષ્ઠ યોગદાન કરી શકે છે. 

વસ્તુતઃ રાષ્ટ્રનો અર્થ ન તો કેવળ નર, અને ન 
તો કેવળ નારી છે. નર અને નારી બંને રાષ્ટરૂપી રથનાં 
બે પૈડાં છે. જેવી રીતે ગૃહસ્થજીવન નર અને નારીના 
સહયોગથી ચાલે છે, તેવી જ રીતે નર અને નારી બંનેના 
સહયોગથી જીવનસંગ્રામમાં નારાયણની સહાયતા સુલભ 


બનશે. તે માટે પશ્યની પ્રગતિ મણે પણ સ્રીએ ૪ આગળ 


શ્વ 


કિ 


આવવું પડશે, પ્રયત્નશીલ બનવું પડશે, કારણ કે- 
“એક નહીં પણ બે બે માત્રાઓથી નરથી નારી શ્રેષ્ઠ છે.” 
આપણે આશા રાખવી જોઈએ કે, આજની 
ભારતીય ત્રી પોતાના આ વાસ્તવિક રવરૃપને ઓળખશે, 
અને પોતાની આંતરિક શક્તિને યોગ્ય દિશા તરફ લઈ 
જશે, ત્યારે જ દેશનું કલ્યાણ શક્ય છે, કારણ કે નારીના 
સાથ-સહયોગ વગર કોઈ પણ દ્દેરા કોઈ પણ રીતે પોતાની 

પ્રગતિ અથવા નિર્માણનો પ્રયત્ન કરી શકતો નથી. 
ઝૈ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૯૩ 


ઉસાશંકરભાઈ જતાં 


કને હવે મળશું 7? અ/ /#િય ગુજર 
૧/તત લઈ, યુગયુગ/ન્તર દ૪િજંત. 
એ કન્ય ન/% અજ અક્ષરદેહ સ્હોશે / 
ઉચ્ચ/ર ચ/; ઝરત કઈ ટેહર/ટિ 7 
5)ન# બન? /િક સખ/ અજ નક7છું 
એ રટેધમ# કરજિત-અજૃતને પગેરે / 
ઉત્તુંગત# હમગિ(રે સમ, બ#લભ(વ 
ક અબ્છિ-સૈકત-તટે રમત/ શિશુને. 
ગો૪છિ મહી સતત ૧/#/સ કરંત ડ/વ્ય, 
હેંયે ધર? સકલ વિશ્વ તછી ઝુચિન્ત,, 
અ/ ગુજ? જવન૧વન જ %-ર 
વિજ/બ્ધિવ/ફય ઈ કિ, તે ઉત/ય/. 


જે શબ્દના કત-મધઇૃ ગ્રહી, ૧/ઈ, પને 
અઃ પૃથ્જ! પે મનુડુલ મહ પ્ર!છણસ્પંદ, 
એ ૨૦૬૨0૧ તમને લઈ ગં ૧/૪, 
ઉચ્ચોચ્ચ જંગ પર ૨/રદ, હે મહ/કવિ, 
ત્યાં સ્વઝન/ કવચ-ભેદન-વ્યસ્ત અ(ષે- 
પચ્છ/ કરી સતત, કયાં કવિત ?' ન૪ કય ? 
એ પૂવસૂરિગણ-સે/જેત ગઇ)-૫૬)ન/ 
કન્ય# શ્રુતિ જર ગર્ડ તજ અ/ત્મગેહં 
ને સ્વ૪ન૮ ૭5%૯, */નસ જન્ય ઘન / 





ઈશ્વરભાઈ પટેલ 


બ્ટ્શ 


મન માન્યતાની વાત છે, વાલમ 


ઝન ૧/ન્‍૧/ન? ૧/૪ છે ૨/૬*, 
ઝન જ/ન્ય/ન? ૧/૮. 
૬ કડે 7) /£%7 ₹/૬*. 
તં ડડે છે ર/ત. - ન ૨/ન્‍૧/ન ૦ 


જજે %૬, કઈ અ/૪જ 
સે#જેઝનટ ૧ત*/ જ/, 
કંઈ અગજર 6ભજય ૧૨૨ ન, 
₹*5/ સહું (૧/5. *૦ ૧૪%” ૦ 


ટેજ ૬/5 જને, ઈઈડે «#રે 
હટે અન 6૪%, ૦ 
ગન ચૂ7/5 તર 55//ે 
ઈટ */રટે સ7/%. જત */ન્ય/ન/ ૦ 


ત/ર/-૪/ર/”/ સ્૪/રકચઝે 
«૨ /8જે ન૪ જ 
સજજરઝે ર%/૩/ 
ભેદ ૭5 ર ૬/7 ? જન ૧/ન%/ન?/ ૦ 


તરે %%393 હું ૧ડું, «ે 
ઈ ૪9 4/7%90/ «૩/5, 
૧-૦૬ 207ન્‍ ગ/ટે 
જજ /ઠેજન/ સઝ ન */ન૧૪/ન ૮ 


સુમન અજમેરી 





હ્ર્શ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦ર : ૨૬૪ 


પીપળો 





આપણા પ્રદેશમાં પીપળાનાં તો અનેક વૃક્ષ 
શહેરમાં ને શહેર બહાર નદીને કઠે, તળાવની પાળે, 
ગોદરે-પાદરે, ખેતરે, સીમને શેઢે, પહાડને ખોળે ને 
* ટેકરીની ટોચે. ગમે ત્યાં પીપળાનું ઝાડ જેવા મળે જ. 
દીવાલ ફાડીને ગમે ત્યાં ધરાર ઊગેલા પીપળાના નાના- 
મોટા અનેક છોડ કોણે નહીં જયા હોય ? પીપળો 
પૂજાય. પીપળેશ્વર મહાદેવ, પીપળા શેરી, પીપળગાંવ 
ને પીપળિયા. ઓળી ઝોળી પીપળપાન, ફઈએ પાડ્યું- 
નામ. પીપળપાન ખરંતાં, હસતી કૂંપળિયાં. આ બધું 
જ જાણે કે પીપળાના જ અનુસંધાને હશે એમ જ 
લાગે. આપણાં ઘરનું કે કુટુંબનું એક વૃક્ષ એટલે પીપળો. 

અમારા ઘરની સામે જ એક મોટો પીપળો, મોટો 
એટલે મોટો જ; વિશાળ ઘટાદાર. અનેક શાખાપ્રશાખામાં 
પાનનાં ઝુંડ. અમારા મકાનની બીન્ન માળની અગાશીથી 
પણ ઊંચું એવું આ પીપળાનું ઝાડ ૪૫-૫૦ ફુટ ઊંચું 
તો હશે જ ને એની ઘટાનો ઘેરાવો પણ ખાસ્સો. એની 
ઉમર ૪૫-૫૦ વર્ષની તો હશે જ. 

હું નાનો હતો ત્યારે, કોણ જાણે કેમ એ મને 
ખબર નથી જ, પણ, આ પીપળાનું ઝાડ મને બિલકુલ 
ગમતું જ નહિ. પણ પછી એટલે કે આજે-આજ 
સુધીમાં એનાં અનેકાનેક રૃપ જયાં; ને હું એના પ્રેમમાં 
પડી ગયો - ઓહ, કેટકેટલાં રૂપ-'વિરાટ રૂપ', પાનખરમાં 
એનું ખખડધજ હાડપિંજર-રૂપ નેતા, નીચે ખરેલાં 
પાંદડાં નેતાં. આ વૃક્ષની નગ્ન કાયાના આકારો ન્નણે 
કોઈ અણઘડ ચિત્રકારે દોરેલા આડાઅવળા, જાડાપાતળા 
લીટા-કેવા કલાત્મક લાગે ! પછી એની બધી જ ટગલી 
ડાળીઓ રંગ બદલે, ફૂલગુલાબી ને લાલ કૂંપળોની 
ટશરો ફૂટે. રોજ સવાર-બપોર-સાંજ હું એને નીરખું. 
અચાનક બીજે દી સવારમાં આખુંય વૃક્ષ રોમરોમ 
પાંદડાંથી છવાયેલું નેયું અને ત્રીજે દી એકેએક પાંદડું 
હવામાં ફરફરવા લાગ્યું. ઓહ, વાહ, કુદરતી કળા જોતાં 
રોમાંચ અનુભવ્યો. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : રપ 





શરદ વ્યાસ 


યાદ છે, હું નાનો હતો ત્યારની એક વાત. શ્રાવણ 
માસના પહેલા ગૂર્વારે મારાં દાદીમા કહેતાં કે, ““ગગા, 
જા તો; પીપળાનાં પાંચ પાંદ હોય એવી એક નાની 
ડાળખી તોડી લાવ. આજે વ્રત છે. ન્ેજે, પહેલાં પીપળાને 
પગે લાગીને વંદન કરજે. પાંચ પાંદ તોડવાની રજ લેજે. 
પછી જ ડાળખીને તોડજે. એ તોડ્યા પછી માફી માગતા 
ભાવ સાથે ફરીથી પગે લાગજે.'' હું આ કાંઈ સમજતો 
નહિ, બસ, પીપળે જઈને કહ્યાગરા છોકરાની માકક 
પગે લાગી પાંચ પાંદની ડાળખી તોડી ફરી પગે લાગીને 
બહાદુરીના ભાવ સાથે હડી કાઢીને ઘેર પહોંચતો. આ 
કાંઈ સમજતું નહિ ને બધું જ યંત્રવત્‌ કરતો ને આનંદ 
માણતો. પછી પીપળાનાં પાનની પૂજન થતી. દાદીમા 
કહેતાં કે ““પીપળાના પાંદડે પાંદડે દેવતા બિરાજમાન 
છે.'' ઘૂપદ્ટીપ અને પ્રસાદ પછી જમવામાં ખાંડ-ભાતમાં 
બેત્રણ ચમચા ધી નાંખીને બધાં જમતાં. આજે એ બધું 
યાદ આવે છે, ત્યારે એ યાદને મમળાવતાં એ ખાંડ-ભાત- 
ઘીનો સ્વાદ યાદ આવતાં આજે પણ મૉમાં અમી છૂટે છે. 

ફરી મારું મન પીપળે વળગે છે, ત્યારે ભૂતને 
પીપળો મળ્યો એવી એક કહેવત મનમાં ફૂટે છે. સમજતું 
નથી કે આવા સુંદર ને દેવના વાસવાળા વૃક્ષ સાથે 
આવી બિહામણી કહેવત કેમ જડાઈ ગઈ હરો ? રાત્રે 
અચાનક ઊંઘ ઊડી ન્ય ત્યારે થોડી વાર રવેસમાં ઊભો 
રહી પીપળો જોઉ; પવનમાં એનાં પર્ણો ખડખડાટ હસતાં 
સાંભળતાં, હું પણ એ હાસ્યમાં સાથ પુરાવું. કોઈ વાર 
અનરાધાર વર્ષામાં પાંદડેપાંદડાં નીતરતાં જોઈ હું વર્ષાઘેલો 
થઈ એની પાસે જઈ નીચે ઊભો લથપથ પલળીને 
ભીન્નયો છું, ત્યારે સમયનું ભાન નથી રહ્યું. બાજુમાં 
સ્ટ્રીટલાઇંટને થાંભલે લટકતી પીળી-કેસરી સોડિયમ 
લાઈટના પ્રકાશમાં ચમકતાં સુવર્ણનાં પાંદ. વરસાદમાં 
નીતરતાં પાંદડેથી પાણીનાં મોટા મોટા ડબકા જેવાં 
અસંખ્ય ફોરાં પીળી લાઈટના પ્રકાશમાં હીરા ખરતા 
હોય તેવું જ લાગે. 


બ્ટ્શ 


ધોમ ધખતા વૈશાખી બપોરના, ટાઢે છાંયે ઊભીને 
વૃક્ષ નીચે પાંદ્દડાંની ઘટામાંથી ચળાઈને આવતાં સૂર્ય- 
પ્રકાશનાં કિરણોનાં જમીન પર પડતાં ચાંદ્રડાંની છાયા- 
પ્રકાશનાં ઝબૂકિયાં કરતી કેવી સુંદર ભાત રચાતી, જોતાં 
મન ધરાય જ નહિ, ત્યારે પણ સમયનું ભાન નથી રહ્યું. 

શરદપૂનમની રાત્રે ચાંદનીમાં ચમકતું પવનમાં ઝોલા 
ખાતું આ વૃક્ષનું કેવું અદ્ભૂત દશ્ય ખડું થતું ! 

કેટલાં બધાં પક્ષીઓનો એ વિસામો. વહેલી સવારે 
આ કલરવથી પાંદડેપાંદડું રણઝણી ઊઠે. એક દી સવારે 
આ કલરવથી ઊંઘમાંથી ઊઠતાં જ આપોઆપ પ્રશ્ન ફૂટે 
કે, 'વસંતપંચમી' કે'દી છે ? તો શ્રીગતીજી જવાબ 
આપે કે વાહ, તમે તો કમાલ કરી. આજ જ વસંતપૅ-નમી 
છે. કેમ પ્રશ્ન થયો ? કેમ ખબર પડી ? કોણે કહ્યું ? 
એમ સામા પ્રશ્નોની ઝડી વરસી. તો મે કહ્યું, ''વસંતે 
કહ્યું, આ પક્ષીઓના કલરવે કહ્યું. આ અકથ્ત્થ વૃક્ષના 
રૂપે કહ્યું.'' ને હું રોમરોમ વસંત અનુભવતો આનંદૂં કોક્લિ- 
પંચમના સૂર, કલકલિયાનો કલરવ, કલાપીનો કેકારવ, 
કાળીયા કોશીની સીટી ને કાગડાઓની કાંક્રાં એકબીન્નમાં 
ભળી મળીને એક ઓસકેસ્ટ્રા-સિમ્કનીનો નાદ જગાવતાં. 

શિયાળાની પાછલી રાત્રે પોષની કડકડતી ઠંડીમાં 
ક્યારેક ઊંઘ ઊડી જાય ત્યારે રવેસમાં ઊભો ઘોર 
અંધકારમાં પીપળાના વૃક્નનો ઓળો ને આકાર જ્ોતો 
હોઉ ત્યારે દૂરદૂરથી સંભળાતી ટ્રેનની વ્હિસલ ને પછી 
ભક્‌ છૂંક ભક્‌ છૂક અવાજનાં આવર્તનો શમે તે પહેલાં 
જ પીપળે અંધકારમાં બેઠેલી ચીબરી કલબલાટ કરી 
વાતાવરણમાં શોરબકોર કરી મૂકે. એ શાંત થાય ત્યાં 
સામેના વૃક્ષ પરથી બીજી ચીબરી એના જવાબરૃપે 
પોતાની હાજરી નોંધાવે. આમ એક પછી એક સામસામી 
ચીબરીઓ સાસુવહુની વડછડ માફક ક્લબલાટ કરીને 
માથું પકડી નાંખે. 

તા. રર-૧૦-૧૯૪૫ના દિને સાંજથી પવનના 
ભારે સુસવાઢા શરૃ થયા. છાપામાં આગાહી તો હતી જ 
કે કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર ઉપર સખ્ત પવનનું વાવાઝોડું અને 
વરસાદનું તોફાન થશે. પણ કોઈના મનમાં આવી 
ભયાનક તારાજીની કલ્પના જ ન હતી. આખી રાત 
ભયંકર પવનની વાઝડી ને તોફાની વરસાદ ચાલુ રહ્યાં. 
ઇલેક્ટ્રિક લાઇટ ગુલ, ટેલિફોનની ઘંટડીઓ ગુમ. તમામ 


બ્ટ્શ્‌ 


નાસ્તિકો પણ ભયના માર્યા ભગવાનને ભજતા જ રહ્યા. 
મને મનમાં સામેના પીપળાની અને મારાં ગમતાં 
પસંદગીનાં બીન્તં કેટલાંક વૃક્ષોની ચિન્તા કે શું થશે 7 
અમે તો બધાં જ ગ્રાઉન્ડફ્લૉર ઊતરીને બેસી ગયો ને 
આખી રાત જેમ તેમ ઝોકાં ખાઘાં. પવન એટલો કે 
બારીબારણાં ખોલી જ ન શકાય. તોય હું બાથરૂમ સુધી 
જતા-વળતાં ગમે તેમ બહાર નજર કરી લઉ'તો પીપળો 
જણે કે ભૂત વળગ્યું હોય તેમ આમથી તેમ ધૂણતો 
દેખાતો રહ્યો. ફરી ભૂત ને પીપળો મનમાં યાદ આવ્યાં. 
રાત ખૂટે નહિ, સવાર પડે નહિ, કરતાં કરતાં માંડ પરોઢ 
થયું ત્યારે પવનનું જેર પણ ઘટ્યું ને વહેલી સવારે 
જોઉ ત્યાં પાંદડાં વગરનો ને વાંકોચૂંકો ટેડો વળી ગયેલો 
પીપળો અડીખમ ધ્રૂજતો, ધૂણતો ઊભો હતો. મનમાં 
હાશકારો થયો. પણ સવારે ફરવા નીકળ્યો ત્યાં શહેરમાં 
અનેક રસ્તાઓ બંધ, ઇંલેક્ટ્રિકના અને ટેલિફોનના 
થાંભલા લાંબા થઈ સુતા હતા. અને વાયરનાં દોરડાં 
જાણે પતંગની ગૂંચવાયેલી દોર. ટ્રાન્ઝિસ્ટર રેડિયોમાં 
સમાચાર સાંભળ્યા કે સૌરાષ્ટ, કચ્છ અને ગુજરાતમાં 
ભયંકર નુકસાની કરતું પવનનું તોફાન છેક મુંબઈ સુધી 
પહોંચી ગયું, 

ટેલિફોન-લાઈટ આઠદસ દિવસે માંડ શરૂ થયાં, 
પણ આ આઠદસ દિવસમાં પીપળો કોળી ઊઠ્યો. ઘાયલ 
થયેલો યુવાન યોદ્ધો નનણે કે ખડખડાટ મુક્ત હાસ્ય કરી 
ઊભો થયો. અને થોડા જ દિવસમાં એ બરાબર સ્વસ્થ 
ને સુંદર ઘટાદાર થઈ પવનમાં ડોલી રહ્યો. છેક ઊંચે 
ટગલી ડાળીએ એક કાગડાએ માળો કર્યો એમાં એનાં 
ઇંડાં-બચ્ચાં જે હોય તે. શ્રીમતીજીએ કહ્યું કે ઉપલી 
અગાસીની ઢૉકીમાં પાણી જોવા જવ ત્યારે કાગડાનું 
ઘ્યાન રાખને, નહિ તો માથામાં ચાંચ મારી જશે. પણ 
હું તો ભૂલી જ ગયો ને ટાંકીમાં કેટલું પાણી છે તે 
જોવા ગયો. ટાંકી પાસે પહોંચું ત્યાં તો માથામાં પાંખની 
ઝાપટ લાગી ને યાદ આવ્યું કે 'કાગડો-', સચેત થઈ 
ગયો. ત્યાં તો કાગડાએ બીજું ચક્કર લગાવ્યું. મેં કહ્યું, 
“હે કાગત્રષિ, હં તમારા માળાને કે એમાંનાં બચ્ચાંને 
ક્નડવા નથી આવ્યો. હં તો માત્ર આ પાણીના ટાંકામાં 
કેટલું પાણી છે ? તે જેવા જ આવ્યો છું કે જેથી 
પાણી ઉપર ચડાયવા ઇલેકિટ્રક મોટર ચલાવી શકાય.'' 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૬૬ 


પણ એ મારી વિનંતી સાંભળે-માને તો કાગડો શેનો ? 
એણે તો મારે માથે ત્રીજું ચક્કર લગાવ્યું. પાસેના ટી.વી. 
એન્ટેના પર કાગડી બેઠી બેઠી ક્રાં ક્રાં કરી દેકારો કર 
હતી. પછી તો જ્યારે ઉપર જવાનું થાય ત્યારે હાથમાં 
એક નાની લાકડી લઈને જાઉ: લાકડીનો છેડો માથા ઉપર 
થોડાક ફુટ ઊંચો રાખું ને કાગદંપતીનું ક્રાં ક્રાં સાંભળતાં 
ટાંકી જોઈ આવું. આમ આવું થોડા દિવસ ચાલ્યું. 
એક દી હું બહારથી આવ્યો ત્યાં તળાવના ઢાળિયે 
'રસ્તો બંધ, કામ ચાલે છે' એવું બોર્ડ જ્ૈયું-વાંચ્યું. ને 
સેકડો માણસો ટોળે વળીને કાંઈ નઈ રહ્યાં હતાં. “રસ્તો 
બંધ છે' એવા બૉર્ડ પાસે ઊભેલા પોલીસને મેં માંડ 
માંડ સમજાવ્યો કે 'સાહેબ, આ સામે દેખાય છે તે માણું 
ધર છે. મારે સ્કૂટર લઈને ત્યાં જ જવાનું છે. તો એણે 
માંડ માંડ રનન આપી કે ન્વ. મેં પૂછ્યું કે આ શું છે ? 
તો કહે કે, 'આ પીપળાનું ઝાડ કાપવાનું છે.' ને મારા 
પેટમાં ધાસકો પડ્યો. અરે, આ કેમ ? તે કહે કે 
ઇલેક્ટ્રિકના વાયરોની લાઇનને ડાળીઓ નડે છે, અડે 
છે, ઘસાય છે એટલે શૉર્ટ સરકિટ થાય છે. મહામહેનતે- 
મુસીબતે મેં ભીડમાંથી સ્કૂટર ઘરમાં લીધું ને સામે જ્યાં 
કામ ચાલતું હતું ત્યાં ગયો. નેયું તો ઇલેક્ટ્રિક મોટરવાળી 
કરવતી ચાલતી હતી અને નાનીમોટી ડાળીઓ કપાતી 
હતી. માણું મન ડાળીએ ડાળીએ વહેરાતું-કપાતું રહ્યું. 
એક સુપરવાઇઝર જેવા સાહેબને મેં પૂછ્યું, શું 
આખુંય ઝાડ કાપી નાખવાના છે ? તો કહે, ના રે ના, 
જે મોટી ડાળીઓ ઇલેકિટ્રક વાયરોને નડે છે તે જ 
કાપવાની છે. આ સાંભળીને મારો જીવ થોડોક હેઠો 
બેઠો. ત્યાં ફરીથી ઇલેકિટ્રક કરવતી ચિચિયારી કરતી શરૃ 
થઈ ને હું થડકી ગયો. એ કરવતીની ચિચિયારીના કર્કશ 
અવાજમાં જણે હમણાં જ મારું માથું ફાટી જશે એમ 
થયું, એટલે હું ઘરમાં ચાલ્યો ગયો. મનમાં અસુખ અસુખ, 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૬૭ 





પેટમાં ઉલેચવાલેચ થઈ રહ્યું. ક્યાંય નિરાંત નહિ. 
ઉપરની અગાશી પર ચડ્યો ને જોયું તો દૃદયદ્દાવક દશ્ય. 


પીપળાના વૃક્ષનો આકાર, રૂપ બધું જ હણાઈ ગયું હતું. 
વચ્ચેથી કેટલીક જાડી-પાતળી ડાળીઓ કપાઈને ધડાઘડ 
નીચે પડી રહી હતી. વગ્ચેથી અર્ધો-પૌણો ભાગ કપાઈને 
પોલાણ રચાઈ ગયું હતું. આવા કઢંગા વિચિત્ર દશ્યથી 
મનમાં વિષાદ છવાઈ ગયો... એક નિઃશ્રાસ છૂટી ગયો... 
સાંજે હું ફરીથી અગાશી પર ગયો ને ન્વેયું તો 
કાગદંપતીનો માળૉ જે ડાળી પર હતો તે ડાળી અને 
આસપાસની પાંચસાત ડાળીઓ સલામત્ત રહી ગઈ હતી. 
મનમાં રાજી થયો. ત્યારે પેલું કાગદંપતી ક્રાં ક્રાં કરતું 
મતે જોઈ રહ્યું ને હં એને જોઈ રહ્યો. ત્યાંથી મારી 
નજર નીચે રસ્તા પ. ઊતરી. એક મોટું પાન પવનમાં 
ઊડતું ઊડતું આવી મારી છાતીએ ચોય્યું...નાનો હતો 
ત્યારે એક પીપળાનું મોટું જળીવાળું પાન, એમાં 
બાળકૃષ્ણ પોતાના જમણા પગનો અંગૂઠો ચૂસતા હોય 
એવું સુંદર ચિત્ર મારી પાસે હતું તે મને બહુ જ ગમતું. 
મેં એ પાન સાચવીને માર એક ચિત્ર-આલ્બમમાં પહેલે 
જ પાને લગાડીને રાખેલું તે યાદ આવ્યું. 
પાંદડે પાંદડે, ડાળીએ ડાળીએ ફરી વળેલી નજર 
આસ્તે આસ્તે નીચે ઊતરી તો ત્યાં મહાભારતના યુદ્ધની 
અઢારમી સંધ્યાએ કુર્ક્ષેત્રના મેદાનમાં અનેક યોદ્ધાઓનાં 
કપાયેલાં ધડ-માથાં-પગ વેરવિખેર અટવાયેલાં પડેલાં 
તેમ અહીં નાનીમોટી અનેક ડાળીઓ ને હન્તરો 
પાંદડાંઓ વેરવિખેર પડેલાં મેં ન્યાં ત્યારે મને ગીતાનો 
પેલો શ્લોક યાદ આવ્યો - 
““ઝશ્વસ્ય; સર્વયુક્નાળા'' 
અધ્યાય ૧૦, શ્લોક ર૬. 
“હે અર્જીન, સર્વ વૃક્ષોમાં હું પીપળો છું.'' 
મ. 


બ્ટ્શ 


પાણી વિનાનો 


અ એ જ પણ છે 
જો આંખમાંજી ટપછે 
* તો કહેવાય આંસુ 
ને 
ગુલાબની પદ પર ચગ્છે 
€ ડહેવ(% ઝહળ. 


આ એ જ પછ છે 

જે માછલીના મોમાં ૫ બને ચોરસ 
ને ડડકડજ ઠમ/ 

જાય ઠર તો બને પથ્થર બસનો. 
આ એ જ પાણી છે 

જે રીઝે તો કરે લીલોત્સ 

ને કોપે તો 

તણ? જય ગામન ગમ. 

આ એ જ પણી છે 

જે ઓલવે ભીષણ અગ 

ને 

દબાજ દે ધૂળન ડમે 

રણમાં વરસાદ બન, 


અ એ જ ૫૫૪ છે 


ઉદટ્શ 





જે દરિયામાં ડુબાડે સ્ટીમર ગજ જેવ 
ને 

ન! ઠારે કોઈની તૃ 

બળબળત( બપોરે. 


અ? એ જ પાછી છે 

જો ગટરમં પડે 

તો બને ગૅસ 

ને મારે ગૂંગળાર્જ રામલાને. 


આ એ જ પાછ છે 

જે ઝંવાડે ટંવાડે ફૂટે શ્રમથી 
તો કહેવાય પરસેવો 

ને પલાળે ચી બજંકમાં 
તો ડહેવાય પેશાબ, 


૫૪0 તો છે પાણી 
માનજીમાં પણ. 
અત્યાચાર, અનાચાર ને અન્યાય 
સમે ન લડે તો ડહેવાય 
૫(૯/ /વિન/નો 
ઇતે પાણ/એ. 
બી. કેશરશિવમ્‌ 


ફેભરુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૬૮ 


પછ ખર્સને 
ન/ચે અ!જે, મ/ન% 
જતો ઉપર / 


સૂંથીતે ટૂલ 
પંખી જોલ, સ/ભજી 
તે, ટૂલ ડોલે / 


દરિયો જંલો 
સતત સુગવધથ 
ભરિયો - બગ / 


હિવસ અખો 
પણ સૂ૭/ છે બોલે, 
૯લાં તો ડોલે / 


વૃહ્ઞો ઊચક્યું 


ર//ખહરમ*/ ટૂલ, 
૫હ/%ળએ / 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૬૯ 


હાઇફુ 





ચંદ્ર ઉપર 
૧/£ળ, જણે ઠું 
સેવતું પંખ / 


પવન ૧/૧, 
ડાળી ખેચે ટૂલને, 
ને ટૂલ મને / 


ટૂંકો મર 
ધૂળ ચ ગૈ ધર/ 
પરે વહ્મે / 


જોઈ રહું ન 
ડું જજ, ડૂલ, #ળ - 
છે વચ્ચે ઘૂળ / 


પખીન/ ગત, 
જયુસ") - હરે 
મહછું (રેત / 


પરાગ મ. ત્રિવેદી 


કૂંપળ 





મૂ. લે. સવાઈસિંહ શેખાવત, અનુ. જયા મહેતા 


“દીકરી ! સાંભળ. ખરી આવી જ્ય કે તરત તું 
મને કહેજે.'' પિતાએ કહ્યું અને એ પોતાનો હુક્કો લઈને 
મોટા ફાટક તરફ ચાલવા માંડયા. 

દાખાંએ ફાટકમાંથી નીકળતી બાપુની પીઠ પર એક 
વાર નજર માંડી, પછી ગાય પર ઊડતી નજર નાખીને 
ધબાક કરતી ખાટલી પર બેસી ગઈ. બહુ વાર ઊભાં રહીને 
એના પગ દુખવા માંડયા હતા. 

ગાય બહુ જ તરફડી રહી હતી. ઘડીમાં બેસતી. 
ઘડીમાં ઊભી થતી. એને ચેન પડતું નહોતું. એ વાડામાં 
સતત આંટા જ માર્યા કરતી હતી. ડગમગતા ધૂજતા પગથી 
લથડીને બેસવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી, પણ ત્યારે પીડાનો 
તીવ્ર ઝટ્કો એને એકદમ બેચેન કરી દેતો હતો. કદાચ 
બહુ જ દર્દ થવા માંડયું હતું. 

દાખાંએ ફરી એક વાર ગાય સામે જ્યું. ગાય 
વાડામાં ફેલાઈને બેઠી હતી. ધ્યાનથી ન્નેઈએ તો એવું 
લાગતું હતું કે નણે એનામાં ઊથલપાથલ થઈ રહી છે. 
ઉપરનીચે થતું પેટ, ધીમેઘીમે કંપતું આખું શરીર. આંખોમાં 
છલકતી અસહ્ય પીડા. 

અચાનક ગાયે આગલા પગથી નોર કરીને ઊભાં 
થવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ પાછળના પગ ડગમગી ગયા. 
એનું શરીર ઘૂજને ઘડામ કરતું દીવાલ સાથે 
અથડાયું...“ભાં...આ...આ...' દાખાં ઝડપથી ફૂદીને 
ગાયની પાસે ગઈ. કોણ નરણે ગાયને સાચે જ વાગી 
ગયું હશે, ડાબું પડખું ઝડપથી ઘસાવાથી છોલાઈ ગયું 
હતું. લાલ લોહી ટપકતું હતું. ઘસાવાથી છોલાયેલું પડખું 
જોતાં જ દાખાં સૂનમૂન જેવી ઊભી રહી ગઈ, મનમાં 
જાણે કંઈકનું કંઈક થવા માંડ્યું; એટલે એ પાછી આવીને 
ખાટલી પર બેસી ગઈ. 

ફાટકની બહાર બે વ્યક્તિ વાતચીત કરતી હતી. 
વાતો પિતાના હુક્કાની સાથે ડૂબતી-ણેછળતી હતી. ફાટક 
તરફ કાન માંડીને દાખાંએ બહુ પ્રયત્ન કર્યો કે બીજી 
વ્યક્તિ કોણ છે અને કોને વિજ્ઞે વાત થઈ રહી છે, પણ 
કાંઈ જ સ્પષ્પણે સમજ્યું નહીં. 'ગમે તે હોય... મારે 


બ્રશ 





શું', એણે હારીને મનમાં ને મનમાં જ કહ્યું. ગાય હજી 
સુધી વાડામાં આંટા મારતી હતી. એને ક્ષણભર પણ ચેન 
પડતું નહોતું. આખો વાડો ગાયની ખરીઓથી ખૂંદાઈને 
ખાડાખબડિયાળો દેખાવા માંડ્યો હતો. 

'મા ઘરમાં હોત તો મારે શું કામ બેસવું પડત | 
મા પોતાની મેળે બધું જ સંભાળી લેત.' દાખાંએ મનમાં 
વિચાર્યું, “મા હોત તો પોતે ચોખ્ખેચોખ્ખું કહી દેત કે જે 
મા, બીજું કાંઈ પણ તું કરાવી શકે છે, પણ મારાથી આ 
પીડા જવાતી નર્થી.' નજર પાછી ગાય તરફ ગઈ. ગાય 
સૂનીસૂની ને સાવ લોથપોથ બેઠી હતી. એ એકદમ ઉદાસ 
લાગતી હતી. શરી?ની રુવાંટી વીખરાયેલી અને રંગ કાળો 
શાહી જેવો થઈ ગયો હતો. 

“સાંભળ, તું આજે એને ઘાસ નહીં નાખતી. ગાય 
આજે ઢીલીઢીલી ને અસ્વસ્થ લાગે છે. કદાચ આજે જ 
વિયાય.'' માને ઘાસ લેવા જતી જેઈને પિતાએ કહ્યું 
હતું; પણ એ કોઈનું માને તો ને ? એ ન રોકાઈ, દાખાંના 
મનમાં મા પ્રત્યે ગુસ્સાની લહર ઊઠી, 'જે આજે બહાર 
ન નાત તો શું બગડી જવાનું હતું ?' 

ગાય વાડાની વચ્ચોવચ ઊભી રહીને પાછલા પગ 
પર ઝૂકી. થોડો પોદળો કર્યો; પણ પોદળો નીચે જમીન 
પર પડે તે પહેલાં જ એ બેચેનીથી બીજી તરફ ચાલી 
ગઈ, એના પાછળના પગ છાણથી ખરડાઈ ગયા હતા. 
ક્ષણભર થંભીને ગાયે તગારું સૂંઘ્યું, ફરી એક આંઢો મારીને 
ધબ્બ કરતી બેસી ગઈ. મોટું જમીન પર ટેકવીને એ 
જેરજેરથી હાંફવા માંડી. આંખો પીડાથી ફાટી રહી હતી. 
પાછળના ભાગમાં એક સફેદસફેદ અને ચીકણાયીકણા 
પરપોટા જેવું ચમક્યું, દાખાં મોટેથી પિતાને બૂમ પાડવા 
જતી હતી, ત્યાં જ ગાય એકદમ ઊઠીને ઊભી થઈ અને 
દીવાલ તરફ ચાલી ગઈ. ગાયની નબળી અશક્ત હાલત 
જોઈને દાખાંની આંખમાં પાણી આવી ગયાં. કોણ જાણે 
કેમ, એને લાગ્યું કે આ બધું ગાયને નહીં, પણ પોતાને 
થઈ રહ્યું છે. 

થરથર ધૂજતું શરીર અને આટલી પીડા ! એક 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૩૭૦ 


2# 
ત 
- 


ન 
નઝર «2 
ન્ત્જ્ડૃ 
“૮ 
ક 
ન 
નાં 


ગ્ર 


ડં 


7 
ન 
- શ 


તિ 


હત 
1 અન 


શ 
4. 


ન 


[4 


શ 


ત્ર 


ન 


સઃ 


ન્ન 
જ 


ધ 


[૯ કત્‌ 


%-- 


સ્તન 


કુર 
૪ 


શ્ર 
દ 


કી 
પ્ધ્ત 


દ્ર 
નક 


જડ 
કનું 


જ 


ભાગ 
ર 
ર 


ય 
તાદ 


ઉ. ૪ 
જ. 


પ ન્ટ 


ત્ર્ત 


( 
ય. 


ટિ 


ક 


દ 


ગ 


*-.-#- 
-્ઝ4| 
524 
ટન 
ન જ 


| પીંડષ્ય 
જદ ગી ૪ જડ 
નન 


તીવ 


ક 


૮ 
સિ 


તિ 


૨ 


તદ 


૮ 
સ 


ની 


હ 
એ 
ઝન 

સિ 


ક 
ર 


$ 2 


તિ 


નુ 


ક 
દન 
પ 
દની 
નો 


(ગ 
ન 


ત 


મૈ 


ક 


ન્- 
8૦ 


થીંત્ર 


* 
દ, « 


ક 


દા 


દદધ્યાન્ધ અઇત્ઇત્‌ઇ 


”. 


ના 


1. અને તહા, મ 


દ 


ક. 


હડ 








ન અપ પ્ન્ડ ૧૬૫૧ ૫૫૩ ન ન શ્ર ર મેઃ કાશી ન. પં ૫ ફે 
ર ₹ ઝો સેફ ડે, “ડસે ફે રે ડ્ર હ ફે ("3 
"પ" ફે તેક 3 €£૪ ૬-૫, ૨' જસે જે, ષે ઝે ફે ૫પ પે, ડે ડે ષે "રેર 
ક ન્ન ૫ રૂ સ્પૃષ ડઝ “સ ડૂ સં 
* ૫55 ..! હ અ પે ૩૨૫ - કે 2 હ પ્મે ૩ ન 
ન મુઈ દિ પ શે ૧ ક્ર શતક 
પરે 3 5% પ ન - મ શન જ ૫ 3૬) * 
સે પ્સેપ્ટ્ડે સે ડે સ પ5 'અરૂે હોજ પ્ર પ્ર "ઝી ડટ ડર પ'પ રૂ જ%ૃ 
ન “ જરૂઝુગ ઝર દ રે રર ત્મ સૈત્‌ડ ન ન" જી નન જ 
“ર ડઝ -,; રપ ર ર શૂ હ ડે પે ફે ડેપો ક ડે સ ક પરન 
પરે પ. ઉ ર્ર પ્ત ક ફેરે ડરે અનર ક રે દો પ ક પ પ્ત 
ર ફૂ; પ પે ર પ ખૂ પ ક, , ૨ 5 ૧૪૧૧૫ પડે પેપ જ 
ખેરે “સડ ન ગડે ફડ પ ફે સૂ ક ડે. 
પ) હ જે ને જૂ જેહ . સે પ્હ્ઝૂાડ ગ ડેન સડે 
ર૫૭૦." સકે પો રૂ પ પ ફે 3 ન્સ પે પ્‌ 
રૂ ર રો ક ૧ ના ન ન નડ ક રે 
ઈપ્ફરસેફૂ - ૪૬ ૫.) સ રિ ર રે પ ડફ હે 
ક ૪૯ ક ના છ રપ જપ ર ષ્‌ ન ] ડ્ર (સ 
ડે પ સે ૫૫ હડ ર તેક ડસે ર પ દ્ર ફે ષ્ટ ડર ઝૂ કિ ક પ્રો. ઝત 
કેદ? નહે મે ફે ન પ નમ પ ખ્યકે છે. ક ષન પ 
પુ ક પડે ખે ફે ખજુ ક સઝ હે સરે પ ડે રૂ યુ 
ઝે '3 રેમ ઝે મ છે “૦. પ? ષ્ઝ્ઝ પ્ર ર, ૧૩-૦2. ૧ 
પ હ ઝક ૫૫૫ 2 સઃ ર 4 ફૂ ડ્ડે.. ડે જા ડિ દરક 9 પે? સ 
પડ્‌ ય ન્સ ર] કે ૫ ઝી શત સ પ્ર પ્્ેપેમ પ્ર સ તે પ્ત પસે પ, શ ષે ઝે પ્ત્ઝૈ 
ખસ કસ્‍્ પો? જ સૂપ દય તે પરે ... ન ષ્ટ્રોક $ 12 પત્તુ [ર જૂઈ 10 
જ જો નને ૬૫૦ ડુ ન સ્ક જી સ પ્ત ન્સ ર પડ ". પપ જે પે શ ષા ષ્ટ 
જ વ મ્:- ફે ડે ય શુ ઈ હસ સ્્્ડ હ 
ક ફે ક 
3 હષ જૂપછઅ" . ખડ પો ત્ઝ .. ક પે સે ૩ ઝી રૂ રૂ સે 
પ કડ ટપ 4 -: ડડ 3૫ ઝ૭-ઝ૩ 3 જ સ “4૫ રૂ2 પહે, જે 
સૌ અદ કે જે ૫૫૨ ષન રે 
૫૫ ષ્ પ્જા ૫ પપ૩મ ર્ન ત્ર "3 શેડ ડા ડ્ર્ષ રુઘ્ પ્ત ઝડ પ્ર પ્ન્ન્ટ ી 
૧ ની સે ૧૫ પ૫ ૫૫૬૩ ૧ સાહુ સૂ કુ ૬% કથ યવ જરીક ૧મી પ્ઞ્ય ર્‌ રે 
જે ને અરે સ દે હ ૧૪ દખ ર કે ક અ ક. ્ા 
તદ જ બ ક પ પ પે પ પડ 
મજ જે. પ એ કે ઝો 
ર રસ સ સરુ સ પફ પ 5 ૫ કે ડરે ડ્ર 
ન હૂ સ રે સડક મ પ ન્ઝ & ર. ગ દ, ડર ષે 
પ પ ૫૫૩ ૧૫૨૬ પે પ્પૂપ પેણ ઝે પસ જે પેર 'તે “હ ઊપ ડરે ર 
જુન ગ્રસ્ત અજ જતી ફરૂત નર 
ચ્હે યા, થે મ. ક 
ડે ૨ ફડ ર સે જપતર ડક રું પ ફુ" રે હ. પ૫ ડમે 
ત [સજ પે જેન નકર સે નક ન્ડ દ યા ચ્ક ૨ બ રે ઝુ 
9 સ ક. ફા ત જક ઝે ર ફે એ કે જ તસ એ ડડ 
શ ન. રક કક કમર 8 જ જ પ ક ર ઉરે પરજ પ્‌ 
પ ક રૂ કુ જુ પે જ સત સ જ 
3 ડઝ 2 ઝા જ ર * 355 ર (૫ 
ડે કે ઝક હ પ ક પ3 જે “પહ ડઆ પ ૧ ત " ગ - તક 
ડી રેપ “પ પ્ર અ અ - હ ત્ડ ક ડં હ ૧ પ પડો) પ પ પ્રે પ જ પ્ર ડે] 
ક્ય ે હ ના મ, ર! "જ પ્મુૂ હૈ ૨૨૧ ૫ પપ પન રૂપું 3 
ત 3 ૫૫૩ ૬ પ “ઝુ *શે૩ પાપે ૧૩3 ઝડી સડ કે ખે કે ષ ખડું ૧૬ 5 કો 
સ પ્સં દશષ્ર એ. ૨3 રુ તે ઝેડ 5 મસ્ટ ધરે  ફૈ પ .ડઝ 
૫, પ હ ૧ દસ જજ ષ્હ ત ણે મખ પક ઝન ટડ સિ ક નડ 
ર. સ 9 ઝન. સ કર સ પો. $ ૨. જ ૬૨૬ શ સૂ ધ 3૬૫ ૬ 
રે અટેક ર હ ર્‌ ટે જ ૨ પ ૧૬૩૫ ટ પ્સઝ્ય્‌ ૨ દેર્પે ૧ 
પ પ્સરે સ હ ૨ ક જ જે જરે હ ડૂ સેન ડે પૂ “સ રૂ સ ર" ર્ઝે 
ક જ ત ઝ ઝે પ સ કપ 53 ક શૂર સ) ર૦ ટો દત્તે રૂ ડા, ટૂ ૧૨૩ 
સ સ પ પ૯“. ઝુ [હસન રઝ પ સ રૂ૪ પ સેડ ક 
છ કૂ કે સાડા. જ ફે ર પ સ સા રા સ એ ધ ધણુ સ 
કરક હ જ ખ્‌ 
«ટ સે ત પપ હ ઝ્સ વફ સ ઝં ઝી ક ઝડ શ સિ પ. ષ્ટ દ છ પૂ ે પ્ર હૂ ઝેટે ડે 
સઝ [ 5 ત્રો ** પ શ પપ રો ડૂ$ સેસ : રા પેરુ દ પૂ 3પ, 
જ ૧? ૧. ક કૂ ને પ્ર શિ ન યે દ ૨-૫ 1] 3 ટે 
હ ન્ટ ષ્સ્‌ ક ડિ પ્રે દ, સ પૂ રક ષ્પા્પ ષ્ડ્્‌ પરજ રિ કુ ૧ પપ શ ડે તે 
નટ જે સૂપ જ ડગ્ઝ રડે ₹." ૫3 ઝૂ ૩ પ સજક ૨ 2 .હફં કે સ 
ઝઝ થર ફક. એ લત ફા કડ 3 પ [31 તા સ્ટ ર્‌ 
હિસ્સા આશે ત મ ખા આ જન 
રર ટેગ સુ પ આસન જ. કઝ ર્ય પુશ ૦ “જજ દના! જ જા 
સ જ “0 રજ્્ે ( 3 ધ પસ સ ર, પ, ક હૈ પે ડૂ સી સ્રા સ્પ્ત-" ફેરે 
"ઝુ સ પા હે ૫ર પૂ જો પ્‌ પ ન્ટ ક્ક્જ્્ક્ષ્ન્ન્ઝ દે 
બ , ૪ [૧ ૨૫83 ણ ખે ર રે એ ૧૧૭ ષટ ર રડ પ ષ્જ્ઞો ફે છએ ડડ “” દિ પ) [૪ ૪ 
સઝ અઈ ૪ “ઝં ક“ કે. * રૂ "3 કરે ષે 9 કમ કે ે, 
વજ પ ઝં ષ્જ તાં “તું ડૂ પ સઝ હ પ સ જ "ઝક ગ્ર વ પ 
ફે. ટ સ સે રે ટે ક ક 
કે ગે દ ક 
દ હ જ જં કો ચક રર મડ જા જન્‍મ. 
ત ષ્ઝ રિ કે ન્સ ધક ૬3 મડ ઝે પો] ર્વ] ઝા નુ ષન પહ (3 ર હા ષન સા સદ 
ક મર સ રુટ જ છ. (મ* પ 
રૂટ ઝે કેર ફેરસ રૂ તરિ જરર ત ઈ સેજ હિ 


હ્દ્ક્ 


ન 
. 
ન્ન 


ન 


%શ્રન 


. એક 'હીરો . , મોરલીવાળાઃ વિનાઃ- 


આ હીરો .  શૂછું. સૂનું નરે લાગે ગોકુળ તમારા, ન 
આખરેતો ,. * ., રાધાના કૃષ્ણ,- જશોદાના.. ફુલાર વિના... 
પૃથ્થ છે. / 2, ઈ. જક થા ન કર 
ક કીન કાંન, ગોકુળ મી, કર %રા થયા તમે.“ 
ભ છે તમને ગમશે કે જમનાન? કિન, વિના જ 
એક માણસ, , દર હવે, ગાયોને ખેતમ, ણ. ણ. જ 
“શ સજે ૬-2 કોણ રમાડશે રાસ, ર ધાન પ્યારા વિતા/: 
એને કહું છું કે 
હ જ મ ? ધને : ગએ ' ઝેક ભૂલ શકથો મે 
મ. ક થઈ જશો ' ભછુંળ કુંડા, અમાર કિત 
[હશે છે,/ .. જિ કેક, ઝરવારો,. હિ યોગની: કડીઓ પ 
“એ ચમકે. છે. *. ! હ છું શુ ગોકુળ, 'મોરઈજ/ળઈ વિન .:? 
* કીઈકન હારમાં :-, , ે નુ 
ધાક “હીરાલાલ” ચિરાગે' 
કણ#લ*ઃ%: દ ૨% (5 અ છી ર] [₹ , પેટ 9 ન ક 
ક ૧૮મ , મશ નઃ “સુન્દરમ્‌. જતાં... પ25*- ડમ. હ!" 
એન? ૨મ5૬મ૭5થ ન. 
,:અંજાયેલી છે અહીં.-.7 આ મે, ,જવન- મૃત્યુના રમે સતને” રમવા 
. હજારો; ઉ!ખો આંખો અધીર, લઈ બિસ્તશે,, દખી આશ્રમે, જે “ચી 
“આખુંય અ/ શહેર. :: . ુ ;.૪કારાઢગની,,.વચે . સતત: રકત! જિ. 
| રેશન છે ;એન/થ,-!5., જડી [પગલ ડેટ... »”. ) કેળ 3:19 હ" /.*, 
શછે. ઝળાંદળાંન , ,;. .: 2%. મનુકુલ* 'વિકાસના:“મહેત ઈદની :આવલિ.ત 
' :%ળાહળ£./!-- 1“ ન 
એને રશી. ઈઈન પ અનલ કિ પિ ડક જે ક ડિ 
જાણી ગલી 3,  શકુભ્જવલ: જિસ, પદ્થીજી જ જાતિની 
કા  જુમન્દ વષર જે પરમ. ૨૫ના, ભિ 
,આવે .છે 'આજે- મને. ચદ" ર ર ત્યહી, અરબ. _ઘોડલી, પલણાજ ચું, વૉર, હે / 
'્એ ક “કદી પાછો 'હયો જ. તથી. - /'૪ર/૭%' ડ/જે” સત્યન ઉપનિજદ્‌ગિર/? જંષત/,” 
આ“શહેરમં../ : /* ,. .:: 


અથાહ ભવસાગરે. હદયમંથને ““સૌરવ્યા” 
(/ #'«. હદ.» “1% 
. અઇરહેર પણ' 2?” :' ; : હાકમંણ,. “ગીપમે ક ગરન એ ૪૬), 


પ કા ક વઃ અહીં ન પરમ “ચેતના. પ 


કર. સ્મૃતિમદ:/ !' 5 $: 
મર સ્મતિમ ગી ઊે છે. ' પ્રરામર--- ર જુદા. સનિક,* 
'એક હીરો/ 'તકેઃક/વેઃ'હતઇઃ પાઇ સ 'અજ લિ. 


ડિ મંગળ રાઠોડ સ ૧ ૪“ “ઈશ્વરભાઈ પટૅલ 


ફેબ્રુઆરી “૨૦૦૨ :”ર૭ર 


બ્રશ 





સફોકેશન' 


િરિ001000000000000221૬ણદારણણરરણરસ-2222222222228.20009 કકક તત 


ક 2 ૧ 


,'* “'વૈશુ ! ઓ વૈશું !”- 

બૂમ મેં સાંભળી તો -ખરી, પણ જવાબ 
આપવાનું ટાળ્યું, જાણતી હતી કે કામ કશુંય નથી. 
રોજની.પેઠે સાહેબ નવરા પડ્યા હોવા જોઈએ એટલે 
મને બોલાવી, રહ્યા છે. , 

', ફરી.પાછું “વેશુ ! ઓ વે.. ,શુ.. .”' અવાજ 
થોડોક મોટો, '“ખ...મો...અ 
થોડુંક કામ પતાવીને.'” મેં એટલા જ મોટા અવાજે 
જવાબ આપ્યો. ી 

ત્યાં તો ત્રીજી. બૂમ, પરવાર્યા વિના હૂ હું અ 
નહિ એવી એમને ખાતરી ખરી ને. 

હું પણ શું ક્રું ? એમની પેઠે ક્યાં હું હજુ 
નવરી પડી હતી ? આ જો ને, એક ગૅસ પર દૂધ 
ગરમ થાય છે, બીજા પર દાળનો મસાલો થઈ રહ્યો 
છે.-વઘારની વાડકી બીજે હાથે હું છાજલી પરથી 
લઈ રહી છું. અને સાહેબ... નથી ક્યારનીય'રણકી 
ફોનની ઘંટડી કે નથી સાંભળ્યા ફોન પર એમનો 
ટોળટપ્પા. હં... વળી આજકાલ મીટિંગ-ફીટિંગ પણ 
લાગતી નથી, નહિતર તો એના પ્લાનિંગમાં 
ખોવાયેલા હોય. છાપાંય પૂરાં ચવાઈ ચૂક્યાં લાગે 
છે. એમની બૂમે દોડી દોડી જઈશ તોયે કહેશે : 
“બેસ ને ડાર્લિંગ, કામની વચ્ચે થોડો શ્વાસ .ખાવો 
જોઈએ.” મને શ્વાસ ખાવાનીય ફુરસદ નથી એમ 
કહીને, જવા માંડું તો કહેવા લાગે : '““અરે ! અરે ! 
એક 'અગત્યની વાત યાદ આવી ગઈ, ભૂલી જાઉં 
એ પહેલાં, તને કહી દઉં.' એવી લાલચ આપ્યા 
વિના ન રહે અને આપણે ભોળાં એવાં કે વાત 
સાંભળવાની લાલચમાં ફસાઈ જઈએ. બેસીએ ત્યાં 
તો કંમબષ્ ફોન, , રણકે .અંને. સાહેબ ભૂલી જાય કે 
એમની બોલાંવી ઠું બધું કામ છોડીને ત્યાં બેઠી છું. 
જો ધીરજ હોય અને ફોન પતે એની રાહ જોઈએ 
તો પંદરેકં' મિનિટે ફોનં'નીચે મૂકીને પૂછે : ““કેમ, 
કંઈ કામ હતું ?'' કાપો તોયે લોહી નીકળે ? 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૭૩- 


1.,.વું છું આ અહીંનું 





રસીલા કડિયા 


ભૂતકાળના આ અનુભવોએ હવે હું બૂમો સામે આંખ 
આડા કાન કરું તો મારો કોઈ વાંક ? એમની ત્રણેય 
બૂમો પ્રતિભાવ દાખવ્યા વિનાની રહી. 

થોડોક સમય ગયો ને ફરીથી પાછું ““વૈશુ ! 
ઓ. વૈશુ...'' આ વખતે-તો ઈમર્જન્સી બેલની 
ધણધણાટી પેઠે બૂમો ચાલુ થઈ. આ કંઈ કાયમની 
અમથી અમથી બૂમ નહોતી જ. કંઈક ગભરામણ 
અત્તે આશંકા - શું થયું હશે એકદમ ? ગૅસ ૫૨ 
ધીમે તાપે મૂકેલ, તતડવા આવેલ રાઈનો વઘારનો 
વાડકો દાળમાં નાંખવાનુંય ન સૂઝ્યું. દોડી અને ગઈ 
અંદર શયનખંડમાં. સાહેબની આંખો બંધ અને બૂમો 
પાડવાના અભિનયમાં તલ્લીન ! કંઈક ચીડ, કંઈક 
ગુસ્સો, કંઈક હાસ્યના મિશ્રિત ભાવો હું અનુભવી 
રહી અને બૂમો પાડતા એમને છું જોતી રહી. સહેજ 
વારે છણકાનો અભિનય કરતી. બોલી : ““બો...લો, 
આ આવી ઠું. શું છે કંઈ આટલું બધું આજે ? ક્યું 
આભ તૂટી પડ્યું છે ?'' 

પ્રશ્નોની ઝડી અને એમાંના કશી સાવ જ 
નિર્લેપ રહી, આંખ ખોલી એ મને જોતા રહ્યા અને 


પછી કોમળ સ્વરે કહે : 


“'વૈશુ ! મારી વૈશુ ડાર્લિંગ ! ક્યાં છે તું ? 
ક્યાં ખોવાઈ ગઈ છે મારી વૈશુ !'' 
એમના આ નાટક્યાપણાથી મારી ચીડ તો ઓગળી 
ગઈ, હસી પડી, હુંથે નાટકમાં સામેલ થઈ બેઠી. વહાલ 
જ એમની છાતી પર આંગળી મૂકીને ''મારા રાજ ! 
, રહી છું અહીં અંદર'' એમ બોલી ઊઠી ત્યાં 
ણી ગૅસ પર મૂકેલ વઘાર બળવાની વાસ આવતાં છું 
દોડી રસોડા તરફ. વઘારમાંના તેલમાં ભડકો થઈ વાસણ કાળું 
બની ગયું હતું. ી 
' નવેસરથી બીજી વાડકી વધાર માટે લીધી અને 
પછી તો શાક સમારવું, વઘારવું, લોટ બાંધવો, 
નોકરને સૂચનો કરવાં ઈત્યાદિ કામોમાં ગળાડૂબ 
બની. ખબર નથી કેટલો સમય થયો હશે આમાં! 


લ્ટ્શ 


એકાએક કોઈક ઊંહકારા ભરતું હોય તેવું જણાયું. 
બારી બહાર જોવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો. રસ્તા પરથી 
તો અવાજ આવતો હોય કે કોઈક ઊભું હોય તેવું 
દેખાયું. નહિ, થોડી વાર શાંતિ, ફરી થોડા મોટા 
અવાજે દર્દથી કણસવાનો અને પરાણે લેવાતા શ્વાસનો 
અવાજ સંભળાયો. ધ્યાન આપ્યું તો જણાયું કે અવાજ 
તો મારા શયનખંડમાંથી આવે છે. અરે ! આ તો 
એમનો અવાજ, યાદ આવી ગઈ ચાર મંહેના 
પહેલાંની એ રાત. આવો જ અવાજ હતો. તાબડતોબ 
ડોક્ટરને બોલાવેલા, તાત્કાલિક ઈંજેક્શન આપેલું, 
સારું પણ થઈ ગયેલું. બીજા રિપોર્ટ્સ કઢાવેલા, પણ 
ખાસ ભયજનક કશું ન હતું, છતાં ડોક્ટરે 
ઓવચ્વેઈટને ધ્યાનમાં લઈને કહ્યું હતું : ''આ વખતે 
કશું નથી એ બરાબર, પણ આવું કશું થાય તો 
ગફલતમાં ન રહેવું જોઈએ, સાચવવું સારું.'' અત્યારે 
આ સલાહ યાદ આવી ગઈ. 

ગભરાટની મારી, ભારે કાયા હોવા છતાં છું 
પી.ટી. ઉષા બનીને શયનખંડ તરફ દોડી, જોઉં છું 
તો. એ કણસતા હતા. આકળવિકળ થતા હતા, છાતી 
પ૨ હાથ, આંખમાં આંસુ, દર્દભર્યો ચહેરો. 

''ચજ સજ, શું થયું ?'' બોલતી ને ફોન 
લીધો અને કહ્યું, ''ડોક્ટરને બોલાવી લઉં છું.'” 

એમણે મને ઇશારાથી રોકી,' બેસવા જણાવ્યું ; 
''બેસ, મને છાતીમાં કંઈક સફોકેશન જેવું થાય છે, 


ક. 


શું જવાબ દઈશ 1!!! 


57ઈ કરં ૪૧/૬૯, જુ ૪૨/જ ઠઈ૪, 
૪&%/ 9%% «%ર, જું 9૧/#/જ દઈરટ / 
૧% કું 2%ન/ ક/જેજ €) છું 9૨૪/, 
ક5 2/ 9૧ એતજ/ર, જુ 9૬/જ દઈ૪ / 
કજ %/7ર ૪ છું નજ ક */૪ 9%, 
કક હટ એકર/#ર, ટુ 94/જ દઈ / 
ત#/ન૮ 5છવ/છક %% 5? «75? જ, 
ન જુજ/જું જે ભ/7, છું 90/જ ઠઈ?૪ / 


“ 
“” 


હટ 





પહેલાં પંપાળ મને. ડોક્ટરને બોલાવવાની જરૂર 
નથી.” 

''આવી બાબતમાં તમારું હું કઈ જ સાંભળવાની 
નથી.” હું ગરજી, અને ફોનમાં નંબર જોડવાનું શરૂ 
કર્યું, મને ખબર કે ભાઈને ડોક્ટરની, દવાની અને 
દવા સાથેની પરેજીની તો ભારે એલર્જી! હંમેશાં 'હજામ' 
સંબોધન સાથે જ ડોક્ટર વિશે વાત કરે. 

ફોન જોડાય એ પહેલાં જ, એમણે ઊભા થઈ 
માચા હાથમાંથી ફોન ઝૂંટવી જ લીધો. હું આશ્ચર્યથી 
એમને જોઈ જ રહી ! હમણાં તો ઊંઠ અને આમ... 
એ કહે : “ગાંડી, ડૉક્ટર આવીને શું કરશે ? તું 
કંઈ કરે તો છે,” મારી વધતી ગભરામણમાં નવો 
વળાંક આવ્યો. 

“શું માંડ્યું છે આ બધું ?” 

“કંઈ નહિ, તેં જ તો કર્યું છે બધું.'' 

“'મેં ?! શું કર્યું મેં ?'” 

“તેં કીધું નહિ કે તું મારા દિલમાં છે ?'' 

“હં,,, તે...?'' 

''જો, તું અહીં (છાતી પર હાથ મૂકીને) મારા 
દિલમાં, આટલું નાનકું મારું દિલ અને આટલી 
મો...ટી,..તું ! (અભિનયથી દર્શાવીને) બોલ. 
સફોકેશન ન થાય ?'' 


” 


ન %ઝજરે, સ//હેજ 7 ૧૦% ૧૦, 
સ? «4/૪ ન નર, ૪ 9થ૧/% &ઈર૪ / 


«/ઈ ર&? સુ%ભ/? ₹0%? જદ ૪૨?ર, 
અ/% જઈ જૂન? «હેર, ૪ 9૧/જ દઈ? 7 


કરત કઈ ૪/૪ જે, હ૧ે છું જક રઇ 
જુ? 2% ૪% ફર/ર, ૪ 9%/જ ઠઈઇ / 


મુરાદખાન ચાવડા 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ર૭૪ 


પ્રતિકાવ્યયુગ્મ 


૧. પત્ની પિયર સંચરી ત્યારે 


[કવિ કાન્તના “આજ મહારાજ જલપ પર...' કાવ્યનું 
સ્મરણ કરી આ કાવ્યમાં પ્રવેશ કરો...] 
અ/જ ઘરજ/%ને /પિયર જ જોઈને 
હટ્યમ/ હર્ષનો ચ્દ્ધ ઊગે. 
“ઊઠજો, ચ/ ઠરે, જલઈ પરજ/રજો, 
જઓ જે બ્હ/ર જ/સદું જળ. 
૯ઇટનું બિલ લેત! જજો સાથ, 
૨/હભ/જ 5?/ કાં ન ૯/૫/ ? 
છૂટ આસ તૃરત કર અ/જનો. 
જ/યદો સીનો થ/દ છે ને ?'' 
ડખો કાલના એ બધાં અજ શામે, 
સહ કચકચો સ/%# અ/ /(જેસ/મે. 
જાગશ/ ઈ ઊગ્યે, રખડશું મોજ, 
નિતનજ ૯જમ/ ઉદર ભરું, 
ક/નિન? કોકેલ/ ક્લર્ક અફેર? 
સ/થ રિસેસમં ટૂજન ડરછું. 
સ્નેહીજન-મિજન? *ંડળ રતભર 
નિજ સદન જ *હેજેલ ૦જે, 
હૃદ્યસર કૌમુઈ અ/જ પગે. 
સરલ સરતી જત અજન ૫/મિન્? 
2/6/%, છો ૪ઈી /તેકેર રજી. 
દીસે સટ સર સમૃક્ાસ ધર, 
હદય હર્ષન? ભવ્ય ભરત. 


મુનિકુમાર પંડયા 


૨. પત્ની પિયરથી પરત થતાં 


[અને હવે રા. વિ. પાઠ્ક 'શેષ'ના “અરે ભોળા સ્વામી, 
પ્રથમથી જ' કાવ્યનું સ્મરણ કરી આ કાવ્યમાં પ્રવેશ કરો.] 
“અરે ભોળ/ સ્વ૧/%, કડક ઘરન? બ્હ/ર ગઈ ત્ય/ 
કરર! મૂઠ્યું કેવું અવળસવળું, વત શં ફરું 7 
ભર્યું ૫/૪/'કો'છો, ભર્યુ, ૫ણ ટૂ બ/લઈ મહ, 
પલંગે છ/મ/નો «ગ પડયો, ન ઓઇ સરખોે- 
જઓ, વાડ કેરી અધખૂલી હત બારી, જ્યહીથે 
2૧? ભબિક્ીએ ચસચસ પીછું ૬4, વળી અ 
તમછુચૂન/ન? અહીં તહ? પ૭ીકીઓ રઝળે. 
ઈસે ગંજ ભીનું ખર પર, નીચે ૫/૭# ટપકે. 
અને રું ર/યું'તું ? ઘર મહ, નહ બ્હાર જમતા ? 
'બન/જ ૨/ જતે' ? ઠક, ૪૯ ૪૧/૯/%5 જન 7 
૧૧/નું આંફેસે, ક્યમ કરરી રછું ૭% ઘરમ 7' 
કરે છે ર કાય ઘર મહ, વળી ઓફિસ મહી, 
જત/જો ન/ બ્હન નઈ કઈ સળ ભ/20 ?હત/ 
નથ! જાળી ઝઝું પિયરુ ડયમ, આવ્યું સમજ 7” 
મુનિકુમાર પંડયા 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૦૫ ન 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ 


દિગીશ મહેતાના અવસાન સાથે ગુજરાતી 
[નિબંધના સ્વરૂપનો એક મહત્ત્વનો વળાંક અદશ્ય 
થયો. જોકે 'દૂરના એ સૂર' શિબંધસંગ્રહ પછી દિગીશ 
મહેતાનો 4િબંધ 'શેરી' નિબંધસંગ્રહમાં એમનાથી બહુ 
દૂર ગયેલો જોવાય છે. ભલે ને એમના પ્રકાશક 
રઘુવીર ચૌધરી પ્રસ્તાવનામાં જાહેરાતની ભાષામાં 
જાહેર કરતા હોય કે ““દિગીશ મહેતાના શ્રેષઠ નિબંધો 
એવું અલાયદું સંપાદન કરવું નહીં પડે. જે લખ્યું છે 
એ બધું શ્રોઠ છે.'' કદાચ કાલિદાસ કે શેક્સપેયરની 
બાબતમાં પણ જે અચકાતાં લખવું પડે એને 
પ્રસ્‍તાવનાકારે પૂરી ધૃષ્ટતાથી વાચકો પર ફેંક્યું છે. 
આ સંજોગોમાં વિજયરાય વૈધે “નિબંધ' કે 'નિબંધિકા' 
જુદાં કરવાનું કે પછી ઉમાશંકરે. 'નિબંધ' કે 'લેખ'ને 
જુદો કરવાનું સૂચન કરેલું એ અંગે વિચારવાનો સમય. 
પાકી ગયો છે. 

સર્જક ગઘ જેવી સંજ્ઞાથી જેમ ગઘને જુદું 
પાડવામાં આવે. છે તે રીતે નિબંધને એની. સર્જકતાને. 
કારણે અલગ પાડવા '“નિબંધ' સંજ્ઞા રાખી અન્ય 
નિબંધકલ્પ કે નિબંધેતર લેખનોને લેખથી જ 
ઓળખવાની હવે જરૂર છે. એ ખરું કે આધુનિકતાયુગમાં 
નિબંધ જેવા અંગત સાહિત્યસ્વરૂપમાં લાગણી તરફ 
વળવાની કે વ્યક્તિત્વ તરફ ઢળવાની તક સાંપડી છે. 
આમેય નિબંધના પિતા મૉન્તેને બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં 
કહેલું કે નિબંધમાં ''હું મારી જાતને જ આલેખું છું.” 
[િબંધનું સ્વરૂપ આ રીતે મૂળથી જ છું-યુક્ત 
(1-1086૯) અને માનવીય રહ્યું છે. જીવનની વધુ 
સંનિક્ટ રહ્યું છે. કાલેલકર જેવાએ કદાચ એથી જ 
છેડે જઈને કહ્યું કે નિબંધ ''સાહિત્યની શૈલીમાં કહેવા 
નથી માગતો. પણ જીવનની શૈલીમાં કહેવા માગે 
છે.'' ઉમાશંકરે પણ એથી જ ઉચ્ચાર્યું કે “નિબંધનું 
રસબિન્દુ વિષય નહીં, પણ લેખક પોતે છે. 

કદાચ આ “હું' નિબંધમાં વિષયને જોડે છે, એથી 
વધુ વિષયાન્તર કરે છે. ઘ્યૂસ્ટન પીટર જેવાએ તો 
'આજ્ષાદક વિષયાન્તર'ની જિકર કરી છે. બીજી રીતે 


6્ટ્શ 





ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


જોઈએ તો સાહિત્યનાં અન્ય સ્વરૂપોમાં વિવિધ 
દિશાની ગતિ કોઈ એક કેન્દ્ર તરફ જોવાય છે તો 
નિબંધમાં એક કેન્દ્રમાંથી વિવિધ દિશાઓમાં ગતિ 
જોવાય છે, એટલે કે અન્ય સ્વરૂપોમાં વિષયાન્તર દોષ 
છે, તો નિબંધમાં વિષયાન્તરનો લાભ છે. પણ “હું'- 
ને લઈને ચાલવું એ અઘરી વાત છે. વર્જિનિયા વુલ્ફે 
કહેલું કે “'લખતાં આવડતું હોય તો જ તમે તમારી 
જાતનો ઉપયોગ કરી શકો.'' કારણ, 'હું' કે અહમ્‌- 
ને કારણે અન્યથા કંટાળો જ ઊભો થઈ શકે, આદિ 
નિબંધકાર નર્મદને ખબર જ હતી કે “'નિબંધ લખવા 
જેવી તેવી વાત નથી'' અને ક્રિસ્તોફર બેન્સન પણ 
એટલે જ નિબંધરચનામાં સર્જક ચિત્તની આકર્ષક્તાને 
આગળ ધરે છે. [નિબંધકારનું સર્જક ચિત્ત વસ્તુને 
અસંખ્ય પાસાંઓથી નિહાળી શકે છે. નિબંધ આ જ 
કારણે શૈલી બને છે. આ શૈલી પાછળ નિબંધકારનો 
વિમર્શનો અર્ક હોય છે. અને આ વિમર્શનો અર્ક 
ભાવગત તર્ક (€110101તદ 111011 છુલા૦૦)માંથી 
જન્મેલો હોય છે, નિબંધનો બંધ સ્વ-નિર્ભર સ્વરૂપ 
(8૫101001[101510)નો છે. તો, નિબંધ કોઈ 
વર્ગીકરણની બહાર ઊભો છે ? 

હર્બર્ટ માર્કયૂઝે એમ કહ્યું હતું કે કલા-અંતર્ગત 
નિષેધનો તર્ક રહેલો છે. નિબંધની બાબતમાં આ વાત 
સૌથી વધુ સાચી ઠરે છે. નિબંધ વર્ણન છે અને નથી, 
નિબંધ કથન છે અને નથી, નિબંધ તર્ક-દલીલ છે અને 
નથી. વસ્તુ બીજી વસ્તુને અનુસરે તો વર્ણન, ઘટના 
બીજી ઘટનાને અનુસરે તો કથન, વિચાર બીજા 
વિચારને અનુસરે તો તાર્કિક દલીલ - [નિબંધ આ 
બધાનો ઉપયોગ કરે છે, અને કરતો નથી. એમાં વસ્તુ 
અને વિચાર, ઘટના અને વિચાર ગૂંથાયા કરે છે. 
વિચાર પછીથી થયેલા વિચારો રૂપે નહીં, પણ 
વસ્તુઓ અને ઘટનાઓ પરત્વે તાત્કાલિક થયેલી 
પ્રતિક્રિયા રૂપે આવે છે. પછી એ ગોઠવાયા હોય કે 
વ્યવસ્થાપૂવર્ક મુકાયા હોય એવું ચુસ્તપણે કહી શકાય 
નહી. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૭૬ 


1 


નિબંધની એ જ વિશિષ્ટતા છે કે (નિબંધ આ 
રીતે અપૂર્ણ સ્વરૂપ (111[0101 10111) ધારણ કરે 
છે, કે પછી મનનો મુક્તવિહાર (હાંડ01'5૯તં 
110 ત1દ્વ101$) દર્શાવે છે. પણ તેથી ઘણી વાર 
કહેવાય છે તેમ નિબંધકારને ઊતરતી કક્ષાનો કવિ 
(દ 105301 [11 01 [0001) કહેવાની જરૂર નથી. 
નિબંધ સ્વરૂપની રીતે ચુસ્ત ભલે ન હોય, પણ એમાં 
કલ્પનાની માવજત અને રુચિ તેમજ ઈચ્છાશક્તિનો 
રંગ ભળેલો હોય છે. આથી જ સારા નિબંધકારને 


વાંચીને વાચક બોલી ઊઠતો હોય છે કે “'મેં ઘણી 
વાર આ બધી વસ્તુઓ વિશે વિચાર્યું હશે, પણ આ 
પહેલાં આ બધા વચ્ચે કોઈ સંબંધ મારે હાથ ચડ્યો 
નહોત્તો.'* 

નિબંધ એટલે લલિત નિબંધ, અંગત નિબંધ કે 
સર્જક નિબંધ એ રીતે એની સંજ્ઞા એક વાર સ્વીકારી 
લઈશું તો અન્ય લેખને કે લેખોને જુદા તારવવા પછી 
મુશ્કેલ નથી. 


સ્વજનો 
જ ઇ૩૬/%/ 65? ઝગ૧/ જે 
૪/%૪/?%૬/?/ ર? જજ/ / 
€/%7%/%/ ૬૯7 ઝર/ ને 


*%/ «79 ૯ ?&/.. જે ૪૬૧૬/%/ ૦ 


%જ/7૪%/ કહ 
ક» 5૪?7-%૮૪૮ 


ત%/ તટે 
૯/?#/જ*૮, 


૪ર 


5/જર-૯૬૯/'-૨૭5?-/૪૪ક/ ૪? 


જન 
૪/27 


દ્વિ 


૪૪/ ટ્ર 
૬/૯7 

જ/ટે /જેન/? 
જુજ/જ-૬?ધ૪/ 

૦/57/જેહ?%૮ 


૯જ/જે 
અએકજત/૪૮/ 
૪%૦/ર? #? દઈ ર&/ /.. 


“૪/૪ 
અ-૨%/૦ે 


કે ૨૪ 


જ૪| %*%૪, 
૪/5? 
% ૪૨૬/%/ 
અ/જે 
૯જ/જે, ડડ 
%છે / 
«/જે, 
ડ૬/ / 


ટ્રક? 
જેન/ન7? 


5૮4 


૪*-ઝ૦5ન «ઈ ર&/.. જે /%૬/%/ ૦ 


«€/97₹/7/ 
મકૂ% 
જે ૬૩૬૧/%/ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૭૭ 


૪૭7 
સ્જ% 
6૭7 


%/%0%જ/%/ રહ? 2%૧/. .. 


%/ જે 

અહ? રહ, 

ઝ%૩/ જે 

જે ૪%%/%/ ૦ 
“અનામી” 


લ્દ્શ 


સ્વતંત્રતાની દૅવી 


ન ધર્મ ન જતિ, કેશ, નહ રંગભેદ નડે, 
જગે મનુજ તસ્ત દુ:ખી નીરખ દ્રવે અંતરે, 
૨2//ઇતમક સષિ કેમ થડી સધ અ/*જઉેષ 
ખડી નદનદીજળે અટલ દેજી ક(રુઇ્યની. 


ન ભેદ જર પારખે કય પણહન/પકની, 
ખૂદાનું દઈ નામ, ડ/મ કરત! ડૂડાં દુષ્ટ કૈ, 
બન? અમર ઈનદુ:ખ તડ હાય લઈને હઠ; 
તદા વિમળ દેજીન! નયન અશ્રુ ઊભરે. 
ઉરે ઉદ/ધિ અ/ટલન્ટિક ઉછાળત દેવ 
સસ્નેહ નરખે સઇદ ઉભય વર્લ્ડ-ટ્રેડ-સેટરો, 
હવે કપટી બિન લહેનથ! ભસ્મ તે થૈ ગયઇ 
રડી અમૂલ અશ્રુ સર સ્વતજત! ટેવડી, 


ન્યૂયાર્ક-જરસીન્? મધ્ટ કરમ ગ જ્યોતને 
ઉનાળ રહી તે, ઉરે /તેમિરથી છવાઈ, અરે / 
ચંદ્રકાન્ત દેસાઈ 


કાનાને - 


ક/ન/, ત/#રો કકર-ચ/ળો, જ૨દ/ને કહી દઈર,, 


ર/ધ/ને કરે છે દ?//ર, જ૨૬/#ને 5હ? દઈર/. 


સજ-સવારે મનધટે અજી, ગોપઓને સતાજે, 
ઓ કાનૃડા, અ ખેલ તરો, જશદાને કહી દઈશ. 


જનક સ્ન/નસજર્મે, ચર અમ#ર૮ હરસ ૯ઈ, 
તીરછી નજરે અમને નેહાળો, જોદાને કહી દઈર/. 


ગોડુળન કુંજગલમ/, તારો છે %ઠો જસ, ક/નુડ/, 
રોજ અવરોધે મ/રગ મારો, જરદ/ને કહી દઈશ. 


મટકી ડોડી, મહીડ/ ચોરી, બધી ગો૧/૯છ/ને તરસ, 
અમને મુડાવ્યો જમનાકિન/રો, જશને કહી દઈર/. 


હીરાલાલ “ચિરા2” 


અ જાદક્સ્ફક્ઝડડ્ઝડ--ઝગકચક્ડડડય-ડસ્ટ- ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૭૮ 


વીતો અંધારી રાત ઊગ્યું નવલું પ્રભાત 


૨૬મી જાન્યુઆરી, ૨૦૦૧ ગુજરાતે છેલ્લાં ૧૦૦ 
વર્ષની દેશની સૌથી વિનાશક આપત્તિનો અનુભવ કર્યો. 
જાનમાલનું પારાવાર નુક્સાન થયું. ૨૧ જિલ્લાઓમાં 
સાડા સાત હજારથી વધ ગામોને અસર થઈ. પણ 
જમીનદોસ્ત થયેલાં મકાનોના *!ચે કચડાયેલી જિંદગીઓની 
વેદનાને કઈ રીતે માપી શકાય ? 

બાર લાખ રહેઠાણોને અસર પહોંચી, જયાં તજર 
પડે ત્યાં કાટમાળ. ગુજરાત સરકારે ઝડપભેર આ આપત્તિને 
પહોંચી વળવાનું પડકારજનક કાર્ય ઉપાડી લીધું. લાખો 
રૂપિયાની દવા અને જીવનરક્ષક સામગ્રી અસરગ્રસ્ત 
[વિસ્તારોમાં પહોંચાડવામાં આવી. હજારો કુટુંબોને હંગામી 
આવાસો પૂરાં પાડવામાં આવ્યાં. તાત્કાલિક ધોરણે આરોગ્ય 

વિધાઓ પૂરી પડાઈ, જેનો ખૂબ ભય હતો એવો કોઈપણ 
રોગચાળો કાયો નહિ. 

કરોડો. રૂપિયાના ખર્ચે વિશ્ચનો સૌથી મોટો આવાસ 
પુર્નીર્નેમાણ કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકાયો. જેમાંથી ૨૦ 
ગાંધીનગર વસી જાય એટલાં ઘરો કરી ઊભાં કરી દેવાયાં. 
શાળાઓ પડી ભાંગી હતી, પણ ગુજરાતની પ્રજાના 
ખમીરના સંસ્કાર અમર રહ્યા. તમામ શાળાઓ ૧૧માં 
જૂને તેના નિયત શૈક્ષણિક સત્ર અનુસાર ખૂલીં. દોઢલાખથી 
વધુ લોકોને એક ખાસ પેકેજ હેઠળ ફરીથી રોજગાર તરફ 
વાળવામાં આવ્યા. 

ભૂકંપ પછી રાહત અને પુનર્વસન ક્ષેત્રે ગુજરાતે 
જે કરી બતાવ્યું છે, તે આખી દુનિયા માટે નમૂનારૂપ બની 
રહેશે. આ બધુ આભારી છે સૌના સહિયારા પ્રયત્નોને 
અને ખાસ તો, ગુજરાતની પ્રજાના ખમીરને. 
ગુજરાત, ૨૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૦૧ . 

કુદરતકોપી, ધરા ક્રુજી હચમચી ઉઠ્યું જનજીવન 
હજારો મકાન તૂટ્યાં ને તૂટી અનેકની જીવાદોરી, ભર્યા 
ભાદર્યા લાખો કુટુંબો બન્યાં બેઘર કચ્છ તો આખુંય 
તારાજ થઈ ગયું. 
ન્ધણ ક 

ન ભાગ્યું કચ્છી ખમીર, ન હણાયું લોકોનું હીર 
ગુજરાતના ૨૧ જિલ્લાના સાત હજાર છસાં તેત્રીસ ગામ 
ભૂકંપના ભસ્ડામાં આવ્યાં. 

--પણ 

કુદરતે જોર બતાવ્યું, તો ગુજરાતે જોમ. સરકારે 
બીડું ઝડપ્યું ને મળ્યો સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનો સથવારો ને 
વળી પ્રજાનો. સહકાર. જાણે સોનામાં સુગંધ ભળી, 
માનવતાનો મહેરામણ છલકાયો... 


હાથ ધશયો પુનર્વસન માટેનો પ્રચંડ પુરુષાર્થ, થઈ 
પ્રકાતિ ઉપર પુરુષાર્થની જીત... 
સદશી જાન્યુઆરી, ૨૦૦૨ ર રો 
આઠ લાખ ઘરો ફરી વસી ગયાં શાળાઓમાં બીજા 
સત્રની પરીક્ષાઓ પણ લેવાઈ ગઈ છે. ધંધા રોજગાર 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨: ૨૭૯ 3 


ધબકવા માંડયા. આરોગ્ય સેવાઓ કાર્યરત છે અને... 
હમણાં જ તો રંગબેરંગી પતંગ પણ માણ્યા. ૪૭૦ કરોડ 
રૃપિયાના ખર્ચે કચ્છનાં ચાર શહેરો ઊભાં કરાશે, નવું 
રૂપ, અધતન સુવિધાઓ એવું કચછ કે જે કુદરત સામે 
વધુ તાકાતથી ઝઝુમી શકે એવું કચ્છ કે જેને જોઈ દુનિયા 
ઈર્ષ્યા કરે. કચ્છમાં ઊભાં થશે નવા ઘરો ને નવી 
શાળાઓ, નવા રસ્તા ને નવા બંધ, નવી હાસ્પિટલો 
અને નવી હાથશાળો, ગુજરાતના અન્ય શહેરો - ગામોમાં 
પણ મોટા પ્રમાણઃ॥ પુનનિર્માણ અને પુનર્વસન થશે 
આ માત્ર કલ્પના નથીં, સરકારનું નક્કર આયોજન છે. 
ને આમાંનું ઘણું તો થઈ ચૂક્યું છે 

કદાચ તમે આના સાક્ષી છો...ખરું ને ? પણ 
હા... તમે કદાચ ચિત્રનો એક નાનકડો ભાગ જ જોયો 
છે...આખું ચિત્ર નહી. 
શું તમે જાણો છો ? 

૦ સત્તર લાખ ટ્રકો ભરીને કાટમાળ ખસેડાયો. 

૦ નવ લાખથી વધુ કુટુંબોને રોકડ સહાય 
આપવામાં આવી. 

૦ સાડા ત્રણ લાખ કુટુંબોને હંગામી આવાસ તથા 
પોણા ચાર લાખ કુટુંબોને ઘરવખરી સામાન આપવામાં 
આવ્યો. 

૦ વર્ષ દરમિયાન રોજનાં ૨૦૦૦ થા પણ વધુ 
ઘરો ફરીથી વસ્યાં. 

૦ ૧ કરોડથી વધુ સીમેન્ટની થેલીઓ રાહત દરે 
અપાઈ જેમાં કુલ પચાસ કરોડની સબસીડી ચુકવાઈ. 

૦ નવુ તમામ બાંધકામ અનેક પ્રકારની કુદરતી 
હોનારત સામે ટકી શકે તે માટે તકનીકી સલાહ માટે 
દસ લાખ પત્રિકાઓ, હજારો પોસ્ટરો, હજારો 
માર્ગદર્શિકાઓની હારમાળા સર્જવામાં આવી. 

૦ સરકારી સહાય ચેક દ્વારા જ ચુકવાય તે માટે 
છ લાખ સાઠ હજાર નવાં બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યાં 
અને એક હજાર કરોડ રૂપિયા ચુકવાયા. 
આરોગ્ય ક્ષેત્રે... 

૦ જેનો સહુથી વધુ ડર હતો તે રોગચાળો ક્યાંય 
ન ફેલાયો. 

૦ બધી જ આરોગ્ય સેવો તાત્કાલિક ધોરણે ચાર 
હજાર ઉપરાંત હંગામી માળખામાં શરૂ થઈ ગઈ. 

૯ કુલ સત્તર હજાર ઓપરેશન થયાં. 

૦ બે હજાર પાંચસો તબીબો અને તેટલી જ 
સંખ્યામાં તેમના સહકાર્યકરોનો કાફલો ટૂંક સમયમાં જ 
ખડકવામાં આવ્યો. 

ક આઠ કરોડ રૃપિયાની દવાઓ અને સાધનો 
પૂરાં પડાયાં. 

« રૂ।. ૧૦૦ કરોડના ખર્ચે ભુજમાં અદ્યતન 
હૉસ્પિટલ પ્રધાનમંત્રીશ્રીના બંડોળમાંથી બંધાઈ રહી છે. 


ન” 


શિક્ષણ ક્ષેત્રે... 

9 યુનિસેફની સહાયથી ભૂકંપના થોડા જ દિવસમાં 
બાળકોને માનસિક આઘાતમાંથી ઉગારવા ર૬૫ “ક્લસ્ટર 
રીસોર્સ કમ ટ્રોમા રીલીફ કેન્દ્રો ઊભાં કરાયા જેમાં 
ગમ્મત સાથે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું. 

€ શૈક્ષણિક સત્ર ૧૧મીં જૂને સમયસર શરૃ કરાયું. 
યુનિસેફના ૭૮૩૦ તંબુઓ ઉપરાંત ૨૦૫૧ હંગામીં 
માળખાં ઉભાં કરવામાં આવ્યાં. 

* કુલ બેંતાલીસ હજારથી વધુ પ્રાથમિક 
શાળાઓના વર્ગખંડની મરામતની કામગીરી પૂર્ણતાને 
આરે અને લગભગ પંદરસોની કામગીરી પૂર્ણ, સાડા 
પાંચ હજાર બાંધકામ હેઠળ. 

૦ પ્રાથમિક શાળાઓનું બાંધકામ / મરામત 
સમાજના સહયોગથી, ગ્રામીણ સમિતિઓ દ્વારા સંપન્ન. 

9 રપ૦થી વધુ માધ્યમિક / ઉ ચતર માધ્યમિક 
શાળાઓનાં મરામત / બાંધકામની કામગીરી પ્રગતિ 
હેઠળ. 

૬ રૂપિયા ૫૧ કરોડના ખર્ચે ૧૩ ઉચ્ચ શિક્ષણની 
સંસ્થો. અને રૂ।. ૧૦૧ કરોડના ખર્ચે ૩૨૨ ટેકનિકલ 
શિક્ષણની સંસ્થાઓનું પુનર્મિણ / મરામત, રૂ।. ૪૦ 
કરોડનાં ખર્ચે ભુજ ઈજનેરી કોલેજનું પુર્નીરનેમાણ, સ્વાયત્ત 
સંસ્થાનો દરજ્જો. 
રોજગારી ક્ષેત્રે... 

* સરકારે ઉઘોગ અને સેવા, ખેતી, કુટિર ઉઘોગ, 
અગરીયા, હસ્તકલા કારીગરો એમ વિવિધ વર્ગો માટે 
સહાયનાં જુદાં જુદાં પેકેજ જાહેર કર્યા. 

ક લગભગ ૫૮,૦૦૦ ખેડૂતોને બીયારણ, ખાતર, 
જંતુનાશક દવાઓ વગેરેની કીટ્સ અપાઈ ને 
૭૨,૦૦૦થી વધુ સિંચાઈ અને કૃષિ માળખાઓ 
આપવામાં આવ્યાં. 

* આઠ હજારથી પણ વધુ કારીગરોને તથા ત્રણ 
હજારથી વધુ હસ્તકલા કારીગરોને સાધનોની કીટ્સ 
આપવામા આવી. આ ઉપરાંત અઢાર હજારથી વેધુ 
હંગામી વ્કશેડ્સ માટે સહાય. 

૬ સરકારે કરતું ફંડ ઊભું કરી સંસ્થાઓ મારફતે 
ચાલુ મૂડી માટે સાત હજારથી વધુ લોકોને સહાય આપા. 

સેવા ક્ષેત્રે સોળ હજારથી વધુ એકમોને રોકડ અને 
લોન સબસીડી, ઉઘોગમાં ૩૫૮ એકમોને તથા ૮૦૦૦થી 
વધુ ઉદ્યોગ સાહસિકોને સહાય. 
માળખાગત સુવિધાઓને ક્ષેત્રે... 

૦ લગભગ પંદરસો ગામોમાં અને ૧૮ નગરોમાં 
ટેન્કરો/પાઈપ દ્વારા તાત્કાલિક પાણી પૂરું પાડવામાં આવ્યું. 


ક આટલા મોટા નુકશાન છતાંય અસરગ્રસ્ત 
વિસ્તારોમાં કલાકોમાં જ વીજળી પુરવઠો શરૂ થઈ ગયો. 
કચ્છના ત્રણ પીવાના પાણીના બંધ અને કચ9- 
સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ૨૪૫ બંધનું તાત્કાલિક ધોરણે 
સમારકામ. 







*્યાલ અધ ખારી છે 









શ હન જ જ 
& સબા આ્ર્લઃ 






છે ધ્ય અપનો દષ્ટિ પર માધાર 
' પણ ગરેટડું «વે ચડ્ડસ છેં 


સ્‍પામાઝન નકકર છે, 


[ગગ્હાસ ગ્વટલ છે 







છં. તે ઝ'૬નો રદાથ 


દ્ર 
જરાત અણું રુઝરત 


કારના... ન-ટાણાનતજાા જયાજ “તખલાત-હાત ક સનાતન... કતકષતાઇ તાતસા" મત્સર 


' છે અન રહેકે. 
સ્ક 

9 જી.ઈ.બી.નાં ૪પ સબ-સ્ટેશન નવાં બંધાશે 
અને ત્રણ હજાર કી.યી.જી વધુ લ(ઈનો થજબૂત કરાશે. 

9 રૂ।. ૩૩૦ કરોડના ખર્ચે ૯૦૦ કી.મી. હાઈ- 
વે, ૫૭ મોટા બ્રીજ, ૧૧૫ નાના બ્રીજ અને ૧૮૬ 
ગરનાળાંને મજબૂત કરાશે. 
સમાજકલ્યાણ ક્ષેત્રે... 

* લગભગ ૪૦૦ અનાથ બાળકો માટે બાળક 
દાંઠ રૂ. ર લાખની ફીક્સ્ડ ડીપોઝીટ મુકવામાં આવી 
અને માસિક રૂ।. ૫૦૦ની રોકડ સહાય એનાં પાલક 
માતા-પિતા માટે. 

૦ અનાથો, વિધવા અને વૃદ્ધો માટે રૂ. ૧૫ 
કરોડનું વિશિષ્ટ ભંડોળ ઊભું કરાયું. 

* લગભગ એક હજાર જરૂરિયાતમંદ વિધવાઓ 
અને ૨૪૫ નિરાધાર વૃદ્ધોને પેન્શન મંજૂર કરાયું. 

9 પાંચ નગરોમાં બાળકોને મદદ માટે ખાસ 
હેલ્પલાઈન ઉભી કરાઈ જેથી જરૂરિયાતમંદ બાળકોને 
શોધી સહાય પહોંચાડી શકાય. 

* અનાયો. માટે ત્રણ બાલ કુટીર અને ત્રણ 
બાલિકા કુટીર બંધાશે તથા ત્રણ વાનપ્રસ્થાશ્રમો બંધાશે 


જમાંથી એકનો પ્રારંભ 
, * અપંગોના શિક્ષણ, તાલિમ તતા પુનર્વસન માટે 
૬ સંસ્થાઓ સ્થપાશે. ા 


આપણું ગુજરાત 
આગવું ગુજરાત 


ઈદ્દેશ 





ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ : ૨૮૦ 


ગીત 


%/ર? છ/€?*/ સ૯ર/ન? તરસ્યું' અ/%ટે 


€/ર? અ/૭૪૮*/ ક૧૬૬૪/ ઠ/#/રેજ/... 


»/47જ?ન/ */ર/ ૪*%૪-/ 'જરટદ્રે 
9727૮ અ૪૮૮/ને %%૧ ઇ૪,૮૮?, 
ર/7જર ૪૭/૪૪ ક##/#/-? ૧૬/૦૮% 
ઝ”જન/7૮ %જ દહ તઢ૮૦૦%7?, 
5/7/%/ ઝે૨/7? અ/? /જે૪/2?, 
27%/ અ/%? 9% ઝળઝ/જેર/ 
જ/ર? છ/ત7*%/૮ ૪૯ર/-? ૮રસ્યુ અ/૦?૮, 


€7/ર? અ/૪૮%/ જૂકજત/ ઠ/રેજ/... 


#/રજનેક કક ૬૧/ર ૪સ/જરે કૂદ? 
7 ઇ૪7ન7 જ/ટદ અ/?ે */7,, 
૯/૯?%૮ કજૂ૮//#7 %%૧ છે અક૭૯૪#/, 
જ/ટે 6ઉર*૮ «સજક? 6ઇછ/%/, 
«/%૯?, ઈચ્છ#/ ને કટન/અ૮ જૂ*ર/€7?, 


જર અ/જે ૬/ર/%/ જ**/રે*/ 


ફિલિપ કલાર્ક 


ગઝલ 


5૪% કઈ ૬૭&/% એનું ૬7૪ «/, 
કઈને દુ 5/૪ એવું %?% ન. 


//7*%?૮૮-? ૪૧૪% ર/ઝજે છે ૪, 
અ/%૦7? ૨૬/4/૪ એવું ૧?જ «/. 


ઇં જજ ૪/૨? છે «#/ર/ %રત;, 
57ઈ 6છછેર/૪ ૪૬ %જ/૬ ન/. 


ન/૪૪% ૯«/જે છેં % છુ/જેક/ €?, 
ક57ઈન ૪%%% એર જ?જ «/. 


૯/%૯? છ૦૬૭%/%, જજ ન જટ, 
ન કત 9૧% એનું 7/૯ ન/. 


%/&/જ? ૮૭/?%૧/ %/ ફર, 
અ/ઝે ૪૮% ક/% એનું ૪7૬ «/. 


૬/ફ૨/૪ર? /#/જેજક%*૬/૮ રઈ, 


૪/૪ ૪% કહછે૬/% એનું જ? ન/. 


જ/-૬૮/ ર જજન? એવ % છે, 
57ઈ /દેજ દુજ/% એનું %?૯ «/. 
%%નું “##/&/5 ૨૪/૪#%% છે, ૧૪% 


ન/ કઠ? %?૯/% એવુ જ?જ ન/. 


ગુલામ અબ્બાસ નાશાદ 


શિક્ષણ ક્ષેત્રે... 

9 યુંનિસેફની સહાયથી ભૂકંપના થોડા જ દિવસમાં 
બાળકોને માનસિક આઘાતમાંથી ઉગારવા ર#પ 'ક્લસ્ટર 
રીસોર્સ કમ ટ્રોમા રીલીફ કેન્દ્રો' ઊભાં કરયા જેમાં 
ગમ્મત સાથે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું. 

૦ શૈક્ષાણેક સત્ર ૧૧મી જૂને સમયસર શરૂ કરાયું. 
યુનિસેફના ૭૮૩૦ તંબુઓ ઉપરાંત ૨૦૫૧ હંગામી 
માળખાં ઉભાં કરવામાં આવ્યાં. 

૦ કુલ બેંતાલીંસ હજારથી વધુ પ્રાથમિક 
શાળાઓના વર્ગખંડની મરામતની કામગીરી પૂર્ણતાને 
આરે અને લગભગ પંદરસોની કામગીરી પૂર્ણ, સાડા 
પાંચ હજાર બાંધકામ હેઠળ. 

૦ પ્રાથમિક શાળાઓનું બાંધકામ / મરામત 
સમાજના સહયોગથી, ગ્રામીણ સાંમેતિઓ દ્વારા સંપ. 

* ૨૫૦થી વધુ માધ્યમેક / ઉ તર માધ્યમિક 
ને મરામત / બાંધકામની કામગીરી પ્રગતિ 

ઠળ. 

૦ રૂપિયા ૫૧ કરોડના ખર્ચે ૧૩ ઉચ્ચ શિક્ષણની 
સંસ્થો અને રૂ।. ૧૦૧ કરોડના ખર્ચે ૩૨૨ ટેકનિકલ 
શિક્ષણની સંસ્થાઓનું પુનર્માણ / મરામત, રૂ. ૪૦ 
પ ખર્ચે ભૂજ ઈજનેરી કોલેજનું પુર્નીનેમાણ, સ્વાયત્ત 
સંસ્થાનો દરજ્જો. 
રોજગારી ક્ષેત્રે... 

9 સરકારે ઉધોગ અને સેવા, ખેતી, કુટિર ઉદ્યોગ , 
અગરીયા, હસ્તકલા કારીગરો એમ વિવિધ વર્ગો માટે 
સહાયનાં જુદાં જુદાં પેકેજ જાહેર કર્યા. 

* લગભગ ૫૮,૦૦૦ ખેડૂતોને બીયારણ, ખાતર, 
જંતુનાશક દધવાઓ વગેરેની કૌટ્સ અપાઈ નેં 
૭૨,૦૦૦થી વધુ સિચાઈ અને ફૉષે માળખાઓ 
આપવામાં આવ્યાં. 

ક આઠ હજારથી પણ વધુ કારીગરોને તથા ત્રણ 
હજારથી વધુ હસ્તકલા કારીગરોને સાધનોની કીટ્સ 
આપવામા આવી, આ ઉપરાંત અઢાર હજારથી વધુ 
હંગામી વર્કશેડ્સ માટે સહાય. 

૦ સરકારે ફરતું ફંડ ઊભું કરી સંસ્થાઓ મારફતે 
ચાલુ મૂડી માટે સાત હજારથી વધુ લોકોને સહાય આપી. 

વા ક્ષેત્રે સોળ હજારથી વધુ એકમોને રોકડ અને 
લોન સબસીડી, ઉદ્યોગમાં ૩૫૮ એકમોને તથા ૮૦૦૦થી 
વધુ ઉઘોગ સાહસિકોને સહાય. 
માળખાગત સુવિધાઓને ક્ષેત્રે... 

* લગભગ પંદરસો ગામોમાં અને ૧૮ નગરોમાં 
ટૈન્કરો/પાઈપ દ્વારા તાત્કાલિક પાણી પૂરું પાડવામાં આવ્યું. 


* આટલા મોટા તુકશાન છતાંય અસરગ્રસ્ત 
વિસ્તારોમાં કલાકોમાં જ વીજળી પુરવઠો. શરૂ થઈ ગયો. 

કચ્છના ત્રણ પીવાના પાણીના બંધ અને કચ્છ- 
સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ર૪પ બંધનું તાત્કાલિક ધોરણે 
સમારકામ. 


પડ સેથશું થયું છે, 
કે મી કરવાનું ખાડી: પે કઝ 
"ખોલો અર્ધો ખાલી. છે... 
' ફેડ અ્થોભરેલો 
રે ક આપેઃ ટદ્િ-વર આધારે” 


પેણ “ટલું તો .ચોક્ફ્સ છે ” 

ડ્‌ આયોજન ઇર: ડે, ઝડ 
“વિશ્ાસેઃ અટલ જ; ડે ડ્ટ્ૂ્. 

ફેલો ક છ હને શ્ડુનો શાથ જ્‌ 
યામણું શરણ ઓનું સેજ્સે. જફ 
સકે એને રહેશે. 





૭ જી. ઈ. બી.નાં ૪૫ સબ-સ્ટેશન નવાં બંધાશે 
અને ત્રણ હજાર કી.મી,થી વધુ લાઈનો. મજબૂત કરાશે. 
૬ રૂ।. ૩૩૦ કરોડના ખર્ચે ૯૦૦ કી.મી. હાઈ- 
વે, ૫૭ મોટા બ્રીજ, ૧૧૫ નાના બ્રીજ અને ૧૮૬ 
ગરનાળાંને મજબૂત કરાશે. 
સમાજકલ્યાણ ક્ષેત્રે. 

૦ લગભગ ૪૦૦ અનાથ બાળકો માટે બાળક 
દીઠ રૂ।. ર લાખની ફીક્સ્ડ ડીપોઝીટ મુકવામાં આવી. 
અને માસિક ફા. ૫૦૦ની રોકડ સહાય એનાં પાલક 
માતા-પિતા માટે. 

૦ અનાથો, વિધવા અને વૃદ્ધો માટે રૂ. ૧૫ 
કરોડનું વિશિષ્ટ ભંડોળ ઊભું કરાયું. 

૦ લગભગ એક હજાર જરૂ[રેયાતમંદ વિધવાઓ. 
અને ૨૪૫ નિરાધાર વૃદ્ધોને પેન્શન મંજૂર કરાયું. 

9 પાંચ નગરોમાં બાળકોને મદદ માટે ખાસ 
હેલ્પલાઈન ઉભી કરાઈ જેથી જરૂ(રેયાતમંદ બાળકોને 
શોધી સહાય પહોંચાડી શકાય. 

* અનાથો માટે ત્રણ બાલ કુટીર અને ત્રણ 
બાલિકા કુટીર બંધાશે તથા ત્રણ વાનપ્રસ્થાશ્રમો બંધાશે 
જેમાંથી એકનો મ્રારંભ 

૦ અપંગોના [શેક્ષણ, તાલિમ તતા પુનર્વસન માટે 
૬ સંસ્થાઓ સ્થપાશે, ૪ 


આપણું ગુજરાત 
આગવું ગુજરાત 


હટ 





ફેબ્રુખરી ર૦૦૨ : ૨૮૦ 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વમાષા સલ્સ્તતી 


વર્ષ બારમું : અંક આઠમો માર્ચ : ર૦૦૨ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 





1તતંલ્ડા (6 રારા), રાધા લા 1101101) શણ? ધજા 2002 1551૫ 0971-6599 
1-1૯૯॥5૯્ઘં 10 [0031 71100૫1 ]૩10]083/11011 1.12€1€0 1૫૦. 188 1ર. 140. ઉ1/1₹196/2601 
દે ન સાસ. સ. --------:--0--9-તાત_તાકાાજક લઇ... .___.-.--૦૦૦. સ... ૭૪૦૦૦૦૦. ભતાતત-તાાનુઈન વ્યા ઉભા સટ નુલ બ ટ્ન જ. 





“.' શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂંટતાં લાગે છે 
તેટલી પણ શરીરને નથી લાગતી, જતનથી રાખીએ તો કાચનુ કંકણ દિર્ઘાયુ-નભી શકે. 


“મહાત્મા ગાધી (ગગાબેનને પત્રૉગ્તા ૫૨૩1) 





આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રત્તિકાર કરેતો રોગે પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અતે નિદાન ક્ષેત્ર એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ન્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધ્યુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 
ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔપધોથી સુશ્રુા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા, દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્રારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેરુ પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


«પ/લાઇઇ 
૬.0૯0 
[થા કઝા બ ણા છા] 


“ખન હાવર', મરખેજ ગાધીનગર હાઇ ૧, મેટેલાઈટ કાત રોડ, અમદાવાદ ૩/૦ ૦૧૫ 
ફોન (૦3૬) £930૧ €૦ (૦૦ વાઈન) ફશ્ત (૦૩૯) £૩૩ ૨૩ ૬૫ 2: 818.97 દદ્રઉ18-79615 0000 


ત્ક્ઝ્ડ્ 
ડે 
ડે 
રે 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


ઘર્વમાષા સસ્તી 


વર્ષ બારમું : અંક આઠમો માર્ચ : ૨૦૦૨ 


તંત્રી 
રમણલાલ જેશીં 





બટ્ટ 
અંક : આઠમો 


અનુક્રમ : માર્ચ ૨૦૦૨ 
અત્મારની હિસાખોરીનો કાયમી ઉકેલ શો 9 


સાપ્રત પ્રવાહો 

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનો ગૌરવ પુરસ્કાર 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી વિનતી 

'સજની'નો લોકાર્પણ સમારભ 

'ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર એક પરેશીલન'નો વિમોચન સમારભ 
ડો જયન્ત પાઠક કવિતા પુરમ્કાર 

મહેન્દ્ર દેસાઈનું દુ ખદ અવસાન 

સૂરદાસની કવિતાકલા ભાનુપસાદ પડ્યા 

સ્કિટ અને એકપાત્રી અભિનય એટલે શુ ? સુભાષ શાહ, મહેશા ચપકલાલ ર૮ 
ગઝલ મારેષમ ગઝાલા 


વર્ષ $ બારમું 


રમણલાલ ન્નેશી 
તત્રી 


ઈનામ ભગવતીંચરણ પાણિમ્રાહી 

અનુ ડૉ રેણુકા શ્રીરામ સોની 
યુરોપ-અમેરિકા-પ્રવાસના કેટલાક સસ્મરણો એમ જી પારેખ 
એક વૃદ્ધની વાસતી ઘટના ઉશનસ્‌ 
નિત નવા વટોળ પ્રીતિ સેનગુમા 
જતા તમે અનામી 
એવુય નથી કે ઘેર પાછા ફરવાની ઝખના નથી યૃશવત ત્રિવેદી 


સસ્કૃત ભાષાની મહત્તા ડૉ પી,વી અરુણાચલમ 


અનુ મુકુદભાઈ વ્યાસ, મધુસૂદન એમ વ્યાસ 


કેવો આનદ સુવર્ણા 
રંગ રાતડિયો દેવેન શાહ 
મારે એક એવુ શિલ્પ કડારવુ છે યશવત ત્રિવેદી 
જતમ-જંભનળા દેવેન શાહ 
'હેમચદ્રાચાર્ય-એક વિરલ-વિરાટ વિભૂતિ' અર્થપૂર્ણ સંપત્ન બળવત *ની 


કવિ શ્યામ સાધુને અજલિ જયત છ. ગાધી 'કુસુમાયુધ' 


વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ઢોપીવાળા 
સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા પ્રકાશ ચૌહાણ 'જલાલ',સુમંત રાવલ 
તારી યાદ જાગૃતિ દવે 
જે પકડી લીધ પાય મે તારા ઉશનસ્‌ 
ઈલમી ચલમ જયન્ત પાકક 
કવિ રાજેન્દ્રને એક પત્ર સ્વ રતુભાઈ દેસાઈ 
લેખે હતી જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ 


સળગ અંક : 


૧૪૦ 


૨૮૩ 


પૂ પા.૩ 
પૂપા૩ 


પૂપા૩ 
પૂપા૩ 


થિ. 


[5 


(૧) 


(૨) 





પ્રકાશક . રમણલાલ નશી, મૅનેજિગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્ેશ ફાઉન્ડેશન. ર, અચલાયતન સોસાયટી, 


સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જોશી, ૨, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, 


અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પ્રતિકૃતિ, છ, રયામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, ગુરુકુળ રોડ, 


મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : ૭૪૧૭૬૪૦, ૭૪૮૭૬૧૮ 


મુદ્રણસ્થાન :; ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. ફોન : ર૧૬ ૭૬૦૩ 


સુચનાઓ 


“ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 

“ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે. 
આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ ૧૫૦, વિદેશમાં 
(એરમેલ) રૂ। ૭૫૦, આજીવન પ્રોત્સાહક 
સભ્ય . રૂ। ૧,૫૦૦. 

'ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 
ટિકિટ ચોડેલુ જવાબી પરબીડિયું મોકલવું જરૂરી 
છે અન્યથા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ 
સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામા 
અપાય છે 

છૂટક નકલ ર્રા ર૫, પોસ્ટેજ સાથે 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનુ સરનામું : 
“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

નવરગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

ફોન . ૭૯૧૧૬૭૭; ૭૯૧૦૨૨૭ 
લવાજમો મનીઓર્ડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્રાફટથી મોકલવા 
બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ 


* “ઉદ્દેશ'ના લવાજ મો નીચેના સ્થળે પણ ભરી 


શકાય છે : 

વિજય મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

૬ર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
રેલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કલેકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન : ૨૧૩૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૪ 
મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇમેજ પબ્તિકેશન પ્રા. લિ. 

૧, ર, સેન્ચુરી બજર, પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આબાવાડી, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 

“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 





4 ર 
ક છ્‌ માચ ૨૦૦૨ 
દ ૪૧ ૫/% ૪7% 





અત્યારની દિંસાખોરીનો કાયમી ઉકેલ શો 


હમણાં ગુજરાતમાં વ્યાપક હિંસાખોરી મચી રહેલી આપણે જોઈ. આપણે જાણીએ છીએ કે સ્વાતંત્ય 
પછી ઘણાં કોમી રમખાણો થયાં છે. કદાચ એને માટે અંગ્રેજ અમલ કારણભૂત છે. અંગ્રેજોએ આઝાદી 
આપી - કહો કે આપવી પડી. પરંતુ તે સમયથી કોમી વિખવાદનું બીજ રોપાયું. ભવ્ય ભારતના હિદ્સ્તાન 
અને પાકિસ્તાન એ બે ભાગલા પહ્યા. કાળે કરીને એમાંથી હિન્દુવાદ પ્રગટ્યો અને બન્ને કોમો વચ્ચેનું 
વૈમનસ્ય વધ્યું. 

ભારતમાં અનેક કોમો વસે છે. હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ સર્વને ભાઈ-ભાઈ ગણવાની વાત થાય 
છે, પણ એ વસ્તુ માત્ર બોલવામાં જ રહે છે. ગાંધીજીનું નામ પણ આપણે રટીએ છીએ. એમ કહેવાય 
કે વટાવીએ છીએ. પણ આપણે તો એના એ જ રહીએ છીએ. ઊડાણથી જતાં આ વસ્તુનો સંબંધ ધર્મ 
સાથે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ધર્મની વાત જ્યાં ને ત્યાં થતી નેવા મળે છે. ધર્મનું જીવાતુભૂત તત્ત્વ 
પ્રેમ છે. પણ કાળે કરીને આપણે તત્ત્વમાંથી ખસી ગયા. અને ઔપચારિકતાના માહોલમાં આવી 
ગયા. હમણાં ડૉ. પ્રવીણ દરજી સાથે એક નાનકડો પ્રવાસ થયો. ત્યારે વસ્તીવધારાની વાત નીકળી. 
રસ્તામાં આવતાં અનેક મંદિરો જોઈ મેં કહ્યું, કે વસ્તીવધારા વિશે બહુ લખાય છે. પણ મંદિરવધારાનો 
સર્વે કરવા જેવો છે. 

આ પૃથ્વી એ પ્રભુના પ્રેમનો વિસ્તાર છે. પરમાત્મા જડ-ચેતન સર્વમાં વ્યામ છે. એક વાર શ્રી 
સુન્‍્દરમૂના દેખતાં મેં કોઈ વસ્તુ સહેજ તોછડાઈથી આઘી મૂકી. મને તેમણે કહ્યું કે એ જડ ગણાતી 
વસ્તુમાં પણ વિભુનો વાસ છે. આ પ્રસંગ મને યાદ રહી ગયો છે. જે દરેક મનુષ્યમાં આપણે પ્રભુને જેવા 
માંડીએ તો હત્યા કે ખૂનામરકીનો સવાલ જ ઊભો ન થાય. આપણા મનની ભ્રામક સ્થિતિને કારણે 
સર્વવ્યામ પ્રભુને આપણે નઈ શક્તા નથી. અને કોમવાદ આદિ દૂષણોનો આપણે ભોગ બનીએ છીએ. 
મને લાગે છે કે હિંસાખોરી કૃતક દષ્ટિમાંથી જન્મે છે. પ્રભુની લીલાને ન સમજતો મનુષ્ય આ પ્રર્કરનું 
વર્તન કરે છે. મુખ્ય બાબત મનને કેળવવાની છે. સમગ્ર જીવનની સાધના પણ એ જ છે. એ સાધનામાં 
પ્રજનન સ્થિર બને એ માટે વ્યવસ્થિત ઉપાયો યોજવા જોઈએ. છેવટને તબકે તો આ બાબત પ્રજાકીય 
કેળવણીની છે. જુદાં જુદ્દાં મંડળો અને સંસ્થાઓ સ્થપાય છે, પરિસંવાદો યોજાય છે, શિક્ષણસુધારણાની 
વાતો કરતાં આપણે થાક્તા નથી. પરંતુ જ્યાં સુધી આ પાયાની વાત ઉપર આપણે એકાગ્ર નહિ બનીએ 
ત્યાં સુધી હિંસા કે અમાનુષી વર્તન પ્રજામાંથી દૂર નહિ થાય. તાજેતરની હિંસાખોરીનો એ જ બોધપાઠ 
છે. પ્રભુ આપણને શક્તિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 

- રમણલાલ જોશી 


સાંપ્રત પ્રવાહો 





ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનો ગૌરવ પુરસ્કાર 
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીની પ્રેસનોટ જણાવે છે કે 
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર દ્વારા પ્રતિવર્ષ મૂર્ધન્ય 
સાહિત્યકારને ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યના ઉત્કર્ષ અને 
વિકાસમાં પોતાનાં સર્જન, વિવેચન કે સંશોધન દ્વારા સુદીર્ઘ 
સાહિત્યસેવાઓ અને તેભના નોંધપાત્ર સાહિત્યિક પ્રદાન 
બદલ સાહિત્યિક ગૌરવ પુરસ્કાર અર્પણ કરવામાં આવે છે. 

આ વર્ષે સુપ્રસિદ્ધ વિવેચક ડૉ. રમણલાલ જોશી, 
અને જાણીતા વાર્તાકાર, નવલકથાકાર, વિવેચક શ્રી રઘુવીર 
ચૌધરીને આ સ્ાહિત્યપુરસ્કાર અર્પણ કરવાનો નિર્ણય 
કરવાર્માં આવ્યો છે. 

તા. ૨૧-૩-૨૦૦૨ ને ગુરુવારના રોજ સાંજે ૬ કલાકે 
ભાઈકાકા ભવન, લૉ ગાર્ડન, અમદાવાદમાં જાહેર કાર્યક્રમ 
યોને બંને સાહિત્યકારોને પ્રત્યેક ને ફૂ. ૨૫૦૦૦/-નો પુરસ્કાર, 
શાલ અને સન્માનપત્રથી અકાદમીના પ્રમુખ ડૉ. ભોળાભાઈ 
પટેલના વરદ હસ્તે સન્માનવામાં આવશે. 

આ વર્ષે ગિજુભાઈ બધેકા સુવર્ણચંદ્રક શ્રી જીવરામ 
જોશીને અને શ્રી ક. મા. મુનશી સુવર્ણચંદ્રક શ્રી ધીરેન્દ્ર 
મહેતાને અર્પણ કરવામાં આવશે, 

“શક્તિ - રાષ્ટ્રીચ પરિસંવાદ 

માનવ સંસાધન મંત્રાલય, નવી દિલ્હી અને અંગ્રેજી 
વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે 'શક્તિ : 
ભારતીય સ્ત્રીની દેવી / દાસીથી વ્યક્તિ / શક્તિ સુધીની 
યાત્રા' એ વિષયક તારીખ ૨૩ અને ર૪ ડિસેમ્બર ર૦૦૧ના 
રોજ અમદાવાદ ખાતે રાષ્ટ્રીય પરિસંવાદનું આયોજન કરવામાં 
આવ્યું હતું. 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી વિનંતી 

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના એક મંત્રી શ્રી રવીન્દ્ર 
પારેખ સાહિત્ય પરિષદની પ્રવૃત્તિઓમાં સહભાગી થઈ શકાય 
તે માંટે પરિષદના આજીવન સભ્ય થવા માઠે સાહિત્યરસિકોને 
અને સંસ્થાઓને અનુરોધ કરે છે. 

“સજની'નો લોકાર્પણ સમારંભ 

' શ્રી દિનેશ દેસાઈના પુસ્તક 'સજની'નો લોકાર્પણ 
સમારંભ તા. ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦રના રોજ નવભારત સાહિત્ય 
મંદિર દ્રારા અમદાવાદ મિલમાલિક મંડળના આત્મા હૉલમાં 


માર્ચ ર૮૨. 


૨૦૦૨ 





તંત્રી 


યોજ્યો હતો. પુસ્તકનું વિમોચન મ%ર મહાજન સંઘના 
કાર્યકારી પ્રમુખ શ્રી અમથાભાઈ દેસાઈએ કર્યું હતું, મુખ્ય 
મહેમાન તરીકે પ્રો. પ્રિયકાન્ત પરીખે વક્તવ્ય આપ્યું હતું. 
અધ્યક્ષસ્થાને શ્રી રમણલાલ જોશી હતા. પુસ્તકના લેખક 
શ્રી દિનેશ દેસાઈએ પ્રસંગોચિત વક્તવ્ય કર્યું હતું. કાર્યક્રમનું 
સંચાલન શ્રી મોરલી પટેલે કર્યું હતું. કાર્યક્રમ સારો થયો. 
“ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર : એક પરિશીલન'નો 
વિમોચન સમારંભ 

હૉ. સુદર્શન જૈન દ્વારા હિન્દીમાં લખાયેલા 
'ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર : એક પરિશીલન'ના પ્રા, અરુણ જોશી 
દ્વારા થયેલ અનુવાદના પુસ્તકનો વિમોચન વિધિ તા. ૧૯- 
૨-૨૦૦૨ના રોજ પ્રિ. ડુટ્ટીના હસ્તે સંપન્ન થયો હતો. 
ડૉ. જયન્ત પાઠક કવિતા પુરસ્કાર 

શ્રી જયન્ત પાઠક કવિતા પુરસ્કાર બે વર્ષના 
સમયગાળામાં પ્રગટ થયેલા ઉત્તમ કાવ્યસંગ્રહને આપવાનો 
છે. અમે કવિઓ, પ્રકાશકો અને કાવ્યરસિકોને વિનંતી કરીએ 
છીએ કે ૨૦૦૦ અને ર૦૦૧માં પ્રગટ થયેલા કાવ્યસંગ્રહોની 
બે નકલો નીચેના સરનામે સત્વરે મોકલી આપશો, જેથી 
નિર્ણય કરવા માટે અનુકૂળતા રહે. 

સરનામું : મંત્રી, શ્રી જયન્ત પાઠક પુરસ્કાર સમિતિ 

એમ.ટી.બી. આર્ટ્સ કૉલેજ, 

અઠવા લાઇન્સ, સૂરત-૩૯૫૦૦૧ , 
મહેન્દ્ર દેસાઈનું દુઃખદ અવસાન 

ગાંધીવાદી વિચારક અને ગાંઘી આશ્રમના અધ્યાપક 
વાલજી ગોવિન્દજી દેસાઈના પુત્ર શ્રી મહેન્દ્ર દેસાઈનું તા. 
૧૦ ફેબ્રુઆરી ર૦૦રના રોજ પુણે ખાતે એમનાં સુપુત્રી ડૉ. 
ઉષા સુન્દર રાજન્‌ને ત્યાં દુ:ખદ અવસાન થયું છે. તેમનાં 
પત્ની સ્વ. વનમાળાબહેન પણ ગાંધીવાદી નરહરિભાઈ 
પરીખનાં પુત્રી હતાં, સ્વ. વનમાળાબહેને નરહરિભાઈ, 
મહાદેવભાઈનાં ચરિત્રો લખેલાં અને “ગાંધીના આશ્રમો', 
'બાળઉછેરની બાળપોથી', 'શાંતિનિકેતન' વગેરે પુસ્તકો 
પણ આપ્યાં હતાં. ઉષાબહેન આદિ કુટુંબીજનોને 
મહેન્દ્રભાઈના અવસાનનું દુ:ખ સહન કરવાની પ્રભુ શક્તિ 
અર્પે અને તેમના આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના, 


ઉદ 


સૂરદાસની કવિતાકલા 





આપણા પ્રાચીન-મધ્યકાલીન કવિઓની ઉત્તમ 
રચનાઓ માટે સ્વ. બ. ક. ઠાકોરે “ત્રીજા લોચનની 
પ્રસાદી' સંજ્ઞા યોજીને તેને નવાજી છે. આ ત્રીજું 
લોચન તે સર્જનાત્મક પ્રતિભાનું. અભિનવગુમ તેને 
'અપૂર્વવસ્તુનિર્માણક્ષમા' શક્તિ કહે છે. એવી કૃતિઓ 
ભાવપરિવેશ અને કવિકર્મ ઉભયનો સમુચિત સમન્વય 
સિદ્ધ કરતી હોય છે. કોઈ પણ યુગ, રાષ્ટ્ર કે ભાષાનો 
કવિ એવું, સૌન્દર્યકલાનું અક્રેત દાખવતો લાગે છે. 
હિન્દી વિવેચના એને 'ભાવપક્ષ અને કલાપક્ષની વિરલ 
એકતા' રૂપે જુએ છે. ભાવસંવેદનની આસ્વાઘતા 
અને કવિકર્મનું કૌશલ એમાં બહુધા અનાયાસ પ્રગટી 
આવતું પ્રતીત થાય છે. ત્યાં વર્ણ, પદ, પદાન્વય અને 
પંક્તિની લયબદ્ધતાથી માંડીને સમગ્ર રચનાના નિબન્ધનમાં 
સહજ રમણીયતા અનુભવાય છે. કાવ્યોપકરણોના 
કોઈ પણ ધોરણે - કક્ષાએ એ રચનાઓ સહદયને 
સંતર્પક નીવડે છે. ર 

આપણે ત્યાં સ્વ. કનૈયાલાલ મુનશીએ મધ્યકાલીન 
ભક્તિકવિતાસાહિત્યમાં કલાકારને જેવાનો પ્રયાસ 
કયો છે. તેઓ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના કેટલાક 
કવિઓ અને દયારામની રચનાઓમાં ઉત્તમ કોટિનું 
કવિકર્મ જુએ છે, આથી એ સૌને કલાકાર તરીકે 
નવાજે છે. આ એક આધુનિક ગણી શકાય એવો 
દષ્ટિકોણ આજે આપણને લાગે છે. એમની વાત 
સાચી છે.. કાવ્યવિષય ગમે તે હોય, પણ કવિકર્મ કે 
કાવ્યનિર્માણકલા જ્યારે કૌંશલપૂર્વક યોન ત્યારે તેને 
કલાકારની સર્જકતરૂપે નવાજવી ઉચિત ગણાય. 
આજે જ્યારે આપણે માલામેં, પૉલ વાલેરી કે પ્રતીકવાદી 
કવિઓના પ્રભાવ હેઠળ લખાતી ગુજરાતી કવિતામાં 
કવિકર્મનું વિશિષ્ટ ગૌરવ કરીએ છીએ, ત્યારે મધ્યકાલીન 
કવિતાને આ દષ્ટિએ, એની ક્ષમતો”પ્રમાણે, પણ 
જોવામો અભિગમ આપણને અવશ્ય ગમે. કેવળ 
કવિતા ([ઝ1€ [૦૦1૫)/)ની સંકલ્પના નિરાળી છે, 
ર૮૩ 


માર્ચ ૨૦૦૨ 





ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા 


પ્ણ એ કવિઓને કાવ્યત્વના માપદંડોથી મૂલવવાથી 
ચારુતાનાં નૂતન પરિમાણો એમાંથી પ્રામ થવાનો 
સંભવ છે. સૂર, તુલસી, નરસિહ, મીરાં આદિ ભક્તજનો 
હતાં, એ પ્રથમ સ્વીકારવું ઘદે, પણ એમની રચનાઓમાં 
જો અનાયાસ રમણીય રૂપસૃષ્ટિ ઊઘડી આવતી હોય 
તો અવશ્ય એનાથી દંગ થઈ જવાય છે. 

આ સંદર્ભમાં સૂરદાસજીની કવિતામાં ભક્તિ અને 
કવિત્વશક્તિ બેયનો અત્યંત મનોહર સુમેળ સધાયેલો 
છે. કૃષ્ણની રૂપમાધુરીનું ગાન કરતાં કવિ જ્નણે ક્યારેય 
તુષ્ટ થયા નથી !! - 'ભ્રમરગીત' માં જેમણે ઉદ્ધવગોપી- 
સંવાદ દ્વારા જ્ઞાન અને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિને સામસામે 
મૂકીને ભક્તિનો વિજય સ્થાપતાં રોમહર્ષ અનુભવ્યો 
છે. ભક્ત કવિ સૂરદાસની કવિતા બહુધા ભાગવતનાં 
ભાવપરિવેશનું પદકવિતામાં થયેલું પુનર્નિર્માણ છે ! 
એમનાં વિનયનાં પદ જુઓ કે પછી યશોદ્દાવિલાપ , 
ગોપીવિરહ કે ભમ્રરગીત લો; ભાવસંવેદનની ઉત્કટ 
અભિવ્યક્તિથી એ હૃદયસ્પર્શી બન્યાં છે. આ ઉત્કટતા 
શાથી સધાય છે એનું વિશ્લેષણ કરતાં એમાંના 
ઉચ્ચકોટિના કવિકર્મનો સદ્ય પરિચય થાય છે. 

સૂરદાસનાં પદોમાં સંવેદનને તિર્યક્‌ છટા અર્પતી 
અલંકારની ચારુતા છે. એમાં રૂઢ અલંકારપ્રયોગ તો 
છે, પણ કોઈ વાર કલ્પનાબળે સર્જાતા નાવીન્યથી 
એમાં વેધક ભાવપ્રકર્ષ સધાય છે. એમના અલંકારો 
આગંતુક નથી, પણ બહુધા કવિસંવેદનનો જ એક 
અંશ બની રહે છે. એક પદમાં બાંકે બિહારી શ્યામ 
તરફ ધસતા ગોપીવૃન્દનું આલેખન છે. કૃષ્ણ તરફ 
મંડાયેલી એ સૌની દષ્ટિ, એમનાં ચિત્ત આદિનું વર્ણન 
કરતાં કવિએ જે સરૂપક ઉત્પ્રેક્ષાનો પ્રયોગ કર્યોં છે, 
એમાંનું કલ્પનાલાવણ્ય કવિની સર્જકતાનો ઉન્મેષ 
બની રહે છે : 

થિતવજન રોડેહું ન રહ, 

રય/% સુન્દર (સેન્જુ સનક સરિત ઉમંગ બહી. 


બટ્શ 


શ્યામસુન્દરરૂપી સમુદ્ર પ્રતિ જાણે કે ગોપીઓરૂપી સરિતાઓ 
ધસી રહી છે - એવું રૂપક રૂઢ્રુચિ ભાવકને સધ ગમશે, 
પણ શ્યામવર્ણ કૃષ્ણ - શ્યામ જલથી ઊછળતો સિન્ધુ 
અને ગૌરવર્ણી ગોપીઓ જેવી શ્વેતસલિલા સરિતાઓના 
રંગને ચાક્ષુષ કરી રહેતો સહૃદય તેમાં અવશ્ય ઇંન્દ્રિય- 
ગોચર કલ્પનનો પણ આસ્વાદ કરી શકશે. 'રોકેહુ ન 
રહી' ની વિવશતા પણ અજસ્ન સરિતાપ્રવાહમાં વ્યંગ્ય 
બને છે. ત્યાં આકર્ષણનું પણ સૂચન છે. સરિતાઓ 
માટે સાગર અંતિમ ગંતવ્યસ્થાન છે, તેમ જીવાત્મારૂપ 
ગોપીઓ માટે પણ શ્યામ પ્રભુ અંતિમ મિલનનો આધાર 
છે, સાયુજ્યભક્તિનો ત્યાં અનુભવ શકય છે. પંક્તિમાં 
પ્રયોજયેલી લલિત કોમલ શ્રુતિઓનું સૌન્દર્ય એને નાદ- 
માધુર્ય બક્ને છે, તો સ, ૬, ૨, ધ - નો વર્ણવિન્યાસ- 
લય સૌન્દર્ય સિદ્ધ કરી આપે છે. એમાં સંગીતમયતા 
પણ છે. 

સૂરદાસજીના અલંકારોની બીજી એક વિશેષતા 
એ છે કે એ કેવળ અલંકાર ન રહેતાં કેટલીક વાર દશ્ય, 
શ્રાવ્ય, સ્પર્શ્ય જેવાં કલ્પનો બની જતાં હોય એવું 
લાગે છે. સામાન્યતઃ રૂઢ અલંકારપ્રયોગમાં દશ્યગુણ, 
નાદમાધુર્ય અને અર્થચમત્કૃતિ હોય છે. એનું બળ 
મુખ્યત્વે વક્રોક્તિ, અતિશયોક્તિ કે અર્થાન્તરન્યાસમાં 
પ્રગદે છે, પણ અલંકાર જ્યારે સમર્થ કવિની સર્જક 
કલ્પનાનો આવિષ્કાર હોય ત્યારે ઇેદ્રિયગોચર સૌદર્ય 
તેમાં નવું પરિમાણ દાખલ કરે છે. સ્વ. ડોલરરાય 
માંકડે અલંકારની વ્યંગ્યતા નિમિત્તે પ્રગટતી આવી 
સર્જક કલ્પનાનો ઉચિત મહિમા કર્યો છે. સૂરદાસજી 
જ્યારે પ્રકૃતિ-વર્ણનની રચનાઓમાં વસંતની શોભાનું 
આલેખન કરે છે, ત્યારે એક પદમાં ખીલેલાં હ્ુમો વચ્ચે 
લાલભડક કેસરિયા પલાશનું ઇેદ્રિયગ્રાહ્મ ચિત્ર અંકિત 
કરે છે, એ ત્યાં માત્ર ઉત્પ્રેક્ષાનું વિસ્મયચિત્ર બનવાને 
બદલે એક મનોહર દશ્યકલ્પના રૂપો આપણા ચાક્ષુષ 
અનુભવને સધ જગ્રત કરી રહે છે. 

ઠુંરગણગધ્યપલ/સ જર ઝુટિત અહિ ન#ઈ. 

બધાં વૃક્ષોની મધ્યમાં ખીલેલી પલાશમંજરીઓ 
તો જાણે ભડકેલી આગ જોઈ લ્યો | આ કાવ્યપંક્તિ 
સધ્ય આપણી દર્શનેન્દ્રિયના અધ્યાસ (ત5૩૦૦ત્|011)ને 
જાગ્રત કરી દે છે. વસંતના આછ । ઉષ્માભર્યા આતપના 


માર્ચ ર૦૦૨. :* ૨૮૪ 





અનુભવ સાથે પણ એ સંયોન્ય છે અને આપણે 
કેસૂડાનાં ફૂલોને સળગતા અગ્નિપુંજ રૂપે જોવા લાગીએ 
છીએ. જેકે સર્વત્ર એમનો અલંકાર કલ્પન બને છે, 
એમ કહેવાનો આશય નથી, પણ એમાંનો ચિત્રગુણ 
આપણને પાત્ર, પરિસ્થિતિ કે પદાર્થને મૂર્તરૂપે જોવાની 
ભૂમિકા રચી આપે છે. કવિના પદ “જસોદા હરિપાલનૈ 
ઝુલાવે' માં પારણામાં સૂતેલા બાલમુકુન્દની આંખ 
ઘડીક મીંચી જવાની અને ઘડીક હોઠ ફરકાવવાની 
ચેષ્રાનું શબ્દચિત્ર અત્યંત બારીકાઈથી દોરાયું છે. 


કબહૂ પલક હરિ મુંદિ લેત છૈ, 


કબહ અધર ટૃરાવે, 

- અહીં સ્વભાવોક્તિનું ચિત્ર બાલચેષ્ટા દ્રારા 
અંકિત થાય છે, પણ કવિએ આ ડયાં ચક્ષુઓથી 
નિહાળ્યું હશે 7 સૂરદાસજી તો પાત્રનાં સજીવ નયનોનું, 
પ્રેમથી પુલકિત શરીરનું અને ચમકતાનાં લલાટનું પણ 
ઝીણું આલેખન કરે છે ! અરે, પ્રકૃતિવર્ણનમાં આષાટ્ઠી 
શ્યામ મેઘઘટા વચ્ચે શ્વેત બગલાંની હારનો વિરોધ પણ 
એમની નજરે ચઢી જાય છે : 


ગગન ઉઠી ઇટ કાર, તમે ભગપઠતે ન્યારી ન્ય . 

આ બધું એમણે નજરોનજર જેયું હશે ? 
સૂરદાસજના જીવનચરિત્રને લખનારા નોંધે છે કે તેઓ 
ખરેખર જન્માંધ નહિ હોય, પછીથી અમુક વર્ષે તેમણે 
લોચન ગુમાવ્યાં હશે. એક દંતકથા પ્રમાણે તો સૂરદાસે 
પોતે જ પોતાનાં નયનોના દીપ બુઝાવી દીધા હતા ! 
સંપૂર્ણ અંતર્મુખ થવામાં નેત્રો અવરોધરૂપ લાગતાં 
મોટી વયે કવિએ આમ કર્યું ફશે એમ પણ કહેવાય 
છે. ગમે તેમ, પણ બહિર્જગતને આટલી ઝીણવટથી 
જોનારને કોણ જનમાન્ધ કહેશે ? હિન્દી વિવેચકો તો 
સૂરદાસજને માટે માર્મિક રીતે કહે છે : “વિશાલ 
આંખોવાલા અન્ધા !' તેમાં ઘણું તથ્ય છે. _ _ 

'ભ્રમરગીત'માં એક સ્થળે પોતાના પ્રિય શ્યામ નું 
દર્શન કરીને ગોકુળ આવેલા ઉદ્ધવની આંખોને ગોપીઓ 
ટીકીટીકીને નિહાળી રહે છે ! આમ કરવાનું કોઈ 
પ્રયોજન 7 ઉદ્ધબ પણ વિસ્મિત થાય છે. ત્યારે 
ગોપીઓના વળતા ઉત્તરમાં એનો ઘટસ્ફોટ થાય છે : 


બટ્ટ 


ઉદ / અજ અ/જ ભઈ બડભ#, 

જિન અ/ખિચન તુજ ₹૫૮/% /વેલર્ડ 

તે અખિય/ હજ ૯/ઝ / 

કવિએ ગોપીઓની કૃષ્ણદર્શનની ઝંખનાનું તો 
તીવ્રપણે સૂચન કર્યું જ છે, પણ સ્થળસમયનું પરિમાણ 
પણ કેવું ઘટાડી નાખ્યું છે ! ગોપીઓ કહે છે : ઉદ્વવજી, 
તમારી જે આંખોથી શ્યામ ન્ેવાયા છે, તે જ આંખો અમને 
જોઈ રહી છે. અમે ધન્ય થયાં ! જણે કે તમારી આંખો 
જોતાં જ અમે કૃષ્ણની તદન સમીપ છીએ એવુ લાગે 
છે ! - ઉદ્રવની આંખોના દષ્ટિપાતથી જ ગોપીઓ પોતાને 
બડભાગી માને છે. કવિ હજ આગળ વધીને કૃષ્ણ-ગોપીઓ 
વચ્ચેનું અંતર કેમ ઘટી ગયું તેનો પણ રમણીય ખુલાસો 
કરે છે. ત્યાં ધ્રાણેન્દ્રિય અને સ્પર્શેન્દ્રિયના અધ્યાસો નગ્રત 
કરીને કવિ એક સુંદર કલ્પન યોજે છે : 

જેસે સુમન બાસ લં આવત પવન મઉ્‌પ અનુર/ગ. 

જેમ પવનભ્રમર દૂર દૂરથી પુષ્પની સુગંધ લઈને 
આવે તેમ તમારી આ આંખો તમે કનૈયાને ન્નેયો 
ત્યારની ઝલક લઈને અમારી પાસે આવે છે ! અહીં 
અતિ સૂક્ષ્મ એવો ઇંદ્રિયાનુભવ (50150177 
€72૩૯11૦1106) સૂચિત છે. જેવો સૌરભનો અનુભવ 
થાય એવો જ દૂરના એ પુષ્પનો અણસાર પામી 
શકાય છે, તેમ અહીં ઉદ્રવની આંખો જ્વેતાં જ 
ગોપીઓ સમક્ષ શ્યામની છબિ રચાઈ ન્ય છે ! 
આજનો કવિ પણ એની નવતર શૈલીમાં લખે છે : 
“ફૂલોનો પયગામ લઈને / આવે છે મારી પાસે / 
ફોરમનો ખેપિયો !' જુદા જુદા સમયસંદર્ભના કવિઓ 
પોતપોતાની રીતે આ પ્રકારની ઇેદ્રિયગોચરતાને કેવા 
આલેખી રહેતા હોય છે ! સૂરદાસજીની ઉપરની 
અભિવ્યક્તિમાં હધ કવિકર્મનો સધ પરિચય થઈ 
જાય છે. 

એક સ્થળે શરદત્રકતુના વર્ણનમાં શરદની 
શોભા વર્ણવતાં એવું ઇંદ્રિયગ્રાહ્મ નિરૂપણ કરે છે 
કે એ લગભગ સ્પર્શ-કલ્પનની લગોલગ પહોચી 
જય છે. 

અજ નિશિ શોભિત શરદ સુહાઈ, 

₹/તલ મન્દ પવન બહે રોમરોક સુખદાઈ. 
૨૮૫ 


માર્ચ ૨૦૦૨ 





અહીં પ્રથમ પંક્તિમાં કથન છે, પણ બીજી 
પંક્તિનું વર્ણનાત્મક આલેખન '“બ્ૈ' ક્યારૃપ અને 
'રોમરોમ સુખદાઈ'માં “રેમ'નું પુનરાવર્તન તથા “સુખદાઈ” 
જેવું ક્રિયાપૂરક સમીરસ્પર્શે થતા સુખાવહ રોમાંચનો 
આપણો પૂર્વાનુભવ જગ્રત કરી દે છે. ગઆથી એ સ્પર્શ- 
કલ્પન થવા ન્ય છે. 

સૂરદાસનો વત્સલ રસ વિશ્વસાહિત્યમાં માગ 
મુકાવે તેવો છે. તેઓ વત્સલ રસના સમર્થ કવિ છે 
પરંતુ એમાં પણ નર્મમર્મ, કટાક્ષ, વ્યંગ અને વકોક્તિનો 
પ્રયોગ એમની કાવ્યકલાનો ધૌતક એવો આસ્વાધ 
ઉન્મેષ છે. એમાં શબ્દલાઘવથી વેધકતા પ્રગટી ઊઠે 
છે. પ્રેમવિભોર અને શ્યામની છબિથી મુગ્ધ એવી 
ગોપીઓને નિરાકાર-નિર્ગુણનું તત્ત્વટૂપણું ગમતું નથી. 
તેથી ઉદ્વવની ગૂઢ જ્ઞનવાણીનો કંઈક ઉપહાસ કરતી 
કહે છે : 

નિઝુણ ડીન દેસકો બાસ? ? 

કી હૈ જનક, જન” કો કહિયત, 
કો ઇસ 7 

ટેર/ બરન, ભૈસ હૈ ડસ, કો રસ મે અભિલ(% 7 

“'ઉદ્રવ, કહો તો ખરા, આ તમારો “નિર્ગુણ' 
કયા દેશનો વાસી છે ? એનાં માતાપિતા કોણ ? એનો 
વર્ણ અને વેશ કેવા છે ? એ વળી કોણ છે ? એનો 
કાંઈ પરિચય આપો - ખોટી મજાક કરો નહિ !'' અહીં 
નિર્ગુણને અત્યંત માર્મિક રીતે ઉપાલંભ અપાયો છે - 
ઉપહાસપાત્ર બનાવાય છે. અલબત્ત, એમનું કહેવાનું 
તાત્પર્ય તો એ જ છે કે અમે માત્ર જસુમતીસુતને 
ઓળખીએ, જેનો શ્યામ વર્ણ છે અને પીતાંબર 
પહેર્યા છે. સગુણની રમણીય સ્થાપના કવિ કરી રહે 
છે. અહીં વ્યંગવ્યંજિત એવું મર્માળુ હાસ્ય સૂરદાસની 
રસિકતા દાખવે છે. આવાં પદોમાં કેવળ પૌરાણિક 
સંદર્ભ છે, એ સિવાય પ્રસંગ, પાત્ર, ભાવસ્પન્દ - 
એ સર્વમાં સૂરદાસની પુનર્નિર્માણની શક્તિ સોળે 
કળાએ ખીલતી જણાય છે. 

કાવ્યતત્ત્વવિદ્‌કુન્તક વક્રોક્તિની વિભાવનામાં શબ્દ 
અને અર્થની પરસ્પર સ્પર્ધાને કારણે જન્મતા જે સૌન્દ્ર્ય- 
તત્ત્વની વાત કરે છે, તે સૂરદાસની કવિતામાં વારંવાર 
પ્રતીત થાય છે. એમાં વર્ણ, ૫૬ અને વાક્યની વિચ્છિતિનો 


બ્ટ્શ 


કાંન નર, 


અનુભવ થાય છે. ગોપી ઉદ્રવને કહે છે : 'ઉધો, મન 
નહીં હાથ હમારે / રથ ચઢાઈ હરિ સંગ ગયે / મથુરા 
જબ સિધારે !' અરે ભાઈ, કાંઈ મન તે કાંઈ થોડાં પંદર- 
વીસ હોય? 'ઉધૌ, મત ન ભયે દસ-વીસા / એક હૂતો 
સો ગયો હરિસંગ !' અમારી પાસે તો એક જ મન હતું 
અને તે તો હરિ સાથે જતું રહ્યું ! હવે અમે શું કરીએ ? 
શું વિચારીએ ? - અહીં મનની વિશેષ સંખ્યા નિર્દેશવાની 
કલ્પનામાં ચમત્કૃતિ છે. પછી એને એકમાં સમેટીને તે 
તો હરિસંગ જતું રહ્યું એવું નિવેદન કરી અમે તો હવે 
જાણે મન વગરનાં જ બની ગયાં છીએ એવું સૂચન થતાં 
વળી ચમત્કૃતિ દાખલ થાય છે ! કવિ ચિત્તવૃત્તિનાય ગુણાકાર 
ભાગાકાર કરીને વિશિષ્ઠ કવિકર્મ દાખવી ગયા છે, એમ 
કહેવું જેઈએ. આમ જેવા જઈએ તો અહીં વિનોદ-વ્યંગ 
જ છે. સૂરદાસની ભક્તિકવિતામાં વત્સલ શૃંગાર સાથે 
આ પ્રકારનાં હસી-મજાક-વિનોદ આલેખન પામતાં એક 
નેષું પારિમોપ્ણ જેષો મેળે છે. ખરેખર તો સૂરદોસજએ 
પોતાના ભક્તિમતને દર્શાવવા ઉદ્ધવ - ગોપીસંવાદ નિમિત્તે 
સગુણ ભક્તિની રમણીય રીતે સ્થાપના કરી છે. 
દીર્ઘાયુ સૂરદાસની કવિત! '“ગીતિકાવ્ય' પ્રકારમાં 
લખાયેલી છે. ગીતિકાવ્યમાં ગેયતાની હંમેશાં અપેક્ષા 
રહે. આથી કવિનાં બધાં પદો માત્ર ગેય નહિ, પણ 






શ્રી હેમંતભાઈ દવે 

શ્રી દિનેશ આર. દેસાઈ 

ડૉ. રમેશ ૨. દવે 

ફાધર વર્ગીસ પૉલ એસ. જે. 


શ્રી બિહાગ હરિશ્રંદ્ર જેશી 
ડૉ. નગીન જી. શાહ 
શ્રી રાજેન્દ્ર પટેલ 


સિ ૯૩૦૯૬૬૦૨ % (૪ ક 






૧૧, શ્રી જયેશ એન, નાયક 


માર્ચ ૨૦૦૨ ર૮૬ 


“ઉદ્રેશ'નાં નવાં આજીવન પ્રોત્સાહક સભ્યો 


મુનિશ્રી ભુવનચંદ્રવિજયજી મહારાજ 


શ્રીમતી વીણાબેન મુકેશભાઈ પટેલ 


૧૦. પ.પૂ. સદ્ગુરુ શાસ્ત્રી શ્રી માધવપ્રિયદાસજી સ્વામી 


શ્રી આર્જવકુમાર પી. આઝાદ 


સુગેય છે. એમનાં પદોની સંરચના બહુધા એ 
પ્રકારની છે કે એમાં પ્રથમ એક લઘુ પંક્તિ ઉપાડ 
કે પ્રારંભ રૂપે આવે છે. પછીની પંક્તિઓના પ્રાસ 
એ પંક્તિના અંત્ય શબ્દ સાથે પરોવાતા રહે. એમનું 
પ૬ પણ મોટે ભાગે ત્રણ કે ચાર અંતરાનું અર્થાત્‌ 
છ કે આઠ પંક્તિનું હોય છે. અમુક લઘુ પદો તો 
માત્ર થાર પંક્તિનાં પણ છે. એમનાં પદોની પ્રારંભિક 
પંક્તિ ભારે ચોટદાર હોય છે અને એમાંથી આખું 
પદ ભાવવલયો રચતું વિકસે છે. જેમ કે, “દેવકી 
મન-મન ચકિત ભઈ', 'ગોકુલ પ્રગટ ભયે હરિ 
આઈ', “જસોદા હરિ પાલને ઝુલાવૈ'. _ 

“મૈયા, મોહિ દાઉ બહુ ખિજ્યૌ', 'રાધા, યે 
ઢંગ હૈ રી તેરે' આવી આકર્ષક પંક્તિઓથી પ્રારંભાતાં 
પદ્યો પછી વર્ણનચિત્રો સાથે ભાવનિરૂપણ થતું હોય 
છે. સીધાં સંબોધન-ઉદબોધનથી શરૃ થતાં પદોમાં 
સવાદનું વત્ત્ત ભાષચેટટા સાખે રજૂ અત ઈપત્‌ 
નાટ્યાલ્મકતાનો પણ આસ્વાદ મળે છે. મૈથિલી 
વાણીનો મધુર સ્પર્શ એમાં છે. સંસ્કૃત તત્સમો પણ 
એમનાં પદ્દોમાં ગરિમાયુકત પદાવલી સિદ્ધ કરે છે. 
સૂરદાશની કવિતાકલા વ્યુત્પત્ન ભાવકોને પ્રસત્ર કરે 
છે અને મુગ્ધ રસિક ભક્તોને વશ કરે છે. 





મોટી ખાખર) 


( 

(પૂણ 

( 
(અમદાવાદ) 
(અમદાવાદ) 
(સાયણ) 
(બોઢાદ) 

( 
(અમદાવાદ) 
(છારોડી) 

( 
( 


ગાંધીનગર) 


સ્કિટ અને એકપાત્રી અભિનય એટલે શું ? 


પ્રાસ્તાવિક : 

ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને અન્ય યુનિવર્સિટીઓ 
પણ દર વર્ષે લલિત કલાઓ સાથે સ્કિટ, માઇમ અને 
એકપાત્રી અભિનયની સ્પર્ધા/પસંદગીનું આયોજન કરે 
છે. વિદ્યાર્થીઓના સર્વાગી વિકાસ માટે આ બધી જ 
પ્રવૃત્તિઓ માત્ર હિતાવહ જ નહીં, અનિવાર્ય પણ છે. 
પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે આ સમગ્ર પ્રવૃત્તિ માત્ર 
ઔપચારિક બનીને જ રહી ગયેલી છે. વર્ષોથી આ 
લઢણ ચાલી ઔવે છે માટે ચલાવવી અથવા તો છૂટકો 
નથી માટે ચલાવવી એવા વલણથી જ વર્ષમાં ચાર-પાંચ 
દિવસ માટે આ વિધિ કરવામાં આવે છે. 

અમને અનેક વખત આ સ્પર્ધાઓમાં નિર્ણાયક 
તરીકે જવાની તક મળી છે. ઘણી વખત આને લગતી 
કાર્યશિબિરોમાં વક્તા કે સંચાલક તરીકે પણ આમંત્રણ 
મળ્યું છે. દરેક વખતે સાથી - નિર્ણાયક કે સાથી - 
સંચાલક સાથે આ સમગ્ર પ્રવૃત્તિ વિષે ગંભીર ચર્ચાઓ 
કરી છે. લગભગ દરેક જણે વિષાદ અને નિરાશાનો જ 
સૂર કાઢ્યો છે અને કામ પતી ગયા પછી બધું જ ભુલાઈ 
ગયું છે. છતાં અમને એમ લાગ્યું કે હજી કયાંક આશા 
છે. હજી આ યુવાનોમાં કશુંક સારું કરવાનો ઉત્સાહ 
અને જિજ્ઞાસા છે. પ્રશ્ન છે યોગ્ય માર્ગદર્શનનો, એમને 
સારાં, અધિકૃત પુસ્તકો અથવા માહિતી સરળતાથી પ્રામ 
થાય એવી સગવડ ઊભી કરવાનો. 

આપણે ત્યાં આમ પણ નાટ્યવિષયક પુસ્તકોનો 
અભાવ છે. એમાં પણ સ્કિટ, માઇંમ કે એકપાત્રી 
અભિનયને લગતાં સ્વતંત્ર પુસ્તકો કે અભ્યાસલેખો 
લગભગ નથી એમ કહીએ તો પણ ચાલે. કલાનાં આ 
ક્ષેત્રોની. વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી સમજ શકે છતાં 
અધિકૃત હોય એવી માહિતી ઉપલબ્ધ થાય, એને લગતી 
સારી સ્ક્રિપ્ટ પણ પ્રામ થાય તો કદાચ રજૂઆતનું ધોરણ 
સુધરે. આ કલાઓમાં વિદ્યાર્થીઓનો રસ કેળવાય અને 
વર્ષમાં માત્ર એકાદ વખત જ તહીં, પરંતુ વારંવાર, 
૨૮૩ 


માર્ચ ૨૦૦૨ 





સુભાષ શાહ, મહેશ ચંપકલાલ 


કૉલેજના વાર્ષિક ઉત્સવોમાં કે નાનામોટા શૈક્ષણિક- 
સાંસ્કૃતિક પ્રસંગોએ પણ એમને રજૂ કરવાનું મત 
થાય એવા શુભ આશયથી આ લઘુ લેખ લખવા 
અમે પ્રેરાયા છીએ. 
સ્કિટ 

સ્કિટ વિષે આપણે ત્યાં સૌથી વધુ ગેરસમનોે 
પ્રવર્તે છે. આપણી પાસે આ અંગ્રેજ શબ્દનો યોગ્ય 
પર્યાય પણ નથી. એટલે મહદ્‌ અંશે સ્કિટના નામે 
કાપકૂપ કરેલાં એકાંકી અથવા તો અધકચરાં લખાયેલાં 
લઘુ નાટકો જ રજૂ થાય છે. સ્કિટ નો શબ્દકોષમાં 
અર્થ છે. "/ ડ|1011 ૭10૦૦ 01 ૫/11 01 
વ/૧1061૦€ 5૦૦106 1161116 પ1 9 હ 
0861301. સ્કિટિ (516)નો બીજ્ન અંગ્રેજી પર્યાય 
છે - 9101195૧૫૭, જેનો અર્થ છે : દ્ર 001110 
116 ૦%90997દ0વ4 110101 11 ૫/11116 
૦ 8016. આ વ્યાખ્યાને આધારે તજજ્ઞો સાથે 
ચર્ચાવિચારણા કરી સ્કિટનાં વસ્તુ, સ્વરૂપ અને 
ભાષા વિષે કેટલાક મહત્ત્વના મુદ્દા તારવ્યા છે. 
વસ્તુ $ 
સ્કિટનું વસ્તુ હાસ્યપ્રધાન હોવું જેઈએ. આ 
હાસ્ય વ્યંગ્યથી, કોઈ વ્યક્તિવિશેષના ઠઠાચિત્રથી કે 
ભાષાથી નિપજાવી શકાય. સ્કિટને [2૭/1011108106ના 
એક પ્રકાર તરીકે સ્વીકારીએ ત્તો એનાં વસ્તુ અને 
રજૂઆતમાં નાટ્યાત્મકતા પણ અનિવાર્ય છે. સ્કિટને 
અંતે ઉપદ્દેશ કરતાં ચમત્કૃતિ કદાચ વધુ ઉપકારક 
નીવડે. સ્કિટનાં વાચન, પઠન કે રજૂઆતને અંતે 
પ્રેક્ષકમાં હાસ્યરસ અને આશ્ચર્ય નિષ્પન્ન થાય એ 
અભિપ્રેત છે. 

એકાંકી કે પૂર્ણ કદનાં નાટકો લખવા કરતાં સ્કિટનું 
સર્જન વધુ પડકારરૂપ છે, કારણ કે એમાં થોડા સમયમાં, 
થોડા શબ્દોમાં અને એક જ દશ્યરચનામાં ધારી રસનિષ્પત્તિ 
અને અસર નિપનજાવવાની હોય છે. એટલે એકાંકીમાં 


બટ 


કાપકૂપ કરી સ્કિટ બનાવવી એ બંનેને નુકસાન કરવા 
બરાબર છે. સ્કિટ સ્વતંત્ર રીતે જ ૦૦1૧૦૬૫૦ કરીને 
લખાવી જોઈએ. અત્રે એ નોંધવું જોઈએ કે બકુલ 
ત્રિપાઠી, અશોક દવે કે રતિલાલ બોરીસાગર જેવા 
સક્ષમ હાસ્યલેખકો આ સ્વરૂપને વિકસાવવામાં સારો 
ફાળો આપી શકે. જે આખી સ્કિટની પૂરેપૂરી સ્ક્રિપ્ટ 
ન આપી શકાય તો સહેજ વિગતે એનું બીજ આપી 
શકાય, જેનો આધાર લઈ વિદ્યાર્થીઓ જાતે અથવા 
તો એમનો દિગ્દર્શક એને વિકસાવી સારી સ્કિટની 
સ્ક્રિપ્ટ રચી શકે. 

ઉદાહરણ : ભારવાળા ભણતર પર કટાક્ષ કરતું 
એક સ્કિટ-બીજ જણીતા કૅમેરામૅન રાવજી સોદરવાએ 
આપેલું. 

એક બાગમાં સાંજે પાંચ-છ વાગ્યે બે બાળકો 
ભારે પણ કલાત્મક દફતર લઈ રમવા આવે છે. વચ્ચે 
મૂકી સહેજ દૂર લખોટી કે એવું કંઈક રમે છે. 
દરમિયાન બાગમાં ફરનાર કોઈ વ્યક્તિ પેલાં ભારેખમ 
- વિચિત્ર દફતરો જેઈ ચમકે છે અને એને નાહેર 
સ્થળોએ પડેલી અજણી વસ્તુને ન અડવાની જાહેરાતો 
યાદ આવી ન્ય છે. 

એ પોલીસને જણ કરે છે. પોલીસ ડંડાથી 
દફતર આઘાંપાછાં કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ બીન 
પોલીસને બોલાવી આમાં બૉંબ હોવાનું જણાવે છે. 
પછી તો ધમાલ ને વાયરલેસ..... ફોન..... વ. ચાલે 
છે, પોલીસો બાગમાંથી બધાને બહાર કાઢે છે. 
બાળકોને પણ ધમકાવી બહાર જવા કહે છે. બંને 
બાળકો પોતપોતાનું દફતર ખભે નાખી ચાલવા માંડે 
છે. બધા આભા બની એમને જોઈ રહે છે. 

સ્કિટ માટેનાં આવાં બીજ-વસ્તુ જેમને સુઝે 
એમને લખીને અમને મોકલવાનું આમંત્રણ છે. પસંદ 
થયેલી વસ્તુને અથવા સ્કિટને સૂચિત પુસ્તકમાં જે 
તે લેખકના નામ સાથે સમાવવામાં આવરે. 
સ્વરૂપ : 

જ્યાં સુધી સ્કિટની સમયમર્યાદાને લાગેવળગે 
છે ત્યાં સુધી તેની રજૂઆતનો સમય પાંચ મિનિટથી 
ઓછો કે ૧૦ મિનિટથી વધુ રાખવો હિતાવહ નથી. 
ચમત્કૃતિ અને હાસ્ય નિષ્પત્ર કરવા જેટલો ઓછો 
માર્ચ 


૨૦૦૨ ૨૮૮ 





સમય લેવાય એટલી એ વધુ અસરકારક બને..., 

એક જ સમય, એક જ દશ્ય, એક જ પ્રસંગ 
અને ઓછાં પાત્રો એ સ્કિટ માટે ઉપકારક છે. પાંચથી 
દસ મિનિટના સમયગાળામાં એકાધિક સમયની કે 
એકાધિક દશ્યોની કે એકાધિક પ્રસંગોની રજૂઆતથી 
ગૂંચવાડો ઊભો થવા સંભવ છે. આ ઉપરાંત જે તે 
સમય, દશ્ય કે પ્રસંગને સ્થાયી થવાનો પૂરતો સમય 
મળતો નથી જેથી ધારી અસર ઊભી કરવામાં અવરોધ 
સર્જાય. સ્કિટમાં ત્રણથી પાંચ પાત્રો હોય એ પણ 
આદર્શ સ્થિતિ કહેવાય. વધુ પાત્રોથી, પાત્રો અને 
પ્રસંગને પૂરેપૂરો ન્યાય ન મળે એમ પણ બને. 

મુખ્ય વસ્તુ પર ઓછામાં ઓછા સમયમાં 
આવી જવું એ પણ જરૂરી છે. ટૂંકમાં, 1૦[0111011 
સ્કિટનું સ્વરૂપ એકદમ ૦૦110601 અને ક્યાંય પણ 
કોઈ પણ પ્રકારના (621101 વગરનું હોવું જેઈએ. 
ભાષા : 

સ્કિટની રજૂઆતમાં એની ભાષા પણ એટલી 
જ મહત્ત્વની છે. સ્વરૂપ હાસ્યપ્રધાન હોવાને કારણે 
સ્ખલનદોષની અનેક શક્યતાઓ રહેલી છે. સ્કિટની 
ભાષા નિદ્ોષ હોવી જોઈએ. દ્વિઅર્થી સંવાદો કે 
બીભત્સ ભાષા કે ચેનચાળા દ્વારા હાસ્ય ઉત્પન્ન 
કરવાના પ્રયત્નોને સ્કિટમાં ક્યાંય સ્થાન નથી. કટાક્ષ 
પણ જેટલો નિર્દોષ એટલી વધુ મઝા. એનો એક પણ 
ખૂણો વાગે તેવો ન હોવો જોઈએ. કોઈની લાગણી 
ક્ુભાય કે કોઈના વ્યક્તિત્વને નીચું દેખાડે એવી ભાષા 
કે વસ્તુ પણ સ્કિટમાં વજર્ય ગણાવી જોઈએ. આ બધુ 
કરવા માટે સૌથી અગત્યનાં છે લેખકનો ભાષા પરનો 
કાબૂ, એનું તાટસ્થ્ય અને વ્યક્તિ કે પ્રસંગને મૂલવવાનો 
એનો સ્વસ્થ વિવેક. 

સ્કિટની રજૂઆત નાટકની રજૂઆત જેવી જ 
કલાત્મક રજૂઆત છે એટલે રજૂઆત દરમિયાન 
સંગીત અને પ્રકાશ-આયોજનને પૂરો અવકાશ છે જ. 
પણ સમય અત્તે અન્ય મર્યાદાને ધ્યાનમાં લેતાં સેટ 
કે અન્ય ભારે પ્રૉપર્ટીની એમાં જરૂર નથી. કેટલીક 
સાદી હૅન્ડપ્રૉપ્સ અને લઘુતમ વેષભૂષાના ઉપયોગનો 
નિષેધ નથી. પણ આ બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ 
રજૂઆતને સહેજ પણ ક્તિષ્ઠ કે સંકુલ ન બનાવે એનું 


બટ 


ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ટૂંકમાં સ્કિટનું વસ્તુ મજબૂત 
અને રજૂઆત સરળ હોવી નેોઈએ. 

રજૂઆત પહેલાં ટૂંકમાં અને ઝડપથી લેખક, 
દિગ્દર્શક, કલાકારો વગેરેનાં નામની જહેરાતથી આ 
સ્વરૂપ એકાંકોની જેમ સ્વતંત્ર સ્વરૂપ તરીકે સ્વીકારાય 
અને તેનો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય એનો પૂરેપૂરો 
સંભવ છે. જો એમ થશે અને સારા લેખકો દ્વારા સારી 
સ્કિટ સારા એવા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થશે તો ગુજરાતી 
રંગભૂમિને એના વિકાસમાં મદદ થશે જ. ઉપરાંત 
એનો ઉપયોગ અભિનેતા અને દિગ્દર્શકોના શિક્ષણ 
અને તાલીમ માટે પણ સારી રીતે થઈ શકશે ને 
સરવાળે તે પણ ઉપકારક જ નીવડશે. 

એકપાત્રી અભિનય 

પ્રાસ્તાવિક : 

એકપાત્રી અભિનયની વાત આવતાં જ યુનિ.ની 
સ્પર્ધામાં રજ થતા ભિખારી, પાગલ કે ડ્ગ-એડિકટના 
વાહિયાત રીતે ભજવાયેલા એકપાત્રી અભિનય સ્મરણમાં 
આવી જાય છે. પરંતુ વિદ્યાર્થીઓએ અને અન્ય 
રસિકોએ સમજવાની જરૂર છે કે એકપાત્રી અભિનયનો 
અર્થ આના કરતાં ઘણો વ્યાપક અને ઘણો ઊડો છે. 
રજૂઆતની આ રીતિ અત્યંત કલાત્મક અને અભિનેતાની 
કસોટી કરનાર છે, બેપાંચ મિનિટમાં જ રજૂ થયેલા 
આવા અભિનયમાં રસનિપ્પત્તિની અદ્ભુત શક્તિ અને 
શક્યતાઓ રહેલી છે. સમગ્ર નાટકને રજૂઆત માટે 
તૈયાર કરવામાં જેટલી સમજ અને શક્તિની જરૂર છે 
એટલી જ સમજ અને શક્તિ આમાં પણ મૂકવામાં 
આવે તો એકપાત્રી અભિનયની રજૂઆત પૂર્ણ નાટકની 
રજૂઆત જેટલો જ આનંદ આપી શકે. 

ગુજરાતી વિશ્વકોશમાં નોંધ્યું છે : ““એકપાત્રી 
અભિનય એટલે એક જ નટ દ્વારા એક કે અધિક 
પાત્રોનું સર્જન દર્શાવતો અભિનય. આ કલા સૌથી 
પુરાતન અને કદાચ જગતના સર્વપ્રથમ થિયેટરનું રૂપ 
હશે.'' ખરેખર તો એકપાત્રી અભિનયમાં એક જ નટ 
દ્વારા એક જ પાત્રનું સર્જન થવું જોઈએ. એકપાત્રી 
અભિનય એટલે એક નટ દ્વારા એક પાત્રનો અભિનય. 

આમ તો મદારી, નટ, બજાણિયો, જાદુગર, 


માર્ચ ર૦૦૨ 


ડાગલો, ગાયક, નર્તક, કથાકાર, વાજિત્રવાદક, માણભટ્ટ 
અને કથાકારને પણ એકપાત્રી અભિનેતા તરીકે ગણાવી 
શકાય. એક જ પાત્ર હોય એવાં એકાંકી અને 
પૂર્ણકદનાં નાટકોના ગુજરાતમાં, ભારતમાં અને વિદેશમાં 
અનેક સફળ પ્રયોગો થયા છે. આવાં નાટકોમાં ક્યારેક 
બીજું પાત્ર પણ હોય છે, પણ એ લગભગ [2૮5૬ાં૫/૦ 
હોય છે. આવાં નોંધપાત્ર એકાંકીમાં ચેખૉવનું “તમાકુ 
સેવત્તના ગેરફાયદા', ઝાં કૉંકતોનું 'હ્યૂમન વૉઈસ', 
નિર્મલ વર્માનાં ત્રણ નાટકો 'તીન એકાંત', ચં, ચી. 
મહેતાનું “લૂઈ બ્રેઇલ', સુભાષ શાહનું 'લાયકાત', 
પિરાન્દ્ેલોનું 'જેના મોંમાં મોતે મૂક્યું ફૂલ', ઉપરાંત 
પુ. લ. દેશપાંડેનું 'બટાટાચી ચાલ', જયંતી પટેલનું 
“મારા અસત્યના પ્રયોગો', વસુબેન ભટ્ટનું “રતનબાઈ 
ટૂમકો કરો' વગેરે પૂર્ણકદનાં નાટકો નોધપાત્ર છે. પરંતુ 
આપણે જે પ્રકારના એકપાત્રી અભિનયની વાત કરવી 
છે એમાં લાધવ, નક્કરતા, સ્પષ્ટતા અને પ્રત્યાયનક્ષમતા 
(૦€01111૫110લ0111)/) એ એનાં અત્યંત મહત્ત્વનાં 
લક્ષણો છે. અલબત્ત, આવા પ્રયોગો સ્વરચિત કે 
સ્વઆયોજિત હોઈ શકે, પરંતુ એની અસરકારક 
રજૂઆત માટે આંગિક-વાચિક અભિનય જ મહત્ત્વનું 
સાધન બને તે ભૂલવા જેવું નથી. 

એકપાત્રી અભિનયનો નાટકોમાં વિવિધ પ્રકારે 
ઉપયોગ થયો છે એટલે સ્વતંત્ર રીતે લખાયેલા 
એકપાત્રી-પ્રયોગ ઉપરાંત આવા નાટ્ય-અંશોને પણ 

એકપાત્રી અભિનય હેઠળ સ્થાન છે જ. 

સાચા એકપાત્રી અભિનયમાં કલાકાર ગમે તે 
એક પાત્ર બને છે અને તે પાત્રમાં જ તેણે તદ્વૂપ 
રહેવાનું હોય છે. ને કોઈ બીન પાત્રની ઉક્તિ કે 
હાજરી સૂચવવાની હોય તો તે પોતાની જ ઉક્તિ કે 
અભિનય દ્વારા સૂચવવાની હોય છે અને તેનો બોધ 
કરાવવાનો હોય છે. 

એકપાત્રી અભિનયના કેટલાક પેટાપ્રકારો નીચે 
મુજબ નોધી શકાય. 
(૧) સ્વગતોક્તિ : 

સ્વગતોક્તિમાં.શ્ાત્ર પોતાની જાત સાથે વાત 

કરતું હોય છે. એની ઉક્તિઓ સ્વને એટલે કે જતને 
ઉદ્દેશીને કરાયેલી હોય છે. આત્મમંથન અને જાત 


રટહ“-ડ--કડ કક્કડ કડક બ્ટ્શ 


સાથેનો સંઘર્ષ આ પ્રકારમાં સારી રીતે ખીલવી શકાય 
છે. કલાકારની અભિનયશક્તિને પ્રગઠ કરવાનો આ 
પ્રકારમાં પૂરો અવકાશ છે. કલાકાર કેટલો સ્વસ્થ, 
એકાગ્ર, એકચિત્ત છે અને એ પોતાની ઉક્તિઓને 
કેવા આકારો આપે છે એના પર જ એની અસરકારકતાનો 
આધાર રહેલો હોય છે. શેક્સપિયરના 'હૅમ્લેટ'ની 'ઠુ 
બી ઓર નોંઢ ટુ બી'થી શરૂ થતી ઉક્તિઓ આનું 
ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. 

(૨) જનાન્તિકે : 

'જનાન્તિકે' માં કલાકાર પ્રેક્ષકો સાથે સીધી 
વાત કરતો હોય છે. આમ તો કથાતંતુને આગળ 
વધારવા અને હળવા-રમૂજી પ્રસંગો માટે આ રીતિ 
વધુ અનુકૂળ આવે, પરંતુ આ રીત પ્રમાણમાં વાચાળ 
હોવાથી અને પ્રસંગલક્ષી હોવાથી એ કલાકારની 
અભિનયશક્તિનું સાચું ધોતક નથી. નબળો કલાકાર 
ક્યારેક આ રીતના ઉપયોગમાં હાસ્યાસ્પદ પણ બને. 
સંસ્કૃત નાટકના સૂત્રધાર કે વિદૂષક દ્વારા આનો 
સવિશેષ ઉપયોગ નજ્નેવા મળે છે. 

(૩) એકોક્તિ : 

સ્વગતોક્તિ ની નજીકના આ પ્રકારમાં પાત્ર 
એકલું જ બોલતું હોય છે. સંવાદ છે , પણ જત સાથે, 
જેમાં મોટે ભાગે કોઈ અનુભવનું કથન પણ હોય. 
મંચ પરના અન્ય પાત્ર સાથેની વાતચીતમાંથી એ 
પોતાનામાં સરી જઈ દીર્ઘસંવાદ બોલતો હોય છે. 
સંસ્કૃત નાટકોમાં વિદૂષકો દ્વારા પ્રયોજાતી આવી 

જનાન્તિકેમિબ્રિત એકોક્તિ ઘણી ન્ેવા મળશે. 
(૪) નેપથ્યે : 

'નેપથ્યે'માં કલાકાર નેપથ્યમાં - મંચની બહાર 
રહેલા કોઈ પાત્રને ધ્યાનમાં રાખી પોતાની ઉક્તિ બોલે 
છે ને ભજવે છે, પોતાના કથનનો પ્રતિકાર કે 
પ્રત્યાઘાત પણ એ પોતાના જ અભિનયથી પ્રગટ કરે 
છે. મંચ પર બારી પાસે ઊભા રહી બારી બહારના 
કોઈ પાત્ર સાથેના સંવાદ કે મંચની બહાર બનતી 
ઘટનાનું મંચ પરના પાત્ર દ્વારા તાદશ વર્ણન વગેરેને 
'નેપથ્યે'ના પ્રકારમાં મૂકી શકાય. રોબર્ટ પીઝાં નામના 
ફ્રેન્ચ નાટ્યકારે એના '।1161૯પ/' નાટકમાં આનો 
સુંદર વિનિયોગ કર્યો છે. આયોનેસ્કોના “૦૮૮૯૦!” 
૨૯૦ 


માર્ચ ૨૦૦૨ 


નાટકને પણ અત્રે નોંધી શકાય. 
(૫) અપવારિત 

જેમાં કલાકાર, તખ્તા ઉપર બીન્ં પાત્રો હાજર 
હોવા છતાં તેમના વિશે પોતાના ઉદગારો મોટેથી 
બોલી બતાવે છે, જે પ્રેક્ષકો સાંભળે, પણ તખ્તા 
પરનાં અન્ય પાત્રો સાંભળતાં નથી એમ માનવાનું 
હોય છે. 'નેપથ્યે'માં બોધિત જે તે ક્રિયા મંચ પર 
નથી બનતી જ્યારે 'અપવારિત'માં એ મંચ પર બને 
છે એમ કલ્પવાનું હોય છે. જેકે એકપાત્રી અભિનયમાં 
આ પ્રકાર યોજવાનો હોય તો અન્ય પાત્રો અને 
ક્રિયાઓ મંચ પર હાજર નથી, પરંતુ અભિનેતાએ એ 
હાજર છે એમ કલ્પીને અભિનય કરવાનો રહે છે. 

ચોક્કસ રીતે રજૂ થયેલા મૂકઅભિનયને એકપાત્રી 
અભિનયમાં સ્થાન આપી શકાય, પણ એ પ્રકાર 
એટલો બધો ખેડાયેલો છે કે હવે તો એ સ્વતંત્ર 
કલાસ્વરૂપને પામ્યો છે, એટલે 1101106નો ઉપર્યુક્ત 
સંદર્ભમાં એકપાત્રી અભિનયના પ્રકારમાં સમાવેશ ન 
કરીએ તો ચાલે. 

અપરિપક્વ સમજ કે ગેરસમજને કારણે ઘણી 
વખત કોઈ વ્યક્તિ કે પ્રસંગનું ઠઠ્ઠાચિત્ર કે મિમિક્રી 
એકપાત્રી અભિનયના નામે રજૂ કરવામાં આવે છે, 
જે અયોગ્ય છે. આમાં એને સ્થાન નથી. 

ઉચ્ચ સાહિત્યિક ગુણવત્તાવાળી, નાટ્યાત્મક 
અને સર્જનાત્મક રજૂઆતની શકયતાવાળી એકોક્તિ, 
સ્વગતોક્તિ, જનાન્તિકે, નેપથ્યે કે અપવારિતને રજૂ 
કરવાથી અભિનેતાને ઉપરાંત સમગ્ર ગુજરાતી રંગભૂમિને 
અને યુનિવર્સિટીની સંસ્કૃતિને લાંબે ગાળે ચોક્કસ 
લાભ થાય જ. 

એકપાત્રી અભિનયનું વસ્તુ કોઈ નાટકના અંશ 
તરીકે પસંદ કયું હોય તો એ નાટકલેખક, રૂપાંતકરકાર 
કે અનુવાદકના નામ ઉપરાંત બેપાંચ વાક્યોમાં એનો 
સંદર્ભ રજૂ કરવામાં આવે તો પ્રેક્ષકોને વધુ સારી રીતે 
આસ્વાદ લેવામાં મદદરૂપ થઈ શકે. 

પાંચથી સાત મિનિટની મર્યાદાને ધ્યાનમાં લઈને 
થોડાક યોગ્ય સંગીત અને પ્રકાશ - આયોજન દ્વારા 
થયેલી રજૂઆત પણ અભિનેતાના અભિનયને અને 


બ્ટ્શ 


વાતાવરણને મદદરૂપ થાય. એટલે અત્યારે જેમ બને છે 
તેમ માત્ર પાંચ જ મિનિટનો ચુસ્ત સમય રાખી, કોઈ 
પણ ગંભીરતા વગર, પોતાની રજૂઆત ફટાફટ પતાવી 
દેવાનું જે વાતાવરણ સર્જાય છે એને બદલે કલાકારને 
યોગ્ય સમય અને સગવડ આપી આ સ્પર્ધાનું સમગ્ર 
આયોજન ગંભીરતાથી કરવું જોઈએ. અસ્તુ. 

હવે પછી અમારો ઉપક્રમ માઈમ વિશે આવો 
લઘુલેખ લખી આ ત્રણેની ભજવી શકાય એવી સ્ક્રિપ્ટ, 
ઇમ્પ્રોવાઈઝેશન અને વિગતો આપવાનો છે. 

સ્કિટના બીજ-વસ્તુની જેમ ઉપર્યુંકત મુદ્દાને 


ધ્યાનમાં લઈ સારા એકપાત્રીય અભિનયનાં ઉદાહરણો 
અથવા તો એની સ્ક્રિપ્ટ અમને મોકલવા વિનંતી છે, 
જે અમે અમારા સૂચિત પુસ્તકમાં આપના આભાર 
સહિત સમાવિષ્ટ કરીશું. અસ્તુ. 

સુભાષ શાહ : બી-ર, સત્યમ્‌ કૉમ્પ્લેક્સ, 
ઇન્કિલાબ સોસાયટી પાસે, ગુલબાઈ ટેકરા, 
અમદાવાદ-૧૫. 

મહેશ ચંપકલાલ : ડીન, ફેકલ્ટી ઓફ 
પરફૉર્મિંગ આર્ટ્સ, મ્યૂઝિક કૉલેજ, સુરસાગર 
સામે, દાંડિયા બનનર, વડોદરા, 


માર્ચ 


૨૦૦૨ 


૨૯” 


મા. 


ગઝલ 
રે અભાગી. તું બહાનું ડેમ ન! છોડી ગયો, 
મે કરી તોબ! અને તું જામને તોડી ગયો. 
૯/ગતુ'તું ઝ&ઝ૧/થ/ રણ ઘણું ૯)ભ/મણુ, 
કક તરછોડ ઝરણને એ તર દડ ગયો. 
રેત પર હંકારજાન્/ જાણત)'તો એ કળ, 
જય ન'તું ૫/ણીનું ૮મું ત્યાં લઈ હોડી ગયો, 
ભવ્ય %૪/સ/દનદ અ/ ખંડરે જોઈ લ/#ગતુ, 
5/0 એન ટૂર હ/૧)થ*0 બઘું તોડ? ગય. 


ટૂલડ/ ૧ણ ગયો વ્યક્તિ હતો ચલ/ક જે, 
જે હતી ન/દ/ન એ બ/વળને ઝંઝોડ? ગય. 


સેકંડ) ચ/૯૩/ ગય ગુમન/% ડ' પેટ/ળ%/, 
ડ)' ૧ર/ન પઠ ઉપર સ્તંભને ખોડી ગય). 


શૂન્યતન! ૫પટમ/ ઈ-મહિન/ન ગણતર કય હવે, 
હં, સમયની વૃ જોઝ મ્ુજને તરછોડી ગયો. 


કું 057 રહ જતે કુમ્કસન? અ/ ગઈઓ મહ - 
એક પડછ/કો ને ઝુજ જર સુજી છોડ ગયો. 


મે' ઘડ ત/ ઘટ સુંદર સણલન/ ૪૭, 
ઈ લઈને આવ્યો સૂરજ ને બધું તોઝ ગયો, 


મરિયક.: 


ઈનામ 


તે વિસ્તારમાં શિકારી તરીકે ધિનુઓ ખૂબ 
જાણીતો હતો. તેને બંદૂક ચલાવતાં તો આવડે નહિ, 
પણ હાથે બનાવેલું ધનુષ્ય-બાણ એ તેનું મુખ્ય શસ્ત્ર, 
બાણ છોડતી વખતે તે જમીન પર ચત્તો સૂઈ જય. 
પછી ડાબા પગમાં ધનુષ્ય ભેરવી કાન સુધી બાણ 
ખેંચી છોડે. એક માઈલ દૂરથી પણ તે નિશાન વીંધી 
નાખે. આ ધનુષ-બાણ વડે તેણે ગણ્યાં ગણાય નહિ 
તેટલાં નનવર - હરણ, ચિત્તા, સાબર, રીંછ વગેરે 
માર્યા છે. વાઘ પણ ઘણા માર્યા છે. પણ સિહ માંડ 
બે જ માર્યા છે. સિહ મારી તેણે ડેપ્યુટી કમિશ્નર 
પાસેથી ઇનામ પણ મેળવ્યું છે. 

તે દિવસે સવારે એક અદ્ભુત શિકાર લઈ તે 
ડેપ્યુટી કમિશ્નરના- બંગલે પહોંચ્યો. એના એક ખભે 
ધનુષ્ય ભેરવેલું છે, બીજ ખભા પર કુહાડી લટકે છે 
અને હાથમાં બેત્રણ તીર છે. ધિનુઆને આ વેશમાં 
જોઈ પટાવાળાએ પૂછયું - 

'જકેમ અલ્યા, આજે કયો શિકાર લાવ્યો છે ?'' 

ધિનુઆ જેડે તેને સારી દોસ્તી છે. ધિનુઆને 
મળેલી બક્ષિસમાં પણ તેણે ઘણી વાર ભાગ પડાવ્યો 
છે. જવાબમાં ધિનુઆએ પોતાના ગંદા દાંતની બે હાર 
દેખાડી. તે હસ્યો કે મલક્યો, શી ખબર ! ખરેખર 
તો જેને હસવું કહેવાય, તેવું હાસ્ય ધિનુઆના મોં 
પર કોઈએ કદી જોયું નથી. ક્યારેક કયારેક તે આવી 
રીતે દાંત દેખાડે, તેને હસવું કે રડવું કહી ન શકાય 
- ખાલી દાંત દેખાડવાનું. 

પઢાવાળાએ પૂછ્યું, ““અલ્યા, આજે કયો શિકાર 
લાવ્યો છે ?'' 

ધિનુઆએ પોતાના ગમછામાં બાંધેલી વસ્તુ 
દેખાડી કહ્યું, “આજે તો એક મસ્ત જનવરનો શિકાર 
કરી લાવ્યો છું.'' 

પટાવાળાએ પૂછ્યું, ''વાઘ ?'' 

ધિનુઆએ ડોકી હલાવી ના કહી. 

“ત્યારે શું લાવ્યો છે ? ચિત્તો...? રીંછ...? 
વરાહ...?'” 

ઘિનુઆએ ખાલી માથુ ધુણાવ્યું. 
૨૯૨ 


માર્ચ ૨૦૦૨ 





ભગવતીચરણ પાણિમગ્રાહી 
અનુવાદ : ડૉ. રેણુકા શ્રીરામ સોની 


“ગઘેડા, ત્યારે શું લાવ્યો છે એ કહે ને-'” 

બહાર આ કોલાહલ સાંભળી સાહેબ બંગલામાંથી 
બહાર આવ્યા. ધિનુઆએ પ્રણામ કરી ફરી સાહેબને 
તેવી જ રીતે દાંત દેખાડ્યા. સાહેબ શિકાર જેવા 
માંગતા હતા. ધિનુઆએ ગમછાની પોટલી છોડી એક 
તાજું કપાયેલું માથું કાઢી સાહેબના પગમાં મૂક્યું. 

સાહેબ હેબતાઈને બે ડગલાં પાછળ હઠ્યા. 
ધિનુઆએ હાથ લંબાવ્યો, “સાહેબ, બક્ષિસ ?'' થોઠી 
વારમાં સાહેબ સ્વસ્થ થયા. પછી ધિનુઆને બક્ષિસ 
માટે રાહ જેવાનું ઇશારાથી કહી સાહેબ અંદર ગયા. 
તરત જ ફોન કરીને તેમણે સશસ્ત્ર પોલીસ-ફોજ 
બોલાવી. ધિનુઆને કાબૂમાં લેવાનો આ જ એકમાત્ર 
ઉપાય હતો. એના શરીરમાં એક રાક્ષસ જેવું બળ 
હતું, અને વળી હાથમાં ધનુષ્ય ને કુહાડી હતાં, 

હાથેપગે બેડીઓ પહેરી ધિનુઆને જેલમાં 
રહેવું પડ્યું, પણ કેમ તે તેને સમજ્યું નહિ, 

મોકો મળે ત્યારે જે મળે તેને તે આ સવાલ 
પૂછે. કોઈ કહે કે તને કાળાં પાણીની સન થશે, તો 
કોઈ કહે કે તને ફાંસીની સજન થશે. પણ કારણ શું ? 
મે વળી એવો શો ગુનો કર્યો છે ? તેને કંઈ સમજ્યું 
નહિ. તેને કોઈની વાત પર વિશ્વાસ આવે નહિ. છેજ્ઞે 
એક દિવસ ડેપ્યુટી કમિશ્નર પોતે જેલનું નિરીક્ષણ 
કરવા આવ્યા, ત્યારે તેણે એમને જ આ પૂછ્યું. 
સાહેબે કહ્યું, “પહેલાં તો તું વાઘ, રીંછ વગેરે 
પશુઓને મારતો હતો, તેથી તને તરત ઇનામ મળતું 
હતું. આ વખતે માણસ માર્યો છે. આનું શું ઈનામ 
આપવું તે પંચને પૂછી વિચારીને નક્કી કરીશું.'' આ 
વાત ધિનુઆના મગજમાં ઊતરી ગઈ, 

જે દિવસે એનો ન્યાય થવાનો હતો તે દિવસે 
ધિનુઆએ મનોમન વિચાર્યું કે આજે તો મને ઇનાય 
મળશે જ. તે ખુશ થતો થતો જજને બધી વાત કહેવા 
લાગ્યો - “મેં ગોવિંદ સરદારને હણી નાખ્યો. એમાં 
મને ખૂબ મહેનત પડી છે, સાહેબ ! બીજા ઘણા લોકો 
ગોવિંદ સરદ્યરને મારવા ઇચ્છતા હતા, પણ કોઈ એને 
મારી શક્યું નહિ, ગોવિંદ સરદાર તો હંમેશાં મોટરમાં 


“ક 
શ 


જ આવન્ કરતો. એણે બઘું ધન લોકોને લૂંટી લૂંટીને 
ભેગું કર્યું હતું. તે બડો શેતાન હતો. એણે ઘણા 
લોકોને મારી નાખ્યા છે, અને કેટલાયને ઘરબાર 
વગરના કર્યા છે; એણે કેટલીય બહેનોની ઇજ્જત લૂંટી 
છે, એનો કોઈ હિસાબ નથી. મારી બધી જમીન પણ 
એણે એવી રીતે હડપ કરી લીધી છે. તે દિવસે એ 
મારી વહુની લાજ લૂંટી રહ્યો હતો. એની આટલી 
હિંમત ! મને જેઈને એણે મોટર મારી મૂકી. એના 
મનથી કે મારા હાથમાંથી છટકી જશે. પણ ચાલતી 
મોટરના પૈડાને તીર મારી મેં મોટર અટકાવી દીધી. 
પછી તલવારથી એનું માથું કાપી સીધો દોડ્યો. 
રાતોરાત એકીશ્વાસે જંગલનો ત્રીસ માઈલનો રસ્તો 
કાપી સીધો સાહેબના બંગલે હાજર થયો. 

“ગોવિંદ સરદ્દાર કંઈ જેવો તેવો માણસ ન 
હતો. તેના હાથમાં હંમેશાં બંદૂક હોય. વાઘ, વરુ 
કરતાં લોકો તેનાથી વધારે બીતા. ન્નનવર કરતાં તે 
લોકોનું વધારે નુકસાન કરતો. એને મારવામાં મે' કંઈ 
ઓછી હિંમત કે કૌશલ દાખવ્યાં નથી. 

“થોડાં વર્ષો પહેલાં ક્રાંતિકારી ઝપટસિહનું 
માથું કાપી લાવવા માટે સાહેબે ડોરાને પાંચ સો 
રૂપિયાનું ઈનામ આપ્યું હતું. ઝપટસિહ તો ખૂબ સારો 
માણસ હતો. તેણે કદી બહેનોની લાજ લૂંટી નહોતી 
કે કોઈની જમીન હડપ કરી નહોતી. એણે તો ખાલી 
સરકારી ખજાનો લૂંટ્યો હતો અને કેટલાક સિપાહીઓને 
માર્યા હતા. પણ ગોવિંદ સરદાર તો ખૂબ ભયંકર 
માણસ હતો. એટલે તેને મારવા માટે મને વધારે 
બક્ષિસ મળવી ન્નોઈએ.” 

ધિનુઆની વાત સાંભળી બધા હો-હો કરી 
હસવા લાગ્યા. સાહેબે હસતાં હસતાં કહ્યું, “હા, તને 
ખૂબ મોટું ઇંનામ આપીશું.” 

સરકારી વકીલે કહ્યું, “તને ઇંનામ આપવા માટે 
તો ખાસ અહીં લાવવામાં આવ્યો છે.'' 

થધિનુઓ આ બધી મજક સમજ્યો નહિ. તે તો 
બધું સાચું માનતો હ્તો. કારણ કે હાસ્ય, કૌતુક, 
મજક-મશ્કરી શું તેની તેને ખબર નહોતી. તે સાવ 
નીરસ માણસ હતો. 


માર્ચ ૨૦૦ર :; ર૯૩ 





ઈંલ્લે ચુકાદો આવ્યો. મૃત્યુદંડ. 

ધિનુઆને તેનો અર્થ સમજાયો નહિ. વળી 
જેલમાં પાછા લઈ જતી વખતે તેને સમજવવામાં 
આવ્યું કે તને ઇંતામ મળવાનો દિવસ હવે નજીક છે. 

હજ ધિનુઆને સમજ્યું નહિ કે તેણે ગુનો ક્યોં 
છે અને માટે તેને મૃત્યુદંડની સત્ત થઈ છે. ઝપટસિંહને 
માર્યો અને ગોવિંદ સરદારને માર્યો એ બે સરખી 
બાબત નથી. તેને આ કેમ કરી સમજાય 7 તેને ખબર 
નથી કે ઝપટસિહને મારવો એ ગૌરવની વાત છે અને 
બીન્નને મારવો એ ગુનો ઇં. કાયદાની આંટીથૂંટી તેને 
શી રીતે સમજાય ? તે તો રહ્યો એક જંગલી 
આદિવાસી ! 

ઘિનુઓ મનોમન વિચાર કરે છે કે ઝપટસિંહને 
મારનારને પાંચ સો રૂપિયા મળ્યા છે, તેનાથી ઓછા 
હું નહિ લહ: ઓછા આપશે તો હું પાછા આપી દઈશ. 
કહીશ કે ન આપો તો કંઈ નહિ, પણ આપો તો 
ડોરાથી વધારે મને મળવા જ જોઈએ. 

જેલની અંધારી એકલવાઈ ગુફામાં બેસી તે 
આવી કેટલીયે વાતો વિચારતો હતો. જેકે વાત 

કરવાવાળું કોઈ મળે નહિ. વાત કરવાની પણ તેને 
ઇચ્છા થાય નહિ... બસ, ઇનામ લઈ ઘરે પાછ। ફરવા 
તેનું મન તડપતું હતું. 

અંતે તેની ફાંસીનો દિવસ આવી પહોંચ્યો. તેને 
પૂછવામાં આવ્યું કે “તારી છેલ્લી ઇચ્છા શી છં ?'' 
તેણે કહ્યું : “મણું ઇંનામ.'' 

“ઠીક, ચાલ ત્યારે ઇનામ લેવા.'' કહી તેને લઈ 
ગયા. તેના મો પર કાળું કપડું પહેરાવવામાં આવ્યું. 
ધિનુઆએ મનમાં વિચાર્યું કે કે આંખ પર કાળો પાટો 
બાંધી ત્રો ખોબો સોનાચાંદીથી ભરી દેવામાં આવશે. 
સરકારના કાયદાકાનૂન કંઈ જેવા તેવા થોડા હોય ? 
મોટું ઇનામ કંઈ એમ ને એમ અપાય 7 ઘેર પાછો 
ફરીને હું વહુને બધું બતાવીશ. કેટલી ખુશ થરો તે 
બધું જેઈને ! બસ, પછી સાછું ઘર બનાવી, ખેતીવાડી 
કરી આનંદથી રહીશું ! હવે કંઈ ગોવિંદ સરદાર નથી 
કે બધું લૂંટી લે ! 

અચાનક કંઈક તેના ગળામાં પડ્યું... 


બ્ટ્શ 


યુરોપ-અમેરિકા - પ્રવાસનાં કેટલાંક સંસ્મરણો 


અમે લંડનથી અમેરિકા જવા ઊપડ્યાં. 
ફિલાડેલ્ફિયામાં અમે અમારા સંબંધીને ત્યાં ઊતર્યા, 
અમારા સંબંધી અમને એરપૉર્ટ ઉપર લેવા આવ્યા 
હતા. ફિલાડેલ્ફિયામાં મારે ટેમ્પલ યુનિવર્સિટીમાં કામ 
કરવાનું હતું, અમારા સંબંધીએ યુનિવર્સિટીમાં ફ્રોન 
કરીને પૂછ્યું કે યુનિવર્સિટીમાં ક્યારે આવવું જરૂરી છે ? 
અને યુનિવર્સિટીની નજીક રહેવા માટે કંઈ સગવડ થાય 
કે નહીં 7 યુનિવર્સિટીમાંથી કહ્યું કે તમારી મરજી 
પ્રમાણે કામ કરવા આવી શકો છો. તમો સીનિયર 
પ્રોફેસર તરીકે આવો છો એટલે શું કામ કરવું તેનો 
તમારે નિર્ણય લેવાનો છે તેમજ આવવા-જવા માટે 
તમારા ઉપર કોઈ બંધન નથી. દરરોજ હાજરી પુરાવવાની 
પણ જરૂર નથી. લાઇબ્રેરીની સગવડ તમને અહીં 
પૂરેપૂરી મળશે. જેઈએ તેટલાં પુસ્તકો તમે લઈ જઈ 
શકો છો. તમને જોઈતાં પુસ્તકો અહીંની લાઇબ્રેરીમાં 
નહીં હોય તો તે.પુસ્તકો અમે તમને મંગાવી આપીશું. 
મે કહ્યું કે કેટલાંક પુસ્તકો મારા રહેઠાણ ઉપર હું રાખી 
શકું 7 તો તેમણે કહ્યું કે તમારી જરૂરિયાત મુજબ ગમે 
તેટલાં પુસ્તકો રાખી શકશો. તેની સંખ્યા ઉપર કોઈ 
મર્યાદા નથી. તમારી પાસે રહેલ પુસ્તકની માગણી 
બીજી કોઈ તરફથી આવે તો અમે તેની બીજી નકલ 
પ્રાપ્ત કરી તેને આપીશું, અને તમારી પાસે રહેલા 
પુસ્તકની માગણી નહીં કરીએ તેમજ તમને પુસ્તક 
અત્યંત જરૂરી લાગતું હોય અને તમારી પાસે રાખવાનો 
વિચાર હોય તો તે અમને જણાવશો અને તે. કુલ્લે 
પાંચ સો ડૉલર સુધીની કિંમતનાં પુસ્તકો તમે 
મંગાવીને તમારી પાસે રાખી શકો છો. 

રરઃ 

અમારા સંબંધી અમને પોતાને ત્યાં જ રાખવા 
માગતા હતા, પણ અમે તે સ્વીકાર્યું નહીં. અમારે 
પરામાં જ રહેવાનું હતુ એટલે તેવું રહેઠાણ શોધવા 
અમે અમારા સંબંધીને કહ્યું. પરામાં એક સારી જગ્યા 
૨૯૪ 


માર્ચ ૨૦૦૨ 


એમ. જી. પારેખ 


શોધીને તેમણે અમને તે જગ્યાએ રહેવાનું કહ્યું. તે 
મકાનમાં રસોડું હતું, ડાઇનિંગ રૂમ હતો તેમજ 
ડ્રોઈંગરૂમ અને બેડરૂમ પણ હતા. ભાડું પણ અમને 
પોષાય તેમ હતું તેમજ ખાધસામગ્રી અને જરૂરિયાતની 
વસ્તુઓ મળી રહે તેવો પ્રૉલિઝન સ્ટોર પણ ત્યાંથી 
નજીક જ હતો. યુનિવર્સિટી થોડીક દૂર હતી, પરંતુ 
ત્યાં જવાની બસો નજીકથી જ મળી રહે તેમ હતું. , 

અમારા સંબંધી અમને અઠવાડિયામાં બે-ત્રણ 
દિવસ તો જુદાં જુદ્દા સ્થળોએ લઈ જતા. યુનિવર્સિટીમાં 
જવા માટે કોઈ સમય કે દિવસનાં બંધન ન હતાં. 
એટલે અમે મુકત રીતે ફરી શકતાં હતાં. તેમજ ત્યાંથી 
આજુબાજુનાં સ્થળોએ જવા માટે બસો પણ મળી 
રહેતી હતી એટલે અમે આજુબાજુનાં સ્થળોએ 
સહેલાઈથી હરીફરી શકતાં હતાં. બનતા સુધી તો દૂર 
જવાનું હોય તો પણ અમારા સંબંધી અમને ત્યાં લઈ 
જતા હતા. 

હું યુનિવર્સિટીમાં અવારનવાર જતો તેમજ 
ત્યાંથી પુસ્તકો લઈ આવતો હતો. મારે અમેરિકાની 
કોંગ્રેસની સમિતિઓ કેવી રીતે કામ કરે છે, તેના વિશે 
જાણકારી મેળવવાની હતી. એટલે વૉશિંગ્ટન જવું 
અનિવાર્ય હતું, મારો પુત્ર કૅલિફૉર્નિયાથી ત્યાં આવી 
ગયો. ત્યારપછી મેં ફુલબ્રાઈટ માં વાત કરી કે 
વૌશિંગ્ટન જવું મારે અનિવાર્ય છે, તો તે લોકોએ 
મારે માદે વૉશિં”્ટનની “મે ફલાવર' હોટલમાં એક 
દિવસનો બંદોબસ્ત કર્યોં. ત્યારપછી ડેવિસ હાઉસમાં 
જગ્યા થતાં ત્યાં મારે માટે રહેવા-ખાવાનું ગોઠવી 
આપ્યું. ડેવિસ હાઉસ એ અમેરિકામાં આવતા પરદેશીઓને 
રહેવા-ખાવા માટે સગવડ પૂરી પાડનારી સંસ્થા છે. 
આ સંસ્થા ક્વેકરો તરફથી ચાલે છે. ત્યાં મને અલગ 
બેડરૂમ આપવામાં આવ્યો હતો. ડેવિસ હાઉસમાં હું 
ફકત સવારનો નાસ્તો જ કરતો. બંને વખતનું ભોજન 
હું કોઈ હોટલમાં રાખતો, કારણ કે ડેવિસ હાઉસમાં 
બિનશાકાહારી વાનગીઓ જ મુખ્ય રહેતી, જ્યારે 


બટ 


મ 


હોટલમાં શાકાહારી વાનગી મળી રહેતી, 

ડેવિસ હાઉશમાં સવારનો થા-નાસ્તો કરી હું 
કોંગ્રેસના મકાન ઉપર જતો, જુદી-જુદી સમિતિઓની 
મીટિંગમાં બેસવા માટે મેં પરમિશન લઈ લીધી હતી. 
મને સમિતિ વિશે જાણકાર એક ભાઈની ઓફિસમાં 
લઈ જવામાં આવ્યો, તે ભાઈજો સમિતિ વિશે સઘળી 
પ્રાથમિક જાણકારી આપી, અને કહ્યું કે ઠોઈ પણ 
મુશ્કેલી પડે તો વિના રંકોથે મારી ઓફિસે આવને 
અથવા મને ફોનથી પૂછી લેજે, મારે ગુજરાતની 
ધારાસભાની સમિતિઓ અને અમેરિકાની સમિતિનાં 
ધારાધોરણો તેમજ કાર્યરીતિઓ વિશે તુલનાત્મક રીતે 
લખવાનું હતું એટલે મારે દોઢેક મહિનો વૉશિ*્ટનમાં 
ગાળવો પડ્યો. ત્યાંની કોંગ્રેસની સમિતિઓ વિશેની 
સઘળી ન્નણકારી મેં મેળવી અને નોંધી લીધી હતી. 

વૉશિંગ્ટનમાં મને ચેતવી દેવામાં આવ્યો હતો 
કે અહીં રાતના આઠ વાગ્યા પછી નીકળવું નેખમ- 
ભરેલું છે, એટલે તમારે ડેવિસ હાઉસ ઉપર આઠ 
વાગ્યા પહેલાં આવી જવું ન્ેઈજો, બનતા પ્રયત્ને હું 
તે રીતે ડેવિસ હાઉસ ઉપર પહોંચી જતો, એક દિવસ 
એવું બન્યું કે હું બહાર જમીને રાતના નવેક વાગ્યે 
ડેવિસ હાઉસ જતો હતો. 

બસમાંથી ઊતરી થોડું ચાલવાનું હતું તે હું 
ગાલીને જતો હતો. ત્યાં રસ્તામાં બે-ચાર કાળાઓએ 
મને આંતરી લીધો અને માશં ખિર્રાં તપાસવા 
માંડ્યાં. તેમણે નેયું કે મારા ખિસ્સામાં ફક્ત ઝોક 
ડૉલર જ હતો. તે લઈ લીધો શાને ધકો મારીને કહ્યું - 

નૂ ઈન્ડિયન બગર, વૉટ યૂ કૅન હેવ 7 આ બનાવ 

હું કદી ભૂલીશ નહીં, પણ મને અચરજ જો થઈ કે 
અમેરિકાના પાટનગરમાં ફરવું સલામત ન ગણાય તે 
કેવું કહેવાય ! 

વૉશિગ્ટનમાં માછું કામ પતાવી હું ફરી ફિલાડેહ્યા 
આવ્યો અને ત્યાં કૉંગ્રેસની સમિતિઓ વિશે મેં જે માહિતી 
મેળવી હતી તે સઘળી વ્યવસ્થિત કરી મારી પત્ની 
પાશે ટાઈપ કરાવી. સદ્ભાગ્યે તે સરસ ટાઈપિંગ કરતી 
હતી અને મને શધળી માહિતી ટાઈપ કરી આપી. 

અશે ફિલાડેલ્ફિયાથી બહાર ફરવાનો કાર્યક્રમ 
ગોઠવ્યો, પહેલાં તો અમે નાયૅગરા ધોધ ગયાં અને 
ત્યાં પાંચેક કલાક ગાળ્યા, સાથે નાસ્તો લઈ ગયાં હતાં 


માર્ચ ૨૦૦૨ 


૨૯૫ ઝડ 


એટલે હોટલમાં ખાવું ન પડ્યું. ત્યાં હરવાફરવા માટે 
એક લૉગ રાખી હતી અને ભાડેથી પ્રવાસીઓને 
ફેરવતી હતી, તેમાં ફરી અમે ધોધની મજા માણી, 

પછી અમે થાઉઝન્ડ આઈલેન્ડઝ ગયાં, ત્યાં 
જોક ટાપુ ઉપરના રહેઠાણમાં અમે શહેવાનીં સગવડ 
નોંધાવી દીધી હતી, તેમજ કાગાં ખવાય તેવાં શાકભાછ, 
બ્રેડ, દૂધ વગેરે સાથે લઈ લીધાં હતાં અને અમે ત્યાં 
લગભગ આખો દિવસ ગાળ્યો, તેમાં નિયમિત બોદો 
ફશતી હતી અને આપણે ફોનથી ઓફિસમાં જણાવીગ 
જોટલે બોટ પ્રવારીઓને લઈ જતી. 

2 

ત્યાં સાગરકિનારા ઉપરનાં સ્થળોએ અભને ગમારા 
સંબંધી તેમની મો૮રમાં લઈ જતા અને હોટલમાં 
જમવા પણ લઈ જતા હતા, જેક દિવરા અમે ઓરાન 
સિટી ગયાં હતાં, જે દરિયાકિનારે અમે આખો દિવરા 
ગાળ્યો હતો. 

જોક દિવસ અમે કૅનેડામાં મૉન્ટ્રિયલ ગયાં, 
કારણ કે ત્યાં કાર્નિવલ એદટલે કે વૈળો ભરાયો હતો. 
તેમાં અમે ફર્યા અને હોટલમાં ખાધું, અમે ત્યાં 
સવારથી સાંજ સુધીનો સમય ગાળ્યો. 

ક 

અળોશિકનો અભિમાની હતા નથી અને મદદ 
કશ્વામાં પાછા પડત! નથી, જોક વખત રાત્રે છું 
યુનિવર્સિટીથી આવતો હતો અને બસના નંબર દેખાયા 
નહીં એટલે મારા રહેઠાણના સ્થળ તજફ જવાને બદલે 
હું બીજે જતો રથો. બરના છેદ્ના સ્ટૉપ ઉપર ઊતરી 
મે તપાસ કરી કે અહીંયાથી મારા મકાન ઉપર જતો 
રસ્તો કઈ બાજુ છે. તેમાંથી એક ભાઈને કહ્યું કે તમે 
તદન ઊલટી દિશામાં આવ્યા છો અને તે બાજુ જતી 
બશ તો એક કે દોઢ કલાક પછી આવે, પણ તમે 
ગભરાતા નહીં, તમે મારી સાથે મારા ધૈર ચાલો અને 
હું તમને જમીને તમારા રહેઠાણ ઉપર મૂકી જઈશ. 
તે મને તેમના ધેર લઈ ગયા, મને ડ્રોઈગરૂમમાં બેશાડી 
ચા અને બિસ્છિટ આપ્યાં અને વીરોક મિનિટમાં તૈયાર 
થઈ પોતાની મોટરમાં મને મૂકી ગયા. મે' તેમને મારા 
ધેર આવવા આમંત્રણ આપ્યું. બે' તેમને અમાર ઘરમાં 


ક 


બનાવેલો મગજનો લાડુ ખાવા આપ્યો. તેમાંથી થોડો ખાઈ 
અને કહે, હું આ મારા ઘરે લઈ જઈશ. મારાં બાળકોને તે 
બહુ ભાવશે. મેં કહ્યું, આ લાડુ તમે ખાઈ જાઓ. અમે 
તમારાં બાળકો માટે બીન બે લાડુ બાંધી આપીશું. 

આ જ રીતે અમારી સોસાયટીમાં રહેતા બીન્ન 
અમેરિકનો પણ અમને સહાયભૂત થવા બનતા પ્રયત્નો કરતા. 

અમેરિકામાં અમે એક વરસ રહ્યાં. આ એક 
વરસ અમે આનંદથી ગાળ્યું. અમને ત્યાં કોઈ પણ 
જાતની તકલીફ પડી નહીં. અમે અમેરિકા છોડ્યું ત્યારે 
એરપૉર્ટ ઉપર પાંચ-સાત હિંદી મિત્રો અમને મૂકવા 


આવ્યા હતા. તેમાં એક સિંધી કુટુંબ તો અમારી ખૂબ 
જ નજીક આવી ગયું હતું, તે કુટુંબનાં બહેન ત્યાંની 
નજીકની હૉસ્પિટલમાં ડૉક્ટર હતાં, તેમજ તેમના પતિ 
એન્જિનિયર હતા. તે બહેન તો મારી પત્નીની સાડી 
પકડીને એટલું રડતાં હતાં કે જેટલું મારો પુત્ર પણ 
નહોતો રડતો. તે બહેન રડતાં-રડતાં કહેતાં હતાં કે 
કાકી (મારી પત્ની) જ્ય છે. એટલે મને નથી ગમતું. 
તેમને અહીં થોડું વધારે રહેવા દો. મેં કહ્યું કે પછી 
ત્યાં મારી સારસંભાળ કોણ લેશે ? રડતાં-રડતાં 
તેમણે અમને વિદાય આપી. 


એક વૃદ્ધની વાસંતી ઘટના 


રિશિરનાં શષ્ક-કડક ને બરડ 
અરગીભૂત થતાં જતા અસ્થિઓમાં 
રથ! નવેસર સળવળટ... 

સૂક/ ઝાડમાં જાણે પ્રણવાયુનો 


ટજ ટર#ર/ટ ટરટર#ર 


#-૦૦- 


છેક અંતરતમમ/ ભૂગભ-મૂળિય/ન 5/૦ સુધ/ 
એનું અડડ ૯કડપણુંય જાણે 
ન કરક ફૂટનો રોમાંચ અનુભવે છે / 


જ ને અકડાઈ જકડાઈ ગયેલા અંગોન/ 
સાંધાઓમાં સ્નિગ્ધતાનું કરું ૦દુઈ ઊજણ/ 
અને વધે છે જળ/કન/ લયન? 


નજ જ કોઈ ર/૭યત/... 


જણે યુગોથી એકલો ને બેવડ ૧ળી ગયેલો 


ઊંગડો પડી ગવેલો તે જદ 
હવે લીચણ પર હ#થ ટેકર્જી ઉભો થય છે 
કોઈ વસંત વળાંકન લયમ 


પેલ, લાખ્ખો વર્ષ પ્વેનર 
ચોપગા પ્રાણ? જેવો તે 


પ્રથમ બંપગ( મ#ણસન્? જેક જ 


પુનજવનન/ વળાંકે 


એતિહાસિક સંતે નોવન્ટીય એજ 


એક વસતઘ૮ન / 


માર્ચ ૨૦૦૨ ૨૯૬ 


ઉશનસ્‌ 


બટ્શ 


નિત નવા વંટોળ 


શબ્દોની આસપાસની ચુપકીદી : 

એવા જે એક નાઢ્યકારની વાતોથી તાજેતરમાં 
ન્યૂયોર્ક શહેરનાં મુખ્ય છાપાંઓનાં પાનાં ભરાયેલાં 
રહ્યાં તે જેટલા પ્રશંસાપાત્ર બને છે તેટલા જ 
રહસ્યમય ગણાય છે. એ સૅમ્યુઅલ બેકેટના માનસ- 
પુત્ર ગણાય છે - એટલે કે એમનું સ્થાન એક ઉચ્ચ 
કક્ષાએ સ્થિત છે, ને સાથે જ, આ સરખામણીને લીધે 
જ, એ સ્થાન ટકાવી રાખવું એમને માટે મુશ્કેલ છે, 
કઠિન છે. 

આ નાટ્યકારનું નામ છે હૅરલ્ડ પિન્ટર. ૧૯૩૦મી 
સાલમાં એ લંડનમાં જન્મેલા. આ વિગતનું સૌથી 
અગત્યનું સૂચન એ છે કે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન 
જે ભયાનક અને કાતિલ બૉમ્બમારા થયા તેના એ 
સાક્ષી થયા. વળી, એમનાં ચારેય દાદા-દાદીઓ 
પોલૅન્ડ દેશનાં રૂઢિચુસ્ત યહુદી હતાં, ને કોઈ પણ 
રીતે જીવ બચાવીને નાઝી સકંજામાંથી ભાગી છૂટેલાં. 
આ બાબતોની, તથા યુદ્ધ પૂરું થયા પછી પણ 
ઈંગ્લૅન્ડમાં એમણે અનુભવેલા યહૂદી-વિરોધી વર્તાવોની 
અસર પિન્ટરના કિશોરમાનસ પર સદાને માટે અંકાઈ 
ગઈ. અંગત તેમજ સમગ્ર યહુદી-સમુદાય પ્રત્યેના 
અન્યાયનો રોષ પિન્ટર ક્યારેય ઉતારી જ ના શક્યા. 
ઉપરાંત, એ ઉમરથી જ એ ધાર્મિક (યહૂદી) પ્રથાઓ 
અને સરકારી (ફરજિયાત લશ્કરી ભરતી) નીતિની 
સામે થવા માંડ્યા હતા. ત્યારથી જ, નૈતિક નીડરતા 
તથા તીવ્ર વ્યક્તિવાદનો પાકો: રંગ પિન્ટરના માનસિક 
તેમજ બૌદ્ધિક અંશો પર ચડી ગયો. 

પિન્ટર નાનપણથી જ ગંભીર અને ઘેરા 
સ્વભાવવાળા હતા. એ સતત વિચારશીલ હતા, અને 
વાચનરત પણ. દોૉસ્તોયેવ્સ્કી, કાફકા, જોંઈસ, એલિયટ, 
પાઉન્ડ, બેકેટ જેવાઓની કૃતિઓનું સતત વાચન 
કરનારના મનમાંનો જીવનની અનિશ્ચિતતા માટેનો 
ભાવ વધારે પુષ્ટિ પામતો જાય તેમાં શી નવાઈ ?! 
૨૯૪ 


માર્ચ ૨૦૦૨ 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


પહેલેથી જ જીવનમાં પૈસાનો અભાવ, પણ 
મિજ્નજ સાવ સ્વતંત્ર. તેથી ગમે તે નોકરીમાં રસ 
કયાંથી પડે ? જીવન-નિર્વાહ માટે પિન્ટર ઇંગ્લૅન્ડ 
અને આયરલેન્ડમાં નાટકોમાં અભિનય કરતા રહ્યા, 
ને લાંબી લાંબી કવિતાઓ લખતા રહ્યા. નવલકથા 
પર પણ હાથ અજમાવેલો,પરતન્તુ ૧૯૫૪માં જ્યારે 
એક મિત્ર તરફથી એક એકાંકી લખી આપવાનું કહેણ 
આવ્યું ત્યારથી એમનું જીવન પલટો પામી ગયું. 
ઇંગ્લૅન્ડના નાના એક શહેરમાંના નાનકડા નાઢ્ય-જૂથ 
માટે લખાયેલા 'ધ રૂમ' નામના એ ટૂંકા નાટક દ્રારા 
પિન્ટરની લાંબી કારકિર્દીની શરૂઆત થઈ, 

અત્યાર સુધીમાં, સંક્ષિમ નાઢ્ય-દશ્યો, એકાંકીઓ 
અને ત્રિઅંકી નાટકો થઈને ચાલીસથી વધુ કૃતિઓ 
પિન્ટરે આપી છે. ઉપરાંત, એકવીસેક સ્ક્રીન-પ્લે 
ફિલ્મો માટે લખ્યાં છે. અનેક નાટકોનું દિગ્દર્શન એ 
કરતા આવ્યા છે, અને પોતાનાં તેમજ અન્યનાં 
નાટકોમાં, ફિલ્મોમાં ને ટેલિવિઝન પર અભિનય 
કરવાનું પણ ચાલુ જ છે. યુરોપના અનેક દેશોમાંથી 
મળેલાં ઇનામો, તેમજ માનદ ઉપાધિની યાદી ઘણી 
લાંબી થવા ન્ય છે. અમેરિકામાંથી પણ ઇનામો 
એમને પ્રાપ્ત થયેલાં છે. પિન્ટરનાં નાટકો ભલે રહસ્યમય 
અને ગૂઢ ગણાતાં હોય, અને પિન્ટર પોતે ભલે 
સર્વોચ્ચ પશ્ચિમી સર્જક એવા સૅમ્યુઅલ બેકૅટના 
પડછાયામાં રહેલા જણાતા હોય - પિન્ટરની ખ્યાતિ 
આજે આખી દુનિયામાં ફેલાઈ ગઈ છે, અને ઇંગ્લૅન્ડના 
જ નહીં, પણ વિશ્વભરના શિરમોર નાટ્યકારોમાં એમનું 
નામ શાશ્વત સ્થાન પામી ચૂક્યું છે. 

અમેરિકાને પિન્ટરનો સૌથી પહેલો પરિચય 
૧૯૬૫માં થયો, જ્યારે ન્યૂયૉર્કમાં એમનું “ધ હોમકમિંગ' 
(116 140109€011176) નામનું નાટક રજૂ થયું. 
એ જમાનામાં પ્રથમ પ્રયોગ પછીની સવારે, તરત જ, 
“ન્યૂયોર્ક ઢાઇમ્સ'માં એનું સમાલોચન આવી જતું. 


બેટર 


(છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી ઘણાં નાટકો સત્તાવાર રીતે 
ખૂલે તે પહેલાં દસથી પંદર દિવસ પ્રી-વ્યૂ રજૂ કરે 
છે, એ દરમિયાન એનું જાહેર વિવેચન કરવાની છૂટ 
નથી.) વૉલ્ટર કેર (1૯11) નામના પ્રખ્યાત અને 
પ્રભાવી વિવેચકે “ધ હોમકમિંગ'ને વખોડી કાઢયું હતું. 
એ. પછી લેખક, દિગ્દર્શક અને કળાકારો પર નાટક 
બંધ કરવા, કે કંપાતે પગારે કામ કરવા દબાણ થયું 
હતું, પણ એ લોકોએ મચક નહોતી આપી, ને 
નાટકના પ્રયોગો ચાલુ રાખ્યા હતા. 

એકબીજાનું સાંભળીને એ નાટક જોવા જનારા 
પ્રેક્નકોનો એવો દરોડો પડેલો કે ન્યૂયોર્કના નાટ્ય- 
મંચ પર 'ધ હોમકમિંગ' દસ મહિના લાગલગાટ 
ચાલેલું, ને તે અઠવાડિયાના સાત પ્રયોગોને હિસાબે. 
છતાં હજી આ નાટક પિન્ટરનાં બધાં નાટકોમાં સૌથી 
વધારે વિવાદાસ્પદ તો ગણાય જ છે, ને તે એના 
વિષય-વસ્તુને કારણે. ટેડી પોતાની પત્ની રૂથને 
લઈને પરગામ કુટુંબીઓને મળવા ન્ય છે. માતાનું 
મૃત્યુ થયું છે. પિતા અને બીજા બે ભાઈઓ લગભગ 
તરત રૂથ સાથે છૂટ લેવા માંડે છે. રૂથ એ સહન કરે 
છે, ટેડી એમાં કશો વાંધો લેતો નથી, ને છેલ્લે એ 
જ રૂથને ત્યાં રહીને પિતા તથા ભાઈઓની સંગિની 
બનવા સમજાવે છે. નૈતિક દષ્ટિએ જે અમાન્ય, તેમજ 
અસહ્ય, લાગે છે તે કથાનકમાં પછી તો અભ્યાસીઓ 
અનેકવિધ અથો અને સ્તરો જુએ છે - દા.ત. 
વિનોદ, વક્રતા, ઈર્ષા, હિંસા, કબજે લેવાની વૃત્તિ, 
કૌટુંબિક અશાંતિ વગેરે. 

પિન્ટરનાં બીજાં અગત્યનાં નાટકોમાં 'ધ બર્થ- 
ડે પાર્ટીં', “ધ કેર-ટેકર', 'બિદ્રેયલ', “ધ રૂમ', 'ધ 
કલેકાન' વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એમનાં બધાં 
નાટકો કોઈ પણ એક વાત, કે વસ્તુ, કે બનાવ, કે 
અનુભવની ક્ષણમાંથી નીપજેલાં ગણાય છે. વળી, 
જેમાં પ્રેમની વાત હોય છે તેમાં પ્રેમ-વિહીનતાની 
પણ વાત હોય છે, જેમાં ભાઈ-ભાઈ કે પતિ-પત્ની 
વચ્ચેના સંબંધો નિરૂપાયા હોય છે એમાં અંતર ને 
માર્ચ 


૨૦૦૨ ૨૯૮ 


એકલતા ઇતાં થતાં હોય છે, અને જેમાં કૂરતા ને 
આઘાત દર્શાવાયાં હોય છે એમાં રાજકીય- 
સામાજિક સ્તરે થતાં દમન ને અન્યાય માટેનો રોષ 
કારણભૂત હોય છે. 

નિરીક્ષક તરીકે અને નાટ્યકાર તરીકે હૅરલ્ડ 
પિન્ટર (1ત101વ 11161) જીવનની જટિલતા સાથે . 
પૂર્ણપણે ગુંથાયેલા છે, પરન્તુ એમની સર્જનાત્મક 
અભિવ્યંજના અલિમતાની છે. એમનો અભિગમ શબ્દોથી 
ઓછામાં ઓછું છતું કરવાનો તથા નાટકને સમજવાનો 
પ્રયત્ન પ્રેક્ષકો (ને વાચકો) ૫૨ છોડી દેવાનો છે. 
એમનાં નાટકોનો સૂર ગૂઢ અને મોઘમ હોય છે. 
એ પૂરાં થાય ત્યારે એમ લાગે કે હજ કશું બાકી રહી 
ગયું છે. પિન્ટરને પામવા માટે પ્રેક્ષકોએ જ નહીં, 
પણ ભાગ લેનારાં કળાકારોએ પણ સભાન, સચેત 
અને એકાગ્ર-થિત્ત રહેષું પડે છે. 

પિન્ટરનાં નાટકોમાં પાત્રોની ભીડ નથી હોતી. 
મોટે ભાગે તો બે જ પાત્રો હોય, ને બહુ બહુ તો 
ત્રણ. ક્યારેક જ એથી વધારે. એમના સંવાદો પણ 
ભાગ્યે જ લાંબા હોય. સાધારણ રીતે એ મિતાક્ષરી 
અને પુનરાવૃત્ત હોય છે. સહેજ ખ્યાલ આવે તે માંટે 
જોઈએ તો કંઈક આવા તૂટક શબ્દો લાગે : તમે આવી 
ગયા ? / હા. / હમણાં 7 / હા. / બહાર સાણું 
છે ? / સણું છે. / શું કરો છો ? / બેઠો છું. / 
બેઠા છો ? / હા. / છાપું મળ્યું ? / મળ્યું. / ખાસ 
કાંઈ છે ? / નથી. / ઓહ, એમ ? / હા..... 

આ શૈલી પિન્ટરની ખાસિયત બનેલી છે, 
અભ્યાસીઓ અને પિન્ટર-સ્નેહીઓ આવા શબ્દદે- 
શબ્દમાં ભારોભાર કાકુ જોતા હોય છે. ઉપરાંત, આવા 
એકાક્ષરી-મિતાક્ષરી સંવાદોની વચ્ચે એ વારંવાર, 
હૂંકા-લાંબા વિરામ પરોવતા રહે છે. ઘણી ઘણી વાર 
પડદો ખૂલે ત્યારે મિનિટો સુધી કોઈ હલનચલન કે 
કથન થતું નથી. શું થશે ? - શું બનશે ? ની ભયાત્મક 
શબ્દહીન-આકારહીન ઉત્સુકતા નાટ્યગૃહ આખામાં 
પ્રસરી જય છે. શબ્દો બોલાવા માંડે છે ત્યારે પણ 
કોઈ પ્રકારની અનિવાર્ય અર્થગંભીરતા છવાયેલી રહે 
છે - એવા ધુમ્મસની જેમ જે દેખાતું ના શ) ફ્ક્ત 
અનુભવાતું હોય. 


“દ્ર 


શબ્દોની અસરકારકતા માટેની પિન્ટરની વિભાવના 
સુસ્પટ્ટ છે, ને કદાચ અનન્ય છે. કથનને એ 
વ્યક્તિઓની વચ્ચે ઊભા કરાતા સેતુ તેમજ અવરોધ 
તરીકે જુએ છે. શબ્દો એમને “આનંદ આપે છે, 
ને જુગુપ્સા પણ. અકથનીય, અવિશ્વસનીય, અનિશ્ચિત, 
દુર્ત્રાહ્ા, અસહયોગશીલ-આવાં તત્ત્વોમાંથી ભાયા નીપજે 
છે - એ ભાષાકે જે કહેતી હોય છે એક વાત, પણ 
એમાંથી છતી થતી હોય છે કોઈ બીજી જ વાત.'' 
પિન્ટરના હાથમાં વાણી એક આયુધ છે. તો નિઃશબ્દતા 
માટેના એમના શબ્દો યાદ રાખવા જેવા છે. 

“ચુપકીદી બે જતની હોય છે. એક એ કે જ્યારે 
કશું બોલાયું નથી હોતું. બીજી એ કે જ્યારે કદાચ 
વાક્ધારા ચાલી રહી હોય છે. જે વાત આપણે 
સાંભળતા હોઈએ છીએ એની અંદર આપણે જે નથી 
સાંભળી શકતા તેનું સૂચન હોય છે. જ્યારે ખરી 


મ. 


ચુપકીદી ઊતરી.આવે છે ત્યારે એનો પડઘો હજી હૉય 
છે, પણ આપણે નગ્નતા ની વધારે નછક હોઈએ 
છીએ. એક રીતે એમ પણ કહી શકાય કે વાણી 
“નગ્રતા'ને ઢાંકવા માટેની સતત વપરાતી ચાલ છે.'' 

હમણાં આવા નાય્ય-ગુરુ પિન્ટરનાં બે એકાંકી 
જોયાં. એમાંના “વત ફૉર ધ રોડ' (010 10# 116 
10406.) માં ઈન્દિરા વર્માની નાની ભૂમિકા હતી. પણ 
એ નાટક જોવાનું મેં મન કરેલું પિન્ટરને પોતાને જોવા 
માટે. નાઢ્યકારના લખેલા શબ્દો એમના જ મુખેથી 
સાંભળવાનો એ લહાવો હતો. દયા ને શરમ વગરના 
અત્યાચારી તરીકેનો એમનો અભિનય એટલો સાર્થક 
હતો કે આખો પ્રેક્ષક-સમુદાય મનોમન થથરી ઊઠ્યો 
હતો. નહીં બોલાયેલા શબ્દો, અને સંવાદોની વચ્ચે 
પરોવાતા ગયેલા મૌનનાં કંપન, તાળીઓની પછીતેથી, 
સંભળાતાં રહેલાં - ક્યાંય સુધી. 


જતાં તમે 


જતદ તમે અ/ ઇર સૂનું ચૂનુ, 
શકે શિશુ રક, નથ/યું, ૪/ગળું / 
ભર્યું ભર્યું *ંદિર પૂજ્ય ક/લનું, 
ભેંક/ર ભસે, કરતૂત કં/ળનુ. 


જતાં તકે મછું છું છું નઈ ગયું 7 
ઉષ્મ, ઇતિ, શ/ન્તિ, અદેત આત્જનું 


કઃ 


અવલંબજને અ/જ ૯% ૮૭57) રહ, 
દુભ/ગ્યન# કવ સહી કજુ' કય). 


કત તજે સ અસજ/#બજ મૂક, 
મંદિરનો ઈપક થો અબૂઝ 7 
ચણે ન "ંખ કણ, બગ મ્લન, 
જણાય આવાસન? ઝ/ખ શન / 
જત તમે પટતિ-ચક્ટ ચ/લતુ - 
અઠ જે ૨૪ 


જ 


૯કવાઈ તો જછું. 


કતા તમે... 
અનામી 


ર૯૯ પી 


એવુંય નથી કે ઘેર પાછા ફરવાની ઝંખના નથી...! 


ને એવું% નથ ડે ઘેર ૫/છ/ ટરવ/ની અદમ્જ 
ઝંખન નથ / 


પછ કયે કયે રસ્તે ચ/૯ ૯ રહ, કયે કયે બંદર નગરતો 
રહો નોંક/ને ?/ 

ખારવ/ઓનાં ઉન્મત્ત તો અને ૮/પુઓન કન્જ/ઓન/ 
ખિલ/ખિલ/ટ #₹્મિતે 

કય કય/ સમુદ્રકિન!રે જરાક જરાક નથી રોકી રખ? 
સટટરને 7/ 

તૃણો અને પુષ્પોની ઉત્તપ્ત ગંકે છું 7/ણને વ્યહુળ 
ન* ક ? 

અલસમંથર 20પ્મની બપોર જેવ! કીપોમ/ જક પરન/ 


પરિપકવ #ૃલોન ગંધે અને વિકેબ્ધત#એ રું જરેવારે 
વિહ્વલ નથ ક્યો 7 

ડથારેક રહ્યસ્રો સ/થે તુજૂવ યુન કર્યું છે 

ડ%રેક ૫૧ અને તનમાં સરન! રસ્ત'ઓ ખોયા છે 
ડયારેક રસમ અને અબતૂસન/ જંગલોન/ અંધક(રમ/ 
ભટ્ડ્યો છું 

ક્યારેક સ્િન્ફ્સના કોયડાઓમાં ગૂંચવાઈને જીવનન! 
ઉત્તરને શોધવા ભમ્યો છું 

ક્યારેક ડેન દેવદિનિઓ પાસેજ ઉત્તર મેળવવ 
પેલા તૃષાઇુર ખડક પાસે જાગતો ઊભો રહ્યો છું. 
વારેક પ/ષાણન સૌદ્ય પાછળ રોમના અવરેષોમ/ 
' “તો રહ્યો છું 


ન 


ક્રેક 5થ/ક/ ૪હોચવ/ નંક/ને હઉેસ/ %/રતો સ્વપ્નમ/ 
૮ટમટમત( ઈવ/ઓને જેતો રહ્યો છું- 


હજ અપણ વતનનું ન/નકટું ર 

ર/જિએ પેટ/૧ેલ! હરિકને જેવું ૮મટમે છે મ/રી સ્ઝતિઓ/ 
નાનકડી બારીઓ માંથ! ડોક(ત! ચ/દરણ/ન 25/૨/*/ તું 
વર્તે ૧૯ય કરે છે. ા 
બાર પર થોડાક ફાટેલા આકાશને વિશ્વાસનું %ગહું 
મારે છે 

ડજરેક છું બારીઓ પર પરઓ ઢાઝીને અંધકાર? 
નિઃરાબ્દતાતે નિમંત્રે છે. 

કું ૫ણ કયાંય સુ અ/પણ/ ખોરડ/ પર ન/ળિવેરન 
ડાઓન/ 

હલ્ય કરત! પડછ#યાને અહી સ/ભળ્ય; કરું છુ- 


પણ ઓઠિસ્યૂસન! જેમ ઝૌટ અવસ્થ/મ/ ક્યારેય જતન 
પછી ટૃ7ર/ ? 

કે ર#રમ/ ને સ્૪રક 
પ્રહેલિકામાં 

એક બંદરથી જીજ જંદર લગી 

એક કુપ્તતથ! જજ લપ્તત/ ભઇ?.... 


એક પ્રહેલિક*/જી જીજી 


ને બેવું% નથી કે ઘેર ૫/છ; ડરવાની અદમ્ય 
ઝંખના! નથી- / 
ચશવંત ત્રિવેદી 


આભાર-દર્શન 


તાજેતરમાં ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીએ મને ગૌરવ પુરસ્કાર આપવાનું નક્કી કર્યું એ 
સમાચાર જણી અનેક સ્થાનિક અને બહારગામના સ્નેહીજનોએ રૂબરૂ મળીને, પત્ર અને ટેલિફોન 
દ્રારા અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ પાઠવ્યાં એ સૌ પ્રત્યે આભારની લાગણી અનુબવું છું. આ સૌ 
સ્નેહીજનોનો અને 'ઉદ્દેશ' પરિવારના સૌનો પુન: આભાર, 


માર્ચ ૨૦૦૨ ૩૦૦ 


રમણલાલ જોશી 


બ્ટ્શ 


સંસ્કૃત ભાષાની મહત્તા 





ડૉ. પી. વી. અરુણાચલમ્‌, 


અનુવાદ : મુકુદભાઈ વ્યાસ, મઘુસૂદન એમ. વ્યાસ 


સંસ્કૃત માત્ર એક ભાષા જ નથી. તે ભારતીય 
સંસ્કૃતિ, વારસો, જ્ઞાન અને બીજી અનેક બાબત્તોની 
ઝળહળતી પરંપરા પણ છે. એક શાશ્ચત પ્રવાહ તરરીકે 
સંસ્ક્ત આધૂનિક ભારતની ભાષાઓ અને અગ્નિ એશિયાની 
કેટલીક ભાષાઓને પ્રભાવિત કરતી અને પોષતી રહી છે. 
આધુનિક ભારતની તમિળ અને ઉર્દૂ સિવાયની કોઈ 
પણ ભાષા સંસ્કૃતમાંથી કંઈક લીધા સિવાય નક્કરપણે 
ટકી શકે તેમ નથી. 

સમગ્ર વિશ્વના વિદ્વાનો એકમતે સ્વીકારે છે કે 
માનવન્ત માટે સંસ્કૃતમાં રચાયેલો આદિ ગ્રંથ ત્રગ્વેદ 
છે. આમ ત્રાગ્વેદના સંપાદનની સાથે, પોતાની ઉત્પત્તિ 
સાથે (સમયના પ્રવાહ સાથે) સમયાંતરે સંસ્કૃતમાં અનેક 
ફેરફાર થયા છે. આ ભાષામાંના ફેરફારોના ઇતિહાસને 
ધ્યાનમાં રાખીને સંસ્ક્તને નીચે પ્રમાણેના વિભાગોમાં મૂકી 
શકાય છે : 

(૧) વેદ્કડાળ પહેલાંનું સંસ્કૃત, 

(ર) ત્રગ્વેદનું અને એ પછીનું વૈદક સંસ્કૃત, 

(૩) વેદછાળ પછીનું સંસ્કૃત, 

(૪) શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત, 

(૫) આધુનિક સંસ્કૃત. 

એક પાશ્ચાત્ય વિદ્દાન એલ્ફિન્સ્ટેઇને ૧૮૪૦માં તે 
સમયે ઉપલબ્ધ સંસ્કૃતનાં પાઠ્યપુસ્તકોની ગણતરી કરેલી 
અને જાહેર કરેલું કે તેમની સંખ્યા ગ્રીક અને લૅટિન 
ભાષાઓમાં લખાયેલાં બધાં પુસ્તકોના સરવાળા કરતાં 
મોટી હતી. આપણે બધા જણીએ છીએ કે 
એલ્ફિન્સટેઇનને પ્રાપ્ત થયેલાં સંસ્કૃત પુસ્તકો માત્ર થોડાં 
જ હતાં. ૧૮૩૦ સુધીમાં પ્રો. ફ્રેડરિક આ સંખ્યા ૩૫૦ની 
દર્શાવેલી. ૧૮૫૨ સુધીમાં પ્રો. વેબરને ૫૦૦ ગ્રંથ પ્રામ 
થયેલા, પાછળથી કેટલાંક વધુ પુસ્તકો તેમના હાથે 
આવેલાં. ૧૮૯૧માં એ કુલ આંકડો ૧,૩૦૦એ પહોંચેલો. 
૧૮૯૧માં થિયોડૉર સોકરેટે પ્રાપ્ય સંસ્કૃત રચનાઓની એક 
સૂચિ બનાવેલી, અને તે ૩૨,૦૦૦ ને આંકડે પહોચેલી. 
૧૯૧૬માં નેપાળના મહામહોપાધ્યાય પંડિત હરપ્રસાદ 


માર્ચ ૨૦૦૨ ૩૦૧ 





રારત્રીએ ૪૦,૦૦૦ કરતાં વધુ રચનાઓ એકઠી કરેલી. 
શ્રી રાહુલ સાંકૃત્યાયને મધ્ય એશિયા, તિબેટ, નેપાળમાં 
ફરીને કેટલાક સંસ્કૃત ગ્રંથો પ્રામ કરેલા અને આ રીતે 
શ્રી કે. ટી. પાંડુરંગીની 'ભારત અને પરદેશમાંની સંસ્કૃત 
હસ્તપ્રતોની સંપત્તિ' વિશેની નોંધોમાંના વિધાન મુજબ 
આ આંકડો સાડા પાંચ લાખે પહોચેલો. સંસ્કૃત 
સાહિત્યની વિશાળતા અને સમૃદ્ધિની આપણને અનુભૂતિ 
થાય એટલા માટે આ આંકડા આપવામાં આવ્યા છે. 

પોતાની મહાન કૃતિ 1100 9ડ૦૦૪૦1)/ ૦ 
|0ાંદ્ર - “ભારતની ખોજ'-માં જવાહરલાલ નહેરુએ 
આ પ્રમાણે કહેલું - “જે મને પૂછવામાં આવે કે ભારત 
પાસે રહેલો સૌથી મોટો ખજાનો અને તેનો સૌથી વધુ 
સમૂદ્ધ વારસો ક્યો છે ? તો હું ખચકાયા સિવાય કહું કે એ 
છે સંસ્કૃત ભાષા અને સાહિત્ય તેમજ તેમાં રહેલું બધું. 
આ એક ભવ્ય વારસો છે અને જ્યાં સુધી તે ટકશે અને 
આપણા લોકોના જીવનને પ્રભાવિત કરશે, ત્યાં સુધી 
ભારતની મૂળભૂત પ્રતિભા (- લાક્ષણિકતા ?) ઢકશે. ' 

સંસ્કૃતમાં આપણને વૈદિક સાહિત્ય, વેદ્યાંગો, 
ઇંતિહાસ, પુરાણ, ધર્મશાસ્ર, અર્થશાસ્ર, કામસૂત્ર (- 
કામશાસ્ર), નો, બોટ ણન, જેબ ર્ણત, ચાર્વાક-સાહિત્ય, 
આયુર્વેઢ, ગાંધર્વવેદ, ધનુર્વેદ, શિલ્પશાસ્ર, ખગોળશાસ્ર, 
જ્યોતિષ, ગણિત અને બીનાં વિધાયક શાસ્રો વાસ્તુશાસ્ર, 
તંત્રશાસ્ર, કાવ્યો, નાટકો, સાહિત્ય, અલંકારશાસ્, 
વીથિશાસ્્ર, લલિત ક્લાઓ, શબ્દકોષ અને છેછ્યું પણ 
ઓછા મહત્ત્વનું નહિ એવું અભિલેખ સાહિત્ય વગેરે 
મળી આવે છે. 

અગાઉ વિગતવાર કહ્યા મુજબ આપણે સંસ્કૃતને 
ભૂલી શકીએ તેમ નથી; કારણ કે તે માનવ વિચાર 
અને ક્રિયાની પ્રત્યેક શાખાને સ્પર્શતા જ્ઞાનનો ખનનો 
છે. 

જે ભાષા પોતાના ઉષઃકાળથી વ્યાકરણ અને 
શબ્દભંડોળ ઉપર સૌથી વધુ મહત્ત્વ આપે છે, તે આદર, 
આભા અને પ્રેમ ઊભાં કરે છે. આપણને માહિતી મળે 


બટ 


છે કે વૈદિક કાળ જેટલા શરૂઆતના સમયમાં શબ્દકોશ 
- નિઘૂંટુની રચના કરવાનું પ્રચલિત હતું. આપણને 
જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે “એક્ક્ષરતિઘૂ#ની સચના ઘણા લંબા 
સમય પહેલાં થઈ હતી. આ પ્રાચીન પૂસ્તકેને સાચવવાની 
પૂરતી કાળજીના અભાવે સમૃદ્ધ ખજનાઓ ગુમાવવામાં 
આવ્યા. વૈદિક પરિભાષા કોષ-નિઘંઠુ તરીકે આપણી 
પાસે હવે યાસ્કનું 'નિર્ક્ત" ગ્રંધ જ બચ્યો છે. કેમ 
કે તે પ્રકારની અન્ય રચનાઓ પાછળની પેઢીઓ માટે 
અદ્શ્ય થઈ ગઈ છે, નાશ પામી છે. 

મહદંશે ચોથી સદીનો “અમરકોશ' જે અન્યથા 
'નામલિંગાનુશાસન' તરીકે પણ નણીતો છે અને જે 
હજુ પણ સંસ્કૃતતજ્ઞોમાં લોકપ્રિય છે, તે દુનિયાના અત્યંત 
વૈજ્ઞાનિક રીતે લખાયેલા શબ્દકોશો પૈકીનો એક છે. 
ઈશુની છઠ્ઠી શતાબ્દીમાં તેનો ચીની ભાષામાં અનુવાદ 
થયેલો. 

બીજ કૃતિ કે જે હંમેશને માટે મહાન રહી છે 
અને બધી રીતે મહાન છે તે પાણિનિની અષ્ાધ્યાયી 
છે. પાણિનિના વ્યાકરણ (ઈ.પૂ. ૫૦૦)નું હાર્દ એની 
સૂત્રો તરીકે ઓળખાતી વ્યાખ્યાઓ છે. 'અષ્ાધ્યાયી' 
તરીકે ઓળખાતો એ સૂત્રોનો ગ્રંથ છે. તે ગ્રંથના ત્રણ 
ઉપગ્રંથો છે : (૧) અક્ષરસમામ્નાય, (૨) ધાતુ પાઠ, 
(૩) ગણપાઠ. આ પૈકીનો પહેલો ધ્વનિનો સુવ્યવસ્થિત 
સમૂહ (અક્ષર), બીન્ને ક્ચાપદ્ોનાં મૂળ રૂપોની સૂચિ 
(ધાતુ) અને ત્રીજે વિશેષ સૂત્રોમાં કરવામાં આવેલ વિધાનો 
સાથે સંબંધિત બીજી બાબતોનો સમૂડ (ગણાલુ) છે. અગાઉ 
પાયાના સિદ્ધાંતોના આ સમૂહો (- ગણો) આવાં સૂત્રોની 
સાથે અપાતા હતા. 

પાણિનિના સમયમાં જે ભાષાનો તેણે ઉપયોગ 
કર્યો અને તેના વ્યાકરણમાં જેનું વર્ણન કર્ય તે ભાષા 
વિદ્દદ્ભોગ્ય, સંભાષણ અને લોકોમાં પ્રચલિત ધાર્મિક 
વિધિઓનું મુખ્ય વાહન હતી. (અલબત્ત, ભાષાકીય અને 
સામાજિક ભદ્રવર્ગનું મુખ્ય વાહન હતી.) 

ભર્તૃહરિ અને પતંજલિની કૃત્તિઓ પણ એટલી 
જ મહાન છે. આ બધી અદ્‌ભુત કૃત્તિઓ ઉપરાંત 
આપણે કાવ્યો, નાટકો, કાલિદાસના અલંકારગ્રંથો, 
ભવભૂતિ, શૂટ્ધક, વિશાખદત્ત, ક્ષેમેન્દ્ર, જગત્રાથ ભટ્ટ, 
વિઘયાનાથ, આનંદવર્ધન, મમ્મટ અતે બીન્ન અનેકનાં 
દદાંતો આપી શકીએ. જેમને સૌકોઈ ચાહે છે અને આદર 
૩૦૨ 


માર્ચ ર૦૦ર 


આપે છે એવી આ મહાન વિદ્દાનોની સંપૂર્ણ યાદી 
આપવાનો આ અવસર નથી. 

“સંસ્કૃત કાલગ્રસ્ત ભાષા છે' આ વિઘાન 
સાંભળીને આપણને દુ:ખ થાય છે, તે સત્ય નથી. 
સંસ્કૃત વ્યાકરણનો વિકાસ અને સંસ્કૃત સાહિત્યની 
સમૃદ્ધિ દર્શાવે છે કે સંસ્કૃત ભારતવર્ષના આમ લોકોની 
બોલચાલની ભાષા રહી હોવી જોઈએ. બૌદ્ધ અને જૈન 
ઘર્મના આગમન સાથે પાલિ અને પ્રાકૃત ભાષાઓ 
જનસમૂદાયોની નજીક આવી. ઈ.સ. ૭૦૦થી ઈ.સ, 
૧૨૦૦ દરમિયાન પ્રાદેશિક ભાષાઓના વિકાસે પાલિ ને 
પ્રાકૃતને વિસ્મૃતિમાં મૂકી દીધી હતી. પરંતુ સંસ્કૃત ભાષા 
જળવાઈ રહી. ઉત્તર ભારતની ભાષાઓની જનની સમી 
અને દક્ષિણ ભારતની ભાષાઓમાં પ્રાણ (બળ) પ્રનારી 
સંસ્કૃત ભાષા ઘણી વાર બૌદ્ધિક સંવાદો (- પરિષદો) 
અને ધાર્મિક વિધિઓમાં બોલાય છે. 

પશ્ચિમના દેશોમાં સોળમી સદ્દીમાં સાહિત્ય દ્વારા 
ભાષાકીય અને સાંસ્કૃતિક પુનરુત્થાન થવા માંડ્યું. કેટલાંક 
એતિહાસિક કારણોને લીધે ભારતમાં તે થોડું મોડું થયું. 
૧૩-૧-'છરના દિવસે બનારસમાં સંસ્કૃત કૉલેજની 
સ્થાપનાએ સંસ્કૃત શિક્ષણના આધુનિકીકરણને એક નવી 
ચાલના આપી. પરંતુ સંસ્કૃતને આધુનિક વિશ્વની એક 
ભાષા તરીકે વિકસાવવાની અતે સ્વીકારવાની સુવ્યવસ્થિત 
પદ્ધત્તિસરની પ્રક્રિયા તો ઈ.સ. ૧૮૫૧માં પં. ઈશ્વરચંદ્ર 
વિદ્યાસાગરની 'વ્યાકરણકૌમુદી'ની સંરચના સાથે થઈ. 
તેમણે સંસ્કૃત ભાષાના અને તેની શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓના 
સરલીકરણ અને આધૂનિકીકરણની આધારશિલા રાખી 
હતી. ૧૮૫૪ના 'કલકત્તા રિવ્યૂ'માં નોંધ લેવામાં આવી 
છે, “ઈશ્વરચંદ્રે અત્યાર સુધી દુર્ગમ લાગતા સંસ્કૃત 
વ્યાકરણના અભ્યાસને ગ્રીકના અભ્યાસ જેટલો જ 
સહેલો બનાવીને તેના અભ્યાસને આગળ ધપાવવા માટે 
મોટું કામ કર્યું છે.'' પ્રો. ભાંડારકરે પણ ભારત બહારના 
અભ્યાસાર્થીઓ માટે વ્યાકરણનું પુસ્તક તૈયાર કરી 
આપ્યું, જે સંસ્કૃત શીખવાની સરળ-સહેલી રીતો બતાવે 


વીસમી સદીની પ્રથમ પચીસી દરમિયાન સંસ્કૃત 
ભાષાના સરલીકરણ અને એની શિક્ષણની પદ્ધતિઓમાં 
કરાયેલા ફેરફારોએ સંબંધિત સૌનું ધ્યાન ખેચ્યું. તે 
સમય (- વષો) દરમિયાન પંડિત દામોદર 


ઈટ 


સાતવળેકરજએ સંસ્કૃત બોલવા ઉપર ભાર મૂક્યો. 
પુણેના શ્રી બી. બી. કમાલ અને કેરળના શ્રી કુરિઓકોસે 
તૈયાર કરેલ ક્રમિક કક્ષાનાં પાઠ્યપુસ્તકોએ પં. 
સાતવળેકરજીના હેતુઓને વેગ આપ્યો (આગળ 
વધારવામાં ઝડપ પૂરી પાડી). 

સ્વાતંત્ર્યોત્તર કાળમાં આધૂનિક સંસ્કૃતના વિકાસમાં 
૧૯૫૬માં સંસ્કૃત કમિશનની નિમણૂક એક શક્વર્તી ઘટના 
છે. તે પછી સંસ્કૃતની સાક્ષરતા વધારવા કેટલીક ઝુંબેશો 
થઈ. 'સંસ્કૃતને નિવાસસ્થાનની ભાષા બનાવો' (|/દ્વા(૦ 
50516] દ 101106 14116069) “સંસ્કૃતમાં વાતચીત 
કરો ' કે 'સંસ્કૃતને જીભ ઉપર રાખો' (0૦0 ડદ્વાળ- 
ડાઇ ૦1 )/00 1006૫9) સૂત્રો જે લોકપ્રિય સૂત્રોએ 
ભાવનાશાળી સંસ્કૃતજ્ઞોને અને સંસ્કૃત સંસ્થાઓને પ્રેરણા 
પૂરી પાડી તે પૈકીનાં હતાં. સંસ્કૃતને લોકપ્રિય અને 
બોલચાલની ભાષા બનાવવા માટે એક નવું બળ મળ્યું 
અને એક નવા દઘ્િબિંદુનો વિકાસ થયો. 

આ બાબતે જેમણે અથક પ્રયત્નો કર્યા તેમનામાં 
શ્રી વાય. એમ. નાન્યાલ, પંડિત કપિલદ્ેવ શર્મા, પંડિત 
અનંત શાસ્રી ફડકે, શ્રી બ્રહ્મદત્ત જિજ્ઞાસુ, પંડિત રાહુલ 
સાંકૃત્યાયન, પંડિત વાસુદ્દેવ ઠ્વિવેદી શાસ્રી, વસનત 
અનંત ગાડગીલ, એલ. એમ. ચક્રદેવ અને શ્રીમતી 
માલતી ચક્રદેવ તેમજ દેશના જુદા જુદ્દા ભાગોમાંથી 
અનેક પંડિતો હતા. જાણવા મળે છે કે શ્રીમાન ચક્રદેવે 
મુંબઈમાં ચર્ની રોડ ખાતે :શ્રીવત્સ બાલમંદિરમ્‌' નામની 
એક શાળા શરૂ કરી છે અને ત્યાં તેમણે લોઅર કે. 
જી. (1.1₹૯0.) અને અપર કે.જી. (ઇ.1(.6.)નાં 
બાળકોને સંસ્કૃત શીખવવા સફળતાપૂર્વક એક પદ્ધતિ 
દાખલ કરી છે. પૉંડિચેરીના શ્રી અરવિંદ આંતરરાષ્ટ્રીય 
શિક્ષણ કેન્દ્રે પણ શાળાનાં બાળકો માટે શિક્ષણની 
પદ્ધતિઓ અને શીખવવાની પદ્રતિઓમાં ફેરફારો કરવા 
નોંધપાત્ર પ્રયાસો કર્યા છે. પુણેના શારદા જ્ઞાનપીઠમ્‌ના 
નિર્દેશક પંડિત વસંત ગાડગીલે સંસ્કૃતનો પ્રચાર કરવા 
ઉપર ભાર મૂક્યો જ છે. એટલું જ નહિ, પરંતુ 
જનસમૂહો માટે બોલચાલનું સંસ્કૃત શીખવવા માટેના 
વર્ગો પણ શરૂ કર્યા છે. તેમણે દિવસના બે કલાક પ્રમાણે 
૨૦ દિવસના ૪૦ ક્લાક્નો એક શૈક્ષણિક કાર્યકમ વિક્સાવ્યો 
છે, અને એમનો દાવો છે કે સરળતાથી સંસ્કૃત બોલવા 
માટેની એ એક સફળ પદ્ધતિ છે. બોલચાલ-વાતચીતનું 
૩૦૩ 


માર્ચ ૨૦૦૨ 





સંસ્કૃત શીખવવા માટેનો આવો જ પ્રયત્ન કરવાનું શ્રેય 
વિવેકાનંદ કેન્દ્ર, કન્યાકુમારી અને બેંગલોરના પંડિત 
વાસુદેવ બલાલને પણ જન્ય છે. 

આ તબકે તિરુપતિ પાસે યેરપેડુ ખાતેના 
વ્યાસાશ્રમના મહર્ષિ સૂર મલયાલા સ્વામીએ આશ્રમને ખર્ચે 
બધી જ્ઞાતિઓના વિદ્યાર્થીઓને રહેવા-જમવાની વ્યવસ્થા 
કરી આપીને સંસ્કૃત તરફ વળવાની સગવડ ઊભી કરવા 
કરેલા સંનિષ્ઠ પ્રયાસોની નોંધ લેવી રહી. સૌને સંસ્ક્તનો 
અભ્યાસ વધારવા સંસ્કૃત પરીક્ષાઓની ગોઠવણ મારકૃત 
તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાન દ્વારા ચલાવાતી ધી 
ઓરિયેન્ટલ કૉલેજ, વેદપાઠશાળા પણ આ દિશામાં 
નોંધપાત્ર સેવા આપી રહેલ છે. 

પ્રો. ડી. ડી. શર્માએ ઠ્યોત્રીય અભ્યાસ પછી 
લખેલો એક લેખ દર્શાવે છે એ મુજબ હિમાલય 
વિસ્તારના કેટલાક જનનનતિના રહેવાસીઓ હજુ પણ 
સંસ્કૃતી ભાષા બોલે છે. ચિનાલ તરીકે જણીતા આ 
આદ્તિસીઓ ચંદ્ર અને ભાગા નદીઓના અંચલમાં રોહતંગ 
ઘાટમાં આવેલ લાહોલ તાલૂકામાં વસે છે. ચિનાલ લોક્સંસ્કૃતિની 
સૌથી વધ્‌ નોંધપાત્ર લાક્ષણિક્તા તેમની ભાષા છે અને 
શક્યતઃ જ્યારે તે લોકો આ પ્રોર્સમાં સ્થળાંતર કરીને આવ્યા 
ત્યારે વાયવ્ય ભારતમાં જે ભાષા બોલાતી હતી તે સંસ્કૃતનું 
સ્વરૂપ (પરિરૂપ) ચાલુ રહેલ હોય તેમ જણાય છે. 

૧૯૫૪-૫૮માં પ્રસિદ્ધ થયેલ 'ભારતની આંકડાકીય 
માહિતીનો સંક્ષેપ' દર્શાવે છે કે ૧૬૫૧ની વસતીગણતરી 
પ્રમાણે જેમની માતૃભાષા સંસ્કૃત હોય એવા નોધાયેલા 
લોકોની સંખ્યા ૫૫૫ હતી અને ૧૯૭૧માં 
વસતીગણતરીના અહેવાલ મુજબ આ સંખ્યા વધીને 
૨,૨૧૨ થઈ હતી. થોડાં વર્ષો અગાઉ હાથ ધરવામાં 
આવેલ એક ખાનગી (અંગત) મોજણીએ નોંધ્યું ક ભારત 
અને નેપાળનાં ૧૦૦ કરતાં થોડાં વધુ કુટુમ્બોએ સંસ્કૃતનો 
પોતાની માતૃભાષા તરીકે સ્વીકાર કરેલ છે. 

ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, સંસ્કૃત આધુનિક 
ભારતની મોટા ભાગની ભાષાઓના પાયારૂપ ભાષા 
હોવાને લીધે તેની સંરચના કે શબ્દભંડોળ અથવા બંનેના 
દષ્ટિબિંદુએ ભારતની કોઈ પણ સાક્ષર વ્યક્તિને તે 
સહેલાઈથી સમનય તેવી છે. લોકો ભલે તેમના 
શેજબરોજના જીવનમાં સંસ્કૃત બોલતા નથી. છતાં ભારતમાં 
તેમની તટી સંખ્યા ન પરિસ્થિતિવશ તેમને તેમ કરવાનું 


લ્ટ્શ 


ન સ્‍--ક..._...2._2-42...-.022... 


હોય તો સંસ્કૃતના તેમના પાયાના જ્ઞાનને લઈને અને 
તેમાં મહાવરાનો આગ્રહ રાખીને સંસ્કૃતમાં વ્યવહાર 
ચલાવી શકે તેમ છે. 

સાતમા પરિશિષ્ટ (શિડ્યૂલ) સાથે, ક્તમ ૩૫૧ મુજબ, 
બંધારણીય રીતે સંસ્કૃતનો આધુનિક ભારતની એક ભાષા 
તરીકે સ્વીકાર કરવામાં ખાવેલ છે. સંસ્કૃતને રાષ્ટ્રભાષાનું 
સ્થાન આપવાની શાક્ય , રહેલી છે, ભાષાના શાસ્ત્રીય 
પ્રમાણ (- ૬રજ્જ)માં થોડી સરળતા લાવવાની જરૂર 
છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જે ભાષા કોઈ 
સમાજ કે લોકસમૂહની ન તો માતૃભાષા હોય કે ન તો 
બોલાતી હોય, પણ માત્ર બૌદ્ધિક પરિસંવાદોમાં વપરાતી 
હોય તે શાસ્ત્રીય ભાષા કહેવાય છે. સંસ્કૃત ભાષાનું આ 
સ્વરૂપ તેનું અસલ સ્વરૂપ નહોતું. રામાયણ, મહાભારત 
અને પુરાણો બધાં સાદી-સીધી શૈલીના સંસ્કૃતમાં 
લખાયાં હતાં. તે એ સમય હતો, જ્યારે સંસ્કૃત 
આપમભાષા (- લોકભાષા) હતી. પાછળથી તે ભાષામાં 
પાંડિત્ય ભળ્યું અને જે લોકો તે બોલતા હતા તે પંડિતો 
બન્યા, સંસ્કૃત વિદ્ઘાનોમાં પોતાના વિચારો એવી રીતે 
વ્યક્ત કરવાની ટેવ દાખલ થઈ કે તેમની વાત 
સમજનારને જબરી મથામણ કરવી પડે, પરિણામે ભાષા 
અને સાહિત્ય આમ સમુદ્યાયોથી અળગાં થઈ ગયાં. 

આ પરિપ્રેક્ષ્યમાં સંસ્કૃતનું આધુનિકીકરણ કરવાની 
જરૂર ઊભી થઈ. આધુનિક સંસ્કૃત ભાષા શિક્ષણ, 
વહીવટ, ન્યાય-પ્રદાન, આંતરરાજ્ય તથા રાજ્યના 
અંદરના રોજબરોજના પત્રવ્યવહાર વગેરે હેતુઓ માટેની 
વ્યવહારુ ઉપયોગિતા ઉપરાંત સરળ આદાનપ્રદાન (- 
વાતચીત) અને રાષ્ટ્રીય એકતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય 
ભાઈચારાના ધ્યેય માટે ભારતના લોકોની જાગૃતિનું ધ્યેય 
પાર પડશે. એને શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત સાથે કોઈ વિરોધ 
નથી. કોઈકે કહેલું હું ઉનૃત કરું છું, “સંસ્કૃત ભાષાના 
ઇતિહાસમાં શાસ્્રીય સંસ્કૃતનું એનું પોતાનું એક વિરિષ્ટ 
સ્થાન છે. એટ્લે આધૂનિક સંસ્ક્તને એની પુરાણી જ્ગાએ 
પ્રસ્થાપિત કરવામાં શાસ્્રીય સંસ્કૃત પોતાનો વૈભવ ગુમાવી 
દેશે, એવો ભય સેવવાની જરૂર નથી'. 

દરેકને ખ્યાલ હોવો જેઈએ કે આજના ભારતમાં 
અંગ્રેજ કે હિન્દીની જેમ દેરાની સામાન્ય ભાષાઓ પૈકીની 
એક ભાષા તરીકે સંસ્કૃતનું (પણ) એનું પોતાનું 
મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. આધુનિક ભારતીય ભાષાઓના 


માર્ચ ર૦૦ર ૩૦૪ 


ભાષાકીય ગૂરુતમ સાધારણ અવયવ (076051 ૦011- 
10010 140100) તરીકે સંસ્કૃતનું મહત્ત્વ સમજાવવું 
આવશ્યક નથી. ગણિતશાસ્ર હોય કે ભૌતિક શાસ, 
હવાઈ ઉડ્યનનું વિજ્ઞાન હોય કે સૌર શક્તિનું, આધુનિક 
વિજ્ઞાનની લગભગ બધી શાખાઓના પાયાના સિદ્ધાંતો 
સંસ્કૃતના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં વિગતે સમજવેલા હતા. સૌથી 
વિકસિત ગણતરીના સાધન અને આજના વૈજ્ઞાનિક 
સાધન કોમ્પ્યુટર માટે સંસ્કૃત સર્વોત્તમ ભાષા છે, એ 
હવે વૈજ્ઞાનિકોએ પુરવાર કર્યું છે. 

પરંતુ ભારતના લોકો - સવિશેષ નવી પેઢીના 
બૌદ્ધિકો - માટે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનના ગુમ ખજાના-રૂપ 
સંસ્કૃતને જાણવાનો, ઓળખવાનો અવકાશ નથી. માત્ર 
ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોની સમજ ઓળખ માદે કે 
ભારતીય સંસ્કૃતિ અને વારસામાં ડોકિયું કરવા માટે જ 
નહિ, પણ યૈરત્રત્ય એશિયોનું યોગ્ય આકલન - મૂલ્યાંકન 
કરવા માટે પણ સંસ્કૃત ભાષાનું પાયાનું જ્ઞાન અનિવાર્ય 
છે. 

ભાષાવિદ્લે સામાન્યત: સ્વીકારે છે કે દરેક માણસ 
પોતાના '્નેક ઉપયોગ માંટે આશરે એક હજાર વાક્યોમાં ચાર 
સો શબ્દો બોલે છે. સંજ્ઞાઓ, ક્રિયાપદો, વિશેષણો, 
બીનાં અવિકારી પદ્દોનો સમાવેશ કરતાં આ શબ્દો અનેક 
વાર જુદ જુદા ભાવો, સ્થળો અને પરિસ્થિતિમાં વારંવાર 
વાપરવામાં આવે છે. 

અંગ્રેજના સરળ પ્રયોગ ઉપરના ઘનિષ્ઠ સંશોધને 
સાબિત કર્યું છે કે તે ભાષામાં વિચારો વ્યક્ત કરવા 
માટે માત્ર ૮૫૦ પાયાના શબ્દો પૂરતા છે. સંસ્કૃત બાબતે 
એની જીવંતતા અને રચના લક્ષમાં લેતાં, આ સંખ્યા 
બે હજારની હોઈ શકે. આ શબ્દોને જરૂરી પાયાના સંસ્કૃત 
શબ્દભંડોળ તરીકે નિયમબદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. 
ભાષાકીય મોજણીની નોંધ જણાવે છે કે ભારતની જુદી 
જુદી ભાષાઓમાં ચાલીસ ટકાથી પંચ્યાસી ટકા સુધી 
વિસ્તરતી વિશાળ સંખ્યામાં સંસ્કૃત શબ્દો ઉપયોગમાં 
લેવાય છે, એથી તેના વર્તમાન સ્વરૂપમાં શીખવાનું 
મુશ્કેલ નહિ હોય. 

(“યુનિવિર્સિટી ન્યૂઝ' અઠવાડિકમાંથી સાભાર) 


લ્ટ્શ 


કેવો આનંદ ! 


---------------------------- 


પાર્ટીનો ખંડ ખ્મેર, થાઈ, વિયેટનામી અને થોડીક 
યુરોષિયન વેશભૂષાથી લહેરાઈ ઊઠેલો. ડાબી બાજુના 
વિશાળ બારણાની બહાર જળકુંડ હતો. ત્યાંથી 
ભૂરાશપડતા કાળા સૂટ-બૂટમાં સજ્જ એક ગૌરવર્ણ યુવકે 
પ્રવેશ કર્યો. ખંડમાં સોફા પર લીલી-પોપટી ખ્મેર 
વેશભૂષામાં એક ભારતીય યુવતી બેઠી હતી. બંનેએ 
ઓળખાણ કરી, હાથ મિલાવીને. ચાર મુલાકાતોમાં સતત 
સાથે રહી બંનેએ ખ્મેર દેશની અનુભૂતિ માણી. 
અંગ્કોરવાટનાં એતિહાસિક મંદિરો, તોન લે સેપ નદી કે 
જે છ મહિના એક તરફ અને બાકીના છ મહિના 
પ્રવાહની દિશા બદલી સામી તરફ વહે છે તે પરની સુંદર 
રેસ્ટોરન્ટ, ત્યાંનો પુલ - બધું સાથે અનુભવ્યું. અચાનક 
ચુવક પર એની કંપનીનો તાર આવ્યો ને એ ચાલ્યો 
ગયો. જતા પહેલાં એરોડ્રોમ પર ગુડ બાય કિસ. બસ. 

તે રાત્રે યુવતી સૂતા પહેલાં ખૂબ રડી. પણ 
યુવકની એક વાત યાદ આવતાં એ મનમાં ને મનમાં 
મલકાઈ ગઈ, 'હું એક ભારતીય યહૂદી યુવતીને પરણ્યો 
છું ને મારે બે બાળકો છે ' આખી રાત યુવતીના 
માનસપટ પર ભૂરાશપડતા કાળા સૂટ-બૂટમાં સજ્જ બે 
નાનાં ગોરાં બાળકો પથરાયેલાં રહ્યાં. એને લાગ્યું, એના 
મનની ભોમકામાં ઊંડે ઊડે કંઈક રોપાઈ ગયું હતું. 

5૬ 

વર્ષો વાવાઝોડાની જેમ વીતી ગયાં. યુવતીને 
અન્યત્ર પ્રેમ થયો, લગ્ન થયાં. વાત્સલ્ય ન ખીલી શક્યું. 
યુવતીમાં ખામી હતી. બધા ઇલાજ નિષ્ફળ ગયા. 
યુવતીના સ્વભાવમાં રુક્ષતા પ્રવેશી ગઈ. પૂજુષ બીજી 
સ્રી તરફ આકર્ષાયો. લગ્નવિચ્છેદ. પ્રેયસી પિતૃગૃહે પાછી 
ફરી. 

જ 

એકડેએકથી જીવન શરૂ કરવાનું હતું. એકડો ક્યાં 
લખવો, કેવી રીતે લખવો તેની સૂઝ જ પડતી નથી. 
સારા એવા દ્વિવસો પથારીમાં નિજવ જંતુની જેમ પડ્યાં 
પડ્યાં વિતાવ્યા પછી એક દિવસ પ્રેયસી પોતાની 
માર્ચ 


૨૦૦૨ 


સુવર્ણા 


આચાર્યા સહેલી ભાવનાની શાળામાં એમ જ પહોંચી 
ગઈ. 

“મારે શું કરવું, ભાવના ? લાગે છે, જિંદગી 
પાછી એકડા પર આવી ગઈ છે. '' 

“તો શું થઈ ગયું ?'' 

“કેમ એમ કહે છે ?'' 

“સાણું માન કે શૂન્ય પર તો નથી ગઈ ને !” 

“પણ - કરું શું ?'' 

“જ્યાં તું છે ત્યાંથી જ શરૂઆત કર.'' 

“એટલે ?'” 

“એટ્લે કે એક્ડા બગડા શીખવવાનું શરૃ કર.'” 

“એટલે 7 કોને ? પોતે ડબલ એમ.એ., 
પીએચ.ડી. સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો ને હવે એકડા 
બગડા ?! માય ગૉડ !'' 

ભાવનાએ એક આકેક વર્ષના બાળક્ને બોલાવી 
મંગાવ્યો. 

“એટલે આ, આને '' ભાવનાએ જયેશ તરફ 
આંગળી કરીને જયેશની પીઠ પર હાથ ફેરવ્યો. 

“હું ન સમજી '' પ્રેયસી બોલી. એને મનોમન 
ભાવના અને જયેશ બંને પર સહેજ ગુસ્સો ચડ્યો. 

“જયેશ ખૂબ બુદ્ધિશાળી છે. અમારી શાળાના 
ચોકીદારનો દીકરો છે. બુદ્ધિ હોવા છતાં માર્ગદર્શનના 
અભાવે પાછળ રહી જાય છે. તું એને ઘડિયા 
શિખવાડીશ ? તો એના ગુણાકાર-ભાગાકાર સારા થઈ 
જશે.'' ભાવના આચાર્યાપદના પોતાના અનુભવની 
ગરિમા સાથે બોલી. 

પ્રેયસીએ જયેશ સામું જેયું, “મને કંઈ પણ 
શીખવતાં આવડશે ?' એના મનમાં આ પ્રશ્ન વીંધાઈ 
ગયો, જયેશ પરનો ગુસ્સો ફેરવાઈને પોતા પર આવી 
ગયો : 'શું જિંદગી વેડફી 7 ને કેવી રીતે ?' 

“જયેશ કાલથી તારે ઘેર આવશે.'' ભાવનાએ 
ફરી આખરી નિર્ણય લઈ આચશાર્યાપદ્નો પરચો બતાવ્યો. 

વર્ષો: પછી પહેલી વાર એ રાત્રે પ્રેયસીએ 


બ ફ્ઝટર્ઝઝકકકૂેટક્્ઝકન ડી 


અનાયાસ બીન દિવસના ઊગવાની રાહ જોઈ. એને 
સવાલ થયો, જયેશ શું પહેરીને આવશે ? એ સૂટ-બૂટ 
તો ન જ પહેરે એવો ખ્યાલ આવતાં બહ્‌ વખતે એ 
મનોમન મલકાઈ ગઈ, પણ તરત મનમાં ધાસ્તી થતાં 
ગભરાઈ ગઈ, 'હું જયેશને ઘડિયા અને ગુણાકાર-ભાગાકાર 
શિખવાડી શકીશ ખરી ?' 

બીજે દિવસે સવારે આઠ વાગ્યે જયેશ આવ્યો. 
ભૂરાશપડતું ખમીસ અને કાળી ચડ્ડી, શાળાનો ગણવેશ. 
કપડાંના રંગો જઈ પ્રેયસી જરા ચમકી. કીટલીમાંથી કપમાં 
ચા રેડી, પ્લેટમાં નાસ્તાની પૂરી મૂકી જયેશ સામે ધરતાં 
એ બોલી, “રોજ સવારનો નાસ્તો ને ચા મારી સાથે 
કરજે, હોં |'' એનામાં અનાયાસ અચાનક ક્યાંકથી થોડી 
કુમાશ આવી ગઈ. જયેશ સહેજ શરમાતો હતો, જરા 
ગભરાયેલોય હતો, એણે નીચું મોં રાખીને જ 'હં' કહ્યું. 
પ્રેયસીને લાગ્યું, એની અંદર પણ એક નાનો ને સૌથી 
ફફડતો જયેશ ભરાઈ ગયો છે. ને છતાં એના પર 
ભાવનાએ પહાડ જેવી જવાબદારી લાદી છે. એને થયું, 
શું હું ભણાવવાની શરૂઆત પણ કરી શકીશ ? 

થોડી વાર બંને ડાઇનિંગ ટેબલ પર એમ જ બેસી 
રહ્યાં. પ્રેયસી અસમંજસમાં હતી ને જયેશે થેલીમાંથી 
નોટ ને દેશી હિસાબ કાઢી ટેબલ પર મૂક્યાં, પ્રેયસી 
સહેજ શરમાઈ ગઈ. એને થયું, શરૂ તો કરવું જ પડશે, 
પણ કઈ રીતે ? ક્યાંથી શરૂઆત કરવી ? એણે દેશી 
હિસાબ હાથમાં લીધો. એની ઉપરનાં ને પાછળનાં ચિત્રો 
જોયાં, પહેલું પાનું ખોલ્યૂ : એકથી સોના અંકો હતા. 
એના મનમાં કોઈક બોલ્યું : એક્ડે એક... એને ફરી 
પોતાની ડિગ્રીઓ યાદ આવી, જયેશ પર ગુસ્સો ચડ્યો, 
ભાવનાય અળખામણી લાગી, ને થયું, જયેશને પાછો 
મોકલી દઉ. એ ઊભી થઈ કહેવાનો વિચાર કરતી હતી 
ને જયેશ ધીમેકથી બોલ્યો, “બેન, મારે ભણવું છે.'' 

“શું ભણવું છે તારે ?'' ગુસ્સો છૂપાવી પ્રેયસી 
બનાવટી શિષ્ઠાચાર જાળવીને બોલી. 

“ઘડિયા ને ગુણાકાર-ભાગાકાર.'' 

“પણ તને આવડે છે શું ?'' પછી અવાજમાં 
કૃત્રિમ વિવેક લાવી એ બોલી, “શું શું 7 એકથી સો 
આવડે છે ?'' 

'હા, આવડે છે. બોલું ?'' 

'ત્‌ા-. સરવાળા-બાદબાકી આવડે છે ?'' 
૩૦૬ 


માર્ચ ૨૦૦૨ 


“હા 

“તો ઘડિયા ક્યાંથી શીખવા છે 7 કેટલા આવડે 
છે ?'' 

''પાંચ સુધી -'' 

“બોલી બતાવ.” પ્રેયસી વિનય જાળવીને જ 
બોલી, એ વિનય સહજ હતો કે બનાવટી - એને જ 
ખબર નહોતી. એ જરાક ક્રોધ, ઝાઝી બધી નરવસનેસ 
ને કંઈક અનુકમ્પા એમ અનેક ભાવોના મિશ્રણ નીચે 
દબાતી હતી ને છતાં એને લાગતું હતું કે ક્યાંકથી કોઈક 
હુંફ પણ એની તરફ આવતી હતી. જયેશ પાંચ સુધીના 
ઘડિયા બોલી ગયો. થોડીક ભૂલો થઈ ને પ્રેયસીને પહેલી 
વાર જયેશની ચિંતા થઈ, ભણશે નહીં, કાચો રહી જશે 
તો આનું શું થશે ? એ બોલી, ''છઠ્ઠાથીય આગળના 
બોલી બતાવ.'' 

પ્રેયસીના વર્તનની જયેશ પર જરા નકારાત્મક 
અસર થઈ જ હતી. એય ડરેલો ને નરવસ હતો. ઘણી 


બધી ભૂલો સાથે, જરાક થોથવાતાં થોથવાતાં એ છઠ્ઠાથી 


દસા સુધી ને પછી પ્રેયસીના કહ્યા વગર જ અગિયારનો 
ઘડિયોય બોલી ગયો ] પ્રેયસીને થયું, જયેશ એને 
પ્રભાવિત કરવા જ અગિયારનો સહેલામાં સહેલો ઘડિયો 
બોલી ગયો. એની નિર્દોષ ચાલાકી જેઈ પ્રેયસી મનોમન 
હસી પડી. પ્રેયસીને લાગ્યું, એના મનની જમીન ખોદાઈ 
રહી છે ને ત્યાં કંઈક રોપાઈ રહ્યું છે ને તે સાથે કશુંક 
પહેલાં રોપાયેલું...તે... એણે બલાત્‌ જયેશ સામું જેયું. 
“ચાલ, તને છઠ્ઠાનો ઘડિયો પાકો કરાવું... '' 

જયેરો ગભરાતાં ગભરાતાં છઠ્ઠાનો ઘડિયો બોલવો 
શરૂ ક્યોં : “છ એકા છ, છ દૂ બાર, છ તરી... '' 
બોલી, અઢકી એ સત્તર બોલ્યો, 

“ખોટું... છ તરી અઢાર...ચાલ, પાંચ વાર બોલ 
ને ગોખ્‌...'' 

“છ તરી અહાર'' એમ એ પાંચ વાર બોલ્યો. 

પછી એને ફરીથી છનો ઘડિયો બોલવાનું કહેવામાં 
આવ્યું, ત્યારે એ છ એકા છ, છ દૂ બાર ને છ તરી 
ઓગણીસ એમ બોલ્યો. ને પ્રેયસીનો પિત્તો ગયો. 

“આવી ભૂલ ? પાંચ વાર ગોખીનેય ભૂલ ?'' 
પ્રેયસીએ એ દિવસે શીખવવાનું બંધ કર્યું. 

“કાલે છનો આખો ઘડિયો પાંચ વાર લખી 
લાવજે.'' 


હ્ટ્શ 


પ્રેયસીમાં જયેશને સજન કરવાનો સહેજ ભાવ પણ 
આવી ગયો. એ નિર્ણાયક અને થોડા ઝનૂની અવાજમાં 
બોલી, “જે જયેશ, છઠ્ઠાનો ઘડિયો તને કાલે તો આવડી 
જ જવો જોઈએ.'' 

“મને તહીં આવડે.”' કહી જયેશ નીચું જેઈ ગયો. 
પ્રેયસીને સમન્યયું નહીં કે ક અસહાયત્તા-લાચારીના 
ભાર નીચે દબાઈ ગયો હતો કે આડાઈ-આડોડાઈ કરતો 
હતો. ફરી એ મિશ્ર લાગણીઓ અનુભવવા લાગી. થયું, 
“મારે શું ?' પણ પાછી તરત દઢ સ્વરે બોલી, “ન કેમ 
આવડે ?” આ વાક્ય એના મનમાં ફરી ફરી આવવા 
લણ્યું, “ન કેમ આવડે ? ન કેમ આવડે 7 હું એક 
નાના બુદ્ધિશાળી ગણાતા બાળક્તે છઠ્ઠાનો ઘડિયોય 
શીખવી શક્તી નથી ? એનામાં જરી આત્મવિશ્વાસ ઊભો 
કરી શક્તી નથી ? એવું કેમ બને 7 ઘૂળ પડી મારા 
ભણતરમાં... ' ભણતર... ડિત્રી એમ વિચારો ચાલ્યા 
કરત, પણ જયેશ ઊભો થઈ ગયો ને જરા ઊંચે અવાજે 
બોલ્યો, “હું જાઉ' છું '' પછી ગભરાઈને એણે વાક્ય 
બદ્ધ્યું, “હું જઉ ?'' પ્રેયસીને જયેરા કેટલી અકળામણ 
અનુભવે છે તેનો અહેસાસ થવા લાગ્યો ને તે બોલી, 
“જ, પણ કલે... '' એણે વક્ય અધૂરું છોડ્યું ને પૂછ્યું, 
“હવે સીધો નિશાળે ?'' 

“હા.” 

“કંઈ ખાવું છે 7? પાણી આપું ?'”” 

“ના.'' ને દકૃતર લઈ જયેશ ચાલ્યો ગયો. 
પ્રેયસીની આંખો ભીની થતાં રહી ગઈ. 

જયેશના ગયા પછી ક્યાંય સુધી એ સૂનમૂન 
આરામખુરશીમાં બેસી રહી. એને ક્યાંક જયેશની છૂપી 
બીક લાગી ગઈ. એને થયું, આ બાળક મારા ગોઠવી 
રાખેલા શિઘિલતા-જડતાના પડને વીંધી રહ્યું છે. મને 
ભૂતકાળમાં દોરી જઈ રહ્યું છે, જ્યાં મારે જવું જ નથી. 
પણ એણે જયેશના વિચારો ટાળવાનો જેટલો પ્રયત્ન 
ક્યોં, એ બેવડા ન્તેશથી આવતા રહ્યા. આખો દિવસ 
એને જયેશ, છનો ઘડિયો, પોતાની જીદ, પોતાની 
બિનલાયકાત, પોતાની ડિગ્રીઓ... પોતાનું એકાકી, કેણું, 
શુષ્ક - કોરુંક્્ર જવન બધું યાદ આઘતું રહ્યું. રાત્રે મોડે 
સુઘી એ થામાતી રહી. એને લાગ્યું, એના ખાલી-કોરા- 
નિ:સ્પંદ મનમાં કંઈક ભરાવા લાગ્યું છે. ને ખાલીખમ 
જવન પણ... પણ... પણ કંઈ નહીં. હું જયેશને છનો 
૩૦૪ 


માર્ચ ૨૦૦૨ : 





ઘડિયો શિખવાડીને જ રહીશ... ન કેમ બને 7 એને 
થયું, જલદી જલદી સવાર પડે, જયેશ આવે... જયેશ 
આવે ને જલદી જલદી હું મને આવડતી બધી યુક્તિ- 
પ્રયુક્તિઓ અજમાવી એને છનો ઘડિયો પાક્કો કરાવું... 
છ થઈ ન્તય પછી સાત ને આઠ તો સહેલા જ લાગશે, 
બાકી રહેશે નવનો, એય થઈ જશે... થોડાક દિવસ કામ 
રહેશે... દ્વિસો ભરેલા થઈ જશે... સરસ... કાલે જયેશ 
આવશે, સવાર ભરી ભરી થઈ જશે. એને લાગ્યું, એક 
જ દિવસમાં એના આખા શરીરમાં ખૂબ ફેરફાર થઈ 
ગયા છે... ને એકાએક વર્ષોના એક આંકડાને પાછળ 
ડેલી એ ફરી છવ્વીસ-સત્તાવીસની યુવતી બની ગઈ... 
વર્ષો પહેલાં પણ બરાબર, લગભગ આવી જ તીવ્રતાથી 
થોડાક જ સમયનો એક પરિચય એના આખા 
જીવનશરીરને જણે મૂળમાંથી બદલી ગયો હતો... એની 
નજર સામે ખ્મેર વેશભૂષામાં સજ્જ પેલી ભારતીય યુવતી 
તરવરવા લાગી... સૂટબૂટમાં સજ્જ પેલા યુવકે શેકહન્ડ 
માટે પ્રેયસીનો હાય પોતાના હાથમાં લીધા પછી જ્વણે 
ક્યારેય છોડ્યો જ નહોતો. એક સુંદર પ્રભાતે એ લોકો 
પરણી ગયાં હતાં... વચ્ચેનાં બધાં વર્ષો પ્રસત્ત દામ્પત્યમાં 
જ વીત્યાં હતાં. પેલાં સૂટેડબૂટેડ બે ગોરાં બાળકો 
આર્નોલ્ડ-પ્રેયસીનાં જ હતાં. પ્રેયસીએ જ તેમને મોઢાં 
કર્યા હતાં. તેઓ નાનાં હતાં ત્યારે પોતે જ એમને 
શાળાએ મૂક્વા જતી, ઘરકામ કરાવતી, શાળાના શિક્ષકો 
પાસેથી ડેઇલી પ્રોગ્રેસનો રિપૉટે લઈ આવતી, જે તે 
આતનોલ્ડ સાથે ને રાત્રે બાળકો સાથે ડિસકસ કરતી... 
રોનુ-ટોનુ બહુ જ હોશિયાર હતા, પણ ઘડિયા એમનાય 
કાચા હતા... એણે જ એમને ઘડિયા-ટેબલ્સ શીખવ્યા 
હતા... અંગ્રેજમાં ઘડિયાને શું ક્હેવાય તે પ્રેયસી નહોતી 
જાણતી. ગ્રાન્ડમા પાસેથી એણે એ ન્ણેલું. ટેબલ્સ 
અંગ્રેજમાં કેમ બોલાય તેય ગ્રાન્ડમાએ જ એને શીખવેલું 
* ડુ ટુઝ આર ફૉર કે સિક્સ ટુઝ આર ટ્ેલ્વ, સિક્સ 
શ્રીઝ આર એઇીન... પહેલી વાર ગ્રાન્ડમાં પાસેથી આ 
શીખતી વખતે એને સહેજ ભોઠંપ લાગી ગઈ હતી કે 
મને આટલુંય આવડતું નથી 7 બચ્ચાંઓને હં શું શીખવી 
શકીરા 7? ધૂળ પડી મારા ભણતરમાં... પણ શીખવતી 
વખતે ગ્રાન્ડમાની ભૂરી ભૂરી આંખોમાં મીઠો પ્યાર દેખાયો 
ને એના ભય ને સંકોચ દૂર થઈ ગયા... એ આંખોમાં 
એને આનૉલ્ડની - એના પતિની ચિર્પરિચિત આંખો 


લ્ટ્શ 


દેખાઈ ને એ હરખાઈ જઈ ટોનુ-રોનુમાં જાણે સમાઈ 
ગઈ... 

એ રાત્રે જમવાના મેજ પર એ ટોનુ-રોનુથી 
વીંટળાયેલી બેઠી હતી. ગ્રાન્ડમા ને આર્નોલ્ડ હાથમાં 
હાથ રાખી એકબીનાંને વહાલ કરતાં હતાં. પ્રેયસીને થયું, 
એમને બધાંને બાંધતી કોઈ અજાણી કડી કેટલી બધી 
મજબૂત હશે ! હવે એમાં એક નવી કડી ઉમેરાઈ 
રેબલ્સ-ઘડિયા એણે ગ્રાર્ન્ડમા સામે જેયું, એ બોલ્યાં, 
'આનોલ્ડ નાનો હતો ત્યારે એતેય ટેબલ્સ નહોતા 
ગમતા, એમાંય એ કહેતો... સિક્સ વન્ઝ આર... આઈ 
હેઈટ ધેમ '' રોનુ-ટોનુ ખુશ થઈ ગયા. એય શરારતી 
આંખે આર્નોલ્ડ સામું જોઈ રહી... એને થયું, બસ, 
બધું હંમેશને માટે આમ જ રહે તો... 

સવાર ક્યારે પડી ગઈ, પ્રેયસીને ખબર જ ન પડી. 
'ઓહ ! આજે તો જયેશ આવવાનો છે !' એ સવારનો 
પહેલો વિચાર હતો. એના મનમાં ક્યાંકથી પ્રસન્નતા 
છલકાઈ ગઈ ને રોજ સવારે જેનો ભાર લાગતો એ શરીર 
હલકુંફલકું લાગવા માંડ્યું. જલદી, જલદી તૈયાર થઈ એ 
જયેશની રાહ જેવા માંડી... 'બાળક સમયસર તો આવશે 
ને |' એનું વિચારવાનું એણે પૂરું કર્યું ને બારણે ટકોરા 
પડ્યા. બારણું ખોલ્યું તો સમયથી ઘણો વહેલો જયેશ 
ઊભો હતો, અને ઘેરથી દોટ મૂકીને ન આવ્યો હોય 
એમ હાંફતો હતો. સહેજ ચિંત્તિત થઈ પ્રેયસીએ પૂછ્યું, 

''શું થયું, જયેશ ? આઢલો વહેલો ફેમ ?'' 

“બેન, બેન, મને છઠ્ઠાનો ઘડિયો આવડી ગયો 
છે... '' હજુ એ હાંફતો હતો. 

“શું ? ના હોય,..'' 

“સાચું કહું છું, બેન ! બોલું ?'' 

''પહેલાં અંદર આવ. ને ઘડિયો ખરેખર પાક્કો 
હોય તો જ બોલજે. નહીં તો મને ગુસ્સો ચડશે...'' 

“ના, બેન, તમને ગુસ્સો નહીં ચડે.'' ને પ્રેયસીના 
પ્રતિભાવની રાહ જોયા વગર જયેશ છનો ઘડિયો કડકડાટ 
બોલી ગયો. 

''અરે, તને તો છનો આખોય ઘડિયો યાદ છે... 
આ કેવી રીતે બન્યું ?'' 

“કહું ? છ એકા છ, એમાં દૂ કરવા છ ઉમેરીએ 
એટલે બાર થાય, ને તરી કરવા બારમાં બીન છ ઉમેરીએ 
એટલે અઢાર થાય ને એમાં....'' 
માર્ચ 


૨૦૦૨ ૫૩૦૮ 





''બરાબર, એકદમ સાચું. પણ તને આ તરકીબ 
સુઝાડી કોણે ? હું તો કંઈ બોલી નહોતી.'' 

“કોઈએ નહીં, મારી મેળે જ કર્યું. કહું ? તમે 
છઠ્ઠાનો ઘડિયો લખી આપેલો તે પાંચ વાર લખી એને 
નજર સામે રાખીને હું એકધારું જોતો બેસી રહ્યો. છની 
નીચે બાર દેખાયા, ને બારની નીચે અઢાર ને અઢારની નીચે 
ચોવીસ... ને મને એક્દમ એક આઠૃતિ જેવું દેખાયું ને 
જમણી બાજુ આખી રકમો વચ્ચે મને છગડા દેખાયા. 
બેન, તમે કહો તો હં છ દાનથી આગળેય આ ઘડિયો 
લખી દઉ દરેકમાં છ ઉમેરવાના, બસ... પાંચના 
ઘડિયામાં પાંચ, છના ઘ[ડેયામાં છ ને સાતના ઘડિયામાં 
સાત, એવું નક્કી જ હોય છે. બરાબરને, બેન ! હવે 
મને બધા ઘડિયા આવડી જશે. તમારે જરીકે ગુસ્સો 
નહીં કરવો પડે... હોં ?”” 

“વાહ, જયેશ, વાહ.'' પ્રેયસીને એકદમ વહાલ 
ઊભરાઈ આવ્યું. જયેશની પીઠ પર શાબાશી થપથપાવી 
એ બોલી, “તેં તો કમાલ કરી....'' કહી એણે જયેશના 
કપમાં ચા રેડી એને બટાકાપૌંઆનો નાસ્તો આપ્યો. 
જોકે મનોમન તો એ આ રહસ્યનો ઉકેલ જ શોધતી 
હતી. આટલું એકાએક જયેશને આવડી કેવી રીતે ગયું 
? આ તો લગભગ ચમત્કાર લાગે... પણ ના, એમ 
ચમત્કાર નથી થતા... ને એકાએક પણ કંઈ થતું નથી. 
હા, ઝડપથી ચોક્કસ થયું કહેવાય. લાગે છે, જેમ ગઈ 
કાલે જયેશના ગયા પછી હું જુદી જ મનોભૂમિમાં પહોંચી 
ગઈ હતી તેમ બાળજયેશ પણ કોઈક અવનવા પ્રદેશમાં 
ફરી આવ્યો હશે. મેં અંતે નિર્ધાર કર્યો હતો કે એને 
છઠ્ઠાનો ઘડિયો શિખવાડીને જ જંપીશ, એમ, 
બરાબ્બર એમ જ જયકુએ પણ નિર્ધાર કર્યો હરો એનું 
સમસ્ત બળ લગાવીને કે મારે છઠ્ઠાનો ઘડિયો પાક્કો 
કરીને બેનને બતાવી દેવું છે. અમારાં બેના નિર્ધારો 
ક્યાંક ભેગા થઈ એવું જોર ને જોશ સર્જ ગયા, જે 
લગભગ ચમત્કાર જ લાગે. 

ચમત્કાર... ને એને ગઈ કાલની રાત તાજી થઈ 
ગઈ... ગ્રાન્ડમાની ભૂરી આંખો, આર્નોલ્ડની એવી જ 
પ્યારી પ્યારી આંખો, આર્નોલ્ડનો છઠ્ઠાના ઘડિયા માટેનો 
અણગમો, રોનુટોનુના ઘડિયા... ને હવે આ જયકુનો 
છઠ્ઠાનો ઘડિયો... આ બધાંને બાંધતી કોઈક કડી ન 
હોવી જોઈએ ? હોય જ. ખણ કઈ ? એણે જયેશ 
સામે જોયું. એની આંખો સામે જોતાં રાત્રે ઊગેલાં 


“ટશ 


બધાં સ્પંદનો જયકુ તરફ વહેવા લાગ્યાં ને અડધે 
રસ્તે જઈ સામેથી સ્પંદનો આવે તેની રાહ જેતાં અટકી 
ગયાં... જયેશ એકીટશે એની સામે જેઈ રહ્યો હતો. 

“તમને એમ થાય છે ને બેન, કે મને ઘડિયો 
કેવી રીતે યાદ રહી ગયો ?'' 

“હા, પણ તને કેમ ખબર પડી ?'' 

“તમારી આંખો પરથી...'' 

“શું ??' 

“હા, કાલે તમે કેટલા ગુસ્સાથી મારા સામું નેતાં 
હતાં ? ને આજે ? ખબર છે, મનેય પહેલાં ગુસ્સો 
આવ્યો તમારા પર, પણ પછી થયું, હું ઘડિયો પાક્કો 
નહીં કરું તો ટીચર ગુસ્સે થશે ને એમનું લોહી બળશે... 

“શું ?'' પ્રેયસીને સમજ્યું નહીં, જયેશ ક્યા 
ઊંડાણની વાત કરે છે. 

“મારી મમ્મી મારા પર ગુસ્સે થાય છે ત્યારે 
એવું જ ખોલે છે કે મને ગુસ્સો કરાવી તું મારો કેટલો 
જવ બાળે છે ને તારા પર ગુસ્સે થવાથી મારું કેટલું 
લોહી બળે છે... તમેય મારા પર ગુસ્સે થાઓ તો તમારોય 
જવ ન બળે ? લોહી ન બળે ?” 

પ્રેયસી તો અસમંજસમાં જયકુ સામે જેઈ રહી. 
બાર વરસનો આ બાળક... ક્યાંથી શીખ્યો આ બધું ? 
એની નજર સામે જયેશની સીધીસાદી, પણ અત્તાગ 
ઊંડાણવાળી મમ્મી પ્રગટી ગઈ... 

“એટલે તમારો જીવ ન બાળવા મેં ઘડિયા સામું 
જોયા ક્યું, જેયા જ કર્યુ. ને મને ખબર પડી ગઈ કે છના 


ઘડિયામાં છ છ ઉમેરાય, પાંચના ઘડિયામાં પાંચ.. પણ 
ઢીંચર, તમે તો કંઈ ક્હેતાં જ નથી, ચુપચાપ મારા સામું 
જ્ઞેયા કરો છો. તમને આનંદ નથી થતો ? તમે તો....' 

ને એ સહેજ ચમકી ગઈ... જયેશની આંખોમાં 
જોતાં એને જયકુની મમ્મીની બે નિષ્પાપ આંખો તો 
દેખાઈ જ, તે સાથે ગઈ કાલે રાત્રે જેયેલી ગ્રાન્ડમાની 
બે ભૂરી ભૂરી નિર્દોષ આંખોય દેખાઈ, જેમાં એ જ 
આર્નોલ્ડની આંખો દેખાયેલી ને પોતે એમાં પૂરેપૂરાં 
સમાઈ ગયાનું અનુભવી ચૂકેલી... પણ રોનુ-ઢોનુ ક્યાં 
? આ રહ્યા... એણે ફરી જયેશની આંખોમાં જેયું... 
ઓહ, આ તો કેવી આંખો છે ! આ તો ગ્રાન્ડમાની, 
આર્નોલ્ડની, રોનુટોનુ, જયકુ, જયકુની મમ્મીની ને મારીય 
આંખો છે ! ને અમને સૌને સતત જોતી બ્રહ્માંડની 
કોઈ અન્ણી ને હંમેશાં અજ્ઞાતવાસમાં રહેતી બે વિશાળ 
આંખોય છે... એણે જયકુ સામે જ્યું ને એ બોલી, 
“મતે આનદ નથી થયો એવું કહે છે ?"* ને એ મનમા 
બોલી, “મને ખરેખર શું થયું છે, શું કહું ?' જયેશની 
આંખોનો ચમકાટ ને હોઠ પરનું સ્મિત ભેગાં મળી 
પ્રેયસીના અડધે રસ્તે અઢકી ગયેલાં સ્પંદનો સુધી પોતાનાં 
સ્પંદનો લઈ આવ્યાં... બંનેનાં સ્પંદનો એક થઈ ગયાં ને 
જાણે બધાં તારાવિશ્વો, સૂર્યમંડળો, નિહારિકાઓ, 
આકાશગંગાઓ ને સમસ્ત બ્રહ્માંડ એમાં સમાઈ ગ્યાં... 
પ્રેયસીને થયું, એ જ્યેશને કયા શબ્દોમાં આ બધું કહે ? 
એને કઈ રીતે સમજાવે, પોતાને કેટલો ને કેવો આનંદ 
થયો છે... 


રંગ રાતકિયો 


આંખોમાં આંજી ગુલમોર એવું આયખાને કરી ગયા કઈ રીતે ન્યાલ ? 
અવરના પડછાયા પૂછે છે કેમ હવે ટશ્યું ફૂટી છે લાલ લાલ ? 
રાતી ચણોઠીનાં ખાધાં રે પાન, કાંઈ રાતડિયે રંગ લોભાણાં, 
વનરા તે વનમાં રે લાગી અગન, અમે જવતા ઘેઘૂરમાં ખોવાણાં. 
મારે છે મેણાંઓ ખાખરાનાં વન, આવો ક્યાંથી રે લાવ્યાં ગુલાલ ? 
વાંકી પાઘલડીમાં મોહ્યાં રે મંન કાંઈ પાતળિયે અંગે રંગાણાં, 


ન 


છાતીનાં છુંદણાંમાં ખોયાં રે 


ભાન, હવે હૈયાના હેતે હેરાણાં, 


હાલ્યાં રે હારબંધ પંખીડાં આભ લર્ઈ પાંખે પરોવી આજકાલ.. 


માર્ચ ૨૦૦૨ ૩૦૯ 





ડેવેન શાહ 


6્જ્શ 


માર્ચ 


૨૦૦૨ 


મારે એક એવું શિલ્પ કંડારવું છે કે- 


હું એટલે ૧૪ જેરથી ટકણું નથી મારતો તાર મૂર્તિમાં 

ડે જેથી! બજ વેદન! ઢોળાઈ ન જય તહ વક્ષસ્થલમાંથી/ 

હું એને ₹ 40 ડાળ સુધી પન્નાન રત્ન જેમ ઝગમગતી જેવા ઝંખું છું / 
એટલે તો મેં સમયનેષ વહેતો બંદ ડરી ઈધો છે તાર આરપાર 

ડે જેથી રેતીની કઠ/ક્ષણ જેમ તર સૌદ્યને એ ખેરજી ન જાય / 

મે કણના સૂર્યન! ઉષ્મ/ અને ડેછ્ીન દેવદરિન0ન? રહસ્યમયતને 

તાર! ગભ ઊછરવ/ મી છે 

મે અનગત કુંવારી નદીઓને સંત રાખ છે ત#રં નેત્ોમાં 

ને તારી ભીતરના પત્ંતરાલમ કે' શણગાય/ છે અંસુન! ચમકતા પણને... 
મારે પથ્થર! મયદિને ઓળંગીને તાર/મ/ એક એજી ૨/શ6 ડંડારજ છે - 
જે" જીવન કરતાંય વધુ મોટું હોય વેદનનું ધાબું 

અને ખથ્જી અને પરબ્રભ કરતાય મોટો હોય તારી વેદ્ન/નો ચિત્કાર / 


યશવંત ત્રિવેદી 
થી] 


જનમ-જંજાળા 


અવ૧ધૂ, તોડી જનમ-જંજળા, સાધો જીતર બાજનબાર/ 
અ સંસ/ર તો અગમ અગ/૧/, ત#કો તાગ રે ખોજનહ/ર. 

અવફૂન૦ 
મનજહ/જને જાણે નહી અને લંગર ન/ખે નજર, 
રેતકિનારે મોતિયન ગોતે, મૂરખ ગાંઠ ગુમાવનહાર!, 
અવન-જાજન સાંસ નેરંતર ઝો તો જગ બહે ચોકાર... 

અવધઘૂ૦ 
કૌન ગાવસે અ મુસાફર, જિષરા, કઈ ગલિયનમ/ જાજું ? 
જૂઉકી ગઠર? બોજ ઉઠા, મનવ/, કેમ રે ભેદ બતાવું ? 
ઝડે ઝંખરે કેં જન્%ર/, ઉસક) ક/ટે ક/ટનહર/, 
અવધઘૂ, તોડી જનમ-જજળા, સાધો જંતર બાવનબાર. 


દેવેન શાહ 


૩૧૦ ટશ 





“હેમચંદ્રાચાર્ય-એક વિરલ-વિરાટ વિભૂતિ* : અર્થપૂર્ણ સંપાદન 


મુકુન્દભાઈ બ્રહ્મક્ષત્રિય પાટણ-અણહિલવાડના 
સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસના આરાધક-લેખક છે. 
ઇતિહાસલેખનમાં તેમનો સાંસ્કૃતિક અભિગમ ધ્યાનાર્હ 
છે. કંઠસ્થ પરંપરામાં વહેતી માન્યતાઓને-દૈતકથાઓને 
એકત્ર કરીને એના અભ્યાસને પણ તેઓ એમના 
સ્વાધ્યાય પ્રસંગે લક્ષમાં લેતા જણાયા છે. પુરતતત્ત્વીય 
આધારો, પ્રાચીન સ્થાપત્યો અને મધ્યકાલીન ઇતિહાસના 
ઘટનાક્રમ વિષયક ઊંડુ જ્ઞાન પણ તેમની પાસે સ્પષ્ટ 
હોઈને તેમનું એતિહાસિક તથ્યો આધારિત અધ્યયન 
તલસ્પર્શી જણાયું છે. સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસના અધ્યયનમાં 
તેઓ પુરોગામીઓના અભ્યાસને તપાસવાનું પણ ચૂકતા 
નથી. એક ઇંતિહાસલેખક તરીકેની આવી ઘણી બધી 
સજ્જતાઓ તેમના વાડ્મયમાંથી પ્રગટતી દણિગોચર થાય છે, 
તેમના આવા સાંસ્કૃતિક એતિહાસિક અધ્યયનની 
આડપેદાશરૂપ, અધ્યયન-સ્વાધ્યાયના સુફળરૂપ 
સંપાદનગ્રંથ “કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય : એક 
વિરલ વિરાટ વિભૂતિ' છે. હેમચંદ્રાચાર્ય ગુજરાતના 
સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસનું તેજસ્વી પ્રકરણ છે. શ્રી મુકુન્દભાઈ 
રાજકીય (પોલિટિકલ) ઇતિહાસના અભ્યાસી હોત તો 
સિદ્ધરાજ સોલંકી કે અન્ય રાજવીના ચરિત્રલેખન કે 
સંપાદન તરફ વળ્યા હોત. પણ તેઓ તો સાંસ્કૃતિક 
('કલ્ચરલ') ઇતિહાસના અભ્યાસી હોવાને કારણે તેમની 
નજર ઠરે છે સંસ્કૃતિપુરુષ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉપર. 
મુકુન્દભાઈએ સંપાદનના શીર્ષકમાં એક 'વિરલ- 
વિરાઢ વિભૂતિ' એમ ત્રણ સંજ્ઞા પ્રયોજી છે એ ઘણી 
અર્થપૂર્ણ છે. સંસ્કૃતિપુરુષ-યુગપુરુષ બનવા માટે આવી 
આંખોમાં ન સમાય એવા પૅનોરૅમિક પિક્ચર જેવી 
વ્યક્તિમત્તા તરફ તે અંગુલિનિર્દેશ કરીને એક બહુ મોટો 
આદર્શ આજના અભ્યાસી સમક્ષ મૂકી જાય છે. 
બહુઆયામી વ્યક્તિત્વ, વિવિધ વિદ્યાશાખાઓમાં 
પ્રભુત્વ, મેધાવી વ્યક્તિત્વમાં કેન્દ્રસ્થાને છે, આવી 
મહાન વ્યક્તિને વિભૂતિ કહી શકાય. હેમચંદ્રાચાર્યના 


માર્ચ ર૦૦૨ 


બળવંત જાની 


આવા વિભૂતિમત્‌ ગુણોનો અધિકૃત વિદ્ધાનો દ્રારા પરિચય 
કરાવતા લેખોને ઊડી સૂઝથી પસંદ કરીને અત્રે સંપાઠ્િિ 
કર્યા જણાય છે, શ્રી મુકુંદભાઈની આવી ઊંડી સૂઝ 
અને સ્વાધ્યાયનિષ્ઠા આ સંપાદનને અર્થપૂર્ણ સંપાદનનું 
પરિમાણ બક્ષે છે. 
એમની પારદર્શી અને તાટસ્થ્યપૂર્ણ 
સ્વાધ્યાયનિષ્ઠાને કારણ જ આપણને અહીંથાં દેશના 
તેમજ પરદેશના વિદ્દાનોનો સંપર્ક થાય છે. મુકુન્દભાઈએ 
રાજ્યસ્તરના, રાષ્ટ્રીય સ્તરન! અતે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના 
એમ વિવિધ કોટિના વિદ્વાનોને અહીં એક પંગતે બેસાડીને 
હેમચંદ્રાચાર્ય-સ્વાધ્યાયની એક આખી વિધાબ્રિગેડ ખડી 
કરી છે. આ વિ્યાદ્રિગેડમાં સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ, 
જુની ગુજરાતીના પ્રથમ હરોળના વિદ્વાનો હોવાને કારણે 
એની મહત્તા આપોઆપ ઘણી છે. એમાં સાંપ્રત 
અભ્યાસીઓને પણ સ્થાન આપીને પ્રાચીન-અર્વાચીનના 
સંગમતીર્થની મુદ્રા આ ગ્રંથને અર્પી છે. એ કારણે પણ 
મૂકુન્દભાઈની ઊંડી સૂઝ અને વ્યાપક દષ્િનું પરિણામ 
આ ગ્રંથ છે. 
અહીં હેમચંદ્રાચાર્યનાં વિરાટ વ્યક્તિત્વ અને વિશદ્‌ 
વાહ્મયને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવ્યું છે. એ પરિમાણ 
પ્રગઠાવવા માટે મુકુન્દભાઈએ ખૂબ જ તર્કપૂર્ણ રીતે 
અહીં હેમચંદ્રાચાર્યના (૧) જીવનચરિત્ર-મૂલ્યાંકન 
વિષયક, (૨) સમગ્રલક્ષી પ્રદાન-મૂલ્યાંકન વિષયક, (૩) 
કૃતિલક્ષી મૂલ્યાંકન વિષયક, એમ વિવિધ પ્રકારના લેખોને 
પસંદ કર્યા છે. પરંતુ આમા પણ મુકુન્દભાઈની ઊડી 
સૂઝ એ રીતે પ્રગટી છે કે આરંભે ભોગીલાલ સાંડેસરાનો 
'હેમચંદ્રકાલીન ગુજરાતનો સાહિત્યિક પરિવેશ' નામે 
લેખ મુકાયો છે. એ ઉપરાંત અહીં મહાન ઇંતિહારવેત્તા 
આર. એન. મહેતાનો “હેમચંદ્રાચાર્ય અને અણહિલવાડ 
પાટણ' નામનો લેખ પણ મુકાયો છે. આ કારણે સમય 
અને સ્થળ જેવી બે મોટી અને મહત્ત્વની વિગતો 
ચરિત્રના બહદ્‌ પરિમાણ સંદર્ભે સાચી રીતે ઉમેરાઈ. 


૩૧૧ ક ત તી 


કોઈ પણ ચરિત્રનો ખરો પરિચય એના સમયના સંદર્ભમાં 
જ તથા સ્થળના સંદર્ભમાં જ પ્રામ થઈ શકે. 
અભ્યાસીઓ એ. તત્કાલીન સમયથી અને સ્થળથી 
અભિજ્ઞાત થાય અને હેમચંદ્રાચાર્યને સમજે એવું એમનું 
દષિબિંદુ અહીં બે લેખોમાંથી પ્રગટે છે. એ પછી 
મોહનલાલ પટેલ, કુ?રપાળ દેસાઈ, મુકુન્દભાઈ 
બ્રહ્મક્ષત્રિય, જયકુમાર શુડલ, ડૉ. બ્રહ્મભટ્ટ, સુનીતા 
ખત્રી, પ્રહલાદ ગ. પટેલ, ચિનુભાઈ નાયક, મુનિ 
પુણ્યવિજયજી, બેચરદાસ દોશી, યતીન શાહ એમ કુલ 
અગિયાર લેખકોના લેખોથી અભ્યાસીને પરિચિત થવાનું 
બને છે. એ બધા લેખો એકબીજાથી જુદા પડે છે, 
હેમચંદ્રાચાર્યની બહુઆયામી વ્યક્તિમત્તાનો સાક્ષાત્કાર 
કરાવે છે. મુકુન્દભાઈના વિપુલ વાચનરાશિમાંથી અહીં 
પસંદ કરાયેલા આ અગિયાર લેખો એ રીતે એમની 
ઊંડી સૂઝનો અતે એમની નીર-ક્ષીર-વિવેકદષ્ટિનો પણ 
સુંદર પરિચય કરાવે છે. આ બધા લેખો આખરે તો 
મુકુન્દભાઈની હેમચંદ્રાચાર્યની વિરલ અને વિરાટ 
વિભૂતિમત્‌ વ્યક્તિમત્તાના વિચારબિન્દુને પોષક અને 
પ્રેરક છે. મુકુન્દભાઈ જે સ્થાપિત કરવા માંગે છે એને 
અનુરૂ૫-અનુકૂળ લેખો જ એમને જડી આવ્યા છે. એ 
બધા નગદ લેખોના વિદ્દાન વિધાપુરુષોની તર્કપૂત એવી 
લેખનરીતિ મુકુન્દભાઈની હેમચંદ્રાચાર્યની ભક્તિ મછે 
તાર્કિક રીતે મદદે આવી છે. એમની ભક્તિમાં ભાવની 
સાથે તર્ક ઉમેરાયેલો હોવાને કારણે પ્રસ્‍તુત સંપાદનગ્રંથ 
એક અભ્યાસગ્રંથની મુદ્રા ધારણ કરે છે. 

સમગ્રલક્ષી પ્રદાનને મૂલવતા ચૌદ લેખો પણ આ 
ગ્રંથનું મહત્ત્વનું પાસું છે. એ માટે રા. ચુ. મોદી, નગીન 
શાહ, તપસ્વી નાન્દી, મણિભાઈ આઈ. પ્રજાપતિ, 
અંબાલાલ પ્રજાપતિ, હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી, રમેશ બેટાઈ, 
મણિભાઈ પ્રજ્નપતિ, જયંત ઠાકર, દેવસિહ રાઠવા, 
કુમારપાળ દેસાઈ, જયઘોષસૂરિ મહારાજ, યશવંત કડીકર 
અને વી. એમ. કુલકર્ણીના ચૌદ લેખો હેમચંદ્રાચાર્યના 
સાહિત્ય અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રના મહત્ત્વના પ્રદાનનો 
નિકટથી પરિચય કરાવે છે. હેમચંદ્રાચાર્યની વિદ્ધત્તા, 
બહુશ્રુતતા અને વિવિધ વિદ્યાશાખાની જાણકારીને 
પ્રગઠાવતા એ લેખો બીજી બાજુએથી હેમચંદ્રાચાર્યના 


માર્ચ ર૦૦૨ ૩૧૨ 





વિપુલ સાહિત્યરાશિની સત્ત્વશીલતાનો સાક્ષાત્કાર કરાવે 
છે. આમ સમગ્રલક્ષી પ્રકારના આ ચૌદ્દેય લેખો પણ 
આખરે તો મુકુન્દભાઈની હેમચંદ્રાચાર્ય વિષેની 
અભિપ્રેત એવી વ્યક્તિત્વછટાને પ્રેરક અને પોષક છે. 

કૃતિલક્ષી મૂલ્યાંકન પ્રકારના ભલે ઓછા લાગે, પરંતુ 
એ ચારેય લેખો પણ ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. અહીં 
મૂકુન્દભાઈ થોડા વધુ લેખો પસંદ કરી શક્યા હોત, પણ 
એમણે સમગ્રલક્ી પ્રદાન સંદર્ભે મોટા ભાગનું આવરી 
લેનારા લેખોમાં સંદર્ભ આપ્યો જણાય છે. 'કૃતિલક્ષી'માં 
'ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર' વિષયક લેખો વધુ છે. ડૉ. 
હરિવલ્ષભ ભાયાણી, અનિલ શાસ્્રી અને ચીમનલાલ 
શાહના લેખોમાંથી ત્રિષષિગ્રંથનાં વિવિધ પાસાંનો સુંદર 
પરિચય મળી રહે છે. મુકુન્દભાઈએ હેમચંદ્રાચાર્યના 
સોમનાથમહાદેવસ્તોત્રને મૂલવતો લેખ પણ મૂક્યો છે. 
આ ચારેય લેખો હેમ્રચંદ્રાચાર્યતી સર્જકસૃષ્િનો, વિદ્દત્તાનો 
અને બહુશ્રુતતાનો પરિચય કરાવે છે. 

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના ગ્રંથોને અને પ્રાચીન દુર્લભ 
હસ્તપ્રતોને સાચવતા પાટણના 'હેમચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાન- 
ભંડાર'નો પરિચય કરાવતા યતીન શાહ અને ચંદ્રકાન્ત 
સંઘવીના લેખો અને અહીંના વિશ્વવિધાલયમાં 
હૅમચંદ્રાચાર્યના જે જે મુદ્રિત ગ્રંથો સુલભ છે એનો 
પરિચય કરાવતો મનુભાઈ પટેલનો લેખ તથા 
હેમચંદ્રાચાર્યના વાડ્મયનો અભ્યાસ કરવા માટે મદદરૂપ 
સંદર્ભ-સૂચિ વિષયક સંપાદક મુકુન્દભાઈનો લેખ એમ 
પાંચેક લેખો પણ આખરે તો હેમચંદ્રાચાર્યની વિરલ- 
વિરાટ વિભૂતિના પરિચાયક હોઈને મહત્ત્વના જણાયા છે. 

આમ સમમ્ર ગ્રંથમાંથી પસાર થતાં સંપાદકની ઊંડી 
સૂઝ અને અર્થપૂર્ણ દષ્િનો પરિચય મળી રહે છે. 
સંપાદકને જે કઈ ઉદિછ છે, અભિપ્રેત છે એ અંગેનો 
નિર્દેશ શીર્ષક દ્રારા જ કરીને એ ઉદ્દેશને ઉપસાવતા 
લેખો પસંદ કર્યા છે એ કારણે સંપાદન મુખર બનતું 
પણ અક્ક્યું છે. કશું ન કહીને પણ બહુ બધું સૂચવી 
દેવાની આવડત અને કૌશલ્ય સંપાદક ધરાવતો હોય તો 
કેવું સુંદર પરિણામ આવે એનું ઉદ્દાહરણ પ્રસ્‍તુત સંપાદન 
છે. જૈફ વયે પણ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના પુરોગામીઓના 
સ્વાધ્યાયના સુફળરૂપ એવા વિશાળ સાહિત્યવારિધિના 


બટ્શ 


વાચનમાંથી મીઠા મધરૂપી લેખોનો સંપુટ અહીં આપણને 
મધપૂડારૂપે - સંપાદન ગ્રંથ દ્વારા ધરી દઈને મુકુન્દભાઈએ 
ભારે મોટી સેવા કરી છે. એમાંથી એક છેડેથી એમની 
સંસ્કૃતિપ્રીતિ અને બીજે છેડેથી એમની સાંપ્રત પેઢીને 
દીક્ષિત કરવાની સમાજ-પ્રીતિ પ્રગટે છે અને એ રીતે આ 
ગ્રંથ હેમચંદ્રાચાર્યની પ્રભાવક વ્યક્તિમત્તાનું તેમજ 
સંપાદકની સંસ્કૃતિ અને સમાજ-પ્રીતિનું ઊજળું 
ઉદાહરણ છે. આવાં બધાં કારણે પ્રસ્તુત સંપાદન 
સામાન્ય સંપાદન ન બની રહેતાં સંપાદકની ઊંડી સૂઝનું 
ઘોતક એવું અર્થપૂર્ણ સંપાદન બની રહે છે. 


ભગવાન મહાવીરના જનકલ્યાણકની ૨૬૦૦મી 
જયંતીની પૂર્વસંધ્યાસમાન વર્ષમાં પ્રકાશિત થતો આ 
ગ્રંથ એ રીતે જન્મોત્સવની વધામણીરૂપ ગ્રંથમણિ છે. 
એથી હેમચંદ્રાચાર્યના પટ્ટશિષ્ય ગુણચંદ્રને અતિપ્રિય 
એવા એક શબ્દ 'ભામણાં' - ઓવારણાં-ને પ્રયોજીને 
કહીએ કે વધન્યા-વધન્યા-તોળાં ભામણાં, વધાવું છું- 
વધાવું છું, ઓવારણાં લઉ છું.* 

* મૂકુંદભાઈ બ્રહ્મક્ષત્રિયના પુસ્તક 'કલિકાલસર્વજ્ઞ 
શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય : એક વિરલ-વિરાટ વિભૂતિ'ની 
પ્રસ્‍તાવના. 


ય. 


કવિ શ્યામ સાધુને અંજલિ 


(સૉનેટ) 
ચાલ્યો છે આ કવિ જગતથી, 'શ્યામ સાધુ' અરેરે ! 
જીવ્યો એ તો જીવન બહુધા સાવ સાદું સદાને, 


ઊંચા ભાવે ગઝલરચના તો રચી 


ખૂબ તેણે, 


પામ્યો તેથી વિવિધ કવિતાક્ષેત્રનાં કે ઇનામે. 
સંદિશો તો નિજ તનુજને એક અંતિમ આપ્યો, 
જે જાણેલો અનુભવ થકી, એમણે છેક સાચો, 
“નોંધી લેજો તનુજ મુજ સૌ, સુખ ફેલાવન્ હ્યાં, 
અગ્નિદાહે વિધિ શબ તણો, અંતિમે રાખન્ ત્યાં.' 
જાવાનું છે જગત પરથી આખરે સર્વને તો, 

કિંતુ છે આ કવિ સહ બધા, લેખકો હક્ક એવો, 
કે જાયે છો ક્ષરતન ત્યજી, વિશ્વથી એ બધાયે, 
કિંતુ જીવે અમર જગમાં, અક્ષરે શબદદેહે. 

અર્પે આવી 'કુસુમાયુધ' આ શબ્દની અંજલિ તો, 
આત્મા શાંતિ પરમ મળને, 'શ્યામ સાધુ' તમારો. 


માર્ચ ૨૦૦૨ ૩૧૩ ! 


જયંત છી. ગાંધી 'કુસુમાયુધ' 


ઝ્ક્ક્ચ્ બટ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ) 


વિરચનવાદે (4૦૦૦।૧૩11૫૦॥011511) ઘણી 
બધી કૃતિઓનાં પુનર્વાચન દ્વારા કૃતિઓમાં રહેલાં દમન, 
લોપ, આંતરવિરોધ અને ભાષાસ્ખલન વગેરે તરફ એક 
જાતની સભાનતા ઊભી કરી આપી છે. આ તત્ત્વોએ ખાસ્સી 
કામગીરી બજવવાની છે, પણ ધ્યાન પર ચઢ્યાં નથી 
અતે એને જ કારણે કૃતિઓ અંગેની નિશ્ચિતતાનો અંત 
આણ્યોછે. કૃતિઓમાં રહેલાં આંતરવિરોધો અને સંદિગ્ધતાને 
કારણે વિરચનવાદ કોઈ યાદચ્છિક શંકા કે આકસ્મિક 
ઉચ્છેદ તરફ જતો નથી, પણ કૃતિ - અંતર્ગત જ રહેલા 
સંકેતોનાં સામસામાં યુદ્ધે ચટેલાં પરિબળોના રેસા અલગ 
કરી આપવા મથે છે. આ પ્રકારનું વિર્ચનવાદી વાસન 
કૃતિઓને કે મૂલ્યોને રદ કરવા કે બાદ કરવા નથી તાકતું, 
પણ કૃતિને વધુ સંકુલ, વધુ સં-રચિત કક્ષાએ જેવા 
ઇચ્છે છે. 

વિરચનવાદી પૉલ-દ-માન (2દ્વા॥| તં૦ [/દ્વા1)નાં 
પોતાનાં લખાણો પણ આશ્ચર્યજનક રીતે પુનર્વાચનમાં 
પ્રવેશ્યાં છે. બહુ મોડે મોડે ઘણાને ખબર પડી છે કે પૉલ- 
દ-માને ૧૯૪૦ થી ૧૯૪૨ની વચ્ચે બેલ્જિયમત્તાં 
સમાચારપત્રોમાં ૧૫૦ થી વધુ લેખો લખેલા છે, જેમાં પૉલ- 
દ-માનનો યહૂદીવિરોધી અત્તે નાત્સીતરફી સૂર મોજૂદ છે. 
વિરચનવાદી અમેરિકી છાવણીમાં આ કારણે એક હલચલ 
મચી કે આ મહોરાં ચઢાવેલો દ-માન કોણ છે ? 

૧૯૧૯માં એન્ટવર્પમાં જન્મેલા પોલ દ માન પર 
પ્રારંભનાં વર્ષોમાં એના કાકા પ્રસિદ્ધ સમાજવાદી 
સિદ્ધાન્તકાર હેન્દરિક-૬-માનનો પ્રભાવ પડેલો છે. 
હેન્દરિક-૬-માન બેલ્જિયમ લેબર પાર્ટીનો પ્રમુખ 
અને સરકારોમાં મંત્રી રહી ચૂકેલો, પણ હેન્દરિકની 
ભૂલ એ હતી કે લોકશાહી પ્રક્રિયામાંથી વિશ્વાસ છોડી 
એણે નાત્સીવાદ કરતાં મૂડીવાદને મોટું પાપ ગણેલું. 
આવા હેન્દરિકની બૌદ્ધિક અને રાજકીય પ્રતિભાની 
અસર હેઠળ પૉલ-દ-માનનાં પ્રારંભનાં લખાણોમાં 
સરમુખત્યાર તરફનો સમભાવ દેખાઈ આવે છે. 
કલાની ચર્ચામાં બિનજર્મનોમાં પૉલ-દ-માને આધ્યાત્મિક 


માર્ચ ર૦૦૨ ૩૧૪ 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


નિષ્ઠાનો અભાવ જોયેલો. સાંપ્રત સાહિત્યમાં યહુદીઓના 
પ્રદાનની ચર્ચા કરતી વખતે પણ પોલ-૬-માન પશ્ચિમની 
પરંપરાએ યહુદી પ્રભાવથી મુકત રહી પોતાને કેવી રીતે 
જાળવી છે એની જ વાત કરે છે. 

પૉલ-દ-માનનાં આ પૂર્વજીવનનાં લખાણોને 
એના એક પ્રશંસક, બેલ્જિયમના કોઈ સ્નાતક વિદ્યાર્થી 
ઓર્તવિન ૬ ગ્રેફે(011પ/ત 60 ઊદ૦) પ્રકાશમાં 
આણ્યાં છે. આ છપાયેલા લેખો હતા; પણ ભુલાઈ 
ગયેલા, વંચાયા વગરના જૂનાં પીળાં પાનોમાં પડી 
રહેલા લેખો હતા. પુરાલેખો પરત્વેનો ઉત્સાહ (ત(011૫/ત| 
૮૦૫૦101) એને બહાર લાવ્યો અને એ સાથે 
પૉલ-૬-માનની પ્રતિષ્ઠા તો દાવ પર લાગી, પણ 
પૉલ-૬-માનનાં લખાણોનું નવેસરથી નવાં અર્થઘટનો 
સાથે પુનર્વાચન શરૂ થયું. 

નવી વીગતો અને નવી સામગ્રી પ્રકાશમાં આવતાં 
કૃતિઓના વાચનમાં પ્રવેશતાં પરિવર્તનો સાહિત્યક્ષેત્રે 
નોંધપાત્ર ઘટના રચે છે. ઓચિતો પ્રકાશમાં આવતો કોઈ 
લેખકનો પત્રવ્યવહાર, ઓચિતી મળી આવતી ફોઈ લેખકની 
રોજનોધો, ઓચિંતા મળી આવતા છલ્મનામે લખાયેલા 
કોઈ લેખકના લેખો - બધું ચાલી આવતા મૂલ્યાંક્નને પ્રતીકાર 
ફેકે છે. 

આપણે ત્યાં ઓગણીસમી-વીસમી સદીનાં 
સામયિકોનું સંનિષ્ઠ પુનર્વાચન થયું નથી. હમણાં 
હમણાં જૂનાં સામયિકોની સામગ્રીની સૂચિ કરવાનું 
એકલદોકલ કાર્ય હાથ ધશયું છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં 
સંશોધનને નામે અત્યારે તો લગભગ મીંડું છે. 
પીએચ.ડી.ને નામે ઉપહાસાત્મક વેપલો તો કશું રળી 
આપે તેમ છે નહીં. પણ સંનિષ્ઠ સંશોધનની દ્દિશા 
ચાલી આવતા સાહિત્યની દશાને કેવી ધરમૂળથી 
બદલી શકે છે એનું પૉલ-૬-માનનો કિસ્સો એક 
જ્વલંત ઉદાહરણ છે. 


જેવા માનવનાં દર્શન કરીને આપણાં ભાઈ-બહેન તરીકે 
તેમને સ્વીકારીએ ત્યારે દલિતોને અનામતની જરૂર રહેશે 
નહીં.'' 
અમદાવાદ ખાતે કૅથલિક માહિતી સેવા કેન્દ્ર 
નામની સંસ્થાના ડાયરેકટર તરીકે સેવા આપતા લેખક 
ફાધર વર્ગીસ પૉલ મૂળ કેરળના છે, અને ગુજરાત 
યુનિ.માંથી સંસ્કૃત તથા ગુજરાતી ભાષાઓ સાથે સ્નાતક 
થયેલા છે. એટલું જ નહીં, ઇંગ્લૅન્ડ તથા અમેરિકામાં 
તેમણે વ્યાવસાયિક પત્રકારત્વનો અભ્યાસ પણ કરેલો છે 
અને આંતરરાષ્ટ્રીય કૅથલિક અખબાર પરિષદ 
(યુ-સી.આઈ.પી.)ની કારોબારી સમિતિના તેઓ સભ્ય 
છે. ગુજરાતી કૅથલિક કૌટુંબિક માસિક 'દૂત'ના તંત્રીપદે 
તેમણે સુદીર્થ સેવાઓ આપેલી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના 
પત્રકાર હોવાથી લેખકને ભાતીગળ લોકોનો સંપર્ક રહે છે, 
જેનો પડઘો તેમન્દ લેખોમાં પડ્યા વિતા રહેતો નથી. 
મૂળ કેરળના હોવા છતાં પણ લેખકની ગુજરાતી 
ભાયા પ્રવાહી ને સરળ બની રહી છે. લેખોમાં વિશ્વનું 
સામાન્ય જ્ઞાન અદ્ભુત રીતે વણી લેવાની તેમને હથોટી 
છે. તેમના શબ્દોમાં ધર્મની સુવાસ છે, અધ્યાત્મનો રંગ 
છે, તો સાથે સાથે વાસ્તવદર્શિતા પણ છે. તેઓ માત્ર 
સ્વપ્નનાં દશ્યો નથી મૂકતા, પરંતુ ઉત્તમ પરિણામલક્ષી 
વિચાર મૂકી શકે છે, તે તેમની વિશિષ્ઠ આવડત છે. 
બન્ને પુસ્તકોનું આ પુનર્મુદ્રણ થયું હોવાથી પ્રથમ 
આવૃત્તિમાં રહી ગયેલ! કેટલાક મુદ્રણદોષ વગેરે બીજી 
આવૃત્તિમાં સુધારી લેવાયા છે. સમગ્રપણે ન્નેતાં એટલું 
જરૃર કહી શકાય કે બન્ને પુસ્તકો રૃપાની ટોપલીમાં 
સોનાનાં ફળ જેવાં છે. 
પ્રકાશ ચોહાણ “જલાલ 
દ 


“તિરાડની વાર્તાઓ 


હું કોઈ વિવેચક નથી. પણ ત્રીસ વર્ષથી સતત 
વાર્તાઓ લખી છે અને છપાવી છે એ રીતે વાર્તા સાથે 
ઘરોબો છે. તેને લીધે વાર્તામાં શું હોવું જોઈએ અને શું 
ન હોવું જઈએ તેનું જ્ઞાન તો આવી ગયું છે. તે નિમિત્તે 
યોગેશની વાર્તા વિષે વાત ક્રુ છું. 

યોગેશ પંડ્યા કવિ પણ છે. તેમની ભૂરી ભૂરી 
માર્ચ 


૨૦૦૨ ૩૧૬ 





આંખોમાં મને ક્યારેક વાર્તા તો ક્યારેક કવિતા પણ દખાઈ 
છે. બીજુ ઘણું નથી દેખાતું તે ગોપિત છે... મણ યોગેશતા 
અવાજનૉ રણકો ભારે છે, તૈમની વાર્તા જેવો, સચોટ, 
તીવ્ર અને પડઘાતો... 

માણું ગામ પાળિયાદ. સંત અને સર્જકની ભૂમિ. 
મોહમ્મદ માંકડ, ભૂપત વડોદરિયા, રસિક બારભાયા, દેવજી 
ખોખર, તેમાં હું હવે એક યોગેશ પંડ્યાનું નામ પણ 
ઉમેરું છું. મારું આ વિવેચન ફક્ત વાર્તાની ઓળખ છે, 
એટલે શીર્ષક આપ્યું છે. 'તિરાડ'ની વાર્તાઆ. 

'તિરાડ'ની બધી વાર્તાઓ હું વાંચી ગયો. એ 
વાર્તાઓની નીચે મુજબ ત્રણ વિભાગમાં વહેંચણી કું છું : 

(૧) રંગારકથા : “કાચી હથેળીનો સ્પર્શ', 
'જીવતર તો પંખીની નત'. 

(૨) ચોટકધા : 'ડોડી', “ખાખી વર્દીતો પ્રેમ', 

(૩) કલાત્મક કથા : 'ખીજડો', 'ખાન અંકલ'. 

(૪) આધુનિક કથા : “આપણે કાંક મળ્યા હતા', 
'બાજીગર', 'અંજળપાણી'. 

યોગેશના સબડિવિઝનના કામકાજની ચાડી ખાતી 
એક વાર્તા છે 'અબળખા'. 

'અબળખા'માં ચોકડી ખોદવાના અને માપવાના 
કામની વાત આવે છે, તો 'ખીજડો'માં માપઘોડી ટેકવી, 
માપ લઈ કેનાલ કાઢવાની વાત આવે છે. કોઈ પણ 
સર્જકના સર્જનમાં તેનો વ્યવસાય આડકતરી રીતે પણ 
દષિગોચર થયા વગર રહેતો નથી. 

સૌથી પહેલાં સંગ્રહના શીર્ષકની વાર્તા 'તિરાડ' 
વિષે વાત કરું. આમ તો વાર્તામાં ઘરતી દીવાલમાં પડતી 
તિરાડનો પ્રતીક - વિનિયોગ થયો છે. ત્રણ પાત્રો ફરતી 
વાર્તાની ગૂંથણી છે : જીવલી, દ્દોલુભા અને રૂપલી... 

દોલુભાના દરબારગઢમાં પરંપરા પ્રમાણે પહેલાં 
જવલી છાણવાસીટું કરવા જતી હતી. પણ એક વાર 
એકાંત મળતાં, દોલુભાએ જીવલીનો લાભ લઈ લીધો. 
એ વખતે બંને જુવાન હતાં, પણ જીવલીએ આ વાત 
પોતાના મનના પટારામાં પૂરી રાખી. વર્ષો વીતી ગયાં. 
દોલુભા ચાલીસપચાસ વર્ષના થઈ ગયા અને જીવલી 
આધેડ થઈ ગઈ, પણ જીવલીની દીકરી રૂપલી જોબનવંતી 
બની ગઈ. તેની યુવાનીનું વર્ણન કરતાં યોગેશે 'જુવાનીનું 
વાવાઝોડુ' એવો શબ્દ પ્રયોજેલો છે. એ રૂપલી પર 
પિસ્તાલીસ વર્ષના દોલુભાની નજર ઠરી છે. જીવલી 


બ્ટ્થ 


પોતાનો ભૂતકાળ યાદ કરી, પોતાની દીકરીને આ 
કામક્રીડાથી બચાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ તેનો પતિ 
દોલુભાની દાદાગીરી પાસે લાચાર છે. તે દોલુભાની 
કુદછિથી અન્નણ છે અને પોતાની ઘરવાળી જીવલી સાથે 
ઝઘડો કરીને પરાણે રૂપલીને દરબારગઢમાં મોક્લે છે અને 
પરિણામ જીવલીએ ધાર્યું હતું એ જ આવે છે. દોલુભા 
રૂપલી પર બળાત્કાર કરે છે. આ બળાત્કારની ઘટના યોગેશે 
કલાત્મક રીતે વર્ણવી છે તે જુઓ : “કેરા ચણિયામાં એક 
કુતરો ડાઘ લાગી ચૂક્યો હતો !'' 

આખી વાર્તાની બાંધણી યોગેશે સૂઝપૂર્વક કરી 
“છે. વાર્તા-આરંભે જ શ્રાવણમાસની વરસાદી રાત - 
આઠ દિવસની હેલીને લીધે પલળી ગયેલી કાચા મકાનની 
ભીંત. ઘર પડ્યું કે પડશે. તેવા ઘરમાં રહેતી જીવલી... 
ફક્ત એક મોભ પર ટકી રહેલું ઘર... યોગેશે પ્રતીક 

મોભનું મૂકી સૂચવ્યું છે કે રૂપલીની અક્ષત કાયાના 
મોભને આધારે ઘર ટકી રહ્યું છે. એ ચારિત્ર્ય ભંગ થતાં 
ઘર કડડડ... ભૂસ થતું ઢળી જશે. ચારે તરફ જામેલું 
ચોમાસું અને વરસાદી વાતાવરણ. દોલુભાની જોહુકમી... 
રૂપલી પર બળાત્કાર થતાં મોભનું ખાંગા થઈ જવું. જે 
તિરાડ પડી છે એ તો પોતાના - ખુદ દોલુભાના ઘરમાં 
જ પડી છે, કારણ કે દોલુભાએ રૂપલી પર નહીં, પણ 
પોતાની દીકરી પર બળાત્કાર કર્યો છે, તેવું બહુ સૂક્ષ્મરૂપે 
નિર્દિષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ છે. 

'જવતર તો પંખીની જાત'માં ભૂતકાળની પ્રેમિકા 
રૂપા ગામડામાં હતી ત્યારે અજયને પ્રેમ થયેલો, પણ 
પંદર વર્ષ પછી તે શહેરમાં મળે છે, ત્યારે બધું બદલાઈ 
ગયેલું હોય છે. અજય સાંપ્રત જીવનથી દુ:ખી હોય છે 
અને રૂપા પરણીને શહેરમાં સેટ થઈ ગઈ હોય છે. દુઃખી 
અજયને તે કેવું તત્વજ્ઞાન સમજાવે છે તે જુઓ : “જીવતર 
તો પંખીની જત છે. કાલે ઊડી જરે...” 

ચોટદાર વાર્તામાં યોગેશ બરાબર ખીલે છે, 'ડોડી' 
વાર્તા તેનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે. ડોડી વાર્તાનો કથાતંતુ અને 
રૌલી વાચકને અમેરિકર્ન વાર્તાકાર ઓ'હેત્રીની યાદ 
અપાવે છે. ધોળા દોરાવાળી ડોડી પર આખી વાર્તાનો 

- ભાર ઝિલાયો છે. લખમણ અને હંસા પતિ-પત્ની છે. 
કાનો લખમણનો અંગત મિત્ર છે, તેના પર લખમણને 
ભાઈ જેટલો ભરોસો છે. લખમણની ગેરહાજરીમાં પણ 
કાનાને લખમણને ઘેર આવવાજવાનો સંબંધ છે. 

૩૧૪ 


માર્ચ ૨૦૦૨ 





લખમણ-હંસાનાં લગ્ન પછી ઘણાં વર્ષો સુધી પારણું 
બંધાતું નથી એટલે બંનેને કાનો ખોડિયાર મંદિરે અમરદા 
બાપુ પાસે લઈ જાય છે. અમરથ બાપુનું એક જ કામ, જે 
આવે તેને માદદળિયું, તાવીજ કે દેરાધાગા બાંધી આપતા 
હતા, તેમ હંસાના ગળામાં પણ કાળા દોરાની ડોડી 
બાંધી આપી. 

વાર્તાની શરૂઆતમાં લખમણ ખેતરેથી બળદમગાડું 
જેડી પોતાના ગામ સુધી પહોચે તે પહેલાં વરસાદ આંબી 
ગયો અને વચ્ચે દાદાની વાડીએ રાત રોકાઈ ન્ય છે. 
રાતભર પોતાની જુવાન અને નછોરવી પત્ની હંસા સતત 
યાદ આવ્યા કરે છે. અહીં ઇંગિત છે : સવારે એ ગાડું 
જેડી ઘેર પહોંચે છે અને હંસાને બાથમાં લઈ ચૂમી ભરે 
છે. હંસા વાસીદું કરવા જાય છે ત્યારે અચાનક પથારીમાં 
નજર નાખતાં ડોડી જુએ છે. આ ડોડી વાર્તાનું બીજ 
છે. તેના મગજમાં એક સવાલ ઉઠે છે. આ ડોડી અહીં 
ક્યાંથી ? ધોળા દોરાની એ ડોડી વિષે હંસાને પણ ખબર 
નથી. પછી શેજિદ્દા જીવનની ઘટમાળમાં આ વાત ભુલાઈ 
જાય છે. બંને એકમેકમાં ઓતપ્રોત થઈ ન્ય છે. 

હંસાને ગર્ભ રહે છે. આ સમાચાર સાંભળી 
લખમણ ખુશખુશ થઈ જાય છે. જોગાનુજોગ જૂનાગઢ 
રળવા ગયેલો કાનો પણ ગામડે પાછો ફર્યો છે. લખમણ 
ખુશખબર આપવા કાના પાસે દ્દોડી જાય છે. એ બંને 
વચ્ચે જે સ્વાભાવિક સંવાદ્દો થાય છે, તે યોગેશની 
વાર્તાશક્તિનો પરિચય કરાવે છે. બંનેના સંવાદમાં કાનાનું 
લંપટપણું છતું થાય છે. કાનો જૂનાગઢમાં જે જમીનદદારને 
ત્યાં કામ કરતો હતો તેમની જુવાન છોકરી પર તેની 
બૂરી નજર હતી. જે થાળીમાં તે જમતો હતો તે થાળીમાં 
થૂંકતો હતો. તેનાં લમ્ન થતાં નહોતાં. યોગ્ય કન્યારત્ન 
મળે એ માટે એણે પણ ડોડી બંધાવી હતી. તે વિષે 
વાત નીકળતાં લખમણને કહે છે, ''બાપુએ મને ડોડી 
બંધાવી હતી, પણ હું કરમકૂટલો કારખાનામાં ક્યાંક કામ 
કરતાં ડોડી ક્યાંક તૂટી ગઈ તેનું ભાન ન રહ્યું !'' 

અચાનક લખમણને ધોળા દોરાની ડોડી યાદ આવે 
છે, એટલે તે પૂછી બેસે છે : “'ઈ કેવી ડોડી હતી ?'' 

“ધોળા દોરાવાળી !'' 

લખમણના મગજના અંધારિયા ખુણામાં અજવાળું 
થઈ ન્ય છે. એ ત્રાડ પાડી, કાનાનો કાંઠલો પકડે છે. 
અહીં વાર્તા પૂરી થતી નથી. યોગેશ વાર્તાતત્ત્વને વધુ 


બ્ટ્શ 


સશકત અને સ્પષ્ટ કરવા માંગે છે, એટલે આગળ લખે 
છે : “તેની ત્રાડ સાંભળી હંસા બહાર દોડી આવી. લખમણે 
આગ ઝરતી નજરે હંસાના પેટ તરફ જોયું. જણે 
સોનોગ્રાફી થઈ ગઈ. હંસાના પેટમાં કાનો વકરતો 
હતો !'' વાર્તા અહીં પુરી થાય છે. અહીં મિત્રદ્રોહ 
નથી. પત્નીદ્રો“ની વાત પણ નથી. પણ યોગેશની 
કલમના વિદ્રોહન' પ્રાત છે. 

વાર્તાનું ઘટનાતત્ત્વ મહદ્‌અંશે સ્ત્રી-પુરુષના 
સંબંધોનું હોય છે, પણ એ સંબંધ શબ્દોના ચાક પર 
ચડે તો કેવો આકાર પામે છે, તે વાર્તાકારની ઇંચ્છાસૃષ્ટિ 
પર નિર્ભર છે. વરસાદી રાતે લખમણની એકલતા અને 
પથારીમાં પડ્યાં પડ્યાં હંસાની યાદ દ્વારા યોગેશે છૈગિત 
કર્યું છે કે ત્યાં હંસાની સાથે પરપુરુષનો સમાગમ થઈ 
રહ્યો છે. વાર્તામાં અલંકારનું આભૂષણ સુંદરતા બક્ષે 
છે. દા.ત. “કોઈ ગામડાની ગોરીની જવાની જેમ 
કાલામાંથી ધોળું બાસ્તા જેવું રૂ ફાટુ ફાટ થતું હતું !'' 

'ખીજડો' વાર્તામાં રવજીની વાડીના મિખૂણિયે 
ઊભેલા ખીજડાની 'પ્રેમકથા' છે, પણ પ્રતીક અને 
ચોટદાર અંત તેને કલાત્મક બનાવે છે. માનવ અને 
પ્રકૃતિનું સાંનિધ્ય કેટલું હળીમળી ગયું હોય છે કે ખતમ 
થયા પછી પણ એકરૂપ થઈ જાય છે ! 

આ વાર્તામાં રવજીનું બાળપણ ખીજડા નીચે 
ખેલીને યુવાન બન્યું. પોતાની ઘરવાળી કંકુની સાથે 
ભાથું છોડીને પણ આ ખીજડા નીચે ખાધું. બંને પતિ- 
પત્નીનો પ્રેમ પણ આ ખીજડા નીચે પાંગર્યો. એ 
ખીજડો ડૅમની કેનાલને કારણે સરકારે કાપી નાખવાનો 
નિર્ણય કર્યો ત્યારે રવજી હચમચી ગયો. જાણે પોતાનો 
જીવ ઊડી જતો હોય તેવો અનુભવ થયો. પણ તેના 
દીકરાઓએ તેની જાણ બહાર જમીનનું વળતર લઈ 
લીધું. ખીજડાને નજરોનજર જોનાર રવજીનું કાળજું કંપી 
ઊઠ્યું અને તે પોક મૂકીને રડી પડ્યો, જાણે કોઈ 
આયમજનનું મરણ થયું ન હોય | ખીજડા સાથે રવજીનો 
જવ પણ ઊડી ગયો. પ્રકૃતિ અને માનવજીવન પણ 
નષ્ટિભ્રષ્ઠ થઈ ગયું. પણ યોગેશને આ વાર્તા સામાન્ય 


* બનાવવી નથી. એટલે વાર્તા આઢલેથી અટકતી નથી. 


વાર્તાનો અંત ઘેરો આઘાત આપે છે. રવજી મરી જાય છે, 
તેને અગ્રિદ્દહ સવાનો હોય છે ત્યારે આ ખીજડાનાં કપાયેલાં 
લાકડાંથી જ તેની ચેહ ખડકવામાં આવે છે. ખીજડા 
સાથે રવજી પણ બળીને ખાખ થઈ જાય છે. બંને 
અન્યોન્ય સમાઈ ન્ય છે. યોગેશ કવિ પણ છે તે 
માર્ચ 


૨૦૦૨ ૩૧૮ 





“ખીજડો' વાર્તામાં કેટલીક શબ્દકંડિકાઓ દ્વારા ફલિત 
થાય છે. દા.ત. “દૂધવાળો દૂધ આપ્યા પછી ઉમેરણ 
રેડે તેમ વહુએ મેણું મારી ઉમેરણ રેડ્યું'', '““થડ પાસે 
ખાટલો ઢાળી, થડને ઓશીકું બનાવી માથું ટેકવી રવજી 
સૂતો ત્યારે લાગ્યું કે મારા ભાઈબંધે મણું માથું જ તેના 
ખોળામાં લઈ લીધું છે !'" 

વાર્તા તદ્ન તળપદી શૈલીમાં છે, તળપદા શબ્દો 
છે, છતાં એક જગ્યાએ ઉદૂં શબ્દ 'ગનીમત' ખૂંચે છે. 

'ખાન અંકલ' વાર્તામાં એકબીન્ં પાત્રો સાથે 
મુસ્લિમ ભાષાના જે હિન્દી સંવાદો મુકેલા છે તે 
યોગેશના ભાષા પરના પ્રભુત્વની ખાતરી કરાવે છે. 
યોગેશ ફક્ત તળપદું લખી શકે છે તેવું નથી. પઠાણી 
હિન્દી ભાષા પર પણ તેમનું પ્રભૃત્વ છે. કેટલાક શબ્દો 
જુઓ : બાખૂબ, અજીબ સી થિરક્ન, તેજ તર્રાર, 
જાનેમન. “ખાન અંકલ' વાર્તાની ઘટના જરા વિચિત્ર 
છે. વર્ષો પહેલાં ખાન અમદાવાદ હતો ત્યારે તેના 
પડોશમાં શર્મા નામનાં દંપતી રહેતાં હતાં. પછી 
અમદાવાદ છૂટી ગયું. વર્ષો વીતી ગયાં. ફરી બંનેની 
મુલાકાત થઈ. પણ ત્યારે ખાન વિધુર થઈ ચૂક્યો હતો. 
તેનો એક અઝીઝ નામે યુવાન પુત્ર હતો. પ્રેલાં પડોશી 
વંદ્ના -કિશનને પણ એટલી જ ઉમરની સોનુ નામની 
યુવાન પુત્રી હતી. બચપણને યાદ કરતાં બંને કુઠુંબો વર્ષો 
પછી મળ્યાં. સોનુ અને અઝીઝ એક્બીન્નના પરિચયમાં 
આવ્યાં અને પછી પ્રેમ થયો. વંદ્તા-ક્શિન આધુનિક વિચારનાં 
હતાં. નાતજતનાં બંધન સ્વીકારતાં નહોતાં, એટલે 
સોનુ-અઝીઝના પ્રેમનો પણ સ્વીકાર કર્યો અને સગાઈનું 
નક્કી કર્યું. વાર્તાનો ખરો તંતુ વચ્ચે સંધાય છે. 

ખાન અંકલ સોનુને પુત્રવધૂની દષ્ટિએ જોતો 
નહોતો, પણ કામુકતાની દષિએ જેતો હતો. એક દિવસ 
તે શરદીને લીધે રિબાતો હતો ત્યારે સોનુએ એક પુત્રવધૂ 
તરીકે નિર્દોષ ભાવે તેની સારવાર કરી હતી, ખાન 
અંકલના રાર્રીરે વિક્સ ઘસી આપ્યું હતું. આ સ્પર્શથી 
ખાન અંકલની કામુકતા સૂકા ઘાસમાં અગ્નિ પડે અને 
ભડકી ઊઠે એમ ભડકી ઊઠી હતી. નિર્દોષ, ચંચળ હરણી 
જેવી સોનુ પર ડોસાએ બળાત્કાર કર્યો હતો, પરિણામે 
તેના પેટમાં ગર્ભ રહી ગયો હતો, ઊલટીના કારણે બધું 
જાહેર થઈ ગયું. પણ તે સ્થિતિમાં સોનુનાં મા-બાપ 
હસી પડ્યાં અને કહ્યું, ''કંઈ નહી બેટા, આ ઉમરે ભૂલ 
થઈ જય. હવે આપણે તારાં લગ્ન ઝડપથી અઝીઝ સાથે કરી 
ઇઈરું.'' બિચારી સોનુ ! જે ઘર સાથે નફરત થઈ હત્તી, 


લ્ટ્શ 


નાતો કાપી નાખવા માંગતી હતી, તે ઘર સાથે તેનાં માબાપે 
કાયમ નાતો જોડી આપવાની જાહેરાત કરી દીધી ! આધુનિક 
જીવનશૈલી પર ક્ટાક્ષ કરતી વાર્તા છે. 

કુંવારાં અઝીઝ અને સોનુ સગાઈ થઈ ગયા પછી 
હળતાંમળતાં હતાં, તેની સોનુનાં મા-બાપને જણ હતી, 
એટલે સોનુનાં માબાપ સોનુના ગર્ભ માટે તેમના થનાર 
દામાદને જવાબદાર ગણી વાત હસી કાઢે છે ! પણ 
ફક્ત સોનુ જ એકલી જ્ણતી હતી કે તેના પેટમાં 
અઝીઝનું નહીં, પણ અઝીઝના બાપનું પાપ પાંગરી 
રહ્યું હતું ! 
યોગેશની ગ્રામીણ શૈલીથી અલગ પડતી બીજી 
એક વાર્તા છે - 'બાજગર'. 

યોગેશનાં બે રૂપ છે : બે પલ્લાંમાં પગ મૂકી 
માછલી વીંધનારાં અર્જુન છે. વાર્તાકાર જ્યારે એક જ 
પ્રકારની શૈલીનો માસ્ટર બની રહે છે, ત્યારે એક જ 
પ્રકારનો વાચક-વર્ગ ઊભો કરી શકે છે. યોગેશ બે રીતે 
બીબાઢાળ કે સ્ટીરિયોટાઇપ વાર્તાકાર બનવા માંગતા નથી. 
'બાજીગર' વાર્તામાં એક જગ્યાએ મલહોત્રા અંકલનો 


. 


રોઝીની મમ્મી મેરી સાથે વઘતો જતો સંપર્ક જોતાં 
યોગેશે નીલની મનઃસ્થિતિ વર્ણવતાં લખ્યું છે કે : 
“નીલ અકળાઈ ગયો. પરીક્ષાની તૈયારી વખતે પુસ્તક 
પકડી બેસી રહ્યો. પણ હૈયામાં ચીતરાઈ ગઈ હતી રોઝી, 
અને મુઠ્ઠીમાં ચીતરાઈ ગયો મલહોત્રા. હૈયામાં પ્રેમ અને 
મુઠ્ઠીમાં નફરત !'' આમ વાર્તાપ્રવાહમાં યોગેશનું કવિત્વ 
વહેતું રહે છે અને પ્રવાહને વધુ વેગવંત બનાવે છે. 
આમ યોગેશનું એક રૂપ નથી. તે કવિ છે, વાર્તાકાર છે, 
એટલે “તિરાડ' વાર્તાસંગ્રહ દ્વારા બંધ અને અંધારિયા 
સંવેદનાના મકાનમાં શબ્દ અને સૂર્યનો પ્રકાશ એ 
તિરાડમાંથી 'શેરડો બનીને વાર્તાને લાવે છે', અને 
યોગેશની વાર્તા શેરડો બનીને આપણા દૃદ્યમાં પ્રવેશી 
જાય છે !* 

* [તિરાડ (વાર્તાઓ) : લે. યોગેશ પંઠ્યા; પ્ર. 
આકાશ પ્રકાશન, ભરતનગર બોટાદ; મુખ્ય વિક્રેતા : 
અરૃણોદ્ય પ્રકાશન, ર૦ર, હર્ષ કૉમ્પલેક્સ, ખત્રી પોળ, 
અમદાવાદ; કિંમત રા. ૮૦/-; પૂ. ૨૬૪૧૦, કાચું 
પૂઠું, ડેમી સાઈઝ]. ર 

- સુમંત રાવલ 


તારી યાદ 


ફૂટતી નેઉ' છું હું જ્યારે લીલીછમ નાજુક કૂંપળ, 


ત્યારે તારી યાદ પણ સાથે નીકળી આવે 


ન 


છ. 


વહેલી પરોઢમાં ઊપસતાં ઝાકળબિદુની સાથે સાથે 


તારી ચાદ 
રૃત્નાકરમાંનાં 


પણ 
મોન 
રાત્રે રાતરાણી 


પૂનમની રાતે નભમાં 
કે તરત તું પણ 


હૈયે 
ઊછળતાં 
તે જ ક્ષણે તું પણ દિલમાં ઊછળી આવે 
ખીલે 
તું પણ મારા સમગ્ર અસ્તિત્વમાં મહેકી ઊઠે 


ન 


છે. 
ને 


ઊપસી આવે 
માણું 


નૂ 


છે 
એ સાથે જ 
છે 


શીતલ ચાંદની ફેલાય, 


મને 


ન 


વળે છે. 


ઘેરી 


મેઘનાં ઠંડાં ઠંડાં ટપકતાં ટીપાંથી હરખાવા લાગું છુ 


ને તારું સ્મરણ ભેજ જેવું હદયને બાઝી પડે 
હું તો મારી સંવદેનાઓ કલમથી ઠાલવુ 
લોકો સમજે છે કે કવિતા 


ને 


માર્ચ ૨૦૦૨ ૩૧૯ 


છે. 
છું, 
છે ! 


જાગૃતિ દવે 


કરે 


-/૪/7-૩૯૦/૪ અ/ગઝળ ૬૧5/એ... 


શિક્ષણને આપણો સાચો સાથી બનાવીએ 
અનુસુચિત જનજાતિન! શૈક્ષણિક ઉત્કર્ષની વિવિધ ચોજનાઓ 


_આતતઇ-ક.ળ૦ાડ. લાતા, હ:.&૮૩-૪૦૦- ૦-૮૦.-નત૦૮૦-ડત૦૦-૦ત૮)ત૦ -ડતસ૦ત૦૦નન છ... ૩ ૭--ત૯૩-૦૯૦૯૦આાત્--૭નન યન... ........_.... 


** ધોરણ 1 થી ૧૦ના વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય શિષ્યવૃત્તિ 


૧ 


જ* ધોરણ ૮ થીં 1૦માં માય ખાનગી રાંસ્થાઓમાં અભ્યાશ 
ઠશ્તા વિદ્યાર્થીઓને ખયુશન ફ્રી આપવાની યોજના 


€. 


“* જાવક મર્યાદાના કારણે પાત્ર ન બનતી હોય તેવી બહેનોને 
એરા,એરા,ચી, પછીના અભ્યાસ માઠે રાજ્ય શિપ્યવત્તિ 


ક* વિદ્યાર્થીઓને કૉલેજ સંલગ છાતાલયો અને કૉલેજ માન્ય 
છાલ્રાલયોમાં ફડબિલ સહાય 


** તકનિકી ગને બાવસાધિક અભ્યાસકમોમાં અભ્યાસ 
ઠરતા વિદ્યાર્થીઓ મે વૃત્તિકા 


કોમર્શિયલ પાયલોદની તાલીમ માટે નાણાકીય ધિરાણ 


8. 
કમ 


કબ 


#* ઘોરણ-૧ થી ૪માં અભ્યાસ કરતાં બાળકોને વિના મૂલ્યે 
ગણવેશ 


૬ 


* “વિધા સાધના યોજના' હેઠળ ધોરણ ૮માં અભ્યાસ 
કરતી કન્યાઓને સાયકલ ભેટ આપવાની યોજના 


જ 'સરસ્વતી સાધના યોજના' હેઠળ ધોરણ ૮માં 
ખ[ભ્યારા ઠરતા વિધાર્થીઓને સાયકલ ભેઠ આપવાની 
યોજના 


જ ધોરણ ૧ થી ૧૦માં અભ્યાસ કરતાં આદિમ જૂથનાં 
છોકરા-છોકરીઓને ખાસ પ્રોત્સાહક સહાય 

** તબીબી, ઇજનેરી, ખેતીવાડી, પશુપાલન અને 
પૉલિટેઠનિક કૉલેજના વિદ્યાર્થીઓ માઠે પુસ્તક બેંક 


ક* તબીબી, ઇજનેરી, પૉલિટ્ેકનિક અને ડિપ્લોમાં કૉલેજના 
વિદ્યાર્થીઓને યૌદ્દાણિક સાધન-શામગ્રી અને અન્ય 
લેખન સામગ્રીની ખરીદી મહે નાણાકીય સહાય 


જ પછાત વર્ગનાં છાત્રાલયોને સહાયક અનુદાન અને 
વીજળીકરણ કરવાની યોજના 


જ ધોરણ ૮ થી ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ કૉલેજ કક્ષાના 
વિદ્યાર્થીઓ માઠે સરકારી ડ્રાય હૉસ્ટેલ 

જ* ભારત રારકારની મેટ્રિક પછીની શિષ્યવૃત્તિ 

** વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓ માઠે ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ 
છાત્રાલયોના મકાન બાંધકામ માદે સહાયક ગાન 

જ* વધારાના શિક્ષાણ માટે અભ્યાસ કેન્દ્રો 


જ કુમાર અને કન્યાઓ મણે સરકારી છાત્રાલયોના મકાન 
બાંધકામ અને ખાનગી જમીન ખરીદી ઉપરાંત સ્થાપના, 
વિઠાસ અને નિભાવ 


** વિવિધ ઠ્ોત્રોની નોકરિયાત બહેનો માઠે વિમેન્સ હોસ્ટેલ 

જ આશ્રમશાળાઓ માદે સહાય - અનુદાન જેવાં કે : 

* (1) સ્ટાફ, (ર) આકસ્મિક ખર્ચ, (૩) લાયબ્રેરી, (૪) 
ભોજન સહાય, (૫) પાણી માટે યોજના, (૬) મકાન 
'બાંધકામ સહાય, (0) અન્ય સહાય 

ક આદર્શ નિવાસી શાળાઓ 


** ધોરણ ૧૦ અને 1૨માં માર્ચની પરીક્ષામાં અગ્રતા કમે 
આવનાર વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ 
પ્રોત્સાહક ઇનામ યોજના, 

** તબીબી, ઈજનેરી, આયુર્વેદિક, ખેતીવાડી, ફાર્મસી 

કૉલેજમાં ફાઇનલ ડિગ્રી કોર્સમાં પ્રથમ આવનાર 

વિદ્યાર્થીને ઇનામ આપવાની યોજના 


જ એમ,ફિલ, અને પીએચ.,ડી,નો અભ્યાસ કરતા 
વિદ્યાર્થીઓને ફેલોશિપ આપવાની યોજના 


વધુ જાણકારી મ 
નીથેના સરનામે સંપર્ક કરી ॥ક1૫. 
કમિશનર, *ખઆદિન્તિ વિકાસ 
બ્લૉઠ નં, ૪, પ્રથમ માળ, ડૉ, જીવરાજ ભહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮ર૦૧૦. 
નિક તકેદારી બધિકારી અને તે વિસ્તારના પ્રાયોજના વહીવટદાર 


_વંચિતોની. ઉત્તરોત્તર વિકાસ, શિક્ષણથી થાશો સર્વત્ર ઉનાશા 


માર્થ 3૧૦૦૨ ; ૩૨૦. 





પ્રાહ્તિતી ૨૦૦૬ 
દર્શ 


જૉ પકડી લીધ પાય મેં તારા 


જો પકડી લીધ પાય મેં તારા 

પરિપૂરણ પ્રણિપાતે, 

પરમદયી ! ઉઠાડી મુજને 

લઈ લીજે નિજ હાથે. 

નમી ગયું છે બધુંય મારું, શમી ગયો હંકાર, 

તવ ચરણોમાં આ ક્ષણ હું છું 

તુજશું એકાકાર : 

મળી ગયાં મુજ રૂપ ને રેખા તવ રૂપરેખા સાધે ! - જે. 
મૂક મને તું તવ ભણી વાહે, 

પછી ન્ને પાપાપગલી, 

ફરીથી મારે ચાલવા શીખવું, 

જેજે, પડું ના ઊથલી : 

ઊંચધી લેજે તરત જ, પડું તો, પાછળ રહી તવ બાથે. ને 


ઉશનસ્‌ 


ઇલમી ચલમ 
ફૂંકી ચલમ કે ચેન ! 
ઘેનમાં નહીં દિવસ, નહીં રેન ! 
ફૂંક ફૂંકમાં ભડકા 
ઉપર ભભરાવેલ ભભૂત, 
લાલચોળ આંખોમાં ભડભડ 
ત્રણે કાળનાં તૂત ! 
ઇલમ બડા અવધૂત ! 
અબ ધરતી ક્યાં, કૈસા અંબર, 
સ્વર્ગ કહાં, પાતાલ ! 
ધુઃઆં ધુઆં અબ ઉપર અંદર 
ઘુઘવત સબ ઉત્તાલ ! 
કૈસા કેફ કમાલ ! 
ચઢી ચલમ કે ચેન ! 
પશ્મનાભકો દેખત નયનાં શેષનાગને શેન ! 
જયન્ત પાઠક 


૩૨૧ 


(રચના ' ૧૯૮૧) 


કવિ રાજેન્દ્રને એક પત્ર 
કવિ બંધુ રાજેન્દ્ર ! 
પ્રાપ્ત “પત્રલેખા' તમ કાવ્યગ્રંથ ભેટ : 
પાને પાને રચ્યા તમે શબ્દોના સંકેત. 
હજી વાંચવાના માટે બાકી રહ્યા કવિ ] 
અંતરમાં સ્ફુરી જશે સ્પંદ સ્પંદ છવિ ! 
ક્યારેક અવશ્ય દશ પ્રતિભાવ-પત્ર : 
કિન્તુ જેહ પ્રત પેલી આવી પડી અત્ર. 
કેવળ એ કોરી ? નહીં અંકિત રે નામ, 
તમારું ના, મારું યે ના : ખાલીખમ આમ ? 
આવું કેવું શુષ્ક રિક્ત પ્રદર્શન, ભાઈ ! 
તમારી તો મારી સાથે સ્નેહની સગાઈ ! 
ધર્યું હોય 'ઝાલરી' જે હસ્ત વિષે, ભાઈ ! 
આનંદીશ પ્રતિભાવે, પ્રતિસ્પંદે, સાંઈ ! 
કુશળ કુશળ હશો, કૌશલતા અર્થ : 
કવિને તો શબ્દ, નામ, અભિવ્યક્તિ ગર્થ ? 

લિ. 

સ્વ. રતુભાઈ દેસાઈ 


લેખે હતી 


એની શરમ બે આંખની લેખે હતી, એળે ગઈ, 
કે આરજૂ વિશ્વાસની લેખે હતી, એળે ગઈ. 
સંવેદનાથી સાચવેલી વારતા ચોરે ચઢી ! 
કે બંધ મુઠ્ઠી લાખની લેખે હતી, એળે ગઈ. 
મોટા ઉપાડે પાતખરને નોતરી બેઠા ઘરે, 
લીલી વસંતી તાજગી લેખે હતી, એળે ગઈ. 
રે વૈખરીના હાથમાં તલવાર ક્યાં આવી પડી 1! 
કે લીલકાતી લાગણી લેખે હતી, એળે ગઈ. 
આકાશ ઊંચું આંબવાને એષણાઓ તરફડે, 
કમજેર ઢીલી પાંખ ક્યાં લેખે હતી, એળે ગઈ. 
આવાગમનને હીંચકે આરામથી હિલ્લોળ લે, 
થોભી જવાની આરતી લેખે હતી, એળે ગઈ. 
જગદીશ ઘનેંલર ભટ્ટ 


તભ (/ 10૯8137. લાળ! 0001111) 11ના - 2002 19391૫ 0971-6599 
જ 1.1૯ાકભ્ઉં 10 [0051 ૫71110૫1 [010]083/11011 1.1€01€€ 1૫0. 188 1. 140. (1૫0..150/2002 





નનન નદ ઝન 


જજ ઝનગ-સનન્‍નસન્‍ન્‍નગનનનગુખનનનર-નછતઝન્મન 
્મ“ટજુ્યતકક-કજમ્ડ-& ઝી 


યુ 


ઝા ગ કગ 


પરન કઝળ નનબ તેટ, જયાત 


કેડિલા : પાંચ દાયકાથી પણ વધુ કાળજીની એક આગવી પરંપરાનો અનોખો 
ઇતિહાસ - નવસર્જન થી રચાયું ઝાયડસ-કેડિલા. સ્વાસ્થ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રમાં આ 

પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ 
સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરટનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 

ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે સતત કાર્યશીલ રહેવા પ્રતિબધ્ધ છે. 


નઇ ર૦૦ "તજ ખ 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્રુપા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 


ન નનન ક 
“ઝસસકન્‍્ઝમનજનસનત કતઝજજનનનજજનજ્-ૂદનનરૂસનસનતુખનન-- ઝબાન નર બમઝનનઝનજન-કનમનબઝનસસ્ન્ ભન ્વ્્્ન્ત્ન્્ન્્--- ----------------------- 












! સુદ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા. દેશ વિદેશ ખૂણેખૂણેથી ટેકનોલોજી અને 

ળી પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત [વિનિયોગ દ્વારા આરોગ્ય સેવાઓના 

| ક્ષેત્રે અનેરું પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ. 

!. 

1 ક 

ટ્ર /લા15 ઝાયડસ [| 

દ નન ઇમ ક 

# 8010 કેડિલા 

પી ઉતા।11૦87૦€ 11411€ ક દિ 

! , % જીવન ને સમિતિ મુ 

વ્વાલ્યાત ઈ 1 
ી 1 'ઝાયડસ ટાવર', સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇ-વે, સેટેલાઈટ કોસ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫. | 

! ફોન : (૦૭૯) £૮ #£૮ ૧૦૦ (૨૦ લાઇન) કેક્સ : (09૯) £૮% ૨૩ £૫/ ££ ૪1010018*7)/015.0010 ૫ 


નયના 


ર્ડા 


ગઝ્ઝડ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્2:“-ઝ----ન્‍ 





-ન્ન્સક્કન્ન્ક્-્:--ૂ-નક્---્ડ્:--્ક------ન્-ઝ્ડત--નડડ્ઝન્ન 
--ક-**-5-ક્- 4 5--કસ--*કચ્---ડઝઝસ્કઝ-ક-૬-ડ-ક*---:--ડક-*ક-૬---- 











સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વમાણા સરસ્વતી 


વર્ષ બારમું : અંક નવમો એપ્રિલ : ૨૦૦૨ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 


૧૪૧ 





ઝવ ન્ઝ્ૂઝુ-૧ 


બટર 


વર્ષ : બારમું અંક : નવમો 





અનુકમ 2 એપ્રિલ ૨૦૦૨ 


રમણલાલ નેશી 
તંત્રી 


જીવનભરની વિદ્યા-આરાધનાનું સન્માન 
સાપ્રત પ્રવાહો 

સાહિત્ય-સંસ્કાર રસિક મહાનુભાવ પુરુષોત્તમ ગ માવ્ળંકરનું દુ ખદ અવસાન 
અસ્મિતાપર્વ ત્રિદ્તિસીય સાહિત્યગેષ્ઠિ કવ્યાયન અતેશસીય સંગીત-નૃત્ય મહોત્સવ 

ભીષ્મ સાહની નાટ્યકાર તરીકે શરીફા વીજળીવાળા 
જ્યંત ખત્રીનાં કેટલાંક સ્મરણો શરદ વ્યાસ 


ખાણમાલિક અ.ના.મ્હાંબ્રો, અનુ. જયા મહેતા 
કાવ્ય લૈન્ગસ્ટન હ્યાજિઝ અનુ. કાલિન્દી પરીખ 
નિત નવા વંઠોળ પ્રીતિ સેનગુમા 
કાળની એરણ પર ઈપાતું ભારત નીલમ પરીખ 
મઠારી જોઈએ મનીષ પરમાર 
“નીરખને ગગનમાં' * એક આસ્વાદ શિવલાલ જેસલપુશ 
કુંભી રામચન્દ્ર પટેલ 
ખોબોએક ફૂલ ઈન્દુ કે. ડી. મહેતા 
ઉપનામની બહાર જઈ કરેલું ક્રાંતિકારી લુહારીકામ (અવળ-આસ્વાદ) નિર્મિશ ઠાકર 
પરેજી રાઘવજી માઘડ 
જાગરણ કરવું પડ્યું છે મનીષ પરમાર 


સ્વાઘ્યાય અને સમીક્તા દપ્ના વ્યાસ, પ્રહ્લાદ પટેલ, ચન્દ્રકાન્ત રોઠ 


નિસર્ગની રંગોળી અરવિંદ પી. મહેતા 'અરવ' 
ખેલ [ દેવેન શાહ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકા-ત ટેપીવાળા 


ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સાહિત્યગૌરવ પુરસ્કાર અંગ પીયૂષ અ, નની 


સળગ અંક : ૧૪૧ 


ખેપ૯ 


પૂ.પાં.૩ 


ગૌરવ પુરસ્કૃત પ્રસંગે ડો, રમણલાલ નેશીને શુભેચ્છા-અભિવંદનાડૉ, હિમાંશુ ભટ્ટ પૂ.પા.૩ 





પ્રકાશક : રમણલાલ ન્ેશી, મૅનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ૨, અચલાયતન સોસાયટી, 
સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પ્રતિકૃતિ, છ, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, ગુરૂકુળ રોડ, 
મ્રેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨, ફોન ; ૪૪૬૪૬૪૦, ૪૪૮૭૬1૮ 


મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. ફોન 2 ૨૧૬ ૪૬૦૩ 


[. 1): 


[5 


(૪) 


સુચનાઓ 


'ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 

“'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે. 
આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રા. ૧૫૦, વિદેશમાં 
(એરમેલ) રા. ૭૪૫૦, આજવન પ્રોત્સાહક 
સભ્ય : ર।. 1૧,૫૦૦. 

“ઉદ્દેશ'નાં ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 
ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું મોકલવું જરૂરી 
છે. અન્યથા કૃતિ પશ મોકલાશે નહિ. 
સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ રૂ।. રપ, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનુ સરનામું : 
'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

૨, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 

ફોન : ૪૯૧૧૬૪૭; ૭૯૧૦૨૨૪ 
લવાજમો મનીઓર્ડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્રાફ્ટથી મોકલવા. 
બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ. 
'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
શકાય છે : 

વિજય મેંગેઝીન વર્લ્ડ 

દર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 

ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કૈલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 

ફોન : ૨૧૩૧૨૩૦, ૭૪૪૫૦૯ 

મેગેઝીન વલ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 

ઇમેજ, પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 

૧, ર, સેન્ચુરી બજર, પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 

'ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 





*ૂ_ ી 
ક «થ્‌ માર્ચ ૨૦૦૨ 
૪૧%/% રસ 





જીવંનભરની વિદ્યા-આરાધનાનું સન્‍માન 


તા.૩ : એપ્રિલ, ૨૦૦૨. ને બુધવારનો દિવસ. સવારનો સમય. અમદાવાદના વલ્લભસદનનો વિશાળ હોલ. 
શ્રી કે.કા.શાસ્ત્રી, પૂ. મોરારીબાપુ વગેરે દષ્ટિસંપન્ન મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિ. પ્રસંગ હતો પદ્મશ્રી, વિદ્યાવારિધિ શ્રી 
કે.કા.શાસ્્રીને પૂ. મોરારીબાપુના શ્રી સીતા-રામસેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રસ્‍થાપિત 'વાચસ્પતિ પુરસ્કાર' પ્રદાન અને સંસ્કૃત 
સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા શાસ્ત્રીજને 'ભારતમાર્તડ' પદવી અર્પવાનો સમારંભ. સર્વત્ર પ્રસત્ર વિધામય વાતાવરણને 
કારણે ત્રીજની એ સવાર રળિયામણી બની ગઈ. 

આજે ૯૩ વર્ષે પણ તેઓ સાહિત્ય અને વિવિધજ્ઞાન-શાખાઓમાં સક્રિય છે. મધ્યકાલીન સાહિત્ય, 
ભાષાવિજ્ઞાન, ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, સંસ્કૃત સાહિત્ય, પુરાતત્ત્વ, ધર્મતત્ત્વજ્ઞાન અનેક વિષયોમાં તેમની 
ગતિ. એમની વિઠ્દત્તા ઘડીભર આશ્ચર્યમાં મૂકી દે. તેમની વ્યાપક વિધયાસિધ્ધિઓમાં ગુજરાતી ક્રમિક વ્યાકરણ, 
ગુજરાતી વ્યાકરણ શાસ્ત્ર, ગુ. પારંપરિક વ્યાકરણ, ગુ. માન્ય ભાષાનું લઘુવ્યાકરણ એ મહત્વનું પ્રદાન છે. ભાષા- 
શાસ્રના વિષયમાં “વાગ્વિકાસ', “ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ અને અર્વાચીન ગુજરાતી ભાષાનું સ્વરૂપ', ભાષાશાસ્ત્ર 
અને ગુજરાતી ભાષા, અને ભાષા અને ગુજરાતી ભાષા' ઉલ્લેખનીય છે. કોશન ક્ષેત્રે તેમણે 'અનુપ્રાસકોશ', 
'પાયાનો ગુજરાતી કોશ', “ગુજરાતી લઘુકોશ', 'બૃહદ ગુજરાતી કોશ' , દસ ભાષાનો 'વનૌષધિકોશ', “વ્યુત્પત્તિ 
કોશ' વગેરે. 

મહાભારતના મૂળરૂપ 'ભારત સંહિતા' ર૪ હજર શ્લોકોની અલગ કાઢી એમાંથી ૮૮૦૦ *લોકોની 'જય 
સંહિતા' તૈયાર કરી આપી. આ તેમનું અત્યંત મહત્ત્વનું પ્રદાન ગણાય છે. 

તેમનું એવું બીજું મહત્ત્વનું કાર્ય તે શ્રીમદ્‌ ભાગવત્‌ની સમીક્ષિત વાચના તૈયાર કરવામાં આપેલા સહયોગનું 
છે. ભો.જે. અધ્યયન - સંશોધન વિદ્યાભવનનાં પ્રોજેકટમાં શાસ્રીજી વર્ષોલગી રોકાયેલા રહયા છે. ભાગવતનું 
વિવિધ હસ્તપ્રત્રોમાંથી અધિકૃત વાચના વિદ્રત્તા-પૂર્ણ નોંધો સાથે પગટ થઈ. અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થયલાં આ ગ્રંથામાં 
ત્રીજા વોલ્યુમમાં, ચોથા વોલ્યમના પહેલાં ભાગમાં, અને બીનનભાગ સાથે શાસ્રીજનું નામ જેડાયેલું છે. 

શાસ્રીજી બધા ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ ધરાવે છે. પણ તેમનું હદય શુધ્ધાટ્વેત-પુષ્ટિ માર્ગમાં છે. સુરતની શ્રી 
બાલકૃષ્ણ શુદ્ધાદ્વેત મહાસભા તરફથી તેમને 'શુદ્ધાહૈતાલંકાર'ની પદવી મળેલી એમાં પૂરું ઔચિત્ય છે. 

તેમણે એકાંકી નાઢકો પણ રચ્યાં છે એ બહુ ઓછા જાણતા હશે. આજેય ગૌરીશિખર અને બીનાં દસ 
એકાંકીઓ અને “કૌલ પરાજ્ય' વગેરે ઉલ્લેખપાત્ર છે. 

દિલ્ડી સાહિત્ય અકાદમીના “એન્સાયકલોપીડીયા ઓંફ ઈન્ડિયન લીટરેચર'ના પાંચમાં વોલ્યુમમાં મેં લખેલું 


કે - “/ 0૦૦01૦૦ બં 31101020 પ૫/ત601 01વા/, 16૦. 16૧. 516511, 5 [0 15 0001૫14011) 
[11100001 10 ઉ] 4#હા, 15 દ 111004111દ/ત180 0 દ 5010014, 800 1100 96106/0311)/ 01 115 
તાં30051101 0011001064 ૫/11) 115 045501 101 16111106 15 (૯|[૯૦1૯ત 11 11 115 ૫/૦5." 

શ્રી કે.કા.શાસ્ત્રી જેવા વિદ્દાન અને સંશોધક ગુજરાતી સાહિત્યમાં તો આંગળીને વેઢે ગણાય એવા છે. 
ભારતમાં પણ એમના જેવી સજજતાવાળા બહુ ઓછા હશે. ગુજરાત શાસ્્રીજ માટે ગૌરવ લઈ શકે. 

શ્રી શાસ્રીજનું સન્માન એએ જીવનભરની આરાધનાનું સન્માન છે. આ સમારંભમાં સાહિત્ય અકાદમીના 
મહામાત્ર શ્રી કનૈયાલાલ પંડ્યાએ પ્રાસંગિક વકતવ્ય આપ્યું હતું. અને કાર્યક્રમનું સંચાલન કર્યું હતું. સંસ્કૃત સાહિત્ય 
અકાદમીનાં અધ્યક્ષ ડૉ. ગૌતમ પટેલ, પૂ. મોરારીબાપુ વ.નાં વકતવ્યો બાદ શ્રી શાસ્ત્રીજએ પોતાનાં વિકાસમાં 
ફાળો આપનાર તેમના પિતાશ્રીથી આરંભી અનેક મહાનુભાવોનાં સંસ્મરણો કહ્યાં તે અત્યંત રસાળ અને પ્રેરક હતાં. 
સમારંભ ગૌરવપૂર્ણ રહ્યો. 

વલ્લભ સદનનાં આ કાર્યક્રમમાં મારી સાથે આવનાર શ્રી જાનકી દવેએ ઘેર જતાં મને કહ્યું કે આજની સવાર 
અપૂર્વ આનંદ કરાવી ગઈ. કદાચ તે ઉપસ્થિત સૌ પ્રેક્ષકોનાં મનોભાવનો પડઘો પાડતાં હતાં. શ્રી શાસ્્રીજને 
આંભેનંદન - અભિવંદન 


- રમણલાલ જોશી 


એપ્રિલ ૨ર૦૦ર : ૩રર 





બ્ટ્શ 


સાંપ્રત પ્રવાહો 


કક્કડ ડડ 


સાહિત્ય-સંસ્કાર રસિક મહાનુભાવ પુરુષોત્તમ ગ. 
માવળંકરનું દુઃખદ અવસાન :- 

સાહિત્ય-સંસ્કાર રસિક અને શિક્ષણકાર શ્રી 
પુરુષોત્તમ ગ. માવળંકર (જન્મ ૩ ઓગષ્ટ, ૧૯૨૮)નું 
તા. ૧૪ માર્ચ ર૦૦રના રોજ દુ:ખદ અવસાન થયું છે. 
એમણે એલ. ડી. આર્ટસ કૉલેજ-અમદાવાદમાં પ્રાધ્યાપક 
અને આચાર્ય તરીકે સેવાઓ આપી હતી. તેમણે હેરલ્ડ 
લાસ્કી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામે સંસ્થ્રા સ્થાપેલી. તેઓ લોકસભાના 
સભ્ય પણ હતા. એક દસકો તેમણે 'અભ્યાસ' નામનું 
માસિક ચલાવેલું, અનેક સંસ્થાઓ સાથે જેડાયેલા હતા. 
તેમણે અનેક પુસ્તકો અને પુસ્તિકાઓ લખેલાં છે. “મારા 
પિતા'એ એમનો સંપાદન ગ્રંથ છે. પિતૃભકત 
પૂર્ષોત્તમભાઈએ જુદાજુદ્ ક્ષેત્રોના મહાનુભાવો પોતાના 
પિતા વિશે શું માનતા હતા. અને એમના વ્યક્તિત્વ- 
વિકાસમાં પોતાના પિતાનો શો ફાળો હતો એ વિશે 
જુદાજુદા લેખકો પાસેથી લખાણો મેળવીને તેમણે આ 
સંપાદન કર્યું હતું. પિતાને શ્રધ્ધાંજલિ અર્પવાને નિમિત્તે 
આપણા પ્રદ્ેશામાંના એવા જ પિતૃતુલ્ય બીજ્ન મહાનુભાવોને 
પણ શ્રધ્ધાંજલિ આપવાની દષ્ટિ રાખી છે. કુલ ૪૪ 
રેખાચિત્રો આપવામાં આવ્યાં છે. શ્રી પુરુષોત્તમ માવલંકરે 
આ પુસ્તકમાં ગુજરાતના જહેરજીવનની કેટલીક નામાંકિત 
વ્યકિ*ઓનાં અંતરંગ ચિત્રો સુલભ કરી આપ્યાં એ એક 
મહત્ત્વનું કામ થયું. 


એપ્રિલ ૨૦૦૨ : ૩૨૩ 





તંત્રી 


“ઉદ્દેશ' પ્રત્યે તેમને મમત્ત્વ હતું. અવારનવાર પત્રો 
લખી અથવા તો ટેલિફોન કરી, “ઉદૃશ' અંગે વાત કરતા. 
'ઉદ્દેશ'-ના આરંભકાળથી આજીવન સભ્ય બનેલા. લેસ્કી 
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને એના સ્થાપક-નિયામક પુરુયોત્તમભાઈનું 
અભિવાદન કરવાનો એક સમારંભ તા. રછ નવે' ૧૯૯૫ના 
રોજ યોજ્યો હતો. પોતાના સન્માનના પ્રત્યુત્તરરૂપે તેમણે 
જે પ્રવચન કર્યું તે 'ઉદ્દેશ'માં અક્ષરશઃ પ્રગટ થયેલું. 
મરુયોત્તમભાઈ તિકટન જિત હત(. અવ(ર-નવજર મળવાનું 
બનતું. છેલ્લા થોડા સમયથી તે બિમાર હતા. ૧૪મી 
માર્ચે તેમનું અવસાન થતાં ગુજરાતના જ્હેરજીવનને ન 
પુરાય એવી ખોટ પડી છે. 

તેમના અવસાનનું દઃખ સહન કરવાની પ્રભ્‌ તેમનાં 
પત્ની શ્રી પૂર્ણિમાબહેનને અને કુટુંબીજનોને શક્તિ અર્પે 
અને સદ્ગતના આત્માને ચિર શાંતિ અપેં એ પ્રાચના. 

અસ્મિતાપર્વ : ત્રિદિવસીય 
સાહિત્યગોષ્ઠિ, કાવ્યાયન અને 
શાસ્ત્રીય સંગીત-નૃત્ય મહોત્સવ 


શ્રી કૈલાસ ગુરુકુળ, મહુવા- શ્રી ચિત્રકૂટધામ, 
તલગાજરડા (જિ. ભાવનગર) આયોજિત આ 
અસ્મિતાપર્વ : ૫ એપ્રિલની ર૫, ર૬, ૨૭-૨૦૦ર, 
આ ત્રણ દિવસ યોન્નનાર છે. એ ત્વહેર કાર્યક્રમમાં સૌ 
કલા-સાહિત્યરસિકોને નિમંત્રણ છે. 


બદ 


ભીષ્મ સાહની : નાટયકાર તરીકે* 


આપણે ભીષ્મ સાહનીને નવલકથાકાર (અને ખાસ 
તો 'તમસ્‌'ના લેખક તરીકે), વાર્તાકાર તરીકે જ વધુ 
ઓળખીએ છીએ. પણ આ લેખકને નાટ્યકાર તરીકે 
પણ ઓળખવા જેવા છે. 'હાતૂશ' (૧૯૩૬), 'કબીરા 
ખડા બજર મે' (૧૯૮૧), 'માધવી' (૧૯૮૪) તથા 
“મુઆવજે' (૧૯૯૩) એમનાં જાણીતાં નાટકો છે. ચારેય 
નાટકોમાં એમણે જુદા વિષય, જુદા યુગ સાથે કામ 
પાડ્યું છે. પણ દરેક નાટકમાં એમની જીવનધર્મિતા દેખાય 
છે. 'મુઆવજે'માં એમણે આપણી રાજનીતિ, પોલીસતંત્ર 
અને સમગ્ર વ્યવસ્થાતંત્રની કારમી ઠેકડી ઉડાડી છે. મારે 
અહીં જે નાટકની વાત કરવી છે તે 'માધવી' મહાભારતની 
એક કથા પર આધારિત છે. મહાભારતના ઉદ્યોગપર્વમાં 
આ કથા સમાવિષ્ઠ છે, મૂળ કથામાં ઉતમ કન્યા પોતાના 
કુળ તથા પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કરે છે એ વાત પ્રસ્‍થાપિત 
કરવાનો હેતુ હતો. મૂળ કથામાં મહાભારતકારે કાળવિપર્યાસ 
વહીરીને હર્યશ્ર, દિવોદાસ, ઉશીતર, વિશ્વામિત્ર, યયાતિ 
વગેરેને સમકાલીન બતાવ્યા છે. ભીષ્મ સાહનીએ 
“માધવી'માં આ કાળ-વિપર્યાસનો સ્વીકાર કર્યો છે, 
પણ કથાનકમાં અમૂક ફેરફારો કર્યા છે. 

આ ત્રિઅંકી નાટકનું વસ્તુ કંઈક આ પ્રકારે છે : 
ત્રષિ વિશ્વામિત્રનો શિષ્ય ગાલવ શિક્ષાસમામિ પછી 
ગુરુદક્ષિણા આપવાન્રી હઠ પકડે છે. એની હઠથી 
અકળાઈને, એના અહમને તોડવા માદે વિશ્વામિત્ર એની 
પાસે આઠ સો અશ્વમેઘી અશ્વો માગે છે. વિશ્વામિત્ર 
જાણે છે કે ગાલવને આટલા અશ્વો નથી મળવાના, 
અશ્મેઘી ઘોડાની શોધમાં ભટકતો ગાલવ હારી-થાકી, 
ગ્છુડના કહેવાથી દાનવીર રાજ યયાતિના આશ્રમે આવે 
છે. રાજપાટથી નિવૃત્ત થઈ ચૂકેલા યયાતિ ગાલવની 
પ્રતિજ્ઞા સાંભળી મૂંઝવણમાં પડી જાય છે. એ ગાલવને 
* ૧૯૮૪માં એમ. કે. રૈનાના નિર્દેશાનમાં આ નાટક સળંગ 
ત્રણ દિવસ ભજવાયેલું, માધવીનું પાત્ર જણીતી અભિનેત્રી 
દીપા સાહીએ ભજવેલું. 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩ર૪ 





શરીફા વીજળીવાળા 


ગુરુની ક્ષમા માગી લેવા સુચવે છે, પણ ગાલવ પોતાની 
જીદ પર અડગ છે. યયાતિને કર્ણ કરતાં મોટા દાનવીર 
થવું છે. એ પોતાની દાનવીર તરીકેની ખ્યાતિને ઊની 
આંચ પણ આવે તે સહી શકે એમ નથી એટલે એ 
પોતાની દૈવી ગુણસંપન્ન પુત્રી માધવી ગાલવને સોપી દે 
છે. માધવીને ચિરકૌમાર્યનું વરદાન છે અને એના પેટે 
ચક્રવર્તી પુત્ર થશે એવી વાયકા છે. એટલે જે કોઈ રાજન 
આઠ સો શ્યામકર્ણ ઘોડા આપે એને માધવી સોંપી 
દેવાની. અહીંથી માધવીની કથાનો આરંભ થાય છે. 
ત્રણેય અંકોનો આરંભ કથાવાચક દ્વારા થાય છે. 
પ્રથમ અંકના પ્રથમ દશ્યમાં આશ્રમવાસીઓની વાતચીત 
પરથી યયાતિનું દ્વનવીરપણું, એનો અહમ્‌ અને એની 
ખુશામતપ્રિયતા પણ સૂચવાય છે. પોતાના 
મિથ્યાભિમાનને પોષવા માટે એ ગાલવને પોતાની 
કન્યા સોપી દે છે. માધવીને પૂછવાની એમને જરૂર 
નથી જણાઈ. પોતાનું દાન થયાનું સાંભળતી માધવી 
પળવાર સ્તબ્ધ થઈ નય છે, પણ પછી પિતાના ધર્મના 
પાલન ખાતર ગાલવ સાથે નીકળી પડે છે. બેઉ જણાં 
અશ્વમેઘી ઘોડાની શોધમાં ભટકતાં ફરે છે. ગાલવના 
મનમાં વિચારોનાં વમળ ઊપડ્યાં છે. જે માધવીના પેટે 
અવતરનાર બાળક ચક્રવર્તી થવાનું હોય તો પોતા માટે 
ઊજળી તક હતી, પણ એનું મન ટોકે છે : “હું વચનબદ્ધ 
છું. માધવી માડું ત્રણ ચુકવવાનું માધ્યમ છે. એથી 
વિશેષ કશું નહીં.' (ર૨). માધવી ગાલવ માટે માત્ર 
સાધન છે. કાં તો ગાલવ આ સાધન દ્વારા ગુરુદક્ષિણા 
ચૂકવી ત્રણમુકત બને અથવા એના દ્વારા બાળક પામીને 
ચક્રવર્તી બને. એથી વિશેષ એના માટે માધવીનું મૂલ્ય 
નથી. આટલા સમયમાં માધવીને ગાલવ માટે લાગણી ' 
જન્મી ચૂકી છે. પણ એ પોતાની પરિસ્થિતિથી અજણ 
નથી, એટલે જ “તું શું ઇંચ્છે છે, માધવી ?'' એવા 
ગાલવના પ્રશ્નના જવાબમાં માધવી કહે છે : ''હું શું 
ઇચ્છી શકું ? મારા ઇચ્છવાથી શું થવાનું, ગાલવ ! હું 


કેદ 


તો તારી ગુરુદક્ષિણાનું સાધન છું - માધ્યમ છું.'' (૨૩). 
કાલે પિતાનું, આજે ગાલવનું તો આવતી કાલે કોઈ 
રાજાનું સાધન બનવાની નિયતિ માધવીના કપાળે એ 
સ્ત્રી હોવાના કારણે લખાયેલી છે. એના માધ્યમ વડે 
કોઈ દાનવીર કહેવાશે, કોઈ પ્રતિજ્ઞાપાલક, કોઈ ચક્રવર્તી 
થશે... પણ યયાતિ, ગાલવ કે કોઈ રજા માધવીની 
ઇચ્છાનું શું એવો વિચાર સુધ્ધાં નહીં કરે. માધવી એટલે 
માત્ર દેહ... એને વળી ઇચ્છાઓ શાની ? એણે તો પુરુષ 
કહે તે પ્રમાણે કરવાનું. સ્ત્રીની આ નિયતિને, એની આ 
લાચારીને ભીષ્મ સાહની મિથનો ઉપયોગ કરીને વાચા 
આપે છે. મઢાભારતકાળથી લઈને આજ સુધીમાં કંઈ 
ઝાઝો ફરક 1થી પડ્યો. સ્ત્રીની હાલત વત્તાઓછા। અંશે 
માધવી જેવી જ રહી છે. માધવી માટે કંઈ આ સ્વયંવર 
નથી. એને ત્રાજવે તોલવામાં અજી છે. જે રાજ એનું 
બરાબર મૂલ્ય - આઠ સો અશ્ચમેઘી ઘોડા ચૂકવે એનાં 
ચરણોમાં એને ધરી દેવાની છે. એ તો દાનમાં મળેલી 
ચીજ છે એટલે હા કે ના કહેવાનો એને તો અધિકાર જ 
નથી. અહીં સ્રીને વ્યક્તિ નહીં, પણ વસ્તુ-ચીજ બનાવી 
દેતો સર્વકાલીન સમાજ પ્રગટ થાય છે. સ્ત્રીને વસ્તુ બનાવી 
દેતો આ સમાજ કદી નથી બદલાયો. એના રૂપ બદલાતાં 
રહે છે. સ્રીના આ પ્રકારના શોષણમાં ઝાઝો બદલાવ 
નથી આવ્યો. સ્રીની નિયતિમાં હંમેશાં સોદાબાજીનું 
નિમિત્ત બનવાનું આવ્યું છે. આવી પરિસ્થિતિમાં મુકાયેલી 
માધવીને ગાલવ એવું પૂછવાની હિંમત કરે છે : “માધવી, 
શી વાત છે, તું કેમ ઉદાસ લાગે છે ?'' ને સરળ વાણી 
પ્રયોજવા ટેવાયેલી માધવીથી બોલાઈ ન્ય છે : “'તો 
શું હું નાચું ? ગાઉ'? મારા નસીબ બાબતે હરખાઉ'? 
પિતાજીએ આદ્દેશ આપ્યો તારી સાથે જવા માટે. હવે તું 
આદ્દેશ આપીશ એટલે કોઈ રાજાના રાણીવાસમાં ચાલી 
જઈશ.'' (૨૩). 

“તું મારું નસીબ બનીને આવ્યો છે'' એવું કહેતી 
માધવીને ગાલવ પ્રત્યે લાગણી છે, શ્રદ્ધા છે. એટલે જ 
તો એ ગાલવને વચનમુક્ત કરાવવા વિશ્વામિત્ર પાસે 
જવા પણ તૈયાર છે. પણ ગાલવના અહમને એ મંજૂર 
નથી. ગાલવ અન્ય રાજનઓ જેવો નથી, એ સાચો સાધક 
છે એવું માધવી માને છે. એનું આ ભોળપણ એની 
કરુણતામાં વધારો કરે છે. ઉત્તરાખંડમાં શ્યામકર્ણ અશ્વો 
છે એવી વાયકા સાંભળી બેઉ એ દિશામાં પ્રયાણ 


એપ્રિલ ૨૦૦૨ : ૩૨૫ 





કરે છે ત્યારે વધુ સમય સાથે રહી શકાય એ માટે 
માધવી લાંબો રસ્તો લેવાનું સૂચવે છે. 

અયોધ્યાના દરબારમાં રાજ હર્યશ્ન માધવીની મશ્કરી 
કરે છે, એને ભીલડી કહે છે. સંકોચાતી માધવીને 
“હવે વળી દર્પ શાનો ? અકડ શાની ? તું તો દાનમાં 
અપાયેલી ચીજ છો'' કહેતો રાજા એની ચાલ જેવા માદે 
ભરી સભામાં એને ચલાવે છે. રાજ્યજ્યોતિષી પાસે 
ભરી સભામાં એનાં અંગ-ઉપાંગોનું વર્ણન કરાવડાવે 
છે. એ ગાલવને કહે પણ છે : ''સોનું પણ લઈએ તો 
બરાબર તોલ કરીને લઈએ છીએ.'' તો આ તો સ્રી છે 
એવો અર્થ આપણે કાઢી શકીએ. માધવી આર્જવભર્યા 
અવાજે ગાલવને કહે છે : “ગાલવ, મારી સાથે તું કયા 
જન્મનું વેર લઈ રહ્યો છે ? મે એવાં તો કેવાં પાપ કર્યા 
હતાં જેનું અવું ફળ મતે મળી રહ્યું છે ?''(૩ર). *૧જીનો 
આ ચિત્કાર સાંભળી રાજ્યજ્યોતિષી ''કંઠસ્વર ગંભીર 
છે...'' કહી એનાં અંગોનું વર્ણન આગળ વધારે છે. 
માધવી રૂપે-ગુણે સુલક્ષણા છે, ચક્રવર્તી પુત્રને જન્મ 
આપનારી છે એવી ખાતરી થયા પછી રાજન રહસ્ય ખોલે 
છે કે એની પાસે માત્ર ર૦૦ ઘોડા છે. કોઈ રાજન પાસે 
આઠ સો ઘોડા તો છે જ નહીં. ગાલવ માત્ર ૨૦૦ ઘોડાના 
બદલામાં માધવીને સોંપવાની ના પાડે છે. પણ મુક્તિની 
આશાએ, ગાલવ સાથે જીવવાની આશાએ માધવી એને 
મનાવી લે છે. 

બીન્ન અંકના આરંભે કથાવાચક સીતા, સાવિત્રીને 
યાદ કરીને સ્્રીના ત્યાગ, સેવા, બલિદાન વગેરે ગુણોનું 
માહાત્મ્ય કરે છે. આમ પણ સદીઓથી સ્રીની આસપાસ 
આદર્શોની એવી જળ વણવામાં આવી છે, એવું સાંસ્કૃતિક 
માળખું ઊભું કરવામાં આવ્યું છે કે સ્ત્રી રાજખુશીથી 
ત્યાગમૂર્તિ, સેવામૂર્તિના બીબામાં ઢળતી રહી છે અને 
સમાજ એનો ફાયદો ઉઠાવતો આવ્યો છે. બીજા અંકના 
પ્રથમ દશ્યમાં નાટ્યકાર યયાતિનો દભ, એનું મિથ્યાભિમાત, 
એની મહત્ત્વાકાંક્ષાને મારીચ સાથેન! સંવાદો દ્વારા પ્રગટ 
કરે છે. માધવીને દર વર્ષે પતિ બદલવો પડે ઘોડાના 
બદલામાં, એ વાતની મારીચને પીડા છે. પણ યયાતિને 
એની લેશમાત્ર ચિંતા નથી. એ તો '“'લોકો મારા 
દાનેશ્વરી હોવા વિશે શું કહે છે 7 લોકો હજી કર્ણને 
યાદ કરે છે ખરા ?'' (૪૨) એવું પૂછે છે. યયાતિ 
અને મારીચની વાતો દ્વારા અને ઘોડાના ડાબલાના 


બટ્શ 


અવાને દ્વારા સૂચવાય છે કે માધવીને પુત્ર થયો છે અને 
રાજ હર્યશ્વે ૨૦૦ ઘોડા વિશ્વામિત્રને ત્યાં રવાના કર્યા છે. 

બીન્ન દશ્યના આરંભે પુત્રવિચ્છેદથી વ્યથિત થયેલી 
માધવીની પીડા આલેખાઈ છે. માધવી ગાલવને પુત્ર 
વિશે વાત કરવા આતુર છે. ઉત્સાહથી એ બાળકનું 
વર્ણન કરે છે, પણ ગાલવ તો અશ્વમેઘી અશ્વોનાં વખાણ 
કરવામાં એવો મગ્ન છે કે માધવીની કોઈ વાત એના 
સુધી પહોંચતી જ નથી. ગાલવ માધવીના ઉત્સાહ 
પર ષાણી ફેરવતો કહે છે ''માધવી, એ તારો નહીં, 
મહારાજ હર્યશ્ચનો પુત્ર છે'' (૪૮). ત્યારે સદ્ઠીઓથી 
ચાલ્યું આવતું સત્ય શબ્દફેરે પડઘાય છે. એસ્કિલસની 
દ્રિલોજમાં એપૉલો દ્વારા એક દલીલ રજૂ થઈ છે : "110110 
|5 10 0દ611 10 110 બૌ||ત". ગાલવના આ વિધાનમાં 
પણ આદિકાળથી આજ સુધી ચાલી આવતી સ્રીની 
નિયતિ પ્રતિબિંબિત થાય છે. નવ મહિના પેટમાં વેઢારવાથી 
લઈને પ્રસવપીડા, ઉછેર... આ બધું ભોગવે સ્ત્રી ને છતાં 
સંતાન કહેવાય બાપનું, ઓળખાય બાપના નામ થકી... 
સ્રી તો માત્ર જન્મ આપનાર માધ્યમ અને બીજું કશું જ 
નહીં. (૫0/01181 15 10111116 901 દ્વ ૫70110 જેવી 
દલીલ કદાચ એટલે જ થઈ હશે ને ?), માધવીને રાજ 
દ્વારા જે આદર મળ્યો એ માધવીને - સ્રીને અપાતો 
આદર નહોતો. એ તો પુત્રરત્ન આપનાર માધ્યમ હતી 
એટલે આદર મળ્યો. માધવીએ અયોધ્યાના અંતઃપુરમાં 
જોચું હતું કે જે રાણીઓને સંતાન નહોતાં થતાં એમને 
કોઈ ખાવાપીવાનું સુધ્ધાં નહોતું પુછતું. સંતાનપ્રામિ 
પછી માધવીની પણ કોઈ આવશ્યકતા નથી. સ્ત્રી એટલે 
સંતાન આપનાર, વંશ વધારનાર સાધન અને એના સિવાય 
બીજુ કશું નહીં. એ હંમેશાં સાધન જ રહી... કોઈના 
મિથ્યાભિમાનને સંતોષવાનું, કોઈની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવાનું, 
કોઈની એષણાઓ પૂરી કરવાનું સાધન... આ બધા 
વચ્ચે એનું વ્યક્તિ તરીકે કોઈ મહત્ત્વ નહીં. માધવીના 
આ પ્રશ્નો આદિકાળથી લઈને આજ સુધીની દરેક સ્રીના 
પ્રશ્નો છે. ભીષ્મ સાહની આ પુરાકથાને સમકાલીન, 
સર્વકાલીન અર્થ આપી શક્યા છે. હંમેશાં કોઈ ને કોઈ 
રૂપે શોષાતી, અસ્તિત્વનો અર્થ ગુમાવી ચૂકેલી નારીની 
સર્વકાલીન પ્રતિનિધિ છે માધવી. 

“ત્લણમુક્તિ પછી તું શું કરીશ ?'' એવા માધવીના 
પ્રશ્નનો ગાલવ પાસે કોઈ જવાબ નથી. લાગણીથી 


એપ્રિલ ર૦૦૨ : ૩૨૬ 





ઊછળતી માધવી “હું તને પ્રામ કરવા આ બધું કરું 
'' એવું સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે, પણ ગાલવ પર એની 
કોઈ અસર નથી થતી. સંતાનત્યાગથી વ્યથિત માધવીને 
આશ્વાસન આપવાને બદલે ગાલવ એની નિર્બળતા પર 
ટકૌર કરે છે : ““'તમે સ્રીઓ આ દુર્બળતાને કારણે જ 
જોખમનું કામ નથી કરી શકતી. મહાન કાર્યની જવાબદારી 
વહંન નથી કરી શકતી.'' (૫૪). માધવીના સપાટ સ્વરે 
અપાયેલા જવાબમાં કારમો કટાક્ષ છે : “પિતાનું કર્તવ્ય, 
તાડુ કર્તવ્ય... બેઉનાં કર્તવ્ય મારા માધ્યમ દ્વારા પૂરાં 
થઈ રહ્યાં છે ને તોય હું દુર્બળ અને તમે કર્તવ્યપરાયણ... 
એક દાનવીર બની ગયા, બીજે આદર્શ શિષ્ય... ને 
માધવી ? મોહમાં ઘેરાયેલી માધવી કર્તવ્યચ્યુત થઈ, 
નહીં 7 પણ ધારો કે આ દુર્બળ નારી વચ્ચેથી નીકળી 
જાય ગાલવ, તો શું થાય ?'' (૫૫). આ પ્રશ્નનો જવાબ 
કોણ આપે ? 
કા્શીરાજા 1દવોદાસને સૉપાતા પહેલાં માધવીને 
આવનાર બાળકનું રુદન સંભળાય છે. ભ્રમરવૃત્તિનો 
દિવોદ્દાસ ભર્યા દરબારમાં માધવીને તુચ્છકારથી સંબોધે 
છે : ““તારાં વસ્ત્રો તો જે, કેટલી વાસ મારે છે તુ ? 
પિતાના આશ્રમમાં કાગડા જ ઉડાડ્યા છે કે શું ?'” 
ને પછી સીધો જ પ્રશ્ન-“'કામક્રીડા જણે છે કે માત્ર 
હોમહવન જ કર્યા છે ?'' (૬૦). દેખાવે તો દિવોદાસ 
એવો છે કે આંધળી પણ એન। પર આશક થાય એમ 
નથી. પણ એ. પોતા વિશે ઘણો ઊંચો ખ્યાલ ધરાવે 
છે, માધવીનું કરી શકાય એટલું અપમાન કર્યા પછી 
એ ર૦૦ ઘોડાના બદલામાં એનો સોદો કરે છે. ચોથા 
દશ્યના આરંભે કોલાહલ, ઘોડાની ટાંપ અને લોકો વચ્ચે 
થતા સંવાદો દ્વારા સૂચવાયું છે કે વિતસ્તા નદીમાં ભારે 
પૂર્‌ આવવાથી મોટાભાગના અશ્વમેઘી ઘોડા ડૂબી ગયા 
છે અને જે બચ્યા તે ત્રષિ વિશ્વામિત્રે લઈ લીધા છે. 
બીન અંકનું આ અંતિમ દશ્ય છે, જ્યાં વિશ્વામિત્ર સામે 
એત્રનો શિષ્ય તાપસ અકળાઈને દલીલો કરે છે. સમગ્ર 
આર્યાવર્તમાં હવે ૮૦૦ ઘોડા નથી. ગાલવ પાસે આત્મહત્યા 
કરવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી, ગુરુ કેમ એને ત્રાણમુક્ત 
નથી કરતા ? વિશ્વામિત્રના જવાબથી તાપસને સંતોષ 
નથી થતો. એ પોતે ગાલવને મળવા નીકળી પડે છે. 
ત્રીજ અંકના આરંભે કથાવાચક દ્વારા કથા આગળ 
ચાલે છે. માધવીને કાશીનરેશથી પ્રતર્દન નામનો પુત્ર 
થયી છે. ૨૦૦ ઘોડા લઈ, અનુષ્ઠાન કરી માધવી ગાલવ 


“લશ 


સાથે નીકળી પડે છે. આ વખતે તે પુત્રનું મોં પણ નથી 
જોતી. કથાવાચકની વાત દરમિય!ન પ્રકાશવર્તુળની પ્રયુક્તિ 
વડે માધવીનાં ભોજનગરના રાજ ઉશીનર સાથેના લગ્ન 
લેખક આટોપી લે છે. હર્યશ્રના દરબારમાં પણ પ્રકાશવર્તુળની 
મદદથી લેખકે સોદાબાજીની સમાંતરે માધવીનાં અંગાગો 
દર્શાવવાની યોજના પાર પાડેલી. ઉશીનરથી થયેલા 
દીકરાનું નામ શિબિ છે.માધવીને આવતા સ્વપ્ન દ્વારા 
ત્રીજ બાળકથી વિખૂટાં પડવાનું સૂચવાય છે. 
પ્રકાશવર્તુળમાં એક પછી એક ઘરેણા ઉતારી એકલી 
આગળ વધતી માધવીને બાળકનું રદન સંભળાય છે. 
બંને પાછાં નગર નગર, ડગર ડગર ઘોડાની શોધમાં ભટકે 
છે. ને અચાનક એક સવારે ઊઠીને ગાલવે જેયું કે માધવી 
નથી. માધવી ક્યાં ગઈ ? કથાવાચક કહે છે : ““આખરે 
તો એ એક સ્રી હતી. એનાથી આ અંતહીન યાતના 
સહન ન થઈ. શી ખબર એ એના આગળના ત્રણ પતિમાંથી 
કોઈ એકાદને ત્યાં જતી રહી હોય !... સ્રી રહસ્યમયી 
હોય છે. એને દેવતા પણ નથી સમજી શકતા, તો મનુષ્ય 
શું રાખ સમજવાનો... પુરુષને ઈશ્વરે ધીરગંભીર બનાવ્યો 
છે, પણ સ્ત્રીના સ્વભાવમાં ચંચળતા છે. એટલે જ સ્રીની 
ચંચળતા પર પુરુષનો અંકુશ સદ્દાય જરૂરી છે. એમાં અંતે 
તો સ્ત્રીનો જ ફાયદો છે.'' (૪૫): કથાવાચક દ્વારા અપાતું 
આ લાંબું બયાન નાટકની ગતિમાં અવરોધ ઊભો કરે 
છે. સાથે સાથે સ્રી વિશેનાં વિધાનો બોલકાં બનીને 
(લેખકના સીધા પ્રવેશ સમાં) રજૂ થાય છે. કથાવાચકના 
આ બયાન પછી ગાલવની અફકળામણથી દશ્યનો આરંભ 
થાય છે. ગાલવની અકળામણથી આપણને આશ્ચર્ય જ 
થાય. માધવીને એણે જે હાલતમાં મૂકી આપેલી એમાંથી 
ધારે કેએ નાસી જાય તો આશ્ચર્ય થવું ન જેઈએ. માધવી 
પર શંકા કરતો ગાલવ જ્યારે એવું કહે કે ““એના દિલમાં 
શું હતું, હું કંઈ નણી જ ન શક્યો.'' (૪૫) ત્યારે વક્રતા 
સિદ્ધ થાય છે. ખરેખર જ માધવીના હૈયાને એ ક્યાં 
સમજી શકેલો ? મળવા આવી ચડેલા તાપસ પાસે પોતાનાં 
ુઃખો રડતો ગાલવ ફરિયાદ કરે છે : “પોતાનાં સુખસગવડ 
ખાતર એણે મારો ત્યાગ કર્યો.'' (૪૬). અત્યારે પણ 
માધવી એને ત્રણમુક્ત કરાવવા માટે જ ગઈ છે એવું તો 
ગાલવ ક્યાંથી વિચારી શકે ? એના પ્રેમ સામે માધવીને 
રાજમહેલો, પટરાણીપદ પણ તુચ્છ લાગ્યાં હતાં એ 
વાત ગાલવ જણે છે, તોય એનો માધવી પરનો વિશ્વાસ 
કેટલો ક્ષણજીવી નીવડ્યો ? 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૨૭ 





બીજ્ન દશ્યમાં માધવી-વિશ્વામિત્રની મુલાકા(, 
વર્ણવાઈ છે. માધવી વિશ્વામિત્રને વીનવે છે : “'બાકી 
રહેલા બસ્સો ઘોડાના બદલામાં મને રાખી લો અને 
ગાલવને ત્રણમુક્ત કરો''(૮૦). વિશ્વામિત્ર સ્તબ્ધ રહી 
જાય ને માધવી વોલ્યે જય છે : “'ગાલવની પ્રતિજ્ઞા 
મારી પ્રતિજ્ઞા છે.'' ““તું ગાલવને પ્રેમ કરે છે ?'' એવા 
વિશ્વામિતના પ્રશ્નના જવાબમાં માધવી હા કહે છે. ““ગાલવ 
તને પ્રેમ કરે છે ?'' ના જવાબમાં માધવી કહે છે : '“એ 
હું નથી નણતી, એને તો બધો સમય ગુરુદક્ષિણાની જ 
ચિતા હોય છે.'' વિશ્વામિત્ર આ સ્રીના સમર્પણભાવ 
સામે સ્તબ્ધ થઈ નય છે. માધવીના ખભા પકડીને એ 
કહે છે : ““મને ગૂરુદક્ષિણા મળી ગઈ માધવી, હું ગાલવનો 
દભ તોડવા માગતો હતો. પણ તેં મારો દંભ તોડી નાખ્યો...'' 
(૮૧). મહાભારતની કથામાં ગાલવ દ્વારા માધવી સોપાય 
છે વિશ્વામિત્રને. અને માધવી-વિશ્વામિત્રને અષ્ટક નામનો 
પુત્ર પણ થાય છે. મૂળ કથામાં તો વિશ્વામિત્ર ગાલવને 
એવું કહે છે કે : ““આ કન્યાને તેં મને પહેલા જ કેમ ન 
આપી ? જેથી હું ચાર પુત્રોને પ્રામ કરી શક્યો હોત.'' 
આપણે જે વિશ્વામિત્રને નણીએ છીએ કથાઓ-દંતક્થાઓ 
દ્વારા એની સાથે વિશ્વામિત્રના આ સ્વરૂપનો ઓછો મેળ 
ખાય છે. બીષ્મ સાહની અહીં કથાનકમાં ફેરફાર કરી 
ત્રષિ વિશ્વામિત્રની ગરિમાને બચાવી લે છે. પાત્રની 
ઉદાત્તતાને આંચ નથી આવતી એમના આવા ફેરફારથી. 

ત્રીજા દશ્યના આરંભે કથાવાચક પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ 
થયા પછીની પરિસ્થિતિ વર્ણવે છે. ચારે દિશામાં ગાલવના 
નામની ધૂમ મચેલી છે. આકાશમાંથી પુષ્પવર્ષા થઈ રહી 
છે. દાનવીર યયાતિનાં ગુણગાન ગવાઈ રહ્યાં છે. આ 
વખાણ, વાતચીત કશાના કેન્દ્રમાં માધવી નથી. 
વિશ્વામિત્ર-યયાતિની વાતોમાં અહો રૂપમ્‌ અહો ધ્વનિ: 
સંભળાય છે. વિશ્વામિત્ર ગાલવનાં વખાણ કરતાં કહે 
છે : “દશના ખૂણે ખૂણે ભટક્યો છતાં ગાલવની એકાગ્ર 
નિષ્રામાં કોઈ ફરક ના પડ્યો. કોઈ પ્રલોભનના મોહપાશમાં 
એ ન ફસાયો.'' (૮૫). હકીકતે આ વિધાન તો માધવીને 
લાગુ પડે. ગાલવ પ્રત્યેનાં પ્રેમ અને નિષ્ઠાને કારણે એ 
કેટકેટલાં અપમાનો ગળી ગઈ, રાજપાટ છોડ્યાં, સંતાનો 
સુધ્ધાં છોડ્યાં. ગાલવ પણ માધવીનો ઉલ્લેખ નથી કરતો 
ત્યારે એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે આ બધા માટે માધવી 
માત્ર સાધન હતી. એનો વ્યક્તિ તરીકેનો સ્વીકાર કોઈએ 
કર્યો જ નથી. 


બણ 


છે, જો તારી પાસે હોય તો.'' તુરંત જ એ પુસ્તકો મેં 
એમને બતાવ્યાં અને તેઓ ખુશ થઈ ખડખડાટ હસી 
પડયા ને મને કહે કે ““પૉર્ટ્રેઇેટ તારો ખાસ સબ્જેક્ટ 
થવાનું કારણ આ પુસ્તકો જ હશે.'' 

જેગાન્‌જેગ એક દિવસે કોઈ રેફરન્સ શ્રેવા 
માટે હૂં યૂસફ કાર્ષની ચોપડો 'પૉરટ્રેઇટ્સ ઓફ ગેઇંટનેસ' 
લઈ જ્વેવા બેઠો. જોતો જેતો એક ફોટો જેતા અચાનક 
સ્તબ્ધ થઈ ગયો. એ ફોટોગ્રાફ હતો ફેન્ચ લેખક - 
જર્નાલિસ્ટ-બ્રિટિશ ફિલ્મપ્રોડ્યસર રેને કલેનો. આશ્ચર્ય 
એ વાતનું હતું કે ડૉ. જયંત ખત્રીનો અને આ ફોટો 
લગભગ બધી જ રીતે અસાધારણ સામ્ય ઘરાવતા 
હતા. તેટલી હદ સુધી કે ચહેરો-પોઝ, ભાવ, લાઈટિંગ, 
કોટ-કાપડ વગેરે વગેરે. અરે, આ તે કેવું સામ્ય ! 

બીજા થોડાં પાનાં ફેરવતાં બીન્ને ફોટો બ્રિટિશ 
ડ્રામેટિસ્ટ, ડિરેકટર કિસ્ટોફર ફ્ાયનો ફોટો. અલબત્ત, આમાં 
પહેલાના ફોટા જેટલું સામ્ય નહીં, પણ તોયે જ્ોર્ઈને 
જયંત ખત્રી યાદ આવે એટલું તો ખરું. 

હું વિચારમાં પડી ગયો કે આ જ્ેગાજોગ, તાલમેલનું 
કારણ શું ? બસ કંઈ જ નહીં. 

પછી જ્યારે અમે મળ્યા ત્યારે મેં આ વાત કરીને 
બંને ફોટાઓ બતાવ્યા તો જયંતભાઈ પણ ખૂશ થયેલા. 
કહે, “'તે બરાબર સમ ઉપર થાપ મારી છે.'' 

વિખ્યાત અંગ્રેજ લેખક સમરસેટ મૉમ ભારત 
આવેલા. મુંબઈમા તેઓ તાજમહાલ હોટલમાં ઊતરેલા. 
ડૉ. જયંતભાઈ અને બફુલેશ બન્ને મિત્રો સમરસેટ 


મૉમને મળવા ગયા. મળ્યા. સાહિત્યની વાતો કરી. 
સમરસેટ મૉમને પણ ડૉ. ખત્રી બેપાંચ વખત મળ્યા 
હોય એમ મારું માનવું છે. કારણ કે એક વખત કહે 
કે '““સમરસેટ મૉમને મે કહ્યું કે “શનિવારની રાત્રે અમે 
ઘોડા મિત્રો દરિયાકિનારે બેસીને સાહિત્યિક વાતોની 
ચર્ચા કરીએ છીએ. તેમાં ખ્વાજ્ન અહમદ અબ્બાસ, 
પૃથ્વીરાજ કપૂર, દેવકી બોઝ, નીતીન બોઝ, બકુલેશ, 
બાદરાયણ, સ્વપ્નસ્થ, જિતુભાઈ મહેતા, ગ્લાબદાસ 
બ્રોકર અને અન્ય મિત્રો... તો આપને ન્ે ફાવ તો 
આવો. હું આપને આમંત્રણ આપુ છું અને તમને લેવા- 
મુકવા આવવાની વ્યવસ્થા પણ કરીશ.”” 

તો મૉમ ડહે કે “યસ, આઈ વિલ ડેફિનીટલી 
કમ''. ને શનિવારે રાત્રે ડો. ખત્રી ને બફુલેશ બન્ને મિત્રો 
સમરસેટ મોમને તેડી આવ્યા. દરિયાકિનારે રેતીમાં 
સાહિત્યગોષ્રી થઈ. બેએક ક્લાક પછી કોઈકે ઘડિયાળમાં 
જ્યું એટલે બકુલેશે એમનો હાથ પકડી લીધો. 

સમરસેટ મૉમ સમજી ગયા અને કહે કે, ''વેલ 
ડૉ. ખત્રી, ઈફ યૂ કૈન એરેન્જ એ ક્વાર્ટર બૉટલ ઓફ 
વિસ્કી એન્ડ એ લોફ ઓફ બ્રેડ, આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ હુ 
સિટ વિથ યૂ એન્ડ યોર ફ્રેન્ડ્ઝ ફોર હોલ નાઇટ.'' અને 
બકુલેશ વિસ્કી અને બ્રેડ લઈ આવ્યા. ને પછી તો 
વાતોમાં રાત્રિના ચારનો સમય થઈ ગયો. બધા ઊઠ્યા 
અને સમરસેટ મૉોંમને આ બત્તે મિત્રો તાજમહાલ હોટલે 
મૂકી આવ્યા. 


“ઉહસણ”ના ગાહકજો-વાચકજો અને લેખકોને વિનંત્તિ 


“ઉદ્દેશ'ના વાર્ષિક ગ્રાહકો પોતાનું લવાજમ સમયસર મોકલી આપે. મનીઓર્ડરથી 
મોકલનાર ગ્રાહકોએ મનીઓર્ડર ફોર્મમાં પોતાનું નામ-સરનામું, ગામના પીનકોડ નંબર 


સાથે અવશ્ય લખવું. 


'ઉદ્દેશ'માં સમાચારનું કોઈ કોલમ રાખ્યું નથી. તંત્રી પોતે યોગ્ય સમાચાર પ્રગટ કરે 
છે. માટે કોઈએ સામાન્ય સમાચાર મોકલવા નહીં. 


લેખકોને ખાસ વિનંતી કે “ઉદ્દેશ'માં મેટરનો ખૂબ ભરાવો થઈ ગયો હોઈ હમણાં નવાં 


લખાણો ન મોકલવા. 


એસ્િલ ર૦૦ર 2: ૩૩૦ 








હ્્ટ્શ 


ખાણમાલિક 
અ. 


બહુ પહેલાંની આ ઘટના નથી, ગોવા આઝાદ 
થયું તે પછીની ઘટના છે. એક ખાણમાલિક અને એની 
સાથે કામ કરનારાનો સાથે આ સંબંધિત છે. 

એક શહેરમાં ખાણમાલિક રહેતો હતો. ત્યાંથી 
ઘણી દૂર એક ખાણ હતી. શહેરમાં માલિકની ઓફિસ 
હતી. એમાં વીસ માણસો કામ કરતા હતા અને ખાણમાં 
બસો વીસ માણસો. એ બધા એટલે કે બસો વીસ 
માણસો માલિકથી બહુ ડરતા હતા. માલિક એ વાત પર 
ખુશ હતો કે તેઓ બધા એનાથી ડરે છે. 

ઓફિસના વીસ માણસોમાં પાંચ બૃદ્ધિશાળી હતા, 
તો પંદર નકામા. બુદ્ધિશાળીમાં એક તીસમારખાં હતો. 
એક દિવસ એના મગજમાં એક નવો વિચાર આવ્યો - 
“આપણે બધા મળીને યુનિયન બનાવીએ.' એણે એ 
વિચાર બાકીના ચાર બુદ્ધિશાળીઓ સામે મૂક્યો. બધા 
માની ગયા. એમણે બાકીના પંદર નકામાઓને એ વિશે 
વાત કરી તો તેઓ પણ માની ગયા. એ જ રીતે બાકીના 
બસો માણસો પણ માની ગયા. 

બધાએ મળીને મીટિંગ બોલાવી અને યુનિયન 
બનાવવામાં આવ્યું. એને “પંફલોઈન્ોનું યુનિયન' નામ 
આપવામાં આવ્યું. યુનિયનની એક કમિટી નીમવામાં 
આવી. બધા બુદ્ધિમાનો એમાં સામેલ થયા. તીસમારખાંને 
એ યુનિયનનો પ્રેસિડન્ટ બનાવવામાં આવ્યો. 

યુનિયને માલિકને પત્ર લખીને મોકલ્યો : 

ડિયર સર, ક 

પરમેશ્વરની કૃપાથી અમે યુનિયન બનાવ્યું છે. 
યુનિયનની કાર્યસિદ્ધિ માટે પરમ પિતા પરમાત્મા અને 
આપ પોતે સમર્થ છો. અમને આપના આશીર્વાદની 
જરૂર છે. અમારી વિનંતી છે કે આપ અમને આશીર્વાદ 
આપો. 

ભગવાન ભલું કરે. 


આપનો 
યુનિયન સેક્રેટરી. 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૩૧ 





ના, મ્હાંબ્રો (કોકણી), અનુ. જયા મહેતા 


યુનિયનનો પત્ર મળતાં જ ખાણમાલિકે પોતાના 
પર્સનલ ઓફિસરને બોલાવીને પૂછ્યું, 'આ બધો શો 
ગોટાળો છે ?'' 

પર્સનલ ઓફિસરે પત્ર વાંચીને એની પાર્શ્વભૂમિકા 
કહીં. એ વખતે બંને વચ્ચે વાતચીત થઈ : 

“ગોવા હવે આઝાદ થઈ ગયું છે.'' 

“મને ખબર છે.'' 

“ગોવા ભારતનો ભાગ છે, એ પણ આપે જાણ્યું 
હશે.'” 

““આગળ કહો.'' 

“ભારતના બંધારણમાં સરકાર દ્વારા કાયદા 
બનાવાયા છે. એ કાયદા અનુસાર કર્મચારીઓને પોતાની 
માંગ મૅનેજમેન્ટ સમક્ષ મૂકવાનો અધિકાર છે. જે 
મૅનેજમેન્ટ એનો સ્વીકાર ન કરે તો તેઓ હડતાલ 
પર જઈ શકે છે.'” 

“'કયા પંડિતે આ યુનિયન બનાવ્યું છે ?'” 

પર્સનલ ઓફિસેર યુનિયન બનવાની આખી ઘટના 
કહી સંભળાવી અને એમનાં નામ પણ કહી દીધાં, 
પણ માલિકે પહેલાં આ લોકોનાં નામ જ સાંભળ્યાં 
નહોતાં. 

એ દિવસે રાતે માલિક સૂઈ ગયો, ત્યારે એને એક 
સપનું આવ્યું કે પોતે પોતાની ઓફિસની કૅબિનમાં 
બેઠો છે... બારણું ખોલીને ટક્‌ ટક્‌ અવાજ કરતી 
એક સુંદર સ્ત્રી અંદર આવી... માલિકે એને બેસવાનો 
ઇશારો કર્યો... એ બેસી ગઈ. એણે રડતાં રડતાં કોઈ 
કામ આપવાની વિનંતી કરી... માલિકે પૂછ્યું, ““તમારૂં 
નામ શું છે ?''... સ્રીએ કહ્યું, “'બંધારણ''... એટલે 
માલિકે એને તરત જ ત્યા કામ પર રાખી લીધી. 

સવારે ઊઠતાં જ ભારતીય બંધારણ, પોતાના 
મજૂરો અને એમના યુનિયન વિશે માલિકનો વિચાર 
સારે બની ગયો. 

બે દિવસ પછી યુનિયનના લોકોએ એક 


“ટણ 


સભા ભરી. બધાએ એમાં ડરતાં ડરતાં ભાષણો 
કર્યા. બધાએ મૅનેજમેન્ટને ખરુંખોટું સંભળાવ્યું અને 
ધમકી આપવા માંડ્યા કે જો અમારી માંગ પૂરી 
નહીં થાય તો આમ કરશું, તેમ કરશું. સભા પૂરી 
થતાં જ બધાએ પોતાની માંગ એક કાગળ પર 
લપપીને માલિકને મોકલી દીધી. એમની માંગ આ 
પ્રમાણે હત્તી ી 

૧. અમારો પગાર બમણો કરવામાં આવે. 

૨, ઓફિસના લોકો માટે સવાર-સાંજ ચાની 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને ભોજન પછી સૂવા માટે 
સમય આપવામાં આવે. 

૩, જેમની પાસે ઘર નથી, એમને માટે ઘરની 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. 

૪. જેમનાં લગ્ન નથી થયાં, એમનાં લગની વ્યવસ્થા 
કરવામાં આવે. 

૫. જેમને (જેઓ પરણેલા છે) બાળકો નથી, 
એમને માદે બે કે ત્રણ બાળકોની વ્યવસ્થા કરવામાં 
આવે, 

૬. ક્યારેય પણ, કોઈનેય તે બાળક થાય, તો તે 
દિવસે એને રજા મળે. 

આ માંગ-પત્ર વાંચતાં જ માલિકે પર્સનલ ઓફિસરને 
કહ્યું, ''બોલો, હવે મારે શું કરવું પડશે ?'' 

એણે કહ્યું, ''યુનિયન લીડર સાથે વાટાઘાટ કરવી 
પડશે.'' 

આ વાઢાઘાટ કયારે કરવી એ વિચારતાં એની 
નજર કૅલેન્ડર પર પડી. 

સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, ગૂરુવાર ઠીક નથી, 
શુક્રવાર ઠીક રહેશે. એ જ દિવસે મીટિંગ કરવાનો 
નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. પર્સનલ ઓફિસરે કહ્યું, ''સાંજે 
ઓફિસનો સમય પૂરો થાય કે તરત મીટિંગ કરવી.'' 

માલિકે કહાં, “ઓફિસના સમયમાં જ મીટિંગ 
કરવી બરાબર છે, બીજું વળી ઓફિસમાં તમે કરો 
છો જ શરું ?'' 

આ રીતે શુક્રવારને દિવસે અગિયાર વાગ્યે મીટિંગનો 
સમય નક્કી થયો. યુનિયન લીડર એ દિવસે ખૂબ તૈયારી 
કરીને આવ્યો હતો, એણે કપડાં પણ ચોખ્ખાં પહેર્યા 
હતાં. અગિયાર વાગ્યા, બાર વાગ્યા, માલિકનો પત્તો જ 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૩ર 


નહીં. લગભગ સાડા બાર વાગ્યે માલિકના ઘરેથી ફોન 
આવ્યો કે માલિકને શરદ્દી થઈ ગઈ છે, પણ મીટિંગ રદ 
નહીં થાય, અદી વાગ્યે માલિકના ઘરે જ મીટિંગ થશે. 

ભોજનની છુટ્ટીમાં યૂનિયન લીડર અને બીન્ન બધા 
હોટલમાં ગયા. મીટિંગની ઉત્તેજના હતી એટલે કોઈનેય 
ખાવાનું ભાવ્યું નહીં. જમ્યા પછી ખધા માલિકના ઘરે 
જવાની તૈયારી કરવા માંડ્યા. એ જ વખતે પાછો ફ્રોન 
આવ્યો કે માલિકની તબિયત સારી છે અને તેઓ ઓફિસે 
આવે છે. 

મીટિંગ અઢી વાગ્યે થવાની હતી, પણ માલિક 
એક ક્લાક મોડો આવ્યો. બરાબર સાડા ત્રણ વાગ્યે માલિકની 
કાર ઓફિસની સામે ઊભી રહી. માલિક કારમાંથી ઊતર્યો 
પછી એની બાજુમાં બેઠેલો ડૉક્ટર પણ કારમાંથી 
ઊતર્યો. યુનિયન લીડરે માલિકનું સ્વાગત કર્યું. માલિકને 
ઉધરસ આવવા માંડી એટલે ડૉક્ટર માલિકની નાડી 
પકડીને ઓફિસમાં જઈને બેસી ગયો. 

મીટિંગમાં માલિક તરફથી માલિક, પર્સનલ મૅનેજર, 
મૅનેજર, માલિકના પી.ઓ. અને ડૉકટર હતા, તો 
યુનિયન તરફથી પાંચ પ્રતિનિધિ હતા. મીટિંગ શરૂ કરવા 
માટે પર્સનલ ઓફિસરે માલિકને પૂછયું. માલિકે ડૉકટરને 
પૂછ્યુ, 

મારી તબિયત હવે કેમ છે ?'' 

ડૉક્ટરે કહ્યું, ''હવે સારી છે.'' 

માલિકે પર્સનલ મેનેજરને મીટિંગ શરૂ કરવા કહ્યું. 
એણે પહેલાં બધાંનું સ્વાગત કર્યું, પછી મીટિંગનો 
એજડા વાંચીને પોતાનું વકતવ્ય પૂરું કર્યું. માલિક 
પોતાની જગાએથી જ ભાષણ આપવાની તૈયારીમાં 
હતો. એણે ફરી પાછું ડૉકટરને પૂછયું, ''હવે મારી 
તબિયત કેમ છે ?'' 

ડૉક્ટર એ વખતે નાડીના ધબકારાની સંખ્યા કાગળ 
પર લખવામાં મગ્ન હતો. એણે માથું ઊંચુ કરીને કહ્યું, 
“ઠોક છે.'' 

માલિકે પોર્ટુગીઝોનો ઇતિહાસ કહ્યો અને પછી 
એ પણ કહ્યું કે પોતે માલિક કેવી રીતે બન્યો. અંતે 
એણે કહ્યું, '*મારી મા હંમેશ કહ્યા કરતી હતી કે લોકોના 
ભલા માટે કંઈ કરવું જ જેઈએ. એટલે મે લોકોના ભલા 
માટે ખાણ શરૂ કરી.'' 


“ટશ 


માલિક પોતાની માને યાદ કરતો હતો ત્યારે 
બધાએ ખિસ્સામાંથી રૂમાલ કાઢીને પોતાની આંખો 
લૂછી. માલિકનું ભાષણ પૂરું થતાં જ બધાએ તાળીઓ 
પાડી. એ પછી યુનિયન લીડરનું ભાયણ થયું. તેણે 
માલિકની ઘણી પ્રશંસા કરી. ભાષણ પૂટું થતાં જ 
કૃરીથી તાળીઓ પાડી. 

એ પછી આભારદર્શનની ઔપચારિકતા પૂરી 
થઈ અને મીટિંગ પૂરી થઈ. આ રીતે ચુમ્મ(લીસ 
મીટિંગો થઈ. દરૈક મીટિંગમાં માલિક બધાને ચા- 
બિસ્કિટ આપતો અને ખબરો સંભળાવતો. કોઈ પણ 
ખબર સંભળાવ્યા પછ માલિક જોરથી હસતો. 
કોઈ કોઈ વાર માલિક સાધારણ હાસ્ય કરતો 
ત્યારે બાકીના લોકો પણ હસતા. એમાં યુનિયન 
લીડર સૌથી પહેલાં હસતો અને બીન્તઓને પોતાની 
જેમ હસવાનો ઇશારો કરતો. માલિકનું હાસ્ય સાત માળ 
સુધી પહોંચતું, લીંડરનું પાંચ માળ સુધી પહોંચતું, બાકી 
બધાનું ત્રણ માળ સુધી. 

ચુમ્માળીસમી મીટિંગ બહુ સારી રહી. માલિક થોડા 
સમય પહેલાં જ જાપાનથી પાછો આવ્યો હતો. એણે 
ત્યાંની મસાલેદાર ખબરો આપી. હોટલમાં પોતે ત્રણ 
મરઘી ખાધી હતી... આકર્ષક રીતે એણે વર્ણન કર્યું. 
સાંભળીને બધા લોકો હસી હસીને બેવડ વળી ગયા. એ 
પછી એણે આત્મીયતાથી વાતો કરતાં કરતાં દરેક લીડર 
સાથે ઝીણવટથી પૂછપરછ કરીને વાતો કર્રી. 

“તમારો બુશકોટ સારો દેખાય છે ને ! કાપ. 
કેટલામાં લીધું ?'' 

સા રૂપિયે મી૮ર.'” 

“બહુ મોંઘું થઈ ગયું છે, આટલા ભાવે ક 
કેવી રીતે ખરીદી શકો છો 7 કેટલાં બાળકો 
તમને ?'' 

““પાંચ.'” 

“તેઓ શું કરે છે ?'' 

“ઝોક મેડિકલમાં છે, એક એન્જિનિયરિંગમાં છે. 
બાકી બધાં સ્કૂલમાં ભણે છે. 

“'જ્રેળવણી હવે મોંઘી થઈ ગઈ છે ને ?”” 

જ હા.” 

“તમે ઘર બંધાવ્યું છે ?” 
એપ્રિલ ર૦૦૨ : 


૭2૩૩ 






ણી 
ત જ 

જી દ દે. પ 

૪૯5 કૂૂક ક 
«*,.-) 9 :7 '*.. ર જ પ 

કટલાં ખુથદ્કબ ? રે 

કડ. 
“એક લાધ્િઈ'€ ર ક 
ક #54 જ ૮ ૪2% 
“બાપ રે-દ તમારા ઘરમાં કેટલા ધા અ“ 
૬“. ?#? ૬ 2 ક ર 

&ર!. જ. 

ડે ૮ ૬ 

“એમાં કામ હેય ક ?'' 
“જ હા.” ભ 


પ 


“મે સાંભળ્યું છે, કોઈકન 
ગયો છ ?'' 

“જી, મારો દીકરો.'' 

“અને મોટરક 
ખરીદી છે ?'” 

“જ હા.” 

“નવી છે ?'' 

“ના, જની છે, ૮તુ ?? 

“સસ્તી મળી ગઈ ?'”' 

“પાંત્રીસ હન્નરમાં ખરીદી. એ ઉપરાંત એની પર 
ત્રણચાર હન્નરતો ખર્ચ થયો.'' 

આ રીતે વાતો ચાલતી હતી. વચ્ચે વચ્ચે 'તા 
ધિત્ર ધિત્ર તા'નો અવાજ સંબળાતો હતો. થોડ વાર 
પછી બધાને ખબર પડી ગઈ કે માલિક પ્રશ્નો પૂછતો 
હતો, ત્યારે પોતાનું પેટ બન્તવતો હતો. એથી ૪ આ 
અવાજ આવતો હતો. માલિકે પેટ બતાવવાનું બંધ કરીને 
યૂનિયન પ્રતિનિધિઓને એક સામાન્ય પ્રશ્ન પૂછયો : 

“અહીં જ તમે લોકોએ કામ શરૂ કર્યું ?” 

બધાએ હા કહી. 

માલિક કહેવા માંડ્યો, “મને નથીં લાગતુ કૅ 
તમે મારે ત્યાં કામ મદે આવ્યા હતા, ત્યારે તમારી 
સ્થિતિ આટલી સારી હતી. બરાબર તે 7 તમારામાંથી 
ઘણા લોકોને રાતના ખાવાનાયે સાંસા હતા. તમે ઘણાં 
વર્ષોથી અહીં કામ કરો છો. એ દરમિયાન ઘણી ઘટતાઓ 
બની. એટલે તથે જ કહો કે તમારો બધાનો પગાર 
બહુ ઓછો હોત તો આ બઘું કેવી રીતે શકય 
થાત ? તો પણ તમારી માંગ બાબતે મને સહાનુભૂતિ 
છે. એટલે સમજ વિચારીને મારો નિર્ણય રજૂ કરું 

: (૧) હવેથી ભોજન પછી સૂવા માટે જરૃર સતય 


દીકરો અમેરિકા 


1ર કોણે ખરીર્દી છે ? તમે 


૬ 


નિત નવા વંટોળ 


સર્જનને સમાંતરે 

અભ્યાસીઓનાં તારણ અનેક ક્ષેત્રે ભવિષ્યવાણી 
બનીને રહેતાં હોય, તેવું દુનિયાના વિકાસમાં બનતું 
આવેલું જોઈ શકાય છે. જ્યોતિષીઓ અને ખગોળશાસ્રીઓ 
વ્યક્તિગત જીવનની બિનાઓ કહી આપવાનો દાવો 
કરતા હોય છે, પણ ગણિત, ઇજનેરવિદ્યા, વિજ્ઞાન 
વગેરે અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ દાર્શનિકો હોય છે જ, જેમની 
શોધખોળ આવનારાં વર્ષોમાં માર્ગ ચીંધનાર સિદ્ધિ બનીને 
રહેતી હોય છે. 

લેખન જેવા સર્જનાત્મક ક્ષેત્રમાં પણ આવું ક્યારેક 
બને છે, ને ત્યારે ઘણી વધારે નવાઈ લાગે છે. તરત 
ને તરત ત્રણ નામ યાદ આવે છે - અમેરિકન લેખક 
રે બ્રૅડબેરી, અને અંગ્રેજ નવલકથાકાર એચ. જી. 
વેલ્સ. અલબત્ત, એ બંનેનું દર્શન વિજ્ઞાની કલ્પનોથી 
રંગાયેલું હતું. ત્રીજું નામ સાહસી-જાસૂસી, 'જેમ્સ 
બૉન્ડ'ના વિખ્યાત પાત્રવાળી કથાઓના લખનાર અંગ્રેજ 
ઇંઆન ફલેમિંગનું ગણાવી શકાય. આ લોકોએ જે 
સર્જ્યું તેમાંનું ઘણું પછી - પ્રગતિ પામેલી દુનિયામાં 
વધારે વિકસેલું, સ્થાપિત થયેલું જેવા મળે છે. 

આવા વિજ્ઞાની કે યંત્ર-સભર કથાનક સિવાયનું જે 
લેખન છે - જેને સહેલાઈથી આપણે સાહિત્યિક કહી 
શકીએ છીએ - તે દ્વારા જે ભવિષ્યનો પડઘો પડતો 
જણાય તો આશ્ચર્યનો પાર નહીં રહેવાનો. એમાં ભવિષ્ય- 
' વાણી ના પણ હોય, કેવળ સંજોગવશાત જ એ કથન 
સત્યને સમાંતર બનતું હોય. એટલે કે એમાં સર્જકની 
બુદ્ધિમત્તા ને નિપુણતા કારણભૂત નથી. કેવળ સંજેગો 
છે, ને સર્જકની નિયતિ છે. 

બરાબર આવું તાજેતરમાં અમેરિકામાં, ન્યૂયોર્ક 
નાટ્ય-ક્ષેત્રે બન્યું. ટોની કુશ્નર નામના હજ ઘણા યુવાન- 
વય તેતાલીસ વર્ષ - એવા નાટ્યકારે લખેલાં બે નાટકો 
ખૂબ લોકપ્રિય બનેલાં, પણ તે દસેક જેવાં વર્ષ પહેલાં. 
એ પછી એ કામ તો કરતા રહેલા, પણ કોઈ નાટક 
ખાસ જાણીતું બનેલું નહીં. ૧૯૯૫માં એમણે એક 
અંગ્રેજ સ્રી-મિત્રની વિનંતીથી, એ ભજવી શકે તે 
માટે, એક એકોક્તિ લખી. ધીરે ધીરે કરતાં એ એકીક્તિ 


એપ્રિલ ૨૦૦૨ : ૩૩૫ 


પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


એટલી અસરકારક અને ભાવવાહી બની કે કુશ્નર એને 
આધારે ત્રિઅંકી નાટક લખવા પ્રેરાયા. 

૧૯૯૮માં પ્રા કેલા એ નાઠક્નું નામ એમણે 'હોમબોડી/ 
કાબુલ' રાખેલું. ૨૦૦૧ના ડિસેમ્બરમાં ન્યૂયૉર્ક શહેરના 
- “ઓફ-ઓફ બ્રૉડવે' કહેવાતા- એક સાવ નાના 
નાટ્યગૃહમાં એની રજૂઆત થવાની ન્હેરાત આવી તે 
સાથે જ, આ ઇત્તેફાકની 'અદ્ભુતતા' સર્વત્ર પ્રસરી 
ગઈ. ન્ણ્યે-અજણ્યે કુશ્નર ભવિષ્યવેત્તા બની ગયા 
હતા. જે અફઘાનિસ્તાન અત્યારે અમેરિકી - તેમજ દુનિયા 
આખીની-પ્રજ્માં રોજિંદો શબ્દ બની ગયેલું હતું તે 
માટેના કુતૂહલથી પ્રેરાઈને જ કુશ્નરે છ-સાત વર્ષ 
પહેલાં એ એકોક્તિ લખેલી. ને પછીથી, બીજાં કથા-- 
સૂત્રો વણીને, ત્રિઅંકી નાઢક પૂરું કરેલું. તે પણ ચાર 
કલાક લાંબું. લગભગ એક કલાક લાંબી તો એકોક્તિ 
હતી. 

લંડનના એક ઘરમાં, એક આધેડ સ્રી ખુરશી પર બેઠી 
છે. એના હાથમાં અફઘાનિસ્તાન ઉપરની ઘણાં વર્ષો 
જૂની એક ગાઇંડ-બુક છે. એમાંથી એ દેશના ઈતિહાસને 
વર્ણવતાં વાક્યો એ વાંચતી ન્ય છે, ને સાથે સાથે, 
પોતાના જીવનને લગતી વાતો પણ પ્રેક્ષકોને જણાવતી 
જાય છે. નાઢકમાં સામાન્ય રીતે હોય તેવા કોઈ હલન- 
ચલન કે “એક્શન', વગર કથાનક પુષ્ટ થતું જય છે. 
શબ્દો દ્વારા જ બધા વિચાર, સંવેદન, હાવ-ભાવ, ને 
લય વ્યકત થતાં રહે છે. 

કવિત્વમય શબ્દો, અને લાંબાં લાંબાં, જટિલ 
વાક્યો બોલતી આ સ્તી પહેલાં કદાચ સહેજ ઘેલી પણ 
લાગે, પરન્તુ પછીથી એની સંવેદનશીલતા ભારપૂર્વક 
સ્પષ્ઠ થાય છે, અને હૃદયંગમ બને છે. સુખી ધરની એ 
સ્રી છે, પણ પતિ તેમજ એકની એક દીકરી સાથેના 
સંબંધમાં નિકટતા નથી. સામાજકિ સ્તરે મિત્ર-દંપતીઓને 
એ મળતી રહે છે, પણ લગભગ પરાણે. એકલાં બેસીને 
પુસ્તકો વાંચવાનું એ વધારે પસંદ કરે છે. 

એક વાર લંડનમાં એ એક અફઘાની છૂછાનમાં જઈ ચડે 
છે, ખરીદી કરે છે. પૈસા લેતાં, વસ્તુ આપતા અફઘાની 
માણસના, ત્રણ કપાયેલી આંગળીવાળા હાથ તરફ એનું 


ર ડી 


ધ્યાન ખેંચાય છે, ને એ વિષેના જાતજાતના વિચારો 
તથા પ્રશ્નો એની સભાનતાને ધેરી વળે છે. વળી, પોતાનું 
સુખ-સગવડ ભરેલું જીવન એને અકળાવી રહે છે. અહીં, 
પ્રેક્ષકોને સ્તબ્ધ કરી દેતો, અસાધારણ પહેલો અંક પૂરો 
થાય છે. 

બીન્ન અને ત્રીજ અંક દરમિયાન પોણા ત્રણેક 
કલાક વીત્તી જાય છે, ને થોડા લાંબા પણ લાગે છે. જેનું 
કોઈ નામ આપવામાં આવ્યું નથી, ને નાઢ્ય-પત્રિકામાં 
પણ જેને 'હોમબૉડી' તરીકે જ ઓળખાવાઈ છે , 
તે સ્રી અફઘાનિસ્તાન ગઈ હોવાનું, તથા ત્યાં ગુમ 
થઈ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. એનો પતિ અને 
એની દીકરી એને શોધવા કાબુલ પહોંચ્યાં છે, ને 
કશેથી સરખી માહિતી એમને મળતી નથી. ૧૯૯૮નો 
એ સમય છે, અફઘાનિસ્તાનમાં ક્યારના તાલિબાન 
જામી ગયેલા છે, વાતાવરણમાં ભેદ-ભરમ પ્રવર્તે છે, 
અને કોઈ પણ વ્યક્તિની વાતોમાં શું સાચું છે, ને શું 
ખોઠું છે, તે જ સમજાતું નથી. તુંડમિજાજી, પશ્તુન તાલિબાન 
રાજ્ય-મંત્રી; ઘાતકી વહેવા? કરતો સૈનિક; વૃદ્ધ તાજિક 
કવિ (જે જસૂસ છે કે નથી ?); અફીણની લતે ચઢી 
ગયેલો એક અંગ્રેજ; કેદીની જેમ ધરમાં પુરાઈને રહેતાં 
રહેતાં ગાંડા જેવી થઈ ગયેલી પશ્તુન સ્ત્રી-જેવાં પાત્રો 
ભેદ ભરેલી, ભય ભરેલી માયા-ન«નળ રચતાં જાય છે. 

બધા જ સંવાદ્લે, બધી જ પરિસ્થિતિઓ જાણે વર્તમાનને 
આધારે જ સર્જાયાં હોય, તેવું લાગ્યા કરે છે. મૂળ 
હસ્તપ્રતમાંનાં અમુક વાક્યો ને સંવાદો તો ન્યૂયૉર્કમાં 
સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧માં થયેલી હોનારતને કારણે એટલાં 
બધાં સાચાં, ને ભવિષ્ય-વાણી જેવાં હતાં કે નાટ્યકાર 
કુશ્નરે એમને કાં તો કાઢી નાખ્યાં, કાં તો બદલી નાખ્યાં. 
નાટકમાં, અનિવાર્ય રીતે, ઈન્ડિયા, પાકિસ્તાન, કાશ્મીર 
માટેનો ગજગ્રાહ વગેરે સંદર્ભો પણ ઘણી વાર આવ્યા 
કર્યા, દરેક વખતે હું જરા કમકમી જતી હતી. એ શબ્દો 
હદય પર ધક્કા મારતા હતા. ઉપરાંત, હું આ નાટક 
જોવા ગઈ ત્યારે આપણા પાટનગરમાંના સંસદ-ભવન 
પર હુમલો થઈ ચૂકેલો, અને સરહદ પર સંઘર્ષ શરૃ થવાની 
અણી પર હતો. 

કુરનરે ૧૯૯૪-૯૫ના અરસામાં અફઘાનિસ્તાન જવાનો 
ઘણો પ્રયત્ન કરેલો, પણ એમને પરવાનો મળ્યો ન હતો. 
ત્યાંના ઇતિહાસમાં, ત્યાંના વર્તમાનમાં એમને રસ અને 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૩૬ 





કુતૂહલ ઘણાં, ને વાંચ્યું પણ પૂરતું હશે, છતાં એમ 
કહી શકાય કે કુશ્નર હજ એ સ્થાનના વાતાવરણની, 
ત્યાંનાં પ્રજજનોનાં વિચાર-વર્તન અંગેની પકડ પામ્યા 
નથી. પશ્ચિમી વ્યક્તિઓ માટે એશિયન માનસને પામવાં, 
કે સમજવાં, કયરેય સહેલાં નથી હોતાં. 

છતાં, નાઠક્ના ગર્ભમાં રહેલું ક્થા-સૂત્ર જે રીતે ચમહૃતિ 
પામ્યું છે તે નાહ્યકારના સર્જન-નૈપુણ્યની સાબિતી 
આપે છે. પ્રથમ અંકમાંની સ્રી સરસ ઘરમાં રહેતી, 
સુરક્ષિત જીવન જીવતી 'હોમબૉડી' છે, તો બીજા 
અંકમાંની સ્રી-ભલે એનું નામ “મહાલા' આપ્યું હોય 
- પીડિત, શોષિત “કાબુલ' જ છે. એકનું હૃદય એ 
વંચિત પ્રજાના વિચારે ઘવાતું રહે છે, ને એમની સાથે 
એક થવા તલસે છે, તો બીજ, કે જે લાયબ્રેરિયન હતી 
ને હવે પુસ્તકો (કુરાન સિવાય) વાંચવાની જેને પરવાનગી 
નથી તે સુરક્ષા અને થોડી મુક્તિ ઝંખે છે. ત્રીજા અંકમાં 
બંને પાત્રોની ઇચ્છા સિદ્ધ થતી બતાવાઈ છે. 'હોમબોડી' 
તો એકોક્તિ પછી મંચ પર આવતી જ નથી, પણ એ 
કથાનકના કેન્દ્રમાં છે. એનાં કુટુંબીઓ જાણી જ નથી 
શકતાં કે એનું શું થયું. અલબત્ત, સૂચિત થયા પ્રમાણે 
શોધાવાની એની ઇચ્છા જ નથી. 

વ્યક્તિઓનાં જીવન અને ઇચ્છાની જટિલતાનું નિરૂપણ 
ટોની કુશ્નરના આ સમકાલીન નાટકમાં થયું છે. એની 
જાહેરાત જોતાની સાથે હું ટિકિટ ખરીદી આવી હતી. 
ચાર અઠવાડિયાંના બધા પ્રયોગો વેચાઈ ગયા હતા. મને 
જાણે “છેલ્લી' જ ટિકિટ મળી ગઈ હતી. એ દિવસે નાટ્યગૃહમાં 
મારા રંગ અને દેખાવની બીજી કોઈ વ્યક્તિ ન હતી. 
કદાચ બીન્ન કોઈ દિવસે પણ ના હોય. હું, અકારણ જ, 
માથા પર હિમાચલ પ્રદેશની એક જ રિયાન સરસ ટોપી 
પહેરીને ગઈ હતી. એકોક્તિ દરમિયાન 'હોમબૉડૌ' 
અફઘાની દુકાનમાંથી કરેલી પોતાની ખરીદી પ્રેક્ષકોને 
બતાવે છે. એક દાવતને રસપ્રદ બનાવવા મહેમાનો માટે 
દસ અફઘાની ટોપીઓ એ ખરીદી આવી છે, ને ટેબલ 
પર લાઈનસર એમને ગોઠવે છે. 

મેંપહેરેલી ટોપી ઘણી સરખી હતી. હું જાણે કથાનકનું 
એક અંગ બની ગઈ હતી. મને સહેજ પણ ખબર 
ન હતી કે નાટકમાં આમ ટોપીઓ આવશે ! કમાલનો 
વ્યક્તિગત ઇત્તેફાક બન્યો હતો. એને અંત.સ્કુરણા જ 
કહેવાય - નાટ્યકાર કુશ્નરને થઈ હતી તેવી. 


બ્ટ્શ 


કાળની એરણ પર ટિપાતું ભારત 


સંયમ અને ત્યાગની ભાવના આધારિત ભારતીય 
સંસ્કૃતિ વિશ્વની પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓમાંની એક છે. 
આપણી સંસ્કૃતિ જીવિત છે તેનું એક કારણ એ લાગે 
છે કે આપણા દેશના હરએક ખૂણે ખૂણે એક એક 
સંત પાક્યો છે. નરસિંહ મહેતા, મીરાં, કબીર, સૂરદાસ, 
જ્ઞાનદેવ, નામદેવ, તુકારામ વગેરે અને સાથે સાથે 
છત્રપતિ શિવાજી, રાણા પ્રતાપ, ઝાંસીની રાણી 
લક્ષ્મીબાઈ વગેરે વીરો પણ અનેક થયા. ગાંધીજીમાં સંત 
અને વીર બન્નેનો સમન્વય જોવા મળ્યો. મૈથિલીશરણ 
ગુપ્રાજએ પોતાના એક કાવ્યમાં ગાયું છે : 

“સો ઇત્ત દઇ વે કીર કછ, 

ઝો વીર દુઇ વે 4ત કર્ટા ? 

તૂ સંત, વીર ઉૈ કાશ સાથ્ર 

બાળપણથી ગાંધીજીમાં સત્યનિષ્ઠા અને 
સર્વધર્મસમભાવના સંસ્કાર પડ્યા હતા. એટલે દક્ષિણ 
આફ્રિકામાં એમના ટૉલ્સ્ટોય ક્રાર્મમાં પણ સવાર-સાંજ 
સર્વધર્મપ્રાર્થના કરતા, અને પોતાનું પ્રિય ભજન 
"વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ' ગવડાવતા. એક વાર 
કોઈ ખ્રિસ્તી આશ્રમવાસીએ વાતવાતમાં આ ભજન 
માટે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી, તો એમણે તુરત 
બીજે દિવસે “ખિશ્ચિયનજન તો તેને કહીએ...' એ 
રીતે ભજન ગાવાની શરૃઆત કરવાનું ચાલુ કરાવ્યું ! 
પોતાના અનેકવિધ રચનાત્મક કાર્યક્રમોમાં કોમી એકતા 
અને સર્વધર્મસમભાવને વધારે મહત્ત્વનાં માનેલાં. 

ભારતમાં સદીઓથી વિવિધ ધર્મ, ભાષા અને 
જાતિના લોકો એક સાથે રહેતા આવ્યા છે અને સૌએ 
ભેગા મળીને દુશ્મનોનો સામનો પણ કર્યો છે. સ્વરાજ્યનું 
આંદોલન ચલાવવામાં ગાંધીજએ આ બધાંનો સાથ- 
સહકાર મેળવવાનો પ્રયત્ન કરેલો અને જીવનના છેલ્લા 
શ્વાસ સુધી હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતા માટે પ્રયત્ન કરતા 
રહ્યા. ૧૯૩૧ના કરાંચી અધિવેશનમાં ધર્મનિરપેક્ષ રાજ્યનો 
પાયો નાખવા જાહેર કર્યું કે રાજ્ય ધર્મની બાબતમાં 


એપ્રિલ ૨૦૦૨ : ૩૩૪ 


 - 


નીલમ પરીખ 


માથું નહીં મારે અને સંપૂર્ણ ત૮સ્થ રહેશે. જ્યારે ભારત 
સ્વતંત્ર થયું ત્યારે સંવિધાનમાં ધર્મનિરપેક્ષતાનો સ્પષ્ટ 
ઉલ્લેખ ન થયો. ૧૯૪૬માં ગાંધીજએ કહ્યું હતું 
કે જે ભારતની સમસ્ત પ્રશ્ન એક જ ધર્મનું પાલન 
કરતી હશે તો પણ છું કહીશ કે ભારતે રાજ્યની 
ધર્મનિરપેક્ષતાની નીતિ અપનાવવી જોઈએ એટલે કે 
બધા ધર્મો વિશે સમાન વલણ સ્વીકારવું રહ્યું. આનો 
અર્થ સ્પષ્ટ છે કે રાજ્ય ધર્મની બાબતમાં જરા પણ 
દખલ ન કરે, કારણ, ધર્મ પ્રત્યેક મનુપ્યનો વ્યક્તિગત 
પ્રશ્ન છે. 

કોઈ પ્રશ્ન પૂછે છેં કે આઝાદી મેળવતી વખતે 
દેશનું વિભાજન કરવામાં એમણે સંમતિ કેમ અપી ? 
સહુ ન્ણે છે કે દેશના વિભાજન વખતે ગાંધીજ 
તેનો સખત વિરોધ કરતા હતા. અરે, એક વાર તો 
એમણે એમ પણ કહેલું કે, “જીવતાં નહીં, મારા મૃતશરીર 
પર જ ઠેરાનૂં વિભાજન થશે.'' જ્યારે વિભાજનનો પ્રસતાવ 
લઈને જવાહરલાલ, સરદાર પટેલ વગેરે એમની પાસે 
ગયા ત્યારે એમણે કહેલું, “વિભાજન ટાળવાની મને 
હજુ એક તક આપો.'' ત્યારે આવેલા નેતાઓ પાસેથી 
જવાબ મળ્યો કે કોશ્નેસે વિભાજનના પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર 
કરી લીધો છે ! મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ સિવાય 
કોઈએ ગાંધીજીને સાથ ન આપ્યો એનો જબરજસ્ત 
આઘાત ગાંધીજને લાગ્યો. પ્રજ્નનાં ભાંગી પડેલાં 
મન-હૃદયને જોડવા અને ગુમરાહ બનેલા લોકોને સાચો 
માર્ગ બતાવવા તેઓ બિહાર-બંગાળની યાત્રાએ નીકળી 
પડ્યા ! 

અને સ્વતંત્ર ભારત ખંડિત ભારત બન્યું ! ધર્મ- 
નિરપેક્ષ રાજ્યની રીતે આપણે લઘુમતીઓને - પછી તે 
મુસ્લિમ હોય, ખ્રિસ્તી હૌય, પારસી હોય, જૈન, બૌદ્ 
જે અન્ય કોઈ હોય, સર્વને - માટે સમાન તક આપી 
અને એમના અધિકારોની રક્ષા કરી, આ બધી કોમના 
લોકોને પોતાના ધર્મનું પાલન કરવાની, તેનો પ્રચાર- 
પ્રસાર કરવાની, ધર્મપરિવર્તન કરવા-કરાવવાની અને 


“દ્ર 


પોતાની ધાર્મિક શિક્ષણસસ્થાઓ ચલાવવાની પણ 
પૂરી આઝાદી આપી. આ ઉપરાંત એમના અધિકારોની 
રક્ષા માટે લઘુમતી કમિશનની સ્થાપના પણ કરી ! 

સરકારના કે નાગરિક સેવાના ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ 
જાતિ, લિંગ કે ધર્મભેદ વિના કોઈ પણ વ્યક્તિને ઉચ્ચપદ 
પ્રામ કરવામાં કશું નડતર નથી. એટલે જ ઝાકિર હુસેન 
જેવા મહાનુભાવ આપણા રાષ્ટ્રપતિ બતી શક્યા, ડૉ, 
મથાઈ, સ્વર્ણસિંહ આપણા પ્રધાન બની શક્યા કે 
પાલખીવાલા જેવી વ્યક્તિએ રાજદૂતની કામગીરી કરી ! 
આ બધું હોવા છતાં આજની નીતિથી નથી તો 
હિન્દુઓને સંતોષ કે નથી લઘુમતીઓને ! આ અસંતોષનું 
વિકૃત દર્શન આપણને બાબરી મસ્જિદે તોડી પાડવામાં 
અને સાબરમતી એક્સપ્રેસ હત્યાકાંડમાં થયુ ! 

સત્ય તો એ છે કે, ધાર્મિક સહિષ્ણુતાનો સંદેશ 
આપતાં ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે ''અમૃતમય હિન્દુસ્તાન 
એ છે જે ફકત હિન્દુઓનું જ નહીં, પણ સાથે સાથે 
મુસલમાન, પારસી, ઈસાઈ અને શીખોનું પણ એટલું જ 
છે, જેટલું હિન્દુઓનું. એ જ રીતે અમૃતમય પાકિસ્તાન 
પણ એ છે જેમાં બધી જાતિના લોકોને માટે જગ્યા હોય 
અને કોઈના માટે વેર ન હોય.'' સાથે સાથે એમણે બન્ને 
કોમના લોકો માટે અને બન્ને દેશો વચ્ચેની ખાઈ દૂર 
કરવાના કેટલાક ઉપાય પણ બતાવ્યા હતા. 

સાચો ઘર્મ તો એ જે સમાજને ધારણ કરે, વ્યક્તિના 
ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કરે અને બધામાં સમન્વયની ભાવના 
પેદા કરે. ધર્મ માનવ-ધર્મ બનવો જઈએ એવું સ્વામી 
વિવેકાનંદે સમજાવ્યું છે. “છર સે [ઝત તૂ દેત જર 
૧૨ છાસ્સન સે દેત'' એ ગાંધીજીએ બતાવ્યું. આજે 
આ ઉપદેશને ભૂલી ધર્મના નામે પાખંડને પ્રોત્સાહન 
આપીએ છીએ. આપણી અંદર રહેલા ભગવાનને શોધવાને 
બદલે મંદિર-મસ્જિદમાં ભટકીએ છીએ અને મંદિર- 
મસ્જિદના નામ પર લડીએ-ઝઘડીએ છીએ. રામનું નામ 
લઈ વેરભાવ, દ્વેષ અને ધૃણાની દીવાલ ઊભી કરી છે. 
રામભકતોએ પોતે પોતાને એક અલગ ચોકમાં બેસાડી 
દીધા છે ! 

મંદિર, મસ્જિદ, ગુરુદ્દારા કે ચર્ચને નામે જ 
માનવ-માનવનાં દિલ તૂટતાં હોય, માથાં ફૂટતાં 
હોય, કૂર હિંસાચાર કે હત્યાકાંડ થતા હોય તો એવાં 
તીર્થસ્થાનો તીર્થસ્થાનો કહેવાય ખરાં ? એવાં સ્થાનોમાં 


૨૦૦૨ :; ૩૩૮ 


ભગવાન પુરાયેલો રહે ખરો ? એ રક્તરંજિત ભૂમિ 
પ્રાર્થનાભૂમિ બની શકે ખરી ? 

સહિષ્ણુતા અને સદ્ભાવનાનાં બી બાળકમાં 
નાનપણથી વાવ્યાં હોય તો એ પૂર્વગ્રહથી મુકત રહી 
સાચો માનવ બને, માનવતાનો પૂન્નરી બને. એ માદે 
આપણી શિક્ષણપદ્ભતિ અને ઇતિહાસના પાઠ્ય- પુસ્તકમાં 
એવું પરિવર્તન કરવું જેઈએ કે જે બાળકમાં સદ્ભાવના 
અને સૌહાર્દ-ભાઈચારો વધારે અને એ રીતે તૂટ્યાં 
દિલોને જડે. 

આખરે તો બધા ધર્મો એક જ ઈશ્વર તરફ દોરી 
જાય છે. વેદો કહે છે * “જ ૧૪ તવિદ્જ તઇથા 
વવ્‌ન્તિ 1 સત્ય એક જ છે, સંત એને અનેક નામે 
પોકારે છે. સ્વામી વિવેકાનંદના શબ્દોમાં કહીએ તો 
બધા ધમોંની ધન્નપતાકા પર લખેલું છે - “'તોડો 
નહીં, જેડો''. ગોવિંદસિંહ કહે છે * “મનમ જી ગાત 
સવ 0% દી પછ્તાન વો |' બાઈબલમાં સંદેશ છે કે . 
''કોઈ પણ માણસ એકલો જીવી શકતો નથી. આપણે 
બધાં એકબીનાં સાથે જેડાયેલાં છીએ.'' કબીરજી પોતાના 
ધાર્મિક દોહામાં કહે છે . 

દિન્ટૂ જત હે (મ ઇમાં, મુઘતમાન સમાન । 
ઝાવસ નેં ટોઝ તકે તરત ઉં, 4₹મ ન ગાને જોર્ડ્‌ । 

અને એટલે જ ગાંધીજીએ સર્વધર્મંપ્રાર્થનાનો 
આગ્રહ રાખેલો. બધા ધમોનું ઉદ્ગમસ્થાન અને 
અંતિમ સ્થાન ઈશ્વરમાં જ છે. વિનોબાજીએ ઠીક જ 
કહ્યું છે કે આપણે કોઈ પણ વિશિષ્ટ ધર્મના આગ્રહી 
નથી. જગતમાંથી મળતા બધા સદ્વિચારોના બાગમાં 
વિહાર કરવો એ આપણો સ્વાધ્યાય છે. સદ્વિચારોને 
આત્મસાત્‌ કરવાનો આપણો ધર્મ છે. 

ભારતવિભાજને જે નરકયાતના સર્જેલી તેની 
દેશની વર્તમાન પેઢીને કદાચ કલ્પના પણ નહીં આવી 
શકે. પરંતુ જે પેઢી એ દુર્દાન્ત સમયમાં જીવી હતી 
અને જેણે એ યાતનાઓને પ્રત્યક્ષ જોઈ-અનુભવી હતી 
એ સ્મૃતિપટ પર એમનું હદય સતત કપાતું રહ્યું. ગોધરા 
ટ્રેન હત્યાકાંડ અને તે પછી ફાટેલા કોમી હુલ્લડે અતીતની 
યાદ તાજી કરાવી. આંખોમાં આંસુ છલકાયાં. ઉત્તર 
ભારત અને પંજ્નબના લોકો પર એની અમિટ કરુણ 
છાપ છે. 

તે સમયના કેટલાક મોટા હિન્દી, ઉર્દૂ, પંજાબી 


બ્રશ 


વ. ભાષાઓના સાહિત્યકારોએ કેટલીક અવિસ્મરણીય 
કૃતિઓ સર્જ. મને આજે શ્રી રામાનંદ સાગરની “ઝૌર્‌ 
ફૂન્સાન 4₹ મયા” યાદ આવે છે. એ એક વિરાટ સમૂહની 
વાત છે. જ્યાં ગઈ કાલ સુધી મિત્રો, પડોશી, બંધુઓ 
હતાં તે રાતોરાત પરસ્પરનાં દૂશ્મન બની નય છે. એમાંથી 
વહી લોહીની નદીઓ, આગની જ્વાળાઓ, સ્ત્રી પર 
અત્યાચાર ને નિદોષ બાળકોની નૃશંસ હત્યા ! આમાં 
કોઈ જતિ કે કોઈ કોમ બાકાત ન રહી. ક્યાંક માનવજાતના 
નાના દીવડાઓ ટમટમતા, પણ વિનાશક જ્વાળાઓ 
સામે તે લાચાર ! એક સંવેદનશીલ વ્યક્તિત્વનું ધીમે 
ઘીમે નિર્માનુષીકરણ થઈ નાય છે ! 

દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે માનવી અમાનુષી બને 
છે ત્યારે આગ, હત્યા, બળાત્કાર, લૂંટફાટનો સિલસિલો 
ચાલુ થઈ જય છે. માણસ પોતાનામાંના માણસને આ 
રીતે ખતમ કરે છે અને શયતાનિયત સર્વવ્યાપી બને 
છે ! આજે હિન્દુસ્તાન મરી રહ્યું છે, માનવતા મરી રહી 
છે. હજારો વર્ષોના વિકાસ પછી મનુષ્યે ઉત્પત્ન કરેલી 
સંસ્કારી ભાવનાઓ મરી રહી છે. કમનસીબી એ છે કે 
૧૯૪૭માં ભારતની ભીતર રહેલો માણસ મરવા લાગ્યો 
હતો તે આજે આ સુજલામ્‌, સુફલામ્‌ મનાયેલી ભૂમિ 
પર ૨૦૦૨માં ઉત્તરોત્તર વધુ ને વધુ મરતો રહ્યો છે. 


કોમી દાવાનળના સંદર્ભમાં કોઈ કવિએ ગાયું છે : 
1.0 11€ 01]/. 0015 દ314 110 ૫/11/ ? 
119 11016 0૫ 316 116 11016 | ૦/0 
[૦01 1 ૦1 ૦€1)/ ૦111. 
આપણા દેશની સાંપ્રદાયિક એકતા જાળવવામાં 
અને ભાઈચારાની ભાવના મજબૂત કરવામાં આપણી 
જાતને સમર્પિત કરીએ. 
હિન્દી કવિ શ્રી રામનરેશ ત્રિપાઠીની રચનાને યાદ 
કરી ગાઈએ - 
3૫ જ મિલેમે ? 
ના મહિ મેં, ના મસ્સિહ્‌ ખેં, 
ના મિર્ત્ે જે અસપાસ મેં, 
ના પર્વત ૫૪, ના નહિયોં ખેં, 
ના ઘર વૈકે, ના પવાસ ખેં | 
ના છુંગોં મેં, ના ૩૫વન જે 
'શાન્તિમવન થા 'સુહ્મનિવાસ નેં | 
ના યને મેં, ના લાને ખે 
ના માંસૂ નેં, નહીં દાસ ખેં | 
ના ઈન્ડો મેં, ના પ્રનન્થ મેં, 
ઝતજાર યા ઞનુપ્રાસ મેં। 
છોગ તે જોર્ડ, સમ મિતેને 
હીનગનો વી મૂણ-પ્યાસ મેં | 


મઠારી જોઈએ 
પકને અ/ગળ ૧૬/૪7 જોઈએ, 


રોજ વદને 


મ્હેકની સંજ/દ સ/ભળવ! 


મઠ/7 જેઈએ. 


મળે, 


બ/ગન સકે જ બ/7 જેઈએ. 


કોઈ ઇચ્છ# ક/મ ન! અજી હવે, 
ભૂલ સગપણની સુધારી જોઈએ. 


ચીસનો પર્જત બજ ગ્યો સામત), 
નામ તારું બસ પુકાર જેઈએ. 


ગૂથ”ી છે ઓઢણી અઘરી, 


સ/જન! રંગ) 


એપ્રિલ ૨૦૦૨ : ૩૩૯ 


ઉત/ર જેઈએ. 


મનીષ પરમાર 


શ 


“નીરખને ગગનમાં' : એક આસ્વાદ 


શિવલાલ જેસલપુરા 


“રરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહયો ? 'તેજ હું', 'તેજ હું' શબ્દ બોલે, 
રયામના ચરણમ/ ઇચ્છું છું મરણ રે, અહીંયાં કો નથી કૃષ્ણ તોલે. ૨. 


રયાથ-શોભ/ ઘણી, બુદ્ધિ નવ શકે કળ, અનંત ઓચ્છવમાં પંથ ભૂલી, 
જડ અને ચેતન રસ કરી જાણવો, પકડ પ્રેમે સજીવન મૂર્ળ. ર્‌. 


ઝળહળ જ્યોત ઉધોત રવિ કોટમાં, હેમની કોર જ્યાં ૂસરે તોલે; 
સચ્ચિદાનંદ આતનંદકીડા કરે, સોનાના પારણા માઈ ઝૂ. ૩. 


બત્ત વિણ, તેલ વિણ, સૂન વિણ જો વળી, અચળ ઝળકે સદ વિમલ #ીજો, 
નેત્ર વિણ નીરખવો, ર૫ વિણ પરખવો, વણ/7જિહવ/એ રસ સરસ પીવો. ૪. 


અકળ અવિનાશ એ, નવ નયે કળ્યો, અરધ-ઊરધની મધ્ય મહાલે; 
નરસેષાચી સ્વ(%| સકળ વ્ય/પ રહ્યો, પ્રેમના! તંતમાં સંત ઝાલે. ૫. 


[ઓચ્છવ-ઉત્સવ. કળી-ઓળખી. તોલે-તુલનામાં, સમાન, અરધઊરધ-અધ: *- ઊર્ધ્વ, નીચે અને ઊચે. 
ઉદ્યોત રવિ કોટમાં-કરોડો સૂર્યના પ્રકાશમાં. મહાલે-આનંદ કરે. ઝાલે-પકડે.] 


નરસિંહની જ્ઞાનગંગા-ત્રિવેણીનું આ શ્રેષ્ઠ પદ છે. 
આપણા કવિ-વિવેચક-ભાષાશાસ્ત્રી સ્વ, નરસિંહરાવ 
દિવિટિયાએ ૭૦ વર્ષ પહેલાં કહ્યું હતું કે ''કદાચ જગતનાં 
ભવ્યતમ કાવ્યોમાંનું આ એક કાવ્ય છે.'' એવા જ 
સાક્ષર, અગેય કવિતાના હિમાયતી અને કડક વિવેચક 
સ્વ. બ. ક. ઠાકોરે “(ઇન્સપાયર્ડ) ત્રીન્ન નેત્રની પ્રસાદી 
તરીકે'' બિરદાવ્યું હતું. 

પદની શરૂઆતમાં કવિ જાણે અવિનાશી શ્યામની 
પોતાને ઝાંખી થઈ એમ ઝણઝણી ઊઠી તેનો સાક્ષાત્કાર 
કરવાની ઝંખના વ્યક્ત કરે છે અને પછી જે જે અનુભવો 
થાય છે તેનાં દસ્યો સર્જે છે : 

(૧) ગગનમાં 'તેજ હું, તેજ હું' એમ બોલતો 
અગમ્ય પુરુષ-બ્રહ્મ ઘૂમી રહ્યો છે, એવા શ્યામના 
ચરણમાં એ મરણ ઇચ્છે છે. પછી બંનેની સરખામણી 
કરતાં એ કહે છે કે જે તત્ત્વ ગગનમાં છે એવું તત્ત્વ 
આ પૃથ્વી ઉપર કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ નથી. બંનેની 
શોભા અપાર છે. બુદ્ધિ તેમને ઓળખી શકતી નથી. 
ઓળખવા જય છે તો તેના અનંત આનંદોત્સવમાં 


એપ્રિલ ર૦૦ર ; ૩૪૦ 


માર્ગ ભૂલી જાય છે. જડ અને ચેતન એકરસ બની 
ગયાં છે એમ સમજનાર કવિ અથવા આ પૃથ્વી પર 
સદ્દા સજીવ એવા કૃષ્ણને પ્રેમપૂર્વક પકડનાર તેને 
ઓળખી શકે છે. 

(૨) આ બ્રહ્મ કરોડો સૂર્યના પ્રકાશમાં ઝળહળતી 
જ્યોત જેવા છે, અથવા આંખ સામે પસાર થતી 
સુવર્ણની કિનારી (પટ્ટી) જેવા દેખાય છે. આ સચ્ચિદ્યનંદ 
આનંદક્રીડા કરતાં કરતાં સુવર્ણના પારણામાં ઝૂલે છે. 
અહીં ભવ્યતાની પરાકાષ્ઠા આવે છે, તે પૂરી થાય છે. 
સ્વ. ઉમારાંકર જેશીએ કહ્યું છે કે ''સચ્ચિદાનંદનું 
આ કલ્પન જગતસાહિત્યમાં જવલ્લે સાંપડે એવું કલ્પન 
છે. પદનાં ભવ્ય દશ્યો અહીં પૂરાં થાય છે. 

(૩) ચોથી કડીમાં કહ્યું છે કે આ બ્રહ્મ બત્તી- 
તેલ-દિવેટ વગરના, અચલ ઝળકતા વિમળ દીવા જેવા 
છે. તેને રૂપ નથી તો પણ નેત્ર વગર તેને નીરખી 
શકાય છે. જીભ વગર તેનો રસ પી શકાય છે. આવી 

૧. નરસિંહના 'જગીને જેઉ'તો-' એ પદમાં આ પ્રકારનું 
કલ્પન છે : “ચિત્ત ચૈતન્ય-વિલાસ તદ્‌રૂપ છે, બહમ લટકા 
કરે બ્રહ્મ પાસે.'' 


--------------------કજશ 


સંખ્યાબંધ અવળવાણી યા વિરોધાભાસ દ્રારા કવિએ 
આપણને આકશ્ચર્યમુગ્ધ કરે એવા ચમત્કાર ઉત્પત્ર 
કર્યાં છે. 

(૪) ઈલ્લી કડીમાં ફરીથી ભાર અને ભાવપૂર્વક 
કહ્યું છે કે આ અકળ અવિનાશી બ્રહ્મ કોઈ ભૌતિક 
સાધન વડે ઓળખી શકાય એવા નથી. ઊંચે, નીચે 
અને મધ્યમાં મહાલે છે તે સર્વવ્યાપી અને નિરાકાર છે. 
તો પણ સાચા સંતો પ્રેમના તંતુ વડે તેને પકડી પાડે છે. 

પદની પદાવલિ ગતિશીલ અને ચક્ષુગમ્ય છે. તેનું 
સ્વરમાધુર્ય-યમક અને વર્ણસગાઈ - તેની રમ્યતાને 
અને કલ્પનાના ઝળહળાટને શ્રુતિગમ્ય બનાવે છે. 

આ પદે લગભગ પાંચ સદીઓ પછી પણ અનેક 
કવિઓ, અધ્યાત્મપ્રેમીઓ અને સાહિત્યવિવેચકોને 
સંતૃમ કર્યા છે. ત્રી ઉમાશંકર જેશીએ કહ્યું છે તેમ 


“આ લથુ પણ ભવ્ય કૃતિ, નરસિંહની બલકે ગુજરાતી 
ભાષાની કવિતાના એક શિખરડપ છે.'' શ્રી જયન્ત 
પાઠકે પણ કહ્યું છે કે “અહીં વેદ, ઉપનિષદ કે ગીતાના 
અધ્યાત્મ$॥નનો સમાદર છે, પણ પ્રેમ'મક્તિનો અનાદર 
નથી.'' આપણા સાહિત્યવિવેચક શ્રી અનંતરાય રાવળે 
પણ કહ્યું છે કે “ઉચ્ચ કોટિનું તત્વત્નાન ભવ્ય કવિતા 
બનીને આવતું હોય તે વધુ તો નરસિંહ મહેતાનાં પદોમાં 
જ. એનાં એવાં પદ્દો અલ્પસંખ્ય છે, પણ દરેક પદ 
સાચા ઝગમગતા હીરા જેવું બહમૂલ્ય છે. નરસૈંયાનાં 
આ પદોમાં આત્માનુભૂતિનો પ્રબળ રણકાર અને તેની 
પ્રતિભાની વિશિષ્ટ મુદ્રા આપણને દેખાય છે.'' 

(પ્રગટ થનાર સંગ્રહમાંથી.) 
સંદર્ભ “નરસિહ મહેતા અધ્યયન ગ્રંથ', સંપાદક પ્રા. રસિક 
મહેતા અને અનંત દવ; ૧૯૮૩, “સાહિત્યનિકષ', લેખક 
અનંતરાય મ. રાવળ. 


કુંભી 
ખાટે% એ સહજ થઈ ઊભી, અમસ્તી! લઈને 
કુંજ! ટેકો નજરનું કઈ નેજવું અ/ખ મ/ડ? 
તી પ/સેન ૧ર ઘર તણ ૮)ડલ/ અ/%૧૭૪ 
શ લ#ગ્ય/, ને ડુકુમમટી બ/રસાખી હેડે... 


સ/મે ખુ ખડક ઝગતી, સસમુદાય વચ્ચે 
ન/ચ! ઊઠે તુલસ તુલસ/ અ/ગણ/ન#, વળી ત્ય 
જગે ગ/૯૮ ભરભર અ જ ૧૨//ખ અ/ખ). 
ને વ/જિતો રણ રણકી ગુંજ સ/કે લહેરે... 
એમ ચોખ/ જવતલન/ સિટ્દૂર છ/મ# નજટ 
જોત, મોતે પતે સહ કરેણ દ ૯૨ ગ)ઠવ#/ઈ, 
ચાઈ! એજી રમતી ઝૂમતી સ/ભઈ લત્નવળ/ 
ઠે થ/૪/ લઈ તરત મછોકસ્યંભે જડાઈ. 


નેવ/મ/5 ઝગમગ થત/# લ/ખ ઈવ/ સજજ, 
કુંભ! ઊ્જી થરદનભની ચન્દ્ર ભલે લગી. 


એપ્રિલ ર૦૦૨ : ૩૪૧ 


રામચન્દ્ર પટેલ 


ખોબોએક ફૂલ 





પેલી યુવતી પ*પટ કરતી ઝડપથી રસ્તો કૉસ 
કરવા ભાગતી'તી - ખીચોખીચ ટ્રાફિક વચ્ચેથી. ઉલ્કા 
બાલ્કનીમાં બેઠીબેઠી જોઈ રહી હતી. 

કાલે મંજરી આવેલી. ઘણું બધું ડહોળી ગઈ. 
જવ કોરાયા કરતો હતો, પણ પેલી યુવતીની સ્ટફૂર્તિ 
જેઈ બધું જ ઘડીભર ભૂલી ગઈ, એય દોડી એની 
પાછળ પાછળ, બીજું તો કંઈ નહિ, સામેની ફૂટપાથ 
પર એની માફક જ ચોકઠામાં ગોઠવાઈને ગુલમહોર ઊભો 
હતો ને ! ફૂલોનો પથઃ।ટ થયો હશે ત્યાં. બસ, થોડાં 
લેવાં હતાં. 

પણ એ અધવચ્ચે જ થાંભલો થઈ ગઈ. આટલા 
ઉચાટ વચ્ચે પણ ખડખડાટ હસી પડી એ. નહિ સંભળાયો 
ને ખડખડાટ ? તે ભલે. પણ તે હસી વળી. 

જાણવું છે, કેમ 7 દોડવાની વાત તો બાજુએ 
રહી, પણ રસ્તો ક્રૉોસ કરવો હોય ને તોય ઝીબ્રા કૉસિંગ 
આગળ જ કરે અને તેય માણસોના પ્રવાહની સાથ 
સાથ. બરાબર વચ્ચે રહીને. જીવ તો એવો અધ્ધર થઈ 
જય તે ઠેઠ ક્રૉસ કરી લીધા પછી જ હેઠો બેસે. 

થોડી વારમાં જ પેલો ખડખડાટ સ્મિતમાં વિરમ્યો. 
ઘડીક જત સાથે થોભી, પછી કહે, તે ભલે ને આજે 
આવું હોય ! પણ એક વખત... એનું સ્મિત જરા વિસ્તર્યું. 
એક વખત, અરે પેલા ટ્રાફિક કંટ્રોલરની તો એસી કી 
તૈસી. ફટાફટ ડાબાજમણા બેય હાથે તસ્તિગ્રલ બતાવતી 
ભરચક રસ્તા વચ્ચેથી તે સડસડાટ ચાલી જતી. કોક 
વાર થોડી હોહા, બૂમાબૂમ, વાહનચાલકનો ગુસ્સો, 
આવું બધું થતું. તે છો ને થાય. કોને પડી હોય એ 
બધાની. 

એ અટકી, ધીરેકથી એનું હાસ્ય સંકોચાઈ 
ગયુ. અરે, રહ્યુ જ ક્યાં 7 કેટલો સમય થઈ ગયો 
આ બધાને ! 

એની નજર રસ્તા પર પડી, આમ બાલ્કનીમાં 


એપ્રિલ ૨૦૦ર : ૩૪૨ 





ઈન્દુ કે. ડી. મહેતા 


બેસી રસ્તાની અવરજવર નેયા કરવી એને ગમતી, ઘણી 
ગમતી. 

શું થાય - ત્8તુ સ્કૂલમાં જય, અમલ કૉલેજમાં. 
પછી બેયને કલાસ, ટ્યૂશન, મિત્રો... ચાલ્યા કરે, અને 
અભિલાષને તો ધંધાર્થે અવારનવાર બહાર જવાનું થાય. 
એકલતામાં કેટકેટલી ભૂતાવળો વીટળાયા કરે. શરૂશરૂમાં 
તો કબાટ ભરેલાં પુસ્તકો વચ્ચે જતને ડુબાડી દેતી, 
પણ ક્યાં સુધી ? થાકી, બેસી જતી આવીને બાલ્કનીમાં. 

અભિલાષે જ્યારે લીધી ત્યારે તો આવી રસ્તા 
પરની ઘોઘાટમય જગ્યા જરાય નહિ ગમેલી, પણ 
પછી કહે, ''ઠીક છે. આમાં કેટલાં બધાં પરોવાયેલાં 
રહેવાય છે.” 

અરે ! પેલી યુવતી સામે ચાલી ગઈ ! પણ એ તો 
આગળ ચાલવા મંડી, થોડાંક ફૂલ કેમ વીણી ન લીધાં 
એણે ? 

“'તે શું એ ઉલ્કા છે ?*' અને પોતે જ મનમાં 
હસી. 

અવરજવરમાં અટવાયેલી નજરને ઉઠાવી એણે 
પેલા ગુલમહોર પર ગોઠવવા પ્રયત્ન કર્યો. થોડી વાર 
એમ જ બેઠી રહી. એટલામાં કોણ જ્ણે ક્યાંથી પેલી 
છ-સાત વરસની છોકરી દોડી આવી ઘસડી ગઈ એને 
તો કયાં...ની ક્યાં. 

ઘરના આંગણાની સામે જ એક ખા...સું ફેલાઈને 
ઊભેલું ગુલમહોર. બાજુમાં એક કેસૂડો. પેલી છોકરી 
પોચી પોચી ઘૂળમાં ફસફસ કરતી દોડતીક ને પહોચી 
જતી પેલા ગુલમહોર પાસે. ફૂલો નીચે જમીન ઢંકાઈ 
ગઈ હોય. એ તો એનું ફક ઊંચું કરે, નાના નાના હાથે 
ખોભો ભરાય એટલાં ફલો વીણે, પછી એ વેરાઈ ન જય 
માટે ખોળાના બે છેડા પેટ સાથે દબાવે,ચડ્ડી અને પેટ 
બેય દેખાય અને એ દોડે. ઘરમાં બા સૂતી હોય, બેઠી 
હોય, કામ કરતી હોય, ખોળાના બેય છેડા છોડી દઈ 


“૬% 


કલો બા પર વરસાવી દે. પછી તાળીઓ પાડી કૂદે ને 
હસે, બા એને છાતી સાથે જડી દે. 

ઘડીભર આંખો બંધ કરી એણે ઊંડો શ્રાસ લીધો 
- કેટલી બધી શાંતિ રળી, 

બંકિમ હંમેશાં એની સાથે જ હોય. એ કેસૂડાનાં 
ફૂલો વીણી ખીસાં ભરે, પછી બે ફૂલ હાથમાં લઈ એની 
તરક ધસે અને પોપટની ચાંચ, પોપટની ચાંચ કરી એને 
મારવા જેવું કરે. એ બંકિમને પકડી ધબ્બો લગાવે, તો 
બંકિમ એનો ચોટલો ખેંચે. પણ તોય બેય સાથે ને 
સાથે. 

હં...તે ઠીક છે, પણ આખરે શ! માટે એણે અહીં 
આવવું નેઈતું હતું ? ઉલ્કાએ મનમાં વિચાર્યુ. કરીને 
બાલ્કનીમાં આવી ગઈ. પણ એ વધુ ન ચાલ્યું. ત્યાં 
જવું કે ન જવું એ આજે ક્યાં એના હાથમાં જ હતું - 
કરી પાછી એ તો ઘસડાઈ ગઈ ત્યાંની ત્યાં ૪. 

અને પછી તો પૅલી છોકરી ક્યારે ક્ૉકને બદલે 
ઓઢણીના ખોળામાં ફુલો વીણતી થઈ ગઈ એનો 
અણસાર પણ ન આવ્યો, અને એ ઓઢણી ! પીળો 
રંગ અને ઉપર ઘેરી કેસરી છાંટ. એ તો એને લહેર લહેર 
લહેરાવતી અહીં...તહીં... ફરે...માંહે બધું ખીલું ખીલું 
થાય, પણ કંઈ સમન્તય નહિ. એમાં ઊઠીને એક દિવસ 
બંકિમે શું કર્યું - પેલાં કેસૂડાનાં ફુલોને ઘૂંટી ઘૂંટીને તેના 
[રંગમાં એને ઝબોળી દીધી. આખી ને આખી. અને પછી 
“રો એની ભીતરમાં તમે જુઓ તો કેસરી રંગ ઝળાંહળાં 

ઈ ગયો. એ તો ખૂંપી ગઈ એની માદકતામાં. 

” ષણ થોડા દ્વિસમાં ઘેન ઊતરી ગયું. બંકિમે આવીને 
કહ્યાં, મામા સાથે બહારગામ જઉ છું. વધુ અભ્યાસ 


દ 

*મા૮. 

શે તો વીલું મોં કરી જોઈ જ રહી બંકિમ સામે, 

| બંકિમ કહે, અરે અભ્યાસ માટે જઉ છું. કંઈ હમેશ માટે 
નહિ. 

એણે હા...શ કર્યું, અને પછી તો ગુલમહોર કે 

કેસૂડી જ નહિ, પણ બધાં જ વૃક્ષોનાં પાન, ક્રૂપળ, 
કળી અવનવા રંગો પાથરતાં એને ઘેરી વળે અને હિલ્લાળાતે 
હૈયે એ ફરી વળે બધાની આસપાસ. 

વરસેક પછી બંકિમ આવ્યો. તો કહે, “અરે ગાંડી, 









ઝા 


એપ્રિલ ૨૦૦૨ : ૩૪૩ 


આ તો બધી રમતો કહેવાય, આવું બધું તો ચાલ્યા કરે 
જિદગીમાં એને કંઈ આટલું બધું સીરિયસલી ન લેવાય. 

ઝે તો બાઘડી ૪ બની ગઈ. અરે, આવું હોય ? 
અને હોય તો એને કેમ નહિં સમજાયું ? 

એને ક્યાં ખવર હતી, બંકિમની ક્ષિતિજનો વ્યાપ 
તો વિસ્તરી રહ્યો હતો. 

બંકિમ ફરી ગયો, પણ એ તો કલરબ્લાઇન્ડ થઈ 
ગઈ. ત્તણે જ્યાં જુએ ત્યાં બસ, કાળાં ઘાળાં ઘાબાં જ. 
ચોપાસનાં પેલા વૃક્ષો એને કાળૉ કે ઘોળ અંધકાર 
ઓઢીને ઊભેલાં નજરે પડે. 

એ તો સારું થયું કે વરસેક પછી એન! પિતાની 
બદલી થઈ, અને પેલાં વૃક્ષો - ગુલમહોર - કેસૂડો અને 
બધાંયની સાથે ન જણે શું નું શું ! - બધાંની વળગણમાંધી 
તો છૂટી. પાછું કૉલેજનાં પગથિયાં ચડવાનું ઘયું. એતી 
થોપાસ દિશાઓ તણે દૂર... દૂ... સરકી ગઈ. એક 
અફાટ ઉઘાડ ખુલો થયો. ઘીમે ઘીમે પેલું અંધત્વ પણ 

એક દિવસ કહે, ““અરે. આટલી આખ્ખી દુનિયા 
ભરીને માણસો પડ્યાં છે ને ! ફાલતુમાં અત્યાર સુધી... 
સ્દ્રપિડ ! 

પછી તો પગ ઠોકીને એ ઊભી થઈ ગઇ. ગ-દનદ 
ટટ્ટાર કરી અને ત્યારબાદ એ જ ખુમાણીમાં ને ખુમારીમાં 
એ એમ.એ. સુધી પહોંચી ગઈ. 

એમ.એ.ના વર્ગમાં મોહિત એની સાથે હતો. લેક્ચર 
પછી ઘણી વખત એ અને મોહિત યુનિવસિડીના કે કૅમ્પસમાં 
ગુલમહોરના ઝાડ નીચે બાંકડા પર બેસી રહેતાં. કેડલીક 
વાર વાતો કરતાં હોય કેટલીક વાર ક્યાંય... સુધી શ્રપચાપ 
બેઠાં હોય - ઘણી વાર એ નીચે પડેલ ફુલ એક પછા 
એક ઉપાડે, તેની સ તૉડે જ બીજું લે, 
તોડે, કકે - ચાલ્યા ક 

યોહિત ચૂપચાપ શની સામે ભેતો બેસી રહે. 

યોહિતની સાથેની વાતોમાં, એતા મૌનમાં, એની 
આંખોમાં અને એના સહવાસમાં પેલી તૂટતી પાંદડીઓના 
રંગના ઓળા લહેરાય. પણ બસ. એ બેદ રહે. મૂંગો 


મૂંગો. 


ઈ 


ઉલ્કાના હૈયામાં પણ કેટકેટલું મહોયું હતું. પણ 


ત તાતા ક 


કહે, ગમે તે હોય, પહેલ તો મોહિતે જ કરવી પડશે. એને 
એમ પણ લાગે, મોહિતનો પ્રત્યેક શ્વાસ કહું કહું કરે છે. 
અને છતાંય બધું પાછું ધકેલી દે. 

એને શું 'ના'ના ધક્કાનો ડર હશે ? પણ એ કહે, 
બધું ? સંઘરી રાખે એવો પોચટ માણસ પણ શા કામનો. 
કે પછી એની માંહેનો પુરુષનો અહમ્‌ ચૂપ હતો ? એમ 
હોય તો તો શલે એ ખેછે જ' રહે, પેણ એ પોતે ત્તો હવે 
પહેલ નહિ જ કરે. 

બસ. બેની વચ્ચે બધું એમનું એમ રહ્યું. વણ - 
બોલ્યું - વણખોલ્યું. 

પણ જિદગી કંઈ થોડી જ એમની એમ રહે 
છે ? 

અભિલાષ સાથે ગોઠવી દેવી પડી એણે. 

પણ એ સુખી છે. અભિલાષ પાસે બધું જ છે. 
પૈસો, પ્રતિષ્ઠા, કુટુંબ પ્રત્યેની નિષ્ઠા - બધું જ. પછી શું 
જોઈએ માણસને ! 

હા... કદાચ બાલ્કનીમાં બેસી નિરાંતે એની સાથે 
વાતો કરવાનો સમય નહિ હોય. સામે જ ફૂલફટાક 
ગુલમહોરના વૈભવ તરફ એ આંગળી ચીંધે તો કદાચ 
એને ગમ ન પડે. અને એ બધા માટે એની પાસે વખત 
પણ ન હૌય,. ઉલ્કાની નજરમાં રમતા અનેકાનેક રંગોની 
લિપિ એને ઊકલતી ન હોય તોય શું ? અને હવે તો એ 
બધું રહ્યું છે પણ ક્યાં ? 

કેટલીક વાર એને એમ થાય, સુખ અને આનંદ 
બેય એક છે ? એનું ભીતર આનંદથી તરબોળ છે 
ખરુ ) 

પણ જુઓ, ગૃહસ્થીની સ્થિરતા ટકાવી રાખવી 
હોય તો માણસોએ આટલું બધું ઝીણું કાંતવું ન 
જોઈએ. 

કેટલા ડહાપણથી જાતને પટાવી બધું ભંડારી 
દીધેલું 7 વ્યવસ્થિત ચાલતું હતું બધું, મંજરી બધું 
હચમચાવી ગઈ. 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૪૪ 


મંજરી એની સાથે બી.એ.માં હતી. લગ્ન પછી 
લંડન ચાલી ગયેલી, વરસો પછી મળી એને. 

દુનિયાભરના ગામગપાટા, ખબરઅંતર બધું પત્યા 
પછી છેવટે બોલી, “ઉલ્કા, આપણા સર્કલમાં આમ 
તો બધાં સુખી છે. એક મોહિત બિચ્ચારો -'' 

કોણ મોહિત-ઉલ્કાની આંખોમાં ઉત્કંઠા ધસી 
આવી. 

''મોહિત, કેમ વળી, પેલો... મારા ખ્યાલ પ્રમાણે 
એમ.એ.માં એ તારી સાથે જ હતો. બિચ્ચારો... 
કોઈના પ્રેમમાં ગળાડૂબ, પણ થયું એવું કે એક વખત 
એણે સખત ચોટ ખાધેલી. કળ વળી નો'તી એને. એટલે 
ડરનો માર્યો ચૂપ જ રહ્યો. પેલી પરણી ગઈ અને એ રહી 
ગયો વાંઢો. પુઅર ફેલો.'” 

“પણ પેલી એને ચાહતી હતી ?'' 

“એના કહ્યા પ્રમાણે તો તે પણ એને ચાહતી 
હતી. પણ શી ખબર ! એ પણ ન બોલી. મેં તો એને 
કહ્યુંય ખરું, અલ્યા, આથી સંસાર જ ન માંડવો એવું 
કોણે કહ્યું ?'' 

“તો કહે, મારે મન તો પ્રેમ અને સંસાર અલગ 
નથી.'' 

ઉલ્કાના હૈયામાં એક તીક્ષ્ણ શૂળ ભોકાયું. 

ગઆવું કેમ બન્યું અને એની ખબ્ણ એને અપ્જે 
શા માટે પડવી જોઈતી હતી ? એણે તો પ્રેમ અને 
સંસારની અલગ અલગ તારવણી કરી, સંસારમાં જતને 
ગોઠવી દીધી હતી. બધું-બધું જ વીંખાઈ ગયું, કયાંય 
કહેતાં ક્યાંય છે એનો ઉકેલ ? 

અશાંત નજર ગુલમહોર તરફ દોડે છે, પણ એય 
નથી બનતું, હવે તો નજરનેય ન્ળાં બાઝી ગયાં છે. 
બીજું તો કંઈ નહિ, લવાય તો ખોબો એક ફૂલ લાવવાં 
હતાં આજે. કંઈ નહિ તો બાના ફોટા આગળ મૂકી માથું 
ઢાળી દઉ. શાંતિ મળે તો... ! 


હશ 


ઉપનામની બહાર જઈ કરેલું ક્રાંતિકારી લુહારીકામ (અવળ-આસ્વાદ) 


પ્રથમ તો, હૃદયની એરણને તરફડાવી મૂકે એવું આ કાવ્ય જોઈ લઈએ... 


ઘણ ઉઠાવ 

ઘણુક ઘણું ભ/ગવું, ઘણ ઉઠ/૧, મારી ભુજ / 
%ણુક ઘણું તોડવું, તું #ટક/ર %/,, ઓ ભુજ / 
અનત થર માનવી હદય-ચિત્ત-ક/યે' ચઢ્ય 
જડત્વ યુગ જીણન/, તું ૧૧ડાજી દે ઘ/૧ ત્ય/. 
કર# કજ૯ક%છે ભલે, થરથરે /દે?/, વ્યોમ 
પ્રકુંૅપ પથરાય છી, ઉર ઉરે ઊંઠે ભતિન) 
ભયાનક ઉછ;#ળ છ), જગત જવ ડરી ભલે, 
પછાડ કણ, આ ભુજ / ૬%કમ/જ સૃ/ટટિ જજ / 
અહે યુગયુગ/#િન/ ૫૭ પરે ૫૭) જે ચહડ્યઈ, 
લગાવ, ઘણ / ઘ, તુટી તડતડા/ટ ૫/ત/ળ સૌ, 
ધર!ઉર દટ/ઈ કૂછેત પ્રચંડ ૦૧/૯/૧૯? 
બટિગત જન રહ) (વેલ રૈદ્ર કુત્ક/રજ. 

તીડ ફોડ? પુરાણું 

તાજી ત/#જી તૂટેલું, 


નિર્મિશ ઠાકર 


4૫0 2પ બું તે 


અજ૯ન%૯ ત્ય/ અ"૧/ %/ એને, 


ઝીંક રૃહે થ#, ભુજા હે, 


લઈ ઘણ, જગને ૧ થડ ઘટ ઠે ને / 


આકાવ્યપૂરતા કવિશ્રી ત્રિભુવનદાસ લુહાર પોતાના 
ઉપનામની બહાર નીકળી ગયા છે, એટલે આ કાવ્ય 
'સુન્દરમ્‌'નું લાગતું નથી. જે 'સુન્દરમ્‌' હોય તે ભાંગફોડકરવા 
પ્રેરી શકે 7 

મારી બંસીમાં બોલ બે વગાડી તું જ - જેવા નમણા 
ઉઘાડ લઈ આવતાં કૈક સુંદર કાવ્યો સુન્દરમે રચ્યાં છે. સમગ્ર 
જગત તોડી પાડવાની વાત તો દૂર રહી, એક જૂનો કિલ્લો તોડી 
પડાતો જોઈને પણ તે અસહ્ય વેદના અનુભવતા અને એ 
સંદર્ભે સોનેટગુચ્છ લખી બેસતા, તોડી પડાયેલ કિલ્લા માટે 
એમણે કેવી વ્યથા અનુભવી છે, આ પંક્તિઓ જુઓ... 


એપ્રિલ ર૦૦૨ : ૩૪૫ 





ત્રિભુવનદાસ લુહાર 


અને હગ બન «ળે યૂગયુગો ઊભેલી! કથ, 
પસાર સહું થ/ય હાથ, નહિ અ/જ કોને વ્યથ/ / 
સમાજનાં અનિષ્ટ પ્રત્યે તીવ્ર આક્રોશ વ્યકત કરવા 
તીક્ષ્ણ વ્યંગનો સહારો લીધો હોત તો આપણે કોયા ભગતની 
કડવી વાણીરૂપે સ્વીકારી લેત, પણ આ કાવ્યમાંથી સદ્ભાગ્યે 
લાઘવ પણ ભાગી છૂટવામાં સફળ થયું છે, નહીં તો કવિએ 
એના માથામાંયે ઘણ મારી જ દીધો હોત ! સુભાષચંદ્ર બોઝને 
શેર શેર લોહી ચડાવે અને ગાંધીજને ઉપવાસ કરવા પ્રેરેએવા 
આ કાવ્યનું પઠન જે આપણે પોંડિચેરીના અરવિંદ આશ્રમમાં 
કરવા ઇચ્છીએ, તો પરવાનગી મળે ? 


બજ 


કે 
ગ્રા કાવ્ય સુન્દરમ્ને નથી, કિભ્વનરઃસ લૂહારનં છે. 
કાવ્યના વિજ્માં જે ડૌશું કે તે કર સપને જે ભાગેક્ોડે 
તે ભૂ, એમ જ કડી શકાય. પોતાની નાની હયોેડીયી 
સ્ોનીર્ે પણ ઘરેણાસ્સેને નાજુક ઘાડ સ્પાપત્તર જ ડોય 
છે. પજ કડિચ્ફે સ્ક કાવ્ય પૂરત્તે વદે જ સસ્તો વિચાર્યો 
છે. સ્મેન્શર કી સ્ૈમ્સે નરી, એમણે સ્પડી લોહા કો 


ન્મણા ઘાટ વસ્તાતા નયી. ખેતરમા કદમ કરતા કોકિયા 
પણ સ્મ શકે એશ સરઘહેત્ય રચો, એવં ચાંઘીડએ 
સ'હિત્યકારોને કહેલ. કિએ સમે વાત તો હદયપ્વક 
સહી મી લીધી જણ્ય છે, પજ ભોગફેડ કપરા કયતેન્શે 
હચ ગાઘીડને ગમે ? ડાવ્ય શં માફ્સગાડની રણા 


પર છપાઈ રહ્યું છે ? 
કવિની ભસ ! કૉઈ 
અથવા ભીમની ભૂતર 
પણ્‌ ખેર. સમગ્ર કાવ્ય પ 
કવિન્મી ભતત. જેનો મડધ્વરો 
જાણે કે તેયપ્ર નથી. ઘજ્ 
કગિએ વારંવાર પોત્ત્‌દ 


ઈક 
સ 
2 
છે, 
જન 
નૈ.” 
સી 
૬ 


ક 
ન 
ત. 
ક 
કિન 
#7 
ન 


તોડ, ભાંગ, ટૃડ્કાર, ઘઘડાચ, ઘણઘણઇવ, થરઘરાવ, 
ધમઘમાગ, પ રહે... જગા શઝ્ડવિઘ્ય વચ્ચે પ્ણ મ્‌છા 
સ્માદેરા તો એક જ” છે ને ? 

શહેરમાં તોડાનો ફાટી નીકળે, ત્યારે પોલીસને 
“દેખો ત્યાયી દઇ કરો'ન્ણ અદેશ અપાય છે. આ કાવ્યમાં 
પણ ભન્નને એમ જ કહેચાયૂં છે કે જે ઝડપાયું તેને 
તોડા જ પાડ, કારણ કે બધું જ અનિષ્ટ ચઈ ચૂડયું છે, 
સડી ચૂક્યું છે, વિસજનને લાયક થઈ ઈ ગયૂં છે ! 

ફતિનાએશિ ઉત્સાહમ્સકગિએ પણ્‌ ભૂલી ગયાછે 
કે પાપડી ભેગી ઈયળો બડાઈ શે. “જગત જવ ડલી બલે” 


ખેપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૪૬ 





લેતાં મ સીએ પછ ઘણનું કાચ મ જને! 

“ઘણારે બોલે ને એરણ સ્ઘભળે હો...ડ !' મેઘાણીનો ઘણ 

રે સ્પાર્ત્માંચિતન પણ કરી શાકે છે. “કબરની કગ્યારટી નવ 
ડે 

જરી'ની સિતા કરતો એમનો ઘણુ તો ક્ડે છે કે હે એરણ 


બ્હેની, હવે આપણે તલવારો ને મનવ!રો નડી, પણ હળ 
જી 


સને દાતરડા યડીસ, બાળકોન્ઇ યોડિય યર્ડીસ૩ ? 
કાવ્ય “ઘણ ઉદાવન્સે પ્રધાન સર જુનો છે. એમાં તો 
કષિ વિચાર્યુ છે કે પહેલા વ્યોય, ઘર, પત:ળ... એટલે કે 
ન ન્ન 
ર 


ત્રિભૂવનનો ભૂક્કો જ કરી નદખવ્ે પડશે, ત્યારપછી નિરદેતે 
નવસજન થઈ ન ક ક પ ઘુવપદ 


સીડ ગચા છે. ઘણાં ચૂઢ રહસ્ય 
ગહન કિષિને સમજ્યા વિન્દા. બધુ ક હગાલે ન કા 
શ્તેર્ઈએ. સ્મેનર ક સુન્દર ત્મો 
ટાકીશા. જેને કગિ કી ત્રિભ “ટડ લુડારે અઃત 


નેઈસ્્‌... 


“'ઉડેડ #જેજોન્ઝ ગહન્ર /હેિ ક 
સુચોજ્યા સંસારે સ્થળ સન સત્ય નીસખ્ઈ, 
૧ર ડઃ૧ન૯ ત વ્ટેછટ "રખ? 


5૨ ક 


હ કાના ચબ્દે ડ્જાશ ડજિતા! ઓજ્સવત. "” 


નહ 
7 #[' 


જે 


ઠ્દ્ર 


- નામરજી હોવા છતાંય વિમળા આવી ! 

અરવિદને સહું લાગ્યું નહિ. તેનું મોં બગડી 
ગયું. અને મનમાં જે શકા હતી તેનું દદીકરણ થયું. 

- વિમળાએ આમ આવવું ન્ેઈએ નહિ. પોતે 
તો પુરુષની જાત, એટલે વગોવણી થાય કે બદનામી ! શું 
ફેર પડવાનો હતો !7 વળી બાવો ઊઠ્યો બગલમાં 
હાથ ! અહીં કયાં લાંબો સમય રહેવાનું હતું 7 પણ 
વિમળા તો સ્્રીની નત. વળી વિધવા એટલે ગામને 
આંગળી મૂકતા વાર જ ન લાગે | 

- આંગળી મૂકી જ દીધી છે એમ કહો ને ! 

- હા, અરવિદે પલંગમાં, બે ઓશીકાના ટેકે બેઠાં 
બેઠાં ખાલી માથું ધુણાવ્યું. 

વિમળા થોથરાતા પગે આવી હતી. તેના પગમાં 
દરરોજના જેટલું જોમ નહોતું. અને મોં પર ઉત્સાહ 
કે ઉમંગ પણ નહોતો. યંત્રવત્‌ આવી. ત્રાંસી નજરની 
એકાદ છાલક ફેંકી સીધી જ ઘરમાં ચાલી ગઈ. 

ઘરમાંથી સામાન્ય અવાજ આવ્યો. અરવિદે કાન 
સરવા કર્યા. પછી દરરોજના ક્રમ મુજબ વિમળા ઘરમાં 
ઢાંકોટુંબો કરતી હશે એમ માન્યું. 

થોડી વારે ઘરમાંથી વાસી રજ્નેટનો એક જથ્થો 
સાગમટે બહાર આવ્યો. પાછળ સંજવારી કાઢતી વિમળા 
બહાર આવી. રજેટના લીધે અરવિદને ગભરામણ જેવું 


થયું, ઉધરસ આવી. 
મર રે... મર... વિમુડી ! -એમ બોલવાની અરવિંદ્ને 


ઇચ્છા થઈ આવી. પણ મોં આડે રૂમાલ દાબીને તે 


હળવું ખાંસવા લાગ્યો. 
ઠીકાદીકની સંજવારી કાઢી વિમળાએ ઘરમાંથી 


રાતનાં એઠાં વાસણ બહાર કાઢ્યાં. પછી ફળિયામાં 
બેસી તે હળવા હાથે વાસણને માંજવા લાગી. 
અરવિંદ એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર પલંગમાં 


બેઠો બેઠો વિમળાની પ્રત્યેક ક્રિયાને બારીકાઈથી તપાસવા 
લાગ્યો. 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૪૭ 





રાઘવજી માધડ 


વિમળા ઉભડક પગે બેસીને, રાખ વડે વાસણને 
માંજતી હતી. હાથના ઘસામણ સાથે વિમળાનું લગભગ 
આખું શરીર ડાળીની માફક ડોલતું હતું. માથા પરની 
ભૂખરી લટો તો વારંવાર કાન પર ચઢાવવા છતાંય, 
વડની વડવાઈઓ માફક ઝૂલ્યા જ કરતી હતી. આ 
લટોને કાન પર ચઢાવવા જતાં વિમળાનો રાખવાળો 
હાથ ગાલ પર અને કપાળ પર રાખોડિયાં નિશાનો 
છોડી જતો હતો. પણ વિમળાને તેની હરવર નથી 
અથવા તો દરકાર નથી. એ તો વાસણને ઊજળા 
કરવામાં જ મશગૂલ ! 

કોરું કપાળ અને અડવું નાક. શરીર માથે ભૂખરો 
સાડલો... આયખાને ચારેક દાયકાની આસપાસનો સથવારો 
હતો. છતાંય તનની બેઠી દડી વીંખાઈ નહોતી. વિમળા 
પીઠ પાછળથી તો એવી ને એવી અફાટ યૌવનની સ્વામિની 
લાગતી હતી. પણ મો પરની થોડી કરચલીઓને લીધે 
ઉમર દેખાઈ આવતી હતી. તેથી ગૌર વાન ચીમળાઈ 
ગયેલી પાકલ કેરી જેવો લાગતો હતો. પણ નમણાશે 
સાથ છોડ્યો નહોતો, એટલે કોઈ પણ પુરુષની નજર 
જલદ પાછી ન વળે ! 7 

પણ આજ વિમળા સાવ જુદી જ લાગતી હતી. 
એટલે અરવિંદ તેને આમ ઝીણવટથી જ્ેતો હતો. 
વળી શંકાની કીડી મનની ત્વચા પર ચચર્યા કરતી હતી, 
એટલે વિમળાના દરેક અંગ-ઉપાંગને નજરના ચીપિયા 
વડે ચચવાળ્યા કરતો હતો. 

આમ તો વિમળા સાથે બહુ જૂનો નાતો હતો. 
પણ એ નાતા માથે અત્યારે સમયનો કાટ લાગી ગયો 
હતો. એક પ્રવાહ હડસેલાઈને કાળની ગર્તામાં દબાઈ 
ગયો હતો. સમાઈ ગયો હતો. 

બાકી તો શેત્રુંજી નદીના કાંઠાની ઓઢમાં, 
સીમની એકાંતમાં, ઘરના પછવાડે... ક્યાં કયાં 
મળ્યાં નહોતાં !?? 

અરવિદને આ યાદમાત્રથી એક ઊંડોથી નિશ્વાસ 


“શ 


નો 


નખાઈ જવો જોઈતો હતો, મન તરબતર 
થઈ ઝરણાની માફક ખળખળવું જોઈતું હતું. પછી આંખોમાં 
યૌવનનાં ઘોડાપૂર ઊમટવા જેઈતા હતા. પણ આમાંનું 
કશું જ અરવિંદને થયું નહિ. હદયે માત્ર હળવો થડકારો 
લીધો. જણે સઘળું મર્યા વાંકે શ્રસતું હોય ! 

અરવિંદને ટી.બી. થયો હતો. અમદાવાદમાં દવા 
ફે સારવારનો સવાલ નહોતો. વળી આર્થિક સ્થિતિ 
પણ નબળી કહી શકાય એવી નહોતી. પણ સવાલ 
હતો પરેજીનો. અરવિંદ માટે પરેજી પાળવી મુશ્કેલ 
હતી. આદત મુજબ સાંજ પડ્યે છાંટો પાણી થઈ જ્ય. 
વળી ગંગા જેવી ગમતીલી પત્ની... મન ઝાલ્યું રહે 
નહિ. દરદ વકરે. અને મોત આવે હૂંકડું એટલે 
થોડો સમય અરવિદે પોતાના વતનના ગામમાં રહેવાનું 
નક્કી કરેલું. ગામડામાં શુદ્ધ હવા, ચોખ્ખાં દૂધ-દહીં અને 
હૈયારોખાં માણસોનો સંગાથ મળશે ! 

ગામને રામરામ કર્યાને લગભગ વીસેક 
દ્વિવાળીઓની ખેપટ લાગી ગઈ હશે. અરવિંદ અમદાવાદ 
કારખાનામાં કામે લાગ્યો. એ પછી થોડાં વરસો ગામમાં 
આવવા-જવાનું થતું રહેલું. પછી મા-બાપે વારાફરતી 
આંખો મીચેલી. ઘરને કાયમના માટે તાળું લાગી 
ગયેલું. અને... 

અમદ્દાવાદથી નીકળ્યો ત્યારે અરવિંદના મનમાં 
અનેક પ્રકારની પ્રસન્નતા કૂંપળની માફક ફૂટવા લાગી 
હતી. કુટુંબીઓ હશે. ભાઈબંધો મળશે. સાથે ગામનું 
પાદર, સીમ-ખેતર, નદી... સઘળું માણવા મળશે. 
અરે ! ભલા હશે તો મને આરામ જ નહિ કરવા દે અને 
સાથેનો સાથે જ રાખશે. ખાટલે અને પાટલે જ 
બેસાડશે | તેની માયા મને મહાનગરે આપેલા દરદની 
દેણગીને ભુલાવી દેશે. 

પણ અરવિંદની અપેક્ષા સાવ વાંઝણી નીવડી 
હતી. સમયની સાથે સઘળું જ બદલાઈ ગયું હતું. જે 
ઘરમાં જન્મ્યો હતો - મોટો થયો હતો, એ ઘરમાં પણ 
ભળતી ભેણીમાં ભરાયાની ભીંસ ભીડવ્યા કરતી હતી. 
એક સમયે તો પાછા ફરવાનું મન થઈ આવેલું. પણ 
પરેજીની પળોજણે પગમાં સાંકળ નાંખી દીધેલી. 

વિમળાએ વાસણ માંજ લીધાં. એટલે ઊજળા 
અને ચકચકતા વાસણને કથરોટમાં ભરીને ઊભી થઈ. 


એપ્રિલ ૨૦૦૨ : ૩૪૮ 





અરવિંદની નજર વિમળા માથે જ ખોડાઈ રહી હતી, 
વિમળા જોયું ન જોયું કરીને પાછી ઘરમાં ચાલી ગઈ. 

- અભચઈ પર વાસણ ગોઠવતી હશે એવું અરવિદ્ને 
લાગ્યું. ઘરમાંથી વાસણના ખખડાટનો અવાજ આવતો 
હતો. અરવિંદ મનોમન બોલ્યો : “શું કરવાને એવી 
કડાકૂટ કરતી હશે !?'' 

થોડી વારે વિમળા બહાર આવી. સામે જેયું. 
પછી બારસાખને ટેકો દઈને ઊભી રહી. તેની આંખોમાં 
સળવળાટ હતો. ચકમક હતી. છતાંય અબોલ રહી. 

અરવિંદ વિમળા તરફ ફર્યો. ઓશીકાનો ટેકો સરખો 
કર્યોં. પછી આંખનું મટકુંય માર્યા વગર વિમળા સામે 
જોઈ રહ્યો. 

- કેટલો ઉત્સાહ હોય ! ફુદરડીની જેમ આસપાસ 
ફરતી હોય. અદકા હેતથી કામ કરતી હોય અને કાળજી 
તો એટલી રાખે કે ન પૂછો વાત, પત્ની ગંગા પણ તેની 
આગળ પાણી ભરે ! પણ આજે સાવ કરમાઈ ગઈ હતી. 
મોં પરથી નૂર ઊડી ગયું હતું અને તન લંઘાઈ ગયું હતું. 

પોતાની સામે આમ એકધારું જોઈ રહેલા અરવિંદ 
સામે વિમળાએ નાકની દાંડી તાણીને નેણની ઢીંગલીઓ 
ભેગી કરી. પછી ઊંડોથી નિઃશ્વાસ નાખીને મો ફેરવી 
લીધુ, 

- જા ને હવે જાતી હો તો... અરવિંદને આમ 
બોલવાનું મન થયું. ત્યાં જ વિમળા ભવાં ચડાવીને 
બોલી : “દૂધ નથી પીધું !?'' 

“હે...” 

વિમળાનું આમ પૂછવું અરવિંદને સમજ્યું નહિ. 
આક્રોશ હતો કે પછી લાગણીથી કહેતી હતી ! વિમળા 
સામે જોયું. વિમળાના ચહેરા પર ન ઓળખાય તેવા સળ 
પડી ગયા હતા. અકથ્ય વેદનાનું લીંપણ લીંપાઈ ગયું 
હતું. અડવું નાક ફૂંગરાઈ ગયું હતું. નકશો જ બદલાઈ 
ગયો હતો. 

વિમળા ફરી ઘરમાં ગઈ, 

અરવિંદ અહીં આવ્યો તેને માંડ એકાદ અઠવાડિયું 
થયું હશે. ત્યાં એક દિવસ વાવાઝોડાની માફક વિમળા 
આવેલી. પોતાના બન્ને હાથ કેડ પર ટેકવીને કોઈ વીરાંગનાની 
માફક ઊભી રહેલી. અને ભભૂકતી નજરે અરવિંદ સામે 
જોઈ રહેલી. અરવિંદ વિમળાને ઓળખી શક્યો નહોતો. 


લટ્શ 


““મને મરેલી હમજી'તી તે, યાદેય, નો કરી !'' 
વિમળા તમતમાતા અવાજે બોલી હતી : ““આઠ- 
આઠ દીથી આવ્યો સો મૂઆ, તોય...'' 

અરવિંદ બાઘાની જેમ વિમળા સામે નઈ રહ્યો 
હતો. આમ અંદાજ આવી ગયો હતો. પણ થતું હતું 
કે એ અહીં ક્યાંથી હોય !? હોય તો તેના સાસરે 
હોય. 

“'સે'રમાં રઈને હંધાંયને ભૂલી ગ્યો !?'' કહીને 
વિમળા ઘરમાં ગયેલી, પછી ઘરમાંથી આંટો વાઢીને 
થોડી વારે પાછી બહાર આવેલી. તેનું આમ ઘરમાં 
જવું - અવિકાર સોતું - એ અરવિંદની સમજમાં 
આવ્યુ નહોતું. 

“માંદો પડીને આવ્યો સો...કે'વાય નંઈ !'' 
વિમળા સાવ લગોલગ આવીને બોલેલી : ''લૂણ ઉતારી 
લેવાનાં હતાં !?'' 

અરવિંદ તો સાવ જડભરત થઈ ગયો હતો. 
અને આંખનું મટકું પણ માર્યા વગર વિમળાના લાગણી- 
ભર્યા આક્રોશ ઝીલવા લાગ્યો હતો. 

“અમારાથી દખ થોડું લય લેવાય સે ? થાય ઈ 
સેવા કરી !'' વિમળાના આમ બોલવામાં માંહ્યલું દદ 
ઊછળીને બહાર આવ્યું હોય એમ લાગેલુ. પછી હળવું 
ડૂસકું નાખીને ઘર સાફ-સૂથરું કરવા લાગેલી. 

ઓળખાણ પડી ત્યારે અરવિંદ ભોઠપ અનુભવવા 
લાગેલો. જાત પર ફિટકાર વરસાવવા લાગેલો : પોતે 
એવો તે કેવો બરછટ થઈ ગયો છે કે વિમળા જેવા 
પાત્રને ભૂલી ગયો !? 

- સ્મૃતિમાંથી પણ નીકળી ગયું !? અરવિંદને 
એટલી તો લજમણ અનુભવાઈ હતી કે થોડો વખત 
વિમળા સાથે આંખ જ મેળવી શક્યો નહોતો. 

દૂધની તાંસળી ભરીને વિમળા બહાર આવી. 
પલંગ પાસે ઊભી રહી. પછી બોલી : “દૂધ !'” 

અરવિંદથી થથરી જવાયું. તેણે કશું જ બોલ્યા 
વગર વિમળાના હાથમાંથી તાંસળી લઈ લીધી. તાંસળી 
લેતી વેળાએ વિમળાની આંગળી સ્પર્શી કે પછી... 
પણ એક પ્રકારની દઝામણ લાગી. શરીરમાં કશુંક 
ચચર્યું, ઊકળ્યું અને બેઠું થાય એ પહેલાં જ અરવિદ 
તાંસળીને મોએ માંડી દૂધના ઘૂંટડા ભરવા લાગ્યો, 


એપ્રિલ ર૦૦૨ : ૩૪૯ 


ઝક 


વિમળા પોતાના ગોરંભાયેલા મન સાથે વડ્છડ્‌ 
કરતી, પગના અંગૂઠા વડે ગોરમટીનું લીંપણ ખોતરવા 
લાગી. 

દૂધ પી લીધા પછી અરવિદે ખાલી તાંસળીને નીચે 
મૂકવા હાથ લંબાવ્યો. ત્યાં વચ્ચેથી જ તાંસળીને લઈ 
વિમળાએ મૂંગો રોષ વ્યક્ત કર્યો : “હું આંયાં ગુડાણી 
સું તોઈ...'' 

અરવિંદે ગળું ખંખેર્યું. પછી હિંમત એકઠી કરીને 
બોલ્યો : “વિમળા !'' 

વિમળાએ ડોકનો ઝાટકો મારીને તેના સામે જેયું. 

“મેં... ના પાડી હતી તોય તું...'' 

“'- તું આવી... ઈમ જ કે'વું સે ને !?'' અરવિદદનું 
હેવું અધવચ્ચેથી જ ઉપાડીને વિમળા કુહાડાની ધાર 
વું બોલી : “હું અસ્તરીની જાત્ય સંવ. બીક મને હોય. 
ક મને આંગળી સીંઘે અને તું તો ભાયડો સો. તુંને 
ની બીક !?'' 

ખામોશ વાતાવરણમાં મોટો ગોબો પડ્યો. ગૂંગળાઈ 
રહેલું સઘળું બહાર આવ્યું. દાણો દાણો થઈને વેરાયું. 

“મને માણું કામ કરવા દે !'' કહીને વિમળા, દૂધની 
તાંસળી લઈને તેને સાફ કરવા ગઈ. 

ફરી એક વખત મૌનની ભારેખમ શિલાઓ ગોઠવાઈ 
ગઈ. અને અરવિંદ આ શિલાઓ વચ્ચે ભીંસ અનુભવવા 
લાગ્યો. થયું કે પોતે અબોલ રહ્યો હોત તો સું. વળી 
સામે એમ પણ વિચાર આવ્યો કે આ કઈ માટીની સ્ત્રી 
છે 7 ના પાડવા છતાંય... 

આમ તો વિમળા અહીં આવતી રહે એ અરવિંદને 
ગમતું હતું. વિમળાનો બંધાણી થઈ ગયો હતો. પણ 
વિમળાને મથરાવટી મેલી હોય કે પછી ગમે તે કારણો 
હોય, પણ વિમળાનું અહીં આવવું એ ગામ આખાનો 
ચર્ચાનો વિષય બની ગયું હતું. અરવિદ્દે કાનોકાન 
સાંભળેલું : “રાંડ ! ઓલ્યાને ફોલી-ફોલીને ખાય 
જાહે !'' 

વિમળા કશું જ લેતી નહોતી. વળી કોઈ વિશેષ 
અપેક્ષા હોય એવું પણ લાગતું નહોતું. હા, એ મજૂરીએ 
જતી હોવાથી અહીંનું કામ કરવા વહેલી સવારે અને રાતે 
આવતી હતી. કદાચ વિમળાનું આમ અહૂરી વેળાએ 
આવવું એ પણ કારણ હોઈ શકે ! 


# ૨. ક 


“કે 


“્ળ 


જે હોય તે... અરવિંદ મનોમન ખિજાયો. ના પાડી 
છતાંય શું કરવા આવવું જોઈએ ? શું સંબંધ છે ? 
હા, હતું ત્યારે. હવે તો એ સઘળું ભુલાઈ ગયું છે. સદદાયન! 
માટે સમાસ થઈ ગયું છે. હવે એ ક્ટાઈ ગયેલા સંબંધના 
ધાર સું કરવા કાઢવી જોઈએ !? 

- ધાર કાઢવી નથી પડતી. ઘસામણ થતાં આપોઆપ 
ધાર નીકળી જતી હોય છે... અરવિંદ એકદમ ટટ્ટાર થઈ 
ગયો. 

- વિમળા હવે વિધવા છે ! આમ લટૂડાં-પટૂડાં 
કરશે. લાગણી વાવશે. પોતે ભોળવારો. પછી ગંગા ત્યાં 
ને પોતે અહીં... એક મ્યાનમાં બે તલવાર ! 

અરવિંદને ઉધરસનો ઠંસાકો આવ્યો, 

- આનું નામ જ સ્રી-ચરીતર. ભલભલા ત્રાષિ - 
મુનિઓને લપેટમાં લઈ લાંધા છે... એમાં પોતે કઈ વાડીનો 
મૂળો !? 

ઓશીકા પર મોં રાખીને અરવિંદ ખાંસવા લાગ્યો. 
કફ નહોતો નીકળતો. ખાલી ઉધરસ જ હતી. પણ 
આંતરડાં ઉલેચાઈ ન્ય એવું જેર આવતું હતું. આંખોમાં 
આંસુ આવી ગયાં. 

પાણીનું માટલું ભરીને વિમળા આવી. અરવિંદ 
સામે જોયું. મો' લાલઘૂમ થઈ ગયું હતું, અને આંખોમાં 
ઝાબોલિયા ભર્યા હતાં, વિમળાએ એકદમ માટલું નીચે 
મૂકી દીધું. અને અરવિંદ પાસે આવી. પછી અરવિંદના 
વાંસા પર હાથ ફેરવવા લાગી. 

“આવી ઉદરહ તો કોય દી'' નથી આવી.'' વિમળા 
ચિંતિત સ્વરે બોલી : “ને હવે યં યને...'' 

થોડી વારે અરવિંદને ફરણાં આવી. તે અકળામણ 
અનુભવતો, મો બગાડીને બોલ્યો ; ''વિમળા ! તું 
ભલી થઈને ન. અને...'' 

અરવિંદનું આમ બોલવું સાંભળીને વિમળાના 
કાનમાં અંગારા પ્રવેશ્યા હોય એમ લાગ્યું, હાથનો ઝાટકો 
મારીને વિમળા પલંગથી થોડે દૂર ઊભી રહી. અને ઘવાયેલી 
નાગણની માફક ફૂંફાડા મારવા લાગી. 

અરવિંદ ધૂજી ગયો. અને આંખો ફાડીને વિમળા 
સામે જોવા લાગ્યો. સમય થંભી ગયો. ક્ષણો ભારેવગી 
થવા લાગી. એકાંત આળસ ખંખેરીને બેઠું થયું. 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૫૦ 


થોડી વારે વિમળા ભારે અવાજે બોલી : “ગામને 
તો ઠીક, પણ તુંનેય મારા પર્ય ભરોહો નો આવ્યો !?'' 
આમ બોલવું પૂરું કરે એ પહેલાં વિમળાની આંખોમાં 
આંસુ ધસી આવ્યાં. 

'“'આમાં ભરોસાની વાત જ નથી.'' અરવિંદ બોલ્યો, 
: “તારે અહીં ન આવવું. બસ આટલી જ વાત છે.'' 

“'નંઈ આવું. બસ ?'' વિમળા એકદમ બોલી : 
''પણ...'' 

“પણ શું ?!'' અરવિંદ તીખાશથી બોલ્યો : ““હતું 
ત્યારે હતું. બાકી ખોટી લાગણી આપણને બદનામ કરે...'' 

“કાંય કે'વાની જરૂર નથી. તુંને હું માથાથી પગ 
લગી ઓળખું સું !'' વિમળા હાથ લંબાવીને કાળઝાળ 
સ્વરે બોલી. 

અરવિંદ સમસમી ગયો. વિમળાના આમ કહેવામાં 
પૂર્વાપર સંબંધ સહિત ઘણું આવી જતું હતું. 

“'આમ જાકારો દેવાનો નો હોય. માણહની આંખ્ય 
ફરે ને ત્યાં હંધુંય હમજાય જાય...'' વિમળા બે ડગલાં 
પગથિયા બાજુ ચાલી. પછી પારોઠ ફરીને અરવિંદ સામે 
જોઈને બોલી : “જાકારો દેય એની હાંમે જોવાનું તો ઠીક, 
થૂંકવાનુંય નો હોય...'' 

કાપો તો લોહી પણ ન નીકળે એવી અરવિંદની 
સ્થિતિ થઈ, પણ વિમળા ન્ય છે તેની નિરાંત અનુભવતો 
તે સ્વસ્થતા જળવીને બોલ્યો : ''વિમળા !'' 

વિમળાએ અરવિંદ સામે જોયું. અરવિદ્દે પોતાના 
ઓશીકે નીચે પડેલું પાકીટ કાઢયું. તેમાંથી પચાસ- 
પચાસની બે નોટો બહાર કાઢી.પછી વિમળા સામે હાથ 
લંબાવીને બોલ્યો : ''લે, આ લેતી જા...!'' 

પોતાને આમ રૂપિયા આપતો જેઈને વિમળાના 
પગ નીચેથી જમીન સરકવા લાગી. પંડ્ય ધ્રૂજવા લાગ્યું. 
થયું કે પોતે હમણાં પડી જશે, ફોદે ફ્રોદા થઈને વિખેરાઈ 
જશે... પણ માંડ માંડ પોતાના પર કાબૂ રાખી શકી. 
પછી રડવા જેવું હસીને બોલી : ““રૂપ્યા હાટુ હું આંયાં 
આવતી'તી !!?'' 

અરવિદનો હાથ કપાયેલી ડાળી માફક નીચે લટકી 
પડ્યો અને ચહેરા પરથી નૂર ઊડી ગયું. 


“હાંભળ...'' વિમળા, અરવિદની દયા ખાતી હોય 
એમ બોલી : “મારો ઘરવાળોય તારા જેમ ટી.બી.નો 
દરદી હતો. ઘણીય દવા કરાવી'તી, પણ પરેજી નો પાળી 
એટલે...'' વિમળા આગળ બોલી શકી નહિ. તેની છાતીમાં 
ભરાયેલો ડૂમો ઓગળવા લાગ્યો. મનને ઘણું મક્કમ કર્યું, 
છતાંય ડૂસકું નખાઈ ગયું, 

અને વિમળાની આ હૈયારોખી વાત સાંભળવા 
સમય પણ પલાંઠી વાળીને બેસી ગયો હતો. ફળિયામાં 
પડેલું પાંદડું પણ પડખું ફરે તો પણ ખલેલ પહોંચે તેવી 
નીરવત્ા છવાઈ ગઈ હતી. 

વિમળા રૂંધાતા કકે આગળ બોલી : “હં નંદવાણી. 
મારા માથે દખના ડુંગરા તૂટ્યા... તે અટાણે મારા પર્ય 


જે વપત્ય સે ઈં તો મારો આતમો જ નરણે સે. સાતી 
સીરીને બતાવવુંય કોને !?'' 

વિમળાની વાત સાંભળતાં તો અરવિંદના મનમાં 
રહેલી શંકા અને સવાલો ઊભી પૂંછડી કરીને ભાગ્યાં. 

અને વિમળાને સધિયારો આપવા કશું બોલે એ 
પહેલાં જ વિમળા બોલી : “મારા જેવું દખ બીજી કોય 
અસ્તરીના માથે નો પડે એટલે તારી...'' વિમળા આગળ 
બોલી શકી નહિ. અને ઝડપથી પારોઠ ફરી ચાલવા 
લાગી... 

અરવિંદ હાથ ઊંચો કરીને કશું બોલવા ગયો. પણ 
અંદરથી ઉધરસનો ધક્કો આવ્યો ને તે બેવડ વળી ગયો. 


જાગરણ કરવું પડયું છે 


રત અખ જાગરણ કરવું પડ્યું 
એક ઇંચ્છ/નું હરછ કરવું પડ્યું 
સ/વ કરો શ્રસ લૈંને હું ટું 
મ્હેકળું વ/ત/વરણ કરજું પડ્યું 


જ 
દ 


૦ 


હ.” હ. 


એ જ અ/ખ /£/%/ ક/% અ/વ્યુ, 
સ્જપ્ન ભને કેરણ કરવું પડ્યુ છે. 


પ્હાડ” જેમ જ ઊભો જનમોજન* છું- 
આંસુનું “હેતું ઝરણ કરવું પડ્યું ઈ. 
અ; લખાતું જાય તર કેક ગેજ- 
એ સમે તછું સ્મરણ કરવું પડયું છે. 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૫૧ 


મનીષ પરમાર 





સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 


દક્ષા વ્યાસ, પ્રહ્લાદ પટેલ, ચન્દ્રકાન્ત શેઠ 


નખલીન્તા નહોર : એક આસ્વાદ 

ગુજરાતી કવિતાજગતમાં સુશીલા ઝવેરીનું નામ 
જાણીતું છે. એમનું વીસમું પુસ્તક 'નખલીના નહોર' 
ગધમાં કાવ્યની કૅટલીક છટાઓ સાથે આવે છે. મૂળ 
શીર્ષક કાવ્યમય છે જ; પરંતુ પુસ્તકમાં આવતા કેટલાક 
ગધ્ખંડોમાં પણ કાવ્યત્વ માણવા મળે છે : 

“પાનખરમાં સૂકાં પાંદડાનો મર્મર ને પડતા કોશના 
પાણીનો કલરવ, ડાંગરની લીલી રેશમપટ્ટીનો લહેરાતો 
લય, કાળું મલીર ઓઢી પોઢેલી રાતમાં તમરાંનો ત્રમત્રમ 
અવાજ, જંતુઓનું ઝીણું સંગીત - એમાં દિવસ દરમિયાન 
સાંભળેલું ખિસકોલીનું કચ્ચ સાવ જુદું લાગે.'' (૧૩૨). 

ગ્રંથમાં ફુલ ૩૪ લખાણો છે. લેખિકા એને 
'નિબંધસંગ્રહ' તરીકે ઓળખાવે છે, પરંતુ એમનું 
સ્વૈરપણું, તરંગાશ્રિત રજૂઆત તથા વિષયની એકસૂત્રતા 
કે નિબંધનથી વારંવાર ઊફરાં જવાનું વલણ તેમને નિબંધ 
બનવા દેતાં નથી. આ લખાણોમાં લાગણી કે તરંગોનો 
નિર્બધ પ્રવાહ વહેતો રહે છે. “પ્રેમનું પુથક્કરણ' જેવા 
લેખને તેમાં અપવાદ લેખી શકાય. લેખિકા એક સ્થાને 
કહે છે, '“મનમાં નિર્ગ્રંથ વિચારો ચાલ્યા કરે. એ મનની 
એક અવસ્થા છે.'' (૪૭). આ લખાણોની પણ એ જ 
લાક્ષણિકતા બની રહે છે. નિર્ગંથ વિચારો રજૂ થાય છે, 
ઘણું ખડું ગાંઠ વળતી નથી. 

અહીં ઘણા બધા લેખો આત્મચરિત્રાત્મક બન્યા 
છે. 'નદી ગોળ પાષાણ ન્યાય', 'આ જીવન, ઇઅંકી 
પુસ્તક', 'મૈત્રી-વ્યર્થ, અર્થ, અનર્થ', 'શબ્દસંજીવની', 
'પારકાં-પોતીકાં', “જનની, તું તો જહ્નવી', 'સંબંધ 
વેદનાનો', “શૈશવતીર્થ' વગેરેમાં લેખિકાનાં જન્મ, 
બાળપણ, માતા, શિક્ષણ, લગ્ન, સ્વજનોનું મૃત્યુ, 
સર્જન વિશેની વાતો મળે છે. એનાં પુષ્કળ પુનરાવર્તનો 
પણ મળે છે. જેમ કે માતાના મૃત્યુની ઘટના, બે 
બહેનો અને કેરીની છાલનો પ્રસંગ વગેરે અલગ અલગ 
લેખોમાં ફરી ફરી આવ્યા કરે છે. પુનરાવર્તન કવિતામાં 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩પર 





ઉપકારક નીવડી શકે છે તેનાં અનેક ઉદાહરણો આપણને 
મળી આવે તે ખરું; પરંતુ તે એક કાવ્યપ્રયુક્તિની રીતે 
આવે છે ત્યારે જ આવકાર્ય હોય છે. અહીં કોઈ પણ 
વિષયની ચર્ચા કરતાં લેખિકાનું થિત્ત વિચારોના ચંક્રમણમાં 
પોતાના અભાવપૂર્ણ જીવનની સંવેદના ઉપર આવીને 
ઠરે છે. આ એકવિધતા જે-તે લેખની અનિવાર્યતા બનીને 
આવતી નથી તેથી આત્મચરિત્રાત્મક કે કેફિયત સમું 
લખાણ સ્વતંત્ર રીતે એક નાનકડા આત્મચરિત્ર રૂપે જ 
લખાયું હોત તો તે ખરેખર નોંધપાત્ર બની રહેત. કેમ કે 
આ તમામ લેખોનો સૌથી હૃધ અંશ એ છે. 

'આ જીવન, ઇઅંકી પુસ્તક'માં લેખિકા કહે છે : 
“મારે અદીઠ લક્ષ્ય પ્રામ કરવું હતું, અદીઠ માગે ચાલવું 
હતું. ને તે કયો માર્ગ છે, એની જણ નહોતી.'' (ર૩). 
“નદી ગોળ પાષાણ ન્યાય'માંથી પસાર થઈએ ત્યારે 
આવી એક સંવેદનશીલ કન્યાના જીવતરના ધમપછાડાને 
વાચા આપતા પ્રસંગો મળી આવે ને સાથે સર્ગશક્તિનાં 
નવાણ ક્યાં ક્યાંથી કેવી કેવી રીતે ફૂટ્યાં હશે તેનો પણ 
અંદાજ મળે. પડીકાના કાગળ વાંચવાની તાલાવેલી, 
લસ્નમંડપમાં પોતે લખેલી કવિતાનું ગાન, જૈન સાધુના 
પ્રવચનમાં અધવચ્ચે ગવાતી ગંઠુલીનું સજન, કાવ્ય લખી 
હાથ ચડે તે છાપામાં મોકલવાં, ''ઘરખૂણે બેસીને લખ 
ને, છાપામાં શું કામ આપે છે ?'' એવા પતિના આદ્દેશનો 
“મારામાં અક્કલ નહીં હોય, પણ છાપાવાળામાં તો 
હશે ને ?'' - એવો આત્મશ્રદ્ધાથી રણકતો જવાબ 
લેખિકાના વ્યક્તિત્વમાં રહેલી સર્જકતા અને નિર્ભીકતાનો 
સુપેરે પરિચય આપે છે. તે સાથે એ જમાનો, તત્કાલીન 
રીતરિવાને, સ્રીની સ્થિતિનો ચિતાર પણ મળી રહે છે. 
એ પાર્શ્વભૂમાં લેખિકાની 'ઊછળતા દરિયાકિનારે બેસીને 
મોના જોવામાં સાથ આપે' એવા 'થોડા ગાંડા મિત્રો'ની 
ઝંખના; “બાળસહજ ઝાડને ઝૂલે ઝૂલવાની, આકાશને 
આશ્ચર્યમુગ્ધ નજરે નિહાળવાની, એનાં રૂપરંગમાં ખોવાઈ 
જવાની તમતન્ના'' વાચકના હદયને કરુણમધુર ભાવથી 


ધ્ટ્શ 


ભરી દે છે. “જિંદગી ગીતના અંતરાની જેમ ગુજરે ને 
કવિતાની અંતિમ કડીની જેમ મૃત્યુમાં પૂર્ણતા પામે'” 
એવી પ્રબળ અભીપ્સા તેઓ વ્યક્ત કરે છે, 
આત્માભિવ્યક્તિના આ બિંદુ સાથે સંકળાયેલી 
સંવેદનાઓમાં ગદ્ય કવિતાનો સ્પર્શ લઈને આવતું રહે 
છે. એમાં સ્વાનુભૂતિની સચ્ચાઈ રણકે છે. તેથી અહીં 
કહેવાયું છે તેવા પ્રકારે ચિત્રવત્‌ વર્ણનો ઊપસી આવે 
છે : “ચિત્રકાર પ્રેરણાથી પ્રેરાઈ સ્કેચબુકમાં રેખાંકનો 
દોરી રાખે એવાં રેખાંકનો હૃદયની સ્કેચબુકમાંથી ફરી 
કાગળ પર ઊતરવા માંડ્યાં; ત્યાં જે હદયમાં માળો 
બાંધી બેઠાં હતાં એ આંખમાં ઊપસી આવ્યાં.'' (૧૩). 
વતનઘરનું આ ચિત્ર કેવું આહ્લાદક છે ! - 
૮/7 ટોચે ઊગેલું 
ઊંધે! અધખૂલ! પુસ્તકન જેવું ઘર 
ને ઘરખૂણ/ને અજવાળે કો કોહિયું મું ટમટમું. (૮૮). 

સર્જનપ્રક્રિયા સંદર્ભે લખાયેલો લેખ 'શબ્દ- 
સંજીવની' પણ જીવન સંઘર્ષની સાથે સાથે લેખિકાએ 
શબ્દનું કેવું કામણ અનુભવ્યું હતું તેનો રોચક પરિચય 
આપે છે : 

ર/બ્દ ૧ળગ્ય/ 
થે મને સંજવન. (€૮) 

અહીં લેખિકા પોતાની કૃતિઓના સ્રોત, કૃતિઓ 
પર થયેલી ટીકા-ટિપ્પણી અંગે સોદાહરણ કેફિયત 
આપતાં આપતાં સાહિત્યક્ષેત્રમાં ચાલતી રહેતી કશમકશ, 
નારી લેખકની સમસ્યા, પ્રસિદ્ધિની ખેવના, નિજાનંદ 
અને પ્રશંસા દ્વારા મળતું પ્રોત્સાહન જેવા અનેક મુદ્દાઓ 
ગૂંથી લે છે તેથી લખાણ રસપ્રદ બને છે. 

એક રીતે જોઈએ તો અહીં વિવિધ વિષયો ઉપર 
ચંક્રમણ છે. પ્રત્યેકમાં લેખિકાની ચિત્તાવસ્થાનું - તરંગમય, 
અસ્પષ્ટ મનોદશાનું - પ્રતિબિંબ છે. તે સાથે શબ્દનું 
કામણ પણ પ્રગટતું રહે છે. તેઓ આ લેખોમાં રોજિંદા 
જીવનમાં નેખમો ઊભાં કરતા મૂલ્યહ્ાસની ચિંતા કરે 
છે, શિક્ષણક્ષેત્રે અમેરિકાપ્રવાસનાં સ્મરણો નોધે છે, 
“યુદ્ધ પૂરું થશે કે માનવી ?' એવા વૈશ્વિક પ્રશ્ન વિશે 
જાગરુકતા દાખવે છે, દેશ ને ધર્મની વાતો કરે છે, મૃત્યુ 
અંગે કેવી જુદી જુદી રીતે વિચારી શકાય તેના નમૂના 
રજૂ કરે છે, સમાજહિતચિતાના - લોકશિક્ષણ - સંસ્કાર- 


એપ્રિલ ર૦૦૨ : ૩૫૩ 


રીત-રિવાજ-શ્રદ્ધા-અંધશ્રદ્ધા જેવા મુદ્દાઓ છેડે છે, 
તંત્રીને પત્રરૂપે નારીને વેઠવી પડતી મુશ્કેલીઓ - કનડગત 
અંગે નુક્તેચીની કરે છે, ચિત્રકાર એમ. એફ. ઓઝાનાં 
નિરીક્ષણો વાંચીને કામસંબંધ વિશેના તેમના વિચારોની 
આકરી ટીકા કરે છે ને માણસની સ્વાર્થવૃત્તિ પર કટાક્ષ 
પણ કરી લે છે : ''માણસથી જે શકય હોય તો દરિયાનું 
બધું પાણી પોતાના જ ઘરમાં વાળી લે.'' (પ૪), 

અલબત્ત, એ બધું એવું શબલિત સ્વરૂપે ઊતરે છે 
કે એમાં સફાઈ-સુધડતાનો અનુભવ ન થાય, એમાં સ્વતંત્ર 
રીતે માણવાં ગમે તેવાં વિધાનો, વર્ણનો મળે, પરંતુ 
બધું તાર્કિકતાથી સૂત્રબદ્ધ થયું હોય તેવું ન બને. એમાં 
ટાંચણનું તત્ત્વ પ્રબળ જણાય. આ લખાણોની એક 
બીજ વિશેષતા તે વચ્ચે વચ્ચે આવતાં કાવ્યાવતરણો. 
ઘણા લેખોમાં લેખિકા પોતાની કાવ્યપંક્તિઓ ટાંકે છે, 
કેટલીક વાર તેનું વિવરણ પણ કરતાં જાય છે. એમનાં 
કાવ્યો ન વાંચ્યાં હોય તેમને 'મૃત્યુ મહોત્સવ બની 
શકે'- માં મળે છે તેવો તેમની પ્રતિનિધિ કવિતાનો 
પરિચય મળી રહે. જેકે આ કાવ્યપંક્તિઓ અછાંદસની 
હભે જ શા વાસ્તે છપાઈ છે તે સમજાતું નથી. 

રસસ્થાનોની અહીં ખોઢ નથી જ. 'શૈશવતીર્થ'નો 
મનને ગમી જાય તેવો આરંભ જોઈએ : 

“'બાળકોને રમકડાં વહાલાં હોય છે એમ વ્યક્તિને 
એનું બાળપણ. એકાંતમાં ભીતર ફંફોસતાં કેટલીય અવનવી 
ચીજનો ભંડાર હાથ લાગી જય અને સાવ રંક માણસ 
પળભર માટે અમીર બની ન્નય.'' (૧૪૪). 

અહીં માતાને અપાયેલ અર્ધ્ય અવિસ્મરણીય છે : 
“જ્યાં જ્યાં શુદ્ધ પ્રેમ છે ત્યાં મા છે જ'' (૧૩૪). 

“હોય, એથીય ન હોય ત્યારે મા વધુ વહાલી 
બની જતી હોવી જોઈએ.'' (૧૩૫). 

દક્ષા વ્યાસ 
તિઝે 
ગુજરાતી કવિતા ક્ષેત્રે સ્વાતિનાં મોતીની વર્ષા 
ભારતીય ભાષાઓના પરિપ્રેક્ષ્યમાં વિચાર કરીએ 
તો આધુનિક કાળમાં ગુજરાતી કવિતાને ગજું કાઢવામાં 
છંદો ખૂબ સાનુકૂળ રહ્યા છે. 

કવિ કાન્તની કવિતા એ ગુજરાતી કવિતાનું અનુપમ 
આભૂષણ, અન્ય ભાષા-ભાષીઓ માટે દર્શનીય ગણાય, 
તેમાં તેનો છાંદસ્‌ પરિવેશ ધ્યાનાર્હ છે. કાન્તન પ્યંડ- 


----ડ---- શ 


કાવ્યો અને બ. ક. ઠા.નાં સૉનેટથી ખેડાયેલ છાંદસ 
ભૂમિને પછી તો ઉમાશંકર, સુન્દરમ્‌, ઉશનસ્‌, રાજેન્દ્ર 
શાહ અને કેટલાય આધુનિકોએ ઉર્વર બનાવી અને ગુજરાતી 
કવિતાની મહતી ભૂમિકાનું નિર્માણ થયું. 

પ્રવર્તમાન સમયે કાવ્યક્ષેત્રે છાંદ રચનાઓમાં 
ઓઢ વર્તાય છે, તેવા સમયે કવિશ્રી આચાર્ય ઈશ્વરભાઈ 
પટેલનો કાવ્યસંગ્રહ “સ્વાતિ-વર્ષા' ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. 

કાવ્યસંગ્રહની મોટા ભાગની રચનાઓ ઇંદોબદ્ધ 
સૉનેટ પ્રકારની છે. કેટલાંક સુંદર ગીતો અને લયાન્વિત 
રચનાઓ પણ છે. કવિનું છંદ ઉપરનું પ્રભુત્વ અને 
સાહજિકતા તૃમિકર છે, પૃથ્વીમાં બ.ક.ઠા.ની જેમ 
પ્રવાહિતાની એમની સાર્થ સાહજિક ગતિ પ્રથમ કાવ્યથી 
જ (“ત્રિપ્થ') જોવા મળે છે. છંદો સાફસૂથરા અને 
રસાવહ છે, એને સંસ્કૃત મહાકાવ્યોના સેવનનું સુફળ 
ગણી શકાય. નિરૂપણ અને વર્ણન વખતની ઇંદ-ધ્વનિની 
રવાનુસારી ગતિ આનંદજનક બની રહે છે. 

કવિતા સાથેનું કામ એ મોટું કામ છે, એ કવિ 
સારી રીતે જણે છે. તેથી દિવસો અને મહિનાઓના 
સંમાર્જન પછી રચના જ્યારે તૃમ્તિકર થાય ત્યારે જ 
તેઓ રમતી મૂકે છે, તે ઘણાં બધાં કાવ્યોની રચના- 
તારીખો જોતાં જણાશે. કવિને મન કવિતા એ મોટો 
પદાર્થ છે, જેટલો સહજ તેટલો જ અઘરો. 

છંદો પાસેથી કામ લેવામાં જે કેટલાંક નામો 
નજરે ચડે છે, તેમાં કવિ આચાર્ય ઈશ્વરભાઈ પટેલનું 
નામ ઉમેરાય છે. તે અર્થઘનતામાં બ.ક.ઠા.નું તો 
પ્રાસાદિકતામાં કાલિદાસનું સ્મરણ કરાવી જાય છે. 

ખરેખર 'સ્વાતિ-વર્ષા' એ કલ્પના અને ચિંતનનો 
વૈભવ છલકાવતો કાવ્યસંગ્રહ છે. બ્રહ્માંડોમાંની સૃદ્િઓ 
ઉપર થતી ઉત્ક્રાન્તિની સજવોની પ્રક્રિયા જીવનરીતિની 
કલ્પના જે ધરાના મુકુટર્માણ શા માનવને તેના સ્વ- 
અર્થી ખંડિત જીવનને પ્રેરણા આપી પરાપ્રજ્ઞાથી સર્વોદ્યની 
પાટી ઉપર નવો એકડો ઘૂંટવા પ્રેરે તેવી છે. (પાન 
૧ 'ત્રિપથ' તથા પાન ૧૧૧ 'નવ પાઢી'). ભર્યા બ્રહ્માંડોમાં 
કાર્યરત સર્જકની કરાંગુલિ સજીવોની ઉત્કાંતિ દ્વારા બ્રહ્માંડના 
પરમ ભાગ્યનો કેવો નકશો આંકવા ઇંચ્છે છે, એની 
ઝાંખી કરવાની કવિની કલ્પના એક વિરાટ અતે સમુચિત 
કલ્પના છે. 

“ચલો સટૃર અબવ વેપથન રહયા સૌ સ્થલ), * 


એપ્રિલ ૨૦૦ર : ૩૫૪ 


ઇુલોક ભમવ/ ચલો ઝગમગત તારા-ગણે, 
હશે નવલ સહદિઆઓ, નજ હવ, નજ દર/ન)- 
સુદર ઝગતા સ્થળે સૂરજના! ગણો ચંદ્રના, 
વળી અજબ જયોતિ ત્ય અજબ સુદિ જીવો તણ 
રચુ'ત પ્રકૃતિ જયહ' અગમ ધ્યેય ઉત્ક/ન્તિન 
અને અગણ સુષ્ટિએ /નેજ ૫£૭કમ) સ્૧/૫૮? 
વિલોડત જું ત્ય પરમ ભ2્% %૯#ડનઈ, 
પછી નજડકના રહ્યા બધ, શતિ થત આવચું.'' 
કાવ્યોનું વસ્તુ જોતાં ઇતિહાસ, ભૂગોળ, વિજ્ઞાન, 
તત્ત્વજ્ઞાન, સમાજશાસ્ર રાજ્યશાસ્ત્ર વગેરેનું સમુચિત જ્ઞાન 
કવિતે સુપેરે છે. 
ત્તતુકાવ્યોનો એક મોઢો વૈભવ અહીં જેવા મળે 
છે. ગ્રામપરિસરમાં ક્ષેત્રદેવતાઓનાં વિભિન્ન ત્રતુ અનુસારી 
બહુરંગી, આહ્લાદપ્રેરક દર્શનથી કવિ નણે ધરાતા જ 
નથી. ત્રાતુએ ત્રકતુએ ક્ષેત્રોમાં ધાન્યશ્રીની લીલા અને 
આકાશ, પવન, પ્રકાશ સાથેનું તેનું સાયુજ્ય બહુરંગી 
હોય છે, તે દશ્યો કવિએ હ્બહુ જીવંત ચિત્રપટની જેમ 
રજૂ કર્યા છે. ઘણી વખત એક જ ત્રાતુમાં સમયાન્તરે 
પ્રકૃતિનાં દર્શન બદલાતાં રહે છે તેની પ્રતીતિ પણ અહીં 
થાય છે. પ્રોજજ્વલ રંગબાહુલ્યથી ક્ષેત્રદેવતાઓના વૈવિધ્યને 
ચિત્રોથી ભરી દેતા યુરોપના ચિત્રકાર વાન ગૉગનું અહીં 
સ્મરણ થાય છે. 
અહીં શબ્દચિત્રો માનવભાવોની રસપરિણતિથી 
કાવ્યત્વ પામે છે. ત્રાતુત્રતુના પલટાતા સૌંદર્યને કવિએ 
વારંવાર કાવ્યનો વિષય બનાવ્યો છે : અષાઢ, હેમંત, 
હેમંતનો તડકો, પૂર્ણિમા-કાર્તિકી, સંધિ હેમંત- શિશિર, 
શિશિર, વસંત ફાગણ, ભાદ્રપદ, આશ્વિન, ગ્રીષ્મ, વર્ષા- 
શરદ, શરદ-પ્રારંભ વગેરે. 
હેમંતનો તડકો : 
“અહી *ઠ) પીઠે કર જું ટરતો જવ હળવો, 
અને તેન શકે રગ રગ મહ સૂર્ય રમતો.” 
“પછ તણ વસન દૂર, સમર નરે 
નગ વિલોડન-પરા ર/વેન? સ્પૃહા?/. '' 


શિશિર જ 


“સૌભાગ્યનો વર લઈ નમણી દગો 
આનંદ હેત વરસી રહી કોક મુગ્લ// 
ને નવ્ય ઉજજ્વલ વયુ કુસુમે ખચેલ.'* 


વસંત : 


બટ્શ 


વર્ષાો-શરદ : “'ું ચેતન સભર, સ્તન્જ ભરેલ છ/ત, 
ઝૂજી રહી તરલ સંગ, ન જંપ હૈયે, 
આશ્લેષમ/ સકલ ત્હીય કશક ટે 
બેબહળા મનમૃગે કરત? વેહ/ર. '' 

ભાદ્રપદ: ““અ/ ભ/#્રન/ ૫૬ પરે, સ/% સહ રહેત, 

ી ખત/બર રિર પરે, કણત!ભાર. '' 
શિયાળાના કોમળ તડકામાં રાઈ (સરસવ)નાં ખેતરો 
જ્યારે પીળાં ફૂલોથી છવાઈ જાય છે ત્યારે- 
“ત પીત અ તડકો, ટ્રીરે ટૂલ થઈ અ/ળોટે, 
સોનલવરણાં ૪ળ/ પળ ટૂલ થઈ અ(ળોટે, 
નરદમ ૪/૮ ૪તગિજ/ન ૫૪/ખોન ટૃરક/ટ. '' 
સુવણન સરસવ પુષ્પપ/દડ? 
ટૂદી બનીને ટૃરકી રહી બે. 

“બ્રહ્માવર્ત' (૬૪), 'જન્મ' (૮૬), 'જાગ' (૯૪), 
'પ્રત્યાગમન' (૯૬), 'હે પ્રિય' (૧૦૨) જેવાં કાવ્યો 
જોતાં જણાય છે કે કવિ પર કાલિદાસની અને રવીન્દ્રનાથની 
રચનાઓની ઘેરી અસર છે. સુદીર્ઘ કાવ્યોમાં 'જન્મ' 
અને “જગ' એ બે કાવ્યો તેમના શબ્દવૈભવથી અને 
અર્થધુતિથી તરત ધ્યાન ખેચે છે. 

રાષ્ટ્રની પ્રસુમ ચેતનાને જાગવાનું કહેતા કાવ્યાન્તના 
શબ્દો છે - 

“સ્વાર્થ, પદમોહ, પક્ષ પરિવર્તન દૂષિત નય, 

નિદ્રજાડ્ય પરિહર તપસ્જીજન દેશ અય / 

રવિકર વિકસિત(રવેદે સર: સાંભ/ગ્મ તવ અનન, 
તિન %રમલ [વિમલ 'ેતરત /ેમુ-% વિજ, અમવ/છન. 
એક નવા નગરની સ્થાપનાનાં રસાવહ ચિત્રો પાંચ- 

છ સોનેટમાં ગાંધીનગરની તવી અનુભૂતિ કરાવે છે. 

“વિધાનસભા-ગહ, સચિવાલય' જેતાં જે પૂર્વ અને 

ઉત્તર ચિત્ર રજૂ કર્યું છે તે આશ્ચર્યકારક અને સાચું છે. 

કવિનું નિરીક્ષણ છે કે હાલ જ્યાં વિધાનસભાગૃહ અને 
સચિવાલય છે તે સ્થળે પહેલાં જંગલ હતું, અને આસપાસનાં 
ગામોમાંથી લૂંટ કરી આવી ચોરો રાત્રે ત્યાં હરી લાવેલા 


એપ્રિલ ૨૦૦૨ : ૩૫૫ 


ધનની વહેંચણી કરતા. 
મળે સમ ત્/ ૪ળત સ૧ળ ર/૧૭? જજ 
મહાચોરો કે? કરત નવ મજો ઇન તણ 
હરે લાવેલ/ન? પરસપરન વ્હેચણ/ તણ... 
પ્રાચીન ભવ્ય સ્થાપત્યોના દર્શન અને આલેખનનો 
કવિને ચટકો અને લગન છે તે 'રુદ્રમાળ', “વડનગર' 
વગેરે કાવ્યોમાં જેઈ શકાય છે. તેમની ઇતિહાસ અને 
પુરાતત્ત્વદષ્ટિનાં તે ધોતક બની રહે છે. 
'કચ્છડે પડી ગૈ ચીસો' એ પ્રાસંગિક સૉનેટ પણ 
ઘણું ધ્યાનાર્હ છે. 
પાશ્રાત્ય નાટ્યકાર બેકેટના 'વેઈટિંગ ફૉર ગોદો'ની 
અને કવિ બોદલેરની વિભાવના જે તે કાવ્યોમાં ખૂબ 
સફળતાથી રજૂ થઈ છે. 'વેઈટિંગ ફૉર ગોદો' ઉમાશંકરના 
“સંસ્કૃતિ'માં પ્રકટ થયેલું. 
રાહ જેતા - 
“રહ જેતા, રહ જેત!, રહ જોત! એહ 
જે એમને માટે કું કરશે અને 
..- એ બે બિર/દર કોકન? છે રહ જેત!. 
બેડેટન/ રખડુ યવન) મ/ઝ પે છે રહ જેત! 
જત સ/થે વ/ત રે કરત જત. '” 
બોદલેયર 
5/0 /ડેબાંગ રત ભલે હી, 
દરિય/ અહ/?/-થૈ ભલે હો, 
મૃત્યુ મર! પુરાણ નાવિક, 
જણ તને કે 
અંતર*/ છે તેજ્છુવાર/ 
અહ' %/ર! અંતરથ/ છે તેજ્છુજાર,, 
કિન્તુ જરે 
કેટલ/ મરે કેટલ/ બાણો 
ખોવ£ રહેશે મ/છજ કેર! વેધને ઉવ /'' 
'કવિ છું' કાવ્યમાં કવિની ખુમારીનો રણકો કેટલો સાહજિક 
અને પ્રબળ છે !- 
“મારા રથનું ચક ધરિ જ્યારે 
ન/હક ગળ જત હોય 
ત્યારે અજુનોન/ %/ન્‍ત વિજયની જીખમ/ 
મારાં કવચકુંડળ ભલે ખપ લાગત; 


ડા ઝડ 6્દ્ણ 


વિજયોનો હું જનક છું. 
હંકવિ છું.'' 


એ જ રીતે લયમાં સરસ રીતે રજૂ થયેલું કાવ્ય 
“પવન' ઘણાં સંદર્ભો અને પ્રતીકોથી યુક્ત એક મનોહર 
કૃતિ છે. 

થોડાંક જ પણ ઉત્તમ પ્રકારનાં ગીતો અહીં જેવા 
મળે છે. 

'ચાંદ પકડવા રહી ગયા' ગીતમાં જીવનની 
અભીપ્સાઓ અને નિશાન માટેની પ્રબળતા અને તેનાં 
પરિણામોની વ્યંજક રૂપકો દ્વારા સુદર રજૂઆત થઈ 
છે. 

''સેઢા ખૂંદેલ ખેતરે 
થઈને રજુ (ર 
કિયા રે મૃગોને કારણે 


હડક ભમજ/ન/ થ/% ?'' 


'તડકા વીણ્યા' - એ જનપદગીતમાં મુગ્ધાનો 
મહિયરનો નેહ અને સાસરિયાનું આકર્ષણ એક મીઠી 
મૂંઝવણને જન્મ આપે છે. 

“જયે તલ/૧૭ન ખોબોક નર અલી, 
સરવરિયં હલી હજી જાય... ૩મઝુમતું ગામ... '' 
બ્રહ્માંડો સુધી રમમાણ કવિની કલ્પના અહીં પોતાની 
પ્રિય વસુંધરાના પ્રાકૃતિક પ્રદેશોના રમ્ય નિરૂપણ કરતાં 
'વિષુવવૃત્તીય જંગલો' અને 'દુન્ડ્ર પ્રદ્ેશ'નું દર્શન પોતાની 
પ્રિયાને કરાવે છે. 

અહીં કવિનો મંદાક્રાન્તા માણવા જેવો બની 
રહ્યો છે. 

“વાયુચાને પ્રિય સખી, હવે દિ નચ કરંત 
પથ્જી ડેરી હરિત લસ મેખલ જૃહરા/જે. 


ને અદ અ#૧ હિચપટમહી ભૂમિ રુભ્! #િયે, જે. 
દુવોથ! ન/ ઇતર ગતિ શુભ તેયુભે વેર/મો." 


“ઉમાશંકર જતાં' અને 'સુન્દરમ્‌ જતાં' - એ બે 


કાવ્યોમાં એ મહામાનવોના અંતરંગનાં દર્શન કવિએ 
સુરેખપણે કર્યા છે અને તે અનન્ય છે. 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૫૬ 





'સ્મૃતિદોર' તેની વ્યંજના અને રૂપકને લીધે ખૂબ 
પ્રભાવક અને રોચક બની રહે છે. ભરચોમાસે બપોરે 
ભૌજનમાં કેરીનું અથાણું જોતાં આંબાવાડિયા- વિહારની 
સ્મૃતિ, પત્નીનો કર આંબાડાળે જતાં કવિની દષ્ટિ બગલ- 
ગ્રીવાથી નીચે સ્તન ગોળાઈ ઉપર જતાં બરોડા કૉલેજના 
ડીમની લીસી સપાટી પર રમતા પર્જન્યકરોનું સ્મરણ - 
'બ્ર્માવર્ત' કાવ્યમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનાં તત્ત્વો લીલયા 
કાવ્યમાં રસાન્વિત થાય છે. કવિની દષ્ટિ મૂલગામિની 
અને સારગ્રાહી હોઈ દર્શન સ્પષ્ટ અને રોચક બને છે. 

શ્રી ઉમાશંકર તોળીને બોલે; છતાં ઈશ્વરભાઈનો 
પરિચય થયા પછી તેમણે કહેલું, “ઈશ્વરભાઈ, યૂ આર 
એન યૂનિવર્સિટી,'' વળતાં ઈશ્વરભાઈએ કહેલું ''મુરબ્બી 
શું મશ્કરી કરો છો ?!'' ત્યારે ઉમાશંકરે કહેલું : 'ધિ ઇઝ 
નૉટ એ જોક. ધિસ ઇંઝ એ રિયાલિટી.'” 

આમ પ્રકૃતિએ મિતભાષી અ કવિનું સત્વ આ 
સંગ્રહમાં જેઈ શકાય છે. 'સ્વાતિ-વર્ષા'ની કવિતા એ 
ગુજરાતી સાહિત્યમાં સ્વાતિનાં મોતીની વર્ષા છે. કવિને 
શુભ કામનાઓ. 

પ્રહ્લાદ પટેલ 

(સ્વાતિ-વર્ષા : આચાર્ય ઈશ્વરભાઈ પટેલ; સ્વાતિ 
પ્રકાશન, ઊંઝા; ર૦૦૨; પૃ. ૧૩૬, રૂ. ૪૦/-) 

ઝટ 
મધુરસની પ્યાલીઓ 
પ્રિયના પ્રિય દિનેશભાઈ, 

શિશિર જ્યારે શીતળતાને ઘૂંટી ઘૂંટીને વધુ ઘાટીલી 
બનાવી રહી છે ત્યારે તમારી આ કસુંબલ વાણીનું સુરાપાન 
મનેય ઠીક ઠીક હૂંફ, હેત અને હળવાશ આપી રહ્યું છે. 
તમારા આ લઘુ પત્રનિબંધો મધુરસની પ્યાલીઓ છે. 
પીધે જાઓ ને પોતાને ભૂલતા જાઓ. તમારી “મધુશાળા'માં 
પેશ્તાં હું ક્ષોભ પામ્યો. અહીની હવામાં હું કેવી રીતે 
જંમીરા 7 આ મસ્તીના માહોલતો મારી જરઠતા કેવી 
રીતે મુકાબલો કરશે ? પ્રશ્ન ઊભો થયો જ ને મે મને 
તૈયાર પણ કર્યો, કાશ, હું તમારી ઉમરનો હોત ! 
કાશ, હું તમારી કોઈ સખીની મખમલી નિગાહનું નિશાન 
બન્યો હોત... પણ એવી ખૂશનસીબી ને ખૂશબૂ બધાના 
નસીબમાં ક્યાં હોય છે ? 


બૈટ્શ 


તમે તો ગ્રીષ્મના માહોલમાં વિરહના ઊના ઊના 
ઊંહકારા ને ઊના ઊના ઉજાગરા કેમ માણવા તે જાણો 
છો ! ત્વચાના (પ્રિયની સ્તો !) રોમ રોમ પર વસંતના 
લીલાઇમ્મ કે ઇમ્મલીલા હસ્તાક્ષર વાંચવાની કળા તમારી 
પાસે છે. ફાગણ સાથે ફાગ ગાવા ને ખેલવાની ફાવટ 
પણ તમને છે. તમને પ્રિયતમાના અસ્તિત્વના ઘેઘૂર 
નશામાં ઢળી પડવાનું નસીબમાં સાંપડ્યું છે. વૃક્ષવેલીની 
ઓથે છુપાયેલી પ્રિયાના ઝાંઝરનો ઝણકાર સાંભળવા 
માટે તમે ઉત્કર્ણ રહી શકો છો. નેહના ત્રણાનુબંધનું 
રહસ્ય તમે જાણો છો. વર્ષાની માદક મોસમને રોમૅન્ટિક 
થઈને માણી શકો છો. તમે એ રીતે “મનપાંચમના મેળા'ના 
જીવ બનીને તમારી કલમને તમારી પ્રિયાના પ્રદેશમાં 
વાવી તેમાંથી ખુશબોદાર ગુલાબો ખીલવવાના મધુર 
ઉદ્યમમાં ઉત્સાહ અને આસ્થાથી એકાગ્ર થઈ શકો છો 
અને એનો તો ઉત્સવ છે આ તમારા પત્રસંપુટમાં. 

અહીંના 'નેહનગર'માં આહ ને વાહની હવા છે. 
અહીં પ્રકૃતિનો પનઘટ ને સંસ્કૃતિનો શણગટ - બેય 
હાજર છે. અહીં એક તરફ ખાલીપાનો ખોળો ને બીજી 
તરફ સાથે ગુજરેલી ગુકૂતગૂની યાદોનું ઉપવન પણ છે. 
અહીં રેશમી ઝુલ્ફો અને પરવાળાં જેવા હોઠોનું સ્પર્શસુખ 
છે તો તરસનો ભાર પણ છે. અહીં પ્રતીક્ષાનો પાવક ને 
મિલનમસ્તીનું મહાસુખ પણ છે. ટૂંકમાં પ્રેમના અનેકાનેક 
ભાવવિવર્તોની એક ભાતીગળ સૃષ્ટિ અહીં હાજર છે. 
આ સૃષ્ટિનું આલેખન કરવામાં તમારી જે ભાવુકતા ને 
મુગ્ધતા છે તે અછતી રહેતી નથી. એનોયે જો એક સ્વાદ 
હોય છે તો એની એક મર્યાદાયે હોય છે જ. 

અહીં નિરૃપિત તમારી શબ્દસૃદિમાં ભાવ-ભાષા 
વગેરેમાં દીક ઠીક મસાલો ફિલ્મી સ્તરનો ને છાપાળવી 
રીતરમસનોય જણાય છે; પણ એમાં, સદ્ભાગ્યે, તમારી 
એક કવિ તરીકેની સચ્ચાઈ ને ગંભીરતાનો ભાવદોર પણ 
છે જ. તેથી તમારા આ વાક્સરોવરમાં સત્ય, જીવન, 
સ્નેહ આદિનાં કેટલાંક મર્મીલાં વિચારમુકતકો પણ બંધાતાં 
દેખાય છે; જેમાં તમારી પરંપરાપ્રાસ આસ્તિકતા ને 
આસ્થાનો પ્રભાવ પણ જોઈ શકાય; જેમ કે, 

“પ્રેમની ૫/વક જ્યોત સદ્ય જલ રહે એનું 
નામ સુખ.' (પૂ. ૫૦). 

'સાચા "ેત્રને કોઈ જ અંતર/% અવસરો રહતી 
નથી. પુષ્પને ખીલત કોઈ જ રેડી ડું નથી. ' (પ. ૪૫૦. 


એપ્રિલ ર૦૦ર : ૩૫૭ 


“એક રુએ ને જજન? અ/ખમાં અ/સુ ચમકે એ 
સ્થિતિને ૪/જજ#નું -/% ઝે. ' (૪. ૬0). 

“પમ સ્વયંસ્કુરણ/ન તત્વ ખૂજ ૧ જન 
રહે છે.' (પૂ. ૪૯). 

“પરસ્પર પ્રેમ વિનાનું જવન એ જવન જ નથી. ' 
(૪. ૮5). 

'૪*/ 5/તતત્જને સ્થાન નજ. ' (૪. ૮૬/. 

'મેમનરી પયગ છે રકણ / કંઈક અ/પને 
પ/મવનું ન છે પ્રેમ. ' (૪. ૯૪. 

તમે 'સખી'ની ઉક્તિરૂષે 'કંઈક ગુમાવીને પામવાનું 
નામ જિન્દગી' (પૃ. ૧૧૩) હોવાનું જે નોંધ્યું છે તે 
સાચું છે. તમે જીવનસફરનો આરંભ સત્ય હોવાનું 
અને એનું અંતિમ પણ સત્ય હોવાનું કહ્યું તે પણ 
વિવાદાતીત બાબત છે. સ્નેહ પણ એ સત્યથી જ પ્રતિષિત 
અને પુષ્ટ થતો હોય છે. 

તમણું કવિત્વ તમારી અભિષ્યક્તિની ભાષાને 
કલ્પનરંગી બનાવવામાં જે ફાળો આપે છે તે પણ 
નોંધવું જેઈએ. સાદી કથનીથી તમારું મન માનતું 
નથી. તમે ભાષાના સ્વાદરસિયા છો : તમને ચટાકેદાર 
- મસાલેદાર ભાષા પ્રયોજવાનું ગમે છે; તમને ભાષાની 
ભભક અને ચમક દાખવવામાં આનંદ આવે છે; : ' 
આ વલણ ક્રમશઃ પ્રજ્ઞામૂલક વિવેકરસથી નિયંત્રિત ક 
સંયત થવું જ જોઈએ. 

તમારી રજૂઆતમાં ભાવક સુધી પહોંચવાનો 
ઉત્સાહ અને ઉમંગ મને દેખાય છે, તેથી જ તમારી 
અભિવ્યક્તિમાં શબ્દાળુતા કે ઊર્મિલતા વગેરે આવતાં 
છતાં તેની આસ્વાધતા તો રહે છે. સંભવ છે કૅ કિશોર- 
યુવાકાળમાં આવેલાં અનેક તરુણીઓ કે તરુણો તમારાં 
આ લખાણોમાંથી મનગમતાં વાક્યો, શબ્દગુચ્છો ઉપાડી 
એમની અંગત નોંધપોથીઓનાં કે પ્રેમપત્રોનાં લખાણોને 
સમૃદ્ધ કરે ! 

આ લઘુ પત્રનિબંધોમાં, એક ચોક્સ 
સ્વરૂપપદ્રતિથી છેલ્લે તમે ગુજરાતી, હિન્દી-ઉદ્દૂ અનેક 
કુવિઓનાં ગઝલ-ગીત આદિમાંનાં અવતરણો ટાંક્યાં 
છે. તેમાં કેટલાંક આકર્ષક પણ છે. તમે તો કેટલાક 
હમસફર નવકવિઓની કવિતામાંથીયે કેટલીક રમણીય 
પંક્તિઓ ઉપાડીને આપો છો. ક્યારેક તો તમે જ તમારા 


પ્રિય કાવ્યસ્વરૂપ ગઝલને લઈ હાજર થઈ જાઓ છો ! 
તમારો આ મહેફિલ જમાવવાનો મિજાજ મને ગમે છે. 
એ મિજાજ જ ઉર્દૂ જબાનની રોનક તમારી અભિવ્યક્તિમાં 
છાંટવામાં કારણભૂત થતો લાગે છે. 

તમારી આ લખાવટ મુગ્ધ ને ભાવુક વાચકોની 
સંવેદનશીલતાને સ્પર્શવા-સંકોરવા ને ખીલવવામાં તથા 
સ્નેહ અને શાયરી જેવા મામલાઓ સાથેની નિસબતમાં 
તેમને ગહન-ગંભીર થવામાં ઉપકારક-સહાયક ને 
નિમિત્તભૂત થશે એવી આશા છે. 

તમને તમારી સખીનો - તમારી 'જન' કે 'જાનમ'નો 


નિસર્ગ ળી રંગોળી 


અ લીલીછમ વનર#જ ને 
વસંત" વધામણી, 
તે ઉન્મેષ સંગ ઉન્ઝાદ ને 
કોહલ૮હુડે સહ/(%ી. 
રંગમસ મન મોહે ને 
રંગો”? રળિય/%/. 
પણ ઉપર પર્ણ સોહે ને 
૧નખરન ૪૫ર/મણી. 
નિસર્ગ અતિ લોભામણો ને 
અનેર! ભલભલા મણી, 


અરવિંદ પી. મહેતા “અરવ 


(તાજેતરની અમેરિકાની યાત્રા દરમિયાન ' | 


€0૦1૫।૧' જેવાની તક મળી અને 'નિસર્ગની રંગોળી' 
એ શીર્ષક હેઠળ કાવ્ય લખ્યું.) 


એપ્રિલ ર૦૦૨ : ૩૫૮ 





- અઢળક સ્નેહભાવ પામવામાં અને અમને તમારો 
સખાભાવ સુદઢ કરવામાં આવાં લખાણ રાહબર થાઓ 
એવી સદ્ભાવના છે. 
આ મધુરસની પ્યાલીઓ પિવડાવવાના સાકી- 
કર્મ માટે તમારો અંત.કરણપૂર્વક આભાર. * 
૧-૨-૨૦૦૨ - ચંદ્રકાન્ત શેઠનાં 
સ્નેહ-સ્મરણ 
“ સજની (લે. દિનેશ દેસાઈ, નવભારત સાહિત્ય મંદિર, 
દેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિ. રા, 
ર૦૦/-)નું પુરોવચન. 


ખેલ ! 


વેશ કેવ( મજન ભજવતા રહે, 
દેર મ/ટે નટી ખેલ કરતા રહે. 
હ/થમાં કર ને તોય એ શૌન છે / 
જે સભ/અ અહ ગજવત/ રણે. 
હોય કંઠ? અને તસ્જઅદ ૬/૧૨, 
ધમ નમે ધર/ પર વરરતા રહે. 
એ ડરે છે હવે ય/ચન/ ૨₹///તે”, 
સત્ય%/ દૂર જેઅ રખડતઃ રહે. 
અવળ કૌરજો, પડવો પણ અહે, 
યુગયૂગે અવનવદં નક ધરતા રહે. 
જે તલપત રહ આપવ; ૭1થને, 
ઝખ્જ £ેજ/ /જેચ/ર તડ"ત# રહે. 


દેવેન શાહ 


ર ા 


હ્ટ્શ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ) 
ઝક 455454: 5 35:55:2૮: 52:5* 


સાહિત્ય સાથે પ્રતિબદ્ધતાનો પ્રશ્ન એક યા બીજી 
રીતે સંકળાયેલો રહ્યો છે. જરાતી સાહિત્યમાં પછી એ 
દૂરનો સુધારક યુગ હોય કે બેકદમ નજીકનો અનુઆધુનિક 
યુગ હોય, એમાંય અનુઆધુનિક યુગમાં નારીવાદી, - 
પ્રતિસંસ્થાનવાદી, દલિત કૅ ઉપેક્ષિત વગ (3110816110) 
ના અવાજે અગણી બની રહ્યા હાંય ત્યારે સાહિત્યના 
સામાજિક દાયિત્વ અને એની સામાજિક ભૂમિકાના પ્રશ્નો 
પણ સપાટી પર આવવા લાગ્યા છે. શુદ્ન સાહિત્યની જીવન- 
નિરપેક્ષ વિભાવનાથી ખસીને સાહિત્ય જવનની સંનિકટ 
પહોંચવા મથી રહ્યું છે. ક્યારેક પ્રતિબદ્ધ આક્રોશ અને 
આક્રમકતા ભળતી પણ એમાં જેવાય છે. આ સંજેગોમાં 
સાહિત્યને મૂલવવા માટેનાં ધોરણો અંગે કુરવિચારણા કરવાનો 
પણ વારો આવે. 

અને ત્યારે, ૧૯મી સદીના પૂર્વાર્ધના રશિયન 
વિસ્સારિઓન બેલિન્સ્કી (૫/155દ1101 3011310/)-ની કેટલીક 
સાહિત્યિક સ્થાપનાઓ ખપમાં આવે એવો સંભવ છે. 
૧૯મી સદીમાં બુલંદ બનેલો વિવેચક બેલિન્સ્કીનો દબદબો 
હંમેશાં સામાજિક સભાનતા સાથેના એના સાહિત્યિક 
સભાનતાના સમન્વયને કારણે રહ્યો છે. બેલિન્સ્કીની સાથે 
અને બેલિન્સ્કી પછી પણ 'શુદ્ધ સાહિત્ય' અને 'સામાજિક 
રીતે પ્રતિબદ્વ' સાહિત્યનો ઊહાપોહ રશિયન સાહિત્યમાં 
આજે પણ શમ્યો નથી. આ ઊહાપોહ આજની અનુઆધુનિક 
પરિસ્થિતિ સંદર્ભે ફેરતપાસ માણે છે. 

એક બાજુ યુરોપમાં સેં સિમોં (5દ્ાં 13  310101)- 
નો લેખકને સમાજધર્મના પુરોહિત તરીકે આગળ ઘરતા 
સિદ્ધાન્ત સામે ગોત્યે તેઓ-ફ્રીલ (ઉદ્વપાંહા 1110001116) 
નો આક્રોશ હતો કે પુસ્તક સૂપની વાડકી નથી, નવલકથા 
પગરખાંની જેડ નશ્રી, સૉનેટ સિરિન્જ નથ્રી કે નાટક 
રેલવે પ્લેટફૉર્મ નથી. તો બીજી બાજુ પુશ્કિનનો લોકદ્રેષી 
સૂર હતો, '“'રસોઈની તપેલી તમને વધુ વહાલી છે, કારણ 
એમાં તમે તમારું અન્ન રાંધો છો.”' એની સામે બેલિન્સ્કીએ 
અવાજ કાઢેલો કે “હા, હા, હું માશે ખોરાક રાંધું છું. મારા 
પરિવારનો ખોરાક પણ રાંધું છું. મારે મારા પરિવારને અને 
મને પોતાને ટકાવવાનો છે.'' સામાજિક નિરપેક્ષતા અને 
સામાજિક સભાનતાના આ દન્દ્ર વચ્ચે બેલિન્સ્કીએ જે 


એપ્રિલ ર૦૦૨ : ૩૫૯ 


ડઝ ઝઝઝડક 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


માર્ગ કાઢેલો એ અંગે બેલિન્સ્કીના અમેરિકી અભ્યાસી 
રૂફસ મેથ્યૂસને (નઇ1ઇ૭ 1/1૧11001/5010) ઉગ્રવાદી અને 
ઉદ્દારવાદી વલણોની વ્યાખ્યા કરીને બેલિન્સ્કીને ઉદારવાદી 
વલણ વચ્ચે ગોઠવ્યો છે. મેથ્યૂસનનું કહેવું છે કે બેલિન્સ્કી 
લેખકને વિચારધારાના કાર્યવાહક તરીકે ન જેતાં લેખકના 
વૈયક્તિક મિન્નજ અને વ્યક્તિત્વના કાર્ય તરીકે જુએ છે. 

આના સમર્થનમાં જેઈ શકાશે કે બલિન્સ્કીએ લેખકની 
પ્રતિબદ્ધતાને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે સ્પષ્ટ કરી છં, કલા કે 
સાહિત્યના ક્ષત્રમાં સર્જક પ્રતિભા વગરની પ્રતિબદ્રતાનો 
કોઈ-કશો અર્થ નથી. પ્રતિબદ્ધતા માત્ર લેખકના મસ્તિપ્કમાં 
જ નહીં, પણ એશ્રી આગળ વધી લેખકના હૃદયયાં, એના 
લોહીમાં, એના ભાવવિશ્રમાં એક સહજસ્ફૂર્ત વૃત્તિ-રૂ૫ 
હોવી જેઈએ. તો જ કદ્દાચ જેમ કલા જન્મે છે તેમ 
પ્રતિબદ્ધતા જન્મી શકે, કોઈ પુસ્તકમાં વાંચેલો કે ક્યાંકથી 
સાંભળેલો વિચાર - ભલે ને સાચી રીતે સમન્તયો હોય તમ 
છતાં - જ્યાં સુધી એ લેખકની પ્રકૃતતિમાંથી પસાર થતો 
નથી, લેખકના વ્યક્તિત્વની મુદ્રા અંકે કરતો નથી, ત્યાં 
સુધી એ નિર્જવ મૂડાં છે. તમારી પાસે જો સર્જક પ્રતિભા 
નથી તો તમારા વિચારો અને હેતુઓ માત્ર સાધારણ વાઝ્મિતા 
બનીને રહી જશે. બેલિન્સ્કીને આથી જ ગ્યોથ (00૦01106)ના 
“ફાઉસ્ટ'માં તત્કાલીન યુગશેતનાનો અને સમાજચેતનાનો 
આવિષ્કાર દેખાયો હતો, પણ સાથે સાથે એનું સ્પષ્ટ 
માનવું હતું કે માત્ર સભાનપણે સામાજિક દિશા લેવામાત્રશ્રી 
લેખકની કૃતિ મહાન બની જતી નથી. બેલિન્સ્કીઅ વારંવાર 
સાહિત્ય સાથે સામાજિકતા અને નૈતિકતાના મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા 
છે, સાહિત્ય પોતા ઉપરાંતનું પણ કશુંક કાર્ય કરે એવું 
વલણ અખત્યાર કર્યું છે, પણ સાહિત્યને એણે નેતિકતા 
સાથે કે પ્રચાર સાથે ગૂંચવ્યું નથી. 

પ્રતિબદ્ધતાને આ રીતે સમજનાર બલિન્સ્કી આ જ 
કારણે પુશ્કિન જેવાનું પણ ગૌરવ કરી શક્યો છે. આજના 
દલિત, આફ્રિકી કે કોઈ પણ પ્રતિબ# સાહિત્યને સમજવાની 
દિશા બેલિન્સ્કીની સમજમાંથીં ઊઘડી આવીં શકે તેમ છં. 

ગંદર્ભ 116 50115૯ ૦9 4૯11/ 9)/ !ડઢાંવ1 
80110, /ત//2/ ૭1/૫૬ & ઉ1/7010%, 1૫૦૫ ૧60110). 


“૧ 








ચપ, 
વગા; તાજ 
ચોંટાડે? 


જાદૂ જ જોઈ લો જાણે. મજબૂત ચોંટાડે-ક્ષણ માત્રમાં અને જોઈએ માત્ર એક ટીપું. 







ફેવિકિવક-વન-ડ્રોપ ઈન્સ્ટંટ એડ્હેસિવ મોટા ભાગનાં પ્લાસ્ટિક, રબર , એકિલિક, ચિનાઈ માટીનાં વાસણ, 
સિરેમિક, ઘાતુ અને લગભગ બઘી જ વસ્તુઓ ચોંટાડે એવી શકિતશાળી ફૉમ્યુલા. 


ફેવિકિવક-વન-ડ્રૉપ ઈન્સ્ટંટ એડ્હેસિવ વાપરો અને જાતે જ અનુભવો જગતના સૌથી વધુ ઝડપથી 
ચીટકાવતા એડ્હેસિવ જાદૂ. 


* ફેવિકિવક તરત જ ચોંટાડે, લાં..... બુ ટકે. 





ફેવિકિવકથી તમારી આંગળીઓ પણ ચોંટી જાય, 
સાવચેતીપૂર્વક વાપરશો. 





કજ 
ફેવિક્વિક - વન ડ્રૉપ ઈન્સ્ટંટ એડ્હેસિવ 


0 ૨/કિથિક પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ , રીજન્ટ ચેમ્બર્સ, મુંબઈ ૪૦૦ ૦૨૧,નો રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક છે- જે કેવિર્કીલ બ્રાન્ડ અંડહેસિવ્સના ઉત્પાદક છે. 





ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સાહિત્યગૌરવ પુરસ્કાર અંગે 
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનો સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર મને તા. રર માર્ચ, ૨૦૦રને શુક્રવારના રોજ આપવામાં 


આવ્યો એ પ્રસંગે ઘણા સ્નેહ નીતરતા પત્રો મળ્યા છે. 


ગૌરવ પુરસ્કૃત પ્રસંગે ડૉ. રમણલાલ જોશીને 
શુભેચ્છા-અભિવંદના 

સુગંધો ઉરેથી સરીને વહંતી 

સુગંધા મને શી તરી ને તરંતી 

અનેકે સરે ને અનેકો બજંતી 

કલા શી ખુમારી સુગંધે લહંતી ! 


સુમન ઉપર રમણ મહઠતું 
નયન મન શબદ વિતરતું 
કલમ કસબ મનન તરતુ 
નભ ખગ ઉડન ભર સરતું 
તરલ સરલ કરણ ભરતું 
અસલ મનુષ કવિત વહતું ! 


સંપાદટી ઉદ્દેશે 

વરેણ્યા સુગંધા ! 

ભારતી શારદા પ્રેમ શી ઉપાસી ! 
ઉદ્દેશ અર્થે તમે સૌમ્ય: ગિરાનું -- 
સહી મૌન કર્મે સર્યા શબ્દ-નભે ! 


બે મિત્રોએ કાવ્યરચનાઓ મોકલી તે નીચે આપી છે. 


- રમણલાલ જોશી 


જરી, સાક્ષાત્કારીનું ગૌરવ, શબ્દ ઘરેણું. 
હિ-અહિત કોણે જોયું ? મન શબદને વરેલું. 
આદિ થઈને પ્રજવળવાનું આવ્યું કેવું ટાણું. 
ગૌઃઃ આપનું અમ અંતરમાં ગૌરવરૂપે ભાળ્યું. 
જૈમરણ થિયાં શબ્દ રમણે, રમણ હેતથી નાશ્યું, 


વરેણ્યમ્‌ શબ્દ તાજે શીશરમણ રમણ થઈ દિપ્યું. 


સૌમનસ્યા ગિરા સોહતી ધારતી : ગુર્જરી શબ્દથી ધન્ય પુષ્કળ લઈ અભિનંદનનો દ્વારે ટોળું ઉમટ્યું. 


નર્તી રહી -- 
વૈષ્ણવી શી મહેતા - ગિરા મધ્યના યુગે 
પછી વ્હેતી ખંડે કલ કલ થતી ભારત મહી : ધન્ય શી 
ગુર્જરી 
મ્હેકતી સ્વપ્ન શી 
ઉ.જે ને ચં. ચી. શી 
ચીજ નવલની 
ગૌરવ સમી 
વીજ તરલ શી 
સુગંધા વાણીનું 
તપ મહકતું સૂર્ય કિરણે 
પ્રકાશે ઉદ્દેશે રમણ રમણા તેજ વિતરે ! 
- ડૉ. હિમાંશુ ભટ્ટ 


જૈમણલાલના મુકુટ મહીં શ્રી રમણે છોગું ખોસ્ટું. 
નમજે [ર એ રાબ્દજગતને, જેણે નામ ઉજાળ્યું. 
*ૈમણલાલશ્રી અમે તો ઠીક, રબેય પર્વને ઉજવ્યું. 


- પીયૂષ અ. જાની 


ઇતતટશ (7 ણતા), ભાદા 101011) 4101 - 2002 193૫ 0971 -05%- -:-*, 


[.10ઊ॥૧૦ર્ઘ 10 [0091 ૫7111011 ]9 [08911011 1.1001€0 140 188 ૨િ. આ કજ 


૮ 











મે હ કેડ કકાર ફે જર કન ક દડ જક રિ 
|, ી ક ક ડિ | 
કિથ : ઝથી ગી એકે ગોળથી ધ પરશ મ 
ર રે સ | 
ા અ 
ી ા “૪ દ 
। । 
1 
ી ' 
| ક 
ર છ 
ર 
[1 છ 
1, 
|| | 
| ! 
ર 


ટ” દ 


પડ, 


કેડિલા : પાંચ દાયકાથી પણ વધુ કાળજીની એક આગવી પરંપરાનો અનોખો 
ઇતિહાસ - નવસર્જન થી રચાયું ઝાયડસ-કેડિલા. સ્વાસ્થ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રમા આ 

પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડડિલા. પરપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ 
સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો ત્રિવેણી સગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 

ઝાયડસ-કે[ડેલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે સતત કાર્યશીલ રહેવા પ્રતિબધ્ય છે. 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્રુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અત્તે વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા, દેશ વિદેશ ખૂણેખૂણેથી ટેકનોલોજી અને 
પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત 1િશતિયોગ દ્વારા આરોગ્ય સેવાઓના 
ક્ષેત્રે અનેરું પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ. 


શનના” 555*.₹ - 4. ક. વનતાતવનન૦- ૦. 


મનખા ઇનાઇન્ટ્જ્દજવાળનનઝકનનનઝનઝઝઝઝનન્ન્્વજયતનઝજજન્નટનનઝનન નજ 


ઝ્ન્ઝૂૂૂઝૂઝન્ઝ્ન્ઝ્ઝ્ઝ્-ન્‍્ઝ૪--રૂૂૂૂક્ઝ---ૂનઃ 





। 
] , 
 કઢ્/વાપડ ઝાયડસ 

ત્વવાવ કેડિલા 
ર4 જીવન ને સમષિત 1 
ી મ 


'ઝયડસ ટાવર', સરખેજ-ગાઘીનગરે હાઇ વે, સેટેલાઈટકોસ રોડ, અમનવાદ ૩૮૦ ૦૧૫ 
ફોન (૦૭6) ૬૮ £૮ ૧૦૦ (ર૦ લાઇન) ફેક્મ (૦૭૯) 2૮૬ ર૩ %૫/ ££ ૫0000 ઢા 2605 €0॥0 


ડઝ ટક 


પાણ મહનત?) 50% ઝી અમાન સમઝ નયન ન્ન્‍બકનજજઝજનરસઝન્‍નસસસઝનજબ્નઝવજઝબ--ઝ્્ન્્ન- ન્ઝ્ઝઇન્ન્ઝ્ન્ઝ્ઝૂકૂઝૂ્ઝ્ૂઝનન્ડઝઝ્ન્ઝન્ઝ્ડઝઝૂઇઝઝ્ઝ્ઝ્્ક્ઃ 
ઝા જજઝકબનભબ-તનનઝન-નન્ઝ્જઇન નર ન્્સઝજ્ન્ઝ્્ટજ્ક્ત-્નડઝહ્::*:નક્ડ“ડડ્ડડ“ક 5##:ક*ક- 


ર કક 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વમાષા સર્વતી 


વર્ષ બારમુ : અંક દસમો મે ૨૦૦૨ 


તંત્રી 
રમણલાલ જેશી 





12 


ઉ 


સમો 





કેન 


વર્ષ : બારમું અંડ: 





અનુક્રમ : મે ૨૦૦૨ 


ગુજરાતમાં આટલી બધી હિંસા ! રમણલાલ જોરી 


સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 
વસંતબ્રહ નનો ઉઘાડ ઉશનસ્‌ 
શલ્યે કર્ણનો તેજેભંગ કર્યો ? મૂ. અ. મેહેન્દળે 
'કાલગ્રસ્ત' અસ્વસ્થ મનો(જ)ગતનું સ્વસ્થ આલેખન ભરત મહેતા 
એક તારકિત એક્સ્ટસીમાં જલ્પ ઉશનસ્‌ 
અનુકરણ એલલે..... દુષ્યન્ત પંડયા 
અનામી સંગીતકાર શરદ વ્યાસ 
નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુત્રા 
યાદ આવ્યું મને ઈશ્વર સુથાર 'શિલ્પી' 
સદા વિજયની વિજયાબહેન મનુભાઈ પંચોળી નીલમ પરીખ 
ત્રી મોટા ઉર્ફે અમારા ચુનીભાઈ કુરંગી દેસાઈ 


પ્રતિભાવ પકાશ ન. શાહ, કે. કા. શાસ્ત્રી, રજનીકુમાર મંડયા 
ન ૨ #? 

ત્યાં નશ તારું7 મનસુખવન ગોસ્વામી 

ચાંદ સત્ય છે પ્રવાંણ દરછ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, અંજની મહેતા 
સંકલ્પ 

વિસ્તરતી સીમાઓ 
બોલ, માલમ, બોલ | 


નિયતિ 


રાજેન્દ્ર પટેલ 
ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 
દેવેન શાહ 


'અનામી' 





પ્રકાશક ; રમણલાલ જોશી, મૅનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ ન્ેશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, 


અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


સળગ અંક : ૧૪૨ 


૩૬૧ 
૩૬ર 
ડેદડે 
ડેદ્૪ 
૩૬૮ 


ર્ન 


૩૮૦ 
૩૮૧ 
૩૮૪ 
૩૮૪ 
૩૯૦ 
૩૯૦ 
૩૧ 
૩૯0 
૩્લ્હ 


પૂ્‌.પા.૩ 


પૂ.પા.ડે 


લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પતિકૃતિ, છ, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિત્રામનગરની પાછળ, ગુર્‌કુળ રોડ, 


મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : 9૪10૬0 ૪૪૮૪૬૧૮ 


મુદ્રણસ્થાન ; ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. ફોન : ર૧૬ ૪૬૦૩ 


[) .:]1) 


£1- 


(૨) 


આ માસિકમાં પસિદ્ર થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય ડે 


સૂચનાઓ 


'ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે, 

'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે. 
૪ 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ. ૧૫૦, વિદેશમાં 
(એરમેલ) રૂ।. ૪૫૦, આજવન પ્રોત્સાહક 
સભ્ય : રૂ।. ૧,૫૦૦. 

'ઉદ્દેશ'નાં ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 
ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું મોકલવું જરૂરી 
છે. અન્યથા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ. 
સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ રૂ. રપ, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 

ફોન : ૭૯૧૧૬૭૭; ૭૯૧૦૨૨૪ 
લવાજમો મનીઓડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્રાફ્ટથી મોકલવાં. 
બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ. 
'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
શકાય છે : 

વિજય મેગેઝીન વલ્ડ 

૬ર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 

ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 

ફોન : ૨૧૩૧૨૩૦, ૭૪૩૫૦૯૪ 

મૅગેઝીન વલ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 

ઇમેજ પબ્તિકેશન પ્રા. લિ. 

૧, ર, સેન્ચુરી બજર, પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આબાવાડી, 

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 

'ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના સરનામે 
મળશે. 


સ. 
ત મે ૨૦૦૨ 
દ્ધ દઝઇરઝરડ:ઝઝઝઇઝઝઝનાઝઝઝઝઝઝઝ-ઝરનઝઇનઝઝઝાઇ-રઝઝઝઝરાજ, 





ગુજરાતમાં આટલી બધી હિંસા ! 


કવિ ઉમાશંકર ન્નેશીએ કહ્યું છે : 
મળત ૪ ગઈ મોધેરી ગુજરત, 
ગુજર/ત 2૪ જોર રે............. 

પરંતુ અત્યારે તે હયાત હોય તો શું કહે 7 

ગુજરાતમાં છેલ્લા દિવસોમાં અસામાન્ય હિંસા વકરી રહી છે. હિંસાનું કારણ શું ? [હેંસા પ્રગટે છે માણસના 
મનમાંથી જ. માણસનું મન ઇન્દ્રિયો દ્વારા કાર્ય કરે છે. પાંચ કર્મેન્દ્રિયો છે : વાક, પાણિ, પાદ, ઉપસ્થ, ગુદા, અને 
પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે : કર્ણ, નેત્ર, ત્વચા, રસના, અને નાસિકા. જેટલે અંશે માણસ એના ત્રનઉપર પ્રભુત્વ સ્થાપે 
છે તેટલે અંશે આ ઇન્દ્રિયો કાંઈ કરી શકતી નથી. હિંસાનું મુખ્ય કારણ માણસના મનમાં જે ખ્યાલો, પૂર્વગ્રહો, 
માન્યતાઓ ભરાઈ ગયાં છે એને દૂર કર્યે જ છૂટકો. જોકે આ કામ શિક્ષણનું છે અને આટલાં વર્ષો પછી પણ 
શિક્ષણમાં આપણે શું સિદ્ધ કર્યું છે તે તપાસવા જેવું છે. 

મેં અગાઉ લખેલું કે બધા ધર્મમાર્ગો મનુષ્યપ્રેમનો મહિમા કરે છે. ક્યાંય અન્ય ધર્મ માટે કે અન્ય સાધનાપ્રણાલી 
માટે અનાદર નથી. અમુક માર્ગ જ ચડિયાતો એવું પણ નથી. છતાં સાંપ્રત સમયમાં ધર્મઅસહિપ્ણુતા એની 
પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલી જેવા મળે છે. ધર્મ રાજકારણનું હથિયાર બન્યો છે. આ દેશના રાજકારણીઓએ એકે વસ્તુને 
પવિત્ર રહેવા દીધી નથી. વૈયક્તિક સ્વાર્થાધતા માટે દરેકેદરેક ચીજનો કુપયોગ કર્યો છે. વાસ્તવિક રીતે તો'ધર્મ-- 
ધારક તત્ત્વ-નો પ્રભાવ રાજકારણ આદિ ક્ષેત્રો ઉપર પડવો જઈએ. એને સાટે ધર્મ રાજકારણની કઝ આવ્યો 
છે એ કેવું વરવું દશ્ય છે ! કોઈ ધર્મમાં હિંસાને સ્થાન નથી, જ્યારે આજે ધર્મને નિમિત્તે હિસાચાર થતો દેખાય 
છે. મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે ભેદભાવ અને વૈરભાવના પ્રગટાવે એવી વિચારસરણીનો ધ્વંસ કરવાનો સમય પાકી ગયો 
છે. સઘળાં ધર્મશાસ્ત્રો અને તત્ત્વજ્ઞાન-ગ્રંથો વારેવારે આ વાત ઉપર ભાર મૂકે છે. 'મહાભારત'કારે તો ન માનગુળાત 
શ્રેઝતર હિ જિજિમ્રિત - મનુષ્ય કરતાં કશું વધુ શ્રેષ્ઠ નથી - એમ કહી દીધું છે. બંગાળી કવિ ચંડીદાસ પણ 
કહે છે : 'શુન હે માનુષ ભાઈ, સબાર ઉપરે માનુષ સત્ય, તાહાર ઉપરે નાઈ'--હે મનુષ્ય બંધુ, સાંભળ. સૌની 
ઉપર મનુષ્ય સત્ય છે, એની ઉપર કશું નથી.-આપણે આ સાંભળીશું ? 

ગુજરાત માટેનો કવિનો અહોભાવ આપણે પુનઃસ્થાપિત કરવો જોઈએ. જે ગુજરાતમાં ગાંઘીજ- 
પાકયા, રવિશંકર મહારાજ થયા, નરસિંહ મહેતા થયા, એ ગુજરાતની અત્યારની દશા જઈ કંપારી છૂટે છે. 
ક્યાં ધા નાખવી ? પ્રભુ સિવાય કોઈ આરો નથી. તે આપણી લાગણીનો પ્રતિસાદ આપશે ? 

રમણલાલ જોશી 


મ. 


મે ર૦૦ર : ૩૬૧ “શ 





સાંપ્રત પ્રવાહો 


સાહિત્યસંસ્કારરસિક મહાનુભાવનું દુઃખદ 
અવસાન : 

શ્રી પ્રકુ્ષભાઈ એન. ભટ્ટ (પી. એન. ભટ્ટ તરીકે 
ઓળખાતા) સાહિત્યસંસ્કારરસિક સજ્જનનું તા, ૧૫ એપ્રિલ 
ર૦૦રના રોજ દુ:ખદ અવસાન થયું છે. તેઓ 'ઉદ્દેશ'ના 
આજીવન સભ્ય હતા, અને 'ઉદ્દેશ'નો નવો અંક બહાર પડે કે 
તરતફોનકરીએનાં લખાણોની ચર્ચાકરતા. તેઓ સ્ટેટ બેંકમાં 
હતા. રિટાયર્ડથયા બાદઅંગ્રેજના ક્લાસિઝ ચલાવતા. તેમના 
અવસાનથી ગુજરાતના વિચાર કરનારા સંસ્કારપુરુષની મોટી 
ખોટ પડી છે. પ્રભુ એમના અવસાનનું દુ:ખ સહન કરવાની 
તેમનાં પત્ની શ્રી લતાબહેનને શક્તિ અર્પે અને સદ્ગતના 
આત્માને ચિરશાંતિ અર્પેએ પ્રાર્થના. 
શ્રી ફાર્બસ ગુજરાતી સભાના ઉપક્રમે 
યોજાયેલી જાહેર ચર્ચા સભાની અપીલ 

શ્રી ફાર્બસ ગુજરાતી સભાના માનદ મંત્રી શ્રી પ્રબોધ 
પરીખ અને સહાયક મંત્રી શ્રી મંજુ ઝવેરી લખી જણાવે છે કે 

“ગુજરાતની વર્તમાન કોમી વિદ્દેષની પરિસ્થિતિ 
અત્યંત ચિંતાજનક છે, ગુજરાતના તેમજ ભારતના ભાવિ 
માટે; કેવળ એકતા-એકાત્મતાની દષ્ટિએ જ નહીં, આર્થિક- 
સામાજિક વિકાસની દષ્ટિએ પણ. આપણું રાષ્ટ્રીયત્વ 
સર્વધર્મસમભાવ પર નિર્માયું તેમજ વિકાસ પામ્યું છે. 
આપણાં અસ્તિત્વ અને અસ્મિતાનો એ આધાર છે. 

“'અમે સાહિત્યના જીવો, નાગરિકો પણ છીએ. એટલે 
અમારી પણ એ.જવાબદારી છે કે રાષ્ટ્ના પાયાને હાનિ પહોંચે 
એવું કંઈ પણ થતું હોય, રાજકારણમાં કે ધર્મકારણમાં, તો 
એને રોકવું. અમારું.એ કર્તવ્ય છે. 

''એ પશ્રાદ્ભૂમાં અમે ગુજરાતી ભાષાના સર્જકો 
ગુજરાતની જનતાને, સરકારને અને વહીવટતંત્રને હાર્દિક 
અપીલ કરીએ છીએ કે આપણા પ્રદેશના તેમજ રાષ્ટ્રના પાયાને 
આઘાત પહોંચાડનારી વર્તમાન પરિસ્થિતિનો તાબડતોબ 
અંત લાવે અનેકોમી સદ્ભાવ તેમજ સહકાર ફરીથી પ્રસ્થાપિત 


મે ૨૦૦ર ૩૬ર 





તંત્રી 


થાય તેવાંપગલાં લેવા કટિબદ્ધ થાય, જેથી સામાન્ય નાગરિક 
જીવન ફરી ધબકતું અને શાંતિભર્યું બને.'' 

અનેક લેખકોએ આ નિવેદનમાં સહી કરી છે. 
ગુજરાતી લેખકએ મંડળે સાંપ્રત પરિસ્થિતિ 
વિશે કરેલો ઠરાવ 

ગુજરાતી લેખક મંડળના મંત્રી શ્રી અમિત દવેએ સાંપ્રત 
સંજોગોમાં અભિવ્યક્તિસ્વાતંત્ય બાબતનો ઠરાવ મોકલી 
આપ્યો છે. ઠરાવમાં જણાવાયું છે કે - 

“ગુજરાતમાં તા. ર૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ના 
ગોધરાકાંડથી માંડીનેઆજ સુધીના અનેકાનેક હત્યાકાંડો અને 
કોમી તોફાનોએ આપણને સૌને ક્ષુબ્ધ બનાવી દીધા છે. 
આપણે માણસ હોવાની પણ શરમ અનુભવીએ છીએ. 

“આવી ઘટનાઓ, આ અનુભવો, સમાજમાં દેખાતાં- 
સંભળાતાં, પ્રચાર-દુષ્પ્રચાર, નફરત, વેરઝેરવિષયક વિચારો, 
માન્યતાઓ, તે અંગેના સમાચારોને પોતાની કલમ/કૅમેરાથી 
અભિવ્યક્તિ આપવાનું કામ કરી રહેલા સૌ લેખકો-પત્રકારો 
સમક્ષ ઊભા થઈ રહેલા ખતરા વિશે ગુજરાતી લેખક મંડળ 
ચિંતિત છે. 

“આપણા જે કલમજીવીઓને દમન, દબાણો, 
ધાકધમકીઓ સહન કરવાં પડ્યાં છે કે હજુ કરી રહ્યા છે, તેમને 
લેખક મંડળ આ સાથે દિલસોજી પાઠવે છે. 

[વિશેષમાં સરકાર પોલીસ કે સરકારી તંત્ર યા 
બિનસરકારી, ધાર્મિક, રાજકીય સંસ્થાઓ અથવા તો જે 
સંસ્થા માટે લેખક કામ કરે છે, તે સંસ્થાના માલિક, તંત્રી કે 
ઉપરીદ્દારા જે દબાણો, ધમકીઓ ને શારીરિક/માનસિક ત્રાસ 
દ્વારા લેખકોની અભિવ્યક્તિ રોકવાનો પ્રયત્ન થયો છે, તેને 
લેખક મંડળ વખોડી નાંખે છે. અભિવ્યક્તિસ્વાતંત્ય કોઈ પણ 
લોકતંત્રનું અભિન્ન અંગ છે. સમગ્ર લેખકસમુદાય અને 
સમાજના સંવેદનશીલ નાગરિકોને લેખક મંડળ આગ્રહભરી 
અપીલ કરે છે કે તેઓ લેખકોના અભિવ્યક્તિસ્વાતંત્યના 
અધિકારોની રખેવાળી માઠે કઠિબદ્ધ બને અને આપણા 


બટ 


ગુજરાતમાં વિશ્વયુદ્ધ સમયના જર્મનીના ઇતિહાસનું 
પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે સહિયારો સંકલ્પ કરે. 

“ગુજરાતમાંફરી શાંતિસ્થપાય અને સમાજજીવનના 
તાણાવાણા જળવાઈ રહે તે માટે ક્લાસંસ્કૃતિના સૌ સર્જકો 
અને સમર્થકો સક્ચિ યોગદાન આપે તેવી આશાવ્યક્ત કરીએ 
છીએ.'” 

આ ઠરાવમાં પણ અન્ય લેખકોએ પોતાની સહી કરી છે. 
ગુજરાત સાહિત્ય સભાનું સનતફુમારી મહેતા 
પારિતોષિક 

ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી દર ત્રણ વર્ષે અપાતું 
સનત્‌કુમારી મહેતા શ્રેષ્ઠ લેખિકા પારિતોષિક ઈ.સ. ૧૯૯૫- 


૯૬-૯છ્ના સમયગાળા માટે હિમાંશી શેલત કૃત “એ લોકો' ને 
તથા ઈ.સ. ૧૯૯૮-૯૯-૨૦૦૦ના સમયગાળા મછે પ્રીતિ 
સેનગુમા કૃત “નમણી વહે છે નદી' પુસ્તકને આપવાનું નક્કી 
કરવામાં આવ્યું છે. નિર્ણાયક તરીકે ડૉ. ઉપાબહેન ઉપાધ્યાય 
તથા અનિલાબહેન દલાલ હતાં. 
પ્રા. બકુલ રાવલ અભિવાદન સમારોહ 

પ્રા. બકુલરાવલ સન્માન સમિતિએ તા. ૧૩ ફેબ્રુઆરી 
ર૦૦રનારોજ મુંબઈ ખાતે એક સન્માન સમારંભ યોજનેશ્રી 
બકુલરાવલનુંરૂ. ર,છ૧,૦૦૦/- નોચેક અર્પણ કરી સન્માન 
કર્યું હતું, અને એમની સાહિત્યસેવાઓને બિરદાવી હતી. શ્રી 
બકુલ રાવલને અભિનંદન. 


ક. 


વસંતબ્રહ્મનો ઉઘ્ાક 


સમયટ્રલ અખું ખીલેલું, ખીલેલું / 
ટઉેદ્લ સહ ઉધ્જન ર૪ ઝંઉેલું / 

ગઈ કલ લગ જે જીંડેછું - સડેલું 
હતું તે બધું ક્લદ્લે ઊછડેલું / 


ઈંડું બ્રહ્મસેવ્યું તિરહડોમાં તૂત્યું 

તૂત્યું ૯% તરડો મહી ઝગ્મગેલું / 
અહી, પિંડ ૫ણ ૫થજીનો મ્ટેકી ઊઠ્યો, 
હદય માનું ઝુ; બહેકી ઊઠેલું / 

નથ કયાંય ક/૫૦5 જેવું કછુંયે 

દીસે શૂન્ય તે બ્રહ્મ જેજું ભરેલું / 


ન ન/ભૅ બસે, શેજયે 


ન/«/; */% 


ઈસે ૫%, «છી બધું નકળેછું / 


અહો, અ/જ ઉરે/નસ્‌ 


તણ સિસૃ*/ને 


ધૌં-સ/વિજી ગૂંકજ સ/૧ સહેલું. 


મે ૨૦૦૨ ૩૬૩ 





ઉશનસ્‌ 


“._ 


બ્્શ 


શલ્યે કર્ણનો તેજોભંગ કર્યો ? 


સર્વસાધારણ સમજ એવી છે કે કર્ણાર્જુનયુદ્ધ વખતે 
કર્ણનું સારથ્ય કરતા શલ્યે કર્ણનો તેજેભંગ કર્યો. મહાભારત 
વિશે જે કેટલીક ખોટી ધારણાઓ છે તેમાંની આ એક 
છે. આવી ન્તની ગેરસમજૂતી થાય તે માટે મહાભારતે 
જ અવસર આપ્યો છે. 

મહાભારતના ભીષ્મપર્વના ૪૧મા અધ્યાયમાં એક 
ઘણી વિચિત્ર લાગે એવી ઘટના થયાનું વર્ણન છૈ. એ 
ઘટના ઘણી વિચિત્ર છે એ કારણે અને બીજાં પણ 
કેટલાંક કારણોને લીધે એ ઘટના પ્રક્ષિમ છે એવો મારો 
મત છે. અત્યારે એ વિષયમાં જવાનું આપણને કારણ 
નથી. એ ઘટનાના અંતમાં એવું કહ્યું છે કે ભીષ્મ, દ્રોણ, 
કૃપ એ ત્રણ જણની યુદ્ધ કરવા માટે અનુમતિ મેળવ્યા 
પછી યુધિષ્ઠિર શલ્ય પાસે ગયા અને એને વંદન કરી 
એની પણ યુદ્ધ કરવા માટે યુધિષ્ઠિરે રજન માંગી. શલ્યે 
પરવાનગી આપી અને 'યુદ્ધસ્વ જયમાપ્નુહિ' 
(૬.૪૧.૭૫,૮૨ર) એવો આશીર્વાદ આપ્યો. વળી બીજી 
પણ કંઈ મદદ કરવાની શલ્યે પોતાની તૈયારી દર્શાવી. તે 
વેળા યુધિષ્િરે શલ્ય પાસે એવો વર માંગ્યો કે યુદ્ધ થાય 
ત્યારે શલ્યે કર્ણનો તેનેભંગ કરવો અને તે પ્રમાણે કરવાનું 
શલ્યે કબૂલ કર્યું (૬.૪૧.૮૧-૮૨). 

કબૂલ કર્યા પ્રમાણે શલ્યે કર્ણનો તેન્નેભંગ કરવાનું 
કામ ચોખ્ખી રીતે ક્યુ એવો આભાસ મહાભારતની ઉપલબ્ધ 
કથામાં નિર્માણ કરવામાં આવ્યો છે. શલ્ય અને કર્ણ 
યુદ્ધક્ષેત્ર તરફ જવા માટે રથમાં બેઠા પછી બન્નેમાં જે 
* સંભાષણ થયું તે વેળા શલ્યે કર્ણનો તેજેભંગ થાય, કર્ણ 
લડવાની હિંમત હારે, તે માટે તેને ઘણું બધું કહ્યાનું 
વર્ણન મહાભારતમાં છે. (૮.ર૬.ર૯, ૬૧-૬૮, ૮.ર૭.૧૭- 
ર૫, ૩૦-૫૨; ૮.ર૮.૧-૬૬; ૮.૩૦.૮૩-૮૪). શલ્યે 
કર્ણને ચોખ્ખી રીતે કહ્યું કે '“આ યુદ્ધ તારા મોત માટે જ 
છેડાયું છે, આજે તું રણાંગણ છોડીને નાસી જજે, નહીં 
ત્ો તારા પ્રાણ ગયા એમ જ સમજી લે.'' (૮.ર૬.૬૯).1 

તેથી શલ્યે કર્ણનો તેજ્ેભંગ કર્યો એવી ગેરસમજ 
નિર્માણ થવા માટે મહાભારતમાંનું ઉપર્યુક્ત વર્ણન કારણ 
બન્યું છે. 


મે ર૦૦૨ :- ૩૬૪ 





મ. અ. મેહેન્દળે 


પરંતુ એવી ગેરસમજૂતી કરી લેતા પહેલાં શલ્યે 
કર્ણનો તેજોભંગ કર્યો હોવાની કોઈ શક્યતા નથી એમ 
સ્પષ્ટપણે જણાવતા જે શ્લોકો છે, જે ઘટનાઓ છે તે 
તરફ સંપૂર્ણપણે દુર્લક્ષ થયું છે. એ શ્લોકો પરથી એમ 
જાણવા મળે છે કે શલ્યે કર્ણનો તેજોભંગ તો કર્યો નહીં 
જ, ઊલટું તેણે કર્ણને અર્જુન સાથે લડવા માટે ઉત્સાહિત 
કર્યોં, યોગ્ય વેળાએ એને ધીરજ આપી, અને યોગ્ય 
પ્રસંગે કર્ણને સાવધ પણ કર્યો. સારથ્ય કરવાનું પોતાનું 
કામ શલ્યે ચોખ્ખી રીતે કર્યું. શલ્યની સૂચનાનો કણે 
સ્વીકાર કર્યો નહીં, એમ કરવું એને માટે અશક્ય હતું એ 
સમજ લેવા માટે કઈ પરિસ્થિતિમાં શલ્ય કર્ણનો સારથિ 
થયો તે સારી રીતે સમજી લેવું અગત્યનું છે. દ્રોણવધ 
થયો પછી કર્ણ કૌરવોનો સેનાપતિ થયો. પહેલા દિવસનું 
યુદ્ધ પૂરું થયા પછી કરણે એક વાત સારી પેઠે જણી કે 
એની પાસે કૃષ્ણ જેવો કુશળ સારથિ નથી. 
પહેલા દિવસનું યુદ્ધ પૂરું થયા પછી રાતે તેણે એ 
વાત દુયોંધનને કહી. તે રાતે તે વાત તેટલી જ રહી. 
બીજે દિવસે સવારે કણે દુર્યોધનને સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહ્યું કે 
તેને શલ્ય જેવા કુશળ સારથિની જરૂરત છે. આયુધો 
અને અસ્પ્રયોગોમાં કર્ણ પોતાને અર્જુનની સરખામણીમાં 
વિશેષ ગણતો હતો. એનું વિજયધનુષ્ય પણ અર્જુનના 
ગાંડીવ કરતાં સારું હતું, એમ એ માનતો હતો. પણ બે 
વાતોમાં અર્જુન કર્ણ કરતા સરસ હતો. એક તો અર્જુન 
પાસે અક્ષય્ય ભાથાંઓ હતાં, જેથી અર્જુનને કદ પણ 
બાણોની અછત રહેતી ન હતી. આ ઊણપ કર્ણના રથ 
પાસે બાણોથી ભરેલા રથ રાખીને દૂર કરવાનું શક્ય હતું. 
બીજી વાત એ કે અર્જુનનું સારથ્ય કૃષ્ણ જેવો ચતુર 
સારથિ કરતો હતો. અર્જુનનું રહ્મણ એનો સારથિ કરતો 
૧. વધુ માટે જખ ૮.ર૪.૧૩.૫૨. બંને વચ્ચે થયેલા સંભાષણ 
વખતે કર્ણે શલ્યને જવાબ આપતાં મદ્રદેશના લોકોની ઘણી 


નિંદા કરી છે (૮.ર૪.૩1૧-૯૦; ૮,૩૦.૧-૮૨). એ તરફ ધ્યાન 
આપવાને કારણ નથી. એ બધા શ્લોકો નિઃસંદદેહ પ્રક્ષિસ છે. 


બટ 


હતો (૮.૨૨.૪૯). કૌરવોના પક્ષમાનો શલ્ય કૃષ્ણ કરતાં 
પણ વધારે કુશળ સારથિ હતો. જે શલ્ય કર્ણનું સારથ્ય 
કરવાનું માની લે તો યુદ્ધમાં કર્ણ કેવા ચમત્કાર કરે તે 
દુયોધન નઈ શકે (૮.૨૨.૫૩, ૫૮). 

અહીંયાં આપણે ઘ્યાનમાં લેવું જેઈએ કે કર્ણને 
શલ્યની આવશ્યકતા હતી તે માત્ર તેના રથના ઘોડા 
શલ્ય કુશળતાથી હાંકે તેટલા પૂરતી નહીં, પણ પૌતાનું 
રક્ષણ શલ્ય કરે - જેમ કૃપ્ણ અર્જુનનું કરતા હતા - તે 
માટે પણ. 

ડુર્યોધને શલ્યને કર્ણનો સારથિ થવા માટે વિનંતી 
કરી. વિનંતી કરતી વખતે દુર્યોધને પણ શલ્યને કહ્યું કે 
સારથિને નાતે એણે કર્ણનું રક્ષણ કરવું (૮.૨ર૩.૫-૬). 
સારથિ થવા કહ્યું તેથી શલ્ય પ્રથમ ઘણો ગસ્સે થયો. 
પરંતુ દુર્યોધને જ્યારે કહ્યું કે શલ્ય કૃષ્ણ કરતાં શ્રેષ્ઠ 
સારથિ છે ત્યારે શલ્ય શાંત થયો અને તેણે સારથિ 
થવાનું માની લીધું. 

શલ્યે સારથિ થવા માટે માન્યતા આપી ત્યારે 
એણે કઈ જતની જવાબદારી સ્વીકારી હતી એનું શલ્યને 
પૂરું ઘ્યાન હતું. એણે પોતે જ કર્ણને કહ્યું તે પ્રમાણે 
લડનારા બે યોદ્ધાઓના બલાબલની પૂરી જણ સારથિને 
હોવી જેઈએ, જે જગ્યા ઉપર યુદ્ધ થવાનું હોય ત્યાંના 
સમવિષમ ભાગ એણે ઘ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. રથી 
અને રથના ઘોડાઓને કેટલો શ્રમ થયો છે, તે કેટલા 
થાક્યા છે એ સારથિએ ઓળખવું જેઈએ. રથી માટે 
શક્ય શું છે, અઘરું શું છે એ પણ રથને પોતાના એક 
કુુમ્બ તર્ડકિ માનતા સારથિએ ન્ણવું જેઈએ (સર્વમેતન્યયા 
જ્ેયં રથસ્યાસ્ય કુટુમ્બિના. ૮.ર૮.૬-૮).* જે રથ પર 
બેસીને શલ્ય સારથિનું કામ કરનાર હતો તેને એ પોતાનું 
કુટુંબ માનતો હતો. એટલે એ રથમાં બેસીને યુદ્ધ કરનાર 
કર્ણ વિશે એની દદિ પોતાના 'કુટુમ્બ'ની એક વ્યક્તિ 
સમાન હતી એ વાત આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જેઈએ. 
પોતાના કુટુમ્બની એક વ્યક્તિનો શલ્ય તેન્નેભંગ કરે 
એમ માનવું મુશ્કેલ છે. 

સારથિ થવાનું શલ્યે માન્ય કર્યું ત્યારે તેણે એક 
શરત મૂકી હતી તે એવી કે કર્ણનું હિત થાય તે માટે 
શલ્ય કર્ણને જે કંઈ પ્રિય અથવા અપ્રિય સંભળાવે તે 
તેણે સહી લેવું જેઈએ. કર્ણના વતી દુયોંધને એ શરત 





સ્વીકારી હતી. એ રારતનો ગમે તેવો મનમાન્યો અથ 
કરી પ્રશ્નોપકારોએ શલ્યને મોઢે કર્ણની નિંદા કરતા અને 
એનુ મનોધર્ય ઉતરાવતા શ્લોકો મૂક્યા. એવા શલૌકો 
રચી, આગળ શલ્યે ચુધિછિર આગળ કબૂલ ક્યું હતું તે 
પ્રમાણે કર્ણનો તેનેભંગ કયો એવો આભાસ નિમાણ 
કરવામાં પ્રશ્નેપ કરનારાઓએ અપરંપાર યશ મેળવ્યો, 

પરંતુ પ્રહ્મોપકારોએ નિર્માણ કરેલો આભાસ એક 
સાચી વાત છે એમ માની લેતી આપણી પરંપરાએ 
આગળ જણાવેલી વિગતો તરફ જરૃરી હતું તેવું ધ્યાન 
આપ્યું નહિ. : (૧) શલ્ય કર્ણને તવો પ્રસંગ ઊભો યાય 
તો અપ્રિય બોલનાર હતો તે કણનું હિત ધ્યાનમાં રાખીને 
(હિતકામઃ. ૮.ર૫.૬), કર્ણનું ધેર્ય ઓછું કરવા માટે 
નહિ. (૨) સારથિ થતી વેળ! શલ્યે કણંને આશ્વાસન 
આપ્યું હતુ : “કર્ણ, હવે પછી તારે કૉઈ ચિતા કરવી 
નહિ. (વિજ્વરો ભવ સૂતજ. ૮.૧૫.૭૭). (૩) દ્યોધનને 
ખાતરી હતી કે શલ્ય સારથિ થયા પછી કણં અજુંનન્લે 
પરાભવ ચોક્કસ કરશે. (ત્વયાભિગૃમો રાધેયો વિજેષ્યતિ 
ધનંજયમૃ. ૨૬.૫). (૪) શલ્યે કણન એન! ભલાઈ મટ 
સારી સૂત્રના કરી હતી કે તેણે એકલાએ અજુંન સાથે 
યુદ્ધ કરવું નહીં, સ્વપક્ષના યોદ્દાઓની સહાય લઈ લડવું. 
એમ કરવાથી દુર્યોધનનું અને કર્ણનું પણ હિત થશે 
(૮.ર૪.ર૬-૨છ). (૫) યુદ્ધમાં પ્રથમ ભીમ સાથે લડવાનો 
પ્રસંગ ઊભો થાય તો પ્રથમ ભીમનો વધ કરીને પછી 
અર્જુન સાથે યુદ્ધ કરવાનો પોતાનો વિચાર કર્ણ શલ્યને 
સંભળાવ્યો. શલ્યે કણને ટેકો આપ્યો. એટલું જ નહીં, 
પણ એમ કરવાથી કર્ણની ઘણા દિવસોની ઇચ્છા પૂરી 
થશે એની ખાતરી આપી (૮.૩૪.ર૧-૨૫). 

આ બધી વિગતો શલ્યે કર્ણનો તન્તભંગ કયાંનું 
સૂચન કરતી નથી. 

શલ્યે કર્ણનો તેન્ેભંગ કયો ન હતો એમ સિદ્ર 
કરવા માટે ઉપર જણાવ્યા તેટલા જ પુરાવા છે એમ 
નથી. એના કરતાં પણ બલવત્તર પુરાવા મહાભારતમાં 
ઉપલબ્ધ છે. 

(૧) અર્જુનનો રથ કર્ણની દિશામાં આવતો જોઈ 
શલ્યે કર્ણને કહ્યું, ““આ અર્જીન તારી સામે ગાંડીવ હાયમાં 
લઈ ઊભો છે. એનો વધ આજે તું કરીશ તો તેથી 


સનક બાડ: કર કક 
ર. રામાયણમાં સારધિનાં કર્તવ્યો રાવણના સ'રથિએ ૨:૧છને 
સંભળાવ્યાં તે વખતે એ પદ્દા સારધિને રઘ એનુ કુટુંબ હપ્ય 


મજુ 


ક 
છે એમ કહે છે. (“રઘકુટૃમ્બિનૃ', રામ'યણ:. ₹.૬૩,૫૮-૨૦). 


શ્્ટ્ણ 


આપણા સૌનું કલ્યાણ થશે. કૌરવોના પક્ષમાં તારા 
સિવાય બીન્ને કોઈ ધનુર્ધર અર્જુનને રોકે એવો નથી. 
અત્યારે અર્જુન એકલો છે, પાછળથી કે બન્ને બાજુથી 
એનું રક્ષણ કરનાર કોઈ યોદ્ધા નથી. કૃષ્ણાર્જુન સાથે 
બાથ ભીડવા તું એકલો જ સમર્થ છે. જીભ ચાટનાર 
સાપને, ગર્જન કરતા વૃષભને, અથવા સંતાઈ બેઠેલા 
વાઘને જેમ કોઈ મારે તેમ તું અર્જુનને માર. ભયથી 
કૌરવોની સેના અત્યારે નાસવા લાગી છે, તેમનો ભય 
દૂર કરનાર અન્ય કોઈ આજે કૌરવપક્ષમાં નથી. ભૂતકાળમાં 
જે ધૈર્યથી તે વૈદેહ, અમ્બષ્ઠ, કામ્બોજ, નગ્નજિત્‌ 
અને ગાંધાર લોકોને જીત્યા છે તે જ ધૈર્યનો આજે 
અંગીકાર કરી કૃષ્ણાર્જુન સાથે તું યુદ્ધ કર.'' (૮.૫૭.૧૩- 
૧૬, રર-ડ૩ર). 

અર્જુનની સાથે આખરી યુદ્ધ થવાનો સમય આવ્યો 
ત્યારે કર્ણને ઉદ્દેશીને શલ્યે કહેલા ઉપરના શબ્દો, શું 
કર્ણનો તેન્નેભંગ થાય તેવા“છે ? 

(ર) દુઃશાસનનો વધ ભીમે જે રીતે કર્યો તે જેઈ 
કર્ણ પણ મનમાં થોડો કચવાયો હોય એમ લાગે છે. 
એણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કશું કહ્યું નહીં. પણ શલ્ય માણસના 
મોઢા પર પલટાતા ફેરફાર જાણનારો હતો (આકારભાવજઃ) 
તેથી કર્ણના મનમાં થતી ગડમથલ એણે જાણી અને 
કર્ણને કહ્યું : “કર્ણ, દુ:શાસનના વધનો ખેદ તું કરીશ 
નહીં. આ ઘડીએ એ યોગ્ય નથી. દુર્યોધન ભ્રાતૃવધના 
કારણે ઘણો દુઃખી થયો છે. અર્જુનને આગળ કરી પાંડવો 
તારા પર ચડો આવે છે. તેથી મોટું પૌરુૃષ ધારણ કરી 
અને ક્ષાત્રધર્મને જાળવી તારે અત્યારે અર્જુન પર હુમલો 
કરવાનો છે, યુદ્ધનો બઘો ભાર દુર્યોધને તારા માથા પર 
મૂક્યો છે. તારે તારી જવાબદારી યથાશક્તિ સંભાળવાની 
છે. યુદ્ધમાં જય થાય તો તને પ્રચંડ કીર્તિ મળશે, પરાજય 
થાય તો તને સ્વર્ગ પ્રામ થશે.'' શલ્યના આ શબ્દો 
સાંભળી કર્ણનું મન સુસ્થિર થયું અને તે યુદ્ધ માટે એ 
સજ્જ થયો, (જયે સ્યાદ્‌ વિપુલા કીર્તિધુંવ: સ્વર્ગ: પરાજયે 
હૃદિ માનુષ્યકં ભાવં ચક્રે યુદ્ધાય સુસ્થિરમ્‌. ૮.૬૨.૮-૧૬). 

યોગ્ય વખતે કર્ણને ધીરજ આપતાં શલ્યે જે ખબરદારી 
લીધી છે તે ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. કર્ણની સામે બે 
વિકલ્પો રજૂ કરતી વખતે તેણે જય કાં તો પરાજય 
એવા શબ્દો યોજ્યા છે, ““જય કાં તો મૃત્યુ'' એવા 
શબ્દો યોજ્યા નથી. અર્જુનને ઉપદેશ કરતી વખતે ગીતાની 


મે ૨૦૦૨ : ૩૬૬ 





શરૂઆતમાં કૃપ્ણે અર્જુન સામે આવા બે વિકલ્પો રજૂ 
કર્યા ત્યારે તેમણે '“મૃત્યુ કાં તો જય'' એવા વિકલ્પો 
સૂચવ્યા હતા (હતો વા પ્રાપ્સ્યસિ સ્વર્ગ જિત્વા વા 
ભોક્ષ્યસે મહીમ્‌ (૨.૩0). તે જ પ્રમાણે શલ્યે પહેલો 
ઉદ્લેખ જયનો કર્યો છે, પછીથી પરાજયનો. ત્યારે કૃષ્ણે 
પહેલો ઉલ્લેખ મૃત્યુનો કર્યો છે, પછી જયનો, ગીતા 
સંભળાવી તે વખતે યુદ્ધની શરૃઆત પણ થઈ ન હતી. 
શલ્ય-કર્ણ વચ્ચે સંવાદ થયો ત્યારે યુદ્ધના સોળ દિવસ 
થઈ ગયા હતા. યુદ્ધનો અંત પાસે આવતો હતો. એ વેળા 
શલ્યે લીધેલી ખબરદારી યોગ્ય હતી. તેણે “મૃત્યુ' શબ્દનો 
ઉપયોગ કર્યો નથી, “પરાજય' શબ્દનો કર્યો છે. શલ્યના 
શબ્દોમાં એની કર્ણ વિશેની લાગણી જેવા મળે છે, 
કર્ણનો તેજેભંગ કરવાનો ઉદ્દેશ નથી. 

(૩) કર્ણ અને અર્જુન વચ્ચે યુદ્ધની શરૂઆત થતા 
પહેલાં કર્ણ શલ્યને પૂછે છે : “યુદ્ધમાં અર્જુનના હાથે 
મારું મોત થાય ત્તો તું શું કરીશ ?'' શલ્યે તત્કાળ 
જવાબ આપ્યો : “અર્જુન તને મારવામાં કદાચ સફળ 
થયો તો હું એકલો કૃષ્ણાર્જુનને મારીશ.'' (૮.૬૩.૭૪). 
કર્ણનો તેજેભંગ કરવા માટે શલ્ય કર્ણનો સારથિ થયો 
હોત તો તે આવો જવાબ વાળે નહીં.2 

(૪) શલ્યે કર્ણનો તેજેભંગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો 
ન હતો, બલકે કર્ણનું હિત થાય તે માદે તે દક્ષ રહ્યો હતો 
એમ જણાવતી એક મહત્ત્વની ઘટના મહાભારતમાં મળી 
આવે છે. અર્જુનનો વધ કરવા માટે કરણે એક અમોઘ 
બાણ સાચવી રાખ્યું હતું. એ જ કારણસર કર્ણે સાચવી 
રાખેલી અમોઘ શક્તિ ઘટોત્કચના વધ માટે વપરાઈ ગઈ 
હતી. પરંતુ હજી એની પાસે એક બાણ હતું. કહેવાય છે 
કે એ બાણ પર તક્ષકપુત્ર અશ્વસેન અર્જુનનું વેર લેવા 
માદે બેસી રહ્યો હતો. એ વાત સાચી હોય-ન હોય, એક 
વાત ચોક્કસ કે એ બાણ ઈંદ્રે કર્ણને આપેલી શક્તિ 
જેટલું જ પ્રભાવી હતું. કર્ણે એ બાણ ધનુષ્ય પર મૂકી 
અર્જુનના કંઠનું નિશાન લીધું. ત્યારે એક કુશળ સારથિ 
હોવાથી શલ્યે તરત જ જાણી લીધું કે કર્ણનું નિશાન 
યોગ્ય હોવા છતાં અર્જુનના કંઠ તરફ આવતું કર્ણનું 
બાણ ચૂકવવા માટે કૃષ્ણ જરૂર કોઈ યુક્તિ કરશે અને 
કર્ણનું બાણ ફોકટ જશે. તેથી તેણે કર્ણને ચેતવણી 
૩, આ પ્રસંગ અને એના પછીનો કૃષ્ણાર્જીુનનો એવો જ સંવાદ 

આપત! “લોકો (૮.૬૩. ૪૫-૩૪) પ્રક્ષિષ લાગે એવા છે. 


“ 


આપી કે કણે નિશાન તાકી જે દિશામાં બાણ છોડવાનું 
નિર્ધાર્યું છે તેમ એણે કરવું નહીં. પહેલું નિશાન બદલી 
યોગ્ય વેળાએ કર્ણે બીજું નિશાન લેવું જેઈએ. (ન કર્ણ 
ગ્રીવામિષુરેષુ પ્રાપ્સ્યતે સંલક્ષ્ય સંધત્સ્વ શરં શિરોઘ્નમ્‌ 
૮.૬૬.). પણ કર્ણ અતિશય ગર્વિષ્ઠ હોવાથી તેને શલ્યની 
સૂચના ગમી નહીં. શલ્યે આપેલી સૂચનાનું પાલન કરવાને 
બદલે તેણે શલ્યને ગર્વપૂર્ણ શબ્દોમાં સંભળાવ્યું : “મારા 
જેવો ધનુર્ધર એક વાર બાણનું નિશાન નક્કી કરી શરને 
તાક્યા પછી બીજી વાર શરને તાકતો નથી. મારા 
જેવા યોદ્ધાઓ કપટનું અવલંબન કરતા નથી. (ન 
સંધત્તે દ્વિ: શરં શલ્ય કર્ણો, ન માદ્શાઃ શાક્યયુક્તા 
ભવન્તિ. ૮.૬૬.૮). 

શલ્યે કલ્પના કરી હતી તેમ કરણે જ્યારે ધનુષ્ય 
પરથી બાણ અર્જુનની દિશામાં છોડ્યું ત્યારે કૃષ્ણે ઝડપથી 
પગનો ભાર રથ પર આપી ઘોડાઓને ઘૂંટણ પર બેસાડ્યા. 
અર્જુનનું શિર તેથી નીચે ઝૂક્યું અને કર્ણના બાણથી 
અર્જુનનું શિર કપાઈ ન જતાં માત્ર એના શિર પરનો 
કિરીટ દૂર ફેંકાઈ ગયો. કર્ણે શલ્યની સૂચના માની હોત 
અને ક્ષણભર શેકાઈ જઈ કૃષ્ણ શું કરે છે તે જોઈ બાણનું 
નિશાન બીજી વાર લીધું હોત તો કર્ણનું કામ કૃતેહ થાત. 
પરંતુ એના ગર્વને કારણે એનું બીજું નિશાન પણ નિષ્ફળ 
થયું. કર્ણનો તેન્નેભંગ કરવા શલ્ય એના રથ પર બેઠો 
હોત તો કર્ણને તેનુ બાણ નિશાન ન ચૂકે માટે એક 
અમૂલ્ય સૂચના એ કરત નહીં. એ ચૂપ રહ્યો હોત. 

ઉપર જણાવેલી બધી વિગતો એમ પુરવાર કરે છે 
કે શલ્યે કર્ણનો તેજેભંગ કરવાનો જરાયે પ્રયત્ન કર્યો ન 
હતો. શલ્યે કર્ણનો તેન્નેભંગ કર્યો, કર્ણ હિંમત હારે અને 
અર્જુન તેનો સહેજે પરાજય કરી શકે એવું ચિત્ર નિર્માણ 


કરતા શ્લોકો ચોક્કસ પ્રક્ષિમ છે અને તેમનો આધાર 
યુધિષ્ઠિરે શલ્ય પાસેથી તેવી જાતનું આશ્વાસન 
યુદ્પૂર્વકાળમાં મેળવ્યું હતું એ બીન્ને એક પ્રક્નેપ તરીકે 
ઉમેરાયેલો પ્રસંગ છે. 

કર્ણને સાચવવાની શલ્યે પૂરતી કાળજી લીધી 
હતી. એક જ બાબતમાં કૃષ્ણ કરતાં એ નબળૉ નીવડ્યો. 
એમા શલ્યનો દોષ ન હતો. કણંનો રથ યુદ્ધભૂમિમાં 
પડેલા ખાડામાં સપડાય નહીં તેવું શલ્ય કરી રાક્યો 
નહીં. કર્ણના રથનું ચક્ર ભૂમિમાં સપડાયું અને કર્ણને 
મારવો અર્જીન માટે સહેલું થયું. ભૂમિમાં ચક્ટ સપડાયા 
પછી પણ કર્ણ ઘણા આવેશથી લડ્યો છે, એવો આવેશ 
કે જેથી કૃષ્ણના મનમાં અર્જુન વિશે થોડી ચિતા પેદા 
થઈ (૮.૬૬.૪૫-૫૭; ૮.૬૪.૭-૧૦). પણ કર્ણનું બધું 
પરાક્રમ નિષ્ફળ નીવડ્યું અને અંતમાં તેનો વધ થયો. 
કર્ણનો રથ ભૂમિના છિદ્રમાં સપડાયો એનો દોષ શલ્યના 
માથે મૂકી શકાય નહીં. તેનું કારણ એ છે કે શલ્યે સારથિનું 
કામ એક જ દિવસ માટે કર્યું હતું. તેથી રણભૂમિનં સવેકાણ 
કરવાની તક એને મળી ન હતી. રણભૂમિ પર ખાડા- 
ટેકરાઓ ક્યાં છે તે સારી પેઠે જણી લેવાનું કામ સારથિનું - 
છે, રથીનું નથી એ વાત શલ્ય જણે છે. ભારતીય યુદ્ધના 
પહેલા સોળ દિવસ શલ્ય સારથિ હતો, સારથી નહીં. 
સારથિ તો એ યુદ્ધના સત્તરમે દિવસે થયો હતો. ઊલદું, 
કૃપ્ણ યુદ્રના પ્રારંભથી જ સારથિ બન્યા હતા, તેથી 
તેમને રણક્ષેત્રનું જ્ઞાન પૂરતું મેળવવા માટે જોઈતી તક 
મળી હતી. યુદ્રભૂમિનું નિરીક્ષણ કરવાની બાબતમાં 
કૃષ્ણ અને શલ્યનો અનુભવ સરખો ગણાય નહી. 
તેથી કર્ણના રથનું ચક્ર ભૂમિમાં સપડાયું તે માટે 
શલ્યને દોષી ગણાય નહીં. 


ક 


થા 


સાભાર સ્વીકાર 

અમૃતપર્વ : લે. મોહનલાલ પટેલ, પ્ર.રંગદ્રાર પ્રકાશન, ૧૫, યુનિવર્સિટી પ્લાઝા, દાદાસાહેબનાં પગલાં પાસે, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. કિં.રૂ.૧૦૦/-; મોહનલાલ પટેલ અધ્યયન ગ્રંથ : સંપાદક : મણિભાઈ 
પ્રજાપતિ, પરામર્શક : ભોળાભાઈ પટેલ, રઘુવીર ચૌધરી, પ્ર.: ઉપર મુજબ, કિ. રૂ. ર૦૦/-; ઉન્તસ અને ઉલ્લાસ : 
સંપાદન : મકરન્દ દવે, પ્ર. નવભારત સાહિત્ય મંદિર, દેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧. કિ.રૃ. 
૧૦૦/-:; ઝરૂખે દીવા : લે. ઈશા-કુન્દનિકા, પ્ર.: ઉપર મુજબ, કિ.રૃ. ૮૫/-; પ્રેરક કેળવણીકારો : લે. ડૉ. 
મીનાક્ષી ઠાકર, પ્ર.: રત્તાદ્દે પકકાશન, ૫૮/૨, બીજેમાળે, જૈન દેરાસર સામે, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧. 
કુરુક્ષેત્ર (તૃતીય આવૃત્તિ) : લે. મનુભાઈ પંચોળી. 'દર્શક', પ્ર. અક્ષર ભારતી પ્રકાશન, ૫, રાજગુલાબ શૉપિંગ 
સેન્ટર, વાણિયાવાડ, ભુજ-૩૭૦૦૦૧. કિં. રૃ. ૧૧૦/-; દીપનિર્વાણ (પુનર્મુદ્રણ) : લે. પ્ર. : ઉપર મુજબ, કિંમત 
રૂ. ૧૧૫/-; સાચના કાચમાંથી ભા-૨ : લે.પ્ર. : વસંત પરીખ, સાકેત સોસાયટી, વડનગર-૩૮૪૩યય, કિંમત નથી. 
બ્ર 


મે ૨૦૦ર : ૩૬૪ 





“કાલગ્રસ્ત' : અસ્વસ્થ મનો(જ)ગતનું સ્વસ્થ આલેખન 


અનુસુરેશ જોષીયુગના લબ્ધપ્રતિષ્ઠ વાર્તાકાર શ્રી 
મોહન પરમાર સમાંતરે નવલકથાઓ આપતા રહ્યા છે. 
'ભેખડ'થી 'આસ્થાફળ' સુધીની એમની નવલકથાયાત્રાનો 
નોંધપાત્ર વિરામ 'કાલગ્રસ્ત' પણ છે. રાબેતા મુજબનું, 
ગોઠવાઈ ગયેલું, કોઠે પડી ગયેલું જીવન અને તેનો ભાર 
કદીક ખટકે અને એ છોડી દેવાની રઢ ઊપડે એ કોઈ પણ 
સંવેદનશીલ મનુષ્યનો અનુભવ છે. એ છટપટાહટની, 
અસ્વસ્થતાની ઘણી નવલકથાઓ લખાઈ છે કે જેમાં 
તાત્વિક મૂંઝારાઓમાં નાયક, નાયિકા પડી જય. હરમાન 
હેસની 'સિદ્વાર્થ' કે લાભશંકર ઠાકરની 'કોણ' આ પ્રકારની 
નવલકથા છે. 'કાલગ્રસ્ત' આ પંગતમાં બેસતી નવલકથા 
છે. આમ પણ આંતરમુખી, મનોયંત્રણારત નાયકોની 
લાંબી યાદી મોહન પરમારના કથાસાહિત્યમાં છે જ. 
ભેખડ', 'આસ્થાફળ' કે એમની નોંધપાત્ર વાર્તાઓમાંથી 
પસાર થનાર સહુને એનો પરિચય છે. 

ઘટના પ્રચંડ નથી. કથાનાયકના પિતાના કારણે 
મફતલાલ જેવા સજ્જન ખોટમાં ફસડાઈ પડ્યા. કથાનાયક 
મનોગતથી આ સહન થતું નથી. પિતાનો એકનો એક 
પુત્ર હોવાથી મનોગતને થાય છે કે આટલી બધી સંપત્તિ 
છે છતાં પપ્પા કોના માટે આ બધું કરી રહ્યા છે ? વળી 
નવાઈની વાત તો એ છે કે મતોગતને પીડા આપતી આ 
ઘટનાનો એના પિતા મનહરલાલને જરાય રૅજ નથી. 
મફતલાલની ખોટ કરતાંય પિતાના આ વર્તનના કારણે 
મનોગતના મનમાંથી મફતલાલને પિતાએ કરેલ અન્યાય 
હઢતો નથી, અમળાયા કરે છે. એમાં રહેલી પોતાની 
સંડોવણી મનોગતને કે છે. મફતલાલને કરેલા અન્યાયના 
પ્રાયશ્ચિત્તૂપે એ પોતાના દેહ ઉપર દમન શરૂ કરે છે. 
ગાડી વાપરવાનું બંધ કરી ચાલે છે ! કૌટુંબિક પ્રવૃત્તિમાંથી, 
સમાજસેવામાંથી રસ ઊઠતો જય છે. સિયારામ આશ્રમ 
જષાનું શરૂ કરે છે, હોદ્દો-નાત-જાત વીસરીને બાજુની 
“વસ્તી'માં ભજન સાંભળવા ન્ય છે. પોતાનાથી અને 
પરેવારથી વિમુખ બનતો જતો મનોગત એની પત્ની 


મે ૨૦૦૨ ૩૬૮ 


ભરત મહેતા 


સુપર્ણાને વિચારતી કરી મૂકે છે. પતિના વર્તનથી રિબાતી, 
પતિને આશ્ચસ્ત કરવા માગતી, પતિથી આશ્વાસિત 
થવા માગતી સુપર્ણાનું પાત્ર લેખકની શક્તિનો 
પરિચય આપે છ. 

મફતલાલવાળી ઘટના પછી મનોગત ઓછાબોલો 
થતો જાય છે. અભ્યાસી ભાવક જેઈ શકશે કે નવલકથામાં 
જલ્લવે જ સંવાદો છે. આંતર એકોક્તિઓની માત્રા 
ઘણી છે. મનોગતને થયા કરે છે --- 'કેમ આ બધામાં 
રમમાણ થઈ શકાતું નથી ?' તેથી કશા કારણ વિના 
અહીં તહીં ભટકવાનું એને ગમવા માંડે છે. 

“*_...ધર તરફ જતા પગને એણે બસસ્ટૉપ તરફ 
ખેંચી લીધા. એ પગ પર પગ ચઢાવી બસસ્ટૉપ પર 
બેઠો. આવતી જતી, કયારેક આ બસસ્ટૉપ પર ઊભી 
રહેતી બસોને જવામાં એ રમમાણ થયો. કશામાં દિલ 
ચોટતું નહોતું. મનમાં તો લાંબી લાંબી દાઢીઓ ગૂંચળું 
વાળીને પડી હતી. મોટા મોટા પહાડો વચ્ચે એકાંત 
જગ્યા અને ભરપૂર વનરાજી વચ્ચે નિખાલસ જીવન જીવી 
લેવાનું મન થયા કરતું હતું. આ ઘોંઘાટથી જાણે ભાગી 
જવું હતું. પણ કયાં ?'' 

રાબેતા મુજબનું જીવવું નથી અને મનોવાંછિત 
કેવી રીતે જવી શકાય તેની સૂઝ પડતી નથી, સૂઝ પડે 
તો એ હંદે નિર્મમ થઈ શકાતું નથી એવી નિરાધાર સ્થિતિનો 
અનુભવ મનોગતને થાય છે. સુપર્ણાને આઘાત આપી 
ઓફિસથી બારોબાર ફરવા જય છે. રૂઢ નિયમાવલિને 
તોડે છે. આકાશમાં ઊડતાં પંખીઓ, બાળકોના નિખાલસ 
હાવભાવ, વૃક્ષનું પવનમાં હલવું વગેરે જોવામાં એને રસ 
પડે છે. જે કૃત્ય નિખાલસ આનંદ આપે તેની નિકટ 
રહેવા મથે છે. મામા-મામી મળવા આવ્યાં છે ત્યારે 
ત્યાં આવતો નથી. સાધનામાં રત થઈ જાય તો પોતાનો 
ખંડ ન પણ ખોલે, ઓફિસ જય પણ ખરો, ન પણ 
જય ! આની અસર પરિવેશ પર પડતી જાય છે. મનહરલાલને 
થાય છે, “મનોગતને કયાંક બતાવવો પડશે.' સુપર્ણાની 


ઈદ 


બહુધા અબોલ પ્રતિક્રિયાઓ અને મધુસૂદનની મનોગતના 
વર્તન વિશેની સીધી ટીકાઓ દ્વારા મનોગતના વ્યવહારની 
પરિવેશ પર પડતી, કુટુંબ-સમાજ પર પડતી અસર 
નિરૂપવામાં લેખક સફળ રહ્યા છે. ખુદ મનોગતને કયારેક 
વળી થાય કે આ પ્રકારે શાંતિ મેળવવી એ સ્વાર્થી, 
સ્વકેન્દ્રિત પ્રવૃત્તિ નથી ? આ રીતે 'કાલગ્રસ્ત' 
મનોવિચલનની રસપ્રદ કથા છે. 

મનોગતના મનોવિચલનને સમજવામાં ઉપકારક 
એવી કેટલીક ઘટનાઓ પણ નવલકથામાં ધ્યાન ખેંચે 
છે. અચાનક મળી ગયેલ મધ્યમવર્ગીય દંપતી અલકા- 
વિનોદને પોતે કંપનીનો માલિક છે કે કાર પોતાની છે 
એવો પરિચય નથી આપતો, પણ છુપાવે છે. પોતે 
કંપનીમાં મૅનેજર છે તેમ કહે છે. બેકારીથી પીડાતી 
અલકાને નોકરી આપી આત્મસંતોષ અનુભવે છે. વિનોદની 
ગેરહાજરીમાં અલકા સાથે ફરવા ગયેલો પોતાને સ્વસ્થ 
સમજતો મનોગત વૃત્તિનાં ભરતી-ઓટ અનુભવે છે. 
એ જ રીતે મિત્ર મધુસૂદન અને તેની પત્ની સુમિત્રા સાથે 
ફરવા નીકળેલા મનોગતની સ્વસ્થ-અસ્વસ્થ થતી, 
દોલાયમાન થતી સ્થિતિ નિરૂપાઈ છે. રસ્તે રઝળતા 
ગાંડાને ઓફિસમાં લાવી, તેને હૂંફ આપી, માળી બનાવતો 
મનોગત પણ આ રીતે જોઈ શકાય. પોતાનું ખાલી વિશાળ 
મકાન કર્મચારીઓને ફાળવી દેવા બાપ સાથે રકઝક કરે 
છે. દુષ્કાળ રાહત સમિતિમાં ૫,૦૦૦/-નો ચેક આપી 
ફટાફટ ચાલી નીકળે છે. અલગારી રખડપટ્ટીનો આદતી 
બને છે. આ બધી ઘટનાઓ બતાવે છે કે તે કશુંક નવું 
ઝંખે છે, જે છે તે એને મંજૂર નથી. છતાં પોતાથી 
કોઈકને છેક જ અન્યાય થઈ જય ત્યારે સાવધ બનવાનો 
પ્રયત્ન પણ કરે છે. ચીલાચાલુ ફિલ્મ જેવાની જરાય 
ઇચ્છા ન હોવા છતાં સુપર્ણા સાથે જાય અને ઘસઘસાટ 
ઊંઘી જાય. મધ્યાંતર પછી સુપર્ણાની ઇચ્છાને માન 
આપી ફિલ્મ જુએ પણ ખરો ! ત્રણ મહિનાથી સુપર્ણા 
સાથે શરીરસંબંધ નહોતો બાંધ્યો તે એક પળે--- બંધાઈ 
જાય છે ત્યારે અનુભવે છે કે -- 

“સાચે જ, સુપર્ણા ! મને થાય છે કે સાલું માયા 
તો અજરામર છે. એ કોઈ પણ સંન્ગોમાં નહિ છૂટે !'' 
મનોમન કબૂલે છે કે ક્ષણિક સુખની પળો સાવ નકામી 
તો નથી જ. નિજનંદમાં રત રહેતો ગાંડો એને ગમે છે. 


મે ૨૦૦૨ ૩૬૯ 





આ દિવસોમાં એને ચિત્રવિચિત્ર અનુભૂતિઓ થાય છે. 
એક નમૂનો જુઓ: ' 

''...-સવારે ઊઠીને જ્યું તો જગત આખું બદલાઈ 
ગયેલું લાગતું હતું. બધી જગ્યાએ એને માત્ર મનોગતનાં 
દર્શન થતાં હતાં. પગચંપી કરતા મજૂરોની નિષ્ઠામાં, 
દાણા ચણતાં કબૂતરોની ચાંચમાં, આવેશમાં આવી 
પુરુષોને આલિંગવા મથતી સ્ત્રીઓની જંઘમાં, ખિહી 
ખિહી ખિખિયાટા કરતા હીજડાઓના તાબોટામાં, 
અનુમાનના આધારે ધાવવા મથતાં બાળકોના કુમળા 
મોમાં-બધી જગ્યાએ એણે મનોગતને અમળાતો દીઠાયો. 
એ જાણે નિરાકાર બની ગયો.'' 

મનોવિચલનની આ નવલકથામાં આ પ્રકારની 
[દ103/ કથાવસ્તુને રસપ્રદ પરિમાણમાં મૂકી આપે 
છે. આકાશર્દ્શન કરતાં મનોગતની આંખોનું આકાશગમન, 
અગાશીમાંથી પડું પડું થતી બકરીમાં કે પંખા સાથે 
અથડાઈને લોહી નીંગળતી ચક્લીમાં પોતાપણાનું આરોપણ 
કરવું, વંટોળિયા સાથે વાતો કરવી કે જળાશય સ્થિર છે 
છતાં એની સામે ઊભાં ઊભાં સંચલનો અનુભવવાં- 
આ બધી ઘટનાઓ મનોગતના વિચલિત મનોજગતનો 
સુપેરે પરિચય આપે છે. 

સુમિત્રા, સુપર્ણા, અલકા જેવી સ્ત્રીઓ સિવાય 
ખેતરવાળી કમુ પણ આ નવલકથામાં મનોગતના સંસર્ગમાં 
આવતું મહત્ત્વનું પાત્ર છે. સુપર્ણા-અલકા-સુમિત્રામાં 
સર્જક વાસ્તવિકતાની સમાંતરે ચાલ્યા છે, પણ કમુનું 
પાત્રાલેખન હવાઈ થયું છે. કમુના ખેતરમાં ઘૂસતો મનોગત 
બાળસહજ કરતૂતો કરતો રહે તે કમુ નિભાવી લે છે 
કમુમાં અ-લૌકિક અંશોનું આરોપણ સમજતું નથી. 
અસ્વસ્થ, સંતસમાગમી મનોગતની ભાષામાં રહેલો 
[82॥111050[3110દ| 1011[00/દ110611 સમન્વય, પણ કમુ 
શા કારણે મનોગતની સ્્રી-આવૃત્તિ જેવી લાગે છે ? 
નિર્વિકલ્પ અવસ્થાના પ્રતીક સમી એ મનોગતને લાગે 
છે. મનોગત એનાથી ઉત્કટપણે- આકર્ષાઈ રહે છે. 
કમુનો “વધુપડતો' મુકત વ્યવહાર હવાઈ લાગે છે. એમાંય 
કમુનો પિતા સાંકોજી જુવાનજોધ દીકરીના અનઞણ્યા 
પુરુષના સહચારને હળવી નજરે જુએ છે એમાં પણ 
સામાજિક વાસ્તવિકતાને ઠેસ પહોંચી છે. 'સોનગેરુ'માં 
(રામચંદ્ર પટેલ) કે “છિન્નપત્ર'માં સ્ત્રી-પુરુષ-સંબંધને આ 


“શ 


રીતે સમાજનિરપેક્ષ મૂલવવાનું જે વલણ છે એની અહીં 
યાદ આવે છે. કમુ સાથેના વ્યવહારોમાંય મનોગત વૃત્તિની 
ચંચળતાને દાબી શકતો નથી. 

મકૃતલાલવાળી ઘટનાથી વિચલિત થયેલો મનોગત 
આવી અસ્થિરતા અનુભવતો હોય છે, નવજીવનની 
મથામણ કરતો હોય છે, ત્યાં એક મહત્ત્વની ઘટના બને 
છે. પરિવારનાં સહુ પ્રવાસે જઈ રહ્યા છે ત્યારે મનોગત 
પ્રવાસમાં જવાનું ઢાળે છે. જુઠું બોલીને પ્રવાસમાં નહીં 
જવાનું પોતાનું વલણ એને ગમતું નથી. પરિવાર વિનાનો 
અભાવ એને કઠે છે. ઘર કરડવા આવતું અનુભવે છે. 
પહેલાં સૂનકાર ઝંખતો હતો. હવે કોલાહલ વિના ચેન 
નથી પડતું. 

''કોઈની જન જતી હતી, લોકો આનંદમાં મગ્ન 
હતા. દુનિયાદ્દારીની પરવા કર્યા વગર કેવા આનંદમાં 
મગ્ન હતા 7 ક્યાં તેઓ ભક્તિના રંગે રંગાયા છે 7 તેમને 
કયાં ભગવાનની શોધ કરી મોક્ષ મેળવવો પડે છે ? 
મનોગતને પોતાની જત સ્વાર્થી લાગી.'' 

આવી સમજણથી એને પુનઃ રાબેતા મુજબના 
જીવનમાં રસ પડે છે. પોતે મનોમન જેની નિકટતા 
ઉત્કટતાથી ઝંખી હતી તે કમુને મળવા રઘવાટ અનુભવે 
છે. કમુના ગામ પહોંચે છે, તો કમુ વેલડામાં સાસરે જઈ 
રહી હતી. 

“....તડકામાં કમુનું રૃપ ચળકતું હતું, પણ એના 
મો પર વેદનાના ઊપસી રહેલા ભાવ જોઈને મનોગતના 
પગ કાબૂમાં ન રહ્યા. (અહીં કોઈકને યોગેશ જોશીની 
'સમુડી'નાં નાયક-નાયિકાનું અંતિમ 'મિલન' યાદ આવી 
શકે.)એ વેલડાની પાછળ દોડવા માંડ્યો. કમુ ઘૂમટો 
ઊંચો કરીને હજીયે દોડતા મનોગતને જોઈ રહી હતી. 
એની આંખોમાંથી ૮પ ટપ આંસુ પડતાં જયાં. મનોગત 
બૂમ પાડવા ગયો, પણ બૂમ જાણે ગળામાં અટવાઈ ગઈ. 

“કમુએ હાથ લાંબો કરી હલાવ્યો. પછી મોં ઘૂંઘટમાં 
છુષાવી દીધું. મનોગત વેદનાથી જણી ભાંગી પડ્યો. 
વેલડાના ચીલામાં પગ રોપીને એ ઊભો રહ્યો. એની 
આંખમાંથી પહેલી વાર આંસુની ધાર થઈ. સામે જંગલ 
હતું. પાછળ ગામ હતું. ઉપર આકાશ હતું. નીચે પુથ્વી 
હતી. ને પવન જેરઝપાટે વાતો હતો. ક્ષિતિજમાં વેલડું 
અદશ્ય થયું ત્યાં સુધી એ જોઈ રહ્યો. માયાનાં બધાં 


મે ર૦૦ર ૩૪૦ 





બંધનો છૂટી ગયાં હોય તેમ એણે વેલડાના ચીલામાં પગ 
ઘસ્યો. ને પછી કશું જ બન્યું ન હોય તેમ જંગલ તરફ 
ચાલવા લાગ્યો.'' 

- મનોગત પુનઃ નિરાધાર બન્યો છે. આપણે 
જેને ઝંખીએ છીએ તેને પામી શકતા નથી એવા 
નિરાશાવાદી દર્શન સાથે કૃતિ વિરમે છે. મનુષ્યમાત્ર 
કાળગ્રસ્ત છે એ વાત કૃતિના અંત દ્વારા સ્થાપિત થાય 
છે. કેવળ અતૃપ્તિ જ આપણી નિયતિ છે. 

'કાલગ્રસ્ત' નવલકથાના દર્શનમાં પડે તેટલો રસ 
ટૃતિની ભાપાસંરચનામાં પણ પડે છે. કલ્પનપ્રચુરતાવાળું 
ગધ આધુનિક નવલકથાની પરંપરા માફક અહીં છે. વળી, 
ભાષાભાતમાં વાક્યસંરચના પણ કથાવસ્તુને વળ આપનારી 
છે. ઉદાહરણથી વાત સ્પષ્ટ કરું. 

''ગીત મીઠા મધ જેવું લાગ્યું.'' (૧) 

“ગીત જેવું લાગ્યું.” (૨) 

₹ .આ બે વાકયોની તુલના કરીએ. પહેલા વાકયમાં 
ગીતને પૂરેપુરું માણ્યું છે તેની તથા ગીત સમધુર હતું 
તેની પ્રતીતિ છે. જ્યારે બીજ વિધાનમાં જે સાંભળ્યું 
તે ગીત હોય પણ ખરું અને ન પણ હોય એવી ક્વિઘાયુક્ત 
ભાવસ્થિતિ સમાયેલી છે. મારે એમ કહેવું છે - 'કાલગ્રસ્ત' 
નવલકથાની ભાષા બીન પ્રકારની વાક્યાવલિઓથી 
ઘડાયેલી છે. મનોગતની ઠ્વિધાયુક્ત મન:સ્થિતિને ઝીલવા 
જ જાણે આ પ્રકારની વાક્યાવલિઓ પ્રચુર માત્રામાં ન 
હોય ! 'જેવું'ની જેમ 'તેવું', 'જેમ -તેમ', 'જેવી-તેવી' 
'જેટલું-તેટલું' જેવાં સાદશ્યદર્શકોથી અનિશ્ચિતતાને વાચા 
મળી છે. હુ માત્ર 'જેવું'નાં 'થોડાં' ઉદાહરણો ઠાકું છું. 

- “તકલીફ જેવું જીવનમાં કશું જ અનુભવ્યું 
નથી.'' 

- “ઝઘડા જેથું થયું હતું.'', ''અહોભાવ જેથું 
કશુંક કળાયું.'' 

- “જવને રાહત જેવું લાગ્યું.'' '*એને તમ્મર 
આવવા જેવું થયું.'' 

 - “તેમાં નાસ્તા જેવું હતું.'' 

- ““'તણખલાં જેવું નીચે પડવા લાગ્યું.'* 

- “એને સાવ નવાઈ જેવું લાગ્યું નહીં.'', '“પછી 
પાછું મનમાં અભાવ જેવું સતાવ્યા કરે.'' 


ત 


બટ્્ણ 


- “હવે તૌ ખેતરો જેવું જણાતું હતું.'', '“અહીં 
શાંતિ જેવું કશુંક લાગ્યું.'' 
- “કાંઢા જેવું વાગ્યું ખરું. 

ઘંઉ જેફ વાવેલું હતુ.'' 

“કૂવાની સ. ઝૂંપડી જેવું હતું. ઝૂંપડીમાં 
દીવા જવુ બળતું હતું.' 

“આખા શરીરે સનેપાત ત જેવું થયું.'', 
મચકોડ આવવા જેવું થયું.' 

“અસલામતી જેવું લાગતાં તે કૂદકો મારીને 
થાળા પર ગો." 


“'મનોગતને હવે હળવાશ મ લાગ્યું.'' 


'', “એકબાજુ થોડા 


“પગમાં 


ય. 


વળી, આ પ્રકારની વાક્યાવલિઓની એકવિધતા 
કઠતી નથી. 

'પ્રિયતમા' કે 'નેળિયું' જેવી દલિત નવલકથાની 
સમાંતરે 'ભેખડ', “આસ્થાફળ' કે 'કાલગ્રસ્ત' જેવી 
મનોયંત્રણાની નવલકથા આપીને શ્રી મોહન પરમારે 
સર્જકતાનો પરિચય આપ્યા કર્યો છે. તાજેતરમાં જ 
સુરેશ જોષી પછીની વાર્તાકળા વિશેનો એમનો અભ્યાસ 
પણ ગ્રંથસ્વરૂપે પ્રા થયો છે. એમની આ મથામણ 
જોતાં એમની સર્જકતા વધુ ને વધુ સંપ્રશતાસંપત્ર બનતી 
રહે તેવી શુભેચ્છા સાથે વિરમું છું. 

[જ્રપ્રગટ થનાર નવલકથા 'કાલગ્રસ્ત'ની (લે.મોહન 
પરમાર) પ્રસ્‍તાવના] 


એક તારકિત એકૂસ્ટસીમાં જલ્પ 


હજરો જનમ/ર/ ૮50૮75 તને ત/રક-*5? 

થકી છાયેલ/ હે ગગન / નિરથે અખ ભરીને, 
કર્ય છે નેય/ મે રતિરસ થકી - ખસ કરીને 
નિગૂઢ/ સંબંધે-થઈ કદીક તો અંખ્ીચઝી / 
થયું ત્યારે ત્યારે અચૂક અું કે ચોકસ કઈ 

હું ત/ર ૧//%૮ ઉઝગણખચ્ય/%/ ઉછ થઈ 
જવ/#નો છું ભેગો ભળી જ તૃણ કેરું જણ લઈ- 
થતું : મ/૮મ/ છું, પણ છું જમ તો અનક, 


થયું છે અવુંયે : કઈક થઈ ઉચ્છુંખલ જષ 
વેરું અ! તારાગ્રહની ટૃષિન! ખેતરખળે, 
ખરીથી, શંગોથ કરી મૂકું બછું ઉપરતળે, 

હું ધોઅન્તઃખુરે ઉિલસું પરુ શો પૃથ્જીપૂ૪ુજ/ 
અને કલ્ખું : £/%/૪/થિજમય સંયોગ સજે 
જ સછિ ધાવ(પથિવ(મય ચૈતન્ય નવે. 


મે 


૨૦૦૨ ૩૧ 





ઉશનસ્‌ 


/ક્છ્ન 


અનુકરણ એટલે.... 





શાળાની કે શાળાના પરીક્ષાના પ્રક્નપત્રનો પ્રશ્ન 
સમજ શીર્ષકમાંની ખાલી જગ્યા પૂરવાની ઉતાવળ કોઈએ 
ન કરવી એ વિનંતી છે. સત્તારૂઢોની હુલ્લડ બંધ કરવાની 
વિનંતીના જેવી આ વિનંતીને ન સમજવા વિનંતી છે. 

પ્લેટોએ કે, એરિસ્થૉટલે કે, હિપોક્ેટીસે કે હિપોપોટેમસે, 
કોઈકે કહ્યું છે કે કલામાત્ર અનુકરણ છે, જીવનનું અનુકરણ 
છે. પણ જીવન પોતે અનુકરણ નથી ? “સામેવાળા 
લખાકાકા આમ ચાલે'', એમ કહી અહીત્રણ વર્ષનો બાબો 
લંગડાતા ચાલત! લખાકાકાનું અનુકરણ કરે છે. પોતાની 
મમ્મીની જેમ સાડીનો છેડો ખોસવા મથતી ચારપાંચ 
વરસની બેબલી એની માતાનું અનુકરણ કરે છે. શાળામાં 
શિક્ષણનો આરંભ કરતાં બાળકો પોતાનાં શિક્ષક- 
શિક્ષિકાઓનું અનુકરણ કરે છે ને પછી અભિનેતા- 
અભિનેત્રીઓનું અનુકરણ ચાલુ થઈ જય છે. આપણા 
કવિઓ રવીન્દ્રનાથનું, બૂદ્ધદેવ બસુનું કે બોદ્લેરનું અનુકરણ 
કરે છે. ચૂંટાઈ આવેલા નેતઃાઓ (મિલકત ભેગી કરવામાં) 
ડાકુઓનું અનુકરણ કરે છે અને ચૂંટણી લડતા ડાકુઓ 
નેતાઓનું અનુકરણ કરે છે, ગલીના ગાંગુલીઓ અને 
શેરીના સલમાનખાનો કોનું અનુકરણ કરે છે તે કહેવાની 
જરૂર નથી, 

અનુકરણને ઉત્તેજન આપતું મોટામાં મોટું સાધન 
આજે ટી.વી. છે. હોળીના પરસાદની જેમ એ ઘેરઘેર 
પહોંચી ગયું છે. ટી.વી.ના કે સિનેમાના, પડદા પર પ્રગટ 
થતા રામને, મહાદેવને, શ્રીકૃપ્ણને કે ઈસુ ખ્રિસ્તને જોઈને 
આપણને સાચ। ભગવાનનાં દર્શનનો આનંદ થાય છે. 
અને એ દેવદદેવીઓના પાઠ ભજવતાં અભિનેતા અને 
અભિનેત્રીઓને દ્વેવને સ્થાને આપણે બેસાડી દઈએ છીએ. 
અભિનેતા-અભિનેત્રીઓની છબીઓ પૂન્તતી પણ થઈ 
છે. એ માધ્યમની અસર આટલી પ્રભાવક છે. તેમાં પણ 
ટી.વી.ની અસર વધારે વ્યાપક છે, 

અમારા એક ઓળખીતા સજજન એનું એક સરસ 
ઉદાહરણ છે. ટી.વી. જાહેરાતનું ટૂથબ્રશ અને ટૂથપેસ્ટ જ 


મે ર૦૦ર ૩૪૨ 


દુષ્યન્ત પંડ્યા 


એ પાપરે છે. ટી.વી.ની જાહેરાતમાં ન આવતી હોય એ 
ચા એમને વજર્ય છે. હવે લોકો મીઠા વગરના બની ગયા 
હશે તે કારણે હોય કે અન્ય કારણે, પણ, ટી.વી. ઉપર 
હવે મીઠાની જાહેરાત પણ આવવા માંડી છે એટલે, એ 
સજ્જન એ બ્રાંડ મીઠું જ વાપરતા થયા છે. આત 
ટી.વી. પરની જાહેરાત જોયા પછી તરત જ, મિલ્ખાસિંગની 
કે હુલ્લડ થયા પછી દુકાન લૂંટનારની ઝડપથી એ બજારમાં 
દોડી જય છે અને નવી ચીજ વાપર્યે જ સંતોષ માને છે. 

નૂડલ નામના કોઈ ખાધ પદ્દયર્યની જહેરાતે, ઝોડની 
જેમ, એમના મનનો કબજે લઈ લીધો. ઢી.વી.ની જાહેરાતનું 
પાત્ર-કે-પાત્રો - નૂડલ ખાધા પછી, ભગવાનનું દર્શન 
પામનાર ભકતના જેટલો, પાંત્રીસ ટકાનીયે આશા નહીં 
રાખનાર વિદ્યાર્થને સિત્તેર ટકા ગુણ મળતાં થાય તેટલો 
અને ત્રણ ખૂન અને ધાડનો આરોપી વિધાનસભામાં 
ચૂંટાય અને તરત એને મિનિસ્ટરપદું મળતાં થાય તેટલો 
આનંદ, એ નૂડલ ખાનાર સૌનાં મુખકમળો પર જેવા 
મળે અને સૌ 'યમ યમ'નો આનંદોદ્ગાર કાઢે. આ 'યમ'ને 
નચિકેતા જેને મળીને હેમખેમ પાછો આવ્યો તે યમ 
નહીં. આ ટી.વી.ની ભાષાનો હર્ષોદ્ગાર છે. નૂડલ ખાનાર 
સૌનાં મુખો પરનો આ અમૃતનો ઓડકાર જોઈને આ 
સજ્જન તરત પ્રભાવિત થઈ ગયા, અને રાતે નિરાંતે 
વાળુ કરીને બેઠા ન હોત અને સવાર હોત તો, નોકરીએ 
જવાને બદલે એ નૂડલ લેવા દોડી ગયા હોત. 

આજે ફૅશનેયબલ ગણાતાં રેસ્ટોરાઓની વિશેષતા 
ફાફડા-જલેબીની કે ઢોકળાંપાતરાંની નથી રહી, ત્યાંની 
વિશેષતા છે ચીની, હવાઈ, મેક્સિકન કે ઇટૅલિયન 
વાનગીઓ સર્વ કરવાની. બીજી સવારે, નોકરીએ જતાં 
એ સજજન આવા કોઈ મૉડર્ન રેસ્ટોરાંમાં ગયા, પણ 
ત્યાં નૂડલ વાનગી પહોંચી ન હતી. હવે ? 

પોતાના મોદીની દુકાને એ ગયા, દવાવાળાની 
દુકાને એ ગયા, પણ ત્યાંયે એમને નૂડલનું પડીકું ન 
મળ્યું. કાછિયાને, ફળ વેચનારને કે ફાફડાવાળાને કે 


બૈટ્શ 


સેવમમરા વેચવાવાળાને પૂછવાનો કશો અર્થ ન હતો. 
આખરે એમને કોઈ મૉડર્ન પ્રૉવિઝન સ્ટોરમાંથી નૂડલનું 
પડીકું મળી ગયું. પાંચ વર્ષના બાળકને કાચનો ટુકડો 
મળતાં થાય, પબ્લિસિટી ખાતામાં નોકરી કરતા અમલદારની 
બદલી રેવન્યુ ખાતામાં થતાં તેને થાય તેવો આનંદ 
એમના મુખ પર વ્યાપી ગયો, અને જંગ જીતી આવેલા 
કાણિયાની અદાથી એ ઘેર આવ્યા. 

ઘેર આવી, બારણું ઉઘાડતાવેત એમણે પોતાની 
સહધર્મચારિણીને બૂમ મારી બોલાવી, અને પેલું પડીકું 
આપતાં કહ્યું, ''આ નૂડલ બનાવ''. 

લાંબું પડીકુ જોઈ, માત્ર ગુજરાતી વાનગીઓ રાંધવે 
કુશળ એવી એ ગૃહિણી બોલી ઊઠી : ““આના પૂડલા 
કેવી રીતે કરવા ?'' 

આ સદ્ગહસ્ય આજે બિલાડીના ટોપની જેમ ફૂટી 
નીકળેલી ઇંગ્લિશ મીડિયમની સ્કૂલની નહીં, પણ ઠાકોર 
આઠમાના પ્રભાવ હેઠળની શિક્ષણપ્રથાની પેદાશ હતા 
એટલે “સિલી, ઇડિયટ'' જેવા બોલ એમને મોઢે ન 
ચડ્યા. પણ મનમાં ભાવ તો એ જ હતો. એમણે એ 
પડીકું હાથમાં લીધું, અને ઠીક ઠીક મુશ્કેલીથી, એ પડીકા 
ઉપરત્તી આંગ્લભાષી સૂચના વાંચી પોતે સમજ્યા. પછી 
પોતાની પ્રિયાને એ સમજાવવા લાગ્યા. 

“જે સાંભળ, પહેલાં તપેલામાં પાણી મૂકવાનું. 
એ ઊકળવા લાગે પછી આ નૂડલ તેમાં નાખી તરત 
તપેલું નીચે ઉતારી લેવાનું. સમજ ? '' પત્નીઓએ સમજવું 
જ પડે એ ન્યાયે એમનાં પત્નીએ કહ્યું : “'હા, સમજી''. 

પતિને ખુશ કરવાની હોશમાં પત્ની તરત રસોડામાં 
ગયાં, અને 'આંખનું કાજળ ગાલે ઘસ્યું'ની માફક, પતિએ 
આપેલી સૂચના વીસરી જઈ, એમણે ચૂલે તપેલું મૂકી, 
તરત જ, તેમાં પેલું પડીકું ખાલી કરી નાખ્યું અને પાણી 
ઊકળે તેની રાહ જવા લાગ્યા. એ પાણી આખરે ઊકળ્યું 
તો ખરું, પણ ત્યાં સુધીમાં, પેલાં નૂડલનો શીરો થઈ 
ગયો, પૂનમ ન હતી, સત્યનારાયણની કથા ન હતી તે 
છતાં. નૂડલનો રંગ ન બદલાયો પણ રૂપ જરૃર બદલાઈ 
ગયું. મરીમીઠું ભભરાવી, સૉસ છાંટી એ નવીનરૂપધારી 
નૂડલ ખાવા જતાં એમને ઊબકો આવ્યો. નૂડલ ગયાં, 
ઊબકાની અસર ગઈ, પણ એમની અનુકરણવૃત્તિ ન ગઈ. 


મે ૨૦૦૨ ૩૭૩ 





એવી જ અનુકરણવપૃત્તિ ધરાવતા એક સજ્જન 
મુંબઈને ઉત્તર છેડે આવેલા દહિસરમાં રહેતા. ઘેરથી 
દસબાર મિનિટ ચાલી, દહિસરને સ્ટેશને આવી, સવારે 
નવને સુમારે એ મુંબઈની લોકલ પકડતા એમ કહેવા 
કરતાં, લોકલ એમને પકડતી એમ કહેવું વધારે ઠીઠ થશે. 
લોકલના ડબ્બામાં પ્રવેશતાં નાકે દમ આવી જતો. એમનાં 
કપડાં ચોળાઈ જતાં, પેટમાં કંઈકની કોણીના ગોદા વાગતા 
ત્યારે માંડમાંડ એ લોકલના ડબ્બા ભેગા થઈ શકતા. 
વિરારથી ગાડી પકડી, નિરાંતથી બેસી છ જણાની મંડળી 
કોઈક ખાનામાં છકડી રમતી હોય તેમની ઇર્ષા કોઈને 
પણ આવે એ સ્વાભાવિક છે. બીન્ન ખાનામાં નારદજના 
વંશજો હોય તે રીતે કોઈ મંડળી ખંજરીમંજીરા સાથે 
ભજનો ગાતી તે સાંભળી આ ગહસ્થને પોતાની જતની 
દયા આવતી. આ ભવે શક્ય નથી તે ભક્તિ આવતા 
ભવમાં કરવાની તક, મૃત્યુ પાસે નહીં આવ્યું હોવા 
છતાં, એ ભગવાન પાસે માગતા. 

ઘેરથી દસબાર મિનિટ ચાલવાનું, જેમતેમ કરીને 
ડબ્બામાં ઘૂસવાનું, વાંદ્રે ગાડી બદલવાની, બોરીબંદર 
ઊતરી પાછું દસબાર મિનિટ ચાલવાનું : જુમ્માદાદાનો 
અખાડો ન આપી શકે એટલો વ્યાયામ રોજ થતો. કપડાં 
તદ્દન ચોળાઈ જતાં. કોઈ વાર કોઈની હાથચાલાકી કામ 
કરી જતી. આર. કે. લક્ષ્મણના કૉમન મૅનના કરતાં પણ 
એ વધારે મુફલિસ દેખાતા. 

રાતે વાળુપાણી કરીને ટી.વી. જ્ેતાં, એમાંની 
એક જાહેરાતે એમના ચિત્તનો કબજે લઈ લીધો. ટી.વી.માં 
પરફેકટ જેન્ટલમૅન થવાનો સરસ કીમિયો બતાવવામાં 
આવતો હતો તે જોઈ પાણીમાં શિગડાં જેતા સાબર 
જેવું તેમને થયું. ''અમારી મિલમાં બનેલા કાપડનો સૂટ 
પહેરો અને પર્ફેક્ટ જેન્ટલમૅન બનો'', આ જાહેરાત વાંચી 
તેનો અમલ કરવાનું મન એમને થયું. એ જાહેરાત રોજ 
આવતી, અને કોઈકોઈ પ્રોગ્રામમાં તો ત્રણ-ચાર વાર. 
ખાંધ પરના બકરીના બચ્ચાને ત્રણ ઠગોએ ત્રણ વાર 
કૂતરું કહેતાં તેનો ખાંધેથી ઘા કરી દેનાર બ્રાહ્મણની જેમ 
એમણે પણ તુરત નિશ્ચય કરી લીધો, પેલી મિલનું કાપડ 
લેવાનો અને તેનો સૂઠ સિવડાવવાનો. પૂરા આખા મહિનાના 
પોતાના પગાર જેટલી રકમ હોમી ત્યારે સૂટ થયો, અને 
એ સૂટની સાથે શોભે તેવા બૂટ પાછળ અર્ધા મહિનાનો 
પગાર ગયો. 


6 


બૂટની કિંમત એમના ખિસ્સાને કઠી હતી, તેમ 
નવા બૂટ એમને કઠયા. દહિસર ચાલવાનું, વાંદ્રે ચાલવાનું 
તે સીડીની ચડઊતર કરવાની અને પાછું બોરીબંદર 
ચાલવાનું. એમના બેય પગમાં ડંખ પડી ગયા. પરફેકટ 
જેન્ટલમૅન બનવાને બદલે એ પરફેકટ તૈમૂર લંગ બની 
ગયા. લંગડાતી ચાલે, પરસેવે રેબઝેબ શરીરે, આકળ- 
વિકળ ચહેરે, પણ નવા સૂટમાં એમને ઓફિસમાં પ્રવેશતા 
ભાળી, સુદામાને નેઈને શ્રીકૃષ્ણની પટરાણીઓને થયું 
હતું તેવું જ અચરજ ઓફિસમાંના એમના સાથીઓને 
થયું. સુદ્દામા શ્રીકૃષ્ણના મિત્ર હતા એટલે સત્યભામા 
વગેરેએ એમનું કંઈ નામ પાડ્યું નહીં, પરંતુ આ ઇંમ્પફેકટ 
ચાલવાળા પર્ફેક્ટ જેન્ઢલમૅનનું એમના સાથી કર્મચારીઓએ 
'બબૂચક' પાડી દીધું. વધારામાં, એમનાં નવાં કપડાં 
નીરખવાને નામે, એ સાથીઓ એમના દેહમાં આંગળાં 
ઘોંચવા મંડ્યા, કોઈ એમની ટાઈ તાણવા લાગ્યું, કોઈ 
પાછળથી કોટ ખેંચવા લાગ્યું. કોઈ ટપલાં મારવા લાગ્યું. 
આમ ઓફિસમાં એ પર્ફેક્ટ જેકર બની ગયા. 

સાંજે ઓફિસમાંથી છૂટતી વેળા એમણે મુક્તિનો 
દમ અનુભવ્યો. પણ બોરીબંદર પહોંચતા સુધીમાં પગમાંના 
ડંખની સંખ્યા દસગણી થઈ ગઈ. સરકસમાં તાર પર 
ચાલતા નટની અદાથી આમથી તેમ નમતાઝૂલતા ચાલતા, 
માંડમાંડ એ લોકલ ભેગા થયા. રસ્તે અનેક લોકો એમને 
જોતા હતા, પણ તે પર્ફેક્ટ જેન્ટલમૅનને નહીં, પણ નૃત્યકાર 
ઉદ્યશંકરને પણ શરમાવે તેવી એમની ચાલને. માંડમાંડ 
કોઈ ડબ્બામાં ઘૂસી શક્યા. પણ વાંદ્રા પહોંચી ઊતરે ને 
નજર કરે છે તો, એમના કોટના ખિસ્સામાં કોઈએ મોટો 
કાપ મૂકયો હતો, જણે મગરીએ બટકું ભર્યું ન હોય. 
યુદ્ધમાં માથું કપાઈ ગયા પછી લડતા વાર્તાવીરની માફક, 
કપાયેલે ખિસ્સે, ઘાયલ થયેલા લડવૈયાની જેમ લંગડાતા 
એ ઘેર પહોચ્યા, ત્યારે પત્ની રજપૂતાણી નહીં હોઈ, 
એમને મોતીડે વધાવવાને બદલે, સૂટ કરાવવા તૈયાર 
થયા હતા ત્યારથી વાંધો કાઢતી એમની પત્નીએ એમનો 
ઊઘડો લીધો. 'જેન્ટલ' બનીને એ બધું સાંભળતા રહ્યા. 
: જ્હેરાતોમાં દર્શાવાતી કેટલીક બાબતો લાભદાયી 
પણ નીવડતી હોય છે. એક ગૃહસ્થનાં પ્રૌઢ વયનાં બા 
સાંજે વાળુ ન કરતાં, પણ કૉફ્રી પીતાં. બોરીબંદરથી 
ફાઉન્ટન તરફ જતાં જમણે હાથે આવતી એક દુકાનેથી 
આપણી આંખ સામે દળાયેલી તાજી કૉફી એ લેતા અને 
માજને એ ભાવતી. અચાનક એક રાતે ટી.વી.માં કીટલીમાંથી 


મે રબ્બર ૩૭૪ 





મોઢા બધા કપમાં કૉફીનું પાણી રેડાતું એમણે જેયું, એ 
કૉટ્ટીનાં વખાણ થતાં એમણે સાંભળ્યાં અને એને પહેલે 
જ ઘૂંટે, સૌ પીનારાંઓનાં મુખારવિદો પર નવી ચમક 
આવી ગરક. બાર હાથનું ચીભડું ને તેર હાથના બીની 
માફક વીસ મિનિટના મૂળ કાર્યક્રમમાં ત્રીસ મિનિટની 
જાહેરાતો પાંચ વાર આવે એટલે, એ માજીને પણ પોતાના 
કરચલિચાળા મોઢા પર એવી ચમક લાવવાની ઇચ્છા 
થઈ હશે તેથી, કે નવો સવાદ માણવાના અભરખા જગ્યા 
હશે તેથી, એમણે પોતાના પુત્ર પાસે એ જહેરાતિયા 
કૉફ્ટીની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી. 

પણ પુત્ર હતો ચાલાક. સીધી ના પાડવાને બદલે, 
બીજી રાતે એ પણ ટી.વી.ની આરતી ઉતારવા બેઠો 
અને જેવી પેલી કૉફીની જાહેરાત આવી કે તરત તેણે 
પોતાનાં બાને એ ધ્યાનપૂર્વક જેવા કહ્યું. એ જહેરાતમાંનાં 
કૉફી પીનારાં લોકો માજીના જેવા જૂના સાડલામાં સજજ 
ન હતાં એ એક વાત હતી, પણ એથી ક્યાંય વધારે 
અગત્યની વાત એ હતી કે, પૅરિ(સ)ના એફેલ ટાવર 
પાસે, લંડનના બિગબેન પાસે કે ન્યૂયૉર્કના એમ્પાયર 
સ્ટેટ બિલ્ડિંગ પાસે એ પીનારાં સૌ ઊભાં હતાં. પુત્રે 
આસ્તે રહીને બાને કહ્યું: '“બા, આ કૉફી અહીં ની મલે. 
એ તો મલવાની''- એટલું કહી એણે પૅરિ(સ), લંડન 
અને ન્યૂયૉર્કનાં વર્ણન માંડ્યાં. બુદ્ધાં બા માની ગયાં. 

પરંતુ બધાં માણસો એ 'બા' જેવાં સમજદાર 
હોતાં નથી, કોઈ બનિયનની વારંવાર આવતી જહેરાત 
જોઈને એક અમદાવાદી સજ્જનને ખાતરી થઈ ગઈ કે એ 
બ્રાંડનું બનિયન એટલે રેલગાડીમાં મફત મુસાફરીનો 
પરવાનો. લાભ લેવો તો પૂરતો શા માટે ન લેવો એમ 
વિચારી પોતાની પત્ની અને ત્રણ પુત્રો સાથે એ કાશી 
જવા માટે સાબરમતી એડક્સ્પ્રેસમાં બેઠા. એ પોતે પેલી 
જાહેરાત જેવી ચડ્ડી અને એ જાહેરાતના બનિયનમાં સજ્જ 
હતા. એમના પનોતા ત્રણેય પુત્રોએ પણ એ જ યુનિફોર્મ 
પહેર્યો હતો. એમનું ચાલ્યું હોત્ત તો એમની પત્નીને 
પણ એમણે એ જ ગણવેશ પહેરાવ્યો હોત. જહેરાતમાંના 
બનિયનધારીનાં બાવડાંના મસલ જેવા એમના સાથળના 
પણ મસલ ન હત્તા એ મોટો તફાવત હતો. એ બનિયનને 
જોરે એમણે ટિકિટ વગર પ્રવાસ આરંભ્યો. 

ગોધરામાં એમના ડબ્બાને કોઈએ આગ તો ન 
ચાંપી, પણ રતલામ પહેલાં કોઈ સરદારજી ટિકિટચેકર 
આવ્યા. એમણે આ ગૃહસ્થ પાસે ટિકિટની માગણી કરતાં, 


બ્ટ્શ 


આ ગૃહસ્થ પેલી જાહેરાતના હીરોની જેમ ઊભા થઈ 
બાવડાના અનુપસ્થિત મસલનું પ્રદર્શન કરવા ગયા. અહીં 
સુધી તો બધું ટી.વી. જાહેરાતને સમાંતર હતું. પણ પછી 
તરત જ દશ્ય બદલાયું. આ ટિકિટચેકર ટી.વી.નો ટિકિટ- 
ચેકર ન હતો, અને પોતાની આવી નોકરીને કારણે, 
કદાચ, એ ટી.વી.ની બનિયનની જહેરાતથી અજાણ્યો 
હશે. મસલ વિનાના બાવડાના પ્રદર્શનથી એને અપમાન 
જેવું લાગ્યું હશે કે શું, એણે પેલા બનિયનધારીનું બનિયન 
પકડી એમને બેચાર વખત આમતેમ હલાવી જોરથી 
પાછળ ધકેલી દીધા. એમને સદ્ભાગ્યે એ એમની પત્નીના 
જ ખોળામાં અર્ધા બનિયને પડ્યા, નહીં તો ત્યાં કોઈ 
બીજાની પત્ની હોત તો બીજી તકરાર થાત એ જુદું. 
એમના બનિયનનો જે ટુકડો ટિકિટચેકરના હાથમાં રહી 
ગયો હતો તેનો એણે બારીમાંથી ઘા કરી દીધો હતો. એ 
પ્રામાણિક ઢિકેટચેકરે દંડ સાથે પૈસા વસૂલ કર્યાં. પરિણામે 
રતલામ જ એમનું કાશી બની ગયું અને બીજે જ દિવસે 
એ પાછા ઘરભેગા થઈ ગયા. એમના બનિયનના ટુક્ડાએ 
વગર ટિકિટે મુસાફરી કરી હતી એ સાચું. 

ટી.વી. પર જાહેરાતો ગોઠવી આપવાનો ધંધો કરતી 
કંપનીઓના સંચાલકો બરાબર સમજે છે કે બાલચિત્ત 
એકદમ સંસ્કારપટુ હોય છે. એટલે ધોવણયંત્રની નહેરાત 
હોય, ઠંડા પીણાની જ્હેરાત હોય, દાળશાકના મસાલાની 
જાહેરાત હોય કે ગમે તેની જાહેરાત હોય, દરેક જાહેરાતમાં 
બાળકો અને લાવણ્યવતી લલનાઓ હોવાનાં જ; 
ખજુરાહોનાં શિલ્પોમાં છે તેથીય આછેરાં ને ઓછેરાં 
વત્તો ધારણ કરતી એ ફૂટડી યુવતીઓ, અને ભોળાંભટાક 
અને કોરી પાટી જેવાં સોત્કંઠ બાળકો મોટા ભાગની 
જાહેરાતોમાં હોય છે અને તે પણ મોટી સંખ્યામાં. 


અમારા પડોશીનો ચારેક વર્ષનો બાબો એક સવારે 
આઠેક વાગ્યે જેરથી રડતો હતો. એના હાથમાં દાંતે 
ઘસવાનું બ્રશ હતું, મોટું ટૂથપેસ્ટથી ખરડાયેલું હતું અને 
આંસુના રેગાડાથી એ ટૂથપેસ્ટના રેગાડા નવું નવું રૂપ 
ધારણ કરતા હતા. કોઈ સેન્ટ ફલાણાના નામવાળી અંગ્રેજ 
માધ્યમની શાળામાં એને દાખલ કરાવેલો. ઘરના માધ્યમ 
અને શિક્ષણના માધ્યમની વચ્ચેના વિરોધનો એ ભોગ 
બન્યો હોઈ શાળાએ જવાને સમયે એ સામાન્ય રીતે 
રડતો જ. એનું આ રુદન કટાણાનું હતું. તપાસ કરતાં 
જાણવા મળ્યું કે ટી.વી.માં કોઈ ટૂથપેસ્ટની જાહેરાતમાં, 
દાંતે એ ઘસ્યા પછી, દાંતને હાથ ફૂટતા. એ જ ટૂથપેસ્ટ 
ને એ જાહેરાતમાંનું જ બ્રશ પોતે અર્ધા કલાકથી ઘસતો 
હતો. પેસ્ટની અર્ધી ટ્યૂબ ખલાસ થઈ ગઈ, બ્રશના ડૂચા 
થઈ ગયા, એના દાંત લગભગ હલી ઊઠ્યા, એનાં પેઢાં 
છોલાઈ ગયાં, પણ દાંતમાંથી હાથ ફૂટતા જ ન હતા ! 

એ બાળકના બાપનાં એશી ઉપરનાં દાદી એ બાળકને 
સમજવતાં હતાં : ''ગગા, ઈ ફ્રેસ્ટનો કર્ય ઘા. આ જો, 
બાવળના દાતણનો પરતાપ. ઈ ફેસ્ટવાળાના હાથ આવે 
ને, તો ઈવડા ઈનાંય ઈ બટકાં કરી નાખે.'' 

એ છોકરાના આરાધ્ય દેવતા ટી.વી.ની જાહેરાત 
હતી. એ છોકરો અને એના જેવાં બીજાં અનેક ભોળિયાંઓ 
દાંતને હાથ ફૂટે તેને માટે, લોકસભાનો સભ્ય વિદેશ 
જતા ડેલિગેશનમાં જવા ઝંખે તેમ, ઝંખતાં હોય છે, 

અને બાવળ પોતાના દાતણની જહેરાત ટી.વી. 
ઉપર કરતું નથી. 


સાભાર સ્વીકાર 
પરિચય ટ્રસ્‍ટ (મહાત્મા ગાંધી મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાષ રોડ, ચરની રોડ, મુંબઈ-૪૦૦૦૨)ની 


પુસ્તિકાઓ : દરેકની કિં. રૂ. €/- 


શેકસપિયરની નાટ્યકથાઓ-લે.મધુસૂદન પારેખ-પુસ્તિકા-૧૦૩૦; ઊર્જાના વિવિધ સોતો-લે-નગીના 
મોદી-પુસ્તિકા-૧૦૩૧; મૅક્સ મ્યૂલર - લે - વિજય પંડ્યા - પુસ્તિકા-૧૦૩ર_ 


અન્ય 
આયુ પ્રકાશન (૩૦૩, હરેકૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્સ, પ્રીતમનગર, એલિસબ્રીજ , અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬)નાં : 
શૂલ : લે. શોભન, કિંમત રૂ. ૧૦/-; ઘરગથ્થુ તાત્કાલિક સારવાર : લે. ઉપરમુજબ કિંમત રૂ. ર૫/-; વાળના 
રોગો : લે. ઉપર મુજબ, કિંમત રૂ.૩૫/-; અનુભવનું અમૃત : ૩ :- લે. ઉપર મુજબં, કિંમત રૂ. ૮૦/- ; 
અનુભવનું અમૃત્ત : ૪ :- લે. ઉપર મુજબ, કિમત રૂ. ૮૦/-; અનુભવનુ અમૃત : ૫ :- લે. ઉપર મુજબ, 
કિંમત રૂ. ૮૦/-; સચિત્ર દિવ્યૌષધિ દર્શન : ભાગ-૩ : લે. ઉપર મુજબ, કિંમત રૂ. ૧૦૦/- 


બ્રશ 





મે ર૦૦૨ ૩૪૫ 


અનામી સંગીતકાર 





ડિસેમ્બરના દિવસો હતા. અમે ખૂબ થાકેલા હતા. 
અગલે દિવસે ૧૪ કિલોમીટર ચાલીને વૈષ્ણોદેવીનાં દર્શને 
ગયા હતા. રસ્તો સારો, પણ ચઢાણ પણ ખરું જ. તે 
છતાં અમે ચાલતા જ ગયા. ઠંડી કહે મારું કામ. નિરાંતે 
આસ્તે આસ્તે ચઢાણ ચડતાં ચારેક કલાક લાગ્યા, પછી 
'જય માતાદી'-દર્શન, પછી ચા-પાણી નાસ્તો. સાંજે 
જમવાનું ને રાત્રે થાક્યાપાકયા આવી અસહ્ય ઠંડીમાં 
પણ ઊંધી ગયા. બીજે દી' સવારે રવાના. બે-અઢી 
કિલોમીટર ચઢાણ ચડવાનું હતું ને પછી ઊતરવાનું ૧૬ 
કિલોમીટર. પણ જેમ નિરાંતે આસ્તે આસ્તે ચઢાણ 
ચડ્યા, તેમ જ નિરાંતે ઊતર્યા. થાક તો લાગ્યો, પણ 
ઠંડી હોવાને કારણે મજ પણ ખૂબ જ આવી, 

સાંજે જમ્મુમાં ફરવા નીકળ્યા. જેવાલાયક સ્થળો 
જોતાં જોતાં શ્રી રઘુનાથજીના મંદિરે સાંજે આરતીના 
સમયે પહોચ્યા. આરતી પૂર્ણ થવામાં હતી. મંદિર ખાસ્સું 
મોટું. વિશાળ બાગબગીચો અને બીન્ં ઘણાં મંદિર. 
મુખ્ય મંદિરના એક ખૂણામાં મેં જોયું તો હારમોનિયમ, 
તબલાં, તાનપૂરો લઈને બે-ચાર માણસો સાંધ્ય સંગીતની 
પ્રાથમિક તૈયારી કરતા સાજ મેળવતા હતા. આવું સુંદર 
મંદિર અને સંગીત શરૂ થવાનું વાતાવરણ જોઈને હું જરા 
થંભી ગયો. મે બધાને કહ્યું કે તમે બધા આસપાસમાં 
દર્શન કરી લો, ફરી લો, જેઈ લો, એટલી વાર હું અહીં 
જરા સંગીત સાંભળી રહ્યો છું. 

બે તાનપૂરા છેડનાર, પાસે હારમોનિયમ વગાડનાર, 
બીજી તરફ તબલાંની સંગત કરનારની વચ્ચે બેઠેલો ગાયક 
૫૦-૫૫ ની ઉમરનો તો હશે જ. દૂબળુપાતળું ઊંચુ 
શરીર, ટટ્ટાર બેઠક, ચાંદી જેવા સફેદ વાળના જુલ્ફા, 
મોટી મોટી મૂછો. ગાલ ઉપર લમણાંના ઊપસેલાં હાડકાં, 
બંધ આંખોએ એણે હાથ જેડી 'સા' લગાવ્યો.... બે- 
પાંચ ક્ષણ તો હું સ્તબ્ધ થઈ ગયો.. આવો 'સા' શુદ્ધ 
કલ્યાણના આલાપમાં વિસ્તરતો ગયો, આવો 'સા', 
આ 'સા', જાણે કે મારા રોમેરોમમાં એનો રવાનુકાર 


મે ર૦૦ર ; ૩૪૬ 





શરદ વ્યાસ 


વ્યાપી ગયો. ગાયક કલાકારનો અવાજ રિયાઝી અને 
માંજેલો હતો, એ એના 'સા'થી જ હું પામી ગયો. 
સ્વરની શુદ્ધતા અને સ્વરનો ઠહેરાવ અદ્ભુત હતો. આસ્તે 
આસ્તે રાગ શુદ્ધ કલ્યાણના આલાપનો વિસ્તાર 
વાતાવરણમાં પથરાતો છવાતો ગયો. આટલા સમય 
સુધી હું ત્યાં ઊભો જ હતો. પછી આસપાસ નજર કરી 
જોઈને હું ત્યાં જ એક બાજુ બેસી ગયો. 

મે' ઘણાં સારાં ગાયક કલાકારોને ખૂબ નજીકથી 
સાભળ્યાં છે. એટલુ જ નહીં, પણ કેટલાક કલાકારોના 
નિકટના પરિચયમાં પણ આવ્યો છું. સ્વ. ઉસ્તાદ અમીરખાં 
સાહેબ, પંડિત ભીમસેન જેશી, શ્રીમંતી માલવિકા કાનન, 
પંડિત જ્ગદીરાપ્રસાદ, સ્વ. યશવંત પુરોહિત. આ ગાયકોના 
શુદ્ધ કલ્યાણ મેં સાંભળ્યા છે, એ બધા જ જણે કે 
અંતરમાંથી પસાર થયા. આલાપમાં સ્વરવિસ્તાર, સરગમ, 
તાનપલટા, ગમક, હરકતોની કરામત સાંભળતાં તનમન 
શુદ્ધ કલ્યાણથી છલોછલ ભરાઈ ગયું. કહું કે ઊભરાઈ 
આવ્યું. ને આંખો વરસી રહી. 

જે સહજ સરળતાથી આલાપમાં એ મંદ્ર ખરજમાં 
ઊતરી ગયા એ સાંભળતા હું તો ભાવવિભોર થઈ ગયો. 
ને કોઈ અદ્‌ભુત અનુભૂતિ થઈ. પંડિત ઓમકારનાથ 
ઠાકુરે એક વખત પોતાના પ્રવચનમાં સરગમના આરોહ- 
અવરોહ ગાઈ બતાષતાં એમાં એમણે જે 'સા' કરેલો, તે 
એવો તો અદ્ભુત હતો કે મારા અંતરમાં જીવનભર યાદ 
રહી જ ગયો. 

એક વખત મુંબઈમાં ભારતીય વિદ્યા ભવનમાં 
અપે શ્રી અબ્ડુલહલીમ જાફરખાન સાહેબ, સ્વ. ડો. સુરેશ 
જોષી અને આ લખનાર એમ. એસ. શુભલક્ષ્મીનો પ્રોગ્રામ 
સાંભળવા ગયા હતા. શુભલક્ષ્મીએ “સા' જે રીતે લગાવ્યો, 
ને શ્રોતાગણ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. એમનો રક્તિમંડિત અવાજ 
વાતાવરણમાં અદ્ભુત રીતે છવાઈ ગયાનું યાદ છે. 

એક નહીં, અનેક સંગીતકારોને સાંભળ્યાં, એમાં 
જેના જેના શુદ્ધ કલ્યાણ સાંભળેલા તે મનમાં યાદ આવ્યા. 


હટ્શ 


તેમાં યાદગાર શુદ્ર કલ્યાણ સ્વ. ઉસ્તાદ અમીરખાં સાહેબનો 
સાંભળેલો એ મનમાં છપાઈ ગયો. ન્ણે રેકૉર્ડ થઈ ગયો 
હોય એવી છાપ મનમાં તાજી અને તાદરા છે. એ શુદ્ધ 
કલ્યાણની શ્રુતિઓ અને સ્મૃતિઓ મનમાં, કર્ણમૂળમાં 
અંકાઈ ગઈ છે. કિરાના ઘરાનાના ગાયક સ્વ. યશવંત 
પુરોહિતનો શુદ્ધ કલ્યાણ તો એમને ત્યાં એમની રૂમમાં 
એમને રિયાઝ કરતાં સાંભળેલો. હીરાબાઈ બડોદેકર અને 
સરસ્વતી રાણેની જુગલબંધીમાં પણ શુદ્ધ કલ્યાણ સાંભળેલો. 
આ બધા જ શુદ્ધ કલ્યાણ મનમાં ઝંકૃત થઈ ઊઠ્યા. 

હા, તો હું જમ્મુના રઘુનાથ મંદિરમાં સાંભળેલા 
શુદ્ધ કલ્યાણની વાત કરતો હતો. એ સાંભળતાં મન 
ક્યાંયનું ક્યાં અતીતમાં પહોંચી ગયું ને સ્મૃતિઓમાં 
શ્રુતિઓ સળવળી ઊઠી શુદ્ધ કલ્યાણની. 

બસ, આ જ એક અસર છે સંગીતની. એને તમે 
સંગીતનો જદુ-સંગીતની અસર-સંગીતનો ચમત્કાર જે 
કાંઈ પણ કહેવું હોય તે કહી શકો છો. હું તો એમ જ 
કહું કે અધ્યાત્મવાર્દી સાધકોને ધ્યાનમાં બેસવામાં ધ્યાનમાં, 
ઊતરી જવામાં સૌથી સહજ અને સરળ રસ્તો સંગીત જ 
છે કે જેમાં એક ક્ષણમાં કે ક્યારેક અર્ધક્ષણિકામાં તમે 
સંગીતમાં લીન થઈ જ જાવ. બસ આ જ ધ્યાન અગર 
તો ધ્યાનનું પ્રથમ સોપાન. ક્યારેક તો એ અસરમાંથી 
સરળ રીતે કે સહજ રીતે બહાર આવી શકાતું નથી. સાંભળેલો 
રાગ મનમાં એવો તો ઘર કરી જાય કે આખો દિવસ અને 
રાત એનાં આવર્તનો સતત મનમાં ગુંજ્યા કરે છે. 

આમ કેટલો સમય થયો તેનું ભાન ન રહ્યું. સંગીતની 
જાદુઈ અસરમાં સમયની પાબંદી વળી શી 7? ત્યાં અમારી 
સફરના સાથીઓ દર્શન કરી મંદિરમાં ફરીને આવી ગયા. 
પણ મારુ ધ્યાન તો સાંભળવામાં જ ને શુદ્ર કલ્યાણની 
સંપૂર્ણ અસર નીચે સંપૂર્ણ એકાગ્રતામાં. પણ સહયાત્રીઓ 
હરફર કરતાં માણું તેઓ તરફ ધ્યાન ખેચવામાં સફળ 
થયા. ને મારુ મન કચવાયું કે આવું સુંદર સંગીત અધૂરુ 


મૂકીને ઊઠવું એ કેમ થઈ શકે ? 

- એ તો સંગીતનું, સંગીતકાર ગાયકનું અપમાન 
જ કહેવાય. અને મારા મનનું-? મારા મનનું શું ? મારા 
સાંભળવાનું શું ? મારા સંગીત-ધ્યાનનું, મારી એકાગ્રતાનું, 
સંગીતની મારી મહામૂલ્ય અનુભૂતિનું શું ? 

એણે વિલંબિત ખ્યાલ પૂરો કરતાં હાથ જોડતાં 
આખો ખોલી અને મેં ઊઠવાનું કરતાં ગાયકને પ્રણામ 
કર્યા. તો એણે હસતાં, આંખૉ મીંચતાં બંને કાનની બૂટે 
હાથનો સ્પર્શ કરી મારા વંદન સ્વીકાયાં. મન આર્દ્ર થઈને 
મારી આંખો ભીની થઈ ને શરીરમાં સેમરોમ શુદ્ધ કલ્યાણનો 
ગુંજારવ ગુંજતો જ રહ્યો...ગુંજતો જ રહ્યો.... 

આપણા સમગ્ર દેશમાં આવા અનામી કલાકાર 
કેટલા ? હા, અનામી જ. હું તો એનું નામ પણ ન્તણતો 
નથી. પુછું તો કોને પછું ? અને નામ જાણ્યા પછી 
શું ? કોઈકે કહ્યું છે ને કે નામમાં શું ? અને એ તો 
જગતનિયંતા સમક્ષ સમર્પિત ભાવે જ પોતાનું સંગીત 
પીરસી રહ્યો હતો. એ સમયે એ પોતાનું નામ પણ ભૂલી 
ગયો હશે. એને નામની શી પડી હોય 7 કાંઈ પણ ન્ને 
નાત હોય તો એ શુદ્ધ કલ્યાણ. સ્વરો, શ્રુતિઓ, ધ્વનિ 
અને નાદ. મને તો માત્ર એના સંગીતથી જ કંઈ કેટલીયે 
ચાદો તાજી થઈ, કેટલા, કોના શુદ્ન કલ્યાણના સ્વરો 
મનમાં તરી રહ્યા, નજરે દેખાયા ને કાનમાં સતત ગુંજતા 
જ રહ્યા. બસ આનું જ નામ સંગીત, સ્વર, શ્રૃતિ, નાદ..... 
નજરમાં, કાનમાં, મતમાં, તનમાં એક અદ્દભુત નાદ ગુંજ 
ઊક્યો. “નાદ', અનાહત નાદ. 

આવા અનેક કલાકાર (સંગીતકાર, ચિત્રકાર, 
શિલ્પકાર) આપણા દેશના ખૂણેખાંચે પોતાની કળાને 
સમર્પિત ભાવે સાધી રહ્યા હશે, જેમને નામની ક્યાંય 
જરૂર જ નથી. અનામી કલાકાર. ર 

મારા મનમાં જે ગુંજ રહ્યો છે તે નાદ.. કે..... 
અનાહત નાદ.... ! ] 


સાભાર સ્વીકાર 


સંબંધનો તહેવાર : લે. ફાધર વર્ગીસ પૌલ, પ્ર. આર. આર. શેઠની કંપની, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- 
૩૮૦૦૦૧. કિં. રૂ. ૫૦/-; સત્યનું સન્માન : લે. પ્ર.: ઉપર મુજબ, કિં. રૂ.૫૦/-; પ્રેમને રસ્તે : લે.પ્ર.: ઉપર 


મુજબ, કિ. રૂ. ૫૦/-. 


મે ર૦૦ર ૩૪૪ 





લ્ટ્થ 


નિત નવા વંટોળ 





નાટ્યરસનાં ચટકાં 


મનોરંજનન ક્ષેત્રે ફિલ્મ માટેના વાર્ષિક ઇંનામ- 
સમારંભથી આપણે બધાં વાકેફ હોઈએ છીએ. ખાસ 
કરીને, ભારતમાં “ફિલ્મફેર એવૉર્ડ', અને અમેરિકામાં 
'આંસ્કર એવોૉર્ડ'. દુનિયામાં અન્યત્ર ઓછા જણીતા 
એવૉર્ડ હશે જ, અને ખૂબ જાણીતા ફિલ્મ-મહોત્સવો 
તો છે જ. અમેરિકામાં તો અન્ય પ્રકારો-જેવા કે સંગીતની 
વિવિધ શૈલીઓ, તેમજ નાટકો અને ગીત-નાટિકાઓ 
વગેરે-માટે પણ એવોર્ડ હોય છે, ને એ સમારંભો 
પણ જાહેર માધ્યમોમાં યથોચિત ધ્યાન તથા અગત્ય 
પામતા હોય છે. 

રંગમંચીય અનુષ્ઠાનોના બે વિભાગ-નાટક અને 
ગીતનાટિકા. એમાં સંવાદનપ્રધાન એ નાટકો માટેનાં 
ઇંનામને 'ટોની' (1106 1011/5) કહે છે. 'બ્રૉડવે' તરીકે 
ઓળખાતા ન્યૂયોર્કના સામૂહિક રંગમંચો પર રજૂ થતાં 
નાટકો મદે, તથા એમાં સંકળાયેલાં કળાકારો, લેખકો, 
ઠિગ્દર્શકો વગેરે દરેકને માટે આ 'ઢોની' એવૉર્ડ સૌથી વધ્‌ 
પ્રતિષ્ઠાપૂ્ણ ગણાય છે. આ એવોર્ડ અઠ્ઠાવીસ વર્ષથી 
અપાતો આવ્યો છે, એના નામની પાછળ કોઈ વ્યક્તિનું 
નામ નથી, પરંતુ અમેરિકામાંની આગવી છાંટવાળી અંગ્રેજી 
ભાષામાં “ટોની' શબ્દનો સંદર્ભ 'સ્પેશિયલ' અને 
'સ્ટાઇલિરા' સાથે છે. એ અર્થમાં 'ટોની' એવૉર્ડમાં નામ 
પ્રમાણે ગુણ છે, એમ કહી શકાય. 

દર વર્ષે બ્રૉડવે પરનાં સારામાં સારાં ગણાયેલાં 
ચાર નાટકોનાં નામ 'ઢોની' માટેની હરીફાઈમાં ઉલ્લિખિત 
થાય. એમાંનું એક જ જીતવાનું, ને એ વર્ષનું શ્રેષ્તતમ 
નાટક ગણાવાનું. વિવેચકોના મત સાથે આપણે હંમેશાં 
સંમત ના પણ થઈએ. એમણે વખાણ્યું હોય એ નાટક 
આપણને ના પણ ગમે. વળી, 'ટોની' માઠે ઉલ્લિખિત 
બધાં નાટકો આપણે જેઈ શક્યાં પણ ના હોઈએ. ઘણી 
વાર એવું જ બને કે આખું વરસ નીકળી જાય, ને 
અમુક નાટક જેવાનું રહી જ ગયું હોય. હંમેશાં કાંઈ 
ધાર્યું થાય છે ? 


મે ૨૦૦૨ ૩૭૮ 


પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


'ટોની' એવૉર્ડ નહેર થયા પછી પણ એ નાટકો 
તો ચાલુ જ હોય, પણ એને માટે ભીડ વધી ગઈ હોય, 
ને દિકિટ મેળવવા માટેની મુશ્કેલી પણ. પછી જવા 
દઈએ એવા કોઈ નાટકને. ન્યૂયૉર્કના રંગમંચો પર પ્રત્યેક 
રાતે સોએક જેટલાં નાટકો 'પડતાં' જ હોય, એટલે 'એક 
નહીં તો બીજું' એવું સહેલાઈથી વિચારી, તથા કરી 
શકાય, છૂટકો જ નહીં, કારણ કે તમે પહોંચી જ ના 
વળો એટલું પ્રાચુર્ય, ને એટલી શક્યતાઓ. 

હવે ઇંત્તફાકથી આ વર્ષે એવું બન્યું કે “ટોની” 
એવૉર્ડ માટે ઉલ્લિખિત થયેલાં ચારેય નાટક જેવાનાં 
થયાં, ને તે પણ એ હરોળ જાહેર થઈ તે પહેલાં. આ 
કારણે ઇંનામ-સમારંભ જ્ેવામાં (ઢી.વી.૫ર) ઘણો રસ 
પડ્યો, અને લગભગ બધા નિર્ણય ઠીક જ લાગ્યા, એમાંના 
એક નાટકની 'ઢોની' માટેની પસંદગીનું કારણ સમજ્યું 
ન હતું, ને એને કશાં ઇનામ મળ્યાં નહીં, એટલે વિરોધ 
નોંધવાની (મનોમન પણ) જરૂર ના રહી ! 

એ નાટકનું નામ હતું 'ધ ટેલ ઓફ ધ એલ્જિસ્ટ્સ 
વાઈફ'-એક એલ્જસ્પેશિયાલિસ્ટની પત્નીની વાત. નામનો 
ખાસ અર્થ ન હતો. કોઈ પણ જ્તનો ડૉક્ટર બતાવ્યો 
હોત તો ચાલત. પણ ડૉક્ટર જેઈએ, ને તે એટલા માટે 
કે એનું સૂચન અભ્યાસ તથા જીવન-કક્ષાના પ્રમાણ 
સાથે હોય છે. હાસ્યનાટક હતું, અને એની અંદરનો 
વિનોદ “અમેરિકી શૈલી'નો હતો, તેથી તે લોકપ્રિય તો 
થવાનું. ચાર્લ્સ બુશ (811501) નામના યુવાન અમેરિકન 
નાટ્યકારના લખેલા એ નાટકમાંનાં કળાકારો જેયેલાં ને 
જાણીતાં હતાં, તેથી ટિકિટ ખરીદેલી. પણ કથાનક છીછરું 
લાગ્યું, વિનોદ સ્થૂળ હતો, ને અભિનય ઠીક હતો. ડૉકટરની 
પત્ની એટલી ચીસો ને બૂમો પાડતી હતી કે અમારું 
હસવું ઊડી ગયું, ને કાનમાં આંગળીઓ ખોસવી પડી. 

અમારી ફરિયાદ હવે એ છે 'કે આજકાલ બ્રૉડવે 
પર બહુ જ સરસ કહેવાય એવાં નાટકો આવતાં નથી. 
હવે સાધારણ કશું ગમતું નથી, ને લોકપ્રિય બનેલું દરેક 


બટ 


નાટક ઉત્તમનું પ્રમાણ ધારણ કરતું નથી. મોટું ઇનામ 
મેળવી ગયેલું નાટક પણ ઘણી વાર સંપૂર્ણ સંતોષ આપી 
શક્તું નથી. ઝેક એવું બન્યું 'પ્રફ'(13૦૦) નામના નાઢકમાં. 
ડેવિડ ઓબર્ન નામના બીજા એક યુવાન નાટ્યકાર ગયા 
વર્ષે પારિતોષિક પામેલા. આ વર્ષે એમને શ્રેષ્ઠ નાટકનો 
'ઢોની' એવૉર્ડ પણ મળ્યો. આ બંને ઇનામો જરા વધારે 
પડતાં લાગ્યાં. નાટક સારું જરૂર હતું, પણ અસાધારણ 
ના કહી શકાય. એનું કથાનક એટલું જું હતું કે કદાચ 
એ લોકપ્રિયતા માટે કારણભૂત બન્યું. 

એમાં એક ગણિતશાસ્ત્રી પ્રોફેસરની વાત છે. એમણે 
ઘણી સિદ્ધિ તેમજ નામના મેળવેલાં, પણ છેલ્લાં પાંચ 
વર્ષથી એ મગજ ગુમાવી રહ્યા છે, ને કશું કામ કરી નથી 
શક્યા. એમના મૃત્યુ પછી એક થિયોરમનું અસાધારણ 
પરિણામ-પ્રમાણ “પ્રૂફ' મળી આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ 
ફરીથી ભક્તિભાવ અનુભવી રહે છે, ને પછી છેલ્લે 
બધાંને જાણ થાય છે કે એ સાબિત કરી આપનાર હતી 
પ્રોફેસરની અતડી તથા નકામા જેવી લાગતી દીકરી. 

વિષયવસ્તુ જુદી જાતનું હતું ખરું, પણ એમાં 
અસાધારણત્વ ન હતું. થોડી અનુમાનનીયતા ને ઘણી 
બધી ભાવુકતાનું એમાં મિશ્રણ હતું. એને માટે એટલું 
કહી શકાય કે બીજાં ઉપરછલ્લાં અને સાધારણ નાટકો 
કરતાં સારું, તેમજ યાદ રહે એવું હતું ! 

આ પછીનું નાટક લખનાર એક વિશિષ્ટ સર્જક 
છે- નામે ઓગસ્ટ વિલ્સન. એ કવિ છે, નાઢ્યકાર છે, 
જાણીતા છે, માનને પાત્ર થયેલા છે, અને આ બધી 
પ્રામિને તીવ્રતર બનાવતું કારણ છે- એ “બ્લૅક' અમેરિકન 
છે. એ જ્યાં ઊછર્યા તે પિટ્સબર્ગ શહેરના બ્લૅક લત્તાઓમાં 
એમના દરેક નાટકનાં બીજ છે. વળી એ બધાં-જેવાં કે 
'ટ દ્રેન્સ રનિંગ', 'જિટની', 'સેવન ગિટાર્સ', અને છેલ્લે 
“કિંગ હૅડલી બીજે'--- એક સળંગ, અતૂટ આવર્તન રૃપે 
લખાયાં છે. એ દરેકમાં બ્લૅક અમેરિકન જીવનના 
અનુભવો--- સારા, નરસા, સુખના, દુઃખના-ચિત્રિત 
થતા રહે છે. ઉપરાંત, ઘણાં પાત્રો પણ પછીનાં નાટકોમાં 
ફરીથી પ્રવેશ પામતાં રહે છે. 

ઓગસ્ટ વિલ્સનનાં નાટકોમાં બ્લૅક જીવનની 
જટિલતાનું નિરૂપણ જેવા મળે છે, પણ એ જણે ફોઢોગ્રાફ 
જેવી રીતે થયેલું હોય છે. નાટ્યકાર પોતે તટસ્થ રહે છે, 
પાત્રોને પોતાની રીતે પ્રગટ થવા તથા બોલવા દે છે. 


મે ૨૦૦૨ ૩૭૯ 


“કિંગ હૅટલી બીન્ે' નાટકમાં મુખ્ય પાત્રનું નામ, પોતાના 
પિતાના નામ પરથી, કિંગ છે. “હેડલી' કુટુંબની અટક 
છે. એ પિતાએ એક ખૂન કરેલું, ને આ દીકરો ચાલબાજ 
ને ચોર બન્યો છે. બગડેલી આર્થિક પરિસ્થિતિવાળા 
૧૯૮૫ના અમેરિકામાં એ ટકી રહેવાનાં ફાંફાં મારતો હોય 
છે. એનું દિલ તો કુમાશથી ભરેલું છે. 

આવાં નાટકોની વાસ્તવિકતા હંમેશાં સ્પર્શતી હોય 
છે, હચમચાવતી હોય છે. સાથે જ, આવાં નાટકો જોવાનો 
અનુભવ યાદગાર બની રહેતો હોય છે. જે નાટ્યકારોનું 
કામ જાણતાં હોઈએ એમનાં નવાં નાટક જેવાનો ઉત્સાહ 
તથા રોમાંચ મનમાં સ્થાયી હોય છે. ક્યારેક જરાક “ડર” 
પણ લાગે- બહુ બૌદ્ધિક હશે, ને નહીં સમજાય તો ? 
છતાં એ જેવા તો જઈએ જ, કારણ કે એ બૌદ્ધિક 
પ્રક્રિયાને લીધે તો એ જોવાલાયક, રસપ્રદ, અસામાન્ય- 
ને ક્યારેક ઉત્તમોત્તમ-બનતાં હોય છે. આવા એક સુખ્યાત 
નાટ્યલેખક ટૉમ સ્ટૉપાર્ડ (51000૮10) છે. એ મૂળ 
ઈગ્લૅડના, પણ અમેરિકામાં એમનું નામ-તેમજ એમનું 
પ્રચુર કામ-નાટક, સિનેમા તેમજ ટેલિવિઝનના ક્ષેત્રમાં 
મોખરે પહોંચી ચૂક્યું છે. એમનાં સર્જનનાં વિષય- 
વૈવિધ્ય તથા મૌલિકતા ખરેખર વિસ્મયકારક-અને 
'અદ્ભુત'- છે. 

અઠીં જે એક નાટકનો ઉલ્લેખ થાય છે તેનું નામ 
“100/011010 01 1-૦/૦.' એનો અર્થ 'પ્રેમની ઉદ્ભાવના'- 
કે “મિથ્યા-કલ્પના'-કરીએ તો ખોટાં નહીં પડીએ. 
સાધારણ, સામાજિક પ્રેમની આ વાત નથી. આમાં એક 
પુરુષના બીજા પુરુષ માટેના પ્રેમનું નિરૂપણ છે. એ પ્રેમ 
તીવ્ર અને સ્થાયી છે, પરન્તુ માનસિક સ્તરે જ રહે છે, 
અને છેલ્લે સુધી પ્રચ્છત્ત પણ. વર્તમાન તથા અતીતનાં 
દશ્યોમાં કથાનક ફરતું રહેતું હોવાથી એ જટિલ બને છે. 
વળી, ઇગ્લેંડની ઓફ્સ્ફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં ભણતા તથા 
ભણાવતા વિદ્દાનો-કે જે ગ્રીક અને લૅટિનનાં અવતરણ 
બોલતા રહે છે તે જેન રસ્કિન, જેરોમ કે. જેરોમ, વૉલ્ટર 
પૅટર, ઓસ્કર વાઈલ્ડ વગેરે-ની એમાં વાત છે, તેથી 
અઘરી તો લાગે જ ને! પણ રજૂઆત શું સરસ છે. છેવટે 
તો બુદ્ધિપ્રધાન અનુષ્ઠાન જેયાનો હર્ષ જ યાદ રહે. 

“ઇન્વેન્શન ઓફ લવ' નાટકનું મુખ્ય પાત્ર આલ્ફેડ 
એડવર્ડ હૌસમૅન નામના અંગ્રેજ છે. નાટકની કથામાં બે 
અભિનેતા એ પાત્ર ભજવે છે. એક સિત્તોતેર વર્ષના છે, 


ડટા 


અને મૃત્યુ પામેલા છે. બીજા અઢારથી છવ્વીસ વર્ષની 
ભૂમિકા ભજવે છે. કથાનો પ્રવાહ બે કાળમાં જ નહીં, 
બે લોકમાં પણ વહે છે ! હૌસમૅન પછી કવિ બને છે, પણ 
તેથીયે વધારે ગ્રીક અને લૅટિનના અતુલનીય વિદ્વાન 
અને જ્ઞાતા બને છે. ઉપરાંત, ૧૮૯૨માં લંડનમાં, ને ૧૯૧૧માં 
કૅમ્બ્રિજનમાં એ લેદિનના પ્રાધ્યાપકની પદવી પામે છે. 

આ બે 'ક્લાસિક' ભાષાઓના અભ્યાસ માટે હૈસમેન 
૧૮૫૪માં, અઢાર વર્ષની ઉમરે, ઓંક્સ્ફર્ડમાં દાખલ થાય 
છે. ત્યાં, ને તે જ વર્ષે, એ મોઝીઝ જૅકસન નામના 
યુવાનને મળે છે, બંને ખાસ મિત્ર બને છે, ને હૌસમૅન 
ત્યારથી જ એને ચાહવા માંડે છે. એ પ્રેમ પ્રચ્છન્ન છે, 
એકપક્ષી છે, પણ આશાહીન નથી. જેકે એ આશા પણ 
એકપક્ષી જ રહે છે. જેકસનને સાત વર્ષ સુધી આ પ્રેમનો 
અંદેશો પણ નથી. બીજી અનેક વિગતોથી વણાયેલા 
આ વૃત્તાંત પર કદાચ શીર્ષકનો આધાર રહેલો છે. 

એમાંની એક વિગત તો કહું જ. હૈસમેન ઓક્સ્ફર્ડમાં 


ઘી 


ગયા તે પછીના વર્ષે ૧૮૪૮માં-ઓસ્કર વાઇલ્ડ પ્રતિષ્ઠા 
અને પારિતોષિક સાથે સ્નાતક થઈને બહારના વિશ્વમાં 
ચાલી ગયા. હૌસમૅન અને વાઇલ્ડ ક્યારેય મળ્યા ન 
હતા. ઢૉંમ સ્ટૉપાર્ડ બંનેને આ નાટકમાં મળતા બતાવે 
છે, ને તે બંનેના મૃત્યુ પછી, આ મિલન, અને એમની 
વચ્ચેના સંવાદોને લેખક, અંગત રીતે, ખૂબ અગત્યના 
તથા નાટકની ભાવુકતાના કેન્દ્રમાં ગણે છે. અ ગંભીર 
અને પ્રબળ કથાનકમાં ઓસ્કર વાઇલ્ડની કેટલીક લાક્ષણિક 
'કાકુ'-સભર ઊક્તિઓ આવશ્યક રાહત પણ બક્ષે છે. 
આમ, વિભિન્ન રીતે આ નાટક બહુસ્તરીય બનેલું છે. 
સ્ટૉપાર્ડના આ નાટકને આ વર્ષનો 'ટોની' ના 
મળ્યો. તો કાંઈ નહીં. પહેલા ત્રણ 'ટોની' એમને મળી 
ચૂક્યા છે, ને ભવિષ્યમાં બીન્ન જરૂર મળશે પણ ખરા. 
ઉત્તમની વ્યાખ્યા ઘણી વાર ઇનામ-પ્રાપ્િથી કયાંયે દૂર 
નીકળી ગયેલી હોય છે. અને બુદ્ધિને સંતોષે તથા મનને 
આનંદ પમાડે તેવું અનુષ્ઠાન જેવા મળી જ્ય તો ભેદમૂલક 
પ્રેક્ષકો માટે વધારે સૌભાગ્ય બીન્ન શેમાં હોઈ શકે ? 


૨૦૦૨ 


૩૮૦ 


ચાદ આવ્યું મને 
તમે પાન ચવ્યાં હતાં યાદ અ!વ્યું મને / 
પછી સ્વાદ વાવ્યા હત ય/દ આવ્યું મને / 
ન બંધન હતા બે અલગ પણ હતાં દોડમ# 
તમે શ્વાસ દાબ્ય! હતા યાદ અ/વ્યું મને / 
ક07-ક/લ ભૂઈીય પછ? ટરી તદ ૧૭? 
તકે ખુદ ચ/હ&// હત /દ આવ્યું મને / 
પનારો, સહારો, ઘસારો હતો અંગણે 
છત/ નેણ ઢાળ્યાં હતા યાદ અવ્યું મને / 
ન પગલ/ ૫ડ!%/ ન તરણ ઘસ/ય/ કઈ 
સપનમ જ મ્હાલ્યાં હતદ યદ આવ્યું મને 
હજ/મ/% પંખ! થઈ ખૂબ ઊડય/ હત/ 
દર/% ક૧ર/ય/ હત ૧/ અ/વ્યું મને / 
ન અકક્ષેપ અ એક બારી ઉઘડ હ 
મળી દર વાસ્ય/ હતાં યાદ આવ્યું મને / 


હ પસ 'શેલ્૪', રર ૪ગળેજી નઈ 
બદન-તોડ નાહ્યાં હત યદ આવ્યું મને / 


ઈશ્વર સુથાર “શિલ્પી” 
દ 





2% 


દ્ર 


્‌ 


સદા વિજયિની વિજ્યાબહેન મનુભાઈ પંચોળી 


દ 


તું મને જરાયે અજનણી લાગતી જ નથી. 
જુગજુગથી તને ઓળખતો હોઉ એવું લાગે છે.'' 

“મારાં સદ્ભાગ્ય ! મારે સેવાગ્રામ આવવા વિશેનો 
સમય કયારે કહી શકશો ?'' 

':...-તને પટલાણીને સમય શેનો આપું ? મને 
નવરો ને તે વખતે વાત કરવા આવ. મારી પાસે શું કામ 
આવવું છે ?'' 

“આપના જીવનમાંથી કંઈ લઈ શકાય તો લેવા.'' 

...સૂરજ પાસે રહીએ તો શું થાય ?'' 

'“'બળી મરાય.'” 

''તો મારી પાસે પણ એવું જ છે. એના કરતાં દૂર 
રહીને મારાં લખાણોમાંથી જે મળે એનાથી સંતોષ માન.'' 

“ના-મારે આપની પાસે જ રહેવું છે.'' 

શું કામ કરીશ ? “મને જે આવડતું હશે તે બધું.'' 

“ખોટી બદામ તો નહીં નીકળે ને ?'' 

“ખોટી બદામને જ આપની પાસે આવવાની જરૃર 
પડે સાચાં થવા માટે. એટલે રખે ને સાચી માનીને ચાલતા. 
ખોટી માનીને ધડને.'' 

“બાની રન લઈ લે. બા જે ના પાડે તો નહીં 
આવવાનું.'' 

ગાંધીજી અને વિજયાબહેન સાથેનો ઉપર્યુંકત સંવાદ 
કસ્તૂરબા સાંભળી રહ્યાં હતાં. ''વિજયા સેવાગ્રામ આવતી 
હોય તો હું રાજ જ છું.'' - કસ્તૂરબાનો આ જવાબ 
સાંભળી વિજયાબહેનને તો સ્વર્ગ મળ્યા જેટલો આનંદ 
થયો. પછી તો ગાંધીજી જ એમનાં મા-બાપ, ભાઈ- 
બહેન બન્યા ! 

૨૪ નવેમ્બર ૧૯૩૬ના રોજ વિજયાબહેન ગાંધીજી 
પાસે સેવાગ્રામ રહેવા આવી ગયાં. ખેડૂતની દીકરી તરીકે 
પોતાની જાતને ઓળખનાર વિજયાબહેને પોતાની 
સરળતા, સહજતા અને સ્નેહશીલતાથી ગાંધીજીને આંજી 
નાખ્યા. એક દિવસ ગાંધીજી કસ્તૂરબાને કહે છે : ““આ 
વિજયા પીરસવા આવે છે ત્યારે મા પીરસતી હોય એવું 
લાગે છે !'' ગાંધીજી અને વિજયાબહેન વચ્ચે સહજ 
સ્નેહનો તાંતણો ગૂંથાયે જતો હતો. ગાંધીજીની વાતો, 


મે ૨૦૦૨ ૩૮૧ 


નીલમ પરીખ 


વિચારો વિજયાબહેન સાંભળે, સમજે અને તે મુજબ 
જીવવાનો પ્રયત્ન કરે. ધીમે ધીમે ખોટી બદામનું ઘડતર 
થતું ચાલ્યું, શક્તિઓ વિકસવા માંગે. અઢી-ત્રણ વર્ષના 
સમયગાળા દરમિયાન વિજયાબહેન ગાંધીજી અને 
કસ્તૂરબાનો પુપ્કળ પ્રેમ પામ્યાં. વિજયાબહેનના રોમરોમ 
ભીન્તયા અને પોતાનું બાળપણ વાગોળ્યું. 

સૂરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના વરાડ ગામના 
વતની અને પાઠીદાર જ્ઞાતિના આગેવાન ખેડૂત નારણભાઈનાં 
એ પુત્રી. ઘદુપંથી મા-બાપ બહ ભણેલાં નહોતાં. પિતાએ 
માંડ બે-ત્રણ ચોપડી ફાડેલી. તેમના સ્વમાન, ઉદારતા, 
સચ્ચાઈ, સ્વચ્છતાના ગુણો વિજયાબહેનમાં ઊતર્યા 
હતા. વરાડમાં સુરતના દાદુપંથી મંદિરના અને બહારના 
સાધુસંતો અવારનવાર એમના ઘરે આવે અને કથાકીર્તન 
કરે. વિજયાબહેન બાળવયથી આ સત્સંગ માણે. તા. 
૧૨ર-૨-૧૯૧૩ના જન્મેલાં [વજ'યાબહેનને રામકૃપ્ણની 
કથા સાંભળતાં હંમેશ મનમાં થતું કે મારો જન્મ એ 
જમાનામાં થયો હોત તો ? એટલામાં ૧૬૨૮ની સાલમાં 
બારડોલીની નાકર લડત વખતે ડુંગળીચોર મોહનલાલ 
પંડ્યાએ વિજયાબહેનને સાધુસંતોની મંડળી વચ્ચે જોયાં. 
એમને ઘરે જઈ તેમણે “ગાંધીજીની આત્મકથા' વાંચવા 
આપી. એ વાંચ્યા પછી તો વિજયાબહેનને ગાંધીજ 
પાસે પહોંચવાની તાલાવેલી નગી. 

પોતે કાંતવા-પીંજવાનું શરૃ કર્યું. ખાદીની સાડી 
પહેરવા માંડી. સોના-ચાંદીના દાગીના ન પહેરવાનું વ્રત 
લીધું. પછી તો ગામમાં કે આસપાસનાં ગામડાંમાં થતી 
સભાઓમાં પણ જવા માંડ્યું. ૧૯૩૦ની દેશવ્યાપી લડત 
શરૃ થઈ અને દાંડીકૂચ નીકળી ત્યારે તો એમનું મન 
ગાંધીજ પાસે પહોંચી જવા થનગની રહ્યું હતું. એ માટે 
પંડ્યાજ ગાંધીજીની રન્ન પણ મેળવી લાવ્યા. પણ નસીબર્મા 
નહીં તે પોતે તે વખતે ન જઈ શકયાં ! 

દાંડી પહોચી ગાંધીજએ બહેનોને દારૃ-તાડીના 
પિકેટિંગનું કામ, પરદેશી કાપડના બહિષ્કારનું કામ ઉપાડી 
લેવાનું કહ્યું. એમ કરતાં માર પડે કે જેલ જવું પડે તોય 
મૂંગે મોઢે સામનો કરવો. અને આગેવાની મીઠુબહેન 


પિદિટને સોપી. ગાંધીજનો આ આદેશ ઝીલી લઈ 
વિજયાબહેન તો કૂદી જ પડ્યાં અને સુરતની મુખ્ય 
છાવણીમાં આવી પહોચ્યાં. ત્યાં મીઠુબહેનની મદદમાં 
સાબરમતી આશ્રમની બહેનો અને કસ્તૂરબા પણ હતાં. 
કસ્તૂરબાનો સહવાસ વિજયાબહેનને આ છાવણીમાં 
મળ્યો અને પછી તો ગાંધીજી પાસે રહેવાની ઇંચ્છા 
બલવત્તર બનતી ગઈ. 

મરોલીની છાવણીમાં વિજયાબહેન આદિવાસી 
ભાઈ-બહેનોને કાંતણ-વણાટના વર્ગોમાં શીખવતાં. એક 
નવા શરૂ કરેલા કન્યા છાત્રાલયની જવાબદારી સોંપાઈ, 
પણ પોતાના ઓછા અભ્યાસને કારણે તેમાં ફાવટ ન 
આવી. તેથી પોતે ગૂજરાત વિધાપીઠની સુણાવ શાળામાં 
થોડો વધુ અભ્યાસ કર્યો. ગોળમેજી પરિષદમાંથી પાછા 
ફર્યા બાદ ગાંધીજીને સરકારે પકડી લીધા ત્યારે પોતે 
અભ્યાસ છોડી છ-સાત બહેનો સાથે ગામડે નીકળી 
પડ્યાં, કંડક સરકારી કાયદાને કારણે લોકો ગભરાઈને 
તેમને સાથ-સહકાર ન આપે. અઠવાડિયામાં જ સરકારે 
આ બહેનોને પકડી બે માસની જેલ અને રૂ।. ર૦૦ દંડ 
કર્યો, વિજયાબહેને બે માસની જેલ પૂરી કરી. દંડ પેટે 
જપ્તી કરીને ઘરેથી ઘણું લઈ ગયા. એટલે ઘરનાં સૌનો 
ગુસ્સો વહોર્યો, ““હવે જો લડાઈમાં ગઈ છે તો આપણો 
સંબંધ પૂરો થયો માનજે''- એમ પિતાએ સંભળાવી. 
પણ તેમને તો લડતમાં જવું હતું જ. દેશ કાંઈ ગાંધી કે 
સરદાર વલ્લભભાઈનો એકલાનો નથી કે એમણે જ દેશ 
માટે મરી ફીટવું. દેશ આપણાં બધાંનો છે. એટલે દેશ 
માટે મરી ફીટવું એ આપણો ધર્મ છે. હવે પછી તમને 
મુશ્કેલી ન પડે એ રીતે હું વિચારીને, ગોઠવીને લડાઈમાં 
જઈશ - એમ માતાપિતાને સમજાવી વિજયાબહેન ભારે 
હૈયે નીકળી ગયાં. 

આણંદ નજીકના મોગર ગામમાં કાશીબાની સાથે 
રહી લોકોને ગાંધીજીની વાતો સમજવવાનું શરૂ કર્યું. ફરી 
પકડાયાં અને છ માસ જેલમાં ગયાં. તે દરમિયાન એમનાં 
માતા તથા ભાઈ જેલમાં પણ મળવા ગયેલાં. પિતાએ 
તો આ છ માસ દરમિયાન ઘરમાં સારું રાંધવા-ખાવાની 
મનાઈ કરેલી ! છૂટ્યા પછી ફરી કામ કરતાં કરતાં 
વિજયાબહેનને લાગ્યું કે હજુ થોડો વધુ અભ્યાસ કર્યો 
હીય તો કામ કરવાની શક્તિ વધે. એટલે વધુ અભ્યાસ 
માટે ભાવનગર ગયાં, ત્યાં મનુભાઈ પંચોળી 'દર્શક' સાથે 


મે ૨૦૦૨ ૩૮૨ 





ઓળખાણ થઈ. પરંતુ લગ્ન મા-બાપની સંમતિ અને 
આશીર્વાદ મળે ત્યારે જ કરવાં એમ બન્નેએ નક્કી કર્યું. 

વરાડ આવી વિજયાબહેને પોતાના નવા સંબંધની 
વાત કરતાં મા-બાપને જણાવ્યું કે લડતમાં તમારી ઉપરવટ 
ગઈ, પણ લગ્ન માટે તમારા આશીર્વાદ એ મારી મૂડી છે 
એટલે એના વિના કંઈ નહીં કરું. 

૧૯૩૬માં ગાંધીજી પાસે આવ્યા પછી તેમને પણ 
વિજયાબહેને પોતાના આ સંબંધની અને મા-બાપની 
સંમતિ વિના લગ્ન ન કરવાના નિર્ણયની નણ કરી. 
ગાંધીજએ પોતાની રીતે મનુભાઈને નાણ્યા. આ સંબંધ 
એક શરતે વધારવાની સંમતિ આપી કે તેઓ બન્ને જે કંઈ 
પત્રવ્યવહાર કરે અને જવાબ આવે તે ગાંધીજીને વંચાવે, 
લગભગ એકાદ વરસ સુધી તેમનો પત્રવ્યવહાર જોઈને 
પછી ગાંધીજીએ ખુરા થઈને કહ્યું, “'તને સાધુપુરુષ મળ્યો 
છે.'' વિજયાબહેનના પિતા નારણભાઈને સંમતિ આપવા 
ગાંધીજીએ મનુભાઈન્દરી સજજનતા અને શાલીનતા 
બતાવ્યાં ! વિજયાબહેન પાટીદાર અને મનુભાઈ બ્રાહ્મણ. 
૬૦-૬૫ વર્ષ પહેલાં આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન ચર્ચાને ચકડોળે 
ચડે જ. પણ ત્રણ વર્ષને અંતે બન્નેની તપસ્યા ફળી. 
'વિજયાનાં લગ્ન તમે આશ્રમમાં જ કરજો'-એમ 
માબાપના આશીર્વાદ સાથે સેવાગામમાં ગાંધીજની 
હાજરીમાં ૧૯૩૯ની ફેબ્રુઆરીની સાતમીએ વિજયાબહેન- 
મનુભાઈનાં લગ્ન સાદાઈથી થયાં. ગાંધીજએ ભેટ તરીકે 
એમને રેહિયો આપેલો ! 

ગાંધીજીની ઇચ્છા લગ્ન પછી બંનેને પોતાની પાસે 
સેવાગ્રામમાં રાખવાની હતી, પણ વિજયાબહેનનું મન 
નહોનું માનતું. પોતાને તો સેવાગ્રામ રહેવાનું મળે તો 
ગમે. પણ મનુભાઈએ તો જમાઈ બનીને રહેવું પડે ને ? 
એટલે એ પસંદ નહોતું. મનુભાઈની ઇચ્છા નાનાભાઈ 
ભટ્ટની સાથે જ સ્થિર થવાની અને શિક્ષણમાં જ કામ 
કરવાની હતી તેથી બન્નેએ નાનાભાઈ ભટ્ટ સાથે ભાવનગર- 
સૌરાષ્ટ્રમાં જ ધૂણી ધખાવી ! 

ગાંધીજએ વિજયાબહેનને દીકરી જ માનેલી એટલે 
લગ્ન થતાં તેમને પોતાની પાસે બેસાડી કહે છે : ““આ 
ખોળો સદાય તારા માદે ખાલી જ છે. જ્યારે આવવાની 
ઇચ્છા થાય ત્યારે આવી જ રહેજે !.... આશ્રમમાંથી 
કોઈ પણ વસ્તુ તને ગમતી હોય તો લઈ જજે.'' પણ 
વિજયાબહેને ત્યાંથી શું લીધું ? ગાંધીજના સહવાસ 


હ્ટ્શ 


દરમિયાન તેમણે જે કંઈ કહ્યું તે હદયમાં ભરી જીવનભર 
એ માર્ગે જીવ્યાં અને મનુભાઈનેય ખેંચ્યા ! 

લગ્ન પછી પોતાનું સમગ્ર જીવન ભાવનગર 
દક્ષિણામૂર્તિ અને લોકભારતી સણોસરામાં મનુભાઈની 
સાથે સંસ્થાની સેવામાં સમૃદ્ધ કર્ય. પિતાને ત્યાં દોમદોમ 
સાહ્યબી અને અહીં મનુભાઈને ત્યાં ચાર વાસણમાં 
ઘરવખરી પૂરી થતી હતી. છતાં ખુશ હતાં. એમના ગામ 
વરાડના ખેતરના પડોશી અમેરિકન સ્પ્રિંગના શ્રી લલ્લુભાઈ 
પટેલે જ્યારે એમને સણોસરામાં નેયાં ત્યારે સહજતાથી 
કહેવાઈ ગયું, ““અરે વિજયાબહેન, તમે આવા ઘરમાં 
રંહો છો 7'' તો વિજયાબહેને માથું ઊંચું રાખી ગૌરવથી 
કહ્યું, “આવું ઘર પણ કેટલાં ગરીબોને મળે છે ?'' 
આવા સંતોષી જીવ હતાં ! 

ગિજુભાઈ પાસે બાલશિક્ષણની તાલીમ પામેલાં 
વિજયાબહેન બાલશિક્ષણ અને ગૃહમાતાની જવાબદારી 
સંભાળતાં. વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગૌશાળા અને ખેતીના 
કામમાં મચી પડતાં. સંસ્થાના એકેએક વિદ્યાર્થી કે કાર્યકર્તા 
કે નાનામાં નાના મજૂરને પણ એમના વિશાળ હૃદય 
અને વાત્સલ્યનો અનુભવ થયેલો. દરેકેદરેકનાં તેઓ 
આપ્તજન હતાં. આજે પણ તેમના સંપર્કમાં આવેલાં 
સૌકોઈ એમની વાતો કરતાં થાકતાં નથી. વળી પોતે 
ઘરગથ્થુ ઔષધોનાં પણ જાણકાર. આજે આંબલા અને 
લોકભારતી-સણોસરામાં એક વખતની સૂકી ધરતી પર 
ચીકુ, લીંબુ, નારિયેળી, આંબા વગેરે ફળઝાડ કે અન્ય 
ઔષધિઓના છોડમાં એમની દષ્િ, સૂઝનો ફાળો નાનો 
સૂનો નથી. વળી જમાડવાનાં પણ તેઓ ભારે શોખીન. 
જમનારને સ્વાદ વાનગીનો નહીં, પણ હૃદ્યભાવનો હતો ! 

વિજયાબહેનમાં પાટીદારોને સહજ એવી ધિંગી 
નિર્ભીકતા હતી. સંસ્થાનું હિત સતત હૈયે રહેતું. મનુભાઈ 
મોટા ગજાના લેખક. વિજયાબહેન એમનાં લખાણો વાંચી 
આનંદ અનુભવે. પરંતુ કોઈ વાર મનુભાઈ, નાનાભાઈ કે 
કોઈ મોટી વ્યક્તિના વિચારોથી પોતે જુદા પડે તો પોતાની 
વાત કહ્યા વિના ન રહે એવાં નિર્ભીક અને સત્યનિષ્ઠ 
હતાં. ૧૯૪રની લડત વખતે મનુભાઈ અને નાનાભાઈ 
જેલમાં હતા ત્યારે તેમણે હિંમતથી સંસ્થા-સંભાળેલી. 
ગુણાનુરાગી પણ ભારે. ક્યાંય કોઈ સારો પ્રયોગ થયો 


મે ર૨૦૦ર ૭૮૩ 


હોય કે સારું કામ ચાલતું હોય, કે ક્યાંય સારું લખાણ 
જુએ-વાંચે તો તેની વાત પણ તેઓ બધે કહેતાં ફરે. 
મનુભાઈને સંગે પોતેય કલમ અજમાવી 'બાપુનો પ્રસાદ' 
અને 'શીતલા સાધુસંગતિ' એવી બે નાની પુસ્તિકાઓ 
લખેલી. 

મનુભાઈ કલ્પના અને ભાવલોકમાં વિહરનારા અને 
વિજયાબહેન ધરતીનાં, વ્યવહાર અને કોઠાસૂઝનાં માણસ. 
મનુભાઈની ઉગ્રતા અને વિજયાબહેનની દહતા ક્યારેક 
ટકરાય છતાં બંને એક જ ધ્યેયનિષ્ઠાને કારણે ટકી જતાં. 
વિજયાબહેનને સંગ્રહણીનો જૂનો રોગ, એથી જ્યારે 
ભારે માંદગીમાં પટકાય ત્યારે બાળકોને સાચવતા, ડોલ 
ભરીને ઘરનાં કપડાં ધોઈને કૂવેથી પાછા ફરતા અને 
વિજયાબહેનની સેવા કરતા અલગારી પતિ મનુભાઈને 
બહુ ઓછાએ જાણ્યા હશે. જોકે મનુભાઈમાં રવજનો 
પ્રત્યે અખૂટ વાત્સલ્ય, સ્નેહ અને સહજ નિકટતા હતી. 

રપ એપ્રિલ ૧૯૯૫ના રોજ વિજયાબહેનના અવસાન 
બાદ પ્રાર્થનાસભામાં ખુદ મનુભાઈએ એમના ઘણા ગુણો 
પૈકી ત્રણ મુખ્ય ગુણોનો ઉલ્લેખ કરેલો. એક નિર્ભયતા, 
બીને સતીનાં લક્ષણો અને ત્રીજે સંવેદનશીલતાનો - 
પારકાં બાળકોને પોતાનાં ગણી પ્રેમથી ભીંજવી સગી 
માની જેમ તેમની સેવાચાકરી કરી. મનુભાઈ સ્વભાવે 
આકરા-તેજ, ઝડપથી ઉગ્રતા પ્રગટ કરી દેનારા. એમણે 
કહેલું : ““ જેમ એકલા સૂર્યપ્રકાશથી છોડ બળી જાય છે, 
એકલા ચંદ્રપ્રકાશથી છોડ ઠરી જાય છે, તેને સૂર્ય-ચંદ્ર 
બંનેના પ્રકાશની જરૂર છે, તેમ કેળવણીની સંસ્થાઓમાં 
પણ આવાં બંને પ્રકારનાં વ્યક્તિત્વોની જરૃર હોય છે. 
તમારી બહેને ચંદ્રપ્રકાશનું કામ સતત કર્યું છે.'' 

મનુભાઈ શબ્દના સાધક હતા તો વિજયાબહેન 
સત્યનાં સાધક હતાં. ગાંધીજીના વિચારો અને સિદ્ધાન્તોનું 
પાલન એમણે મન, વચન અને કર્મથી ક્ય હતું. મનુભાઈની 
પણ નમ્રતા હતી કે તેમણે સેવા અને સાહિત્યનાં ઉત્રત 
શૃંગો સર કર્યા તેનો બધો યશ ગાંધીજી અને નાનાભાઈ 
ભટ્ટના ચરણે ધર્યો અને હંમેશ કહેતા, “'કોણ નરણે 
એમણે મારા કાનમાં એવી તો ફૂંક મારી કે હું મૂઢમાંથી 
માનવ બન્યો, નહીં તો ક્યાંય ભટકતો હોત !'' ધન્ય છે 
આવા અલગારી મનુભાઈ અને સદા વિજયિની 
વિજયાબહેનને ! બન્નેને અંતરની વંદના !! 


રુઝ શ 


શ્રી મોટા ઉર્ફે અમારા ચુનીભાઈ 


ચુનીલાલ આશારામ ભગત, જેઓ પાછળથી 
ગુજરાતમાં શ્રી મોટા તરીકે જણીતા થયા તે, અમારા- 
બાપુના કુટુંબના પરિચિત---પરિચિત જ નહિ, અમારા 
કુટુંબીજન. માર કાકા ધનુભાઈને ત્યાં કાલોલમાં તેમનું 
શરૂઆતનું ભણતર ને બાપુનાં માસી પ્રભાબાને ત્યાં 
તેઓ પેટલાદમાં હાઈસ્કૂલના અભ્યાસ દરમ્યાન રહેતા. 
મારા કાકાનાં દીકરીઓનાં બાળકો તેમને ચુંનિયામામા 
કહેતાં ને અમે ચુનીભાઈનું સંબોધન કરતાં. 

પણ મારું બાળપણ (મ્યાનમાર) બ્રહ્મદેશમાં વીત્યું, 
ને મેટ્રિક સુધી દાદ્દ પાસે ખારમાં રહી, એટલે ત્યાં સુધી 
મને ને ચિત્રાને બધાં જ કુટુંબીજનોનો અછડતો પરિચય, 
ને તેથી ચુનીભાઈનો પણ આછેરો જ પરિચય હતો, 
૧૯૩૪થી જ કુટુંબમાં બીજાં બધાંની જેમ ચુનીભાઈ 
સાથે ઘનિષ્ઠતા વધી. તેમાં સહુથી પહેલાં અમારી પરસ્પર 
નિકટતા પત્રો મારફત કેળવાઈ. મને કાગળો લખવાનો 
પહેલેથી શોખ. કોઈનો કાગળ આવે કે તરત જ જવાબ 
લખવાનો ચુનીભાઈનો નિયમ. એટલે અમારી પત્રમૈત્રી 
સારી પાંગરી. 

બાપુની નોકરી સિંધિયા સ્ટીમ નેવિગેશન કંપનીમાં. 
સાધારણ રીતે દૂરનાં બંદરો પર મૅનેજર તરીકે તેમની 
નિમણૂક થાય. દાદ્દાના અવસાન વખતે બાપુ ચિતાગૉંગ 
હતા એટલે મુંબઈથી ચિતાગોંગ ગયા. તે પહેલાં ફેબ્રુઆરી 
મહિનામાં બાપુ સાથે વડોદરા તથા તેની આસપાસનાં 
ગામોમાં કુટુંબીજનોની ઊડતી મુલાકાત લીધી હતી. 
તે વખતે ચુનીભાઈ સાથે આત્મીયતા બંધાવાની 
શરૂઆત થઈ. 

ચિતાગોંગમાં થોડા જ વખત પહેલાં બ્રિટિશ સરકાર 
સામે ભયંકર વિદ્રોહ થયેલો. બંગાળી વિપ્લવવાદ્ીઓએ 
૧૩ દિવસ સુધી ચિતાગૉંગનો કબજે રાખેલો. પછી 
બહારથી લશ્કર બોલાવીને બ્રિટિશ સરકારે માંડ માંડ 
પાછો કબજે મેળવેલો. તેની અસર અમે ગયાં ત્યાં સુધી 
શહેર પર હતી. લોકો સારા પ્રમાણમાં ડરી ગયેલા, કોંગ્રેસની 
પ્રવૃત્તિઓ લગભગ છાનેમાને ચાલે. 


મે ર૦૦૨ ૩૮૪ 





કુરંગી દેસાઈ 


એ સંનેગોમાં બ્રહ્મદેરાથી સદશો આવ્યો કે કોંગ્રેસના 
લાડીલા નેતા પંડિત નહેરુ ચિતાગોંગ આવે છે. બધા 
રાજી તો બહુ થયા, પણ પંડિતજીને પોતાને ઘેર ઉતારવાની 
કોઈ કોંગ્રેસ પદાધિકારીની હિંમત નહિ. તે વખતે બાપુને 
સિંધિયા કંપની તરફથી મોટો બંગલો મળેલો, ને તેમણે 
પંડિત નહેરુને પોતાના મહેમાન બનાવવાની હિંમત 
કમી. પંડિત નહેરુના થોડા કલાકના અમારી સાથેના 
વસવાટની વાત અમે ચુનીભાઈને લખી ને તેઓ ખુશ 
થયેલા એવું યાદ છે. 

પણ એ પ્રસંગનો બીજી રીતે પણ પડઘો પડ્યો. 
હું ૧૯૩૬ના ડિસેમ્બરમાં મેટ્રિક પાસ થયેલી, એટલે ૧૯૩૪ના 
જૂનમાં કૉલેજમાં દખલ થવા માટે મેં અરજી કરી. પ્રિન્સિપાલે 
મને મળવા બોલાવી અને બહુ વિવેકભર્યા શબ્દોમાં મને 
કૉલેજમાં પ્રવેશ આપવાની ના કહી. એ વાત મેં ચુનીભાઈને 
લખી એટલે તેમને તરત ખ્યાલ આવ્યો કે જવાહરલાલના ' 
યજમાન બનવાની આ સન હતી. તેમનો એ મતલબનો 
લાંબો કાગળ આવ્યો. તેમાં મુખ્ય લખાણ કંઈક આવું 
હતું : ““આ આઘાત થવાનો પ્રસંગ આવ્યો તે સારું થયું. 
બ્રિટિશ હડૂમતની અન્યાયભરી નજેહકમીનો ખ્યાલ આવ્યો. 

મને યાદ છે ત્યાં સુધી મને આઘાત જેવું બહુ 
લાગ્યું નહોતું, કેમ કે કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાં ખાનગી 
અભ્યાસ કરીને પરીક્ષા અપાતી હતી ને મેં એ પ્રમાણે 
અભ્યાસ શરૂ પણ કરી દૌધો હતો. પણ રાષ્ટ્રીય ભાવના 
વિષેની મારી સભાનતા આ પ્રસંગને લીધે ઊગવી શરૂ 
થઈ ને તેનું મુખ્ય કારણ ચુનીભાઈનો એ કાગળ. 

૧૯૩૪ના આખરી મહિનાઓમાં બાપુની બદલી 
કરાંચી થઈ, થોડાક જ મહિનામાં ચુનીભાઈ ત્યાં આવ્યા. 
તેમની સાથે રહેવાનો અનુભવ પહેલો જ, પણ એક 
દિવસ પણ અમને તેમની સાથે પારકું ન લાગ્યું. તે વખતે 
તેઓ હરિજનસેવાનું કામ કરતા હતા. હરિજન સેવક 
સંઘના સેક્રેટેરી હશે કે પછી તરતના છૂટા થયા હોય, કે 
પછી લાંબી રન લીધેલી હોય. તેમના અનુભવોની વાતો 


“ટશ 


પરથી ગાંધીજીના હરિજનકાર્યના રચનાત્મક પ્રકારનો 
સારો ખ્યાલ આવતો હતો. 
તે વખતે ચુનીભાઈ અમારી સાથે ઠીક લાંબો સમય 
રહ્યા- વચ્ચે વચ્ચે અમદાવાદ કે/અને નડિયાદ વગેરે 
જઈ આવતા એવું કંઈક યાદ છે. '૮ની અધવચમાં ચુનીભાઈ 
આવ્યા હશે. તે વખતે હું બનારસ યુનિવર્સિટીની ઇન્ટરની 
પરીક્ષાની તૈયારી કરતી હતી, ચિતાગાંગમાં કલકત્તાનો 
ઇન્ટરનો અભ્યાસ શરૂ કરેલો, પણ પછી ખબર પડી કે 
બંગાળાની બહાર રહેનારથી કલકત્તા યનિવર્સિટીની પરીક્ષા 
ખાનગી પરીક્ષાર્થી તરીકે અપાતી નહોતી, બનારસનો 
અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. આમ તો દરેક વિષયનો અભ્યાસ 
કોઈક જાણકારની સાથે જ કરતી હતી. પણ અભ્યાસને 
વ્યવસ્થિત રાખવો, ટાઈમટેબલ કરવું, દરેક વિષયનો 
પૂરતો અભ્યાસ થાય, તે બધું તો મારે મેળે જ કરવાનું 
હતું. તે પહેલાં કોઈ વિષયનો પદ્ધતિસર અભ્યાસ કેમ 
કરાય તે ખબર નહોતી. ચુનીભાઈએ એ કળા મને શીખવી. 
સવારે વાંચવા માટે મને વહેલી ઉઠાડે. પોતે પણ મારી 
સાથે બેસે, કે જેથી મને કંટાળો કે ઊંઘ આવી ન જાય. 
મારે કંઈ મદદની જરૂર હોય તો પોતે મારી ચોપડી વાંચીને 
મને સમજાવે. ચોપડીમાંના સવાલોના જવાબો મોંએ 
કરવાને બદલે લખવાનો આગ્રહ રાખે. મારે મેળે વાંચવું 
હોય તો પણ પોતે પાસે બેઠા બેઠા પોતાનું વાંચવા- 
લખવાનું કામ કરે, ક્યારેક લીંબુ-મધ ગરમ પાણીમાં 
ભેળવીને આપે, કે જેથી ઊંઘ ઊડી નય. આવી ને 
આના જેવી કેટલીયે ઝીણી ઝીણી મદદ કર્યાં કરે. 
તે ગાળામાં ચુનીભાઈએ મતે શિક્ષકની, માર્ગદર્શકની, 
મોટા ભાઈની અને માની એવી અનેકવિધ હૂંફ આપી, 
૧૯૩૯ના માર્ચ-એપ્રિલમાં મારી એક બહેનપણી 
રસિકા ખાંડવાળા અને હું બનારસ પરીક્ષા આપવા રહ્યાં. 
યુનિવર્સિટીના વિસ્તારમાં છોકરીઓ એકલી ન રહી શકે 
એવો નિયમ હતો તેથી અમારા વાલી તરીકે ચુનીભાઈ 
અમારી સાથે રહ્યા. તે વખતે પણ ચુનીભાઈ લાઈબ્રેરીમાં 
જાય, અમારા વિષયોના જૂના પેપરોની નકલ કરે ને 
અમારી પાસે એમાંના સવાલોના જવાબો લખાવે. આમ 
તેમની હાજરી અમને કેટલીય રીતે ઉપયોગી થઈ. 
ઘણા વખત પછી મને ખબર પડી કે ૧૯૩૨માં 
માના અવસાન પછી તરત અમે થોડા દિવસ વડોદરા 
ગયાં હતાં ત્યારે મા વિના અમારો ઉછેર પોતે શી રીતે 
કરી શકશે એ બાબતની મૂંઝવણ બાપુએ ચુનીભાઈને 


મે ર૦૦૨ ૩૮૫ 


જણાવી હતી. ચુનીભાઈએ તે જ વખતે કહ્યું કે ''એ 
કામ માટે હું તમને કોઈ પણ રીતે મદદ કરી શકીશ એવું 
તમને લાગે તો મને ખબર આપજે. બધું કામ મૂકીને 
તમારી પાસે આવી જઈશ.'' કરાંચી આવીને બાપુએ 
ચુનીભાઈને લખ્યું હતું કે કેમ તે ખબર નથી, પણ તે 
વખતે, તેમ જ પછીથી બી.એ. અને એમ.એ.ની પરીક્ષાઓ 
વખતે, દરેક પ્રસંગે તેમણે પોતાનું વચન સો ટકા નિભાવ્યું. 
એમાંની એક વખતે તે%- માની છેલ્લી માંદગીમાં બીજ 
વ્યવસ્થા કરવાની અમારી તૈયારી છતાં, ને આગ્રહભરી 
સૂચના છતા 2%, અમને એકલાં ન મૂક્યાં. પોતાનાં 
માની પાસે રહેવાની અદમ્ય ઇચ્છાને બળે તેમનાં માને 
છેલ્લી ક્ષણોમાં તેમને દીઠાની અનુભૂતિ થઈ હતી તે 
વાત તેમણે પછીથી મને કહી હતી. 

ચુનીભાઈ કંઈક સાધના કરતા હતા તેનો સાઘારણ 
ખ્યાલ હતો. કોઈક વાર તે વિષે પૂછ્યું પણ હશે. પણ 
તેમણે ખાસ જવાબ આપ્યો હોય તેવું યાદ નથી. કરાંચીમાં 
સુંદર સંગીતથી કે ભાવવાહી કવિતાથી ને કોઈ વાર તો 
દેખીતા કારણ વગર તેઓ ધ્યાનસ્થ થઈ જતા, તે અમે 
કાયમ જોતાં. પોતાના અલગારીપણાની કેટલીક વાતો 
કહેલી. ક્યારેક સાધનાને પરિણામે શારીરિક અસ્વસ્થતા 
તેમને થઈ આવતી, ત્યારે તેમની સૂચના પ્રમાણે તેમની 
સારવાર હું કરતી. પણ તેમની સાધના વિષે ખાસ કુતૂહલ 
નહિ થયેલું. અમુક અમુક ચમત્કાર જેવા પ્રસંગોની તો 
હું સાક્ષી પણ બનેલી. તેમાંનો એક પ્રસંગ તો બહું 
જાણીતો થયેલો, બનારસમાં ચોર મારાં ઘરેણાં પાછાં 
આપી ગયો હતો તે વખતે આશ્ચર્ય જરૂર થતું, પણ 
વિશેષ જાણવાનું મન ન થાય. તે વખતે તેમજ તે પછી 
ચુનીભાઈને શ્રી મોટા તરીકે અનેક સાધકોએ ગુરુ ગણ્યા 
તે વખતે પણ, મને એ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ કરતાં ચુનીભાઈ 
તરફથી અમને મળતા અખૂટ પ્રેમમાં, અને તે મારફતે 
અમારામાં થતા ગુણ-વિકાસમાં વધારે રસ હતો. 

આપણા કરતાં ઓછા નસીબદાર લોકોને મદદ 
કરવી જોઈએ તે વાત ચુનીભાઈએ વહુ સરસ રીતે ગળે 
ઉતારેલી. કરાંચીમાં હું ને મારી બહેન ચિત્રા ડ્રાઈંગ- 
પેઇંઠિન્ગના વર્ગમાં દાખલ થયાં, ચુનીભાઈ તે વખતે ત્યાં 
હતા. મને કહે : “બહેન, સાબરમતી આશ્રમમાં મારો 
એક હરિજન વિદ્યાર્થી છે, તેને પણ ડ્રોઈંગ સરસ આવડે 
છે. તારા જેવી સગવડ તેને અમદ્દાવાદમાં મળી શકે, તો 


ઝડ 


તે ખૂબ આગળ વધે. પણ બિચારો પૈસા કયાંથી 
લાવે ? તને નથી લાગતું કે આપણે તેને કંઈક મદદ કરી 
શકીએ ?'' તરને તેમનો વિચાર બરોબર લાગ્યો ને વાત 
આગળ ચાલી. અંતે અમે નક્કી કર્યું કે એ વિદ્યાર્થીને 
અમારે- મારે અને ચિત્રાએ-દર મહિને અમુક રકમ- 
ડ્રોઈંગ ક્લાસની ફી જેટલી રકમ- દર મહિનાની અમારી 
હાથખરચીની રકમમાંથી અમારી શૉપની ખરીદી પર કાપ 
મૂકીને આપવી. થોડાં વર્ષો પછી એ વિદ્યાર્થી ડ્રાઈંગની 
પરીક્ષાઓ આપીને નિશાળમાં ડ્રૉઈંગનો શિક્ષક થયો, 
એવું કંઈક યાદ છે. તેત સ્તરે મૂઝીથા: એ 
ઉપનિષદ્વાક્યની વ્યવહારુ ઉપયોગિતા અમને આ રીતે 
ચુનીભાઈએ પ્રત્યક્ષ કરી આપી. 

આવી જ રીતે સાદાઈ, નમ્રતા, ખાદી, ગ્રામોધોગ, 
સર્વધર્મસમભાવ વગેરે કેટલીયે બાબતોનું મહત્ત્વ, 
દાખલાદલીલ સહિત પોતાના અનુભવોની વાતોથી એવી 
જ સરળ રીતે તેમણે સમજવ્યું, અને જીવનમાં સંસ્કારિતાનું 
ભાથું બંધાયું. 

પોતાનાં સ્નેહીજનોની સાચી મનોદશાનો તાગ 
લેવાની ચુનીભાઈની એક આગવી રીત હતી. 

મારી સગાઈ થવાની તૈયારી ચાલતી છતી. પરું 
મન ખરેખર એ બાબતમાં કઈ રીતે કામ કરે છે તે નણવાના 
ચુનીભાઇન ૭-૪! થઈ, તેમણે એક કાગળમાં મને લખ્યું 
કે તેમને એક કન્યા-છાત્રાલવનાં ગૃહમાતઃ-ડે પતેચય 
થયો. એ બહેનની આવડત, નિષ્ઠા વગેરેનું વર્ણન કરીને 
છેલ્લે તેમણે લખ્યં : “તારામાં પણ આ બહેન જેવી 
શક્તિ છે, ને તે શક્તિનો લાભ સમાજને તારે આપવો 
જોઈએ એવું તને લાગતું હોય તો લગ્ન કંઈ જીવનમાં 
અનિવાર્ય નથી.'' તેમની સાથે તે વખતે તેમના ખાસ 
મિત્ર હેમંતભાઈ નીલકંઠ રહેતા હતા, જે મારા પતિના 
મામા થાય (તેમની મારફત જ લગ્નની વાત શરૂ થયેલી). 
હેમંતભાઈને ચુનીભાઈ પોતાની બધી ટપાલ વંચાવે તેમ 
આ કાગળ પણ વંચાવ્યો. કુદરતી રીતે હેમંતભાઈએ 
ધારી લીધું કે હવે આ સગાઈ નહિ થાય, ને તેમણે 
લાગતાંવળગતાંને ચેતવી પણ દીધાં. 

અલબત્ત, મારો કંઈ ચુનીભાઈ જેવો વિચાર હતો 
જ નહિ, ને હું તો લગ્નના વિચારમાં મક્કમ રહી. થોડા 
વખતમાં સગાઈ થઈ, પણ તે પહેલાં જ ચુનીભાઈએ 
મારા લગ્નના નિર્ણયની દઢતા વિષે ખાતરી કરી લીધી 
હતી. થોડો વખત બધાંને ચિંતા કરાવી તે જુદી વાત ! 

મારાં લગ્ન થયા પછી પણ બંને કુટુંબ સાથેના 


મે ર૦૦૨ ૩૮૬ 





ચુનીભાઈના આત્મીયતાના સંબંધને કારણે મારો તેમની 
સાથેનો વડીલ બંધુ તરીકેનો સંબંધ કાયમ રહ્યો. ૧૯૪૨માં 
તેઓ હરિજન ફંડ ઉઘરાવવા માટે થોડા મહિના ખારમાં 
અમારે ત્યાં (મારા સાસરાના ઘરમાં) રહ્યા પણ હતા, 
ત્યારે પોતાને ફાળો ઉઘરાવવામાં થતા ખટમીઠા અનુભવોની 
રોચક વાતો હળવી શૈલીમાં બધાંને કહેતા. ત્યારપછી 
પણ તેમનાં અનેક કામમાંથી વખત કાઢીને ખાર મળવા 
આવતા. એક વાર બાપુ ખારમાં પથારીવશ હતા ત્યારે 
પોતે ક્યાં જય છે તે પોતાના યજમાનને કહ્યા વિના 
અમારે ત્યાં બાપુને નિરાંતે મળવા આવેલા. 

તેમના નડિયાદના હરિઃ ઓમ્‌ આશ્રમમાં અમે 
એકથી વધારે વખત ગયાં હતાં. તેમના અવસાનના 
થોડાક મહિના પહેલાં તેમનો સંદેશો આવતાં હું અને 
ચિત્રા ખાસ તેમને મળવા નડિયાદ ગયાં હતાં. એ અમારી 
છેલ્લી મુલાકાત. 

ચુનીભાઈ કહેતા કે તેમના અત્યંત ગરીબીના 
દિવસોમાં, કાલોલના ઉપલા સામાજિક સ્તરનાં માણસો 
કરતાં પણ ઊંચે ચઢવાની તેમની અદમ્ય મહત્વાકાંક્ષા 
હતી. અનેક તકલીફો વેઠીને ભણ્યા. ગાંધીજના આંદ્વેલનમાં 
તેમજ રચનાત્મક કાર્યોમાં ભાગ લીધો ને તે માટે પણ 
અનેક કષ્ટ વેઠ્યાં, સામાજિક અવહેલના સહન કરી--એ 
બધાની પાછળ પેલી મહત્ત્વાકાંક્ષાનું બળ પણ ખરું-- 
માત્ર અમુક વખત પછી 'મોટાઈ'નો માપદંડ બદલાઈ 
ગયો. પૈસા કે કીર્તિ દ્રારા નહિ, પણ ચારિતર્યિબળથી 
તેમજ આધ્યાત્મિક ઊંચાઈએ પહોંચીને તેઓ માત્ર કાલોલ- 
ના જ નહિ, બીના કેટલાય સંપત્તિવાન અને સંભાવિત 
સજ્જનો કરતાં પણ મુઠ્ઠીઊંચેરા બન્યા. 

એક બાજુ અનેક સક્ષમ વ્યક્તિઓના માર્ગદર્શક 
બન્યા, મૌનમંદિરમાં આત્મવિ*્લેષણ દ્વારા સાધનાની 
એક આગવી પદ્ધતિ સાધકોને ભેટ ધરી; તો બીજી બાજુ 
પોતાના અનુયાયીઓ પાસેથી મળતી અઢળક સંપત્તિના 
ઉપયોગથી પોતે તદન અલિપ રહીને એ બધી જ સંપત્તિનો 
ઉપયોગ ગ્રામશિક્ષણ મારફત સમાજને બેઠો કરવામાં 
કર્યો. કર્મમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગનો સુંદર સમન્વય કર્યો. 
આ કંઇ જેવી તેવી સિદ્ધિ હતી ? 

પોતાના જીવનથી તેમને સંતોષ હતો, તો એ 
સાર્થક જીવનયાત્રા જેનાર અમને, તેમનાં સ્વજનો-) પણ 
એનો ઓછો આનંદ નહોતો. 


છા 


પ્રતિભાવ 


પ્રકાશ ન. શાહ 


એપ્રિલ'ર૦૦૨રના અંકમાં પ્રગટ થયેલ યારા લેખ “જીવનભરની વિઘા-આરાધનાનું સન્‍્માન' 


વિશે પ્રતિભાવરૂષે શ્રી પ્રકાણ ન. શાહે લખેલ પત્ર નીચે આપ્યો છે, 


મુ. રમણભાઈ, 

એપ્રિલ ર૦૦રના આપના અગ્રલેખ 'જીવનભરની 
વિધા-આરાધનાનું સન્‍્માન'ના સંદર્ભમાં આ પત્ર. 

શ્રી કે.કા,શાસ્રીને 'વાચસ્પતિ પુરસ્કાર' પ્રદાન 
અને 'ભારતમાર્તડ' પદવી અર્પવાના સમારેભની એ સવાર 
આપને રળિયામણી અનુભવાઈ. અને એક રીતે એ ઠીક 
જ છે, કેમ કે સારસ્વતોના સન્માનનું વલણ એક પ્રજાને 
નાતે આપણા સૌને સારુ શોભીતું જ લેખાય. 

માત્ર, “ઉટ્દેશ' પોતાને હંમેશ 'સંસ્કૃતિ'ની પરંપરામાં 
જોતું આવ્યું છે (અને 'સંસ્કૃતિ'કારે તો આ સામયિક- 
ચર્ચા એટલા વાસ્તે જ વહોરેલી કે એમને સમય સાથે 
ગાઢ અનુસંધાનપૂર્વક જીવવું હતું) એટલે એ એક વાત 
આ અગ્રલેખના સંદર્ભમાં અખરે કે જે અઠવાડિયાંઓમાં 
આ સમારોહ યોજાયો એ અઠવાડિયાંઓ દરમ્યાન 
શાસ્રીજએ ગુજરાતના હિંસાચાર વિશે સતત કરેલી 
અનુમોદના વિશે આપને એક હરફ પણ ઉચ્ચારવાપણું 
ન વસ્યું. 

રિડિફ ડૉટ કૉમ (૧૨/૩૨), ગુજરાત સમાચાર 
(૧/૩), ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા (૧૫/૩) અને ઇન્ડિયન 
એક્સપ્રેસ (૨૯/૩) સાથે વિશ્વ હિંદુ પરિષદના ગુજરાત 
એકમના પ્રમુખ તરીકે શાસ્રીજએ કરેલી. વાતચીતના 
હેવાલોમાંથી નકરી સાંપ્રદાયિકતા અને હિંસા સોડાય 
છે. ગુજરાતમાં જે સંહારસત્ર (પોગ્રમ) ચાલ્યું એ એમને 
જાણે કામ્ય ને ધર્મ્ય અનુભવાતું ન હોય ! 

“ઉદ્દેશ'ની સહદય વાચકમંડળીની જણ સારુ એ 
પૈકીનાં થોડાં વિધાનો ટાંકું ? 

સંહારસત્ર વિશે : “કરવું જ પડે, કરવું જ પડે.'” 

કરનાર વિશે : '“કેળવાયેલા હિંદુ છોકરા હતા.'' 

એકંદરે : ''આ તો હિંદુત્વનું મોજું ફરી વળ્યું છે... 
અને એમાં વીએચપીનો કોઈકોઈ કાર્યકર પણ સામેલ 
હોઈ શકે તેમાં બે મત નથી.'' 

પોલીસ વિશે : '“એમના પૈકી કેટલાક હિંદુ હતા, 
જેમને થયું કે ટોળાને જે કરવું હોય તે કરવા દો.'' 


મે ૨૦૦૨ ૩૮૭ 


- રમણલાલ જોશી 


હવે શું : '““અમે પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લાવવા 
કૌશિશ કરી રહ્યા છીએ. અમારા મોટાભાગના માણસોને 
અમે પાછા ખેંચી લીધા ૪. જે થોડા બાકી છે તે પણ 
તરતમાં પાછા ફરશે. અને ત્યારે બધું થાળે પડી જશે.'' 
કદાચ 2૪ “ન મેં નયે લખ્યો હોત, પણ આપે 
“શાસ્રીજી બધા ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ ધરાવે છે'' એવું 
કહ્યું અને વળી દિલ્હીની સાહિત્ય અકાદમીના 
'એન્સાઈક્લોપીડિયા અફ ઇન્ડિયન લિટરેચર'ના પાંચમા 
વૉલ્યુમમાંથી એમને વિશેના આપના અધિકરણમાંથી 
આપે એ અંશ પણ ઉતાર્યો જેમાં એમને “હ્યૂમૅનિટેરિયન' 
(“માનવતાવાદી') કહ્યા છે. એપ્રિલ ૨૦૦૨માં વંશીય 
નિકંદન પર્વ (એથ્નિક ક્લિન્ઝિંગ) પ્રકારનું મનોવલણ 
ધરાવનારને સર્વધર્મસમભાવી અને માનવતાવાદી કહેવા, 
એમાં મને કશુંક બુનિયાદી ગોધળ વરતાય છે. 
પૂભર્હ વ્યક્તિત્વો અને એમના પૂજનમુદ્દાઓ વિશે 
ઊર્વિસાર ને વિવેકબૃહસ્પતિ ગુજરાતે જાત પાસે જવાબ 
માંગવાની ઘડી આ છે.” 
પ્રેમાદરપૂર્વક પ્રકાશ ન. શાહ 
હિ 


શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રીને ઉપર્યુંકત પત્ર મોકલી 
આપવામાં આવ્યો હતો. તેમનો પ્રત્યુત્તર મળ્યો 
તે નીચે આપ્યો છે. 

તંત્રી 

શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રીનો પ્રત્યુત્તર 

પ્રિય ભાઈશ્રી પ્રકાશભાઈનો તમારા ઉપરનો પત્ર 
વાંચવા મોકલ્યો એ મળ્યો, એ માટે આભારી છું. 

મારે એ વિશેષ કાંઈ લખવાનું નથી. મને આવા 
આક્ષેપો થાય તો એનો પ્રત્યાઘાત આપવાની ટેવ નથી. 
શ્રી પ્રકાશભાઈ જે કાંઈ લખે-બોલે એ ભગવાન જ કરી 
રહ્યા છે માની હં સહન કરી લેનારો માણસ છું. હું કોઈને 
શમત્રુ માનતો નથી. 

શ્રી નારાયણભાઈએ પણ 'નિરીક્ષક'ના ૩૫મા 


છ ઝડ 


અંકમાં લખ્યું છે, જેનો પણ ઉત્તર આપવાની મને 
જરૂર નથી. 

અંગ્રેજ મીડિયાવાળા અને ચૅનલોવાળા કેટલુંયે 
મનઘડંત આપે છે. ક્યાં કોને જવાબ આપવો જવો ? 

શ્રી પ્રકાશભાઈએ જે કાંઈ લખ્યું એ માટે આભાર 
વ્યકત કરી આશીર્વાદ આપું છું. 

લિ. સ્નેહાધીન 

કેશવરામ કા. શાસ્ત્રીના સપ્રેમ સાદર શુભાશિષઃ 

નમસ્કાર 


જ 


કણસે છે અહીં આ પ્રશ્નો નિરુત્તર 


પંદરેક વર્ષ પહેલાં શામળાજી વિસ્તારના 
આદિવાસીઓની સેવા, તેમની વ્યસનમુક્તિ, દેવામુક્તિ, 
વેઠ, કુરિવાજ, નિરક્ષરતા, અજ્ઞાન, અબુધતા અને બીનાં 
અનેક દૂષણોમાંધી મુક્તિ માટે જીવન ખર્ચી નાખનાર 
સ્વ. નરસિંહભાઈ ભાવસારતાં જીવન-કવન પર ડૉક્યુનૉવેલ 
લખી હતી 'પરભવન। પિતરાઈ' (પ્રકાશક : આર. આર. 
શેઠ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦ર). તે વખતે કિયો 
લગી સતત ઠેઠના આદિવાસી વિસ્તારોમાં જઈને એ 
પછાત - પીછડેલતા આદિવાસીઓના અ|તરિક 
જીવનવ્યવહારને સાવ નજીકથી નેવાનું બન્યું હતું. એના 
આલેખનના સર્જનાત્મક આનંદની સમાંતરે એક એટલી 
જ માત્રાનો ખેદ હૃદયમાં ઊભરાયા કરતો હતો અને તે 
કાથોડી કોમના લોકોની જીવનછબિ આલેખવાનો. એ 
ખેદ, એ વસવસો આજ લગી જારી છે. છુટકારો તો 
એમાંથી ફરીવાર ત્યાં જઈને એનું આલેખન કરવાથી યા 
મારા મરણથી જ મળી શકે. 

શું હતું એ કાથોડી કોમમાં ? કઈ હતી એ કોમ ? 
સાબરકાંઠાના ઊંડાણના ડુંગરાળ, વનપ્રદદેશમાં આદિવાસીઓ 
પણ જેને અછૂત, પરાઆદિવાસી અને પશુ ગણે છે 
તેવા કાથોડી લોકો 'કાથોડી' એટલા માટે કહેવાય છે કે 
દોઢેક સદી પહેલાં સાબરકાંઠા વિસ્તારનાં ખેરનાં વૃક્ષોના 
ઇંન્નરાદારો એ લોકોને ખાનદેશમાંથી વૃક્ષોમાંથી કાથો 
ખેરવવાના ચોક્કસ પ્રકારનું કૌશલ્ય માંગી લેતા કામ માટે 
લઈ આવેલા. એ લોકો ત્યાંના પણ ઠેઠ આદિવાસી હતા અને 
અહીં આવીને રહ્યા ત્યારે અહીંના આદિવાસીઓ - 


મે ર૦૦ર ૩૮૮ 





વનવાસીઓએ તેમને અસ્પૃશ્ય ગણીને છેઢાના છેટા 
રાખ્યા, એ લોકો જંગલમાં વૃક્ષો નીચે ઘાસપરાળનાં 
ઝૂપડાં બાંધીને રહ્યા. (હા, એટલી મનુષ્યતા બચી 
હતી 1) ઇજ્વરાદારો શોષણ કરતા. રૂપિયા પૈસા ના 
આપતા, સાવ પેટવડિયાં કામ કરાવતા. પણ એ લોકોને 
અહીંની રાબ ન! ભાવતી એટલે તેતર-કબૂતર-વાનર 
મારી ખાતા. એમાં એક તબકે કાથો પાડવાનું કામ 
યંત્રોએ સંભાળ્યું એટલે એ લોકો સાવ નધણિયાતા, 
ઊતરી ગયેલા બળદ જેવા થઈ પડ્યા, જેને લોકો શું 
કરવા નીરણ નાખે ? એ લોકો છેવટે પશુની કોટિએ 
આવી ગયા. સાવ પ્રાકૃત જરૂરત માટેના સો-દોઢ સો 
શબ્ઢોની આગવી બોલી, આદિમ વૃત્તિઓના ઉછાળથી 
માત્ર વિયાવા જેવી સુવાવડો-રોગના ભોગથી બાળમરણો, 
તે એનોય લાંબો ચાલે એવો વિયોગભાવ - શોકભાવ 
નહીં. કાંગળા, પથરાળ, ડુંગરાળ વનમાં તેતર-હોલા- 
કબૂતર પાછળ દોડીદોડીને પશુની ચપળતાથી તીર 
મારીમારીને નીચે પાડીને કાચાં ને કાચાં ખાઈ જવાં. 
ઈ”ડરાં એમનો ભાવતો ખોરાક - વાંદરાં પણ એમને 
જોઈને ભડકીને હુપાહુપ કરી મૂકે, ભાગવા માંડે. કાથોડી 
પુરુષ પાછળ પડે. એને મારીને એના દેહ પર જ ત્યાં ને 
ત્યાં જયાફત ઉડાવે. આ રીતે દોડીદોડીને એમના પગના 
પંજા આપણા જેવા સામાન્ય મનુષ્યના હોય તે કરતાં 
બેગણા પહોળા થઈ ન્ય ને એમાં પાછાં નહોરિયાં 
ઊગે. દાઢી-મૂછ પથરો ઘસીઘસીને ઓછા કરે. સ્રીઓ 
ખુલ્લા વક્ષે ફરે. કોઈ સંકોચ નહીં. કમર પર વસ્ત્ર, ઝાડની 
છાલનાં, એટલા માટે પહેરે કે સત્રીજાતને થતા નૈસર્ગિક 
ભયથી રક્ષણ મળે. થોડા ફોટા મેં પાડ્યા હતા. મારી 
સાથે ખુદ નરસિંહભાઈ હતા. થોડીઘણી કાથોડી બોલી 
જાણે. એમણે મારા વતી પ્રશ્નો પૂછ્યા ત્યારે જે જવાજ 
મળ્યા તે પરથી મને ખબર પડી કે એ લોકોને દિન- 

દશાનું ભાન જ નથી, તારીખ - તિથિ - વાર - સમય, 

દશા (દિશા)ની સમજણ નહીં. જવાબ આપતી વેળા 

સદીઓથી સુધરેલા સમાજ પ્રત્યેનું જમા થયેલું ખુત્રસ 

ઘુરકાટારૂપે બહાર આવે. 

આ કાથોડી કોમ વિશે થોડી દસ્તાવેજી માહિતી 
ગુજરાત સરકારના આદિવાસી કલ્યાણખાતા પાસે હશે. 


બટ 


થોડીક ઇન્દુકુમાર જની દ્વારા સંપાદિત વૈચારિક પાક્ષિક 
“નયા માર્ગ'માં વાંચી હતી, પણ એ બધી દસ્તાવેજી 
સામગ્રી છે. કોઈ સર્જકને હાથ ચડીને કલાઘાટ પામી 
નથી. અરે, આઝાદી પછી આદિવાસી ઊંચો આવ્યો 
છે, પણ કાથોડી તો આજની તારીખે પણ વનમાં આ 
જ રીતે જવેમરે છે. અંગેજીમાં મને એમને માટે શબ્દ 
સ્ફુર્યો હતો : 'સબસ્ટાન્ડર્ડ' નહીં, પણ 'સબલ્યૂમન'. 
જ્જ્જ 

હમણાં જ જેમને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના 
ગૌરવ પુરસ્કારની નવાજેશ થઈ છે તે જણીતા વિવેચક, 
મુ. રમણલાલ જોશી દ્વારા સંપાદિત માસિક 'ઉદ્દેશ'ના 
માર્ચ ૨૦૦૨ના અંકમાં પ્રગટ થયેલી એક વાર્તા 'ઇનામ' 
તરફ મિત્રકવિ રમેશ પારેખે માણું ધ્યાન દોર્યું. મૂળ ઓરિસાના 
ભગવતીચરણ પાણિગ્રહીની આપણા વયોવૃદ્ધ 
બાળસાહિત્યકાર રમણલાલ સોનીનાં વિદુષી પુત્રવધૂ ડૉ. 
રેણુકા શ્રીરામ સોની દ્વારા અનૂદિત વાર્તા 'ઇનામ' છાપીને 
ઘણાનાં ચિત્ત ઝકઝોરી નાખ્યાં. રમેશે મને વાત કરી તે 
સાથે જ કવિ અનિલ જોશીને કરી. અમે ત્રણે રાજકોટમાં 
ભેગ થયા ત્યારે સતત આદિવાસીના ચિત્તની જીવતી 
છબિ જેવી વાર્તા વિશે ચર્ચા ચાલી. વિનોદ ઝઘડા કે 
અનિલ ખંભાયતા, પત્રકાર રમેશ ઓઝા જેવા મર્મજ્ઞોએ 
એમાં ઊલટભેર ભાગ લીધો. કદ્દાચ આ વાર્તાની ઝેરોક્સ 
અંગત વર્તુળમાં છૂટથી વહેંચાશે કાં 'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો 
ભરાશે. 

એવું શું છે એ વાર્તામાં ? 

માત્ર બે જ પૃષ્ઠની એ વાર્તા, સાહિત્યકૃતિ, વાર્તા 
હોવાના કોઈ બરા વગરની છે. બિનકાઠિયાવાડીને “બરો' 
શબ્દ ના સમજાય તો એનો સાહિત્યિક પર્યાય આપું તો 
“પરિવેશ', અને બોલચાલનો આપું તો 'અંચળો'. નહીં 
તો વાર્તા વાંચતાં આપણે થિયેટરમાં બેસીને નાટક જોતા 
હોઈએ એવું લાગે. પાડોશમાં ભજવાતું કોઈ દશ્ય જોતા 
હોઈએ એવું ના લાગે. 

કોઈ એમ કહે કે આ વાર્તા તો બ્રિટિશ યુગની છે 
અને હવેના સંદર્ભમાં એ સાચી નથી તો એમ બોલનારાના 
જ્ઞાનાર્થે મે કાથોડી કોમ વિશે લખેલા ઉપરના ફકરા ફરી 
વાંચી જવા વીનવું. આ વાતા 'ઇનામ' કાથોડી કોમના 


મે ૨૦૦૨ ૩૮૯ 


કોઈ પાત્ર વિશે નથી, પરંતુ લેખકે જેયેલા એ આદિવાસી 
સમાજના પાત્ર વિશે છે કે જેની અને કાથોડી વચ્ચે 
લેબલ સિવાય ઝાઝો ફેર નહીં હોય. બીન્ન કોઈ સામાન્ય 
માણસના માટે ભોળા, ભોટ, બોઘા જેવાં વિશેષણો 
વાપરી શકાય, કારણ કે એમના એ લક્ષણવિશેષો એના 
સામાન્ય સમાજના સરેરાશ માણસના બૌદ્ધિક સ્તર સાથેની 
સરખામણી બતાવે છે. 'ભોળો' કહે એટલે “મારા જેટલી 
ચાલાકી વગરનો' એટલો જ અર્થ થાય, જયારે આ 
આદિવાસી સમાજમાં બધા જ આવા છે એટલે કોની 
સાથેની સરખામણીમાં કોને ભોળો કહેવાય 7 'ઇનામ' 
વાર્તાના નાયક ઘિનુઆને ભોળો નહીં કહી શકાય. એ 
જે સમાજમાં જીવે છે તેમાં બધા એના જેવા જ છે. 
દીનદુખિયાથી દાઝેલા માણસમાં જન્મતી આપોઆપ 
હુશિયારી, સાવધાની, ચોપ તેનામાં નથી, કારણ કે 
એને એવો અનુભવ જ નથી એટલે એને 'ભોળો'ને 
બદલે “અપ્રદૂષિત' કહેવો ઠીક રહે તેમ છે. 

સાચી વાર્તા-કૃતિમાં છેવટ સુધીના સસ્પેન્સનું 
તત્ત્વ હોય તોપણ તે એનું પ્રાણાધાર નથી હોતું - એવું 
હોય તો સારી સસ્પેન્સ ફિલ્મો આપણે એકથી વધુ વાર 
જોતા ના હોઈએ. એમ આ વાર્તા 'ઇનામ'માં ધિનુઆના 
વ્યક્તિત્વની, એના માનસની અપ્રદૂષિતતાની છબિ ધીરેધીરે 
દોરાતી આવે છે. તેમાં છેલ્લે તેના ગળામાં હત્યા બદલ 
ગાળિયો પડે છે, તે હકીકતથી સંપૂર્ણતા આવે છે. ન્ોકે 
વાચકના મનમાં આ વાર્તાનો અંત તો ધારી લેવામાં 
આવ્યો જ હોય છે, પણ છતાં તે (અંત જણવા છતાં) 
વાર્તાના પ્રવાહમાં ખેંચાયા જ કરે છે, કારણ કે તેના 
ચિત્તમાં શાશ્રત કહી શકાય તેવા પ્રશ્નોની ફૂલઝર ફૂટતી 
રહેવા સાથે જ અંત તરફની ગતિને સૌદર્યબોધ થતો રહે 
છે. શિકારી તરીકે વિખ્યાત ઘિનુઆ વારંવાર હરણ, 
ચિત્તા, સાબર, રીંછ મારીમારીને તેનાં મસ્તક ડેપ્યુટી 
કમિશ્નરને ચરણે ધરતો હોય છે ને ઇનામ પામતો હોય 
છે. આ વેળા તે એક બીન્ન જ પ્રાણીનું મસ્તક લઈને 
ધરવા જય છે ને તે છે જુલમગાર ગોવિંદ સરદારનું માથું. 
ઇનામની આશા તો છે જ, પણ, એટલું જ નહીં, આ 
જોઈને ઘા ખાઈ ગયેલા સાહેબથી માંડીને તેના કર્મચારીઓનાં 


ડડ 


ગર્ભિત વાક્યો પણ તે પૉઝિટિવલી લે છે ને તે છેક 
મનુષ્યવધ માટે તો ગળામાં ગાળિયો પડે છે ત્યાં સુધીની 
હદે ! ઇનામ મળવાની તેની ખાતરી હતી ને તે ઇનામ તે 
મૃત્યુદંડ છે. આ આખી વાર્તામાં ઘટનાના વહેવા સાથે 
સમગ્ર આદિવાસી સમાજનાં પ્રતીકરૂપે ઘિનુઆની સુરેખ 
છબિ દોરાતી આવી છે તતે તો મારે મન આ કલાકૃતિનું 
પ્રમુખ આકર્ષણ ખરું, પણ છેવટ તો વિસ્ફોટની જેમ 
અનેક શાશ્વત - સનાતન, કોઈ પણ કાળે, કોઈ પણ 
સ્થળે,, કોઈ પણ સમાજમાં લાગુ પડતા પ્રશ્નો ચિત્તના 
આકાશ પર છવાઈ ન્ય છે, જે અત્યારના કોમી દાવાનળના 


ત્યાં નામ તારું 


અમછું બધું તો સરેઅ/મ તું 
મને માણજા જે ન"રજામ તં 
વહી અ/વત હોય છે એક ખૂશબો 
ઉલ્લેખય છે જે પળે નમ તછું 
જું તો હતું રૂળ ગોકુળ અથે 
ને વચમાં જ અ/જ ગયું ગમ તારું 
થત ડેક ધડકન પહ તોય જધજટ 
અહીં છે ગુજરવું નકર આમ તછું 
મને લ(ગતી ઓર નમણાશ એમ 
તને લાગતું જે વદન રયમ તછું 


રરી એકઇ બસ હસ દે અમૂલું 
અમે લેખચું એય અકરમ તારું 


જ# એક પવન, પરમ લગ જે 
ટંડત એ સલૂણું હૃદમ તારું 


જગત હોય તાર વિકલ્યે ખછું જે 
જગતનેય ફહેશું કે કર કામ તછું 


અન/યાસ ઉ2/ કરીએ હવે જ્યાં 
ઇખ્/તું અન(ય/સ ત્ય ન/% તં 


મનસુખવન ગોસ્વામી 


મે ર૦૦ર ૩૯૦ 





દિવસોમાં પણ તીર જેવા છે. તે છે : શા માંટે, ક્રાંતિકારીઓના 
માથા સાટે ઇનામ મળે ને શા માટે જુલમગારનો વધ 
કરવા માટે દેહાંતદંડ ? હત્યા એ આખરે હત્યા જ છે. શા 
માટે મૂગાં પશુના માથા સાટે શિરપાવ અને શા માટે 
માણસના શિકાર સાટે મોત ? શા માટે એક હત્યા હરામ 
ને બીજી હલાલ ? 
રજનીકુમાર પંડયા 
(“જન્મભૂમિ પ્રવાસી' સાપ્તાહિક પૂર્તિના તા. 
૧૪-૪-૨૦૦રના અંકમાં 'શબ્દવેધ' કૉલમમાં પ્રગટ થયેલ 
લેખ, 'જન્મભૂમિ પ્રવાસી'ના સૌજન્યથી.) 


ચાંદ સત્ય છે 


પળચટ્ટટ એ નઈવસને 
૫૭5૭? ઉભ ચ/£ મ૩/£૯૦0, 
કણ ૮)કચો, કહેશે એને, 
છોડ હવે એ બાળહઠને ? 
“તેલ વષન ડ#ઘ; 


ર/ને ચહેર! પર લઈ ફરત), 
9'ઈ-જીવતર એક સાથ છે, 


અદ અથવ૧# તં પેલ- 
ઈંજટ છેં પલ; દરવ/જા. 
સરવ/ળઃ કે બ#દબ/5? 


કરરીર/ કય લગ ? ખાટી કજ 
ગણિત છોડ ને ગમ્%ત કર, 
અઢળક ચહેર/ ર&/ ૧૩/સ?, 
પેન પકડ ને અક્ષર જટ. 
ચદ સત્ય છે, સઘળું જ6' 


પ્રવીણ દરજી 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 


“સાવિત્રી'ના દર્શનનો આસ્વાધ્ધ અભ્યાસ 
'સાવિત્રી (એક અધ્યયન)' જગદીશ વ્યાસે મહર્ષિ 


વિષયક લખવા ધારેલાં ત્રણ પુસ્તકોની શ્રેણીનું પ્રથમ 
પુસ્તક છે. મહાકાવ્ય 'સાવિત્રી'માં ૧ર પર્વ અને ૪૯ 
સર્ગ છે. આ પુસ્તકમાં લેખકે પ્રથમ પર્વના પાંચ સર્ગની 
કથાને કેન્દ્રમાં રાખી પોતાનો અભ્યાસ રજૂ કર્યો છે. 

લેખકે દર્શાવ્યું છે તે પ્રમાણે 'સાવિત્રી' મહાકાવ્યના 
મુખ્યત્વે ત્રણ મોટા વિભાગો પાડી શકાય : (૧) અશ્વપતિનો 
યોગ, (ર) સાવિત્રીનો યોગ, અને (૩) યમ સાથે સંવાદ. 
લેખકે આ પ્રથમ ખંડમાં પહેલા વિભાગને આવરી લેવાનો 
પ્રયાસ ક્યો છે. લેખકે પોતાના નિવેદનમાં દર્શાવ્યું 
છે : “આ પુસ્તક સામાન્ય વાચક્ને લક્ષમાં લઈને લખાયેલું 
છે. 'સાવિત્રી' મહાકાવ્ય શું છે અને સમગ્ર માનવસમાજ 
માટે તેનું કેવું મૂલ્ય છે તેની વાત સાદી અને સરળ 
ભાષામાં કહેવાનો અહીં પ્રયત્ન થયો છે. પુસ્તકમાં શ્રી 
અરવિંદ જેવા યુગપૂરુષના પચાસ વર્ષના પુરુષાર્થનું વર્ણન 
છે અને જો આપણે તેમને સાચા અર્થમાં અનુસરીએ તો 
આપણું અને જગતનું ભાવિ કેટલું દિવ્ય બની શકે તેની 
ઝાંખી કરાવવાનો પ્રયાસ થયો છે.'' (પૃ. ૧૩૩). 

લેખકે પોતાનું પુસ્તક મૌલિક હોવાનો દાવો કર્યો 
નથી. 'સાવિત્રી' મહાકાવ્ય ઉપર લખાયેલ અનેકવિધ 
પુસ્તકો, પત્રો, કવિતાઓ અને અન્ય સામગ્રીના આધારે 
પોતે આ પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે એવી કબૂલાત પણ 
તેમણે કરી છે. 

પુસ્તકના પ્રારંભે લેખકે મૂળ મહાભારતમાં આવતી 
સાવિત્રીની સમગ્ર કથાનો તંતુ સંક્ષેપમાં આપ્યો છે. 
પછી 'સાવિત્રી'વિષયક આંકડાશાસ્ત્રીય માહિતી આપી 
“સાવિત્રી' શું નથી એ સ્પષ્ટ કર્યું છે. ત્યારબાદ શ્રી અરવિદ 
અને રાન અશ્ચષપતિ વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવી તેમણે 
મહાકાવ્યનાં પ્રતીકો અને પાત્રસૃષ્ટિની સમજ આપી છે. 
“સાવિત્રી' વિશે શ્રી માતાજી અને શ્રી અરવિંદના વિચારો 
પણ તેમણે ટૂંકમાં રજૂ કર્યા છે. 


મે ૨૦૦૨ ૩૯૧ 





પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, અંજની મહેતા 


“મારે જે સામાન્ય વાચકો માટે 'સાવિત્રી' લખવાનું 
હોત તો હું 'સાવિત્રી' બિલકુલ લખત જ નહિ.'' એમ 


શ્રી અરવિંદ રચિત ભાવિયુગના મહાકાવ્ય 'સાવિત્રી'- , કહી શ્રી અરવિદે 'સાવિત્રી'ની શૈલી વિષે લખ્યું છે, 


““સાવિત્રી'માં કોઈ પણ જગાએ કેવળ મારું ચિત્ર ઉઠાવવા 
માટે, કે ભાષાના પ્રયોગની સસ્તી અસર ઉપનજવવા માટે 
કશું જ લખ્યું નથી. આખા કાવ્યમાં મેં જે જેયું છે, 
અનુભવ્યું છે, અથવા તો અંતરમાં જાણ્યું છે, તે જ 
વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે.'' (પુ.૧૪). 

પ્રથમ ચૌદ પાનાંમાં આવશ્યક વિગતો આપી લેખક 
પંદરમા પૃષ્ઠથી 'સાવિત્રીપ્રવેશ' પ્રસ્‍તાવના 'ઘૂંધટ કા પટ 
ખોલ' દ્વારા કરે છે. સોળ પાનાંની આ પ્રસ્તાવનામાં 
લેખક “સાવિત્રી'માં શું છે, તેનો મધ્યવર્તી વિચાર શો 
છે, તેનું તત્્ત આપણને કઈ રીતે સમજી શકાય તેની 
છૂટક છૂટક વાતો કરે છે. 'સાવિરી'નું આ કોઈ સળંગસૂત્ર 
બયાન નથી, પણ ઝાંખી માત્ર છે. લેખક 'સાવિત્રી'ને 
શ્રી અરવિંદ અને શ્રી માતાજની આધ્યાત્મિક આત્મકથા 
તરીકે ઓળખાવે છે. 

આપણે જ્ણીએ છીએ કે આ વિશ્વ એક કોયડો 
છે. 'સાવિત્રી' મહાકાવ્ય એ વૈશ્વિક કોયડાઓનો વૈશ્વિક 
પ્રતિભાવ છે. લેખક કહે છે કે શ્રી અરવિદદે જગતના 
તમામ કોયડાઓનો ઉકેલ લખી આપ્યો છે, માનવજન્મ 
અને મૃત્યુ વિશેની સઘળી સમસ્યાઓની ચાવી 
'સાવિત્રી'માં મૂડી છે. લેખક આ મહાકાવ્યને આધ્યાત્મિક 
અનુભૂતિઓનો એનસાઇકલોપીડિયા કહે છે. શ્રી અરવિરદ 
કહે છે કે આ આખુંય સ્થૂળ જગત ચેતનાના પાયા પર 
રચાયેલું છે. આ સૃષ્ટિના મૂળમાં પદાર્થ નહિ, પણ ચેતના 
છે, કારણ, પદાર્થ પોતે જ ચેતનાનો આવિર્ભાવ છે. 
જીવન પ્રલોભનોની મધલાળ છે. પળે પળે આવતાં 
પ્રલોભનોની જળમાં જે સાધક સપડાઈ જાય તો પછી 
જીવનના રહસ્યની જિજ્ઞાસા તે ખોઈ બેસે છે. પ્રલોભનની 
ઉપરવટ જવાનું ખમીર હોય તો જ આધ્યાત્મિક જીવનની 
યાત્રામાં આગળ વધાય છે. સાવિત્રી પાસે અદભત ખમીર 


બ્છ્ણ 


હતું. તે યમના પડકારને ઝીલી લે છે અને અંતે અજ્ઞાન 
અને મૃત્યુના જડબામાં દબાઈ ગયેલા આત્માને 
(સત્યવાનને) મુકત કરે છે. 

આ રીતે લેખક પ્રસ્તાવનામાં સમગ્ર મહાકાવ્યનો 
મર્મ સ્કુટ કરી આપી ભાવકનો કૃતિપ્રવેશ કરાવે છે. 
પછીનાં પાંચ પ્રકરણોમાં તેઓ 'સાવિત્રી'ના પ્રથમ પર્વના 
પાંચ સર્ગનો આસ્વાદમૂલક પરિચય કરાવે છે. પ્રથમ 
સર્ગનું શીર્ષક છે. “111૦ 5]/010010 ૩0૪1” અર્થાત્‌ 
“પ્રતીકાત્મક ઉષા', દ્વિતીય સર્ગનું શીર્ષક 'સમસ્યા- 
કોયડો' છે. પ્રથમ પર્વના ત્રણથી પાંચ સર્ગ રાજન અશ્વપતિની 
યાત્રાને માટે ફાળવ્યા છે. તેમને અનુક્રમે 'રાજનો યોગ 
આત્માની મુક્તિનો યોગ', 'અશ્વપતિની યાત્રા 
રહસ્યજ્ઞાન', રાજાનો યોગ આત્માની મુક્તિ અને મહિમાનો 
યોગ' એવાં શીર્ષકો આપવામાં આવ્યાં છે. આ પાંચે 
પ્રકરણોવાળા આ પ્રથમ ખંડને લેખકે 'અશ્ચષપતિનો યોગ' 
અથવા 'અશ્વપતિની સાધના' અથવા 'અનુભૂતિ સાથે 
સંપક' એવાં ઉપશીર્ષકો આપ્યાં છે. આરંભે પ્રકાશ અને 
ચેતના, સત્ય, પ્રેમ (આનંદ) અને જીવન એ મૂળ ચતુર્વિધ 
સ્વરૂપો છે એમ દર્શાવી લેખક અંધકારમાંથી પ્રકાશ પ્રત્યેની, 
અસત્યમાંથી સત્ય પ્રત્યેની યાતના અને ઇુ:ખમાંથી દિવ્ય 
આનંદ પ્રત્યેની તથા મૃત્યુમાંથી દિવ્ય જીવન પ્રત્યેની 
નવી ગતિ દ્વારા રૂપાંતર સધાશે એનો સંકેત કરે છે. 

પ્રથમ પર્વના પ્રથમ સર્ગના પ્રારંભે જ લેખક જણાવે 
છે કે 'સાવિત્રી' મહાકાવ્યનો પ્રથમ સર્ગ સમગ્ર મહાકાવ્યની 
પ્રસ્‍તાવના જેવો છે. શ્રી અરવિંદે પણ એમ કહ્યું છે કે 
જો તમને આ સમનય તો પછી બીજું બધું સમજાશે. 
પ્રથમ સર્ગનો વિષય છે સત્યવાનના મૃત્યુદ્િનનું પ્રભાત. 
લેખક સમજાવે છે કે આ મહાકાવ્ય સૃષ્ટિની પ્રલયરાત્રિના 
અંતે આવતા એક નવા પ્રભાતની જાહેરાત ઉપર રચાયું 
છે. અહીં ઉષાનો પ્રતીકાત્મક ઉપયોગ થયો છે. અહીં 
રાત્રિ પણ પ્રતીક છે. લેખક પ્રતીકો ઉકેલવાનો પ્રયાસ 
કરે છે. શ્રી અરવિંદનો યોગ એ વાત પુરવાર કરે છે કે 
મનુષ્ય પાસે પ્રકારા ઝીલવાની રાક્તિ છે. આ શ્રી અરવિદ્ની 
શોધ છે. મનુષ્ય તેની અભીપ્સા દ્વારા ખૂબ ઊંચે સુધી 
આરોહણ કરી શકે તેમ છે. શ્રી અરવિંદનો આ સંદશ છે. 
શ્રી અરવિંદ મહાકાવ્યના પહેલા સર્ગમાં જ માનવજતિની 
મૂળભૂત કટોકટીનો ઉલ્લેખ કરી દે છે. પરિણામે વાચકને 


મે ર૨૦૦ર ૩૯૨ 





પહેલેથી જ રસ ઉત્પન્ન થાય છે. સાવિત્રી વિકરાળ પ્રશ્નનો 
સામનો કઈ રીતે કરે છે તે નણવાની જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન 
થાય છે. પ્રથમ સર્ગને અંતે કવિ દર્શાવે છે કે આ જ 
તે દિવસ હતો, જે દિવસે સત્યવાન માટે મૃત્યુ નિર્માયું 
હતુ : 1115 /દડ 116 ઉત/ ૫/10 35૮11/0/21 
11151 તૉ€. 

બીન સર્ગમાં લેખક મહાકાવ્યમાં નિરૂપિત સમસ્યા- 
કોયડો સ્પષ્ટ કરે છે. એક વર્ષની મધુરજની માણ્યા પછી 
સાવિત્રીના જીવનમાં કટોકટીપૂર્ણ પળ આવે છે. જીવનમાં 
આવી પળ આવે છે ત્યારે કોઈ ઉપાય કારગત નથી 
નીવડતો. મનુષ્યનાં બધાં જ હથિયારો હેઠાં પડી જાય 
છે. તેનું કંઇ જ નથી ઊપજતું. પરંતુ શ્રી અરવિંદ દર્શાવે 
છે તેમ માણસ જે તેના મિથ્યાભિમાનથી ભરેલા બાહ્ય 
વ્યક્તિત્વને ફગાવી દઈ શકે તો પછી તેનું સાચું વ્યક્તિત્વ 
અને સ્વરૂપ ઊપસી આવે અને સક્રિય રીતે કામ કરતું 
થાય. માણસની શક્તિ સમયાતીત છે અને તે સમય 
અને કર્મના બંધનમાંથી મુકત થઈ શકે છે. મનુષ્યના 
સાચા સ્વરૂપમાં સમગ્ર વિશ્વ સામે ખડા થઈ જવાની 
તાકાત છે, પણ માનવ અંધકાર અને અજ્ઞાનનો ગુલામ 
છે. પરિણામે દુ:ખ, યાતના અને મૃત્યુ અનિવાર્ય બને 
છે. એ પ્રશ્ન 'સાવિત્રી' મહાકાવ્યમાં આરંભથી આપણું 
ધ્યાન આકર્ષે છે. આખા કાવ્ય દરમિયાન એ સમશ્યા 
કંદી પણ નજર બહાર જતી નથી. આ સમસ્યાનું નિરાકરણ 
શોધતી-મથતી સાવિત્રી સમગ્ર વિશ્વના પ્રશ્નનું નિરાકરણ 
શોધે છે. સમયના ચોકઠામાં બંધાયેલી ચેતના મૃત્યુને 
પડકારી શકતી નથી. પણ સાવિત્રી તો પોતાની ચેતનાને 
વિસ્તારી મૂકે છે તથા તેમ કરીને કાળની મર્યાદાને છેદી 
નાખે છે. અહીં શ્રી અરવિંદ મહાન અવતરણની વાત કરે 
છે. જ્યારે નીચેથી આપણી ચેતના આરોહણ કરે છે 
ત્યારે માનવમાં પ્રજ્ઞા જાગ્રત થાય છે અને અંતરમાં દિવ્ય 
દષ્િ વિકાસ પામે છે. ન 

પ્રથમ પર્વના તૃતીય સર્ગમાં શ્રી અરવિંદ 'રાજનો 
યોગ'-અંતર્ગત આત્માની મુક્તિનો યોગ વર્ણવે છે. શ્રી 
અરવિંદના પૂર્ણયોગની પેઠે આપણે અશ્વપતિના યોગને 
પણ આરોહણ અને અવરોહણના યોગ તરીકે ઓળખાવી 
શકીએ. શ્રી અરવિદે '/5[૩17દ॥010, તિબુંળાં01 દ્રાર 
ડ।10€10661”ને યોગ કહ્યો છે. આત્માના માર્ગદર્શનની 


બ્ટ્ટશ 


નીચે જીવન ચલાવવું તેનું નામ આધ્યાત્મિકતા છે. તીવ્ર 
આંતરિક દિવ્ય અસંતોષ અશ્રપતિની મહાન યાત્રાનું 
પ્રારંભબિદુ છે. શ્રી અરવિંદ કહે છે કે મનુષ્યની ચેતના- 
અવસ્થાને ઘણાં સ્તરો છે. યોગ અને આધ્યાત્મિક જીવન 
જે કરે છે તે એ કે તે તમને તમારી પોતાની તમામ ચેતનાઓ 
અંગે ન્રગ્રત કરે છે. જાગ્રત બનેલો અશ્ચષપતિ અજ્ઞાનના 
અંધકારમાંથી મુક્ત બની જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે છે. 
એ જ્ઞાન ડેવું છે તે શ્રી અરવિંદ સર્ગમાં “11 5૦૦૭ાં 
1010000066' (રહસ્યજ્ઞાન) અંતર્ગત દર્શાવે છે. 

એક વાર તમે અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી મુક્તિ મેળવો 
એટલે તમારી આધ્યાત્મિક આરોહણની યાત્રાનો પ્રારંભ 
થયો એવું માની શકાય. અંતરયાત્રામાં તમારી સાથે 
બીજે કોઈ સાથીદાર હોતો નથી. કવિ કહે છે કે આપણી 
અંદર એક જ્યોતિ જલે છે. તમારા બધા પ્રશ્નો તમારા 
મનને પૂછવાને બદલે આ જ્યોતિને પૂછવાના છે. તમારી 
આધ્યાત્મિક યાત્રા તમારા ઉપલકિયા અસ્તિત્વને સાવ 
ભૂંસી નાખે છે. માત્ર દિવ્યતા સાથે જ તાદાત્મ્ય સાધ્યા 
પછી જ દિવ્યતાનું ધ્યેય સમજાય. 

પાંચમા સર્ગમાં શ્રી અરવિદ “રાજાનો યોગ, આત્માની 
મુક્તિ અને મહિમાનો યોગ' દર્શાવે છે. અશ્વપતિ પોતાની 
ચેતનાની યાત્રા દરમ્યાન સૂર્યના પ્રદેશમાં એટલે કે જ્ઞાનના 
પ્રદેશમાં અને ચંદ્રના પ્રદેશામાં એટલે કે શીતળતાના પ્રદેશમાં 
એટલે કે શીતળ અને શાંતિના પ્રદેશમાં પરમ તત્ત્વની 
અનુભૂતિ કરે છે. આ પ્રક્રિયામાં તે સ્થળકાળથી પર 
ચાલ્યો જય છે. અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠતો વેઠતો આ 
મહાન યાત્રી સત્‌, ચિત્‌, અને આનંદના એટલે અતિમનસ્‌ના 
ચેતનાના પ્રદેશમાં પહોંચીને વિજય હાંસલ કરે છે તથા 
તેમ કરીને મહાદર્શનને પામે છે. 

લેખકે મૂળ મહાકાવ્યની પંક્તિઓ આપતા જઈ 
“સાવિત્રી'ના પ્રથમ પર્વના પાંચ સર્ગની કથા કહેતાં કહેતાં 
તેનું રહસ્ય, તેનો મર્મ પણ પ્રગટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો 
છે. મૂળ કાવ્યની પંકિતઓ તેમણે છૂટથી ઉદ્ધત કરી છે. 
પણ તેનો અનુવાદ આપ્યો નથી. શ્રી સુન્દરમ્‌, શ્રી પૂજાલાલ 
વગેરેએ “સાવિત્રી'ના ઘણા ખંડોના સુંદર અનુવાદો'કર્યા 
છે. લેખકે તેનો ઉપયોગ કર્યો હોત તો અંગ્રેજી ન જાણનાર 
વાચકોને-ભાવકોને તે મદદરૂપ નીવડત. 


મે ર૦૦૨ : ૩૯૩ 


લેખકની ભાષા પ્રમાણમાં સરળ, પ્રવાહી છે. શ્રી 
અરવિંદ અને શ્રી માતાજીની સૌન્દર્યની ભાવના લક્ષમાં 
લઈને લેખકે પુસ્તકની શક્ય તેટલી સજાવટ કરવાનો 
પ્રયત્ન કર્યો છે. પ્રત્યેક પ્રકરણના પ્રારંભે સૂચક, સમુચિત 
સુંદર ચિત્રો પણ મૂકવામાં આવ્યાં છે. મુદ્રણ પણ આકર્ષક 
છે. જેકે થોડીક ક્ષતિઓ રહી ગઈ છે. ક્વચિત્‌ વ્યાકરણના 
દોષો પણ દષ્ટિગોચર થાય જે. પરંતુ ક્ષત્તિઓનું પ્રમાણ 
અલ્પ છે. એકંદરે પુસ્ડક સુરુચિપૂર્ણ, સુરમ્ય, સુંદર બન્યું 
છે. શ્રી અરવિંદના અને ખાસ તો 'સાવિત્રી'ના તત્ત્વજ્ઞાનને 
સમજવામાં, પામવામાં આ પુસ્તક અવશ્ય ઉપયોગી 
પુરવાર થશે. શ્રી અરવિંદના અભ્યાસીઓ પુસ્તકના બીજ 
ખંડોની પ્રતીક્ષા કરશે, આવનારા ખંડો આનાથી પણ 
ઉત્કૃષ્ટ થાય એવી અપેક્ષા સાથે આપણે આ અધ્યયનને 
આવકારીએ. 

ક 

ભાવિ યુગનું મહાકાવ્ય સાવિત્રી : એક અધ્યયન, 
ખંડ ૧, લે. જગદીશ વ્યાસ, ધીરજ પ્રકાશન, અમદાવાદ- 
૩૮૦ ૦૧૩, પ્રથમ આવૃત્તિ ર૦૦૧, પુ. ૧૩૮, કિં. રૂ।. 
૪૦/- 


પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 
દિ 


સહજસુંદરકૃત “ગુણરત્નાકરછંદ” : 
વર્ણનો અને ભાવજગત 

ડૉ. કાન્તિભાઈ બી. શાહે પીએચ.ડી.ના અભ્યાસ 
નિમિત્તે સંશોધિત-સંપાદિત કરેલી અને પારિતોષિકપાત્ર 
ઠરેલી કાવ્યકૃતિ 'ગુણરત્નાકરછંદ'ની રચના ઈ.સ. ૧૫૧૬માં 
થઈ છે. આ રચનાના જૈન સાધુકવિ સહજસુંદર છે. 

મધ્યકાળમાં સ્થૂલિભદ્ર-કોશાના વિષયવસ્તુવાળી 
નાનીમોટી ઘણી કૃતિઓ પ્રસિદ્ધ થયેલી છે. આ રચનાઓની 
તુલનામાં કવિ સહજસુંદરે મૂળ ગ્રંથોનો જરૂરી આધાર 
લઈને સ્થૂલિભદ્રના પ્રસિદ્ધ ચરિત્રકથાનકના વિસ્તૃત અંશોને 
છોડી દઈને આ કૃતિનું નિર્માણ કર્યું છે. વર્ણનો અને 
પાત્રોના મનોભાવોના નિરૂપણમાં પંક્તિએ પંક્તિએ કવિ 
મન મૂકીને વરસ્યા છે, એમાં કવિની વિવિધ લયછટાઓ 


જોવા મળે છે. 
સ્થળ, કાળ કે અન્ય બાહ્ય વર્ણનો સાથે આ 


વી 


કૃતિમાં આલેખાયેલા મનઃસંઘર્ષનાં, આંતરમથામણનાં 
તથા કોશાનું સ્થ્લિભદ્ર પ્રત્યેનું પ્રેમાકર્ષણ, કોશાની પ્રણય- 
ક્રીડા, એનું ધૈર્ય, તેનો સમભાવ, કોશાનાં આ રીતે બદલાતાં 
મન:સંવેદનોનું વર્ણન પણ એટલું જ આકર્ષક બન્યું છે. 

સ્થ્લિભદ્રનું બાળપણ, એના ઉછેરનું વર્ણન તેમજ 
તેને નિરદશવા વપરાયેલાં ક્વિપદો તથા લયનાં આવર્તનોથી, 
તે કેવો મોટો થાય છે તેનો નિર્દેશ થયો છે, વસ્તાલંકારોનું 
વર્ણન પણ અચૂક ધ્યાન ખેંચે છૈ. જેમ કે જરી અને 
રેશમના વસ્ત્રની અવનવી સુંદર ટોપી માથે શોભે છે. 
હાથે સાકળાં, સોનાની વીટી પહેરી છે. વળી હાથે વાંકી 
કડલી છે. કમળની પાંખડી જેવી કુમળી અને અણિયાળી 
આંખ આંજી છે. રાતું નાનું અંગરખું અને બે રંગવાળી 
મોજડી શોભે છે. 

આ ઉપરાંત બાળ સ્થ્લિભદ્રની વિવિધ ક્રિયાઓ, 
ચેષ્ટાઓનું ત્વરિતપણું, તેનું સંક્રમણ તથા એનું સ્વાભાવિક 
રીતે ઊપસતું ચિત્ર “લીલાવતી છંદોલય'ની છટા સાથે 
નાદસંગીતને પણ માણી શકાય એવી પંક્તિઓમાંની બે 
પંક્તિઓને વાંચીએ. 
''ઈલા લટકંતઉ, કર ઝઢકંતઉ, ક્ષલિચઢકંતઉ, વિખલેતઉ, 
મુહજીતલિ ૫૭તઉ, મુર અ/રડતઉ, ન રહઈ રડતઉ, ઠણકંતઉ. '' 

બાળકના પાલનપોષણ-ઉછેરની માતાનો [વેવિધ 
ક્યાઓનું ગતિપૂર્ણ ચિત્ર સુંદર સ્વાભાવોક્તિ દ્વારા ઊપસ્યું 
છે, શબ્દાનુપ્રાસની જે આગવી ભાત વણાય છે તે 
ખાસ ધ્યાન ખેચે છે. 

રોતઉ, વિગોતઉ, પોતઉ, પુઢાડઈ, ઓઢાડઈ, રમાડઈ 
અને સુહાબઈ, કરાવઈ, પહિરાવઈ - જેવાં ક્રિયાપદો 
કડીની પંક્તિએ પંક્તિએ પ્રાસમાં ઢાળ્યાં છે. 

યુવાન સ્થૂલિભદ્રની રાજસવારી અને વનવિહાર 
કરતાં કરતાં વિગતપ્રચુર રીતે થયેલા પ્રકૃતિદર્શનનું વર્ણન 
તો સુંદર રીતે આલેખન પામ્યું જ છે. તો એ ઉપરાંત 
ઘોડાના હણહણાટનાં, હાથીઓના ઘંટના ટંકારના, હોલ, 
ભેરી અને નિશાનના નાદસૌદર્યનાં વર્ણનો પણ એટલાં 
જ સમરસ રીતે રજૂ થયાં છે, શ્રીફળ, દાડમફલ, બીજેરાં 
અને બોરાં ખાતાં સારસ, પોપટ, કોકિલ, ચાસ, ચકવાની 
જોડી એમ જાતજાતનાં પંખીઓથી ઊભરાતી પ્રકૃતિ- 
શોભાની જે ખાસ જાણકારી ધરાવે છે, તેમના મનને તો 


મે ર૦૦ર ૩૯૪ 


કોઈ વિશિષ્ટ આહ્લાદની જાણે સર્જકે ભેટ ધરી છે. 

સવારી આગળ વધતાં વનની વિગતો રજૂ કરતાં 
કવિ જણાવે છે કે અઢારે પ્રકારની વનસ્પતિવાળાં ઘણાં 
વક્ષો છે, ફળો છે, જાતજાતનાં લાખો પંખીઓ ત્યાં છે, 
મોર કળા કરીને નૃત્ય માંડે છે, હંસી અને હંસ પરસ્પરનું 
પડખું છોડતાં નથી. કેળ, દ્રાક્ષ, વેલ, આંબા, રાયણ, 
દાડમડી, વડ, કૂવો, જળાશય ઉપરાંત ઊંચો કઠિન કાંટાળો 
તથા મોટો તાડ - આમ આ બધી પાર ન આવે એવી 
પ્રાકૃતિક સ્થાનોની યાદી હજી પણ લંબાવી શકાય તેવી 
છે, પણ વાચકોની આંખો દુખવા ન માંડે એમ કહી કવિ 
પછી તરત જ સ્થ્લિભદ્ર પોતાને ત્યાં આવતા જણી 
કોશાના મનોરથો, એના મનોભાવોનાં વિવિધ વર્ણનોના 
લસરકાથી એક જુદા જ વર્ણનપ્રદ્ેશમાં વાચકને ખેંચી 
જાય છે. 

સ્થૂલિભદ્રને જોતાં જુદી જ પ્રીતિની લાગણી કોશા 
અનુભવે છે. પ્રીતિના જળથી એનું હૃદય ભીંજાયું નથી 
માંટે જ એને પાણી માટે ઝંખતા નિર્જળ તળાવની ઉપમાથી 
કોએ સહજ રીતે નવાજી છે. 

કોશા શકટાલપુત્રને જોઈ પરવશ બની ગઈ છે. 
વડીલવેશ્યા કોશાને શકટાલના પુત્રની ઝંખના ન રાખવા 
સમજવે છે. સખીઓના મનોભાવને જે પ્રશ્નોત્તરીનું રૂપ 
અપાયું છે તેમાં તથા કોશાના મનમાં સ્થૂલિભદ્રના જ્ઞાન- 
નૈપુણ્ય સંદર્ભે ઉદ્ભવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર 'હા-હા' રૂપે 
કવિએ ચારણી લયછટામાં પ્રગટ કર્યા છે. 

“હું એ પુરુષને પુર્ષોત્તમ તરીકે જોઉ છું - એનાથી 
ભેદાવું ટળે તેમ નથી - મને હવે તેમ થવામાં અટકાવશો 
નહીં.''- કોશાનો વડીલવેશ્યા અક્કાની સલાહ સામે 
અનુરાગ- ભર્યો પ્રત્યુત્તર. કોશાની ગણિકાભાવથી ઊભરાતી 
વૃત્તિ હવે શમી જય છે. સ્થ્લિભદ્ર પ્રત્યેનો પ્રતિભાવ 
કોશાના ભાવસંક્રમણ ટ્વારા વર્ણવાતાં તેના વ્યક્તિત્વને 
જાણે નવો ઓપ આપે છે. 

સ્થૂલિભદ્ર કોશાનો આ અનુરાગ જેઈને વેશ્યાચરિત્ર 
વિશે પોતાના ઉદગારો પ્રગટ કરે છે, એ અંગેનું કવિ , 
સહજસુંદરે કરેલું એક કલ્પનાચિત્ર વિરલ તો છે જ, પરંતુ 
અદ્વિતીય જણાય છે. 

બીન્ન અધિકારની ૩૮મી કડીનો, એ માટેનો 


હશ 


ભાવાનુવાદ : “જ્યારે સૂર્ય આથમે છે ત્યારે રાત્રિ કેશ 
છૂટા મૂકીને રડે છે. જ્યારે જેની વેળા ત્યારે તેની સાથે 
તેનું મન મોહે છે, તે (રાત્રિ) તારણૂપી ફૂલો માથામાં 
નાખીને ચંદ્ર સાથે રમે છે, પણ સૂર્યનો (આવવાનો) 
સમય જાણીને એ ફૂલો હાથથી નાખી દે છે. 

પરંતુ પછી ? 

“ઈમ રયછિ ડૂડ /બેહું સઉ કરઈ, જેશિ કહ સચ «ઉ હઈ, 
જણયો જણ યુગતઈ વલી, સહજુંદર કવિ ઈમ કહઈ. ” 

“એમ રજની બતન્તેની સાથે કપટ કરે છે. વેશ્યા 
કદ્દી સાચી હોતી નથી એમ આ યુક્તિથી, દાખલાથી 
સમજુ લોકો સમજશે.'' એમ કવિ સહજસુંદર કહે છે. 

માથામાં ગૂંથેલાં તારાણૂપી ફૂલોને રાત્રિ સૂર્ય ઊગવાના 
સમયે ફેંકી દે છે, એવા કલ્પન દ્વારા વેશ્યાના ઇદ્મચિત્રને 
કવિએ રસિકતાથી મૂર્ત કર્યું છે. 

સ્થૂલિભદ્ર માટેનાં કોશાનાં પ્રેમ, ધૈર્ય, સહિષ્ણુતા 
અને ઔદાર્ય જેવા ગુણો પ્રગટાવતી ઉક્તિ- 

“અગ્નિ સળગતો હોય તો જળથી બુઝાવું, પણ 
પાણી બાળતું હોય તો શી રીતે ઠારું ?'' ““બીજાના 
ખરાબ બોલ સાંભળી મન ખિન્ન થાય, પણ કંથ જ જે 
કહે તો (એમને) શું કહેવાય 7 '' અહીં પોતાની હદ્યવ્યથાની 
સચોટતા દષ્ટાંત અલંકાર દ્વારા વ્યકત થઈ છે. 

સ્થૂલિભદ્ર પ્રત્યેની પ્રીતિમાં કોશાની નિશ્રલતા 
વ્યકત થાય છે. 

'અવલાં જલ ગંગ વહંતિ કયા, ૧ પત્ર” મૂકઈ - 

- વિક્ખ સયા - 
કનયૌવન જીજી કાય ખઉ, જુ પ/સ ન છોડઉ તુબ્ભ તઉ6'' 

““કદાશિત્‌ ગંગાનાં પાણી અવળા વહે, વળી સર્પ 
સદા વિષ ત્યજ દે. ધન, યૌવન, જીવન અને કાયાનો 
ક્ષય થાય,- ત્યારેયે હે પ્રભુ, તારો સંગ (હું) છોડું નહીં.” 

મનમાન્યો ભોગવિલાસ ભોગવવાનું સ્થૂલિભદ્રને 
કોશાનું ઇજન રસિક રીતે વર્ણવાયા પછી. કોશાના 
આવાસનું વર્ણન, એમાં ચિત્રશાળા, પટશાળા, ગોખ, 
ઝરૂખા, સ્તંભો, ઘુમ્મટ, દ્રાર, ટોડલા અને એની સજાવટનાં 
વર્ણનો- એક જ ' ઉદાહરણથી અન્ય બાબતોના વર્ણનની 
વાચક પૂરી કલ્પના કરી શકશે. 

કોશાના આવાસની અન્તર્ગત સજાવટ તથા 


મે ર૦૦ર ૩૭૯૫ 


આવાસના વિવિધ ભાગોનું વર્ણન-- 

“ધ્વજ, સોનાના પિડ જેવા કલશ, મદનદંડ રચ્યા 
છે. પૃથ્વી લગી નવેય ખંડ મોદ્યા છે. નવા નવા ચંદરવા 
બાંધ્યા છે. મોતીનાં ઝૂમખાં લગાડ્યાં છે. એના ગુણ 
ઘણા વધ્યા છે અને તેજથી તગતગે છે. જલસ્નાન માઠે 
સોનાનો હીજ છે. કમળદંડ કર્યા છે ત્યાં ભોગીજનોની 
ભ્રમરમાલ ગુંજી રહી છે. ભનિ પર મજબૂત કાચ ઢાળ્યા 
છે (તે પર) નવલા નાચ નાચે છે. ત્યાં મધુરી વાણી 
બોલે છે.'' 

'ગુણરત્નાકરછંદ'તા બીજા અધિકારની ૧૧૨ થી 
૧૬૦ કડીઓમાં સ્થૂલિભદ્ર અને કોશાના ભોગવિલાસ, 
રંગરાગનું વર્ણન થયું છે. વસંતત્રતુને ભૂપતિનું રૂપક 
અપાયું છે અને કેસૂડાને ખીલેલા દીવાનું રૂપક અપાયું 
છે. કેસૂડો અને દીપકજ્યોત વચ્ચે રંગ અને આકારનું 
સામ્ય તો ખરું જ. વળી વસંત તો સ્થૂલિભદ્રનું મદનરૂપ 
જેવા આવ્યો હતો ને ! એટલે જણે કેસૂડાનો દીવડો પ્રગટાવીને 
એ રૃપને નીરખ્યું, એવું કલ્પનાચિત્ર આલેખાયું છે. 

સ્થ્લિભદ્રને પ્રામ કર્યાના આનંદની કોશાની 
કાવ્યાત્મક અભિવ્યક્તિ- ''મુઝ ગુલાલ મિલઉ હવઈ 
સૂધઉ'' મને હવે સરસ - શુદ્ધ ગુલાલ પ્રામ થયો છે, હવે 
ક્ષણનો પણ વિયોગ કોશા માટે અસહ્ય છે. પોતાનાં 
નયણાંને ન રડવા કહેતી કોશાના હૃદ્યભાવ ચોટદાર 
રીતે પ્રગટ થયા છે. 

પોતાને અખંડનાથ મળ્યાનો કોશાનો ઉદ્ગાર મીરાંની 
'અખંડવરને વરી' એ પંક્તિનું અચૂક સ્મચ્રૂણ કરાવે છે. 

આ ઉપરાંત અકુલીન સ્ત્રીઓ ઘરકંકાસ, ગૃહસ્થ- 
જવનનો રોજિંદો કકળાટ જેવા વિષયોને, તો વળી સ્ત્રીને 
નરકના દ્વાર સમી વર્ણવી છે. કોશાને પ્રતિબોધતાં સ્થૂલિભદ્ર 
કામ-વિષયને મોટો વેરી કહીને એના વ્યાપ અને પ્રભાવને 
વર્ણવે છે. વિષયને અગ્નિ, કળણ, ધાડપાડુ, નરકના 
દૂત જેવી ઉપમાઓ આપી એના દુષ્કૃત્યને કવિએ 
વર્ણવ્યું છે. 

કવિએ વળી ગર્ભવિકાસની પ્રક્યા, ગર્ભસ્થ જીવની 
વેદના, નારકી દુ:ખો અને પરમાધમીઓના જુલ્મો પણ 
વર્ણવ્યા છે. 

ઉપર દર્શાવ્યાં તે વર્ણનો સાથે કાવ્યસ્પર્શથી રસવંતાં 


વર્ણનો પણ ઉદ્ભવ્યાં છે. તેમાં સરસ્વતીદ્દેવીના સાત્ત્વિક 
સૌંદ્યનાં, વસ્્રાલંકારનાં, દેવીના શેત શણગારનાં, સમગ્ર 
શોભાના કલ્પનાસમૃદ્ધ આલંકારિક વર્ણનો કર્યા છે, જેમાં 
ક્યાંક નાદવૈભવની છોળ ઉડાડી આપી શોભાને વર્ણવે 
છે. ઉપમા અલંકાર દ્વારા સરસ્વતીમાને ચંદ્રવદની, 
મૃગલોચની, જલપોયણી સમી, સુકોમળી, ગજગામિની 
જેવા પ્રાસ તેમજ 'ઈ'કારનાં આવર્તનોને પ્રચુરતાથી 
પ્રયોજ્યાં છે. 

સ્થૂલિભદ્ર અને કોશાની પ્રણયક્રીડાવેળાનું સુંદર 
કાવ્યાત્મક ચિત્ર કવિએ અહીં આપ્યું છે. 

કૌશા જ્યારે પિયુના સંગમાં સ્નાન કરે છે, મુખમાં 
સુગંધી રાતું પાનબીડું છે, રાગથી રમત રમે છે, ત્યારે એ 
દેખીને ભમરાઓની શ્રેણી જગી ન્ય છે. તે વેળા કોશા 
બોલ્યા વિના જ મૌન રહેવાનું કેમ પસંદ કરે છે ? કવિ 
નીચેનો ગદ્યાનુવાદ એના ઉત્તર નિમિત્તે આપે છે : 

“'પરિમલના ગુણથી છેતરાયેલા ભમરાઓ કમળની 
'ભ્રાંતિથી જ ઊડી આવ્યા છે. કોશા વિચારે છે કે “પોતે 
બોલવા નય તો અધર ઉપર એ (ભમર) ડસે.' ૨:7૨“ 
વિચારીને કોશાએ મૌન રહેવાનું પસંદ કર્યુ.'' આખું 
વર્ણન કલાસમૃદ્ધ અને રસિક છે. ભમર રખે ને અધરને 
ડસે એવી કોશાની ભીતિમાં અધરચુંબનનો શૃંગારિક 
ભાવ પણ ભળ્યો છે, તે જેઈ શકાય છે. 

હવે 'ગુણરત્નાકરછંદ'માં આલેખાયેલાં પાત્રોના 
મનોભાવોના કલાત્મક નિરૂપણની યથાર્થતાને તપાસીએ. 

કૌશાને સ્થૂલિભદ્રનાં જેવાં પ્રથમ દર્શન થાય છે, 
ત્યાં એનો હૃદયભાવ કેવો છે ? 

“પહિલઉ ઠગ વિધ/હત/ ઈઠઈ થયઉ સભ#વ, 

' સાંહામૂ લાગી ગૂરિવ, જલ વિણ જિસ્ટાઉ તલાવ.” 

ઠગવિદ્યાને સ્થાને હવે કોશા જુદી જ - પ્રીતિની- 
લાગણીનો અનુભવ કરે છે. પહેલાં ઠગાઈનો ભાવ હતો, 
હવે નારીહદયની પુરુષ માટેની પ્રણયઝંખના પ્રકટે છે. 
અનેક પુરષો સાથે રંગરાગ માણવા છતાં સાચા પ્રીતિજળથી 
એનું હદય ભીન્યું જ નથી, એથી તો કવિ એને પાણી 
માટે ઝંખતા જળ વિનાના તળાવની ઉપમા આપે છે. 
કોશા પ્રસન્નતાનો પૂર્ણ પ્રતિભાવ તત્કાળ પ્રગઢ કરે છે, 
“'હૈ પિયુડા, તારી કરણીને હં કેવી કહું ! જગતને ઘૂત્તનારીને 


મે ૨૦૦૨ ૩લ્દ્ટ 


તેં ગૃહિણી કીધી'' ભાવના એક જ લસરકામાં, ''મારા 


માળી, હવે આ તમારી વાડી સંભાળો.''- પ્રિયતમ પ્રત્યે 


કૌશાને ગૃહિણી તરીકે સ્થાપવાની સ્વામીની ચેષ્ટા, પોતાને 
મળી ચૂકેલા સ્વામી પ્રત્યે કોશા સમર્પિત ભાવ વ્યક્ત 
કરે છે અને ગૃહિણી તરીકેના કેવા કેવા અભિલાષ એના 
મનમાં જાગે છે. 

“પગ ચાંપઉ ને પાય તલહાસઉ, 

સૂઝસેવળી ત છોડઉ પાસઉ.'' 

ત્રીજા અધિકારમાં પિતાનું મૃત્યુ થતાં રાજ્યનું તેડું 
લઈ નાનો ભાઈ શ્રીયક સ્થૂલિભદ્રને બોલાવવા આવે છે. 
શ્રીયક મોટા ભાઈને સુખનિદ્રા ત્યજી રાજમુદ્રાના સ્વીકાર 
માટે પોરસ ચઢાવે છે. હૃદયમાં વ્યાકુળતા અનુભવતો 
સ્થૂલિભદ્ર, કોશાને ત્યાં જવા નીકળે છે, પણ બાર બાર 
વર્ષનું સાહચર્ય છોડતાં શી હાલત થઈ છે. 

““અ/%# ૫/ઉ ન પ/ઠવઈ, કેરે#ે/રે ૫છઉ જેઈ. '' 

આગળ ડગ માંડતો નથી. ફરી ફરી પાછું જુએ છે. 
તો કોશાને સ્થૂલિભદ્રનો વિરહ અસહ્ય બનતાં.- 

'આગલિ પાઇલિ, પીઉ પાલવ ઝાલંતિ''. (૩:ર૩) 
આગળ પાછળ ઊતરીને પ્રિયનો (વસ્્રનો) છેડો પકડે 
છે. સ્થૂલિભદ્ર બે પરિસ્થિતિ વચ્ચે કેવી રહેસામણ અનુભવે 
છે? 

એક બાજુ કોશા મન ડગાવે છે તો બીજી બાજુ 
ભાઈ મોટેથી અવાજ કરી રાજાની આજ્ઞા જણાવે છે. 
હૈયામાં દુ:ખથી દાઝેલો, બન્ને પ્રકારે મુશ્કેલીમાં મુકાયો - 
ઉપાય શો કરવો ? સ્થૂલિભદ્ર મનોવંદ્ર અનુભવે છે. 
રાજખટપટ, સ્રી-આસક્તિ આદિ તરફ ધીમે ધીમે ધિક્કાર 
અનુભવતો અને અંતે જ્ઞાનપ્રકાશ, વૈરાગ્ય માટેનો નિર્ણય- 
જેને જણી કોશાના હૃદયભાવોનું, વિરહવેદનાનું નિરૂપણ, 
કોશાનો પ્રથમ પ્રત્યાઘાત “વેશ્યા પડી ભૂખંડલિ રડતી' 
(૩:૫૩), એ જ. રીતે દૈવને ઠપકો આપતાં હવે આગળ 
કહે છે. 

મનપંખીનો માળો નષ્ટ કરી નાખતા દૈવ સામેની 
કોશાની આ હૃદયચીસ આર્દ્ર કરી મૂકે તેવી છે. કોશાની 
વિરહવેદનાને કવિએ યમક પ્રયોગ સહિત લગન ૩:૬૧- 
થી ૪૮ કડી સુધી વર્ણવી છે. - 

સ્થૂલિભદ્ર કોશાના નિવાસસ્થાને ચાતુર્માસ ગાળવા 


“્ઢ્શ 


નિર્ણય કરે છે. જ્યાં એણે બાર વર્ષ ભોગવિલાસમાં 
વિતાવેલાં, ત્યાં જ પોતે કરેલા અડગ નિશ્રયમાં કામવૃત્તિઓ 
સામેનો પડકાર પોતે જ મનોમન સાક્ષીભાવે આપતા 
હોય તે રીતે રજૂઆત થાય છે. સામાન્ય રીતે તો કામને 
જીતવા એનાં સ્થાનો ત્યજવાં પડે, પણ અહીં સ્થૂલિભદ્ર 
તો સામે ચાલીને કામની સોડમાં જઈને કામવિજેતા 
બનવાનો નિર્ધાર કરે છે. 

ગુરુની ચેતવણી છતાં પણ સ્થૂલિભદ્ર સાવધાન 
જ છે. ઊંડું વિચારીને પોતે અવિચળ જ છે, પોતાના 
નિર્ણયમાં. એથી ગુરુનો ઉપદ્દેશ સંઘની સાક્ષીએ સાંભળી, 
આદ્દેશ મેળવીને, હરખાઈને સ્થ્લિભદ્રે કોશાના આવાસે 
સત્વર પ્રયાણ આદ્્યું. 

કોશાના આવાસે જ્યારે સ્થૂલિભદ્ર ચાતુર્માસ ગાળવા 
નિર્ણય કરે છે ત્યારે કવિએ બન્નેને યોદ્ધા તરીકે વર્ણવ્યાં 
છે. પણ અંતે જય કોનો ? આ માટેનો નિર્ણય અધ્યાહાર 
જ રહે છે. 

ચોથા અધિકારની ૮૪ કડીઓમાંથી ૬૫ કડી સુધીનો 
ભાગ : કોશાને ત્યાં આવેલા સ્થલિભ્દ્રે કોશાને ઉપદ્દેશાવચનોથી 
પ્રતિબોધ પમાડ્યો. ભવોભવની વેદનાને ગર્ભધારણ અને 
ગર્ભવિકાસની પ્રક્િને નરક્ગતિનાં દુ:ખો સાથે સરખાવી. 
આ પ્રતિબોધગાથા કવિએ વિસ્તારથી ગાઈ છે. 


અહીં પણ કવિનું પાંડિત્યસભર સર્જક વ્યક્તિત્વ 
જોઈ શકાય છે. મોટા દુશ્મન સમી વિષયવાસના અને 
જજ રિત વૃદ્ધત્વનું વર્ણનાત્મક નિરૂપણ થયા પછી કોશા 
સ્થૂલિભદ્રની શિખામણનો સ્વીકાર કરે છે. પણ દીક્ષાપાલન 
માટેની કોશાની લાચારી હોતાં અંતે તે સમ્યક્ત્વથી 
રંગાઈને શુદ્ધ શ્રાવકવ્રતના પાલનનો સંકલ્પ કરે છે. 

પોતાના પૂર્વજીવનની પ્રેમિકા કોશાના આવાસમાં 
જ ચાતુર્માસ રહેવા છતાં સ્થૂલિભદ્ર અવિચલિત રહ્યા 
અને કામવિજેતા બનીને આવ્યા. સંયમની આ વિરલતા 
ગુરુ પાસે 'દુષ્કર', 'દુષ્કર' એમ બે વાર ઉદ્ગાર કહાવે છે. 
અન્ય મુનિઓ કરતાં વિશેષ આદર પામનાર સ્થ્લિભદ્ર 
સામે ઈર્ષ્યાથી પ્રેરિત સિહગુફાવાસીને કો્શાને ત્યાં જતા 
આલેખ્યા છે. 

આ રીતે આ ગ્રંથમાં સર્જાતી કાવ્યચમત્કૃતિ ધ્યાનાર્હ 
બની રહે છે. 

આ સંપાદિત ગ્રંથમાં સંપાદકે કડીવાર ગદ્યાનુવાદ, 
પાઠાંતરો, પાઠચર્ચા અને વિવરણ આપવા સાથે કૃતિનો 
આલોચનાત્મક અભ્યાસ રજ કર્યો છે, તેમજ લગભગ 
૧,૮૮૦ મધ્યકાલીન શબ્દોનો સાથં શબ્દકોશ પણ આપ્યો 
છે. 'ગુણરત્નાકરછંદ'નું મધ્યકાલીન પ્રકાશન ગુજરાતી 
સાહિત્યમાં એક નોંધપાત્ર પ્રદાન બન્યું છે. 

અંજની મહેતા 


થા. 


સંકલ્ય 


છૂપો વતુળોમ/ પવન ટ્રકે, ડેમ કરીશું ? 
અજન ખૂછણ/ સતત સમજી, વ્યોમ ભરું. 


ઊ? ખણોમ/ક, રતન પથર# એમ લઇશું. 
પછી 6૯ ભોમે, ભળી! મળી જત/ શ્વાસ ગણું. 


તિર/ડ)મ/થ? તો તિ/િરશરણે કેક જઈફું ? 
ધરાર્થી તો અ/ભે જઈ હવનનું હવ્ય થઈશું. 


અને શોક શોક સકળ તેજો શેષ કરશુ, 
અમ/જ/સ્યે અજી કેરણ કવલું ખૂજ કરજછું. 


મે ર૦૦૨ ૩૯૭ 


રાજેન્દ્ર પટેલ 


ઝડ. 


સાભાર સ્વીકાર 


શ્રી અરવિંદનાં સંસ્કૃત તથા સંસ્કૃતવિષયક લખાણો : લે. ડો. રમણલાલ ધનેશ્વર પાઠડ, પ્ર.: 
સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, વલ્લભવિદ્યાનગર-૩૮૮૧૨૦, કિં. રૂ. ૫૬/-; ગુજરાતીઓ અને પૂર્વ આફ્રિકા, 
૧૮૫૦-૧૯૬૦ : લે. મકરન્દ મહેતા, પ્ર. સુહૃદ ત્રિવેદી, માન. મંત્રી, દર્શક - ઇતિહાસ નિધિ, ૪૫, આસોપાલવ, 
થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯. કિં.રૂ. ર૫૦/-; ઇતિહાસનો મર્મ : અનુવાદક : પ્રફુલ્લ ઝાલા, પ્ર. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ. ૧૨૫/-; પારખું : લે. દશરથ પરમાર, પ્ર. આર. આર. શેઠની કંપની, ફુવારા સામે, ગાંધી 
રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિં. રૂ. ૧૦૦/-; ભૂમિથી ભૂમા : લે. પ્રઃ કંદર્પ ર. ત્રિવેદી, ૪, પ્રજ્ઞા સોસાયટી, 
તીથલ રોડ, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧, કિમત રૂ. ૩૫/-, 

અન્ય 

ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્ર।. લિ, (૧૯૯/૧, ગોપાલ ભુવન, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨ અને ૧- 

ર, અપર લેવલ, સેન્ચુરી બજર, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬)નાં - 


ત્રણની કાવડ : લે. વિજય સાસ્ત્રી, કિં. રૂ. ૯૦/-; સફરના સાથી : લે. રતિલાલ 'અનિલ', કિંમત રૂ. 
૧૫૦/-; તમારા વિના સાંજ ડૂસકે ચઢી છે (કાવ્યવિશેષ) : ભગવતીકુમાર શર્મા, સંપાદન-સુરેશ દલાલ, 
કિમત રૂ.૫૦/-; દિવસો જુદાઈના જ્ય છે (કાવ્યવિશેષ) : ગની દહીંવાલા, સંપાદન-સુરેશ દલાલ, કિંમત રૂ. 
રપ/-; માહોલ મુશાયરાનો...: લે. રઈશ મનીઆર, કિંમત રૂ. ૯૦/-; મનને મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉકેલ : લે. 
ડૉ. મુકુલ ચોકસી, કિંમત રૂ. ૫૦/-; અનુસંગ : અનુવાદ-શરીફા વીજળીવાળા, કિંમત રૂ. ૧૦૦/-. 

ગૂજર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય (રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧)નાં- 


ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુ : લે. ધીરેન્દ્ર મહેતા, કિ. રૂ. ૧૦૦/-; દૈવીનું કાવ્ય : લે. પ્રવીણ દરજ, કિં. રૂ. 
૭૦/-; જે કર ઝુલાવે પારણું : લે.-ડૉં.પ્ર.ન.જેશી, અનુવાદક-૨શ્મિન્‌ મહેતા, કિં. રૂ. ૫૫/ -; અપ્રગટ, જયંત 
કોઠારી : સંપાદક-નિખિલ કોઠારી, કિ. ૧૦૦/-. 

રાખનું પંખી : લે. રમણલાલ સોની, પ્ર.: ડૉ. રેણુકા શ્રીરામ સોની, સુતરિયા હાઉસ, ત્રીજે માળ, ભાઈકાકા 
ભવન પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. કિં. રૂ. ૩૦૦/-; શ્રી ભગવતીસૂત્ર-વંદના : સં. પૂજ્ય 
આચાર્યશ્રી વિજયપ્રધુમ્નસૂરિ મહારાજ, સહસં. કાન્તિભાઈ બી. શાહ, પ્રામિસ્થાન - શ્રી જિતેન્દ્ર કાપડિયા, અજંતા 
પ્રિન્ટર્સ, લાભ કૉમ્પ્લેક્સ, ૧૨/બી, સત્તર તાલુકા સોસાયટી, પો. નવજીવન, અમદાવાદ : ૩૮૦૦૧૪ કિ. રૂ. ૪૦/-. 


સાહિત્યસૂચિ : સંપા. દર્શના કોઠારી, પ્ર. શ્રુતજ્ઞાન પ્રસારક સભા, અમદાવાદ, કિંમત ર્‌. ૪૦/-; હોઠ પર 
પડી તિરાડ (ભૂકંપવિષયક ગઝલસંગ્રહ) : લે. સૈયદ શકીલ, પ્ર. જગદમ્બા પ્રકાશન પ્રા. લિ., હેતલ એપાર્ટમેન્ટ- 
ર, તાડવાળો, રાંદેર રોડ, સુરત, કિંમત રૂ. ૫૦/-. 

અને 

મંદિરની પછી તે : લે. રઘુવીર ચૌધરી, પ્ર: રંગદ્રાર પ્રકાશન, ૧૫, યુનિવર્સિટી પ્લાઝા, દાદા સાહેબનાં 
પગલાં પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. કિં. રૂ. ૧૧૦/-; કોરેલ ગ્રામ અને નિરુપમા દેવી : અનુવાદ 
: નિરુપમ-અજિત શેઠ, પ્રઃ. સંગીત ભવન ટ્રસ્ટ, ઇસ્માઇલ બિલ્ડીંગ, ફ્લોરા ફાઉન્ટન, મુંબઈ-૪૦૦૦૧. કિં. રૂ. ૫૦/ 
-; એકલું તમને લાગે ત્યારે....] : લે. પ્ર. પ્રકાશ નાગર,'ર/૯, ગાયત્રીનગર, “માનકૃપા', રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨. 
કિંમત રૂ. ૫૦/-; કવિરત્ન ભકતશ્રી દયારામ : સંપા. વીણા શેઠ, પ્ર. આં.પુ.વૈ.પરિષદ, મણિનગર મહિલા 
શાખા, “કૃષ્ણાશ્રય'', ૨, શ્રીનાથ એપાર્ટમેન્ટ્સ, જયંત પાર્ક, મણિનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮. કિંમત રૂ. ૧૫/ 
-; ગુંજન : લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. -; સ્પનન્‍્દનવન : પ્રજ્ઞા દીપક વશી, પ્ર. ધ્વનિ પ્રકાશન, સી/૧૪, 
મુક્તાનંદનગર, સરદાર બ્રીજ સર્કલ પાસે, સુરત-૩૯૫૦૦૯. કિં. રૂ. ૮૦/-; શ્રી અરવિંદના પ્રકારામાં સાધનાપથનું 
પ્રથમ પગલું : સંકલન કર્તા અને પ્ર. કાંતિલાલ મ. જેષી, ૩૧, અમરજ્યોત સોસાયટી, ઇન્દ્ર કોમ્પ્લેક્ષ સામે, 
લાલબાગ રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૪. કિં. નથી. 


3 
મે ર૦૦ર : ૩૯૮ ટ્ર 





બ્ર. ૦પાનન્ધ્યો, અકરીમોટા તથા ઉમરસર, કચ્છ ખાતે આવેલી 
જ લીગ્નાઈટની ખાણોનું આધુનીકરણ અને વિસ્તૃતિકરણ 
1 ૦છેર, કચ્છ ખાતે લીગ્નાઈટ આધારીત ૨૫૦ મે.વૉ. 
અકરીમોટા થર્મલ પાવર પ્રોજેક્ટ 
૧ ૦ ગઢશીશાખાતે બોક્સાઈટ કેલ્શીનેશન પ્રોજેક્ટ 


 અ૬નરેડી, રતડીયા, ગુણીયાસર વગેરે ખાતે બોકસાઈટના 
[ ઉત્ખબનનની કામગીરી 

: ૦ ભરૂચ જીલ્લાના રાજપારડી ખાતે લિગ્નાઈટનું ઉત્પાદન 

* ૦વડોદરા જીલ્લાના કડોપાણી ખાતે કીમતી ફ્લોરસપારનું 

ઉત્પાદન 
! 9 કચ્છ ખાતે એલ્યુમીના પ્રોજેક્ટની સ્થાપનાની દિશામાં પ્રગતિ 
_ આ પાવર પ્રોજેક્ટ ગુજરાત રાજ્યની ખાધને પહોંચી વળવા 
પર્યાપ્ત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરશે. વળી, આ લીગ્નાઈટ આધારીત 


ગુજરાતના અર્લાગી _ પાવર પ્રોજેક્ટથી રાજ્યના ઉઘોગોને પણ કીફાયતી દરે ઉર્જા 


પ્રાપ્ત થશે. 
વિકસ્યા 


જીએમડીસીનું મહત્વનું ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ લિ. 
શોગદ॥ન રહ્યુ છે અને ખનિજ ભવન, રબિ સ આ ડારે 


ફોન : ૬૫૮૨૪૭૫/૭૬, ફેક્સ : ૦૭૯-૬૫૮૧૦૮૨ 
ઈ-મેઇલ: 0010061068 ૮01.૫311.1લં.|[1 


પ1 13 તાં : ૫0100.0111010.0011 


ીડિયોમાં સદા, એગ્રેસર, 





સાભાર સ્વીકાર 

સાહિત્ય સંકુલ (ચૌટાબજાર, સુરત-૩૯૫૦૦૩)નાં 

તમારા પ્રતિસ્પર્ધીને ઓળખો ને સફલ થાઓ : લે. જનક નાયક, કિં. રૂ. ૫૦/-; મિત્રો બનાવો ને લોકપ્રિય 
બનો : લે. અને કિં. ઉપર મુજબ; સફળ થવું અઘરું નથી : લે. અને કિંમત્ત ઉપર મુજબ; ચિત્તા છોડો, નિરાંતે ઊંધો 
: લૈ. અને કિં. ઉપર મુજબ; તમે અને તમારો આખો દિવસ : લે. અને કિંમત ઉપર મુજબ; સુખી જવો, લાંબુ જીવો 
: લે. અને કિંમત ઉપર મુજબ; બૃહદ સુવાક્યસંચય : સંપાદક : શાંતિલાલ શાહ, પ્ર. ઉપર મુજબ કિંમત રૂ. ૩૫૦/- 

ગુજરાતનું પંખીજગત : (પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ - ૧૦૩૬) : લે. લાલસિંહ રાઓલ, પ્ર. પરિચય ટ્રસ્ટ, મહાત્મા ગાંધી 
મેમોરિઅલ બિલ્ડોંગ, નેતાજી સુભાષ રોડ, ચર્નીરોડ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨, કિં. રૂ. ૬/-; દવાની સારી માઠી અસર : (પરિચય 
પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ-૧૦૩૪) ; લે. ડૉ. કેતન ઝવેરી, પ્ર. અને કિંમત ઉપર મુજબ; ભારતનાં ઉત્તમ બાળ-ચલચિત્રો : (પરિચય 
પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ-૧૦૩૮) : લે. અમૃત ગંગર, પ્ર. અને કિંમત ઉપર મુજબ; 

વહાલું વાસીદું : લે. 'સહદય' જગદીશ એન. શેલત, પ્ર. : શ્રીમતી સંધ્યા વીરેન્દ્ર દવે, 'સુલભ'-'એ' ૩૦૩, 
રવીન્દ્રનગર પાસે, તીથલરોડ, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧ અને શ્રીમતી નીલમ રાજેન્દ્ર જોશી, ૧૦, જયમાલા સોસાયટી, ઇસનપુર રોડ, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩, કિં. રૂ. ૧૩૦/-; સિલસૈ પંલુરિર્થા : સહ્ય ગદર, છત. શેસત, પ: - શ્રીમતી મણિજા હ્લેઈ અર્ષ્યું, 
શ્રી સશ યોપટતાત અધ્વર્યુ, ૬, મોત્મપિઓ યુતવર્ડ, પરમ, માર્ડન-સ્ટેટ, છત.સ-૦૦૬૫૨, જિં. રૂ ૨૦/-, તેન્ેમયી : 
સંપાદન : વિનોદ મેઘાણી, પ્ર. સ્પેરો, બી-૩૨, જીતનગર, વરસોવા, મુંબઈ-૪૦૦૦૬૧, કિં. રૂ. 1૧૫૦/-: કલાધરી : સંપાઇક, 
પ્રકાશક અને કિંમત ઉપર મુજબ; અસ્મિતા : લે. જયંત જી. ગાંધી, પ્ર. શ્રીમતી લતા જ. ગાંધી, પર, દુર્વેશનગર ''ઓમ 
જલનિધિ'', જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧, કિં, રૂ. ૧૮/-; પુષ્ટિ સુધાિંદુ : લે. ઉપર મુજબ, પ્ર.- પ્રકાશન પ્રા. લિ., લાભ ચેમ્બર્સ, 
મ્યુનિ, કોર્પો. સામે, હેબરરોડ, રાજકોટ, કિં. રૂ. ૪૫/-. પી 


નિયતિ 


ન/ગ-ટ્ેણને ₹/ત૯લ 


મૂષક નદર 


એજ અગમ// તનિંયતતિ 
અમૃત ક#0/ 

મહ/#સ/ઝરન£ મક 
વજ ક)ડ?(-ક/મછ 


અંતર-ઈપ ઇતઈયે 


«જ૧તરન?૪ ર/#%/%૪ 


સત્જે 24૮: ને 


એ %હ/#ભ/#રત 
નર-ડુ જરન/ જેદ 
જ્ન્? 


પયૂથ-ઇ)ળ્ય/ 


પ/રસકછિને ૧«૮કે 


-જિ-દગ/ભર 


ત્હ(ર/ ચરછ/-કમલ*/ 
%06/-૫%૩/૪છ/ ન 
ન!ગ-ટ્ેજને ર/તલ 


હ/લ/હલ રૈ 


બોલ માલય, બોલ ! 


મારે તો મન બઈ, રેતીને ઈષ્ન ભરતને અટોન 
બ/કંમ/ ૯ઉ'ઈ જ દરિયા, 

બોલ મ/૯*, તું બૉલ, અ/ રેતીને છીયોન ભરતીને અદોન 
અ/ખ્ંમ/ લઈ કેક તરિયો ? 


છંપલ/ /0૩/નું ઝુખ મ/હલ/ને એવું કે ખન! બ/'/ ત આવ્ય, 
ઝ/ઝેર ટ્ીણને દરિયા જને અમે ઈમવ/ન/ હ/ડક/ હલ/વ્યદ 
મીન પિંોમ, શમન સંઝ/થ ક/ય/ન? મ/ય/ લં 

*/ર/ હૈવ/ને ન મળિય..... 


અ/ભલ/ ભમનું મૅન ચહળ/ને એવું ડે કાના ચંદ ભાળ, 
અઈ! ચ/દનમ/ ચહેરાને જજો ને સપન/ન ઝુખ 4/2/ લઇવ્ય. 
ન્હ'નેર! જવને, ચ%ક0૯/ 4/૧/ન/ જઠિર! વેણ કી 
ડખલ કેટ 2ે% ચ/ડેચ/ 7... 
દેવેન શાહ 


છે 


/ 


સમજે, 


/ 


26? 


” 


/ 
7 


%0ગ/ઃ 
૨/ખ, 
ભૂલને 
વિખ. 
૫/૩ 


/ 


મુક્તિ: 
2/", 
છ/યે 


/ 


“અનામી 


વતંવસ્વા (/& [101 મા ણા. મમ ન -, 2002 155% 0971-6599 


1.૯ ાડણ્યં 1૪ [0051 પ1000101 [90198371001 1108000. 0. 188 રિ. 110. ઈ જ 


* શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાં લેશે. 
તેટલી પણ શરીરને નથી લાગતી, જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિર્ઘાયુ નભી.” 


- મહાત્મા ગાંધી [ગંગાળેતને પત્રો-તા. જ 


002 2280200 80 ત પક સાદાઈ ભાદરા કાઇ 82 દ માણ દા દાસ દ પરટોરદપાદા 





આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેઠિલા. 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જન્પત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કે[ડેલા આસેગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔપષધોથી સુશ્ચુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડેલા, દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેરું પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


«પલક 
૯૦લાંવ 





ઝાયડસ ટા૧ર', સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈનવે, પાકમા રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫. 
ફોન" (૦૭૯) £૭૭૦૧ ૦૦ (૨૦ લાઇન) ફેક્સ : (૦૩૯) ₹૩૭૩ ૨૩ ૫ / £% ॥110:/%7701/€0-2)/603.€071 





જૂન : ર૦૦૨ 


સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 
સર્વમાણા સરસ્વતી 


વર્ષ બારમું : અંક અગિયારમો 


તંત્રી 


રમણલાલ જોશી 


૧૪૩ 


જ 
દ 





વર્ષ : બારમું અંક : અગિયારમો 


સળગ અંડ : ૧૪૩ 





અનુક્રમ : જૂન ૨૦૦૨ 


ભગવાન શુ છે ? અને કયા મળે ? રમણલાલ નોર 


તત્રી 


ર.જેન્દ્ર શાહ 


સાપ્રત પ્રવાહો 

વેશ 

'ગીતાજલિ'-રવીન્દ્રનાથનો પર્યાય નિરજત ભગત 
હોડી, સિહ અને સફરજન તારેણીબહેન દેસાઈ 
ભાગ્યને પી ત રહયો પ્રકડાા ચૌહાણ 'જલાલ' 
છેક શુ આમ 7 ધરે-દ્ર મહેતા 
વાર્તા-વિચાર 
'ફકીરો' 


નિત નવા વંટોળ 


'ફટફટિયુ' નાયકન અધોગમનનુ વ્યાપક પ્રતીક રાધેશ્યામ શર્મા 

તરણા ઓથે ડુગરની &થા પ્રા. દિનકર દેસાઈ 'વિશ્વબધુ' 
પીતિ સેનગુમા 

ગઝલ મુરાદખાન ચાવડા 

લંડન મોટું મ્રુંબઈ - આસુરી વિશાળતા-ખોખલું જીવન નયા નિ-મય જાની 

સ્વાધ્યાય અને સમીજ્ઞા 

૧ જૈનકાષ્ઠપટચિત્ર 


૨. મા૬ગીને ખખેરી નાખો રમણલાલ ન્વેશી 


જોઉ' છું કિસન સોસા 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાત ટોપીવાળા 
એકલતા અનામી 
તણ કાવ્યો એમિલી ડેકિન્સન અનુ ધનવન્તી 


જુનવાણી ડોસીઓનું જૂઠ રમેશ પારેખ 





૪૦1 


૪૦ર 


દાર 


ણ 


૪૧૦ 


ઠ1૮ 


કરર 


«ર૮ 


૭૩૧ 


પ્રકાશક ; રમણલાલ જેશી, મૅનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન ર, અચલાયતન સોસાયટી, 


સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસૈ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


'ઉદ્દેરા' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, 


અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


લેઆઉટ, ઢાઇપસે[ટૅંશ : પ્રતિકૃતિ, 8, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામતગરની પાછળ, ગુશૂકુળ રોડ, 


મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : ૭૪૧૪૬૪૦, ૪૪૮૭૬૧૮ 


મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી અઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪ ફોન , ર૧૬ ૪૬૦૩ 


! 


[] [1:11 -_) 


.5 


(૩) 


(૪) 


સુચનાઓ 


'ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે . 
“ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અક્થી થઈ શકાય છે. 
આ માસિકમા પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ।. ૧૫૦, વિદેશમાં 
(એરમેલ) રૂ। ૭૫૦, આજવન પ્રોત્સાહક 
સભ્ય .રૂ। ૧,૫૩૦ 

'ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ ૫ તાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 
ટિકિટ ચોડેલુ જવાબી પરબી'યું મોકલવું જરૂરી 
છે અન્યથા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ. 
સ્તીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે 

છૂટક નકલ રૂ। રપ, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મેકલવા અને પત્રવ્યવહારનુ સરનામું : 
“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાનતન સોસાયટી, 

સે*ટ ઝેવિયસં હાઈસ્કૂલ પાસે, 

નવરગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬ 

ફોન , ૭૯૧૧૬૬૭૭; ૭૯૧૦૨૨૪ 
લવજાજમો મનીઓર્ડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્રાફટથી મોકલવાં. 
બહારગામના ચેક સ્વીકારાશે નહિ. 
'ઉદ્દેશ'નાં લવ જમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
શકાય છે . 

વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

દર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦1 

ફીન , ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુરતડ ભંડાર 

કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦1 

ફોન : ૨૧૩૧૨૩૦, ૭૪૪૫૦૯૪ 

મેગેઝીન વલ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 

ઇમેજ પબ્ટિકેશન પ્રા. લિ. 

૧, ર, સેન્ચુરી બજાર, પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬ 

'ઉદ્દણ'ના હૂટક અંકો પણ ઉપરના સરનામે 
મળશે. 


જ 


ધર્મ, સંસ્કૃત-પાલિ જેવાં અભ્યાસક્ષેત્રોનાં વિદુષી અને 
સંસ્કારપ્રેમી ભારતીય પ્રજાનાં શ્રદ્રાજનો પૈકી એક એવાં 
ફુર્ગાતાઈની વિદ્યાક્ષેત્રને પડેલી ખોટ ઝટ પુરાય તેમ નથી. 

૧૯૩૪માં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પરિસરમાં 
ભૂમિપૂજન નિમિત્તે પધારેલાં દુર્ગાતાઈનું પુણ્યસ્મરણ કરીને 
આ સભા ગુજરાતના સૌ સંસ્કારપ્રેમીઓ અને વ્યાપક 
વિધ્યાસમાજ વતી સદ્ણતને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પે છે. 
આકાશવાણી-રાજકોટ કેન્દ્રે મેળવેલા 
એવૉર્ડ્ઝ 

આકાશવાણી રાજકોટ કેન્દ્રે મેળવેલા એવોર્ડ્ઝની યાદી 
પ્રગટ થઈ છે. એમાં સર્વશ્રી નરોત્તમ પલાણ, ડૉ. યજ્ઞેશ દવે, 
દિલીપનેશી, સલીમ સોમાણી અને ધીરજ ગોસાંઈએ લખેલી 
વિવિધ કૃતિઓને પુરસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે. લેખકો અને 
પ્રસ્‍તુતકર્તાઓને અભિનંદન. 
ભાયાણીસાહેબના પત્રોનું સંપાદન 

સદ્ગત વિદ્યાપુરુષ ડૉ. હરિવલ્લભ ભાયાણી ઉપર 
આવેલા અને તેમના અન્યને લખેલા પત્રોનું સંપાદન હાથ 
ધરવામાં આવ્યું છે. સદ્ગત ભાયાણીસાહેબને ત્યાં પડેલી 
સાહિત્યસામગ્રીમાંથી તેમના ઉપર આવેલા અસંખ્ય પત્રો 
મળ્યાછે, પણ તેમણે અન્ય વિદ્રદ્#નો પર લખેલા પત્રો જે તે 
વિદ્દદૂજન પાસે જ હોય તે સમજ શકાય તેવું છે. ભાયાણી- 
સાહેબના આવા પત્ર કે તેમના પર લખેલા કોઈ પત્રની નકલ 
આપની પાસે હોય તો મૂળ પત્ર તમારી પાસે રાખી, તેની 
ઝેરૉક્સ નક્લ નીચેના સરનામે પંદરમી ઓગસ્ટ પહેલાં મોકલી 


આપવા વિનંતી છે. આ પ્રકારનું સાહિત્ય ઘણું ઉપયોગી 
થાય તે આપ સ્વીકારશો. તે કાર્યમાં આપ મદદરૂપ થશો જ 
એવી શ્રદ્ધા છે. પત્રની ઝેરોફ્સ મોકલવાનું સરનામું . ઇમેજ 
પબ્લિકેશન પ્રા. લિ., ૧-૨ અપર લેવલ સેન્ચુરી બજર, 
આંબાવાડી સર્કલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. અને ૧૯૯/૧, 
ગોપાલ ભુવન, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૨. 
નવોદિત કવિઓ માટે કાવ્યસ્પર્ધા-૨૦૦૨ 

કલાગુર્જરી (સ્થાપક સંસ્થા) દ્દારા આયોજિત 
“વિમળાબેન ગોરધનદાસ સૂચક નવોદિત કવિઓ 
માદેની કાવ્યસ્પર્ધા ૨૦૦૨'નું આયોજન રવિવાર તારીખ 
૧૧-૮-૨૦૦રનારોજ સવારે૧૦-૦૦કલાકેકલાગુજરી સંસ્થા 
કાર્યાલય, દશરથલાલ જેપી પુસ્તકાલય, સ્ટેશન રોડ, વિલે 
પાર્લે (પશ્ચિમ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૫૬ ટેલિકોન નં. (૬૧૮૮૪૫૨ 
કાર્યાલયમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ સ્પર્ધા મે વયમર્યાદા 
નથી. કૃતિઓના સર્જકે સ્પર્ધાના ઉપરના સ્થળે હાજર રહી 
પોતાની કૃતિઓનું પઠન કરવાનું રહેશે. અને પ્રવેશપત્ર અને 
સ્પર્ધકની કૃતિઓ સંસ્થા કાર્યાલયમાં તારીખ ૨૯-૪-૨૦૦૨ 
સુધી પહોંચાડવાની રહેશે. 
બે લેખકોનું દુઃખદ અવસાન 

વાર્તાકાર શ્રી લક્ષ્મીકાન્ત બી. વ્યાસ અને “બુદ્ધિધન' 
સામાહિકના તંત્રી અને ગઝલકાર શ્રી રમેશ પંડ્યા 'આરસ'નું 
તાજેતરમાં વડોદરા મુકામે દુ.ખદ અવસાન થયું છે. પ્રભુઆ 
બંનેના આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે એવી પ્રાર્થના. 


વેશ 
(છન્દ : ત્વિપદી ખાંયણાં) 
કેટલ વેશ ૧ર જગ હરિ ખેલે, 
તને પતે જ ભૂલે, 


નવેલ/ સ્વગમ/. 


પિછ્ડમ£ અ(વેલ પર/ણ તે હસે, સ્ડે/ 
સુખન રહે% 7 છું નડે 7 


ન ઠંચ્છયું સ£પડે. 


વેર/ ૧ય/ન/ ઊતરશે જ્ય ૧/થ/, 
કશ//૧ન/ નહે જ૮€/, 


જૂન ૨૦૦૨ ૪બ૦્ડ 


નિજ વૈકુણ્ઠમ!. 
રાજેન્દ્ર શાહ 


સ્વસ્થ 


*ગીતાંજલિ' -રવીન્દ્રનાથનો પર્યાય 


શું ભારતમાં કે શું વિશ્વમાં રવીન્દ્રનાથ એટલે 
'ગીતાંજલિ' અને 'ગીતાંજલિ' એટલે રવીન્દ્રનાથ એવું 
સમીકરણ આજે પણ પ્રચલિત છે. આ 'ગીતાંજલિ'. એટલે 
બંગાળી 'ગીતાંજલિ' નહિ, પણ અંગ્રેજી 'ગીતાંજલિ' વિશ્વને 
અને ભારતને-અરે, સ્વયં બંગાળને પણ - એક મહાન 
પ્રતિભાશાળી વિશ્વકવિ તરીકેનો રવીન્દ્રનાથનો પ્રથમ પરિચય 
૧૯૧૨-૧૯૧૩માં અંગ્રેજી 'ગીતાંજલિ' દ્વારા થયો હતો. 
રવીન્દ્રનાથ સર્વતોમુખી પ્રતિભા હતા, 'નાના રવીન્દ્રનાથ' 
હતા. એમણે કવિતા, નાટક, નવલકથા, ટૂંકી વાર્તા, નિબંધ, 
પ્રવાસ, પત્ર આદિ અનેક સાહિત્યસ્વરૂપોમાં - એક 
મહાકાવ્યના અપવાદ સાથે - સર્જન કર્યું છે, અને વિપુલ 
સર્જન કર્યું છે. સાહિત્ય ઉપરાંત એમણે સંગીત અને ચિત્રની 
કળાઓમાં પણ સર્જન કર્યું છે અને એટલું જ વિપુલ સર્જન 
કર્યું છે. આજે ૨૦૦૨માં રવીન્દ્રરચનાવલિના ર૮ ગંથો, 
રવીન્દ્રપત્રાપલિના ર૮ ગ્રંથો, ર,૦૦૦ગીતો અને ૩,૦૦૦ ચિત્રો 
સુલભ છે. છતાં આજે પણ રવીન્દ્રનાથના આ વિવિધ અને 
વિપુલ સર્જનરાશિમાં અંગ્રેજ 'ગીતાંજલિ'નું વિરલ અને 
વિશિષ્ટ સ્થાન છે. ૧૯૧૨માં અંગ્રેજ 'ગીતાંજલિ'નું પ્રકાશન 
થયું તે પૂર્વે વિશ્ને અને ભારતને પણ રવીન્દ્રનાથનો કોઈ 
પરિચય ન હતો. ૧૯૧૨ પૂર્વે રવીન્દ્રનાથના એક પણ 
સાહિત્યગ્રંથનો ભારતની કે વિશ્વની કોઈ પણ ભાષામાં 
અનુષાદથયો ન હતો અને એનું પ્રકાશન થયું ન હતું. ૧૯૧૨ 
પૂર્વેરવીન્દ્રનાથે બંગાળી ભાષામાં કવિતા, નાટક, નવલકથા, 
ટૂંકી વાર્તા, નિબંધ, પ્રવાસ, પત્ર આદિ વિવિધ 
સાહિત્યસ્વરૂપોમાં સર્જન કર્યું હતું અને એનું પ્રકાશન પણ 
કર્યું હતું. પણ બંગાળમાં જ ધાર્મિક, સામાજિક, રાજકીય 
એવાં વિવિધ કારણે રવીન્દ્રનાથ સર્વસ્વીકૃત સજક ન હતા, 
વિવાદગ્રસ્ત સર્જક હતા. ક્યારેક તો વ્યક્તિ રવીન્દ્રનાથ અને 
એમનાકાર્યનો મોઢા ભાગના બંગાળીઓએ શહેરમાં તિરસ્કાર 
કર્યો હતો, એક અતિસીમિત મિત્રવર્તુળે અને સાહિત્યવર્તુળે 
જ એમનો પુરસ્કાર કર્યો હતો. 

'ગીતાંજલિ' (હવે પછી આ પ્રસ્તાવનામાં 


જ્‌ન ૨૦૦૨ ૪૦૪ 





નિરંજન ભગત 


'ગીતાંજલિ' એટલે અંગ્રેજી 'ગીતાંજલિ')માં રવીન્દ્રનાથનું 
મૃત્યુંજયી રૂપ છે. શૈશવમાં એમને એકલતાનો અનુભવ હતો. 
એમની આત્મકથા 'જવનસ્મૃતિ' (૧૯૧ર)માં એમણે એમની 
એકલતાનો વિગતે ઉલ્લેખ કર્યો છે. ભર્યુભર્યુ ઠકુરકુટુંબ, 

ભર્યુભર્યુક્લક્ત્તાનગર, એમાંએમનોજન્મથયોહ હતો. ભર્યુભર્યુ 
એમનુંજીવન- અસંખ્યવ્યક્તિઓ અનેવ્યવહારે, પ્રવૃત્તિઓ 
અને પ્રવાસોથી સભર એવું ૮૦ વર્ષનું એમનું દીર્ઘ જીવન હતું. 
છતાં અથવા તો એથી જ એમના જીવનમાં એકલતા હતી. 
એનાં અનેક કારણો હશે, પણ એમાં એક મૃખ્યકારણ એમનો 
મૃત્યુનો અનુભવ. રવીન્દ્રનાથને માટે મૃત્યુએ માત્ર કવિતાનો 
વિષય જ ન હતો. એ જીવનનો ગૂઢ અને ગાઢ અનુભવ હતો. 
મૃત્યુની ગહનગભીર છાયામાં જ એમનું જવન સતત ફલ્યું- 
ફાલ્યું અને ફળ્યું હતું. જીવનના આરંભે જ, ૨૪ વર્ષની વયે 
જીવનની વસંતમાં જ એમને એમના જવનનો કરુણમાં કરણ 
અનૂભવ, મૃત્યુનો અનુભવ થયો હતો. એથીસ્તો એક ગીતમાં 
એમણે ગાયું છે, ''રો રોદનભરાએ બસંત....'' , એમની વસંત 
રુદનભરી વસંત હતી. ૧૮૮૪માં એમના મોટા ભાઈ 
જ્યોતિરિન્દ્રનાથનાં પત્ની કાદંબરીદૈવી (જ. ૧૮૫૯)નું ૨૫ 
વર્ષની વયે ઓચિંતું, અકસ્માત્‌ રહસ્યમય મૃત્યુ થયું. 

કાદંબરીદેવી રવીન્દ્રનાથથી વયમાં બે વર્ષ મોટાં હતાં. એ 
સંવેદનશીલ અને કલ્પનાશીલ હતાં, નિ-સંતાન અનેએકાકી 
હતાં. એ કવિતા -સવિશેષ બંગાળી કવિત્તા-નાં પ્રેમી હતાં. 

કવિતા એ કાદંબરીદેવી અને રવીન્દ્રનાથના સમાન રસનો 
વિષય હતો. એમનો ૧૬ વર્ષ જેટલા દીર્ઘ સમયનો સંબંધ 
આધ્યાત્મિક આત્મીયતાનો સંબંધ હતો. જેને નામ નઆપી 
શકાય, રવીન્દ્રનાથના જીવનમાં એનો જે અર્થ હતો, એનું જે 
મૂલ્યહતું એ વાણીમાં વ્યક્ત ન થાય એવો આ સંબંધ હતો. 

કાદબરરીદિવીનું મૃત્યુ એ રવીન્દ્રનાથના જીવનની મોટામાં મોટી 
કરુણત્તા હતી. કાદંબરીદદવીએ રવીન્દ્રનાથને જે આપ્યું હતું તે 

કોઈ મર્ત્ય મનુષ્યે એમને પૂર્વેક પછી જીવનમાં ક્યારેય આપ્યું 

ન હતું. કાદંબરીદેવીના અચાનક મૃત્યુ પછી રવીન્દ્રનાથના 

જીવનમાં ઘોર અંધકાર હતો. એમની આસપાસનું વિશ્વ તો 


હટ 


એવું નેએવું હતું, માત્ર એક પ્રિયજન જ હવે એમાંથી સદાયને 
માટે સ્વપ્નની જેમ લુમ થયું હતું. આ અંધકારમાં જ એમને 
જીવનનુંએકઅદ્‌ભૂત દર્શન થયું હતું. આ જીવન શાશ્વત નથી 
એવું જીવનનું સત્ય મૃત્યુએ પ્રગટર્કર્યું. મૃત્યુએ જીવનમાંથી 
મુક્તિ છે. મુક્તિના આ દર્શન પછી એમને પરમ શાશ્વત 
શાંતિનો અનુભવ થયો હતો. એમને જીવન અને મૃત્યુનું 
એમના સમતોલ પરિપ્રેક્ષ્યમાં દર્શન થયું હતું. જીવનને અને 
જગતને એમની પરિપૂર્ણતામાં જેવા-જાણવાનું અને 
માણવા-પ્રમાણવાનું દર્શન થયું હતું. એમાં મૃત્યુના શાશ્વત 
પટ પર ક્ષણિક જીવનનું ચિત્ર અંકાયું હતું. આ મૃત્યુમાં એમને 
જીવનના સત્ય, શિવ અને સુન્દર સ્વરૂપનો અનુભવ થયો 
હતો. રવીન્દ્રનાથના એકાકી જીવનમાં માત્ર એક જ સ્રી - 
કાદંબરીદેવી - હતી. અન્ય કોઈ સ્રી માટેએમના હધ્યમાંસ્થાન 
ન હતું, એટલું જ નહિ, અન્ય કોઈ સ્રી એમના હૃદયમાંથી 
કાદંબર્રીદિવીને દૂર કરી શકે એમ ન હતી, વિક્તોરિયા ઓકામ્પો 
પણ નહિ. વિક્તોરિયા ઓકામ્પો રવીન્દ્રનાથના પ્રેમમાં હતાં 
અતે રવીન્દ્રનાથ એમના પ્રેમમાં હોય એવી એમની તીવ્ર 
ઝંખના હતી. એથી ૧૯૨૫માં રવીન્દ્રનાથે એમને એક પત્રમાં 
લખ્યું હતું, ““તેં અનેક વાર જેયું છે કે હું ઘરને યાદ કું છું, પણ 
તે ભારતને કારણે નહિ, પણ મારા હૃદયમાં એક શાશ્વત સત્ય 
છે, જેમાં હું મારી અંતરતમ સ્વતંત્રતાનો અનુભવ કું છું એ 
કારણે.... મારી આ સ્વતંત્રતાનો ત્યાગ કરવા માટે હું સ્વતંત્ર 
નથી, કારણ કે આ સ્વતંત્રતા પર એકમાત્ર મારા પરમેશ્વરનો 
જ અધિકાર છે.'' કાદૃબરીદેવી, કાદબરીદેવીનું મૃત્યુ અને એ 
મૃત્યુને કારણે રવીન્દ્રનાથના જીવનમાં એકલતા અને 
કરુણતાનો અનુભવ રવીન્દ્રનાથનાં અનેક સર્જનોમાં સતત 
પરોક્ષપણે પ્રગટ થતો રહ્યો હતો. 'નષ્ટનીડ' અને “છબિ'માં 
તોએ પ્રત્યક્મપણે પ્રગટ થયો છે. રવીન્દ્રનાથે કાદંબરીદેવીના 
મૃત્યુના અનુભવ વિશે એમની આત્મકથા 'જવનસ્મૃતિ'માં 
લખ્યું છે, “પરંતુ ર૪ વર્ષની વયે મને મૃત્યુનો જે પરિચય થયો 
તેસ્થાયી પરિચય હતો. તે પછી પ્રત્યેક મૃત્યુના શોકની સાથે 
એ મળી-ભળી ગયો છે. એને અશ્રુની માળામાં ગૂંથીને એ 
માળાને હું લાંબી ને લાંબી બનાવતો રહ્યો છું.'' 

૧૮૮૪માં કાદંબરીદેવીનું મૃત્યુ થયું પછી ૧૮ વર્ષ પછી 
૧૯૦રથી ૧૯૦૪ લગીનાં પાંચ વર્ષમાં રવીન્દ્રનાથને ચાર 
આત્મીયજનોનાં મૃત્યુનો કરુણ અનુભવ થયો હતો. ૧૯૦૨માં 
પત્ની મૃણાલિનીદેવી (જ. ૧૮૪૩)નું ર૯ વર્ષની વયે 


જૂન ૨૦૦૨ 


કલકત્તામાં ડૉક્ટરો જણી ન શક્યા એવા રોગથી મૃત્યુ થયું. 
ત્યારે રવીન્દ્રનાથનું ૪૧ વર્ષનું વય. એમનું લગ્ન ૧૮૮૩માં, 
ત્યારે રવીન્દ્રનાથનું રર વર્ષનું વય અને મૃણાલિનીદેવીનું ૧૦ 
વર્ષનું વય. મૃણાલિનીદેવી રવીન્દ્રનાથથી ૧ર વર્ષ નાનાં. 
એમનું ૧૯ વર્ષનું લગ્નજીવન. એમાં એમને પાંચ સંતાનો - 
માધુરીલતા, રથીન્દ્રનાથ, રેણુકા, મીરા અને શમીન્દ્રનાથ. 
૧૯૦૨માં રવીન્દ્રનાથ વિધુર થયા ત્યારે એમની સૌથી મોટી 
પુત્રી માધુરીલતાનું ૧૬ વર્ષનું વવ અને એમના સૌથી નાના 
પુત્ર શમીન્દ્રનાથનું ૮ વર્ષનું વવ. આમ, મૃણાલિનીદ્ેવીના 
મૃત્યુ પછી રવીન્દ્રનાથને ૪૧ વર્ષની વયે પિતા ઉપરાંત ૮થી 
૧૬ વર્ષની વચ્ચેની નાની વયનાં પાંચ સંતાનોની માતા 
તરીકેનું કર્તવ્યપાલન કરવાનું થયું હતું. મૃણાલિર્નીદિવીના મૃત્યુ 
પછી તરત જરવીન્દ્રનાથે “સ્મરણ' કાવ્યસંગ્રહમાં રછકાવ્યોમાં 
મુણાલિનીદેવીને અને એમના ૧૯ વર્ષન( લગ્નજીવનને અંજલે 
આપી હતી. મૃણાલિનીદેવીના મૃત્યુ પછી તરત જ ૧૯૦૩માં 
વચેટ પુત્રી રેણુકાનું ૧૪ વર્ષની વયે કલકત્તામાં ક્ષયથી મૃત્યુ 
થયું. ત્યારે એમણે 'શિશુ' કાવ્યસંગ્રહમાં કાવ્યો રચવાનો 
આરંભકર્યો હતો. ૧૯૦૫માં પિતા દેવેન્દ્રનાથ (જ. ૧૮૧છ)નું 
૮૮ વર્ષની વયે મૃત્યુ થયું. ૧૯૦૪માં સૌથી નાના પુત્ર શમીન્દ્રનું 
૧૩ વર્ષની વયે મુંગેરમાં કૉલેરાથી મૃત્યુ થયું. 

રવીન્દ્રનાથના જીવનમાં ૧૯૦૧થી ૧૯૧૦ લગીનાઆ 
દાયકામાં આંતરજીવનની આ કરુણતાના અનુભવની સમાંતર 
બાહ્ય જગતમાં પણ એમને આર્થિક અને રાજકીય ક્ષેત્રોમાં 
કરુણતાનો અનુભવ થયો હતો. ૧૯૦૧માં એમણે 
શાંતિનિકેતનની સ્થાપના કરી હતી. એમાં ત્રિપુરાના 
મહારાજાની સહાય હતી. પૈતૃક વારસા તરીકે૧,૨૫૦-૧,૫૦૦ 
રૂપિયાની માસિક આવક હતી, એ કુટુંબના સંચાલન માટે 
પર્યામ હતી. શાંતિનિકેતનના સંચાલન માટે એટલું ધન 
પર્યા્ ન હતું. તરત જ ૧૯૦૨માં એમણે પોતાનું ઘડિયાળ, 
પુરીનું સમુદ્રતટ પરનું પોતાનું ઘર અને પોતાની અંગત 
લાઇબ્રેરીમાંથી કેટલાંક પુસ્તકો વેચ્યાં હતાં. પત્ની 
મૃણાલિનીદ્ેવીએ પણ પતિને સહાયરૂપ થવા પોતાના 
દાગીના વેચ્યા હતા. ૧૯૦૪માં 'હિતવાદી'ને સૌ 
ગઘસ્વરૂપના ગ્રંથોનો કૉપીરાઈટ મર્યાદિત આવૃત્તિનો 
સંચય કરવા માટે ૨,૦૦૦ રૂપિયાની રૉયલ્ટીથી વેચ્યો હતો. 

૧૯૦૪થી ૧૯૦૪ લગી, ૩ વર્ષ લગી રવીન્દ્રતાથ 
“સ્વદેશી'ના સામાજિક આંદ્દોલનમાં અને “બંગભંગ'ના 


હા “ઝડ 


રાજકીય આંદોલનમાં પ્રમુખ પ્રેરણામૂર્તિ હતા, આ બંને 
આંદ્વેલનોમાં એ સંપૂર્ણપણે સક્રિય હતા. 'સ્વદ્દેરી' એ સ્વાશ્રય 
અને રચનાત્મક કાર્ય દ્વારા ગ્રામીણ સ્વદેશી સમાજનું સર્જન 
કરવાનું આંદોલન હતું. “બંગભંગ' એ અંગ્રેજોના અમાનુષી 
અત્યાચારના પ્રતિકારનું સવિનય અસહકારનું આંદોલન હતું. 
૧૯૦૫ના ઓક્ટોબરની ૧૬મીએ ભારતના વાઇસરોય લૉર્ડ 
કર્ઝને બંગાળનું વિભાજન કરવાનું જહેરતામું પ્રસિદ્ધ કર્યું અને 
ભારતની બે પ્રમુખ ધર્મજાતિઓનું વિભાજન કરવાનો આરંભ 
કર્યો. 'સ્વદ્દેશી' આંદોલનમાં કોઈ નેતા ન હતો અને એકબે 
ગામો સિવાય સમગ્ર ભાસ્તનાગ્રામપ્રદેશના નેતા થવા માટેનો 
પોતાને અવકાશ ન હતો, વળી કાર્યકરોને રચનાત્મક 
કાર્યક્રમમાં રસ ન હતોએકારણે તથા 'બંગભંગ'ના આંદ્લોલનમાં 
નિર્લજ્જ નેતાઓમાં સ્વાર્થ અને સંકુચિતતા, દંભ અને ઠ્વેષનાં 
દોષો અને દૂષણો હતાં અને હિન્દુ-મુસ્લિમ હુલ્લડોમાં 
ધાર્મિક હિંસા તથા વિપ્લવવાદીઓમાં રાજકીય હિંસા 
હતી એ કારણે ૧૯૦૭માં રવીન્દ્રનાથ આ બંને આંદોલનો 
વિશે નિર્ણાત થયા હતા અને ત્રણ જ વર્ષમાં અંતે એમાંથી 
નિવૃત્ત થયા હતા. 
આંતરજીવન અને બાહ્યજગતના આ કરુણ 
' અનુભવોની પરાકાષ્ઠાની ક્ષણે ૧૯૦૯-૧૯૧૦માં, ૨ વર્ષમાં 
શાંતિનિકેતન અને શિલાઈદહમાં રવીન્દ્રનાથે બંગાળી 
'ગીતાંજ લિ'નાં ૧૫૪ કાવ્યો રચ્યાં હતાં. 'નૈવેધ' 
(૧૯૦૧), 'સ્મરણ' (૧૯૦૨), 'ઉત્સર્ગ' (૧૯૦૩) અને 
'ખેયા' (૧૯૦૫) - આ ચાર કાવ્યસંગ્રહોમાં બંગાળી 
“ગીતાંજલિ'ની પૂર્વભૂમિકા છે. 
રવીન્દ્રનાથે ગાયું હતું, ''આછે દૂ:ખ, આછે મૃત્યુ.'' 
કુઃખછે, મૃત્યુ છે - જીવનનુંએ સત્ય એમણે સ્વીકાર્યુ હતું. 
મૃત્યુનું દુ:ખ એમણે અનુભવ્યું હતું. વિશ્વક્રમમાં મૃત્યુનું પણ 
જીવન જેટલું જ મહત્ત્વ છે, વિશ્વવ્યવસ્થામાં દુ:ખને પણ સુખ 
જેટલું જ સ્થાન છે એ એમની સૂઝસમજ હતી. આ વિશ્વમાં 
કુઃખ અને મૃત્યુ છલોછલ છે. 'રોદ્નભરા એ બસંત.....' - 
વસંત પણ રુદનભરી છે એ તો રવીન્દ્રનાથ જ ગાઈ શકે. 
વેદનામાંથી સંવેદના અને સંવેદનામાંથી સમસંવેદનાનો એમને 
અનુભવ થયો હતો. પોતાના દુ:ખ દ્વારા એ પારકાના દુઃપ્ય 
પ્રત્યે, સમસ્ત વિશ્વના દુઃખ પ્રત્યે સંવેદન, સમસંવેદન 
અનુભવી શક્યા હતા. આમ, દૂઃખ અને મૃત્યુના અનુભવ 
દ્વારાએ અન્ય મનુષ્યો, પ્રકૃતિ, સમસ્ત વિશ્વ અને એ સૌના 


જૂન ૨૦૦૨ ૪૦૬ 





સર્જનહાર પરમેશ્વર સાથે એકય અનુભવી શક્યા હતા. 
એથીસ્તો એ વિશ્વથી અલગ હતાછતાં વિશ્વ સાથે એક હતા. 
અને એથી જ એમની એકલતા એ શૂન્યતા ન હતી, સભરતા 
હતી, પૂર્ણતા હતી. પરમેશ્વરને અર્પણ કરવા જેવી જે કોઈભેટ 
મનુષ્યપાસે હોય તો તે આંસુ ! આમ, દુઃખ અને મૃત્યુનો અર્થ 
એ જાણી શક્યા હતા, દુઃખ અને મૃત્યુનું મૂલ્ય એ પ્રમાણી 
શક્યા હતા. આ એક્ય એ જ આનંદ અને એ જ અમૃત. આ 
એક્ય માટે અનેક કારણો હશે, પણ એક મુખ્ય કારણ એમનો 
દુઃખ અને મૃત્યુનો આ અનુભવ. જીવનમાં દૂઃખ છે, જગતમાં 
મૃત્યુ છે છતાં અથવા તો એથી જ એમના જીવનમાં આનંદ 
હતો. ઇુઃખ અને મૃત્યુની વચમાં જ દુઃખ અને મૃત્યુ દ્વારા જ - 
એમને આનંદ અને અમૃતનો અનુભવ થયો હતો. એમની 
આત્મકથા 'જીવનસ્મૃતિ'માં એમણે “મૃત્યુશોક' કંડિકામાંઆ 
સત્ય સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે. રવીન્દ્રનાથે જીવનના આરંભે જ 
વાલ્મીકિના સંદર્ભમાં 'ભાષા ઓ ઈંદ' કાવ્યમાં વેદનાના આ 
સત્યનું દર્શન કર્યું હતું, “અલૌકિક આર્નદેર ભાર/ વિધાતા 
જહારેક્ેસ, તા'ર વક્ષે વેદના અપાર.'' - વિધાતા જેનેઅલૌકિક 
આનંદનો ભાર અર્પે છે તેના હૃદયમાં અપાર વેદના હોય છે. 
આમ, રવીન્દ્રનાથને માટે દુ:ખ અને મૃત્યુ સત્ય છે, શિવ છે, 
સુંદર છે. રુદ્રનું દક્ષિણ મુખ રમ્ય છે એવું એમનું મૃત્યુનું દર્શન 
હતું. રવીન્દ્રનાથના મૃત્યુના અનુભવમાં ક્યાંય મનોરગ્ણતા 
નથી, ક્યાંય હદયદર્બલ્ય નથી. એમાં દુ:ખ છે છતાં એમણે 
મૃત્યુનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને એ સ્વીકાર દ્વારા એ મૃત્યુને 
અતિક્રમીગયા હતા. એથીએ આનંદઅને અમૃતના અધિકારી 
હતા. એમણે મૃત્યુમાં જીવનનો જય અનુભવ્યો હતો, જીવનની 
ધન્યતા, ચરિતાર્થતા અનુભવી હતી. એથી જ એ પરમ 
શ્રદ્ધાથી ગાઈ શક્યા હતા, ''આમિ પરાભૂત હઈબ ના''- હું 
હાર માનવાનો નથી. દુ:ખ અને મૃત્યુ તો ઈશ્વરનું વરદાન છે. 
દુ:ખ અને મૃત્યુએ ઈશ્વરેચ્છા હોય તો રવીન્દ્રનાથ એ ઇચ્છાને 
અધીન થયા હતા અને ગાયું હતું, '“તોબે તાઈ હૌક'' - તો 
ભલે તેમ જ હો. ી 

રવીન્દ્રનાથનો ધર્મ એ કવિનો ધર્મ હતો, એ માનવધર્મ 
હતો. રવીન્દ્રનાથે ૧૯૩૦માં એમનાં “1116 361610 ૦ 
[71 વ્યાખ્યાનોમાંકહ્યું છે, “મારો ધર્મએ કવિનો ધર્મ છે. 
હું જ્ઞાનમાં નહિ, દર્શનમાં એનો અનુભવ કું છું.'' એમનો ધર્મ 
એમનાવ્યક્તિત્વની વ્યામિ હતી. એની પ્રેરણા એમના અંગત 
અનુભવમાં હતી. એ એક વ્યક્તિનો અંગત ધર્મ હતો. કોઈ 


બટ 


ડૉકટરની મનાઈને કારણે પ્રવાસ મુલતવી રહયો હતો. આરામ 
અનેઆશ્ચાસન મઢે માર્ચના અંતથી મેના અંત લગી લગભગ 
૨ માસ માટે એ શાંતિનિકેતનથી શિલાઇંદહ ગયા હતા. 
એમનામાં મૌલિક સર્જનનો ભારે માનસિકશ્રમ કરવાની શક્તિ 
ન હતી. (જોકે આ સમયમાં એમણે “ગીતિમાલ્ય'નાં કેટલાંક 
કાષ્યો તો રચ્યાં હતાં.) પણ સંપૂર્ણપણે નિષ્ક્રિય થાય તો એ 
“આમિ ચંચલ'' ગાનાર રવીન્દ્રનાથ નહિ. એથી એમણે 
એમની પ્રિય નદી પલ્માના તટ પર ચૈત્ર માસની મોહક અને 
માદક ત્રાતુમાં બંગાળી 'ગીતાંજલિ' અને અન્ય 
કાવ્યસંગ્રહમાંથી કેટલાંક કાવ્યોનો અંગ્રેજીમાં ગધમાં અનુવાદ 
કર્યો હતો. આમ, રવીન્દ્રનાથે ૫૧ વર્ષની પ્રૌઢ વયે પ્રથમ વાર 
જ પોતાનાં લખાણોનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કર્યો હતો; એમની 
ભાષામાં કહેવું હોય તો અંગ્રેજ ભાષા સાથે 'પ્રણયચેષ્ટા' કરી 
હતી. એમણે જીવનભર એમનું મૌલિક સર્જન તો માત્ર 
બંગાળીમાં જ કર્યું હતું. રવીન્દ્રનાથને એમના અંગ્રેજ વિશે 
કોઈ ભ્રમ ન હતો. એ વિશે એમના મનમાં સતત ભય અને 
શંકાનો ભાવ રહ્યો હતો. એમણે આ અનુવાદ કોઈ ડંફાસ કે 
ફિશિયારી માટે નહિ, પણ ભૂતકાળમાં બંગાળી 'ગીતાંજલિ' 
અને અન્ય કાવ્યસંગ્રહોનાં કાવ્યો રચ્યાં ત્યારે એમાંના ભાવ 
અને વિચારથી જે આનંદનો અનુભવ થયો હતો એ આનંદનો 
પુનશ્વ અનુભવ થાય એ માટે કર્યો હતો. સ્વસ્થ થયા પછી એ 
થોડાક દિવસ શાંતિનિકેતનમાં રહ્યા હતા અતે ૧૯૧૨ના મેની 
૨૩મી કલકત્તાથી સ્ટીમરમાં એમના પુત્ર રથીન્ટ્રનાથ અને 
પુત્રવધૂ પ્રતિમાદદેવી સાથે લંડન જવા વિદાય થયા હતા. 
અનુવાદની હસ્તપ્રત સાથે હતી. સ્ટીમર પર પણ અનુવાદનું 
કામ થતું રહ્યું હતું. ૧૯૧૨ના જૂનની મીએ લંડનમાં આગમન 
થયું ત્યારે રવીન્દ્રનાથે સ્વપ્નમાં પણ કલ્પ્યું ન હતું કે આ 
પ્રવાસ ઇતિહાસ રચરો અને આ અનુવાદથી એમને સાહિત્ય 
માટેનું વિશ્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ પારિતોષિક પ્રામ થશે. 
લંડનમાંઆરંભમાં એ બ્લુમ્સબરીમાંએક હોટેલમાં રહ્યા 
હતા. પછી હેમ્સ્ટેડમાં ભાડાન। ઘરમાં રહ્યા હતા. આરંભમાં 
જ પિતા-પુત્રચારરિંગ ક્રૉસથી બ્લુમ્સબરીની અંડરગ્રાઉન્ડ - 
ટ્યૂબ-ટ્રેનમાં હોટેલ પર જતા હતા ત્યારે રથીન્દ્રનાથ જેમાં 
અનુવાદની હસ્તપ્રત - એક માત્ર હસ્તપ્રત - હતી તે બ્રીકકેસ 
ટ્રેનમાં ભૂલી ગયા હતા. સદ્ભાગ્યે પછીથી એ બ્રીફકેસ લોસ્ટ 
લગેજ ઓફિસમાંથી મળી આવી હતી. લંડનમાં રવીન્દ્રનાથને 
કોઈનો પરિચય ન હતો. એકમાત્ર ચિત્રકાર વિતિયમ 


જૂન ર૦૦ર : ૪૦૮ 





શોધેન્સ્ટાઈનનો અલ્પ પરિચય હતો. ૧૯૧૦માં રોધેન્સ્ટાઈન 
જ્યારે ચિત્રકામ અંગે પહેલી અને છેલ્લી વાર ભારત આવ્યા 
ત્યારે કલકત્તામાં જેરાસાંકોમાં રવીન્દ્રનાથના બે ચિત્રકાર 
ભત્રીજઓ - અવનીન્દ્રનાથ અને ગગનેન્દ્રનાથ - સાથે 
અવારનવાર એમનું મિલન થયું હતું. એમાંના એક પ્રસંગે 
અવનીન્દ્રનાથ મૂક શ્રોતા તરીકે ઉપસ્થિત હતા ત્યારે 
શેધેન્સ્ટાઈન રવીન્દ્રનાથના આકર્ષક રૂપથી અને વ્યક્તિત્વથી 
પ્રભાવિત થયા હતા. અને રવીન્દ્રનાથનો પેન્સિલ સ્કેચ કર્યો 
હતો. પણ ત્યારે રવીન્દ્રનાથ એમના સમયની એક અનન્ય 
અસાધારણવ્યક્તિ છે એવો અણસાર સુધ્ધાં એમને ન હતો. 
પણ એ ભારતમાંથી વિદાય થયા તે પૂર્વે એમની અને 
રવીન્દ્રનાથની વચ્ચે થોડોક પત્રવ્યવહાર થયો હતો. એમાં 
એમણે રવીન્દ્રનાથનાં કાવ્યો અને વાર્તાઓના અનુવાદ 
વાંચવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. ૧૯૧૧માં રોધેન્સ્ટાઈન 
લંડન પાછા આવ્યા પછી “મૉડર્ન રિવ્યૂ'માં એમણે 
રવીન્દ્રનાથની એક વાર્તાનો અનુવાદ વાંચ્યો હતો. એથી પણ 
એ પ્રભાવિત થયા હતા. એમણે ઠાકુરકુટુંબને એક પત્રમાં 
રવીન્દ્રનાથની વધુ વાર્તાઓના અનુવાદ મોકલી આપવા 
જણાવ્યું હતું. ઠાકુરકુટુંબે એમને વાર્તાઓના અનુવાદ નહિ, 
પણ અજિત ચક્રવર્તીએ રવીન્દ્રનાથનાં જે કાવ્યોના અનુવાદ 
કર્યા હતા એની હસ્તપ્રત મોકલી આપી હતી. એ વાંચીને 
શૈધેન્સ્ઢાઈન વધુ પ્રભાવિત થયા હતા. વળી ૧૯૧૧માં લંડનમાં 
શેધેન્સ્ટાઈનને એમના બે બ્રાહ્મો મિત્રો પાસેથી કવિ તરીકે 
રવીન્દ્રનાથ વિશે વધુ જાણવાનું થયું હતું. આમ, રવીન્દ્રનાથ 
અને રોધેન્સ્ટાઈનને પરસ્પરનો અલ્પ પરિચય - પ્રત્યક્ષથી 
વિશેષ તો પશેક્ષ પરિચય - હતો. 

૧૯૧૨ના જૂનમાં એક સાંજે કોઈ એક ધન્ય ક્ષણે 
અનુવાદની હસ્તપ્રત રોધેન્સ્ટાઈને માંગી અને રવીન્દ્રનાથ 
એમના હાથમાં મૂકી હતી. એ વાંચીને આ એક મહાનકવિનાં 
કાવ્યો છે એવી પ્રતીતિ થવાને કારણે એ એટલા તો પ્રસન્ન 
થયા હતા કે એમણે તરત જ યેટ્સનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. 
યેટ્સેએ હસ્તપ્રત માંગી એથી રોધેન્સ્ટઢાઈને એ એમને મોકલી 
આપી હતી. યેટ્સ પણ એ વાંચીને એટલા જ પ્રસન્ન થયા 
હત્તા. યેટ્સ લંડન આવ્યા અને બીજી વાર એ હસ્તપ્રત ધ્યાનથી 
વાંચીને કેટલાંક સૂચનો કર્યા હતાં. અલબત્ત, એ સૂચનો વિશે 
અંતિમ નિર્ણય તો સ્વયં કવિએ જ કરવાનો હતો. યેટ્સને 
હસ્તપ્રતમાંનાં કાવ્યોથી જે ઉત્તેજનાનો અનુભવ થયો હતો 


બટ્શ 


1રતોષિક અર્પણ્‌ થયું એ પૂર્વે ૮ માસમાં 'ગીતાંજલિ'ની 
૧૦ આવૃત્તિઓ-૧ માસમાં તો ૩ આવૃત્તિઓ-નું પ્રકાશન 
થયું હતું. તરત જ જિદ, યિમેનેઝ, પાસ્તરનાક, આક્માતોવા 
આદિ મહાન સર્જકોએ 'ગીતાંજલિ'નો અનુવાદ કર્યો હતો. 
પશ્ચિમના જગતમાં પ્રથમ વાર જ પૂર્વના કવિનો આવો 
સ્વીકાર અને પુરસ્કાર થયો હતો. એથી પશ્ચિમના જગતને 
ભારત તથા ભારતની સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિનો પરિચય તો થયો, 
પણ એથીય વિશેષ તો એને પોતાની જતનો પરિચય થયો 
હતો. 'ગીતાંજલિ'માં કોઈને બાઈબલનું દર્શન થયું, તો 
રવીન્દ્રનાથમાં કોઈને બુદ્ધ, કોઈને ક્રાઇસ્ટ નેકોઈનેડેન્ટિનું ણન 
થયું. 'ગીતાંજલિ'માં શૈલીસ્વરૂપ અને વિશેષ તો વસ્તુવિષયમાં 
સરળતા, સહજતા, સહૃદ્યતા અને વૈશ્વિક્તાને કારણે એમાં 
સમગ્ર મનુષ્યજાતિના હૃદયની વાણી છે એની પ્રતીતિ તથા 
ભારત અને ભારતનો આત્મા જીવંત છે એટલું જ નહિ, પણ 
જાગ્રત છે એવી પ્રતીતિનો સૌને અનુભવ થયો. રવીન્દ્રનાથ 
હવે વ્યક્તિ ન હતા, ભારતના પ્રતીક હતા. 'ગીતાંજલિ' દ્વારા 
રવીન્દ્રનાથને પ્રતિષ્ઠા અને પુરસ્કાર જ નહિ, પણ એથીયે 
વિશેષ તો જગતભરમાં મૈત્રી અને પ્રેમ પ્રામ થયાં હતાં, એક 
જ કાવ્યસંગ્રહ અને તે પણ અનુવાદ દ્વારા કોઈ કવિનો 
જગતભરમાંસ્વીકાર અને પુરસ્કાર થાય, કોઈકવિને જગતના 
મહાન સર્જકોમાં સ્થાન પ્રામ થાય એ સાચ્ચે જ 
જગતકવિતાના ઇતિહાસની એક અદ્ભૂત અને અભૂતપૂર્વ 
ઘટના છે. 'ગીતાંજલિ' સાચ્ચે જ આશ્ચર્યોનું આશ્ચર્ય છે ! 
એકના એક પ્રશિષ્ટ ગ્રંથનો અનુવાદ વારંવાર થવો 
જોઈએ, વાચકોની પ્રત્યેક પેહી માટે નેવસરથી થવો જેઈએ. 
કારણ કે જીવન સતત ગતિશીલ, પ્રગતિશીલ છે. પ્રશિષ્ટ ગ્રંથ 
તો એનો એ જ હોય છે, પણ આવા જવનના સંદર્ભમાં 
વાચકોની પ્રત્યેક પેઢીને એમાં નવો અર્થ પ્રામ થાય છે. વળી 
આવાજીવનના સંદર્ભમાં ભાષા એની એ રહેતી નથી, ભાષામાં 
લય, આરોહ-અવરોહ, લહણ, લહેકામાં પરિવર્તન થાય છે. 
અનુવાદથી પ્રશિષ્ઠગ્રંથને પણ જિવાતા જીવનના, સમકાલીન 
જીવનના સંદર્ભમાં નવો અર્થ, નવું પરિમાણ પ્રામ થાય છે. 
એથી પ્રશિષ્ટ ગ્રંથ પૂર્વે હતો એથી વધુ અર્થપૂર્ણ, વધુ સમૃદ્ધ 
થાયછે. અનુવાદથી પ્રશિષ ગ્રંથની શ્રી અને સૌરભ જિવાતા 
જીવનની, સમકાલીન જીવનની ભાષામાં પ્રગટ થાય છે 
એથી ભાષા પણ પૂર્વે હતી એથી વધુ સુન્દર, વધુ સમૃદ્ધ 
થાય છે. આમ, પ્રત્યેક નવા અનુવાદથી પ્રશિષ્ટ ગ્રંથ અને 


જૂન ૨૦૦૨ ૪૧૯૦ 





અનુવાદની ભાષા બંને સદ્દાય તાઝે બતાઝે નૌ બનૌ રહે 
છે. આ અર્થમાં અનુવાદ એ માત્ર અનુ-વાદ નથી, એ 
અનુસર્જન છે, સહસર્જન છે. 

૧૯૧૩થી ર૦૦ર લગીમાં, નવ દાયકામાં 
'ગીતાંજલિ'ના ગુજરાતીમાં આઠેક અનુવાદો થયા છે. આ 
નવમો અનુવાદ છે. એક અપવાદ (જેમાં બંગાળીમાંથી ગધ 
અને પદ્યમાં અનુવાદ છે) સાથે આ સૌ અનુવાદો અંગ્રેજીમાંથી 
ગદ્યમાં ફરવામાં આવ્યા છે, અ અનુવાદ પણ અંગ્રેજીમાંથી 
ગધમાં કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ નોંધ્યું છે તેમ, ૧૯૧૧માં 
રવીન્દ્રનાથે એમનાં કેટલાંક કાવ્યસંગ્રહોઅને એક નાટકમાંથી 
મૂળ બંગાળી કાવ્યોના અંગ્રેજીમાં ગધમાં અનુવાદ કર્યા હતા. 
એમાંથી અંગ્રેજી 'ગીતાંજલિ' માટે યેટ્સે ૧૦૩ કાવ્યો - 
'ગીતાંજલિ' (૫૧), 'ગીતિમાલ્ય' (૧૪), 'નૈવેધ' (૧૬), 
“ખેયા' (૧૧), 'શિશુ' (૩), 'ચૈતાલિ' (૧), 'સ્મરણ' (૧), 
'કલ્પના' (૧), “ઉત્સર્ગ' (૧) અને નાટક “અચલાયતન' (૧) 
- પસંદર્ક્યા હતાં. આ અનુવાદમાં કાવ્યને અંતે આ અંગેની 
વિગતો આપી છે. આમ, અંગ્રેજ 'ગીતાંજલિ' એ સ્વ્યંએક 
અનુવાદછે. એથી આ અનુવાદ અને અન્ય આઠઅનુવાદ્દોએ 
અનુવાદ્નો અનુવાદ છે. અનુવાદને પણ એનો મહિમા છે. 
અનુવાદને પણ એનું મહત્ત્વ છે, એનું સૌદર્ય છે. અગાઉ નોંધ્યું 
છે તેમ, ૧૯૧૨-૧૩માં અંગ્રેજ ભાવકો-કવિઓ પર 
“ગીતાંજલિ'માં જે અંગ્રેજ ગધમાં અનુવાદો છે તેની જાદુઈ 
મોહિની હતી. જેકે રૉબર્દ જ્ૉસ્ટે કહ્યું છે, ''2૦810)/ 15 (દ્યા 
૫/10 ઇુળંડ 1૦૩111 1 051ઢ1101' '- અનુવાદમાં કવિતા 
ખોવાઈ ન્નય છે. અહીં ઉમેરવું એેઈએ કે માત્ર કવિતા જ નહિ, 
સર્જનાત્મક ગદ્ય પણ અનુવાદમાં ખોવાઈન્નય છે. કોઈપણ 
અનુવાદમાં મૂળ કૃતિની ભાષાનું સમગ્ર સૌદ્યપ્રગટકરલૂં અશક્ય 
છે. એક ભાષાનું જે સૌંદર્ય હોય તે જ સૌદર્ય અન્ય ભાષામાં 
પ્રગટ કરવું શક્ય નથી. અન્ય ભાષાને એનું સ્વકીય સૌંદર્ય 
હોય છે. આ સંદર્ભમાં કવિતા - અને સર્જનાત્મક ગદ્ય - 
અનુવાદ્ગમ્ય નથી. એથી પ્રત્યેક અનુવાદ એ મૂળ કૃતિનો 
દ્રોહ છે, મૂળ કૃતિ પ્રત્પેનો અપરાધ છે. પ્રત્યેક અનુષાદકને 
લલાટે વિધાતાએ આ અભિશાપ સદ્ાયને માટે લખ્યો છે. 
આનો કોઈ વિકલ્પ છે ? એક જ વિકલ્પ છે કે અનુવાદ ન 
કરવો. તો એ તો વધુ મોટો દ્રોહ છે, અપરાધ છે. અંગ્રેજ 
“ગીતાંજલિ'ના ગદ્યાનુવાદ દ્વારા ૧૯૧૨-૧૩માં જેમ અંગ્રેજ 
ભાવકો-કવિઓ રવીન્દ્રનાથની કવિતા પામી શક્યા હતા 


હ્ટ્શ 


તેમ આ ગધાનુવાદ દ્વારા ગુજરાતી-ભાષી ભાવકો 
રવીન્દ્રનાથની કવિતા પામી શકે તો એમાં ગધ્યાનુવાદની 
સાર્થક્તાઅને સફળતા છે. આ અનુવાઇકે પણ રવીન્દ્રનાથની 
જેમ ૫૦ વર્ષની વયે નિનનદે 'ગીતાંજલિ'નો અનુવાદ કર્યો 
છે. પણ આ પ્રકાશન અન્ય રવીન્દ્રપ્રેમી ભાવકોનેએમના આ 
આનંદમાં જણે કે સહભાગી થવાનું નિમંત્રણ છે. 

આ પ્રકાશન એ દ્વિભાષી પ્રકાશન છે. એમાં અંગ્રેજી 
'ગીતાંજલિ'નાં કાવ્યો અને એના ગુજરાતીમાં અનુવાદએમ 
બે ભાષામાં પ્રગટ કર્યા છે. આજની પેઢીનો ગુજરાતીભાષી 
વાચક સ્વયં દ્વિભાષી છે. એને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને 
ભાષા એકસરખી સુગમ અને સુલભ છે. એથી એ ભાવક 
એકસાથે એ બંને ભાષામાં રવીન્દ્રનાથની કવિતાને પામી શકે 
અને એનો ઠ્વિગુણિત રસ અને આનંદ અનુભવી શકે એટલો 
અનુવાદકે એમાં અવકાશ કરી આપ્યો છે. 

શૈલેશ પારેખ એમના આ અનુવાદમાં 'ગીતાંજલિ'માં 
રવીન્દ્રનાથનો દુઃખ, મૃત્ય, પરમેશ્વર, પરમેશ્વરનું સજન, પ્રકૃતિ 
અને મનુષ્યનો જે અનુભવ છે, જે ભાવ અને વિચાર છે તે 
ગુજરાતીમાં પ્રગટ કરવામાં સફળ રહ્યા છે એ એમની સૌથી 
મોટી સિદ્ધિ છે. એનું મૂળ કારણ આજની બોલાતી અને 
લખાતી ગુજરાતી ભાષાની એમની સૂઝસમજ છે, એના સ્વરૂપ 
પ્રત્યેની એમની સંવેદનશીલતા છે. 'ગીતાંજલિ'નાં કાવ્યોમાં 
પરિચ્છેદ છે. અહીં આ પ્રકાશનમાં 'ગીતાંજલિ' અને એના 
અનુવાદમાં પરિચ્છેદને સ્થાને ભાવ અને વિચારને અનુરૂપ 
એવા પરિચ્છેદના ખંડો છે. જેવો અનુભવ, ભાવ અને વિચાર, 
એવી ભાષા, એવી શિષ્ટ અને તળપદા શબ્દોની પસંદગી. 
એવી વાક્યરચના. એવો વ્યુત્ક્રમ, એવો લય, એવો લહેકો, 
એવો આરોહ-અવરોહ, એવો કાકુ - આમ, વસ્તુવિષય અને 
રૌલીસ્વરૂપ વચ્ચે સંવાદિતા છે. પરિણામે એમનો અનુવાદ 
સરલ, સહજ, પ્રવાહી અને લયવાહી થયો છે. એથી ભાવકને 
જાણે અનુવાદ નહિ, પણ મૌલિક કાવ્યો પોતે વાંચી રહ્યો છે 
એવો અનુભવ થાય છે. ભાવક અને કાવ્યો વચ્ચે જણે કે 
આત્મીયતાનો અનુભવ થાય છે. એથી ભાવક જાણે કે 
રવીન્દ્રનાથનાં કાવ્યો નહિ, પણ પોતાનાં જ કાવ્યો વાંચી 
રહ્યો છે એવો અનુભવ થાય છે. આ સિદ્ધિનું રહસ્ય - 
રહસ્યોનું રહસ્ય - અંતે તો 'ગીતાંજલિ'નાં કાવ્યોમાં 


જૂન ર૦૦૨ ૪૧૧ 





રવીન્દ્રનાથની પોતાની સરળતા અને સહજતા, વિનગ્રતા 
અને વૈશ્વિકતા જ છે. 'ગીતાંજલિ'નો આ અનુવાદ એક 
અર્થમાં રવીન્દ્રપ્રેમી શૈલેશ પારેખની રવીન્દ્રનાથને અને 
એમની કવિપ્રતિભાને અંજલિ છે. કોઈ પણ કવિને માટે 
અનુવાદ જેવી અન્ય કોઈ અંજલિ હશે ? 

અહીં અંતે 'ગીતાંજલિ'નાં ભિન્ન ભિન્ન કાવ્યો ભિન્ન 
ભિન્ર રસરુચિના ભાવકોને કેવાં સ્પર્શી શકે છે એનાં ઉદાહરણો 
દ્વારા રવીન્દ્રનાથની કવિતાની વૈશ્વિકતાનો અણસારો 
આપવાનો પ્રયત્ન છે. કાવ્ય ૩૯, “શુષ્ક જીવને કરુણાધારા 
વરસાવો.....'' - ગાંધીજીનું આ પ્રિય કાવ્ય હતું. ૧૯૩૨માં 
સપ્ટેમ્બરની રપમીએ પૂનામાં ગાંધીજના આમરણાંત 
ઉપવાસના પાંચમા દિવસે રવીન્દ્રનાથ શાંતિનિકેતનથી પૂના 
ગયા હતા. અને ગાંધીજીને પારણાં કરાવ્યાં હતાં. તે પ્રસંગે 
મહદેવભાઈની વિનંતીથી રવીન્દ્રનાથે અ ગીત ગાયું હતું. 
કાવ્ય ૬૦, “બાળકો મળતાં, અસીમ અવનિના 
સાગરતટે...''- યેટ્સે એમની પ્રસ્‍તાવનાને અંતે આ કાવ્યનું 
અવતરણ આપ્યું હતું, એટલું આ કાવ્ય એમને પ્રિય હતું. 
કાવ્ય ૬૩, ““અપરિચિત મિત્રોનો પરિચય કરાવ્યો તેં.....''- 
એઝરા પાઉન્ડનું આ પ્રિય કાવ્ય હતું. ૧૬૧૩ના નવેમ્બરની 
૧૩મીએ રવીન્દ્રનાથે નોબેલ પારિતોષિક અર્પણ કરવા માદે 
સ્વીડિશ એકૅડેમીનો આભાર માનવા તાર કર્યો હતો એમાં 
આ કાવ્યનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. કાવ્ય ૬8, “તું છે આકાશ 
મારુંઅને તું જ મારો માળો....'' - સૉબર્દ બ્રિજસનું આ પ્રિય 
કાવ્ય હતું. એમણે એમના સંચય “110 50111 ૦1 [પદ્વ1'માં 
આ કાવ્ય પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું. યેટ્સે મણ એમના સંચય (1110 
0%40#ત ૩3004: 01170611 1/0/5૦'માંઆકાવ્ય પ્રસિદ્ધ 
ક્યું હતું. એટલી આકાવ્યમાં વૈશ્વિકતા છે. કાવ્ય ૯૬, “'જ્યારે 
હું અહીંથી જઈશ ત્યારે.....''- આ કાવ્ય વિલ્ફેડઓવનને 
પ્રિય હતું. આ કાવ્ય મનુષ્યમાત્રના જીવનનું ભરતવાક્ય છે. 

આ અનુવાદ ગુજરાતના રવીન્દ્રપ્રેમી ભાવકોની 
રસરુચિનું સંતર્પણ કરશે એવી મને શ્રદ્ધા છે. જ 





* શ્રી શૈલેશ પારેખ - અનૂદિત 'ગીતાંજલિ'ની 
પ્રસ્‍તાવના. 


બ્ટ્શ 


હોડી, સિંહ અને સફરજન 


મમ્મી સાથે મારે બહેનપણાં. સવારથી મારી હારોહાર 
જ, એટલે કે હું કામ ઉપર જઉ ત્યારે મારી સાથે આવે 
એવું નહીં. પણ... ઘરમાં સાથોસાથ. હં કામે જાઉ ' ત્યારે 
પોતાનું બધું કામ પતાવી દે જલદી જલદી. બાકી ઘરમાં 
તો મારી હારે જ. દાદાજી હંમેશ કહેતા--- 

“તમારાં બંનેની તો ટોળી છે ટોળી, બાકી 
બીજાં બધાં તો છુટ્ટા છે, પણ તમારાં બંનેની એક 
મંડળી છે, ભઈ !'' 

એટલે સુધી કે મારો કોઈ ફોન આવે કે તરત જ 
તે એ જ રૂમમાં આવી બેસી જાય. હું ફીલાન્સ કામ 
કરું છું તેથી કામ માટે પણ ફોન ઘેર આવે, વળી 
ફ્રેન્ડ્ઝના ફોન પણ આવે. હું ફોન ઉપર વાત કરતી 
હોઉ' ત્યારે મમ્મી ત્યાં હાજર જ થઈ જાય. મારે 
ફોનમાં શી વાત ચાલે છે એની પળોજણ નહીં. 
પણ... એને વિસ્મય ભારે. 

જ્યારે એને કોર્ઈક ટકોર કરતાં કહે- 

“'શું બધાંની વાતો સાંભળવામાં જીવ રાખે છે ?'' 
ત્યારે તરત જ એ બોલે - 

“હું કોઈ નોકરીધંધો કરતી નથી. પણ... મને 
પણ બહારની દુનિયાની વાતો નણવાનું મન ના 
હોય ? તેથી તો હું જીવી જાઉ'છું આનંદથી.'' 

ને વિસ્મય જ એની જિંદગીનો પાયો. 

ટેલિવિઝનના જુદા જુદા કાર્યક્રમોની ભારે શોખીન. 
કૌન બનેગા કરોડપતિ, છપ્પર ફાડકે, બૉર્નવિટા ક્વિઝ 
કૉન્ટેસ્ટ વગેરેની. હૉટ સીટ ઉપર બેઠેલી વ્યક્તિ જવાબ 
આપે તે પહેલાં તો મમ્મી જ ફટાફટ જવાબ આપી દે. 
હા... માસ્ટરમાઇન્ડ નામનો બી.બી.સી. ઉપર આવતો 
કાર્યક્રમ એને જરા અઘરો લાગે. અમે એને કહીએ કે તું 
પણ આવા કાર્યક્રમોમાં ભાગ કેમ લેતી નથી ? 

એના જવાબમાં તરત જ કહે-- 

“ના...ભાઈ, ના ! ફિલ્મ કે ક્રિકેટ ઉપરના પ્રશ્નોનો 
જવાબ મને ના આવડે ત્યારે મારું કેટલું બધું ખરાબ 


જૂન ૨૦૦ર : ક»7૪વ૧ર 





તારિણીબહેન દેસાઈ 


દેખાય ? પણ... તમારે બધાંએ તો પ્રયત્ન કરવો જ 
જોઈએ. તમને જે કોઈ વખત ના આવડે તો... તમારું 
બધાંનું તો ઠીક છે.'” 

એ “ઠોક છે'નું તો એટલે સુધી કે કોઈના લગ્નમાં 
જવાનું હોય ત્યારે પણ, અમે બધાં ગમે તેવું દેખાઈએ 
તેનો એને વાંધો નહીં; પણ.... એનું ગમે તેવું ના દેખાવું 
જોઈએ, 

જોકે એણે પોતાના જીવનનો એક ઢાંચો બનાવ્યો 
હતો. એમાં બધું ફિટ થવું જોઈએ, એટલે બસ. પણ- 
જીવનને માણનારી જબરી, સવારનાં ચા-પાણી પીધા 
પછી બહુ જ ધ્યાનથી પેપર વાંચે. દસ-પંદર મિનિટ 
થોડુ પેપર ઉથલાવે. મુખ્ય સમાચાર ઉપર નજર નાંખી 
જોઈ લે. પછી એક ધ્યાનથી પેપરને નયા કરે. ત્યારે 
મારા ગમે તેટલા મહત્ત્વના કામ બાબત પૂછું તોયે મારી 
સામે જુએ જ નહીં, ખાસ બહેનપણાં હોવા છતાં. પછી 
નજીક જઈને ધ્યાનથી ન્ઞેઉ' ત્યારે ખબર પડે કે એ તો 
'શબ્દખેલ' ભરે છે ! પપ્પા જ્યારે એને વઢે- 

''શું આવું અક્કલ વગરનું કામ કર્યે રાખે છે રોજ 
સવાર-સવારમાં !'' 

ત્યારે એમને ભારપૂર્વક સમજવતાં કહેતી-- 

''આ તો અક્કલની રમત છે. ગણિતમાં આપણે 
એફ્સરસાઇઝ કેવી કરતાં હતાં ને... ત્યારે જ આપણું 
ગણિત પાકું થતું હતું. એવી જ રીતની આ એફ્સરસાઇંઝ 
છે. અક્કલને પાકી કરવાની અને વધારવાની.'' 

આમ એનો આખો દ્વિસ પસાર થઈ જાય આનંદમાં. 
રાત્રે અમે સૂઈએ સાથે જ. પપ્પા રાતના મોડે સુધી વાંચે 
એટલે તેઓ આગળના રૂમમાં સૂએ. અમે બંને સાથે જ 
સૂઈએ બેડરૂમમાં ડબલબેડ ઉપર. 

એક દિવસ રોજની માફક મમ્મી વહેલી સૂઈ ગઈ, 
તરત જ ઘસઘસાટ, અને હું પણ મારું કામ પતાવી સૂવા 
મોડી. પછી તો કયારે ઊંઘ ચઢી ગઈ ખબર જ ના પડી, 
પણ.... મધરાત થઈ હશે અને મમ્મી તો મોટેમોટેથી 
બોલવા માંડો- 


ઉ્ટ્શ 


“બેટા...બેટા....જ.....જે... નાનકડી હોડી કેવી 
સરસ રીતે સરકે છે !'' 

હું ઝબકીને જાગી. મમ્મીની સામે જોેયું.... મમ્મી 
તો ઘસઘસાટ ઊંઘતી હતી. ઘોરણ બોલાવતી સૂતી 
હતી. મને નવાઇ લાગી. તો પછી હોડીની વાત કોણે 
કરી ? અવાજ તો મમ્મીનો જ હતો. વળી મારી રૂમમાં 
તો બીજું કોઈ જ નહોતું મમ્મી સિવાય. “મને ભ્રમ થયો 
હશે'- સમજી હું તો સૂઈ જ ગઈ. પછી સવાર પડી. મેં 
મમ્મીને એ બાબત પૂછ્યું પણ નહીં. મને કદાચ ખોટું 
સ્વપ્નું પણ આવ્યું હોય ને ! અને હું કામે જતી રહી. 

સાંજે પાછી આવી ત્યારે મમ્મીએ રસોઈ બનાવી 
રાખી હતી. અમે બધાં સાથે જમવા બેઠાં. પપ્પા તો 
કોઈ કાર્યક્રમમાં જવાના હૈવાથી બહારથી જમીને આવવાના 
હતા. ભાઈઓ પણ સાથે જમવામાં હતા. પછી ટી.વી.નો 
કાર્યક્રમ જવા બેઠાં. શાહરુખખાનનું પિક્ચર - “કુછ કુછ 
હોતા હૈ' - ચાલતું હતું. વળી જહેરાત આવી. ત્યારે 
વાત નીકળી એકટરની-શાહરુખખાન તેમજ આમિરખાન 
વગેરેની. એટલે મમ્મી તરત જ ઊછળીને બોલી- 

“તમારા આ બધા શાહરુખ....બાહરુખ તો ઠીક 
છે. પણ... મને તો ગમે સંજીવકુમાર. શું સરસ એની 
અદા ! અને લાગણીથી ભરી ભરી બોલવાની રીત ! 
પોતાની પત્નીને કેટલો બધો વહાલ કરત, જે... પરણ્યો 
હોત તો... બેટા.... નીલી ! હું જો એને પરણી હોત 

“પણ.... મમ્મી ! તું એની સાથે પરણી શકી 
હોત કેવી રીતે ? તું ક્યાં એક્ટ્રેસ છે ? તને એ પસંદ જ 
કરત નહીં ને....'” 

“અરે.... પણ બધા જ એકટરો કાંઈ એક્ટ્રેસ સાથે 
જ પરણે છે એવું થોડું છે ?'' 

“હા... એ ખરું. પણ શું તેં એને પરણવા પ્રયત્ન 
કર્યો હતો ખરો ? તું એને કોઈ જગ્યાએ મળી હતી.... 
શું તું એને ઓળખતી હતી કે ?'' 

“ના...રે ના...બેટા !'' 

“તો... પછી એ તને કેવી રીતે પરણી શકે ?'' 

““આ.... તો અમસ્તી વાત. એ તો મારા કરતાં 


નાનો હતો.'” 
“તે એમાં શું થઈ ગયું ? પંજાબી ભાષાનાં સુપ્રસિદ્ધ 


૨૦૦૨ ૪૧૩ 


જન 





કવયિત્રી અને લેખિકા શ્રીમતી અમૃતા પ્રીતમના પતિ 
શ્રી ઇંમરોઝ પણ એમનાથી નાના જ છે ને ?'' 

“મને તો શશી કપૂર પણ બહુજ ગમતો. એ તો 
મારા કરતાં મોટો. હવે તો બહ્‌ જ જાડિયો થઈ ગયો છે.'' 

“એ તો એવું છે ને કે, ઉમર થાય તેમ દરેક 
વ્યક્તિ જાડી તો થવાની જ. તું પણ કેટલી બધી 
જડી થઈ ગઈ છે ! જડા-ઊજ્રડીની ન્ેડી તો ઉલટી 
વધારે જામત ! સણું છે ને કે પપ્પા અત્યારે ઘરમાં નથી. 
નહીં તો પાછા ચિઢાત. એમને તો... તું કોઈ બીન સાથે 
લમ્નની વાત વિચારે તે ગમે જ નહીં. એ તો મ્યાનમાંથી 
તલવાર કાઢત.'' 

પાછી બિન્ધાસ્ત તો એવી કે ન પૂછો વાત. 

એક વખત અમે બધાં સાથે પિક્ચર નોવા ગયાં 
હતાં. ત્યારે કૉમેડિયન એક્ટર મુકરી પોતાના કુટુંબ સાથે 
પિક્ચર જેવા આવ્યો હતો. શો પૂરો થયા પછી અમે 
બધાં થિયેટરમાંથી બહાર નીકળ્યાં. બધાં દાદરા ઊતરી 
ગયાં. પણ..... મમ્મી દેખાઈ નહીં. પણ નજર પડી 
ત્યારે જેયું તો... મમ્મી હસતી હતી અને મુકરી સાથે 
દાદર ઊતરતી હતી. પપ્પા એની સામે જોયા જ કરે. 
ત્યારે મમ્મી આંખથી ઇશારો કરીને મુકરીને બતાવતી 
હતી અને હસતી હતી. નજીક આવ્યા પછી પપ્પાએ 
કહ્યું- 

“'અરે... પણ તું કેમ મોડી ઊતરી દાદર 7 મારી 
સાથે ચાલવું જેઈએ ને ?'' 

“તમારી સાથે તો રોજ જ ચાલું છું, આજે વળી 
મુકરી સાથે ચાલી, એમાં વળી થઈ શું ગયુ ?'' 

આનો જવાબ પપ્પા પાસે નહોતો. 

આમ મનથી મઝા કરનારી જબરી. દિવસ તો 
ક્યાંય જતો રહેતો મમ્મી સાથે, ખબર જ પડતી નહીં. 
પછી રાત તો પડે જ. એટલે સૂવું પણ પડે જ. સાથે 
સૂઈએ પણ ખરાં. 

થોડા દિવસો પછીની વાત છે, જ્યારે મમ્મી 
થાકીને સૂવા ગઈ. તરત જ ઊંઘી જતી હંમેશ-થાકેલી જ 
હોય તેથી. હું તો કમ્પ્યૂટર ઉપર કામ કરતી હતી. પણ... 
હું પણ ક્યારે સૂઈ ગઈ તે ખબર જ ના પડો. પણ... 
મધરાત થઈ હશે ત્યારે મને સિંહની ગર્જના સંભળાઈ ! 
હું તો ઝબકીને જાગી. અહીં વળી સિંહની ગર્જના ક્યાંથી 


લ્ક્ટ્ળ 


ક શ 


સંભળાઈ ? આ કાંઈ જંગલ થોડુ જ છે ? ગર્જના સંભળાતી 
જ રહી. મને થયું- “ચોક્કસ જ કમ્પ્યૂટર ચાલુ રહી ગયું 
હશે.' વિચારી ઊઠીને જેયં તો... કમ્પ્યૂટર તો ચાલુ હતું 
જ નહીં. તો... શું 'વિન્ડોઝ' નામના પૅકેજની સિંહણ 
કમ્પ્યૂટરમાંથી બહાર નીકળી ગઈ હશે કે ? 

અને મેં કમ્પ્યૂટર ચાલુ કર્યું અને સિંહણ દેખાઈ જ. 
એની ગર્જના પણ સંભળાઈ. પછી ચિઢાઈને કમ્પ્યૂટર 
બંધ કરી દીધું. કમ્પ્યૂટરની સિંહણમાં જીવ કેવી રીતે 
આવી ગયો અને એ બહાર નીકળી શકી ? ચિહાઈને એ 
બંધ કરી દીઘં, વાહિયાત વિચારને બાજુ ઉપર મૂકી ને 
હું પથારીમાં સૂતી. કાચી ઊંઘમાંથી ઊઠી હત્તી તેથી 
પાછી તરત જ ઊંથ આવવા માંડી. સૂતી ના સૂતી ને 
પાછી ગર્જના સંભળાઈ. ચિઢાઈ... પાછું શું થયું ? 
સિંહણ તો કમ્પ્યૂટરમાં છે. તો પછી કમ્પ્યૂટર બંધ હોવા 
છતાં ગર્જના ક્યાંથી શરૂ થઈ ? અને મેં મમ્મી સામે જેયું 
ત્તો... મમ્મી જ ગર્જતી હત્તી. આજુબાજુ નેતી પણ 
જતી હતી. મતે થયું-ચોક્કસ જ મમ્મીને સ્વપ્નુ આવ્યું 
હશે. પણ તેમાં મારે શું ? મને કેવી રીતે ગર્જના 
સંભળાઈ ? તરત તતો હું ગૂંચવાઈ, સિંહ અહીં ઘરમાં તો 
નહીં ઘૂસી ગયો હોય ને ? 
આમ ગાંડું ગાંડું વિચારતી હું તો સૂઈ જ ગઈ. 
બીજે દિવસે મેં પૂછયું- 
““મમ્મી ! ગઇ કાલે રાત્રે તું શું કરતી હતી... સિહ 
જેવી ગર્જના કે...'' 

એના જવાબમાં એણે કહ્યું- 

“શું.... નીલી... સિંહ અને ગર્જના... એ વળી શું 
કહે છે તું ?'” 

આ સાંભળી મેં કાંઈ પણ આગળ પૂછવાનું માંડી 
વાળ્યું. 

આમ મને ખબર કે મસ્મીને પ્રાણીઓ બહુ ગમે 
છે. અમે નાનાં હતાં ત્યારે અમને ઘણુંખરું પ્રાણીબાગમાં 
લઈ જ્ય. અને તેમાંય વાઘ-સિંહનાં પાંજરાં આગળ 
અમે ઘણું ઊભાં રહીએ. વાઘ ચાલતો હોય, સિહ ગર્જના 
કરતો હોય તે અચૂક જેઈએ જ. પણ.... તેથી શું.... 
ઘરમાં કાંઈ સિહની ગર્જના સંભળાતી હોય... મમ્મી 
કાંઈ સિહ જેવી ગર્જના કરતી હોય ! 

જોકે ટેલિવિઝનના 'ડિસ્કવરી' ચૅનલના કાર્યક્રમમાં 


જૂન ર૦૦૨ : ૪૧૪ 





સિહ-વાઘનું ઘણું આવે છે. મમ્મી તે જુએ જ છે. તેમાં 
આવતી ગર્જના રાત્રે ઘરમાં થવા માંડી હશે ? તો શું... 
“ડિસ્કવરી' ચૅનલ ઘરમાં શરૂ થઈ ગઈ છે ? ન્નેક આવો 
વિચાર કરવો બેહ્દું કહેવાય. રાત્રે થયું એ થયું. એને 
દિવસના ભાગમાં દોહરાવવાની શી જરૂર ? જીવન તો 
મઝાનું ચાલે છે દિવસના ભાગમાં. 

સિગ્મન્ડ ફૉઈડ જેવા મનોવૈજ્ઞાનિકો તો આવી 
વાત ઉપર ચોપડીઓ ઉપર ચોપડીઓ. લખી નાંખે. પણ... 
જ્યાં સુધી આવી વાત આપણને ડિસ્ટર્બ ના કરે ત્યાં 
સુધી એના ઉપર વિચાર ન કરવો જોઈએ. નહીં તો પછી 
મમ્મી વધારે ગૂંચવાશે. આમ તો ઘણી બોલ્ડ છે. પણ... 
એના મગજને કાંઈ અસર થઈ જાય અને વાત વધારે 
વણસે તે યોગ્ય નહીં-સમજ મે' ઘરમાં કોઈને જ કહ્યું 
નહીં. એમ સવારે કામે જતી રહી. 

કામ ઉપરથી આવી તો મમ્મી માળા ફેરવતી હતી. 
મને થયું-કેમ એકદમ માળા ફેરવવા બેસી ગઈ-સિંહની 
ગર્જનાને લીધે કે ? પણ... મેં એને કાંઈ પૂછ્યું જ નહીં. 
જોકે જપ કરવા તો એને ઘણા જ ગમતા. આખા 
દિવસને નાના નાનાં ગમતા કામોથી કેમ સમૃદ્ધ કરવો 
એ એની પ્રવૃત્તિ. 

એને જપમાં તો ડિસ્ટર્બ ના જ કરાય. જોકે એને 
તો કશા જ કામમાં ડિસ્ટર્બ ના કરાય. એ શબ્દખેલ 
ભરતી હોય તોયે... તો તો પછી અ! પૂન્નમાંથી તો 
ડિસ્ટર્બ કેવી રીતે કરી શકાય 7 અને હું મણું કામ કરવા 
માંડી. મેં ગઈ કાલની રાતની વાત ઘરમાં કોઈને જ તા 
કરી. કારણ, કાં તો બધાં મને ગાંડી સમજત કે પછી 
મમ્મીને... તેથી- 'બીજીં મોટું કામ મને મળ્યું છે'ની 
વાત કરી. એટલે બધાં રસપૂર્વક સાંભળવા માંડ્યાં. 

પછી થોડા દિવસો સુધી તો રાત્રે બધું વ્યવસ્થતિ 
ચાલ્યું. જણે આગલી રાતોમાં કાંઈ જ ન બન્યું હોય તેમ 
રહ્યું. મને પણ થયું કે મારા મગજમાં જ કાંઈક બનતું 
હશે, મમ્મીના મગજમાં નહીં. 

બીજે દ્વિવસે પપ્પાની વર્ષગાંઠ હોવાથી મમ્મીએ 
પૂરણપોળી બનાવી હતી. મને તો બહુ ભાવે નહીં, 
શએકાદ ખાધી. ભાઈને પૂરણપોળીની છેલછા. અને પપ્પાને 
પણ- બીન બધાંને ઠીકઠીક. એ દિવસ ખૂબ આનંદમાં 
પસાર થયો. પપ્પા મમ્મી માંટે સાડી ખરીદીને આવ્યા. 
કહેવા માંડ્યા- 


લટ 


“તમારી મમ્મી મારી કાળજી રાખતી હોય તો 
પછી મારે પણ એની રાખવી જોઈએ ને ?'' 

અને હા... હા... હી...હી... કરી બધાં સૂવા ગયાં. 
મમ્મી સમજી હશે કે પોતાના જીવનને એક અર્થ મળ્યો 
છે... બીજને ખુશ રાખીને.... અને આનંદથી સૂવા ગઈ. 
મારે પણ બીજે દિવસે વહેલું જવાનું હોવાથી હું પણ 
જલદી સૂઈ ગઈ. ઊંઘમાં વચ્ચે થોડી આંખ ઊઘડી ગઈ 
ને... જોયું તો મમ્મી ઝાડ ઊપર ચઢી હતી. અને ફળો 
તોડતી હતી. મેં તો ખૂબ આંખો ચોળી. પછી આંખ 
બંધ કરવા માંડી. જે જોયુ છે તે ખોટું છે.... હંબક છે... 
સમજી સૂઈ ગઈ. સવારે ઊઠી ત્યારે જોયું તો... મમ્મીના 
પલંગમાં સફરજનો જ સફરજનો. મે એને પૂછ્યું--- 

“ક્યાંથી આવ્યાં.... અ બધાં સફરજનો... કોણ 
આપી ગયું ?'' 

એણે ઠંડકથી કહ્યું-- 

“કોણ આપવાનું હતું.... આપણને 7 આ તો હું 
લઈ આવી.'' 

“'કેવી રીતે ?'' 

“ફેમ.... વળી... ઝાડ ઊપરથી તોડોને...'' 

''હેં.... શું.... કહ્યું... ઝાડ ઊપરથી તોડીને ?'' 

''હા..હા.... ને હા....'” 

“હેં... શું કહ્યું.... મમ્મી ! ઝાડ ઉપરથી તોડીને ? 
કેવી રીતે ?'' 

''હા... હા... ઝાડ ઉપર ચઢીને, વળી...'' 

હદયે એક ધક્કો અનુભવ્યો... તો શું ગઈ કાલે 
ઝાડ ઉપર મમ્મી ચઢી હતી ને મેં તે જેયું હતું તે સાચું 
હતું ? પણ- અહીં ઝાડ ક્યાંથી આવ્યું ? અહીં બગીચો 
ક્યાંથી આવ્યો... ઘરમાં ઝાડ... બગીચો અને પાછી 
મોટી ઉમરની મમ્મી ઝાડ ઉપર ચઢી ? 

મગજ બહેર મારી ગયું. પણ કહે છે ને કે મન હોય 
તો માળવે જવાય. પણ.... પહેલાં તો કોઈ વસ્તુનું મન 
હોવું જેઈએ ને ? પણ... મમ્મીને એવું મન કેવી રીતે 
થયું ?... માળવે જવાનું 7 

પછી મમ્મીએ તો સાંજે બધાંને જ સફરજન કાપીને 
આપ્યાં, ઘણાં મીઠાં હતાં. બધાંએ ખાસ કાંઈ પૂછયું 
પણ નહીં... ક્યાંથી આવ્યાં તે... પણ ખાધાં બધાએ 
જ. અને વખાણ્યાં પણ ખરાં. 


જ્‌ન ૨૦૦૨ ૪૧૫ 





પછીના દિવસે મમ્મીની બહેનપણી એને મળવા 
આવી. એ લોકોને ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય એટલે હં બીજ 
રૂમમાં મણું કામ કરતી હતી. બંનેએ ચા-પાણી-નાસ્તો 
કર્યો. પછી ગપાટે ચઢયાં. થોડી વાર પછી સ્મિતાબહેનનું 
ડૂસકું સંભળાયું. એમની વાત ઉપરથી ખબર પડી કે 
એમના પતિનું બીજી સાથે મન મળી ગયું છે. એની જ 
સાથે બેસી રહે છે. ગપ્પાં મારે છે. નાસ્તાપાણી માંગ્યા 
કરે સ્મિતાબહેન પાસે. જણે કે પત્ની એની નોકર ના 
હોય ! ગપ્પાં એની સાથે અને કામ આની પાસે. મમ્મીએ 
એમને સલાહ આપી-- 

“તું તારે જતી રહે ને.. તુંયે ગપ્પાં માર્યા કર કોઈ 
સાથે. પેલું સંસ્કૃત ભાષાનું વાક્ય તો ખબર છે ને... 

'શઠ પતિ ₹/ઠય મ્‌ કુય/ત્‌' 

જેવા સાથે તેવું જ કરવાનું. 

આમ દિલ ખોલી સ્મિતાબહેન તો ગયાં. મમ્મી 
આમ બધાંને સલાહ આપતી. સંસાર અસાર છે એમ તે 
અચૂક માનતી. સંઘર્ષ વગર રસ્તો જડતો નથી એમ 
બધાંને જ કહેતી પણ ખરી. પણ... પોતાના જીવનમાં 
સંઘર્ષ છે કે નહીં-એ બહુ વિચારતી નહીં. 

પાછી ઘણુંખરું પત્તાની પેશન્સ રમતી હોય-એ 
એકલી એમાં ગળાડૂબ. રાજ, રાણી, ગુલામ સાથે વાતો 
પણ કરે. મગજને ફ્રેશ કરવાની રમતો શોધી કાઢે. એને 
કોઈ વખત બહાર જવાની જરૂર જ પડતી નહીં. તેમ જ 
કોઈ સાથે ગપ્પાં મારવાની પણ... એક વાર એ પેશન્સ 
રમતી હતી ત્યારે મેં એને ધીરે રહીને કહ્યું- 

“મમ્મી.... મમ્મી...'' પણ... એણે કાંઈ સાંભળ્યું 
નહીં. પાછું મે કહ્યું- 

“મમ્મી... મમ્મી... મારે તને કાંઈ પૂછવું છે. 
પ્લીઝ... સાંભળને.'' 

“ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી પ્લીઝ...'' 

આમ અંગ્રેજી બોલે એટલે પછી આપણે આગળ 
કાંઈ બોલવાનું જ નહીં. આ એનો ફાઈનલ વર્ડ. હું ચૂપ 
થઈ ગઈ. પત્તાંની ગેઈમ તરફ જેયું તો... રાજા ઉપર 
રાણી ક્યાંથી મૂકવી એની ગડભાંજમાં મમ્મી હતી. પેશન્સ 
પૂરી થયા પછી પાછી સ્વાભાવિક. આ એની ફ્રેશ થવાની 
રીત. જિંદગીના થાકને કોઈનાય ઉપર ચિઢાયા વગર 
૦/૦€/૦૦10૦ કરતી. જ્યારે પપ્પા પોતાનો થાક કાઢવા 
કે વાંકને છુપાવવા બધાં ઉપર ચિહાય. જ્યારે મમ્મીની 


ક્ટ 


પાસે તો થાકની એકસીર દવા-શબ્દખેલ... 
પેશન્સ... ક્વિઝ.... 

પછી એક દવસ અમે પિકનિકમાં બધા જ ગયા. 
શિયાળો હતો એટલે ગરમ કપડાં પહેર્યા અને ગાડીમાં 
ખીચોખીચ ભરાયાં. નાસ્તા-પાણી સાથે લીધાં. ઘણું 
€૫૫0) કર્યું. અને પાછાં આવ્યાં. અમે મમ્મીને પપ્પા 
સાથે બેસાડી હતી. ખીચોખીચ બેસવામાં મઝા આવે તે 
માટે. પપ્પાને આવું બધું ઓછું ગમે. બધાં આગળ ખરાબ 
લાગે. પણ.... મમ્મી તો બિન્ઘાસ્ત. એને કાંઈ છુપાવવાનું 
જ નહીં. પતિ-પત્ની તરીકે સમપદીના સાત ફેરા અગિની 
સાક્ષીએ ફર્યા છીએ પછી શો વાંધો ? એની સમજણમાં 
તો... ''જે છે છે આ છે....'' 

દાદાજી કહેતા હતા તેમ જ... અમારી નેડી જબરી. 
સાથે સૂવું, સાથે ગપ્પાં-ગોષ્ઠી કરવી, અલકમલકની વાતો 
કરવી અને એવું બધું... 

એક દિવસ અચાનક મને કહે- 

“બેટા...નીલી ! તું કોઈ છોકરો પસંદ કરી લે ને...'' 

એનું સાંભળીને મને નવાઈ લાગી. ક્યારે પણ લગ્ન 
કરવાની વાત કરે જ નહીં. હું વિચારમાં પડી. મમ્મીએ 
એ વાત ચાલુ જ રાખી. 

“નીલી... સાંભળતી નથી કે માણું ?'' 

*'અરે... પણ મમ્મી.. મળવો જેઈએ ને- સારો 
છોકરો''- 

“તારી આજુબાજુ છે ને... એમાંથી કોઈ મદ્રાસી 
કે પછી પંન્તબી, કોઈ સિંધી કે કોઈ ગુજરાતી, કોઈ 
મરાઠી કે કોઈ પછી પંનનબી....'' 

'અરે... અરે.. અરે.. મમ્મી ! તું તો ક્યાંથી ક્યાં 
પહોંચી ગઈ, તું તો ન્યાતના છોકરાનો આગ્રહ રાખતી 
હતી ને..?' 

““હા...ભાઈ, હા ! એ કહેવું તારું સાચું છે. પણ.. 
ન્યાત અને બાત.. ઠીક છે એ બધુ તો.. ઘંટડી વગાડ 
તારા મનમાં કોઈ માટે.. બસ.'' 

“પણ... મમ્મી ! એક વાર ઘંટડી વાગ્યા પછી 
પણ તારી બહેનપણી સ્મિતાબહેનના વરના મગજમાં 
બીજાની ઘંટડી વાગી ગઈ છે ને....'' 

'“બેઢા.... સતત ઘંટડી વગાડ્યા કરો જીવનમાં, 
જીવન રણકતું રહેશે....'' 

આવી બધી વાતો અમે બે એકલાં હોઈએ ત્યારે 


જૂન ર૦૦ર : ૪૧૬ 





જ કરીએ. ઘરનાં બીન્વ બધાં વાતોમાં નાહક પથરા 
નાંખે. અમે ગમ્મત કરતાં કરતાં વાતોને વાગોળીએ, 
વધાવીએ અને ઉકેલીએ. 

તે દિવસે રાત્રે અમે સૂતાં. પથારીમાં પડ્યાં બંને 
સાથે. મારે ને મમ્મીને પાકાં બહેનપણાં ખરાં ને... અને 
સીધાં સૂઈ જ ગયાં. આંખો ઊઘડે જ નહીં. ખૂબ થાક્યાં 
હોઈએ કે પછી ખૂબ મીણાયાં હોઈએ-સ્વાદિષ્ટ વધારે 
ખાઈને. 

મમ્મીનાં નસકોરાં પહેલાં સંભળાયાં. અને મારાં 
તો કોઈએ સાંભળ્યાં જ નહીં. ખૂબ ઠંડી હોવાથી અમે 
બંનેએ ચોરસો અને રગ ઓઢ્યા હતા. બંને મસ્તીથી 
સૂતાં હતાં. પણ.... ત્યાં જ કાંઈ ખખડાટ થયો. અને હું 
ઊઠી ગઈ. ન્ેયું તો... મમ્મી હોડીમાં બેઠી હતી. પાછી 
આંખો ચોળી તો... આજુબાજુ પાણી દેખાયું. મમ્મી 
હોડીમાં ફ્રેશ બેઠી... શું પધારીમાંથી કૂદીને બેઠી કે ઊઠીને 
બેઠી પાણી હતું તોય ? મને થયું- 

“હશે... પેલા દિવસની માફક જ....કાંઈક...'' 

પણ-પાછી આંખ ઊઘડી ગઈ ને જ્યું તો... એ 
સિંહને પંપાળતી હતી અને વહાલ કરતી હતી. ગભરાઈને 
એકદમ બોલી જવાયું- 

“અરે...અરે... પણ મમ્મી... તને ફાડી ખાશે... 
મારી નાંખશે... તું શું કરે છે આમ ?'' 

“બેટા ! પાળેલો સિંહ કદી મારે નહીં.'' 

“આવું ડાહ્યું ડાહ્યું શું બોલવા બેઠી ?'' 

પણ મમ્મી તો હાથથી સિહને પંપાળી સફરજન 
ખવડાવતી હતી અને સિંહ ખાતો હતો અને ખુશ થતો 
હતો. મેં મમ્મીને હોડીમાં બેઠેલી પણ નઈ અને હોડી 
સરકતી હતી. મમ્મી પોતાના હાથથી મને 'આવનો' કરી 
રહી હતી. હું તો આ બાબત કાંઈ વિચાર કરવાનું છોડી 
સૂઈ જ ગઈ. 

સવારે ઊઠી ત્યારે મમ્મી તો પથારીમાં ક્યાંથી 
હોય 9 એ તો હંમેશ સવારે બધાંને ચા-નાસ્તો આપવા 
વહેલી ઊઠતી હતી. હં તો ઊઠીને દાતણ-પાણીથી પરવારી 
મમ્મી પાસે ચા માંગવા આખાય ઘરમાં ફરી વળી. બાકી 
હંમેશાં તો હું ઊઠું કે મમ્મી મને ચા આપવા મારી 
આસપાસ ફર્યા જ કરે. તેને બદલે આજે તો ઊંધું થઈ 
ગયું. ઘરનાં બધાં જ ચા માટે બધે જ ફરી વળ્યાં-આખાયે 
ઘરમાં-મમ્મી માટે. પણ... મમ્મી ક્યાંય નહીં. 


ટ્ર 


બધાં વિચારમાં પડ્યાં. 'મમ્મી ક્યાં ગઈ હશે ?' 
વિચારતી હું-મમ્મી જે મંદિરમાં હંમેશ જય ત્યાં જેવા 
ગઈ. તો ત્યાં મમ્મી નહીં. શાકભાજીની દુકાને પણ 
નહીં, અને દૂધવાળાની દુકાને પણ નહી. તો મમ્મી 
ગઈ ક્યાં ? 

અને મે ગઈ કાલ રાતની વાત બધાને કરી. અને 
તેના પહેલાં પણ થયેલી વાત કરી. ત્યારે પપ્પાએ તરેત 


જ ચિઢાઈને કહ્યું- 

“નીલી... તો તું આટલા દિવસો કેમ ચૂપ રહી ? 
મને કહેવું જેઈએ ને ?'' 

ભાઈ પણ ચિઢાઈને બોલી ઊઠ્યા-- 


“હા...હા...હા... અમને કહ્યું હોત તો... કોઈ રસ્તો 
કાઢત ને....'' 


ભાગ્યને પઢી ન શકયો 


જિન્દગ/ને કદ? મળ ન ₹/ડયે 
ક/ળને છેત૪ - છળ ન રહયો. 
એકલુ'-એકલું જીવી ન રયો, 
સાથ આપીશ તું - પૂછી ન શક્યો. 


હું સભમથ/ એટલે ઊઠ્ય)-- 
એ ન'ત એટલું સહી ન શક્યો / 


ભ/ન અ#જ જવન ડર ૯/૩5), 
હું કદી જમને અડ? ન શક્યો / 


ચું “ત, શૂં પઢે કુરાન' 'જલ/લ“-- 
જે કઈ! ભાગ્યને ૫૮ ન શક્યો / 


પ્રકાશ ચૌહાણ “જલાલ” 


“શો... રસ્તો કાઢત... એને હોડીમાં સિહ સાથે 
ના બેસવા દેત... અને એના હાથમાંથી સફરજન ઝૂંટવી 
લેત... કે ?'' 

“આમ તો... મમ્મી ખુશ રહેતી હતી ઘરમાં... 
પોતાનો આનંદ પોતે જ મેળવી લેતી હતી... પછી વાત 
જ ક્યાં ?'' 

“હા...હા... એ બધું તમાણું સાચું, પણ... મમ્મી 
કદાચ કાંઈક મિસ કરતી હશે. મેં કદાચ એની કાળજી 
ઓછી રાખી હશે !'' 

“ના... ના... ના.... પપ્પા. આપણે બધાંએ 
જ...”' 

“પણ... આ નીલી પણ એવી જ નીકળી ને... 
એને તો મમ્મી સાથે બહેનપણાં હતાં, તો પણ....'' 

અને જીવન એક કોયડો બની ગયું. 


છેક શું આમ ! 


હરિ, તમે છેક શું અ/% / 


હજ વગહડો વ/સળ, ચારેકોર કેવું સૂકસ/મ 7 


ઝળહળ ને અ! ભડભડ ને આ પણણો ને અ! દાણો, 


બળ્યો નહીં એ હાયે બળ્યું, એ ભેદ તમે પરમાણ. 


મ. 


કોઈ ન જણે કળે, ક્યારે, ડેમ કયું અ/ ક/% / 


ભ#"% જૂ જઈને સધળે ગ/જ રહ! છે ન/ર/, 
દમણ નચેજી ન/ગ નક”્યો છોડ? જમ%ન-આર. 


ચોરે ચૈટે ર/સ અ/ ડેવ, જોઈ રહ&$/ છો, ₹૧/% ? 


૨૦૦૨ ૪૧ 


જૂન 





ધીરેન્દ્ર મહેતા 


બ્ટ્ણ 


1 


વાર્તા-વિચાર : 


“ફટફટિયું' : નાયકના અધોગમનનું વ્યાપક પ્રતીક 
રાધેશ્યામ શમાં 


સુમન શાહની ટૂંકી-છતાં કંઈક લાંબી કહી શકાય 
એવી-વાર્તા 'ફટફટિયું', એના નાયક પ્રવીણની તીવ્રતર 
આત્મલક્ષી સં-વેદના અને મનોયાતનાના સંકુલ આલેખ 
લેખે ખરેખર આસ્વાઘ બની છે. 

વાર્તાનું શીર્ષક 'ફટફઠિયું' અત્યત સયુક્તિક છે, 
સાભિપ્રાય છે. ફટફટિયું જેવા પદાર્થ નિમિત્તે નાયકની 
બાહ્ય ચેષ્રાઓને અને આંતરિક આવેગોને વ્યકત થવાની 
તક મળે છે. વાર્તાના અંત પર્યત પહોંચતાં, એક જ 
ફટફટિયું નહીં, પણ ત્રણ ત્રણ ફટફટિયાં ફેરવી ફેરવીને 
લેખકે વાર્તાનો વસ્તાર-વિસ્તાર વધારવાનો કસબ પ્રર્દર્શેત 
કર્યો છે. આરંભના એક ફટફટિયા પર બેસીને કોઈ ભાગી 
જાય છે, બીજું ફટફટિયું બ્રેકફેઇલ્ડ હોવાથી (સસ્પેન્સ) 
નાયક સવારી કરી રૂખડા નીચે મૂકી દે છે, ત્રીજ મોટરબાઈક 
યાને કિ મિત્ર સ્નેહી મહેશનું ફટફટિયું કોઈક ચોરી ગયું 
હોવાથી પ્રવીણ-નાયકે ગોઠવેલી પાર્ટીમાં તે હાજર નહિ 
રહી શકવાનો ફોન કરે છે. 

પાર્ટીનું રચનામા સ્થાન છે, પણ ફ્ટફટિયાની સ્થિતિ- 
ગતિ જેટલું નહિ અને છતાં પાર્ટીના અનુષંગે જ મહેશ, 
એની હાલની પત્ની શોભા અને બેબી મીતા સાથે અનુબંધિત 
પૂર્વસંબંધનાં ભાતપોત ખૂલી પડવાની નાયકની 
મન સ્થિતિઓના કારણે, પાર્ટીનું પૂરતું મહત્ત્વ છે. 

વાર્તાની સ્વરૂપ-સંરચના સમજવા ટૂંકો કથાસાર 
એટલો કે અત્યારે પત્ની રમા સાથે ભૌતિક સમૃદ્ધિભર્યો 
સંસાર ભોગવતો વાર્તાનાયક પ્રવીણ, હાલ મહેશની પત્ની 
થયેલી શોભા સંગાથે પ્રી-મૅરિટલ અફેરમાં સંકળાયેલો 
હતો અને બેબી મીતા મહેશની નહિ, પ્રવીણની જ પુત્રી 
છે. આ તથ્ય પ્રવીણ જણે છે, પણ પત્ની રમાને જણાવ્યું 
નથી. શોભા તો જાણતી જ હોય, પણ તેણે મહેશને કે 
મહેશે શોભાને મીતાના પિતૃત્વ વિશે કેવું વાણી-વર્તન 
કર્યું હશે એના સ્પષ્ટ ફોડ-ખુલાસા વાર્તામાં નથી. થોડાંક 
સૂચનો વેરાયેલાં છે, પણ એને વાચકના અનુમાન માટે 
છુટ્ટાં છોડેલાં છે, 


જૂન ર૦૦૨ ; ૪૧૮ 


પાર્ટીમાં મહેશ-શોભા-મીતા આવે એ ગણતરીથી 
તે ગોઠવાયેલી, પણ ફટ#ટિયાં નંગ ત્રણ, નાયકને નડે 
છે, પ્રતિનાયક જેવા મહેશને પાર્ટીમાં આવતો રોધે છે 
એટલી પાતળી ઘટનાની આજુબાજુ લેખકે માત્ર નાયક 
પ્રવીણનું શંકાશીલ, વહેમી, ભ્રાન્તિ-આચ્છાદ્તિ, ગુનાગ્રસ્ત 
તેથી રઘવાયા આવેગોવાળું માનસ આલેખવાનો શુદ્ધ 
શબ્દ-પુરુષાર્થ કર્યો છે. એમાં પશુપંખીવિષયક ઉપમા- 
કર્મ, કલ્પનવિનિયોગ, સાગરકિનારાની સીનરીનાં કાવ્યમય 
વર્ણનો બહુધા ઉપકારક છે. 

પરંતુ ઘટનાકલાપની ઠોસ ગેરહાજરીના કારણે, 
અન્ય સર્વ પાત્રોને નાયક-અપવાદે વિકસિત ના થવા 
દેવાથી કેવળ પ્રવીણની મનોઘટનાઓના ઉતાર-ચઢાવ 
પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત થઈ રહેવાથી આ પ્રયોગ વાંછનીયતાનું, 
કલાત્મક સંયમનું સ્તર જાળવવામાં કેટલો સફળ થયો 
છે 9 આવાં ખધાં કારણસર વાર્તા લાંબી ને લંબાઈ થઈ 
જતી અ-ટકી હોત તો, આ ક્ષણે પણ હાજરાહજૂર છે 
એવાં હધ પરિણામો પ્રમાણી શકાત. 

આમ છતાં નાયકની મનોઘટનાના વાંકવળાંક, 
વેરાવંચાના વિસ્તારની માત્ર ટીકાટિપ્પણી પૂરતી નથી. 
સૂક્્મતા, સંકુલતાપૂર્વકના વિરોધાભાસ, વિધિનિર્મિત 
ઘટનાવક્રતા આદિ સંયોગોની યોજનામાં કર્તાનું કૌશલ્ય 
સિદ્ધ છે. 

વાર્તાના આરમ્ભમાં નાયક પ્રવીણ આઠમા માળની 
બાલ્કનીમાંથી છેક નીચે “ત્રીજ વાર' જુએ છે. અંતમાં 
''પણ પ્રવીણ બાલ્કનીમાંથી નીચે જોતો ક્યાંય લગી 
ત્યાં જ રહ્યો...'' ઉપર જોવા કરતાં નીચે જેવાની 
અધોગતિમાન ક્રિયાનું વિવિધતાવાળું પુનરાવર્તન છે. 
પ્રવીણ નીચે જુએ ત્યારે એની જાતને થાય કે “પોતે 
કોઈને શોધે છે...'' અને એમ કરતાં એને જડી આવે છે 
એક 'વાનરની રૂંછાળી પીઠ' ધરાવતો ગોબરો માણસ, 
જે કોઈ બ્લૅક મોટરબાઈક પર ચઢી શહેરની આંટીઘૂટીમાં 
ધમધમાટ કરતો ભાગી ન્ય છે. 


ૈટ્શ 


બીજી એવી જ મોટરબાઇક, નાયક પેલાનો પીછો 
કરવામાં નિષ્ફળ જઈ પાછો આવે છે ત્યાં પણ હોય છે 
(ફટફટિયું નંબર બે). લિફ્ટમાં નાયક પોતાના ઘરે પહોંચે 
છે ત્યાં “ઓરેન્જનું શરબત ગ્લાસમાંના આઈસ-ક્યૂબ્ઝને 
હજી ઓગાળતું'' જુએ છે. શંકાભિભૂત પ્રવીણ પત્નીને 
પૂછે છે, ''રમા, એ મહેશ તો નહોતો ને ?'' પોતાની 
ઊલટતપાસ લે તે પૂર્વે રમાની પતિ પ્રવીણ ઊલટતપાસ 
લેતો પ્રવર્તે છે. લિફૂટમાં નાયક રઘવાટભર્યો ઉપરતળે 
તપાસ કરે છે, પણ કોણ આવીને જતો રહ્યો અજનબી, 
એની રમાને પણ ખબર નથી પડતી. શંકાના રંગનો ચેપ 
રમાને પણ અડે છે. ('“કહીને ન જવાય ?'') 

પ્રવીણ-જાણે ઘોડા પર સવાર થઈ બીન્ન ફટફટિયા 
પર ભાગી ગયેલાને પકડવા નીકળે છે, પણ બાઇકને 
બ્રેક ન હોવાથી પાછો ફરે છે ને પારકી મોટરબાઈકની 
ચાવી ખેંચી લઈ લિફૂટમાં ઘરે આવે છે. ત્યારે પત્ની રમા 
ટકોરે છે, “પ્રવીણ, એ ચાવી તારે અહીં નહોતી લાવવી 
જોઈતી, બાઇકમાં જ રહેવા દેવી'તી. બને કે બાઈક 
ચોરીની હોય.'' રમાના આ સહજ ઉદ્ગારમાં કર્તાએ 
કાબિલે દાદ સૂચન રમતું મેલ્યું છે. ચોરીની બાઈક જાણે 
(લેખકે 'જણે'નો ધ્રુવપંક્તિની જેમ વારેવારે ઉપયોગ 
લીધો છે) મહેશની હાલ પત્ની શોભા છે અને એની યાદ 
તે અહીં “નહોતી લાવવી જોઈતી'' તે ચાવી છે. આને 
વાર્તાકાર-પ્રાયોજિત' “સિમ્બોલિક ફન્ક્શન' કહેવું ઘટે. 

સુજ્ઞ ભાવક સંવાદમાંથી પ્રતીકલક્ષી સૂચનો સધ 
ગ્રહી શકે. શોભાના 'નધણિયાતી ચીજ' તરીકે આડકતરા 
મોટરબાઈક સંદર્ભે ઉલ્લેખો છે, સાથે પત્ની રમામુખે 
સ્પષ્રેખ બોધક સુભાષિત પણ મુકાયું છે : “ચોરીના 
માલને અડાયું હોય તો સજ્જનો હમેશાં એને અધવચાળે 
છોડી દે છે'' (પૃ. ૫૭). પણ પ્રવીણ તો શોભાની યાદ 
ઉપરાંત, જેણે હીરોની અદાથી શોભાનો ભૂતકાળ જાણવા 
છતાં એનો પત્નીરૂપે અને પછીથી પ્રવીણપ્રામ બેબી 
મીતાનોયે સ્વીકાર કર્યો છે એ મહેશ પ્રત્યેના રાગ- 
દ્વેષથી સતત ઓબ્સેસ્ડ છે. બાઇક પર ભાગી જનાર 
અને બીજી બાઇક બ્રેક વગર છોડી જનાર પણ મહેશે જ 
મોકલ્યાનો સંદ્દેહ, પ્રવીણના ગુનાગ્રસ્ત માનસનું રિમોટ 
સૂચન અર્પે છે. 

એક તબકે નાયક પોતાને નિષ્ફળ વૉચમેન તરીકે 


જૂન ૨૦૦૨ : ૪૧૯ 


જુએ છે તો બીન્ન પ્રસંગે મહેશને વૉચમેન તરીકે અને 
વૉંચમેનને પણ ગુનેગાર ગણવાની હદે મનોમન સરકે 
છે : ““એને થયું, ગુનેગાર પોતે નથી, મહેશ છે - કેમ 
કે એ જ તો છે વૉચમેન'' (પૃ. ૫૯). મહેશને શોભા 
નામના “પ્રાઇઝ પઝેશન'ને “વિન' કરી જનાર “ગ્રેટ' હીરો 
રૂપે નાયક પ્રવીણ એક વાર સ્વીકારે છે, તો બીજી વેળા 
મહેશનું 'હીરૉઇંઝમ્‌ પત્તાંના ઘરની જેમ તૂટી પડ્યું 
છે....''(પુ. ૫૭) એમ માને છે. 

કર્તાની કુશાગ્ર કુશળતા, પાર્ટીમાં ટાઇંમબૉમ્બ 
બનવાની સંપૂર્ણ શક્યતા ધરાવતાં પૂર્વરાગ પ્રેયસી શોભા 
અને પોતાનાથી થયેલી બેબી મીતાનાં પાત્રોને પ્રવીણના 
મનોનાટ્યમંચ પરથી અળગાં-આઘાં વિંગમાં રાખીને કામ 
કઢાવી લેવાની રીતિમાં છે. લેખકે મહેશને જ નિશાન 
બનાવી નાયક પ્રવીણના સ્કંઘે બંદૂક રાખી જણે ખાનગી 
ગોળીબાર કરાવવાનું મિશન પાર પાડ્યું છે ! 

પાર્ટી થાય છે, પણ જેમના આગમનના ભણકારાથી 
નાયક ભડકી ઊઠેલો છે ને જાતભાતની તરાહોમાં અટવાતો, 
ભુલભુલામણીમાં ફસાતો જાય છે, તે મહેશ (શોભામીતા- 
પરિવાર સમેત) જ પાર્ટીમાં નહીં આવી શકે એવો ફોન 
કરે છે ! બહાનું કે કારણ એટલું જ કે એની મોટરબાઇક 
પણ કોઈક ચોરી ગયું છે ! એક સાપ-વાનર શો ચોર 
ફફટિયું લઈ ભાગી ગયો, બીને અજાણ્યો કો'ક ફૃટફટિયું 
મૂકી ગયો અને ત્રીજે કો'ક મહેશનું ફટફટિયું અપહરી 
ગયો ! 

આમ ત્રણ, ફટઢફટિયાની ઘટના-આયોજનામાં, પત્ની 
રમા સાથેના સંવાદોમાં, નાયક પ્રવીણની આવી ન્યૂરૉટિક 
કહેવાય એવી કલ્પનાશીલતામાં 'ફઢફટિયું' રચના સમસ્ત 
એક સ્વતઃસિદ્ધ સફળ પ્રતીકધર્મી વાર્તાસ્વરૂપે મહોરી 
ઊઠી છે. 

'ફટફટિયું' ઉપરાંત શોભાનું સૂચન પણ પ્રતીકાત્મક 
રીતિએ કર્તાએ નાયકની નિદ્રામાં સરસ ગોઠવ્યું છે. રમા, 
પ્રવીણના ભમેલા મગજની ખાતરી આપતાં ઊંઘમાં તે 
શું બબડેલો એ આ સંવાદમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે : “તું 
બબડેલો : મને મારી સારંગી પાછી આપી દે, મહેશ''--- 
(પુ. ૫૦). અહીં સામાન્ય વાચકને પણ ટોહોલ્ડ આપ્યો 
છે કે મહેશ પાસે પહોંચી ગયેલી સારંગી-તે ભૂતપૂર્વ પ્રેમિકા, 
પોતાની બેબી મીતાની માતા શોભાનું પ્રતીક છે. 


ઝઝડર-ડ્ઝકડસ્ઝઝઝડ્ા્યન્ચ્ર્ડ-થ 


વાર્તા-અંતે અનોખા કાવ્યમય ગદ્યમાં, ફટફટિયાને 
રૂખડાની જમીનમાં ખૂંપાવી, ધરતીમાં અલોપ કરાવી 
“કોઈ કહેતાં કોઈ કદીયે જરા જેટલુંય ન લઈ જય'' 
એમ પદાર્થની પ્રતીકક્ષમતાનો ઘૂંટીને કસ કાઢવામાં કસર 
નથી છોડી : 

“એટલે, એ પછી એ પર ધરતીનાં ધૂળ-માટી 
જામશે, પડો ચઢશે, ઘાસ-તરણાં એને છાવરવાનું શરૃ 
કરશે. પવનોથી, તાપ, ટાઢ અને વરસાદથી ખવાવા 
માંડશે ફટફટિયું. અંદર લોટું એનું ક્ષારો ખાશે, કાટ એનો 
પીશે જમીનના રસકસ. બ્રેક-ફેઇલ્ડ મોટરબાઇંક એક 
દિવસ હરો જ નહીં---ભળીને ધરતીમાં અલોપ થઈ ગઈ 
હશે'' (પૃ. ૬૪). ત્યાં જ નાયક પ્રવીણ અલોપ થઈ 
જવાની અસહ્ય ઘટનાનો જાહેર ઇનકાર કરી પ્રતીકાત્મક 
વાકય પણ ઉચ્ચારે છે : “ડાળ બની એ મારા ભણી 
ઝૂલી રહે એની હું રાહ જોઈશ.'' 

નાયક જ્યાં ફરવા જતો એ સી-શૉરના વર્ણન 
અનુષંગે મન-હરણની ગતિને સમાગમ સાથે સમીકૃત 
કરાય એવું કલ્પન-વર્ણન પણ વાર્તાકારના પ્રતીકલક્ષી 
અભિગમનું ધોતન કરે : “પોતે ખૂબ ખેંચાય એ અંદર 
ને અંદર દોરી જતા કિનારાથી,... પછી શરૂ થાય લીલી 
વનરાજિ--પેસું એમાં, ખાબકું નણે.... રમા સાથેની 
ભરી-ભરી રાતનો એમાં કેફ હોય-શરીર આખામાં મજાનો 
ઠાર લસલસે.....'' (પુ. ૫૮). 

નાયક પ્રવીણની મનોદશાના સૂચનરૂપે ફટફઠિયા 
પર પ્રથમ ભાગી જનારને વાનર યા સાપ જેવો, વૉચમેનને 
“માણસ સિવાયનું પ્રાણી' જેવો, પોતાને કયારેક હરણ 
જેવો, ક્યારેક ગર્વીલા કબૂતર જેવો દર્શાવ્યો છે---આવું 
બધું ઝિલાયું છે મસ્તકના “'ક્લોઝઅપ-પોઝમાં : “પછી 
પાછળ મસ્તકને દસેય આંગળાંની ગ્રિપના ઝૂલામાં પડવા 
પૈધું'' (પ. ૪૬, પૃ. ૫૯). ગ્રિપનો ઝૂલો પ્રવીણની દ્ેલાયમાન 
સ્થિતિનું સાર્થ પ્રતિરૂપ, પ્રતીક છે. 

વાર્તાનું ભાષાકર્મ, શબ્દોના સમાન ધ્વનિવાળા 
અન્ય એવા શબ્દો પર પુનઃ પુનઃ ચઢી જવાના પ્રયોગ 
લેખે સફળ છે. દા, ત, હાંફળફાંફળ (૫૩), ઊંધ-બૂંધ 
(૫) વગેરે. વૉચમેનની ભાષા તળપદી તાકાતથી મઢેલી 
વંચાય, પરંતુ પૃ. ૫૧ ઉપર નાયકની રૌલીનો તરંગી રંગ 
વૉચમેન પર ચઢી ગયો લાગશે : “'એ તો સાએબ, શી 


જૂન ૨૦૦૨ ૪૨૦ 


રીતે કઉ 7 વાહન-વારા, ને વગરના, આવનાર-જનાર 
બધોનું તો મગજમા ચેટલ્યું રહે, સાએબ---? તમારો 
પસબલેમ હું છે 9 અવડા કે'તા'તા કે કોઈ ઘૂહી ગયેલો, 
ને આનું પૂછો છો, ગયા ચ્યાં-!'' જેકે પૃ. ૪૯ પર 
આવતા 'લલા ભટ' અને પુ. ૫૦ પરનો “ગોઝાર' શબ્દ 
સંવાદના દોર પર અધિક ચાલતી વારતાના વાર્તાવરણને 
પોષક છે. 
વ્રિ 

મુંબઈ યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી વિભાગ તરફથી 
સંવાદ પ્રકાશને બે અભ્યાસપૂર્ણ સંપાદનો પ્રકટ કર્યા, 
એમાં “ગુજરાતી વાર્તાસંચય : ર' (સંપાદન : જયંત 
પારેખ, શિરીષ પંચાલ)માં મુદ્રિત સુમન શાહની 
''લાક્ષણિક'' કૃતિ 'ફહફટિયું', એમની બીજી વાર્તા 'ટૉયોટા' 
સાથે, પ્રસિદ્ધ થઈ છે. 

'ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા : ઉત્તરાર્ધ' એ પ્રસ્તાવનામાં 
વિવેચક શિરીષ પંચાલે સાતમાઆઠમા દાયકાના કેટલાક 
વાર્તાકારોની આધુનિકતાની 'લાક્ષણિકત।' ચીંધવા એ 
વાર્તાકારોની શૈલી પૂર્વાર્ધની શૈલી કરતાં જુદી પડવાની 
વિગત માત્ર “પ્રતીકાત્મક યુક્તિ પાછળની સભાનતા'ના 
અભાવમાં દીઠી છે. 

આ પૂર્વે શિરીષે ઉપર્યુક્ત વાર્તાકારોની મૌલિકતાની 
પોતાની દષ્િ સમજાવતાં આવા વાર્તાકારોમાં 
“'સમકાલીનોથી સુધ્ધાં જુદા પડવું છે એવી તીવ્ર 
સભાનતા!'' દર્શાવી છે. વળી સાથે એઘું વિધાન પણ 
કર્યું કે “આ સભાનતાએ રચનાઓને કૃતક બનાવી.'' 

હવે પ્રશ્નો થાય કે પ્રતીકાત્મક રીતિ-શૈલી પ્રગટ 
કરતી વાર્તાઓ જ કેવળ સભાનતા નોતરે છે અને એ 
સિવાયની શૈલીમાં લખાયેલી વાર્તામાં સભાનતાની કૃતકતા 
રું હોતી જ નથી ? “પ્રતીકાત્મક શૈલીના ઉપયોગને 
કારણે પરંપરાગત વિષયવસ્તુઓ'', પંચાલ કબૂલે છે તે 
પ્રમાણે, બદલાઈ જતાં હોય તો તેવા પ્રયોગોને એઓ 
કેવી રીતે 'કૃતક'નું લેબલ મારી શકે ? ''સમકાલીનોથી 
સુધ્ધાં જુદ્દા પડવું છે'' એવી તીવ્ર સભાનતાનો મતલબ 
પણ “પ્રતીકાત્મક યુક્તિ' - પ્રયોગવાળા વાર્તાકારોથી 
જુદા પડી જવાની “તીવ્ર સભાનતા' હોય, તો એવા 
તીવ્ર સભાનતાવાળા પ્રયોગોની ફૅશનમાં ફસાયેલી વાર્તાઓ 
'કૃતક' કેમ ના લેખાય ? કેવળ પ્રયોગોમાં સભાનતા 


લ્ટ્શ 


જોઈને કૃતક જહેર કરવાનું વલણ, કળાપરક સભાનતાને 
માત્ર દોષના ખાનામાં ધકેલી મારવાની દકેયાનૂસી દષિ 
ઉઘાડી પાડે છે. 'ફઢ્ફટિયું' સંદભે વિવેચક્નું મોઘમ વિધાન 
વાંચીએ : 

““સર્જકતાનું સાતત્ય ધરાવતા આ લેખકોની વાત 
કરીએ તો એ વાર્તાકારોની શૈલી પૂર્વાર્ધની શૈલી કરતાં 
જુદી પડી ગયેલી દેખાય છે. (તાત્પર્ય કે પ્રતીકાત્મક 
રીતિ નહિ પ્રયોજતી શૈલી). આ વલણના લાક્ણિક 
દષ્ટાંત તરીકે સુમન શાહના “અવરશુકેલુબ' (૧૯૪૬) 
અને 'જેન્તી હંસા સિમ્કૃની' (૧૯૯૨) વાર્તાસંચયો લઈ 
શકાય, જણે પૂર્વાર્ધની વાર્તાઓને ચઢાવેલાં આવરણો 
દૂર સરવા માંડે છે. અહીં ગ્રંથસ્થ થયેલી 'ફટકૃટિયું' પેલી 
સિમ્ફનીનો જ એક ભાગ છે.'' (તાત્પર્ય કૅ પોતાની 
સ્થાપિત સિમ્કૃનિક શૈલીથી સુમન પણ જુદા પડવાનું 
સર્જનાત્મક સાહસ કરવા માગતા નથી.) આ વિધાન 
પણ હાલપૂરતું નભાવી લઈએ, પણ એ પછીનું વાર્તિક 
તો કોથળામાં પાંચશેરી જેવુ જનરલ વિધાન છે : “આ 
બધી વાર્તાના કેન્દ્રમાં પાકટ વયે પહોંચેલાં દંખ્તીનો 
અશરીરી નહીં એવો પ્રેમ છે. આને નિમિત્તે કેટલાક નવા 
ભાવખંડ ઊઘડતા આવે છે.'' “જેન્તી હંસા સિમ્કૃની'ને 
વધુ લાગુ પડી શકે એવું વિધાન 'ફટફટિયું' સાથે સાંધીને, 
સુમન જેવા પણ ઘણી વાર્તાઓમાં પ્રતીકધર્મી છે એ 
હકીકત છાવરવાનો અંચળો પ્રસ્તુત રચનઃના ગુણવિશેષ 
તારવવામાં વિફ્લ વિવેચને ઓઢાડી દીધો ! 

હવે 'નવી વાર્તા' (૧૯૪૫)નદા સંપાદનને અનુસરી 


પ્રસ્‍તુત 'વાર્તા-સંચય'ના “મિતાક્ષરી'માં વિવેચક જયંત 
પારેખ '“ફટકૃટિયું'ની સર્જનસાલ ૬૯૯૪ને બદલે ૧૯૪૯ 
(!) કૉંસમાં દર્શાવી, પંચ!લનું જ 'પઘેર પાંચાલી' પોતાની 
ક્રિટિકલ કમેન્ટમાં સ્વીકારે છે : “'આ બધાંના આલેખનમાં 
સુમન શાહ પ્રશંસનીય કુનેહ દાખવે છે. 'કટફટિયું'માં એ 
હકીકતોને જ વળગી રહે છે ને ઘટનાનું વાસ્તવિક નિરૂપણ 
કરે છે, ક્યાંય કોઈ સૂચન, પ્રતીકરચના ન થઈ જય એની 
તકેદ્દારી રાખે છે. ' 

આવી તકેદારી (સૂચન-પ્રતૌકરચના ન થઈ જવાની 
સાવધાની) મારા સર્જકમિત્ર સુમને રાખી હોવાનું ઉભય 
શિરીષ-જયંત 'ફટફટિયું'માંથી સંશોધી શક્યા છે, તો 
પ્રામાણિક સાહિત્યચર્ચા ખાતર પણ પૂછવું પડે કે આ 
તકેદ્દારી પણ પૂર્વોક્ત તીવ્ર પ્રયોગસભાનતાની કૃતકતાથી 
વ્યાચ્છાઠ્િત વૃત્તિ કેમ ન હોઈ શકે ? 

સૂચનાત્મકતા, પ્રતીકયુક્તિ સ્વીકારતી લગભગ 
ઘણી વાર્તાચો પ્રસ્‍તુત સંચયમાં છે, સુરેશભાઈ જેવા 
પણ આમાંથી બાકાત નથી, એટલે આ લખનારે પોતાને 
ગમતી વાત! 'ફટફ?ેયું'ને, બીજ વાર્તાઅદ સાથેના એક 
સારા નમૂનારૃપે લઈ આસ્વાદ-વાર્તિક લખ્યું છે. ઉભય 
સંનિષ્ઠ જવાબદાર સંપાદછોને રસકીય ચર્ચા માટે 'કહફટિયું'નું 
લખાણ અર્પણ કરી પૂછું છું કે તમારા સંચયમાંથી કે 
અન્ય સંચયોમાંથી “હકીકતોને વળગી રહી' “ઘટનાનું 
વાસ્તવિક નિરૂપણ કરતી વાર્તાઓએ પ્રતીકાત્મક રીતિથી 
સાવ ડાયવૉસં લીધા છે એવું નવેસરથી સપ્રમાણ વિવેચન 
આપી શકશો ? શો યાર ટૂલ્સ .. પ્લીઝ... 


સાભાર સ્વીકાર 


વહાલું વાસીદું : લે. 'સહૃદય', જગદીશ એન. શેલત, ઝર. શ્રીમતી સંધ્યા વીરેન્દ્ર દવે, 'સુ૯ભ', 'એ' ૩૦૩, 
રવીન્દ્રનગર પાસે, તીથલ રોડ, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧ અને શ્રીમતી નીલમ રાજેન્દ્ર નેશી, ૧૦, જયમાલા સોસાયટી, 
ઈસનપ્‌ર રોડ, અમદાવાદ-૩૮ર ૪૪૭. કિં. રા. ૧૩૦/-; 1િણસ પંછુટિર્યા : ઘટ. ગમઢોગ છ. ગેતત્ત, 
૫. કીમત પિક «હેઝ અશ્યયું, શ્રી સ્તેગ વોપટતાત અશ્યું, 9, ઓત્કપિઝા સુતવર્ક, જક, યકત ક્ટેટ, છત. 


ષ્ઝ 


જે.-૦૯૬૧૨, જીંકત ૬. ૨૦/-; તેજોમયી : સંપાદન : વિતોદ મ્રેઘાણી, પ્ર. સ્પેશો, બી-૩ર, જીતનગર, વરસોવા, 


મંબઈ-૪૦૦૦૬૧, કિં. રૂ. ૧૫૦/-; કલાધરી : સંપાદક, પ્રકારક અને કિંમત ઉપર કુજવ; અસ્તિત્તા : લે. જયત 
જી. ગાંધી, પ. શ્રીમતી લતા જ. ગાંધી, પ૩, દુર્વેશનગર, ઓમ્‌ જલનિધિ, જૂનાગઢ-૭૬૨૦૦૧, કિ. રા. ૧૮/-; 
પુષ્ટિસુધાબિંદુઃ લે. ઉપર મુજબ, પ્ર. પ્રવીણ પ્રકારાન પ્રા. લિ., લાભ ચેમ્બસં, મ્યુનિ. કોર્પો. સાકે, ઢેબર રોડ, 


રાજકોટ, કિં. રા. ૪૫/-. 


જન ૨૦૦૨ ૪૨૧ 


ઝડ 


“ફકીરો” : તરણા ઓથે ડુંગરની કથા 


ગુજરાતી સાહિત્યમાં કેટલીક લઘુનવલો સ્વરૂપની 
સભાનતા સાથે રચાયેલી છે અને કેટલીક સ્વરૂપની સભાનતા 
વિના રચાયેલી છે. શ્રી પન્નાલાલ પટેલની કૃતિ 'વળામણાં' 
(૧૯૩૯) એ આપણી સ્વરૂપની સભાનતા રાખીને લખાયેલી 
પ્રથમ લઘુનવલ છે. એ જ લેખકની બીજી લઘુનવલ 
“ફકીરો' (૧૯૫૫) છે. 

લઘુનવલ 'ફકીરો' નથી કપોલકલ્પિત, નથી 
વક્નતાદર્શી, નથી પ્રતીકાત્મક, નથી વૈચારિક; પણ 
વાસ્તવલક્ષી-રંગદર્શી લઘુનવલ છે. ટૂંકી વાર્તા કરતાં 
દીર્ઘ અને નવલકથા કરતાં ટૂંકી તે લધુનવલ, એવી સમજ 
પરિપકવ સમજ નથી, અધૂરી સમજ છે. 

લાઘવયુકત અનિવાર્ય વર્ણનો, કરકસરયુક્ત સંવાદો, 
સંકેતયુક્ત સંચલનો, અર્થયુકત વ્યંજનાઓ, મર્યાદિત 
પાત્રો, પ્રલાપ કે વાર્તાલાપને જરાય અવકાશ નહીં, સ્થળ- 
વૈવિધ્ય બાધક, ભાષા ઘૂંટાયેલી એટલે ધ્વન્યાત્મક, એકાદ 
અનુભૂતિની પળ પર રચનાકૌશલ, મુખ્ય ચરિત્રના 
અનુભવમાં કે સંદર્ભમાં કેન્દ્રિત થતી ઘટનાઓ, જીવન 
ભીતરના સત્ય કે રહસ્યને મૂર્ત કરી આપવાનો હેતુ, 
પ્રસ્‍તારને બદલે ઊંડાણ, સ્થૂળતાને બદલે સૂક્ષ્મતાનું 
ગૌરવ---ટૂંકમાં લઘુનવલ એટલે લાઘવથી કળાનિર્મિતિની 
પ્રક્રિયા. 

લઘુનવલનો લેખક કથા પોતે પ્રસ્‍તુત કરે, પ્રચફતા 
દ્વારા પ્રસ્‍તુત કરે, મુખ્ય ચરિત્ર દ્વારા પ્રસ્‍તુત કરે કે કોઈ 
ગૌણ પાત્ર દ્વારા પ્રસ્‍તુત કરે--'ફકીરો' લઇનવલના લેખક 
સવંજ્ઞરૃપે પોતે જ કથા પ્રસ્‍તુત કરે છે. આ પદ્ધતિ 
નવલકથાઓમાં વધુ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. 
'ફકીરો'માં પહેલી પદ્ધતિનો વિનિયોગ થયો છે. આવી 
પદ્ધતિમાં લેખક અને કથક બંને એક હોવાને કારણે અને 
કથાવિશ્વના પરિઘ બહાર હોવાથી પરલક્મીપણે કથા કહી 
શકત્તો હોવાથી તેને ઘણું સ્વાતંત્ય મળે છે પણ આ 
રીતિવાળી કૃતિઓમાં ભાવક કૃતિમાં ઓતપ્રોત થવામાં 
અગ્રેસર થઈ શકતો નથી. વસ્તુનિરૂપણની આ બધી 


જત ૨૦૦૨ ૪રર 


પ્રા. દિનકર દેસાઈ “વિશ્વબંધુ 


રીતિઓમાંથી પ્રથમ પુરુષના દષ્િબિદુવાળી આત્મકથાત્મક 
રીતિ લઇુનવલને વિશેષ અનુકૂળ આવે છે, કારણ કે 
લઘુનવલ અનિવાર્યપણે ચરિત્રપ્રધાન સાહિત્યસ્વરૂપ છે. 
*ફકીરો' શીર્ષક મુખ્ય ચરિત્રને આધારે જ યોજ્યું છે. 
વિવેચક શ્રી નરેશ વેદ એમના 'લઘુનવલ: એક 
વિશિષ્ટ કલાસ્વરૂપ' લેખમાં કહે છે, “ટૂંકી વાર્તા અને 
નવલકથા જેવાં બે મહત્ત્વનાં અને લોકપ્રિય સ્વરૂપો 
હાથવગાં હોવા છતાં કથાસર્જકોને લઘુનવલ જેવા ત્રીજ 
સ્વરૃપની જરૃર શા માટે પડી હશે ? આગલાં બે સ્વરૂપો 
કામ તહિ આપી શકયાં હોય. એ કામ એટલે વાસ્તવિક 
અને કલ્પિત એવાં પરસ્પરવિરોધી તત્ત્વોનું સમુથિત 
સંયોજન. નવલકથામાં જ્યાં કળાની ખેવના રાખવામાં 
આવી ત્યાં જીવનતત્ત્વ ક્ષીણ થયું, જ્યાં જીવનતત્ત્વની 
ખેવના રઃખવામાં આવી ત્યાં કલારૂપની ઉપેક્ષા થઈ, 
નવલકથાની આ પ્રકૃતિગત ખાસિયતોને કારણે જેમાં 
જીવતતત્ત્વ અને સ્વરૂપસિદ્ધિ બંને સાચવી શકાય તેવા 
સ્વરૂપની આવશ્યકતા ઊભી થઈ હત્તી; ટૂંકી વાર્તાના 
સ્વરૂપથી આ આવશ્યકતા સંતોષાઈ નહે, કેમકે એ 
સ્વરૂપ પ્રકૃતિએ રૂપકાત્મક હતું. તેમાં અનુભવનિષ્ઠ કરતાં 
માર્મિક અંશોનું પ્રાબલ્ય હતું. એટલે કે તેમાં જીવનના 
વાસ્તવિક અનુભજેન' અંશો ઓછા, પણ કલ્પનાના અંશો 
વઘે હતા. સ્વરૂપની શુદ્ધતા સચવાય અને જીવનનો આસ્વાદ 
મળે એવા કોઈ કથાસ્વરૂપની આવશ્યકતાની પૂર્તિ માટે 
કદાચ લઘુનવલનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે.'' 
'ફકીરો' માત્ર ૧૩૨ પાનાંમાં સમાઈ જતી કૃતિ છે. 
મોટો ભાગ ફકીરો, કાશીભાભી અને ભૂરોભાઈ- જે મુખ્ય 
પાત્રો છે, તે રોકે છે. આખી કથા 'ફકીરા'ના જીવનન! 
કેટલાક બનાવોની આસપાસ જ ધૂમરાયા કરે છે. 
“વસંતની ફરફરતી હવાનું સ્થાન લૂએ લીધું હોય 
એવી ઉનાળાની એક સાંજ છે. આસપાસની ઝાડી ઉપર 
ગોરજ ઊડી રહી છે. વચ્ચેની ટેકરી ઉપર આવેલા એક 
નાનકડા ગામમાંથી ધુમાડાની સેરો આભમાં ચડી રહી 


બ્ટ્શ 


છે''--આવા વાતાવરણથી પત્રાલાલ પટેલ કથાની શસ્આત 
કરે છે. પ્રારંભમાં બે ફકીરો છપ્પનિયા કાળમાં ગામમાંથી 
ભાગેલા ભાથીના એકના એક દીકરા ગલિયા સાથે ગદમમાં 
પ્રવેશે છે. ક્રકીરો મુસલમાન હેઃવા છતાં ગલિયાને વટલાવ્યો 
નથી. ગામલોકોએ પંગતમાં વેસ!ડી ગલાને જમાડ્યો 
મૂઠી જેવડી થઈ ગયેલી નાત્માં એક જીવનો ઉમેરો થયો 
અને ગલિયાનો સ્વીકાર કરી, આઇેડ 8*રન!ા ઘરમદાએ 
ગલિયાનું નામ “ફકીરો” રાખ્યું. કકીરો આદેક દ્વિસ રોકાયા. 
દસેક વર્ષના ગલિયા-ફકીરાને ફકીરોએ ઘર સુધારી આપ્યું, 
મુખીને બે બળદ લાવી આપવ પચ્ચીસ રૂપિયા આપ્યા. 
વાંદરાનું બચ્ચું જાણે માને વળગ્યું હોય તેમ ગલિયો 
ફકીરોને વળગી રહ્યો. “બાબા, મને લઈ જઓ, બાબા ! 

ગએ બાબા !'' ગલિયો-હવે કૃકીરો-આક્રદ કરી રહ્યો. 
પછી ધરતીખોળે આંસુ વેરતો ખાલી હાથે ફકીરો પોતાની 
ઝૂંપડી તરફ પા પા પગલે જઈ રહ્યો. 

ફકીરો ખેડૂતનો છોકરો છે તોય હજુ હળ તો 
ભાળ્યું નથી. રાતે રખવાળી રાખવી પડે ને વાહી-૯ણીને 
ખળાંય આપમેળે લેવાં પડર. મુર્ખાનો વિચાર આ ઈડરતને 
હળ કરાવવાનો નથી, પણ પોતાનું જ હળ હક યાનો 
છે. ભાગિયા ભાગની ચોથાઇ 7 નક્કી કરી, પારકા છોકરાને 
જતિ કરીને, “કાણે પાડીને', બધા છૂટા પડ્યા. મુખીના 
ઘરનો કંસાર જમી, લાકડી સંભાળી હોર ચરાવવાની 
નોકરી ઉપર એ જ દિવસે ચડી ગયો. કકીરાને વગડામાં 
જણે પાંખો આવે છે અને ગમમાં તો નણ બિલાડી. 
“મીઠો એનો ટરર્રકારો કે આભલે હડીલો ઊડતો ભળ્યો 
એવું ગીત ગાતાં ગાતાં એકે ણે ઉમરમાંય દસ ઉપર આઠનો 
આંકડો ચડાવી દીધો, ફકીરો અઢાર વષનો થયો. હોઠ 
પર કાળા દોરા ફૂટવા લાગ્યા. 

કૃકીરાએ પહેલી જ વાર પૉત્મના ખેતરમાં આગવું 
હળ જોતર્યું અને “ખાખરો લેર્યો લ્યા વાલમા, કુલડે ક્રેર્યો 
લ્યા વા'લમા' એ ગીંતની મસ્તીમાં બીજ્ત ત્રણ-ચાર 
વરસ ખેંચી કાઢ્યાં. સ્રીવૃંદ કૃકીર [ને જેઈ બશ્કરીઓ કરતું 
અને કકીરો મરકમરક હસ્યઃ જ કરતો. કૃકીરાને લઃગતું, 
પેલી યુવતીઓ એનો પ નથી કરતી, બલકે ્ભતરબહાર 
એને પીઠી ચોળી રહી છે-લાડાને પાટલે ક શળે 
હાથ નખાવી ની નાચતી જણે નથાર્વી રહ: 
હોળી આવતાં ગ'મતી યુવાન વહુવણુઓ એ કટીરાને 


જૂન ૨૦૦2 : ૪ર 


માથે-શરરે કાદલ ચોળ્યો. આ બધાંમાં પહેલે આણે 
આવેલી ત્રતાદારની બીડ વારની પત્ની કારી એક 
હિંમતબાજ નીકળી. એ મદભર પાતળી ડોક કેરવતાં 
બાલી, “ડિલ ઘણુંવ માતેલા! સાંઢનું, પણ માંય કાળજું 
તો હૌલાનું ને ?'' અને કૃકીરા ઉપર મારકણી એક નજર 
કેકી, કમરને આછેરી લચક આપી, ગામ તરફ ચાલી ગઈ. 
અને ફકીરો પણ '“યાદ રાખજે ત્યારે !'' કહેતો અને 
છેલ્લી લીટી ''રંગમાં ઝળોળી રહ € વેલડી ! !” ગાતો ગાતો 
કૂવામાં કૂટી પડ્યો. વાળે છવેય કેવા છે 7 આ તો જીવ 
થળ્યાની વાત, નકી ! શ પન્નાલાલ પટેલે “મળેલા છવ' 
નવલકથા લખી છે. એમાં 'કાનજ' અને 'છવી'ના જવ 
ભળલા છે. આ કર્ક ીસે' અને 'કારી' વચ્ચે પણ ક ક 
ન જ રંધાઈ રહ્યું ઇ , જરાક જુટ્ટી રીતે, નામફેરે વ 

“મળેલા જવ'ની «૪. 

સંવનનના રંગ પઇરખવ!ની રાક્તિ તો પર 

છે, પછી ફૃકીરામાં હોય એમાં રી નવાઇ ? કાર 
શોક કુકીર:ની છેડતી કરતી ત્યારે કહેતો, '“મને સતાવ્યામાં 
સાર નથી” અને કાશી જવાબ આપતી, “મારેય બળ્યો 
એ સાર જ ત્તવો છઈં''. અન્ય યુવાનોને કારી ન 
ટોળ-ટપ્પાર્થી જ રસિયણ લાગતી. કાથી ચોખવટ કરત 
કહેતી, “જેવું તેવું બફાય (બોલાય) ખડું, પણ જેવું 
તેવું ખલાય નહીં !'' અને ફકીરને કહેતી, ''અરે 
મુન્મિ'રાજ ! જરા કોક કરા તો મુનેત્રત વે'તાં 
શેલો !'' લોકોને લગતું કે કારી આ રાભા જેવ! કૃકીરાર્મા 
શું જેઈ ગઈ છે ? “ડાળો નથી તો પે'્યા-ઓલ્યામાં 
સમજતો કૅ તથી સમજતો ખાવાયાંય ?'' પહેલી વાર 
શરેળે ગવેલો ત્યારે પૈસા પાછા લઈને આધેલો. પણ 
બીજ વાર ગયૉ ત્યછે કાશીએ વો'રાચાર કરાવેલો એટલે 
દી કરદવેલી. કાંસ, અરીચો, રંગબેરંગી કુમતાં 
રેશમી રૂમાલ લીધા 


1પશ્ષીમાંય 
રી ઇડે- 


કે ખરી 
હોય તેવાં બઢણ અને ભાતીગળ 


પછી વધેલા પૈસામાંથી તેલની શીર્થી લેવા જતાં 
કાશીભાભીના હાથમાંથી પૈસા લઈ લીધેલા, ત્યારે 


“ખ ભારા લાપ ! શું જેર છે આનામાં !” 
અને એ પૈસામાંથી 4 ફકીર કાસીત્રાજી તરશે કંકણ 
બરરીદલાં, તે પેલા વહેળા અઃગળ એકલી પડે ત્યારે, લે 
કાશીભઃભી, આટલું, માદી વતી'' કહીને મોતી-બર્યા 


લૈ 
ત્યાં ખુશખુશ થઈ ગયેલી 


ક 
કાશી બબડેલી, 
છ 
મી 


કંકણ આધેલાં અન કાય 


ડડ 


અને “'આ બાઘોરાને આવડી રૃપાળી વસ વહોરતાં સૂઝ્યું 
ક્યાંથી ?'' એવું આશ્ચર્ય થયેલું. 'મળેલા જીવ'નો કાનજી 
જવીની હથેળીમાં ચૂંટલી ભરે છે. એ રસિક છે; જ્યારે 
અહીં ફકીરો હાથમાંથી પૈસા કઢાવત્ાં જોગ કરે છે, ફકીરો 
રસિકતામાં ઊણો, પણ સંયમી જણાય છે. 

કાશીના પતિએ કંકણ બાબતમાં કંકાસ કર્યો, 
કાશીને મન કંકણની વિસાત ન હતી, પણ આ તો 
દલડાંની વાત હતી. એક વાર ફજેતી તો થવાની હતી 
તે થઈ ગઈ. કાશીના પતિએ એક છોકરા દ્વારા કકીરાને 
પૈસા મોકલાવ્યા, પણ ફકીરાએ પૈસા ફંગોળી દેતાં કહ્યું, 
“અમે તો નાગડા ને પે'રેલો તો તું જ એકલો છે !'' 
કાશીને થયું, ““આવો માણસ તો જો મારા હાથમાં હોય 
તો ગણ્યા દનોમાં એને ઓશીકે બેસતો કરી દઉ.'' એને 
સમજ નો'તી પડતી, ''એનામાં શું નથી ?'' બલકે બધું 
જ હતું, ''જો કોઈ એને દ્દોરનાર-કેળવનાર મળે તો !'' 
આ બનાવ પછી કાશીએ ફકીરા જોડે બોલવાનું બંધ કર્યું 
અને ફકીરાએ કાશી સામે જોવાનુંય બંધ કર્યું, પછી 
છાશવારે છાશ લેવા કે એકાંતરે શાક લેવા જવાની વાત 
જ ક્યાં રહી ! 

કોઈક વાર ખાલી તાંસળે ફકીરો પાછો ફરતો ત્યારે 
કાશીની આંખને ખૂણે આંસુ ડોકાઈ જતાં અને એણે 
કોઈને કહેતી હોય તેમ કહીય નાખ્યું, ''એક જણનું પેટ 
ભરવું એમાંય બળ્યો નીતનો ભિખારો (ભીખ) !'' કાશીના 
આ બોલ પર પારકે ઘેરથી શાક લાવવાને બદલે પોતે જ 
લિજ્જતદાર શાક બનાવવા માંડ્યું. કહેતાની સાથે ગાંઠ 
પાડે એવા નર તો આ દુનિય(માં વિરલ હશે, ફકીરો 
એમાંનો એક છે. ફકીરાનું પાત્ર કશીક વિલક્ષણતા ઘરાવે 
છે. એ વિલક્ષણતા એનામાં રહેલી કશીક અ-સાધારણતાને 
કારણે ઉત્પન્ન થાય છે, પણ એ વિલક્ષણતા એવી નથી 
કે એને સામાન્ય માનવી મટી અસાધારણ માનવી બનાવી 
બેસે. ફકીરા જેવા નાગડા માણસમાં થઈ રહેલો ફેરફાર 
જોઈ ગામલોક અટકળ કરતા, '“બેટ્ટાને વેલા ફકીર કાંક 
આલતા ગયા લાગે છે.'' આ બધામાં સાચો ભેદ જાણનારો 
ભૂરોભાઈ જ હતો. આ ભૂરાનું પાત્ર 'મળેલા જીવ' 
નવલકથામાં આવતા પારકાના મનના વણતલ એવા 
“ભગત'ના પાત્રની યાદ અપાવે છે. મારો વા'લો આ 
'ભૂરો' બધું જ જણે છે અને ન જાણતો હોય તો ગમે 


જૂન ર૦૦ર :; ૪ર૪ 


તેમ કરી જણી લાવે છે. ફકીરાને સંભળાવવા કાશીએ 
ભૂરાને કહ્યું, ''આ કોનો વાસ છે 7 અહીં કોઈ મનેખ 
રહેતું હોય એમ નથી લાગતું.'' અને બીજે જ દિવસથી 
ફકીરો જળોની પેઠે કામે વળગી ગયો અને આંગણું ચોખ્ખું- 
ચણાક કરી દીધું. કોકના જવની ખાતર આટલી હદ સુધી 
કોઈ જાય ? કાશી માટે આ વાત અસહ્ય થઈ પડી. આંસુ 
છુપાવતી બોલી, ““એની જ તો મોકાણ છે, ભાઈ ]'' 
ભૂરો કાશીના આ નાનકડા વાક્યની પાછળ રામાયણ 
જેવડી કોઈ લાંબી વાત જોતો હોય---'તરણા ઓથે 
ડુંગર' દેખતો હોય તેમ ચાલી જતી કાશીની પીઠ તરફ 
બસ તાકી જ રહ્યો. 

કાશીના પતિને સાપ કરડ્યો, છે અને સાપ ઉતારનારને 
તેડી લાવવા કાશીએ ફકીરાને સાથે લઈ જવાનું ભૂરાને 
કહ્યું છે. ભૂરા અને ફકીરા વચ્ચેનો સંવાદ નોંધપાત્ર 
છે-- 

“જો જૂઠું બોલે તો તને તારી માયાના સોગન છે, 
તારે ને કાશીભાભીને કેવો સંબંધ ?'' 

““આમ તો ભાર્ઠ-બૂનનો.'' 

''ને આમ ?'' 

ફકીરાનું મોં જ નહિ, આત્માય જાણે હસી ઊઠ્યો, 
“'જેતો નથી અત્યારે જ, એનું વેણ ને મારો જીવ.'' 

'“કંઈ ફાયદો ?'' 
ફકીરો હસીને બોલ્યો, ''એની વાત માનવામાં 

મઝા પડે સે $'' 

ભૂરોય સમજી ગયો : “આ તો ભાઈ જીવ મળ્યાની 
વાત છે.'' સાપ ઉતારનારને લઈને કંઠે આવ્યા, ત્યાં 
તો, કાશીનું હૈયાફાટ આક્રંદ સાંભળીને ફકીરો સીધો 
માળા તરફ ગયો. “કાશીનું વિલાપ કરતું દુખિયારું મોઢું 
જોઈ નહીં શકાય'' એમ કહેતા ફકીરાને જઈ ભૂરો મનમાં 
ચિડાઈ રહ્યો, '“આવા અક્કલ વગરના માણસ કોઈથી 
જીવ ન મેળવતા હોય તો !'' 

કાશી ફકોરા સાથે નાતરં કરી લે તો ? કાશી ને 
ફકીરા વચ્ચેનું સામાજિક છેડું રાય અને રંકના જેવડું જ 
મોટું હતું. રાજા ભોજ ક્યાં ને ભિખારો આ ગાંગો તેલી 
ક્યાં ? કુંવારા સાથે નાતણું કરવું એ નાતની કસૂર જ 
નહિ, પણ ધર્મશાસ્તનું ઉલ્લંઘન યાને મહાપાપ હતું. 
કાશીના ભત્રીન્નએ માલમિલકત-ઘર પર કબજે જમાવી 


હ્ટ્શ 


દીધો. કાશીનો ભાઈ તેડવા આવ્યો. ખુદ કાશીભાભી 
કહે તો પણ ફકીરો નાતરું કરવા તૈયાર નથી, કારણ કે, 
“આ ઘી-દૂધમાં ઊછરેલી બાઈને મારે ઘેર છાશનાંય 
સમણાં પડે ને ? એને કોક ખાધેપીધે ને બધીય રીતે મોટું 
ઘર મળે'' એવી ફકીરાની ઇંચ્છા છે. 

કાશી પિયરતી વાટ લેતા પહેલાં છેલ્લી મુલાકાત 
લેવા ફકીરાને માળે જાય છે. ગોદડી પાથરીને ફકીરો 
સ્વાગત કરે છે. એ વખતે આબરૂ એટલે શું ? એ સમજાતાં 
કાશીએ કહેલું, ''વશુ વના નર પશુ ! હમણાં જે તમારી 
પાસે પૈસા આવે તો આબરૂ એની પાઇળ રેંકતી રેકતી 
આવે. પાડી પાછળ પેલી ભેંસ આવે એમ !'' ત્યારે 
ફકીરાને ફકીરબાબાનાં વચનો યાદ આવ્યાં, “બેટા, પૈસાકા 
ગુલામ મત બનના, પણ પૈસેકું આપણા ગુલામ બનાના.” 
ફકીરો આમ જુઓ તો જાણે ડા'પણનો દરિયો, ને આમ 
જુઓ તો જાણે મૂરખનો સરદાર ! કાશી કંકણનું પડીકું 
ગોદડી નીચે સેરવીને નિસરણી ઊતરી પડી. 

વિધવા કાશી દસેક વર્ષની ઓરમાન દીકરીને ઇચ્છા 
હોવા છતાં સાથે લઈ જઈ શકતી નથી અને દીકરી 
પિતાના મૃત્યુ વખતે નો'તી રડી એટલું રડી ! ફકીરાને 
તો સૂમસામ થઈ રહેલું ગામ પણ રડતું લાગ્યું. ફકીરો 
કાશીભાભીના માર્ગ વચ્ચે ખડો થઈ ગયો. કાશી ઊભી 
વાટે કાળનાં કપાઈ જ્ય તેવું રડતી હતી. કાશીને કહેવાનું 
મન થયું, “ભૂંડા, તીં જ મને રવડતી મેલી છે.'' પણ 
બોલી ત્યારે બીજું જ બોલી, “અમને બૈરાં મનેખતે તો 
પારકાં પોતાનાં કર્યા ને આજે એ પોતાનાં પાછાં પારકાં 
કરવાં પડ્યાં, એટલે લાગે.'' ફકીરાની આંખ ભીની થઈ. 
કાશીએ કહ્યું, 'મરદનો રેદો રૂએ. ને બૈરીની આંખ ચૂએ'”. 
ફકીરો મળ્યો તેથી કાશીનો છવ હળવો થયો. “કમાવામાં 
લગન રાખજે. ને એ પા આવવાનું થાય તો જરૂર મલજો'' 
એવું કહેતી ગઈ. ઊભો રહ્યો પેલો અબુધ, એકલ, એદી 
ને બેદરકાર ફકીરો ! 

જાણભેદુ ભૂરો સમાચાર લાવ્યો છે કે “કાશીભાભીના 
કાકાના કાયટા ઉપર તને ખચીતળુંદ ઘઉનું ખળું ન લેવાયું 
હોય તોય જવાનું કહ્યું છે. ને કે'વડાવ્યું છે કે મને મલ્યા 
વગર રે' નંઈ' બારમે ગયા વગર છૂટકો જ ન હતો. 
ભાઈબૂન જેટલો સંબંધ ક્યાં લગી ? રમ રખાવે ત્યાં 
લગી, કાશીભાભી રખાવે ત્યાં લગી. સામું માણસ માન 


જૂન ૨૦૦૨ ૪રપ 


આપે એવો વિવા'માં પહેરાય તેવો વેશ પહેરી ફકીરો 
ભૂરા સાથે ઊપડ્યો. ભૂરા સાથે પેલા ફૂલફટાક જુવાનને 
જોઈ કાશી ઝપાટાભેર ધેર પહોંચી. ફકીરો કાશીને આજે 
બહુ જ રૂપાળો લાગ્યો, તો ફકીરાને કાશી બે-પાંચ વર્ષ 
નાની લાગી. ભૂરો બંનેને એકલાં મૂકવા દીકરી જમનાને 
મળવા ગયો. કાશીના ભાઈના સાળા ધનજને પહેલી 
વૈરીથી બે દીકરીઓ હતી, પણ દીકરો ન હતો, તેથી તે 
કાશીને લૂગડાં પોતા વેરે પહેરાવવા માગતો હતો. નાતમાં 
ધનજી કથરોટનો ધણી ગણાતો, તો ફકીરો વાઢીનો ધણી 
હતો. નાગડા-ફકીરાને ઘરમાં બેસાડી ચા પિવડાવતાં 
સામે બેઠેલી કાશીને જોઈ ધનજી ગુસ્સે થયો અને ''ઊઠ 
અહીંથી બેસ આમ પાંગથે'' એમ ફકીરાને પડકાર્યો. 
એટલામાં ભૂરો આવી પહોંચ્યો. બંનેને સમજાવ્યા. ધનજને 
આગવો ખાટલો આપ્યો, પણ ફકીરો ઓશીકે બેઠેલો તે 
પાંગથે ન જ બેઠો. અને “પાવો તમતમારે પેલા મોંઘા 
ગે'માનને'' કહી ધનજીએ ચાલતી પકડી, ભય હવે 
ભાગવા માંડ્યો છે અને ફકીરો અદશ્ય થવા છતાંય 
એ તરફ કાશી જોઈ રહી છે-જાણે બહાર આવતા 
ફકીરાની પેલી ભાવિ કેડી ન નીરખતી હોય ! 

“છેડા વગરની વાત' પ્રકરણમાં પાછું અલ્પ વર્ણન 
જેવા મળે છે-- “ને ત્યાં જ બરાબર ધડડડ કરી ગર્જના 
કરતો આપાઢ મહિનો, બળતી-જળતી ધરતીની જાણે 
વહારે ધાયો. જ્વાળાઓ ક્યાંક છુપાઈ બેઠી તો પેલા 
વંટોળેય મૂઠીઓ વાળી. અરે, પાછળ પડી ગયેલા વાયરાય 
જાણે ઝાડનાં પેલાં નવપલ્લવિત પાંદડાં પાછળ જ ભરાઈ 
બેઠાં.”' એક પા ધનજી સાછેની કાશીની ભગાઈ તૂટી ગઈ 
ને બીજ પા - કોથળીમાંથી બિલાડું નીકળ્યું-કાશીના 
ઉદરમાં પારકું પાપ પાંગરી રહ્યું હતું. ફકીરાએ જાણ્યું 
ત્યારે બોલ્યો, “હોય નંઈ, કાશીભાભી એવું કરે જ નંઈ, 
ઊંહું, હું માનું જ નંઈ ને !'” ફૃકીરાને પોતાની કુંવારી જાત 
પ્રત્યે તિરસ્કાર થયો. ફકીરાને ભૂરાની બધી વાતો 
ગોળગોળ-છેડા વગરની લાગી. ધનજની પહેલી પત્ની 
લટવા લાગી, “તારી દેન છે તે તું તારી રાંડેલી છોડીને 
મારા ઉપર નાખી શોકનું સાલ ઘાલી દે ? આવડી નાતમાં 
તને કોઈ ન જડ્યું હોય તો બોલ, હું દેખાડું ? નાખ પેલા 
વાંઢા ફકીરાને વેરે કે આ તારી છકેલી છોડી વશમાં તો 
પડી જાય.'' ધનજીએ પણ કહ્યું, ““એ ત્યારે ધરી રહી 


ઝડી 


તારી બતરીલખણી બૂન, હુંય ભાળું છું ને કે કેવોકનો 
મોટો આબરૂવાળો શોધી કાઢે છે ?'' ને સગપણ તૂટ્યું. 
કાશીના આ પાપનો ભાગીદાર કોણ ? ભૂરો વિચારે છે, 
“આ પાપનો ભાગીદાર ધનછ કે ફકીરો ?'' કોઈ જડીબૂટ્ટીની 
મદદથી કાશીના આ કલંકને ઘરખૂણે ખલાસ કરી દેવાનું 
વિચારાયું, પણ કાશી માની નહીં. 

ભૂરો બે-ત્રણ પ્રસંગોને યાદ કરતાં ફકીરા પર વહેમાય 
છે અને પસ્તાવાનો માર્યો ક્યાંય ફાંસો તો નહીં ખાઘો 
હોય, પાપ ડંખે તો ભલું પૂછવું ? જે ધનજી હા પાડે તો 
કહેવા ઇચ્છનાર એમેય કહીં શકે કે બાઈની આ દશા 
લાવનાર ધનજી જ હતો અને બીજુંય કહે કે ઘરમાં તો 
હરામના હમેલ લાવ્યો છે. કાશીના ભાઈના બોલ પણ 
ધનજી ભૂલી શકે તેમ ન હતો. 

“હૈયે ધડાવ રાખજે !'' પ્રકરણમાં ફકીરાનું ચરિત્ર 
બરાબર ખીલ્યું છે. હવે એ મોળો નથી રહ્યો. સગાઈ 
તૂઢ્યાના સમાચારથી ખુશ થયેલો ફકીરો વિચારે છે, 
“ધનજીનો કડપ ને નાગણ જેવી શોકના સાલ વચ્ચે 
બાપડી ઇંઝરાઈ ઇંઝશઈને જ મરી જત.'' ને ફકીરો પહોંચ્યો 
કાશીને ગામ. કાશી અને વછેરી સરખી ભોજાઈ ઘાસ 
લેવા ખેતરે આવેલ, કાશી એકલી પડતાં ફકીરાએ ખૂંખારીને 
કહી દીધું, ““આ દોહ્યલી વેળામાં એમ લાગતું હોય કૅ 
તણું કોઈ નથી, તો ભૂલી જજે ! હું વાઘ જેવો બેઠો છું. 
અડથી સાતેય તું તારે હેંડી આવજે ગારી પાસે ! હથેળીયોના 
તને છાંયડા કરીશ,'' આટલું કહી ફકીરો પાછો ફર્યો, 
કાશીની વચેટ ભાભી દવા ગટગટાવી જઈ કલંકમુક્ત 
થવા આગ્હ કરે છે. પણ બધાને મન કલંક, પણ કાશીને 
મન તે અંગનાં જ લોહી-માંસ છે. કાશી કહે છે, '“મારા 
પેટમાં છે તોય મરેય પારકું ?'' અને “અત્યારે ધોળે દને 
તો નઈં જ, ભાભી'' એમ કહી દવા પીવાનું ટાળે છે. અને 
બધાંય તરફ પીઠ ફેરવી ફકીરા પાસે આવવા ચાલી નીકળી, 

ભૂરાએ ફકીરા પાસે જઈને સત્ય જાણવા પ્રચાસ 
કર્યો, પણ ફકીરાએ કહ્યું, ''તું મને અમથો વગોવે છે, 
ભૂરા !'' વધુમાં કહે છે, “જો મારું જ નામ લેવાતું હોય 
તો અત્તરઘડી હું એને ઊંચી કરી લાવું. છે વિચાર ?'' 
કાશીની શોધ કરનારાઓએ કકીરાને ઘેર તાળું જયું અને 
શ્રાળે તપાસ કરી તો ફકીરો એકલો હતો. ભૂરો ફકીરાને 
સલાહ આપે છે, ''જો એ અભાગણ અહીં આવે તો તરે 


જૂન ૨૦૦૨ ; ૪૨૬ 


એ જ પગલે એને પાછી વાળી દેવી, નહીં તો પોલીસની 
આફત આવશે.'' મકાઈમા સંતાયેલી કાશી આ બંનેની 
વાતો સાંભળી જાય છે. આ સ્થળે કાશી લાગણીઓનો 
ઝંઝાવાત, વિચારોનું ચંક્રમણ, પરસ્પરવિરોધી ભાવોની 
દ્વિઘા અનુભવે છે; એનું ચિત્ત જે રીતે દોલાયમાન થાય 
છે, ઝોલે ચડે છે, તેનું વેધક ચિત્ર આલેખાયું છે. સીમિત 
કથાપટમાં એક વ્યક્તિની આત્મગુહાનું અવલોકન અને 
આકલન રજૂ કરીને લઘુનવલ પોતાનો કલાત્મક પ્રભાવ 
ઊભો કરી શફે છે. 'નવજીવનની વાઠે' પ્રકરણમાં કાશી 
દ્વિઘા અનુભવે છે-- 

''ગ્ારે તો એને રાજની, નાતની ને લોકનિંદ્ાની 
બધી આફતમાં મૂકતાં વિચાર કરવો જેઈએ ને ?''; “જે 
એને પાછો પેસવા દેતો ! પૂરી આફત આવશે''; “શું 
કામ ત્યારે પોલીસનાં લફરાં-ને કેવાં સુધી હું બાપડાં 
માબાપનેય હૈયાસગડી થયા કરીશ ! ને - આ બાપડા 
ભોળિયા જીવનેય તારે શું કામ અમથો ઉપાધિમાં 
નાખવો ?' કાશી અત્રે સ્વ સાથે સંઘર્ષરત હોય છે. 
કાશી કૂવામાં પડી અને પાછળ જ 'હડિંબ' અવાજ 
સાંભળી દોડી આવેલો ફકીરો કાશીને બચાવવા કૂવામાં 
પડ્યો. ફકીરે કહે છે, “'હું આ ચંદરમાની સાખે સોગન 
ખાઉ'છું કે આજથી હું ને તું બે એક જ દોરો પરોવાયેલાં 
ધણી-ધણિયાણી.'' કારપોએય ઊટકેલા લોટાનું ભરેલું 
બેડું માથે ધરીને ગામ તરફ ચાલવા માંડ્યું. 

જેણે ગલિયાનું નામ ફકીરો પાડ્યું હતું તે જ્ઞાતિના 
અવ્વલ નંબરના આગેવાન ધરમદાને સમજવી ભૂરાએ 
રગે ચંગે વિવા' કરાવી દૌધા વિવા'નાં ગીતો ગવાવા 
લાગ્યાં, “વીરા, બરોબરીમાં રૈ'યે'; 'બેની, બરોબરીમાં 
ર'યે.' “કાશીને હેવાતન પે'રાવો ભાઈ-ચૂડી લાવ્યો છો 
કે નંઈ ?' ભૂરો ચૂડી તો લાવ્યો ન હતો. પણ ફકીરાએ 
પેલાં મેળાવાળાં કંકણ સાચવી રાખેલાં તે આપ્યાં, ને 
કહ્યું, ““જો જેય, આ બરાબર છે ?”' 

કાશી-ફકીરાનું સહજીવન નવું- જૂનું થઈ ગયું, ત્યાં 
પાછા પેલા ફકીરબાબા આવી પહોંચ્યા. ફકીરે જાણ્યું કે 
ફકીરો તો કોકની આબરૂ બગાડીને બૈરું લાવ્યો છે, 
અધરમનું એક છોકરુંય છે. ગુસ્સે થયેલા ફકીરબાબા 
બોલતા રહ્યા, ““ઇંસ ગાંવ કી તમાકુ ભી હરામ હૈ; ઉસ 
કુત્તે સે મુઝે મિલા દો. બચપન મેં હમ ને ઉસ કો બહોત 
સમઝાયા-સિખાયા હૈ કિ-- । 


બ્ટ્શ 


“સત્ય બચન ઔર નત, પર? મ/ત સજન, 
ઠન તીન સે હરિ ન/ મિલે, તો તુલસીદાસ જાન /'' 

ફકીરબાબા ફકીરાને ઘેર મળવા ગયા ત્યારે ““જરા 
અહીં આવજે'' કહી ફકીરાએ કાશીને બોલાવી. પણ 
ફકીરબાબાએ ફકીરાને બોલવા કહ્યું. '“બોલવાનું તો શું 
છે બાબા, પણ - હા, મારે ને આ બાઈને હેત હતાં 
એમાં તો ભૂલ નંઈ, ને એટલે જ તો બાબા, કોકને હાથે 
ઠોકર ખાઈ બેઠેલી એ બાઈને અને એના એ પારકા 
હમેલને મારે માથે ઓઢી લેવું પડ્યું ને ?'' કાશીએ કહ્યું, 
“'મીં એમને જૂઠું બોલતાં કોઈ દન સાંભળ્યા નથી, ફકીર 
મા'રાજ !'' અતે બુટ્ટો ફકીર બબડી રહ્યો, “મુઝે માફ 
કર, બેટા ! આજ હી મુઝે ખબર હુઈ, મૈં ને ઇન્સાન કો 
નહીં, કોઈ ફિરસ્તે કો ભીખી હુઈ રોટી ખિલાઈ થી ! માફ 
કર ! માફ કર !'' ફકીરો અને ફકીરબાબા ભેટી પડ્યા. 
એકબે તો કહેવા લાગ્યા, ''અલે દોડો 'લે. ફળિયામાં 
જઈને ખબર આલો, પેલો ફકીર બાબો ને કૃકીર કાકો બે 
બાથે પડ્યા છે ! દોટ મેલો 'લે.'' 

ભગવાને ફકીરાનાં બાવડાંમાં અતુલ બળ મૂક્યું 
હતું, મસલભર્યા એના ઉઘાડા બાહુ જોઈને ગાડાનો લઠ્ઠો 
યાદ આવી જતો. પગની પિંડીઓ પણ જાણે પગે વાંદરાનું 
બચ્ચું વળગ્યું. એવી જ વિશાળ છાતી ને એવા જ 
પહોળા ખભા. ચામડીનો ?ગ અને દળ પણ જાણે - 
બાખડા પાડાનું ખાલડું જોઈ લો. માથાના વાળ પણ ટૂંકા 
ને જાડા. એવો જ ઓછાબોલો ને સ્વભાવેય બરઇટ 
લાગે. પણ લઘુનવલને અંતે આ ફકીરો કેવો ભવ્ય અને 
મુદીઊંચેરો માનવી બની બેસે છે. ધનજી જે રીતે ફકીરાનું 
નામ વગર પૂછ્યે આગળ કરતો હતો, તે જેતાં શંકાની 
સોય એના તરફ વળે છે. બાકી કાશી-ફકીરાના જીવ 
મળેલા, પણ પહેલાં દેહ નહીં મળેલા, તે નકી ! વ્યક્તિના 
જીવનની એકાદ અનન્ય અને અર્થપૂર્ણ પરિસ્થિતિનું ચિત્રણ 
'ફકીરો' લઘુનવલમાં અવશ્ય થયું છે. 

શ્રી પત્તાલાલ પટેલ 'ફકીરો' લઘુનવલમાં ભાવ- 
પરિસ્થિતિનું સુંદર અંકન કરી શક્યા છે, ચરિત્રના ભીતરના 
વાસ્તવમાં ડોકિયું કરી શક્યા છે, ચિત્રવિચિત્ર સ્થિતિમાં 
માણસને મૂકતી નાનાવિધ લાગણીઓનાં વિવિધ રૂપો 
પણ તેઓ ઓળખી શકે છે. 


જન ૨૦૦૨ 


૪2૪ ઝના 


વિવેચક શ્રી નરેશ વેદ એમના “કથાવિમર્શ' ગ્રંથમાં 
શ્રી પત્તાલાલની કેટલીક મર્યાદાઓ નોંધે છે, જે “ફકીરો' 
લઘુનવલ માટે પણ એટલી જ પ્રસ્‍તુત છે-- 

“એમનામાં જે કાંઈ ખૂટતું જણાય છે તે આ : 
માનવીય પરિસ્થિતિમાં જે કાંઈ સત્ય રહસ્યમય રીતે 
અંતર્નિહિત હોય છે એને કોઈ ટેકનિકની શોધ દ્વારા 
ઉપસાવી આપવાની શક્તિ તેઓ બતાવી શકતા નથી. 
એમની પાસેથી વાચનક્ષમ કથાઓ મળે છે, પરંતુ રચતાગત 
કથા સ્થૂળ કથા જ ન રહેતાં પ્રતીકની કક્ષાએ પહોંચીને 
માનવજીવનના કોઈ ગહન સંકુલ રહસ્યને ધ્વન્યાત્મક 
રીતે વ્યંજિત કરે એવા સંદર્ભ રચી આપવાનું એમનાથી 
બની શક્યું નથી, આ ખામી છે સ્વરૃપસૂઝની. પત્તાલાલ 
જાતમહેનતથી તૈયાર થયેલા કથાલેખક છે. દેશ-વિદ્દેશની 
ઉત્તમ રચનાઓનો કે કથાસાહિત્ય અંગેની નિત્યપ્રતિ 
વર્તમાન સૈદ્ધાંતિક વિવરણનો એમને પરિચય નથી. આપણા 
વિવેચને પણ કેવળ એમની પ્રશંસા કરી છે, એમને 
યોગ્ય દિશામાં પ્રેરવામાં કે દોરવામાં રસ દાખવ્યો નથી. 
પરિણામ એ આવ્યું છે કે એમનામાં આ સ્વરૂપને ખેડી 
શકવાની ક્ષમતાના જે બીન્ંકુરો હતા એ વિકસી શક્યા 
નહીં અને તેઓ ઘરેડમાં પડી જઈ સામાન્ય કથાલેખક 
બની રહ્યા. એમની આરંભિક લઘુનવલોમાં દેખાતા 
સામાજિક વાસ્તવ કરતાં ચૈતસિક વાસ્તવનો આગ્રહ, 
રચનાના સંઘટનસૂત્ર તરીકે વક્રતા (1(૦03/)ના તત્ત્વનો 
વિનિયોગ અને ચરિત્રિની સંવેદનાને ધારણ કરતી, પ્રત્યક્ષવત્‌ 
તથા કસાવદાર ભાષા, એ ત્રણ લક્ષણોએ કેટલીક આશાઓ 
ઊભી કરી હતી, પણ એ પરિપૂર્ણ થઈ નહીં. તેઓ આ 
સ્વરૂપના ઇતિહાસમાં એક એતિહાસિક ઘટના બનીને 
અટકી ગયા છે.'” 

'કકીરો'નો સર્જક લઘુનવલના સ્વરૂપથી અનભિજ્ઞ 
હોવા છતાં પ્રારંભમાં જ જે સત્ત્વ બતાવી શક્યો છે, 
તેની અવગણના થઈ શકે તેમ નથી. કેડી કંડારી આપનણનું 
મૂલ્ટ કદાપિ ઓછું ન આંકી શકાય. નજર તો નાખો ! 
લઘનવલનો ફાલ તો ઘણો ઊતર્યો છે, છતાં એમાં 
જોઈએ તેવું ઊંડાણ ક્યાંય જેઈ શકાય છે ? કોઈ શ્રેષ્ઠ 
સર્જક પ્રતિભા ગુજરાતી સાહિત્યને મળી રહે તેવી આશા 
રાખીએ ! 


ટશ 


નિત નવા વંટોળ 





માન આપવાની ને લેવાની પ્રણાલી 
એવું કોઈ માણસ નહીં હોય, જેને બીજાં તરફથી 


કનડગત કે હેરાનગતિ ના મળી હોય, કે અન્યની અસૂયા . 


કે તિરસ્કારનો ભોગ ના બન્યું હોય. આવા કુત્સિત 
ભાવો પણ ઈશ્વરની જ દ્વેણ હશે ને, કારણ કે ભાગ્યે જ 
કોઈ એમાંથી બાકાત દેખાય. બૌદ્ધિક્તા અને 
સંવેદનશીલતાના, કૈક ઊંચા કહી શકાય એવા સ્તર પર 
આધારિત સર્જન-ક્ષેત્રમાં સંકળાયેલા લોકો પણ જ્યારે 
આવા કીચડમાંથી નીકળી ના શકે--કે નીકળવાનો સભાન 
પ્રયત્ન પણ ના કરે---ત્યારે નવાઈ લાગે, અને મન ક્ચવાય 
પણ ખરું. 

ક્યારેક લાગે કે શું આપણા સમાજમાં, કે આપણાં 
ઓળખીતાંમાં જ આવી “હિસ્ન' વૃત્તિ હશે ? પણ હકીકત 
એમ હોય છે કે કોઈની પણ પાસે જતાં જ ક્ષતિઓ 
દેખાવા માંડે છે. દૂરની વ્યક્તિઓ કે સમાન્ને જો જુદાં કે 
વધારે સારાં લાગતાં હોય તો તે એમને અંગેની અપૂરતી 
ઓળખાણ ને માહિતીને કારણે. પશ્ચિમના દેશોમાં પણ 
“મોટા મોટા' લોકો એકબીજાનું બૂરું બોલવામાં ને ઇચ્છવામાં 
પાછા નથી પડતા હોતા. ભારત જેવા દેરામાં, જ્યાં 
જુદી જુદી ઘણી ભાષાઓ છે ત્યાં, સર્જન-ક્ષેત્રમાંના 
અપશબ્દ ને અહિતના કિસ્સા તે તે રાજ્યમાંનાં જહેર 
માધ્યમો, તેમજ તે તે ભાષાના જાણકારો સુધી જ પહોંચીને 
અટકતા હોય છે. પરન્તુ જ્યાં એક જ ભાષા હોય છે 
ત્યાં અનેક વિગતો સહેલાઈથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચી જતી- 
ફેલાઈ જતી હોય છે. 

વધારે અગત્યની રીતે, વ્યક્તિની ખ્યાતિ પણ 
આખા દ્દેશમાં પ્રસરી જતી હોય છે. અમેરિકાનાં સર્વ 
મુખ્ય વર્તમાનપત્રોમાં દરેકેદરેક સફળ પ્રયાસની નોંધ લેવાઈ 
જતી જેવા મળે છે. સંગીત, નાટક, કળા, લેખન વગેરે 
જેવાં સર્જનક્ષેત્રોમાંના સફળ પ્રણેતાઓ અમેરિકામાં જે 
રીતનાં તેમજ જેટલાં માનપાન પામે છે તેની કલ્પના 


૨૦૦૨ ૪૨૮ 


જૂન 


પ્રીતિ સૅનગુપ્તા 


પણ આપણે કરી ના શકીએ. આ દરેક ક્ષેત્ર માટેનાં જુદ્ય 
જુદાં સામયિકો અપાર હોય છે. એમની અંદર તો તે 
ક્ષેત્રના સર્જક અંગે લેખો આવી જ જાય, પણ 'ન્યૂયૉર્ક 
ટાઇમ્સ' જેવા વર્તમાનપત્રમાં લેખ તો શું, પણ એક 
નોંધ પણ ન્ને આવી જય તો બસ, તે તે સર્જકોનાં 
ભાગ્ય પલટો ખાઈ જતાં જાણવાં. મર્યા કે તર્યા-એનો 
આધાર વિવેચક ને લેખના સૂર પર રહે છે. 

પ્રશંસા પામેલા કળાકારને રાજવી રીતનાં માન- 
પાન મળવા માંડે છે. જ્યાં જય ત્યાં સાથે ખબરપત્રીઓ 
અને છબીકારોનું ધાડું, તથા પ્રશંસકોની ભીડ. હાથ 
મેળવવા માટે, હસ્તાક્ષર લેવા માટે, પરસ્પર સ્મિતની 
આપ-લે માટે પડાપડી, આપણા દેરામાં જે 'ભાવ' સિનેમાનાં 
સિતારાઓ ને તારિકાઓ જ પામે છે તે અમેરિકામાં 
દરેક વિખ્યાત સર્જક પામી શકે છે. હા, ભેગી થતી ભીડ 
ઓછીવત્તી હોઈ શકે, પણ નૃત્યકાર ને સંગીતકાર- તે 
કેવળ લોકપ્રિય પ્રકારના નહીં, પરંતુ શાસ્રીય પ્રકારના 
કળાકાર-ને પણ ઘેરી વળનારાં, સ્નેહથી વધાવી લેનારાં 
અસંખ્ય હોય છે. 

વિખ્યાત, પશ્ચિમી શાસ્ત્રીય સંગીતના, વ્લાદિમિર 
હૉરોવિત્ઝ નામના, રશિયાથી હિજરત કરી આવેલા, 
અતુલનીય પિયાનોવાદકને માટે લાંબી લાઈનમાં હં પણ 
ઊભી રહેલી છું. એમની આંગળીઓ પિયાનોની 
હાથીદાંતની પટ્ટીઓ પર એટલી ઝડપથી પડતી કે એ 
ગતિ જણે દેખાય પણ નહીં-સુંદર જળપ્રપાત ને રૂપેરી 
વીજ-રેખની જેમ. ન્યૂયૉર્કના રસ્તા પર ચાલતાં ચાલતાં 
એક મોટા મ્યૂઝિક-સ્ટૉરની બારીમાં લગાવેલી જાહેરાત 
વાંચી કે હૉરોવિત્ઝ આવવાના હતા. કામકાજ પડતું 
મૂકીને હું લાઈનમાં જોડાઈ ગઈ. પહેલાં તો એમના વાદનની 
રેકૉર્ડ ખરીદી. ઘેર કેટલીક હતી, પણ કઈ કઈ હતી, તે 
કાંઈ યાદ હોય ? તેથી આશરે જ એક એલ.પી. ખરીદી 
(જેની એક નકલ ઘરમાં હતી જ !). કલાક લાઈનમાં 


બટ 


ઊભાં રહ્યા પછી વારો આવ્યો. “માએસ્રો' ('માસ્ટર')ને 
સામસામેથી જયા, એમની સાથે આંખો મળી, ને એમણે 
મે ધરેલી રૅકોર્ડના જૅકેટ પર હસ્તાક્ષર કરી આપ્યા, હજી 
પણ આ યાદથી રોમાંચ થાય છે. 

મારા જ અનુભવોની વાત શરૃ થઈ ગઈ છે તો 
બીન્ન એક 'દર્શન'ને પણ યાદ કરી લઉ મને એવી ટેવ 
છે કે રસ્તે ચાલતાં કોઈ દેવળ (કે મસ્જિદ, કે મંદિર) 
આવે તો અંદર બે મિનિટ માટે તો જઈ જ આવવું. દ્ેવ- 
ધામ તો ખરું જ, પણ સ્થાપત્ય પણ જેવા જેવું હોય. 
વળી, અંદર શાંતિ ને ઠંડક હોય. આવી રીતે ન્યૂયોર્કના 
એક દ્દેવળની અંદર ગઈ તો જ્યું કે મારા એક પ્રિય 
અદાકાર ત્યાં કોઈ નાના સમારંભ માટે આવેલા હતા. 
એમનું નામ રાઉલ હુલિયા. મૂળે એ 'પુએર્તો રીકો' ઠાપુ 
પરની સ્પૅનિશ ન્તિના. મેં એમની કેટલીક ફિલ્મો તો 
જોયેલી જ, પણ બ્રૉડવેના નાટ્યમંચો પરનાં બે કે ત્રણ 
નાટકોમાં પણ મેં એમને નેયેલા. એકમાં તો મને બીજી 
હરોળમાં, બરાબર વચ્ચે જ બેઠક મળેલી, ને તેથી એમની 
અદ્દકારીને ઝીણવટથી, ને ધ્યાનથી જોયેલી. 

એ દેવળમાં હું અંદર ગઈ ત્યારે સમારંભ પૂરો થઈ 
ગયેલો. શ્રીમાન હુલિયાની આસપાસ થોડા જ લોકો 
હતા. વાત કરવા જતાં થોડો અચકાટ તો થયો, પણ 
ગમતા કળાકાર આમ અચાનક કેટલી વાર મળી ન્ઞય ? 
તેથી હું પાસે ગઈ, થોડી વાતો કરી; ને એમના અભિનયને 
ક્યાં ક્યાં, કેટલા શોખથી માણ્યો છે એ જણાવ્યું. એકદમ 
સહજ, ને સરસ સ્મિત, અને ''એમ કે ? એમ કે ?'', 
“શૅન્ફ્સ'' - એમ જવાબમાં એ કહેતા રહ્યા. 

ખરેખર સાચા અર્થમાં જે “મોટા' માણસ હોય છે 
તે વિનમ્ર, તિરભિમામાની, અને સામાનો સ્નેહ સમજનારા 
હોય છે. શ્રીમાન હુલિયાની સાથે આમ મુલાકાત, અને 
'દર્શન' થઈ ગયાં તે સારું થયું. એ પછી વરસેકમાં, 
હૃદયરોગના હુમલામાં, એમનું અવસાન થયું હતું. 

ક્યારેક ભારતીય કળાકારોની નજીક હાજર હોવાનું 
પણ બનતું હોય છે: તનુજા અને વહીદા રહેમાન સાથે 
એક એક વાર થોડી વાતો કરેલી. પણ મોટે ભાગે તો હું 
વાત કરવા જવાનું ટાળું. કોને ખબર, કેવા મૂડ-મિજાજ 
હોય. નસીરુદ્દીન શાહ સાથે એવું જ થયું. વાતચીતની 


૪ર૯ 





જૂન ૨૦૦૨ 





થોડી આપ-લે થઈ, પછી મેં એમને પૂછેલું કે ''બ્રૉડવે 
પર કોઈ સાટું નાટક જેયું ?'' એ પોતે ફિલ્મ તેમજ 
નાટકના ખ્યાતનામ કળાકાર, એટલે ન્યૂયોર્કમાં નાટક 
જોવાનું ના જ ચૂકે એવું મારું માનવું. પણ એમણે તો 
એવું કાંઈ નેયેલું નહીં. ભઈ, મને શી ખબર ? પણ એનો 
સરખો જવાબ એ આપી ન] શક્યા, એટલે છંછેડાઈ 
ગયા હશે-તે એ રોષ એમણે રેસ્ટૉરાંના ત્રણેક વેઇટર 
સાથે ફોટો પડાવવાની ના પાડીને દર્શાવ્યો. બિચારા 
નિર્દોષ જણ વગર વાંકે ભોઠા પડ્યા. 

હું બે રીતે નિરાશ થઈ ગઈ- એક તો, નસીરુદીનના 
આવા તોછડા, સાધારણ, અશોભનીય વર્તાવથી, અને 
ભારતીય મંચના આવા કળાકારે ન્યૂયોર્કમાં કોઈ સરસ, 
બુદ્ધિપૂર્ણ નાટક જવાનો પ્રયત્ન ના કર્યો તેથી. હમણાં 
સાંભળ્યું કે પીટર બ્રુકના 'આંતરરાષ્ટ્રીય શેક્સપિયર'માં 
એ હતા. મનમાં થયું, “તે હશે. એમાં શું ?'' માણસ 
તરીકેની એમની કિંમત તો થઈ જ ચૂકી હતી. 

અમેરિકામાં તો સફળ લેખકો પણ ઘણો અહોભાવ 
અને આદર મેળવતા હોય છે. આ દ્દેશનાં પંદર-સત્તર 
જેટલાં શહેરોમાં 'વાચન-પ્રવાસ' માટે એમને મોકલવામાં 
આવે છે. આ ખર્ચો તથા પ્રબંધ પ્રકાશક તરફથી થતો 
હોય છે. તે તે શહેરોમાં રહેવાનું પણ પ્રકાશક જ ગોઠવે. 
સારી સારી હોટેલોમાં રૂમ, એમાં આવકારરૂપે ફૂલો, ફળ 
ને વળી 'શૅમ્પેઈન' પણ મૂકેલાં હોય; ને આવવા-જવા 
માટે ગાડી-કે ટૅક્સી-ની સગવડ. દરેક શહેરના અમુક 
મોટા બુક-સ્ટૉર સાથે તારીખ ને સમય નક્કી થયાં હોય, 
તથા એની જાહેરાત વ્યવસ્થિત રીતે છાપાંમાં, યથાયોગ્ય 
સામયિકોમાં અને બુક-સ્ટૉર દ્વારા દર મહિને છપાતાં 
ચોપાનિયાંમાં મહિના પહેલાં થઈ ગઈ હોય. 

જોકે આ પછી સાદગી. લેખકની પાછળ “હા- 
જી-હા'' કરનારાંનું ટોળું ના હોય. બુક-સ્ટૉરનો/ની 
એકાદ કાર્યકર સર્જકને સ્થૉરમાં એ નિયત જગ્યાએ દોરી 
લાવે, જ્યાં સરસ રીતે ખુરશીઓ ગોઠવી હોય, ને અડધા- 
પોણા કલાકથી શ્રોતાઓ, વાચકો ને પ્રશંસકો બેસી 
ગયેલાં હોય. સર્જકની ઓળખાણ સાદામાં સાદી, અને 
ટૂંકામાં ટૂંકી રીતે અપાય. જાણકારો જ ભેગાં થયાં હોય 
ને 7? સર્જક પણ લાંબું કશું બોલે નહીં. પોતાના નવા 


લ્ટ્શ 


બહાર પડેલા પુસ્તકમાંથી પંદર-વીસ મિનિટ જેવું વાંચે. 
પછી બીજી એટલી મિનિટ પ્રશ્નોત્તર ચાલે. 

સમય પ્રમાણે એ કાર્યકર જ શ્રોતાઓને અટકાવી 
દે. ત્યારબાદ, એ પુસ્તક ખરીદીને લોકો એ સર્જકના 
હસ્તાક્ષર લેવા માટે લાઈન કરીને ઊભા રહે. બંને પક્દે 
લાભ ! અલબત્ત, સર્જકને વધારે. ને આ વાચન-વિક્રય 
પતે એટલે સર્જકને સરસ ભોજન માટે ખાસ કોઈ રેસ્ટોરાંમાં 
લઈ જવામાં આવે. જે શ્રમથી પુસ્તક લખ્યું હોય તેનું 
પકવ ફળ સર્જકને, એ 'વાચન-પ્રવાસ'માં જયાં જાય 
ત્યાં, મળતું રહે. 


આવી વૈયક્તિક તત્પરતાનો. ઉપહાર એટલે આનંદ 
અને સંતોષનો અનુભવ. ઘણાં વધારે જણાં કટુતા ને 
કુત્સિત ભાવોનો ભોગ બનતાં હોય છે-જેવાં આપણે 
ત્યાં, તેવાં જ અન્ય સર્વ દેશોમાં. પરન્તુ પશ્ચિમી સમાજમાં 
જે સ્નેહ તથા સહૃદયતા સર્જકને બતાવવામાં આવે છે, 
જે રીતે રાષ્ટ્રીય સ્તરે સર્જકનું બહુમાન કરવામાં આવે 
છે-તે આપણે માટે ધોળે દિવસે તારા નવા ઇચ્છા 
કરવા સમાન થઈને રહેવાનું. પર-દ્ેશોના સાવ જુદા 
રીત-રિવાજેની વાત કરતાં હોઈએ ત્યારે આ બાબતનો 
ઉલ્લેખ કરવો પડે. 


ગઝલ 


રબ્દસજન મહે, સનમ સહિયર સાથ, 
લડખડ/ત/ 5દ% જહ; સન% સ/થેય/ર) હ#થ. 


ભજ ક હૈય કહ, સનક ભ#ર)ભ/ર સ*/ન, 


ર 


યાચે તો ચું ૨ાચે, સનમ સઘળે ઈઘેલ વરદ/ન. 


મગ્યા વિના અપે, સનમ ઉધાર જસ શ્વ/સ, 
નિર/(શન! જેર મહી, સનક જવજન-સહવાસ. 
કરી ભૂલો ધણી બધી, સનમ ક્ષર/%૮ જિશ્વસ, 
અતટવ/#૧ તિમિર મહી, સનક ૮મટજત)? ઉજથ. 
ગઝલની ગજ ન પડે, 'સુર/દ', સન% ₹/૦૬%૭//, 
નિદે ભલે સકળ જગત, સનમ સહજ સ્વભાવ. _ 


3 
કે 


* મુરાદખાન ચાવડા 


સાભાર સ્વીકાર 


, ગુજરાતનું પંખીજગત : (પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ-૧૦૩૬) : લે. લાલસિંહ રાઓલ, પ્ર. : પરિચય ટ્રસ્ટ, 
મહાત્મા ગાંધી મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાષ રોડ, ચર્ની રોડ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦ર, કિં. રૂ. ૬/-; દવાની 
સારીમાઠી અસર : (પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ-૧૦૩૪) : લે. ડૉ. કેતન ઝવેરી, પ્ર. અને કિંમત ઉપર મુજબ; 
ભારતનાં ઉત્તમ બાળ-ચલશિત્રો : (પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ-૧૦૩૮) : લે. અમૃત ગંગર, પ્ર. અને કિંમત 
ઉપર મુજબ. ! 


થો, 





જૂન ૨૦૦૨ ૪૩૦ બ્ટ્શ 


લંડન : મોટું મુંબઈ - આસુરી વિશાળતા-ખોખલું જીવન 


ચાર્લ્સ ડિકન્સની '/ 1દ1€ ૦1 10/૦0 01૦૩” 
એ નવલકથા વાંચી લંડન અને પૅરિસનાં બે મહાનગરો 
જેવાની થોડીક ઉત્સુક્તા જગી હતી. ઇંગ્લૅન્ડના રાજવી 
કુંબની કુલવધૂ ડાયૅનાની ઇૈગ્લિશ ચૅનલમાં થયેલી રહસ્યગર્ભ 
હત્યાએ પણ કુતૂહલ ઊભું કરેલું. તેથી લંડનથી ઇેગ્લિશ 
ચૅનલમાં થઈને પેરિસ જવાનો પ્રવાસ ગોઠવ્યો. 

એ પ્રવાસની વિગતો કડેવાનો આશય નથી. એ 
વિષે ઘણી પ્રવાસક્થાઓ લખાઈ હશે. પણ ત્યાંના ગૂજરાતી 
પ્રજાજીવન વિષે અને નગરજીવન વિષે મનમાં કંઈક છાપ 
પડેલી તે કહેવી યોગ્ય લાગે છે. 

મુંબઈ જોનારને લંડનમાં વિશેષતા લાગતી નથી. 
લંડન મુંબઈ કરતાં અનેકગણું મોટું છે, અનેકગણું સ્વચ્છ, 
અનેકગણું સગવડવાળું, પણ ચુપકીદીવાળું ખર્ચાળ મહાનગર 
છે. એ શહેરમાંનો ટ્રેઇન-પ્રવાસ નવા પ્રવાસી માટે મૂંઝવનારો 
હોય છે. કારણ કે કોઈ સ્થળ તરક જવા માટે બે-ત્રણ 
ટ્રેઇન પણ બદલવી પડે. બધી જ ટ્રેઇનોમાં એક જ ટિકિટ 
ચાલે; એ જ ટિકિટ બસમાં જવા માટે પણ ચાલે. 
પણ સાથે ભોમિયો ન હોય તો અજાણતાં ખોટી 
દ્રેઇનમાં ચઢી જનાર પ્રવાસી કલાકો સુધી ફરતો જ 
રહે. ત્યાંની ટ્રેઇન-બસની ટિકિટનો ખર્ચ ભારતની ટૅક્સી 
કરતાં પણ વધી જ્ય. 

લંડનનું હવામાન “ક્રર' કહી શકાય. એપ્રિલ માસમાં 
પણ ભારે ઠંડી પડે : ભારે પવનના કારણે એ ઠંડીમાં 
વધારો થાય. અને વારંવાર પડતા વરસાદના કારણે ઠંડી 
તીવ્ર બને અને શરીરમાં અચાનક જ શરદી અને ઉધરસનો 
પ્રાદુર્ભાવ થાય. પરિણામે રસ્તે ચાલનાર પ્રવાસી ભાગ્યે 
જ નજરે પડે. ભારતમાં મધ્યમ વર્ગનું કુટુંબ બે વખત 
સમયસર ગરમ ભોજન કરી આનંદ કરતું હોય છે. થોડીક 
બચત કરવા વધારે સમય અન્ય પ્રવૃત્તિ પણ કરતું હોય 
છે. સગાંને કે મિત્રોને મળવા કૂરસદદ મેળવી શકાય છે; 
તેમના નાનામોટા સારામાઠા પ્રસંગે મળવાનું થતું હોય 
છે. જ્યારે લંડનમાં વસેલાં મધ્યમવર્ગીય કુટુંબો વખાનાં 


જૂન ર૦૦ર : ૪૩૧ 





નયા. ચિન્મય જાની 


માર્યા આવેલાં છે. દક્ષિણ આફ્રિકાથી અનિવાર્ય કારણે 
આવેલા અનેક પરિવારો છે. 'નેબ' મેળવવા માટે ભારતની 
માફક લાખોની કતાર નહિ હીવાથી અને ભ્રષ્ટાચાર નહિ 
હોવાથી ઘરનાં મોટા ભાગનાં સ્ત્રીપુરુષ સભ્યો નોકર્ર 
મેળવી કમાણી કરવા મંડી પડે છે. પરિણામે બપોરના 
ગરમ રસોઈ થતી નથી, અને બ્રેડટોસ્ટથી સંતોષ લેવો 
પડે છે. અહીંની માફક ઘરકામ કરનાર નોકરો મળતા 
નથી, અને રસોઈ કરનાર મહારાજે પણ મળતા નથી. 
તેથી જીવનરીતિમાં ચોખ્ખો ભેદ નજરે પડે છે. «બ કરે 
છે, સાંજ પડતાં રસોઈ પણ કરે છે અને ઘરનું પરચૂરણ 
કામ પણ કરે છે, અને પરિણામે કાં તો યુવાન કન્યાઓ 
સ્વચ્છદી થઈ જ્ય છે અથવા મહિલાઓનું, બેવડું કામ 
કરાવી, શોષણ થતું હોય છે. 

અહીં વસતાં બાળકો માટે ગુજરાતી એક પરદેશી 
ભાષા છે, તેના માદે પ્રેમ કે આકર્ષણ નથી. ભારતની 
અનેકગણી ચડિયાતી અને સમૃદ્ધ ભૂમિ વિષે કે તેના 
અપૂર્વ પ્રેમાળ સંસ્કારો પ્રત્યે એમને નિરસ્કાર કે અભાવ 
હોય છે. લંડનમાં લાચારીથી વસતાં માબાપની તેમનાં 
સંતાનો વિષેની ચિંતા સકારણ હોય છે. પુત્રીઓનો 
સંબંધ સારા ઠેકાણે થાય અને એ દુખી ન થાય એ માટે 
માબાપ મથતાં હોય છં, અને વખતોવખત ભારતમાં 
આવન્ન કરે છે. પણ જીવનરીતિની અને સંસ્કારોની 
ભિન્નતા એમને ભાગ્યે જ સફળ થવા દે છે. અલબત્ત, 
પરદેશ પ્રત્યેનું કે કમાણી માટેનું આંધળું આકર્ષણ કેટલાકને 
સ્વદેશ છોડવા પ્રેરે છે. પણ ભારતની પ્રજનન અનેકગણી 
સુખી છે. જે સ્નેહ અને પોતીકાપણાની ભીનાશ આ 
દેશમાં અનુભવાય છે, તેનો અંશ પણ પાઉન્ડ-ડૉલરના 
દેશોમાં જડતો નથી. સરવાળે તો આપણો દેશ એનાં 
આગવાં દુઃખદર્દો વચ્ચે રહીને પણ સમગ્રપણે વધારે 
સમૃદ્ધ (1011) છે. ચીન જેવી પ્રગતિ કરશે તો જરૃર 
વધારે સમૃદ્ર બનશો. લંડનમાં રહેતા ઘણા ગુજરાતી પરિવારો 
ત્યાંના ખોખલા જીવન વિષે સભાન તો છે જ, પણ તે 


હટ 


ખોટને છુપાવવા સોનાચાંદી, હીરામોતીના દાગીના પહેરી 
બનાવટી અને દંભી મુખવટો ઓઢી ભારતમાં વસતાં 
સગાંવહાલાં-મિત્રો-પડોશીઓને આંજી દેવા પ્રયત્નશીલ 
હોય છે. 
સવિશેષ છાપ પડે છે લંડનમાં પગે ચાલતા વયોવૃદ્ધ 
પ્રત્યેના આદરની. ભારતમાં મોટાં નગરોમાં પગેથી ચાલી 
રસ્તો ઓળંગવો મુશ્કેલ હોય છે. ઇન્કમટેક્સ ચાર રસ્તા 
પાસેથી ટ્રાફિક સિગ્નલમાં લીલી લાઇટ હોય તો પણ 
રસ્તો ચાલતાં ઓળંગવો એ એક પડકાર છે. કોઈ પદયાત્રી 
એ હિંમત કરી શક્તો નથી. વાહનચાલકો પદયાત્રીઓની 
પરવા ક્યા વિના, ટ્રાફિકના નિયમોને અવગણીને વાહને 
દોડાવ્યે ન્ય છે. એનાથી ઊલટું, લંડનમાં કોઈ પણ 
વયોવૃદ્ધ વ્યક્તિ માત્ર હાથના ઇશારે રસ્તો ઓળંગવા 
જાય છે ત્યારે બંને તરફના વાહનો પોતાની ગતિ રોકી 
દે છે અને એ વ્યક્તિ સહીસલામત રસ્તો ઓળંગી લે 
પછી જ એ વાહનો ચાલુ થાય છે. એમને સમયની 
પાબંદી નહિ હોય ? ભારતન્ડા જેવી આંધળી ગતિ ભાગ્યે 
જ નજરે પડે છે. પોતાના ઘરમાં જે આદર સીનિયર 
સિટિઝન્સને નહિ મળતો હોય એ આદર ઘર બહાર રસ્તા 
પર મળે છે. 
લંડન મોટું મુંબઈ છે. ત્યાંની સૉયલ કૉટ્સ ઓફ 
જસ્ટિસ; વેસ્ટમિન્સ્ટર બ્રિજ; મૅડમ ટુસાડનું સંગ્રહસ્થાન; 
ઢેમ્સ નદીનો પ્રવાસ; અનેક માળમાં ફેલાયેલા સ્ટૉસં; 
વિકટૉરિયા અને આલ્બર્ટ મ્યૂઝિયમ; વિડસર કૅસલ; 
પાર્લમેન્ટ હાઉસ; બકિંગહૅમ પૅલેસ; મોટું હીથો એરપોર્ટ; 
લંડન ટાવર; ટ્રફાલ્ગર સ્ક્વેર; પિકાડિલી સર્કસ; સેન્ટ 
પૉલ કથીડ્લ; ટાવર બ્રિજ; સ્પિરિટ ઓફ લંડન--- બધું 


જયુ. પ્ણ ત્યાં મનને ભરી દેનાર અરબી મહાસાગર, 
ચોપાટી કે મરીન ડ્રાઈવ નહોતાં, માત્ર આસુરી ભવ્યતા 
અને વિશાળતા હતી. 

લંડન કરતાં પૅરિસ જોતાં એક કલામય મહાનગર 
તરીકેની વિશિષ્ઠ છાપ ઉદ્ભવી. સીન નદીના બંને કિનારે 
ઊભેલાં ઊંચાં ઊંચાં કળામય ભવનો, વિશાળ ભૂખંડ 
રોકતો એફિલ ટાવર, અને એવો જ વિશાળ ભૂખંડ રોકતું 
ડિસ્નેલૅન્ડ મનને ભર્યું ભર્યું કરી ગયાં-ત્યાંનાં વિષમ 
હવામાન અને વરસાદ છતાં. પણ દર વખતે યાદ આવી 
ફ્રેન્ચ રાજ્યકાંતિ-- “6 1દ્વાટ ૦1 1970 ઉાંદડ'માં 
હૃદયભેદક રીતે વર્ણવેલી એક કાળકથા---કતલખ્યાનાની 
માફક ગિલોટિનથી નિદોષોનાં પણ શિર જુદાં પાડતી 
કાંતિની કથા. એ કથાની આગળ દેગ્લૅન્ડમાં પોતાની 
રાણીઓને મૃત્યુદંડ દેનાર હેત્રી આઠમાની કથા અને ન્ન 
ઓક્‌ આર્કની કથા ગૌણ બની ગઈ. દુનિયામાં આવા 
આવા ઘાતકી અને ફર માનવી વસી ગયા એની સ્મૃતિ 
જ મનને ખિત્ર કરી ગઈ. 

અને એ જ વખતે મારા દેશની હજરો વર્ષ જૂની 
શિલ્પકૃતિઓ, સુંદર ક્વમૂર્તિઓ, પાવન લોકમાતા સરિતાઓ 
યાદ આવી; હૈયાને ઉત્રત કરનાર અને કંકરને શંકર બનાવનાર 
ત્યાંનું વાતાવરણ યાદ આવ્યું; મનોહર પદાવલીઓમાં 
પોતાની ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને પ્રેમની આરતી ઉતારનાર 
મહાકવિઓ યાદ આવ્યા. અને થયું કે આ મારી 
દેવભૂમિ કરતાં મહાન કોઈ ભૂમિ નથી. આ મહાન 
ભૂમિ પર જન્મ ધરવા, દુઃખ કે સુખ ભોગવવા અને 
શ્વાસ લેવા હું પણ ભાગ્યશાળી બન્યો છું : આ પુણ્યભૂમિને 
કોટિ કોટિ વંદન. 


મ 
સાભાર સ્વીકાર 


ભોન્ન ભગતની વાણી (બીજ આવૃત્તિ) : સંપાદક : મતસુખલાલ સાવલિયા, પ્ર. : પ્રવીણ પ્રકાશન પ્રા. 
લિ., લાભ ચેમ્બર્સ, મ્યુનિ. કૉપોં. સામે, ઢેબર રોડ, રાજકોટ, કિં. રૂ. ર૦૦/-; વિશ્વની અમર વિભૂતિઓ : 
સંપાદન : ડૉ. યશવંત ત્રિવેદી, પ્ર. : એન. એમ. ઠક્કરની કંપની, ૧૪૦, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨, કિ. રૂ।. 
ર૫૦/-; સખી : લે. દિનેશ દેસાઈ, પ્ર. : નવભારત સાહિત્ય મંદિર, દેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- 
૩૮૦૦૦૧ અને ૧૩૪, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦ર, કિં. રૂ. ર૦૦/-. 


મ. 


ટગર 





ટશ 


જન ર૦૦૨ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 


દક્ષિણ ગુજરાતનાં જૈન મંદિરોનાં પટચિત્રોનું 
સંશોધન, અનુકૃતિ અને આલેખન 


કલામીમાંસક અને ચિત્રકાર વાસુદેવ સ્માર્ત ૭૪૪ 
વર્ષની વયે અવસાન પામ્યા. પણ એ પૂર્વે તેમણે 
કલાવિવેચક તરીકે જે કામ કર્યું તે ભૂલી શકાય એમ 
નથી. સર જે. જે. સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સમાં ફેલો હતા. એ 
પછી વારાણસી હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં શ્રી જગત્રાથ 
અહિવાસીના માર્ગદર્શન નીચે કામ ક્યુ. તેમનો ચિત્રકળાનો 
અભ્યાસ ઘણો ઊંચો હતો. ભીંતચિત્રોની જુદી જુદી 
શૈલીઓ અને ટેકનિક વિશે તે નણતા હતા. ભારતનાં 
વિવિધ સ્થળોનાં ્ભીંતચિત્રોની અતુકૃતિઓ અને દક્ષિણ 
ભારતનાં શિલ્પ અને ચિત્રોની રેખાકૃતિઓ પણ એમણે 
કરેલી. 'કલાદર્પણ' નામે તેમનું પુસ્તક જણીતું છે. 
“રૂપસંહિતા'નું સંપાદનકાર્ય પણ મહત્ત્વનું છે. ભરત 
નાઢ્યશાસ્ર આધારિત સંસ્કૃત નાટકોમાં તેમની કલાનું 
દિગ્દર્શન કર્યું. ગુજરાતની લલિત કલા અકાદમીમાં માનદ 
સભ્ય તરીકે નિમાયેલા. બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં 
કલાના અધ્યાપક તરીકે તેમણે ઘણાં વરસ કામ કર્યું. 
જીવનનાં છેલ્લાં વર્ષોમાં દક્ષિણ ગુજરાતનાં જૈન મંદિરો 
ઉપર તેમણે સંશોધનકાર્ય કરેલું. સુરત, ભરૂચ, અંક્લેશ્વરનાં 
ભીંતચિત્રો અને પટચિત્રોની અનુકૃતિઓ કરી, જન કલાના 
સંવર્ધનનું એક મોટું કામ કર્યું. 

તાજેતરમાં તેમનું 'જૈનકાષ્ઠુપટચિત્ર' પુસ્તક પ્રગટ 
થયું છે. આ પુસ્તકમાં દક્ષિણ ગુજરાતનાં જૈન મંદિરોનાં 
પટચિત્રોનું સંશોધન, અનુકૃતિ અને આલેખન મળે છે. 
શ્રી જગદીપ સ્માર્તે એનું સંપાદન કર્યું છે. 

સંપાછે યોગ્ય જ નોંધ્યું છે કે સંશોધનની ચકાસણી, 
જન મંદિરોનાં અવલોકનોમાં, ક્યાંક કોઈ ફેરફાર અને 
કંઈ પણ ન રહી જાય એ દદ્ટિએ તેમણે પ્રવાસો પણ 
કરેલા. તેઓ કહે છે કે ''કાષ્ઠપટની સાથે જ જૈન કળાના 
બે નમૂના જે 'ફેસ્કો' પદ્રતિ ભીંતચિત્ર તરીકે કરવામાં 
આવ્યા હતા, એની અનુકૃતિ પણ શ્રી વાસુદેવ સ્માર્તે 


જૂન ર૦૦ર 


રમણલાલ જોશી 


કરી છે, જે પટ તરીકે આ ગ્રંથમાં સમાવવામાં આવ્યા 
છે. મૂળ તો “જૈન મંદિરોનાં મ્યૂરલ ચિત્રો' વિષય હેઠળ 
એમણે નોંધ કરી છે. એટલે નેવું ટકા કાષ્ઠપટની જ 
પરંપરાનાં ચિત્રો થયાં છે, એમ કહીં શકાય. ફક્ત બે 
મંદિરોમાં જ આ 'ફ્રેસ્કો' પેઇન્ટિંગ મળ્યાં, એક રંદેરના 
આદીશ્વરનાથના દહેરામાંથી નંદીશ્રર દ્રીપ' અને બીજું 
અંકલેશ્રમાંથી “ઢાઈ દ્વીપ'. દસ્તાવેજ અને ચિત્રકળાની 
રીતે ઉત્કૃષ્ટ બંને ચિત્રોની વિગત, આથી, સમાવવામાં 
આવી છે. બંને ચિત્રો હવે લગભગ નષ્ટપ્રાય# થવાની 
હશ છે. છેલ્ફે, આ ડાટૅય૮ની પરંપરા કેવી રીતે 
બદલાય છે એ નોંધીએ તો ખ્યાલ આવશે કે કળાની 
મૂળભૂત સંવેદના લુપ્ત થઈ છે અને એને બધ્લે સામાજિષીરણ 
અને સંપત્તિનો ઠઠારો વધુ દેખાય છે. સમકાલીન પટ 
'આમોદ'ના શીર્ષક હેઠળ બે પટચિત્રોની છબિઓ સાથે 
છે. લગભગ સિત્તેર વર્ષ પહેલાં બનેલા પટમાં ચિત્રકામને 
બદલે આરસ કે લાકડાનું કોતરકામ છે એટલે પટનું માધ્યમ 
બદલાય છે. અર્ધ શિલ્પ છે. વિષયમાં એ જ, પરંતુ ઝાડ 
અને પહાડ વધારે, માનવીય આકૃતિઓ ઓછી થતી 
જાય છે. અને વિગતલેખન ઓછું થયું છે. તીર્થયાત્રાના 
રસ્તા પર મોટર-ગાડી, આધુનિક અંગ્રેજ અસરના પહેરવેરા 
જોવા મળે છે, અને રંગો પણ એકદમ ઓછા થઈ ગયા 
છે, એટલે શહેરી અસર દેખાય છે. છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં 
જૂનાં જૈન મંદિશે તૂટ્યાં અને આસસનાં મંદિરો બંધાયાં, 
જેની અસરમાં આરસના પટો બન્યા. મૂળ કળાનો એકાએક 
ધ્વંસ થયો. મોટા ભાગનાં મંદિરોમાં આ રીતે આરસના 
પટ અથવા કાચના રંગીન ટુકડાઓથી મોઝેઈક સ્ટાઇલનો 
ભદ્દાં ચિત્રો જેવા મળે છે.'' 

આ ગ્રંથમાં જૈન સિલ્પસ્થાપત્ય અને ચિત્રકલા, 
જૈન ક્લાની વિશેષતા, જૈન પટચિત્ર, સુરતનાં જેન મંદિરો, 
ભરૂચ, ભરૂચનાં જૈન તીર્થધામો, અંકલેશ્વરના જૈન મંદિરો 
વિશે ઘણી ઉપયોગી સંશોધનસામગ્રી મળે છેં. જૈન 
મંદિરો વિશેની સ્થ્રૂલ માહિતી પણ સામેલ કરવામાં આવી 


૪૩૩૭ ડઝ 


છે. ગ્રંથમાં આપેલાં રેખાંકનો અને સિત્રો ગ્રંથની મહત્તામાં 
વધારો કરે છે. આ ચિત્રોનાં વિષયો અને શૈલી ઉપર 
પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે. સંપાદકે જૈન મંદિરનાં 
ચિત્રોને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચ્યાં છે. તેમના શબ્દોમાં - 
“સર્વપ્રથમ ભીતચિત્રો, બીજા વિભાગમાં લાકડા પરનાં 
પઢચિત્રો અને ત્રીન્નમાં કાપડ પર ચિત્રિત પટચિત્રો તેમજ 
મૂળનાયકની પાર્ચભૂમિના જરીકામના પટો. ઘણાં જેન 
મંદિરોની મુલાકાત પછી જાણવા મળ્યું છે કે ભીંતચિત્રો 
આજે લગભગ લુમ થઈ ગયાં છે. ફક્ત આદ્ીશ્વર ભગવાનના 
મંદિર, રાંદેરમાં ૧૨૫ વરસ જૂનું વિશાળ ભીતચિત્ર છે. 
પણ તે નષ્ટપ્રાયઃ છે. નવાં બંધાયેલાં મંદિરોમાં આરસના 
પથ્થરમાં ઉભારેલા પટો, કાચની રંગીન કપચી અથવા 
પથ્થરની રંગીન કપચીથી કરેલાં ભીતચિત્રો અને તૈલરંગમાં 
કરેલાં ચિત્રો જેવા મળે છે, જે જૂની પરંપરાગત શૈલીથી 
તદૂન ભિન્ન છે. 

જૂનાં મંદિરો પ્રમાણમાં બહુ ઓછાં ન્નેવા મળે 
છે. આ મંદિરોમાં લાકડાના ચિત્રપટો ભીંતોમાં જડી 
દેવામાં આવ્યા છે. કાષ્ઠસ્તંભો પર કોતરણીકામ ઉપરાંત 
વિવિધ વાઘો વગાડતી માનવાકૃતિઓ અને ભાતચિત્રો 
છે. ઘુમ્મટ, છતો અને બારસાખો તથા દ્વારો પણ ચિત્રોથી 
સુશોભિત છે. ગર્ભગહ, રંગમંડપ અને પ્રદક્ષિણાપથ સુંદર 
રીતે ચિત્રિત છે. સ્તંભો પર વાજિંત્રો વગાડતી પરીઓ 
સુવર્ણ રંગથી શોભે છે. 

પટચિત્રોના વિષયોમાં પંચતીર્થોનાં ચિત્રો અવશ્ય 
હોય છે. શત્રુંજય મહાતીર્થ, ગિરનાર, અષ્ઠાપદ, સમેતશિખર 
અને આબુનાં તીર્થઘામો ચીતરાયેલાં હોય છે. દરેક મંદિરનાં 
ચિત્રોમાં ચિત્રસંયોજનનું વૈવિધ્ય અવશ્ય જેવા મળે છે, 
જેમાં ચિત્રકારોની મૌલિકતા ઊભરી આવી છે. આ મંદિરોની 
જૈન ચિત્રકળાના ચિત્રસંયોજનમાં બત્ને બાજુ સરખાપણું 
જોવા મળે છે. આકારોમાં ચોરસ વર્તુળ અને ત્રિકોણાકાર 
લગભગ સામાન્ય હોય છે. ચિત્રોમાં (સ્થાપત્યમાં) 
અલંકરણોનો છૂટથી ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. નાનાં 
નાનાં બિન્દુઓથી આકૃતિઓને ઉભારવામાં આવી હોય 
છે. માનવાકૃતતિઓનાં વસ્ોમાં ભાતોનું વૈવિધ્ય વિશેષ 
પ્રમાણમાં જેવા મળે છે, તેમ જ આભૂષણનો ઉપયોગ 
સારા પ્રમાણમાં થયેલો હીય છે. સબળ ગતિશીલ રેખાંકન 


જૂન ર૦૦ર : ૪૩૪ 





ચિત્રનો આત્મા છે. સીમિત રંગો આ બધાં ચિત્રોમાં 
સામાન્ય છે. લાલ, પીળો, નારંગી, ભૂરો, લીલો, સફેદ, 
કાળો, સોનેરી જેવા રંગોનો ઉપયોગ થયો છે. 

આ ગ્રંથની વિશેષતા એ છે કે એમાં ઘણાં મૂલ્યવાન 
રેખાચિત્રો અને છબિઓ આપવામાં આવી છે. આ 
જાતનું પુસ્તક ગુજરાતીમાં કદાચ આ પહેલું જ છે. શ્રી 
શીલચંદ્રવિજય યોગ્ય જ કહે છે કે ''કણાણેને શ્રી વાસુરેષ 
સ્માર્તે હિન્દ-સમગ્રની કલા-શૈલીઓને પોંખી છે, પોતાની 
પીંછીમાં અવતારી છે અને તે રીતે તેનું સંરક્ષણ-સવર્ધન 
કર્યું છે. પરંતુ, તે બધા કરતાં વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાય 
એવું તેમનું પ્રદાન તો છે - દક્ષિણ ગુજરાતનાં જૈન 
મંદિરોમાં જ મહર્દશે ઉપલબ્ધ અથવા સચવાયેલી 
ચિત્રકલાને તેમણે 'કલાજગત સમક્ષ અનાવૃત-પ્રસ્તુત 
કરી તે. આ મંદિરોનાં કાષ્ઠ્ફલકો પર આલેખાયેલાં બહુમૂલ્ય 
ચિત્રોની અનુકૃતિઓ તથા રેખાંકનો કરીને તે ચિત્રકલાની 
પિછાન કલાજગતને સૌપ્રથમ વાર કરાવવાનું શ્રેય તેમને 
ફાળે જાય છે.'' 

[ જૈન કાષ્ઠપટચિત્ર-વાસુદેવ સ્માર્ત, સંપાદક : 
જગદીપ સ્માર્ત, પ્રાપ્તિસ્થાન : આચાર્યશ્રી ઓમ્‌કારસૂરિ 
જ્ઞાનમંદિર, સુભાષ ચોક, ગોપીપુરા, સુરત-૨૩૯૫ ૦૦૧, 
કિંમત રૂ।. ૧,૦૦૦/- ] 

જ ન 
“માંદગીને ખંખેરી નાખો' : પુનઃ પુનઃ પઠન 
યોગ્ય પુસ્તિકા 

કવિશ્રી સુરેશ દલાલનાં ઘણાં પુસ્તકો આપણે વાંચીએ 
છીએ. પરંતુ તેમનાં પત્ની શ્રી સુશીબહેને હમણાં પ્રગટ કરેલું 
એક સુંદર નાજુક પુસ્તક વાંચી આનંદ અનુભવ્યો. સુશીબહેને 
ગીની ગ્રીનના પુસ્તકનો સરસ ભાવાનુવાદ “માંદગીને ખંખેરી 
નાંખો' નામે પ્રગટ કર્યો છે. પ્રત્યેક પાના ઉપર સુંદર ચિત્રાંકન 
સાછે લખાણ આપવામાં આવેલ છે. પુસ્તકના ચોથા પૂઠા 
ઉપર શ્રી માતાજીનું એક વાક્ય આપ્યું છે : “તમે સદાયે 
જવન પ્રત્યે સ્મિત વેરતા રહો, તો જીવન પણ હંમેશાં તમારી 
પ્રત્યે સ્મિત વેરતું રહેશે.'' સમગ્ર પુસ્તક જીવનની હરકોઈ 
પરિસ્થિતિમાં સ્મિત વેરતા રહેવાની કલા બતાવે છે. માંદગીનો 
કશો વિચાર કર્યા વગર કુદરતમાંથી લખલૂટ આનંદ લૂંટવાનો 
માર્ગ બતાવ્યો છે. સર્વત્ર ઉદ્બોધનશૈલીનો ઉપયોગ થયો 
'છે, પરંતુ ક્યાંય ઉપદદેશકતા પ્રવેશી નથી એ નોધપાત્ર છે. 


હટ્શ 


બધી જગ્યાએ મિત્રની વાણી આપણે સાંભળીએ છીએ. 
થોડાં ઉદાહરણ જોઈએ : 

“ફૂલોને પણ સૂર્યનો પ્રકાશ જેઈએ છે, જ્ઞાનથી તમે 
તમારી જાતની આળપંપાળ કરો.'', ““તમારા બગીચાની તમે 
જ માવજત કરો.'', “પ્રકૃતિને માણો.'', “રડવું આવે 
ત્યારે રડી લો.'' વગેરે વગેરે. 

વ્યક્તિગત દૈનંદિન જીવન કઈ રીતે જવવું એનો માર્ગ 
બતાવ્યો છે. સ્વાભાવિકતાથી પ્રભુ-સમર્પિત જીવન જીવવાથી 
માણસ જીવનનો સાચો આનંદ અનુભવી શકે છે. પુસ્તકને 
અંતે સુરેશ દલાલે લખ્યું છે 


મ. 


“કરિયે કૃષ્ણ-ઉપાસના, ધરિયે રુદ્યામાં ધ્યાન, 

પળપળના આ પદ્મ મહીં આસન લે ભગવાન. 

આવતી કાલ એ ઇશ્વરનું વચન છે : એના પર પ્રવચન 
કોણ કરે ? કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.'” 

પુન: પુન: પઠન કરવા યોગ્ય પુસ્તિકા આપવા માટે 
શ્રી શુશીબહેનને અભિનંદન. 

(માંદગીને ખંખરી નાંખો ' અનુ. - સુશી સુરેશ 
દલાલ, પ્ર. : ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા.લિ., ૧-ર, અપર 
લેવલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ અને મુંબઈ-ર, કિંમત ર્‌।. ૧૨૫.૦૦) 


જોઉં છું 
જત્ય/ યુગના! વિત્તતે વદને જેઉ' છુ, 
ભાષાને સ/ભળું છુ ને લિષિને જોર છુ. 
એમા ૧હી ચૂક નર્ધન્ઈ મહેક %ઠડ?, 


પર્જવતન અંતસત્ત્વને સૂઈને જોઉ" છુ. 


હા, હું જ ત્ય બિમ્બાઉ' મારા મૂળ રપથ, 
જય કૂળ કૂળ આઈન્દ લૂછને જોઉ છુ. 
સ/ચાજ્‌ૂઠ#ન0 તુત મળી નય છે પિછ#ણ, 
સરનામું હર મનુષ્યને પૂછીને જોઉ છુ. 


મ. 


કિસન સોસા 


સાભાર સ્વીકાર 


સાહિત્ય સંકુલ (ચૌટા બજાર, સુરત-૩૯૫૦૦૩)નાં : 
સફળ થાઓ : લે. જનક નાયક, 


તમારા પ્રતિસ્પર્ધીને ઓળખો ને 


ને લોકપ્રિય બનો : લે. અને કિં. ઉપર મુજબ; સફળ થવુ અઘરું નથી : 
ઊઘો : લે. અને કિં. ઉપર મુજબ; તમે અને તમારો આખો દિવસ : 
લે. અને કિંમત ઉપર મુજબ; બૃહદ્‌ સુવાફ્યસંચય : સંપાદક : શાંતિલાલ 


છોડો, નિરાંતે 
મુજબ; સુખી જીવો, લાંબું છવો : 


શાહ, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિ. રૃ. ૩૫૦/-. 


જૂન ર૦૦ર 


ન 


કિં. રૂ. ૫૦/-; મિત્રો બનાવો 
લે. અને કિંમત ઉપર મુજબ; ચિતા 
લે. અને કિંમત ઉપર 


ખય હડક લ્ટ્શ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ 


ગુસ્તાવ ફૂલોબેરથી માંડી અર્નેસ્ટ હેમિંગ્વે સુધીના 
લેખકો પોતાની એક રચનાને અનેક વાર મઠારતા રહ્યા છે, 
વારંવાર સુધારતા રહ્યા છે. મૂળ લખાયેલી રચના અને એમાં 
પછી થતા આવતા ફેરફારો સાથે બદલાતા પાઠોને ઉદ્ગમમૂલક 
વિવેચન (6૦1૦ 0110311) સંશોધનનો વિષય બનાવે 
છે. ગુજરાતીમાં ગોવર્ધનરામે 'સરસ્વતીચન્દ્ર'ના પ્ૂકૃપાઠ સુધી 
સરસ્વતીચન્ટ્ર અને કુમુદને પરણાવ્યાં છે, પણ પછી સ્વજનોનો 
વિરોધ ઊઠતાં 'સરસ્વતીચન્દ્ર'ના અંતમાં આજે છે તેવો 
ફેરફાર કર્યો છે--- આ બધા આંતરસ્રોત- વિચલન (111611દ્યાં 
5૦૫1૦૦ હંઇખંદ્વાં01)ના નમૂના છે. આંતરસ્રોત-વિચલનમાં 
લેખક પોતાની જ રચનામાં અનેક ફેરફાર કરતો કરતો રચનામાં 
વિચલન કરતો હોય છે. જેમ લેખક પોતાની રચનામાં વિચલન 
કરે છે એ જ રીતે રચના અંગેની સામગ્રી જ્યાંથી મેળવી 
હોય એ સ્રોતથી પણ રચનાને વિચલિત કરતો હોય છે, જેને 
આપણે બાહ્યસ્રોત-વિચલન (€)06(18| 5૦૫(૦૦ 
વ€ખંદ્યાં01) તરીકે ઓળખી શકીએ. 'સરસ્વતીચન્ટ્ર'માં લેખકે 
બદલાવેલો અંત જો “આંતરસ્રોત- વિચલન' છે, તો 
“લલિતાદુઃખદર્શન'ના મૂળસ્રોતથી માળખાને ઉપાડી એને 
પ્રશિષ્ટ કરવાની ગોવર્ધનરામની રીત “બાહ્યસ્રોત-વિચલન' 
છે. નહાનાલાલે આ જ કારણે “લલિતાદુઃખદર્શન'ને 
સરસ્વતીચન્ટ્રની પૂર્વતૈયારી રૂપો ઓળખાવ્યું છે, 

બાહ્યસ્રોત-વિચલન મારફતે લેખક રચનાને જુદા 
અભિગમથી, જુદા આશયથી કે જુદા દષ્ટિકોણથી નવું કલેવર 
ધરતો હોય છે, જાણીતા જપાની ઇિ્દર્શક કુરોસાવાએ શેક્સપિયરના 
“મૅકબેથ' નાટકનું ચલચિત્રીકરણ કર્યું ત્યારે લેડી મૅકબેથને 
સસત્ત્વા બતાવી નવા આશયના આરોપણ દ્વારા જુદી જ 
રચના ઊભી કરી. એ જ રીતે કુરોસાવાએ 'રાન'માં શેક્સપિયરના 
“કિંગ લિયર' નાટકના ચલચિત્રીકરણ વખતે મૂળ નાયકની 
ત્રણ દીકરીઓને સ્થાને ત્રણ દીકરાઓ દાખલ કર્યા છે. કુરોસાવાનું 
શેકસપિયરનું આ સંસ્કરણ જેન સ્માઈલી (4૮106 
511110]/)એ જુદી રીતે જેયું છે. જેન સ્માઈલી ૧૯૯૨માં 
એની સાતમી નવલકથા 'હજાર એકર' (૧૯૯૧) માટે પુલિત્ઝર 
ઇનામ વિજેતા અમેરિકી લેખિકા છે. 


જૂન ૨૦૦૨ ૪૩૬ 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


જેન સ્માઈલીને પણ 'કિંગ લિયર' નાટકનું ભારે 
આકર્ષણ છે. એની “હજાર એકર' નવલકથા આ નાટક પર 
જ આધારિત છે. લેરી કુક અને એની ત્રણ દીકરીઓ જિની, 
રોઝ અને કૅરોલિનની એમાં કથા છે. પણ શેક્સપિયર, કુરોસાવા 
અને જેન સ્માઈલીના સંદર્ભે રસપ્રદ છે. કુરોસાવાએ 'રાન'માં 
ઊઘડતા દશ્યમાં ત્રણ દીકરા મૂક્યા છે અને મોટો દીકરો કહે 
છે કે “તમે જ અમને, આજે અમે જે છીએ તેવા બનાવ્યા 
છે.'' જેન સ્માઈલીએ કુરોસાવાએ કરેલા આ ફેરફારને ઉપાડી 
લીધો. જેન કહે છે કે નાટક ઊઘડતા પહેલાં અ। પાત્રોનો 
કોઈ ઇંતિહાક્ષ ન હોય એવું માનવા હું તૈયાર નથી. નાટકનું 
રહસ્ય એ છે કે બંને મોટી બહેનોને જુદી રીતે વર્તવાનું 
કારણ શું છે 7 બંને બહેનોએ રાજન લિયરની ઘણી બધી 
ગેરવાજબી હરકતો અને માગણીનો સ્વીકાર કર્યો છે અને 
ડોસાની આ ગેરવાજબી માગણીઓનો સ્વીકાર કર્યો એ જ 
મોટી બહેનોનો મોટો ગુણ ગણાવો ન્ેઈએ. 

કુરોસ।ાવા પાસેથી આશયનો ભાગ લઈને જેન સ્માઈલીએ. 
દીકરાઓને સ્થાને ફરી દીકરીઓને જ ગોઠવી છે. દીકરીઓના 
આશયોને દીકરાઓના આશયોની જેમ્‌ શા માટે ચકાસી ન 
શકાય ? અને એમ જેન સ્માઈલી દીકરીઓના આશયમાં 
ઊતરી છે. જેનને લાગે છે, ક્રોધે ભરાયેલી મોટી દીકરીઓ 
જેવી ઘણી સ્રીઓ હોય છે, પણ એનું કારણ માતાપિતા 
તરફથી અને ખાસ તો પિતા તરફથી થયેલો પૂર્વનો દુર્વ્યવવ્યવહાર 
અને એની પીડા જવાબદાર હોય છે. આ જ એમના કોધનું 
અને પિતાથી અલગ થઈ જવાનું મુખ્ય કારણ હોય છે. કિંગ 
લિયરે સતત આત્મરતિ (ળદ્વ(તાંડડાંડ10)ને ઝનૂનપૂર્વક પ્રગટ 
કર્યા કરી છે. લિયર એટલો બધો આત્મરતિથી ભરેલો હતો 
કે દીકરીઓને એમનું પોતાનું કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ કે જીવન 
હોઈ શકે એ વાત સમજ શકયો નહોતો. પોતાથી અલગ 
દીકરીઓને જેઈ શક્યો નહોતો. 

શેક્સષિયરની મૂળ રચન! “કિંગ લિયર' અને કુરોસાવા 
તેમજ જેન સ્માઈલીનાં એનાથી કરેલાં આ બાહ્યસ્ોત- 
વિચલનો દ્વારા મૂળ “કિંગ લિયર'ને નવેસરથી ન્ેવાનો પ્રસંગ 
તો ઊભો થાય છે જ, પણ બાહ્યસ્રોત-વિચલનથી પોતાની 
રચનાને, નવા સંદર્ભ પર લેખક કેવી રીતે સ્થિર કરે છે એ 
જોવાનો પણ પ્રસંગ ઊભો થાય છે. 


હ્ટ્શ 


સાભાર સ્વીકાર 

અ....ને... સપનું ફળ્યું : લે. વિનાયક રાવલ, પ્ર. : રત્રાદ્દે પ્રકાશન, ૫૮/૨, બીજે માળે, જૈન દેરાસર 
સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિંમત રૂ।. ૪૦/-; સાધનામાર્ગનાં ભયસ્થાનો : એમ. પી. પંડિત, 
અનુ. કિરીટ ઠક્કર, પ્ર. શ્રી અરવિંદ કેન્દ્ર, વલસાડ, ૧૭-એ, સુવિધા કો. હા. સોસાયટી, દાળિયા ફળિયા, વલસાડ-૩૯૬ 
૦૦૧, કિં. રૂ।. ૧૦/-; પણ : લે. ગોવિન્દભાઈ, પ્રામિસ્થાન : સુમન પ્રકાશન, ૯૮ પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મન્સૂર 
બિલ્ડિંગ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨ અને પાર્શ્વ પ્રકાશન, નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીક રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ 
૦૦૧, કિં. ર્‌।. ૪૦/-; અદશ્ય દીવાલો : લે. માવજી મહેશ્વરી, પ્રામિસ્થાન : આર. આર. શેઠની કંપની, કુવારા 
સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧, અને ૧૧૦/૧૧૨, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, કેશવબાગ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨. કિ.રૂ।. ૮૦/; 
સાવિત્રી (એક અધ્યયન) : લે. જગદીશ વ્યાસ, પ્રામિસ્થાન : શ્રી ગૌરાંગ વ્યાસ, બંગલા નં. ૯૪, શારદાનગર, 
વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭, કિં. અર્પણ રા. ૪૦/-; યોગ, આધુનિક મનોવિજ્ઞાન અને શ્રી અરવિદ : 
વક્તા : રોહિત મહેતા, સંપાદન : જગદીશ વ્યાસ, પ્રામિસ્થાન : શ્રી ગૌરાંગ વ્યાસ, બંગલા નં. ૯૪, શારદાનગર, 
વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪. કિં. અર્પણ રૂ।. ૪૦/-. 

શ્રી વિષ્ણુકૃપા વિધાનિધિ (સરોજિની પટેલ, ૧-૨-૪, ચક્રબેરિયા રોડ (સાઉથ), કોલકાતા - 
૭૦૦૦૨૫)નાં : 

અજુંન : લે. સુનીલ ગંગોપાધ્યાય, અનુ. : નલિન પટેલ, કિં. ર્‌. ૯૦/-; તાજમહાલ મીણનો : લે. 
કવિતા સિહ, અનુ. : નલિન પટેલ, કિં. રૂ. ૭૦/-; વૃષ્ટિ ભોરની : લે. આશિષ સાન્યાલ, અનુ. : નલિન પટેલ, 
કિં, રૂ. ૬૦/-. 

અન્ય 

કોહેનૂર : લે. ચીનુભાઈ ગી. શાહ, પ્ર. સ્વસ્થ માનવ, સી-૧૪, રમણકલા, સંઘવી હાઈસ્કૂલ રેલવે ફાટક 
પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩, કિં. રૂ. ૬૦૦/-; સર્વને મારા નમસ્કાર : અનું. ચંદ્રકાન્ત મહેતા, 
સંકલન - નિરુપમા શેઠ, પ્ર. - એન.એમ. ઠક્કરની કંપની, ૧૪૦, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨, કિ. 
રૂ।.૧૦૦/-; વિશ્વની અમર વિભૂતિઓ : સંપા. ડૉ. યશવંત ત્રિવેદી, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ર૫૦/-; પ્રેમ 
વિષે : સં. હેમંત ઠક્કર, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રા. ૫૫/-. ી ી 

પરિચય ટ્રસ્ટ (મહાત્મા ગાંધી મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાષ રોડ, ચર્ની રોડ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨)નાં : 

હરીન્દ્ર દવે (પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ નં. ૧૦૨૪) : લે. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૬/-; વૃદ્ધાવસ્થાને 
સમજીએ (પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ નં. ૧૦૨૫) : લે. હર્ષિદા રામુ પંડિત કિં. રા. ૬/-:; જિનેટિક 
એન્જિનિયરિંગ : (પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ નં. ૧૦૨૬) : લે. ડૉ. મનુ કોઠારી કિં. રા. ૬/-. ી 

અક્ષર ભારતી પ્રકાશન ('પ, રાજગુલાબ શૉપિંગ સેન્ટર, વાણિયાવાડ, ભુજ (કચ્છ) - ૩૭૦૦૦૧')નાઃ 

એક નવું આકાશ : લે. ગીતા ચાવડા, કિ. રૂ. ૧૪૫/-; નારીસૃષ્ટિ : બંધન અને મુક્તિ : લે. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ. ૭૫/-; સ્રીસપ્તક : લે. ઉપર મુજબ, કિં. ર. ૯૦/-- 

અન્ય 

મુકતક-રત્નકોશ ; ચયન અને અનુવાદ - ડૉ. હરિવલ્લભ ભાયાણી, પ્ર. : ગુજરાત કિ પ 
જૂનું વિધાનસભા ભવન, સેક્ટર ૧૪, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૪, કિ. રૂ. ૧૮૫/-; કવિજન ક હ મ છે ૫ 
પ્ર. ડૉ. રમણીકલાલ ઇ. મારુ “અમિત', ૪, લેઈક વ્યૂ પ્લૉટ, નાકા મંદિર પાસે, ક પ 
€૦/-; આ પણ અમેરિકા છે, દોસ્તો | : લે. બઠુક વોરા, પ્ર. : કે કદ જ પ 
૩૯૦૦૦૧, કિં. રૂ. ૫૦/-; અનુપમ નિરુપમા : લે. પ્ર. : સનત્‌ ર 


રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧, કિ. રૂ।. ૧૨૦/-- 


જૂન ૨૦૦ર : ૪૩૪ 


એકલતા 


અ/#જ */૪ અ/ એકલત#મ૮ 
ડીણ મને સભ/ળે ? 
નિસ્સારતાન સિન્ધુમ/ ડૂબેલ : 
ન/જ બનને તરે ?....અ#જ૦ 


ભય ભષ/ સંસ/રમ/ ઝૂલતો 
પગત્ત *જન-ક/ળે / 
માનરજઓનો મેળો મળ્યો ત 
અહ, હિંલને ધ#રે, 
મેળાનદ ૪ ઊડ? ગય સ, 
ગાળો તવિખેયી કાળે, 
કોણ મને સંભ/ળે 7.....અ/જ૦ 


સંયોગ સ/થે (વેજોગ જાણું . 
અકળ, અતળ ધરો, 
અવલંબનન/ અ#દત એજ / 
ગૂથ/ઈ મ(૧/ન જાળો / 
એકલ એ અ#દ#ર ખસ જત 
હૂબતી સયર-પ૫ળે / 
ક) મને સભ#ળે 7.....અ/જ૦ 


ભક્તિ-વિહોણું જ/ન ન તારે, 
બોજ બનને મરે / 
શ/ન-ભક્તિ-હઉસે જાવું 
ભજસ/ગર-અ)ેવ#રે. 
અજ તી જલતો ભવન? ઝાળે, 
ડીણ મને ૪ભ/ળે 7.....અ/જ/૦ 
અનામી 


મ. 


સાભાર સ્વીકાર 


ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી (જૂનું વિધાનસભા ભવન, સેક્ટર નં. ૧૪, ગાંધીનગર-૩૮ર૦૧૭)નાં : 
આવ, ગિરા ગુજરાતી : લે. ભોળાભાઈ પટેલ, રૂ।. ૧૪૦/-; મ.ન.ક્વિવેદી સાહિત્ય શ્રેણી-૪ : આત્મવૃત્તાંત- 
ગુલાબસિહ : સંપાદક : ધીરુભાઈ ઠાકર, કિં. રા. રર૦/-; આધ્યાત્મિક ક્ાંતિનાં ફૂલ : અનુવાદક : 
પ્રદીપ ખાંડવાળા, કિં. રૂ. ૮૦/-. 
થા 
બ્ટ્શ 


જૂન ર૦૦ર : ૪૩૮ 





પશ 


નમ હો 
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી 
જૂનું વિધાનસભા ભવન, સે. ૧૪, ગાંધીનગર 


ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી તરકથી નીચેની યોજનાઓ માટે નિયત સમયમયાંદામાં પુસ્તકો/ 
હસ્તપ્રતો /આવેદનપત્રો મંગાવવામાં આવે છે. ક 
(૧) શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોને પારિતોષિક : 

તા. ૧-૧-૨૦૦૧ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૧ સુઘીંમાં પ્રગટ થયેલાં, ગુજરાતી ભાષાના જુદાં જુદા 
સાહિત્યસ્વરૂપોનાં મૌલિક પુસ્તકો અકાદમીની શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોને પારિતોષિક આપવાની યોજનામાં મંગાવવામાં 
આવે છે. જેમાં બાળવિભાગમાં (૧) કાવ્ય (૨) વાર્તા (૩) ચરિત્રાદિ (૪) નાટકો અનેપ્રૌઢ વિભાગમાં 
(૧) નવલકથા (૨) ટૂંકી વાર્તા (8) નાટક-એકાંકી નાટક (૪) હાસ્ય-વ્યંગ-કટાક્ષ (૫) નિબંધ અને 
પ્રવાસ (૬) કવિતા (૪) વિવેચન (૮) સંશોધન-ભાષાવ્યાકરણ (૯) આત્મકથ!-રેખાચિત્ર-પત્ર- 
જીવનચરિત્ર-સત્યકથા (સંયુક્ત) (૧૦) લોકસાહિત્ય (૧૧) અનુવાદ વિભાગનો સમાવેશા થાય છ. 

પ્રત્યેક પુસ્તકના ઊઘડતે પાને પ્રસ્‍તુત વિભાગમાંથી લાગુ પડતો કોઈ એક વિભાગ અવશ્ય દશાવવાનો 
રહેશે. આ યોજના અન્વયે રસ ધરાવતા લેખકો/પ્રકાશકોએ પોતાના પૃસ્તક્ની નક્લ તા. ૩1-0-૨૦૦૨ 
સુધીમાં અકાદમીને વિના મૂલ્યે મોકલી આપવી. આ માટે લેખકોએ/પ્રકાશકોએ કોઈ આવેદનપત્ર ભરવાનું 
નથી. 
(૨) શિષ્ટમાન્ય કૃતિઓને પ્રકાશન સહાય : 

ઇતિહાસ, તત્ત્વજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, કલા, ભાયાસાહિત્ય તેમજ સંશોધનને લગતા સાંસ્કૃતિક ભૂમિકા ધરાવતા 
ગ્રંથો અને અભ્યાસલેખોના સંગ્રહોને રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સુધીની પ્રકાશન સહાય આપવામાં આવે છે. આ માટે 
આવેદનપત્ર સાથે જરૂરી હસ્તપ્રતો રજૂ કરવાની રહે છે. 
(૩) નવોદિત સાહિત્યકારોને પ્રકાશન સહાય : 

અગાઉ જેમની એક પણ સાહિત્યકૃતિ પુસ્તક સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ નથી તેવા નવોદ્તિ લેખકને સાહિત્યનાં 
વિવિધ સ્વરૂપોમાં લખાયેલી મૌલિક કૃતિના પ્રથમ પ્રકાશન મણે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સુધીની પ્રકાશન સહાય 
આપવામાં આવશે. આ માટે પણ જરૂરી હસ્તપ્રત રજૂ કરવાની રહે છે. નવોદિત લેખકોનાં કાવ્ય અથવા 
વાર્તા, નિબંધ કે રેખાચિત્ર, ગઘલેખો, ઇત્યાદિ સાહિત્યનાં શિષ્ટ સામયિકોમાં પ્રગટ થયેલાં હોય તો તેનો 
ઉલ્લેખ હસ્તપ્રતમાં કરવો અનિવાર્ય છે. 
(૪) મૌલિક બાલસાહિત્યને ઉત્તેજન : ી 

બાલસાહિત્યનું પ્રકાશન થતું રહે, અને ગુજરાતનાં બાળકોને નવું સર્જાતું બાલસાહિત્ય સુલભ થાય, તે 
હેતુથી આ વિષયના લેખકોને પ્રકાશાન સહાયરૃપે અને બાલસાહિત્યને પ્રોત્સાહન માટે રૂ. ૫,૦૦૦/ - સુધીની 
પ્રકાશન સહાય આપવામાં આવે છે. આ માટે પણ જરૂરી હસ્તપ્રત આવેદનપત્ર સાથે રજૂ કરવાની રહે છે. 

સંબંધિત લેખકો/પ્રકાશકોએ ઉકત યોજના ક્રમાંકઃ ર થી ૪ નાં આવેદનપત્રો ટપાલથી કે રૂબરૂ અકાદમી 
કાર્યાલયના ઉપરના સરનામેથી મેળવીને તા. ૩1-8-૨૦૦૨ સુધીમાં હસ્તપ્રતની જરૂરી નકલૉ સાથે મોકલી 
આપવાં. સુવાચ્ય હસ્તપ્રત વિનાનાં કે અધૂરી અને અસ્પષ્ટ વિગતોવાળાં આવેદનપત્રો અસ્વીકાર્ય બનરો, 
જેની નોંધ લેવા વિનંતી છે. 

કનૈયાલાલ મ. પંડયા કુમારપાળ દેસાઈ ભોળાભાઈ પટેલ 
મહામાત્ર ઉપપમુખ પ્રમુખ 
કરમાંક:ગસઅ-યોજ 


હું કોઈ જ નથી. 


કઈ જ નથી, પૂજસૂચના છે એ 
તમૈ કણ છો ? ઉન ૫ર ૯જ/ત) પ૪ડઇ/ય, 
શું તમે પણ સૂય ડૂબવાની ઇરારો. 
કઈ જ નથ ? અંધારું આજી રહયું છે તેન? 
કોઈ જ નથી 7 ચમડેલા ઘાસને ચેતવણી. 
એમિલી ટા અનુ. ધનવન્તી એમિલી ડિક્િન્સન અનુ. ધનવન્તી 
થં. 
ડીઈ કહે, 
શબ્દ જોલ/૧ 
એટલે 
એ મરી જવ. 
હું હું છુ, 
એ %૭એ 
એનો જનમ થાય. 
એમિલી ડિકિન્સનડિકિન્સન 
અનુ. ધનવન્તી 


રૈ * પાનન્ધ્રો, અકરીમોટા તથા ઉમરસર, કચ્છ ખાતે આવેટકે 
ી ર, બં લીગ્નાઈટનીખાણોનું આધુનીકરણ અને વિસ્તૃતિકરણ | 
76 છેર, કચ્છ ખાતે લીગ્નાઈટ આધારીત ૨૫૦ મેવ, 

ન અકરીમોટા થર્મલ પાવર પ્રોજેકટ 


ર ક ર પુ ૦ ગઢશીશાખાતે બોક્સાઈટ કેલ્શીનેશન પ્રોજેકટ 
ન ન] ચુ | *નરેડી, રતડીયા, ગુણીયાસર વગેરે ખાતે બોકસાઈટના 






.  ઉસષ્ખનનની કામગીરી 

ફી 9 ભરૂચ જીલ્લાના રાજપારડી ખાતે લિગ્નાઇ ટનું ઉત્પાદન 
ર # વડોદર! જીલ્લાના કડીપાણી ખાતે કીમતી ફ્લોરસપારનું 
ઉત્પાદન 

અ 9 કચ્છ ખાતે એલ્યુમીના પ્રોજેક્ટની સ્થાપનાની દિશામાં પ્રગતિ 
ડે ૪, પાવર પ્રોજેક્ટ ગુજરાત રાજ્યની ખાધને પહોંચી વળવા 
પર્યાપ્ત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરશે. વળી, આ લીગ્નાઈટ આધારીત 


ગુજરાતના સર્વાગી પાવર પ્રોજેકટથી રાજ્યના ઉદોગોને પણ કીફાયતી દરે ઉર્જા 


પ્રાપ્ત થશે. 


વિકાસમાં નિ 
જીએમડીસીનું મહત્વનું ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ લિ. 


ગ ન છે ને પ સાહસ) 
ક. ખનિજ ભવન, નહેરૂબ્રિજ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. 
ય 1દાન રહુ ફોન : ૬૫૮ર૪૭૫/૭૬, ફેક્સ : 0૭૯-૬૫૮૧૦૮૨ 
9 ઇ-મેઇલ: 6011000છેત્ર01./511.101.10 
હમેશ રહે શે 1]બ ।15 હરા : ૫00/00.010001.001 


| / 6 #*. 

| હિ 
| :[91- 

[ ન 

1 





8 વત 0*120 0૬701 


(491 ગુજરાતના નવસર્જનની પ્રકિયામાં સદા ડે 


--. -_--.----------- --------------- 





જુનવાણ) ડોસીઓનું જૂઠ 


%/ન૧/ણ? ૩/7? ઉચ્ચ/રત? - 

દુ.ખન દડ/ડ/ ચ/ર.' 

ને એ ચાર દહ/ડ/ તવન રહમ 

બચપણ જત્યુ 

ને જવન પણ ગર્ઈ 

ને અ/ હવે ખબ્બે બૃટપ પણ ચડ્યાં છે. 

તુ ૧/ર/ ટ ખન એ ચર દહ/ડ/ 

ન હજ ખર કય#. 

કચકચ/જ દ/ત 

જ#ું ગાળ જ્હા ડને ઇજ તે તક? કરું છં 
ને 


કક સ કજ હ કેઈ બ/ળક 
નહકહું %/ઠ એ. 


%ઠ અ/ખર %૮ છ. 

જૂઠન/ એ તંજ લબ દૉરડ/ પર 

જિદગ/ભર સંતુલનપૂવંક અવિરત ચ/લનું- 

ટકવું નૈ છવવું કેટલું કરપીણ છ / 

ઓ રે %ઠ? ડ/સ/અ / 

સુખન થોડી કરણમૂડ? સુધ્લ/ 

છવટ ક*ર થઈ જય ઈ..... 

ન%રળ ડૉઃ/અ / 

ત*છું %6 બહું દહુજ, જહું છ વ૯૯ છં..... 

એક ઈ સ્જપ્નમ અજ અ સદગત ડ/રઆ, 

હર, જેઈ ડે ઝ૮/ / 

જ અ તંગ ૯/૦ ઇર પર 

ધૃવ્યન) ચક) સમય ઊંચક અમે ચ૯૨/ હત. 
પગઝમ/ ટૃરટ્ટેલ/ ઉપેક્ષ/ન/, અનદરન! હત અથન 

છત ચ/૯ય/ હત, જવ્ય હત છવટ લ, 

ર/ખને સંતુલન સતત. 

વ/રસ જે %ઠનઇ અમન કળેલ 

અં તને અ/પ્ય? અકે. 

જૂઠન/ એ જર ૪ર અખ્ખુજે ક/૮/0 અ/ છવતર નભ 
-એ કેજ! ૪૮? ૧/ત છ / 

કૉઈ પણ રતે નભાજી ઉેવું છવતર-આમજક સકજલટ અમે 

ને એક જવ્ય/'ત£ અજે...... 


જ 


તન. ન2% % 


રમેશ પારેખ 


1તતલડ॥ (4 1ણતાડ, લારા 1000101130) પપળીલ - 2002 158 0971-6599... ન્ડ 
1.1૮8 10 ]0051 પ૫11011 ]91€[)83:110॥1 1120100 1૫0. 188 [રિ. 1૫0. 0૫. 1360065 


8; 





મ હ ઝદ 
દ [2 [1 


મ 
હ 


કેડિલા : પાંચ દાયકાથી પણ વધુ કાળજીની એક આગવી પરંપરાનો અનોખો 
ઈતિહાસ - નવસર્જન થી રચાયું ઝાયડસ-કેડિલા. સ્વાસ્થ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રમાં આ 

પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ 
સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કે[ડેલા. 

ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓત્ ક્ષેત્રે સતત કાર્યશીલ રહેવા પ્રતિબધ્ધ છે. 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્ચુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 

સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા, દેશ વિદેશ ખૂણેખૂણેથી ટેકનોલોજી અને 

પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા આરોગ્ય સેવાઓના 
ક્ષેત્રે અનેરું પદાર્પણ કરવા કાટેબધ્ધ. 


4/610૬5 ઝાયડસ 
(06110 કેડડિલા 
તનાવ જીવન ન સમર્ષિ 








ઝાયડસ ટાવર', સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈ-વે, સેટેલાઈટ કોમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫ 
ફોન: [€૭૯) £૮ £૮ 100 [૨૦ લાઇન) ફેક્સ . (૦૭૯) ૬૮૭ ૨૩ £૫ , £: ૫71 ૯0 18*27/0૫5 €011 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વમાષા સરસ્વતી 


વર્ષ બારમું : અંક બારમો જુલાઈ : ૨૦૦૨ 


તંત્રી 
રમણલાલ જેશી 


વ૧જજ૪ 











7 
દ્ર્ટ ન 
મ ી ન નત ન-- થા. 
વષ . બારમુ અક : બારમા સળગ અડ : ૧૪૪ 0] 
થો. 


અનુક્રમ ; જુલાઈ ૨૦૦૨ 


મ્હારાં નયણાંની આળસ રે... રમણલાલ જેશી ૪૪1 2 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી ૪૪૩ 
આભનો ચંદરવો ડૉ અરુણ બી. શેલત 'વ્યથિતઃ ૪૪૪ 
પારાશર્યની પ્રકૃતિકવિતા નીતિન વડગામા ૪૪૫ 
સંગીતભરી યાદ અને છું... કિરાના ઘરનાની કમાલ શરદ વ્યાસ ૫૫૦ [4 
સર્જકતાની કોટિએ પહોંચતી વાર્તાઓ નલિન રાવળ ૩0૫૩ 

મોળી મૂ. લે, સઆદત હુસન મન્ટો ૪૫૫ ના 

અનુ. શરીફા વીજળીવાળા 

કવિતા એમિલી ડિકિન્સન, અનુ ધનવન્તી ૪૫૯ 

સદર અનામી ૪૫૯ 
આસ્વાદ બંધ બારણાની રહસ્યસભર પ્રતીક્ષા રાધેશ્યામ શર્મા ૪૬૦ 

બે ગીત ડાહ્યાભાઈ પટેલ “માસૂમ' ૪૬ર ત 
નિત નવા વંઢોળ પ્રીતિ સેનગુસા ૪૬૩ 

ભૂકંપ રૌલેન્દ્રકુમાર સિહ, અનુ. નરેન્દ્ર દેલ #૪૬૫ 
સૈનિકો કિસન સોસા ૪૮૬૫ |] 
મને સાચનો ડર છે ઇન્દુ કે. ડી, મહેતા ૪૬૬ 

ચાર ગઝલ ડાહ્યાભાઈ પટેલ 'માસૂમ' ૪૬0 (૧) 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાંત ટોપીવાળા ૪૯૯ 

વાર્ષિક સૂચિ કછ 
પ્રતિભાવ * 'ઉદ્દેશશ' એક અનેરી સિધ્ધિ મધુ કોઠારી ૪૭૬૯ (૨) 
અહીં જ, અહીં જ | યોગિની શુકલ પૂ.પા.૩ 





(૩) 


પ્રકાશક ; રમણલાલ જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન. ર, અચલાયતન સોસાયટી, 


સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
“ઉદ્દેશા' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જોરી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, (૪) 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પ્રતિકૃતિ, 0, ર્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, ગુરુકુળ રોડ, 
મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : ૭૪10૬૭૦, ૭૪૮૭૬૧૮ 


મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. ફોન : ર૧૬ ૪૬૦૩ 


સૂચનાઓ 


'ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 

'ઉદદેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે. 
આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ।. ૧૫૦, વિદ્દેશમાં 
(એરમેલ) રૂ।. ૪૫૦, આજીવન પ્રોત્સાહક 
સભ્ય . રા. ૧,૫૦૦. 

'ઉદ્દેશ'નાં ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 
ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું મોકલવું જરૂરી 
છે અન્યથા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ. 
સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ રૂ।. ૨૫, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

રે, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 

ફોન : ૭૯૧૧ ૬૭૭; ૭૯૧૦૨ ૨૭ 
લવાજમો મનીઓંડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્રાફ્ટથી મોકલવાં. 
બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ. 
“ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
શકાય છે ; 

વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

૬૨, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 

ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 

ફોન ; ૨૧૩૧૨૩૦, ૭૪0૫૦૯૩ 

મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 

ઇમેજ પખ્તિકેશન પ્રા. લિ. 

૧, ર, સેન્ચુરી બજર, પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 

“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના સરનામે 
મળશે. 








ભ 
હક «થ્‌ જુલાઈ ૨૦૦૨ 
₹૧%/% ૪% 


મ્હારાં નયણાંની આળસ રે... 


'ઉદ્દેશ'ના જૂન ર૦૦રના અંકમાં 'ભગવાન શું છે 7 અને ક્યાં મળે ?' એ લખાણ થયું. એ પછી હું મનમાં 
નીચેની પંક્તિઓ બોલતો : 
ન/% ગગનન/ જેવ! રે, સદ *્હને છ/ઈ રહે, 
નથ જયુન? પેઠે રે, સદ જુજબ ઉરમ વહે. 
પણ આ પંક્તિઓ ન્હાનાલાલના કયા કાવ્યમાં આવે ઈ એ યાદ ન આવ્યું. પછી 'ન્હાનાલાલ 
મધુકોષ' પુસ્તક હાથ આવ્યું. આ પુસ્તક ઉમાશંકરે પોતાની સહી કરીને મને ભેટ આપેલું. તારીખ લખી છે 
૧૪-૪-૬૨. 
પ્રભુ તો સર્વત્ર અને સર્વ પદ્દાર્થોમાં છે. પણ આપણી આંખ એને જોઈ શકતી નથી. આપણી આંખોની 
આળસ છે. આપણા ઉપર પ્રભુ જાણે કે આકાશરૃૂપે છવાઈ ગયા છે. અને પવનની જેમ આપણા હૃદયમાં હંમેશાં 
વહે છે. પરંતુ આપણને એનું દર્શન થતું નથી. એનું કારણ આપણી દષ્ટિની આળસ છે. એટલે તો કવિ પ્રભુ પાસે 
દિવ્ય દષ્િની માંગણી કરે છે. અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર થયા વગર પ્રભુનાં દર્શન શી રીતે થાય ? એટલે તો કવિ 
આંખોને આળસ ત્યજી દેવાનુ કહે છે. કારણ કે એમની ઇંચ્છા-કહો કે એકમાત્ર ઇચ્છા-હદય ભરીને હરિને 
નીરખવાની છે. આ કાવ્ય ગાંધીજીને પણ પ્રિય હતું. આવું જ મણું એક બીજુ પ્રિય કાવ્ય તે તુલસીદાસનું 'ુમક 
ચલત રામચન્દ્ર, બાજત પૈજ નિયાં'. ઘણી વાર રામચન્દ્રને એ રીતે ચાલતા જોવા મન તલસે છે. 
ન્હાનાલાલના આ અત્યંત કલાત્મક કાવ્યનું વિવરણ શું કરવું ? કાવ્ય જ નીચે આપું છું : 
મહાર નયણ/ન? અ/ળસ રે, ન નરખ્જ હરિને જર, 
એક મટકું ન મ/ડયું રે, ન ઠરિયદં ઝ/ખ/ કરી. 
શક-મોહન/ અગ્નિ રે, તષે ત્હેકદ તમ થવ, 
નથ! ટેવન/ દશ/ન રે, 5૬, ત્હેમદ રકત રહય/. 
પ્રભુ સથળે /વેર/જે રે, સૃજનમ/ સભર ભય// 
ન અણુ પછ ખલી રે, ચર/ચરમદ ઉભય. 
નથ ગગનન# નેજ રે, સદ# મ્હને છટ#ઈ રહે, 
નથ વાયુની ષેઠે રે, સદ# મુજ ઉરમ વહે. 





કી 
જુલાઈ ૨૦૦૨ : ૪૪૧ બટ્ટ 


જર ઊઘડે અ/ખલ૭ રે, તો સન્મુખ તેહ તદ, 
%હ& % જડ - અળગ/ રે, ઘડયે ત થ/ય કદ. 


પણ મપૃથ્જીન પડળો રે, ર ગમ ત્હેને ચેતન”? ? 
જીવે સો ૧ર્જ ઘુજડ રે, ન ગમ ત્હોયે કંઈ #ેનન? 


નૂ 


સ્વ/% સાગર સરખ રે, નજરમ/ ન થ/ય કઈ, 
જભ થડને વિરમજે રે, 'વિર/ટ, /વેર/ટ' જઈ. 
રે 


પેલાં ટિવ્ય લોચિયં રે, પ્રભુ / ડય્હારે ઊઘડશે ? 


એવા ઘોર અંધાર રે, %ભુ / કંય્હ!રે ઊતરશે ? 


ન#થ / એટલ અરજ રે, ઉપડ) જહદ/: ૫૩૬/; 
નેન! / નૂરખો ઊડેરું રે, હરિવર દરસે સદા. 


આંખ / અ/ળસ ઇઠ#ડ) રે, ઠરી એક ઝાખી કરું, 
એક મટકું તો થડ) રે, હૃ£જ ભરી નીરખી હરિ. 


રમણલાલ ન્નેશી 


“ઉદ્દેશ'ના નવા આજીવનપ્રોત્સાહકસભ્યો 


જુલાઈ ર૦૦૨ 


શ્રી રાજેન્દ્ર નાણાવટી 


ડૉ. અરુણ બી. શેલત 

શ્રી કીર્તિકાન્ત બી. પુરોહિત 
શ્રીમતી ચિન્મયી એમ, રાલી 
ડૉ. ઉર્વીશ જે. વસાવડા 
પ્રા. કૈલાસબહેન ડિ. જની 





૪૪૨ 


વડોદરા 
અમદાવાદ 
વડોદરા 
અમદાવાદ 
જૂનાગઢ 
મુંબઈ 


ઉંટ * 


સાંપ્રત પ્રવાહો 





ઇન્દ્ર શાહને મળેલો પ્રતિષ્ઠિત “ફ્રીડમ એવાર્ડ 

ક્લીવલૅન્ડ, ઓહાયોની અમેરિકન નેશનાલિસ્ટ્રિસ 
મૂવમેન્ટ' સંસ્થા તરફથી શ્રી ઈન્દ્ર શાહને ફ્રીડમ એવૉર્ડ' 
આપવામાંઆવ્યો છે. ટાઈટલ ઇન્શ્યુરન્સ, રિઅલએસ્ટેટ તથા 
બાર એસોસિયેશનના ક્ષેત્રમાં તેમની વિવિધ કામગીરી માટે 
આ એવૉર્ડ તેમને આપવામાં આવ્યો છે. તેમણે ગુજરાત 
યુનિવર્સિટીમાંથી એમ.બી.એ. અને કાયદાશાસ્રમાં માસ્ટર 
ડિગ્રી મેળવી છે. ૧૯૭૧માં અમેરિકાઆવી તેઓ વકીલાતના 
વ્યવસાયમાં જેડાયા. તેઓ ક્લીવલૅન્ડ બાર એસોસિયેશનના 
ટ્રસ્ટી, તથા ઓહાયો લૅન્ડ ટાઇટલ એસોસિયેશનના ઓનરરી 
આજીવન સભ્ય છે. 

ઓહાયોસ્થિત “ઇન્ડિયા કમ્યૂનિટી સેન્ટર'ના તેઓ 
ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ હતા અને એ સંસ્થાના ઉપક્રમે નીકળતા માસિક 
'ધ લોટસ'ના તંત્રી હતા. સ્થાનિક રિપબ્લિકન પક્ષની 
“આઉટરીચ કમિટી'ના તેઓ ચેરમૅન છે. આવી અનેક 
સંસ્થાઓમાં તેમણે આપેલી સેવાની નોંધ ઓહાયોના ગવર્નર, 
સેનેટર, તથા ઈસ્ટ લેક સિટીના મેયરે લીધી છે અને તેમને 
માનપત્ર પણ આપવામાં આવ્યાં છે. 

વકીલાતના વ્યવસાય સાથે ઇન્દ્ર શાહે કાવ્યો પણ 
લખ્યાં છે. તેમનાં કાવ્યો “ગુર્જરી ડાયજેસ્ટ' અને અમેરિકા 
અને ભારતથી પ્રગટ થતાં ઘણાં સામાયિકોમાં પ્રગટ થાય છે. 

શ્રી ઇન્દ્ર શાહને ર૦૦રના વર્ષનો “એશિયન અમેરિકન 
લીડરશીપ એવૉર્ડ' કોલંબસમાં મે ની રજી તારીખે ઓહાયો 
સિવિલ રાઈટ્સ કમિશન દ્વારા અર્પણ થયો હતો. ઇન્દ્ર શાહે 
ઇન્ડિયા કમ્યૂનિટી સેન્ટરના પ્રમુખ તરીકે અને તેના માસિક 
'લોટસ'નાં તંત્રી તરીકે સેવાઓ આપી છે, અત્યારે એ 
સંસ્થાના ટ્રસ્ટી છે અને લેઈક કાઉન્ટીની રિપબ્લિકન 
પાર્ટીની આઉટરીચ કમિટીના તેઓ પ્રમુખ છે. તે સપરિવાર 
અમેરિકા રહે છે. ડૉ. ઈન્દ્ર શાહનાં પત્ની મીનાક્ષીબહેન 
અને પુત્ર ડૉ. સંભવ તેમનાં સામાજિક - સાંસ્કૃતિક કાર્યોમાં 
સહયોગ આપે છે. 


ર૦૦૨ 


જુલાઈ 


તંત્રી 


શ્રી જનક નાયકને “ગિજુભાઈ બધેકા એવૉર્ડ' 

પ્રસિદ્ધ લેખક શ્રી જનક નાયકને નાનુબાપાની 
વિજ્ઞાનવાર્તાઓ માટે “ગિજુભાઈ બધેકા એવૉર્ડ' એતાયત 
થયો છે. અભિનંદન. 
ભારતીય સંસ્કૃતિ ફાઉન્ડેશન તરફથી 
રામસિંહજી રાઠોડની પંચમ સંવત્સરી નિમિત્તે 
કાર્યક્રમો 

સ્વ. શ્રી રામસિહજીભાઈ રાઠોડની પંચમ સવત્સરી 
નિમિત્તે અર્ધ્ય આપવા તા. ૩૦-૬-૨૦૦રના રોજ ભુજમાં 
કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ સમારંભમાં શ્રી નારાયણ જેષી 
“કારાયલ' (વિગોડી-કચ્છ) અને ડૉ. ગોવર્ધન શર્મા તથાડૉ. 
ભાવનાબેન મહેતા (ગાંધીનગર)ને આશાપુરા ફાઉન્ડેશન 
પ્રેરિત સુવર્ણચંદ્રક અર્પણ થયો હતો. અભિનંદન અને 
શુભેચ્છાઓ. 
અજોડ કોશકાર પાંડુરંગ ગણેશ દેશપાંડેનું 
ડુઃખદ અવસાન 

ગુજરાતીના મહાન કોશકાર પાંડુરંગ ગણેશ દેશપાંડે 
(જન્મઃ ૧૯ ડિસેમ્બર ૧૯૦૦)નું તા. ૧૫ જૂન ર૦૦રના રોજ 
દુઃખદઅવસાન થયું. તેઓ કોશકાર, અનુવાદક અને ચિત્રકાર 
હતા. ગૂજરાત વિધ્યાપીઠમાંથી ૧૯૨૪માં સ્નાતક થયેલા અને 
વિધાપીઠમાં જ શિક્ષક અને ગ્રંથપાલ તરીકે સેવાઓ આપેલી. 
થોડો સમય નવજીવન પ્રકાશન મંદિરમાં મૂફરીડિંગ, હસ્તપ્રત 
તપાસવાનું અને અનુવાઇકનું કામ કરેલું. એ પછી ગાંધી સ્મારક 
સંગ્રહાલય, નવી દિલ્હીમાં વ્યવસ્થાપક તરીકે હતા. ૧૯૫૬થી 
૧૯૬૪ સુધી “૦૦1૯૦૦૮ 10/01/45 ૦1 11440 
0૧0611'નાં સંપાદક અને અનુવાદક તરીકેકાર્ય કરેલું. તેમણે 
ચરિત્રો પણ લખ્યાં છે. “રાષ્ટ્રીય જગૃતિના જનક લોકમાન્ય 
ટિળક' (૧૯૫૬)એએમનો ચરિત્રગ્રંથજાણીતો છે. પરંતુકોશનું 
તેમનુકાર્ય અનુપમ છે. એમનો અંગ્રેજ-ગુજરાતી કોશ ખૂબ 
જાણીતો છે. એ પછી તેમણે ગુજરાતી-અંગ્રેછ કોશ પણ 
પ્રગટકરેલાં. “અંગ્રેજ-ગુજરાતી વિનીત કોશ' પણ નણીતો 


૪૪3_-ઝ  ડકક્ક્ડડ્ડફડ્કક ટ્ેશ 


છે. તેમણે 'સેવા-ધર્મ', “હિન્દુસ્તાનની જ્ઞાતિસંસ્થા' અને 
'આધુનિક ભારત' જેવા અનુવાદો પણ આપ્યા છે. તેમણે 
મરાઠી અને અંગ્રેજમાંથી ગુજરાતીમાં તેમજ હિન્દી અને 
ગુજરાતીમાંથી મરાઠી અને અંગ્રેજમાં પણ અનુવાદો કરેલા. 
'કાલેલકર અધ્યયન ગ્રંથ' (૧૯૬૧)ના સંપાદનકાર્યમાં 
ઉમાશંકર જોશી, અનંતરાય રાવળની સાથે તેમનું નામ પણ 


છે. આરીતે વિવિધ વિદ્યાકાર્યમાં તેઓ સક્રિય હતા. એક સો 
બે વર્ષે તેમનું અવસાન થયું. તેમની શતાબ્દી ગુજરાતે ઉચિત 
રીતે ઊજવી નહીંએનો ખેદછે, તેમના અવસાનથી ગુજરાતના 
સંસ્કારજીવનને ન પુરાય તેવી ખોટ પડી છે. પ્રભુ સદ્ગતના 
સત્માને ચિરશાંતિ અર્પે અને તેમના અવસાનનું દુ:ખ સહન 
કરવાની તેમનાં કુટુંબીજનોને શક્તિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 


આભનો ચંદરવો 


કેમ કરી એક એક જીણું હં તારલા, 
રમત અ રત જહી જય, 

આભન! ચંદરવાની પોટલી કરીને લાવ 
તરલાને બધું એ મય. 


આઇછ/-અ/છ# અજવાળે અજવ૧#ળે ૯/૧ ને 
પકડું ચંદરવા કોર, 
અ/કશે અ/બત/ ગેરિજરન ૮ટ)ચ પર 
જઉ'ને ઝાલું અ/ પોર. 


ચબરને /િત્ક(રે ચિર/ત? ર/ત૭? 
રપડડ ચાંઈમ/ ન્હાય, 
લહેરાત દૂધમલ પલવનઈ ૭ોરજ 
ધરતીને વ્હાલ ૭ર જાય, 
ટમટમત જ/ર૯/ન! ભન! અજવ(ળ/મ/ 
ઝ/૭ મદ અગિયા સ્દોહ/ય, 
ઊંબડ-ખબડ ભમ મથે ભટકતાં 
તમરન ગીતો સંભળાય. 
રપડડ અભલનરી ઓથે સંતાયેલું 
અભ અતિ ઊચેરું જય, 
રાત રહી થો ને વેશ ઘણા ઝાઝા છ, 
આભ સુરજ ક્યારે પહોચાય ? 


એકાદ ટેકરી ઓળંગી હોશ, 
નાનકડુ સરવર દેખાય, 


જુ લાઈ ૪૪૪ 


ર૦૦૨ 





અભ કેરા તારહલિય સ/ગમટે અને 
સરવરમ/ નિર/તે ન્હ/ય. 


કરુણાસાગર ડેરી કરુણા (નિહાળતા 
અનદે હૈયું ઉભર/ય, 
૯/૧ ટૃટ)ટૃટ (00 ત/ર/લેષ સ/%૮/ 
મૂહું એ જજન મ/ય. 


સરવરન/ ૫/ળ પર આર્જીને જેરજ 
ટૂધો એ સરવરની માંય, 

પલભરમ£ વૈેરછેર ₹/૮/ સ)હ/મણ# 
ન્હાતા એ તરલ બધાય. 


આવ્યો અ; હ/થ હજ સરકીને જાય ડય ય, 
જળ મહે જાતે લો ૪/ય, 
જેમ જેમ લ)પ/ત# જાયે «/રલેય/, 
તેમ તેમ મનડું દુખાય. 


ધરતન ગાભ થકી ઉગમણ આભ મહે 
સૂરજડ) રતો ડ)ક/ય, 
પૂરા અહ મહ રેલ/ત£ રરમેમદ 
તરલ ન એકે દેખાવ. 
ચક્ષુને અગણી ચ્યદ બે અંસુડ, 
૮૫ડય/ એ સરવરન મય, 
અમૃતથ! મઠડ( ૫ણ? પલકમાં 
ખારાં ખરાં ઊસ થઈ જય. 


ડૉ. અરુણ બી. શેલત “વ્યથિત' 


દ્ેશ 


પારાશર્યની પ્રકૃતિકવિતા 


કવિમાત્રની કાવ્યસર્જનની પ્રવૃત્તિમાં પ્રકૃતિનો 
પ્રગાઢ અને અવિનાભાવી એવો હિસ્સો સ્વીકારાયો છે. 
અનાદિકાળથી અધ પર્યન્ત એક યા બીજી રીતે કાવ્યપ્રવૃત્તિ 
દરમ્યાન પ્રકૃતિનું મહિમાગાન કરતાં કવિને માઢે પ્રકૃતિનું 
અક્ષયપાત્ર જાણે કે સદાસર્વદા ભર્યુભાદર્યું જ રહ્યું છે. 
હા, કાલાન્તરે પ્રકૃતિને માણવા-પિછાણવા-પ્રમાણવા 
કે પ્રકૃતિને નીરખવા-નિરૂપવા પ્રત્યેનો કવિઓનો અભિગમ 
બદલાતો રહે, પરંતુ પ્રકૃતિના વૈભવથી વિમુખ બનવું 
તો કવિઓને ન જ પાલવે. પ્રકૃતિ, કવિને માટે 
કાવ્યસર્જનની પ્રેરણાનું નિમિત્ત બની રહે છે કે પછી 
પ્રકૃતિના વિપુલ ભંડારમાંથી કવિને કાવ્યસામગ્રીની 
ઉપલબ્ધિ પણ થતી રહે છે. 
નિસર્ગની નિર્મળ તારતન્ત્રીથી છૂઢા પડેલા ને 
અહંત્વમાં અથડાતા માનવીને ઉપાલંભ આપતાં તથા 
સર્જનની જનેતા સમી નિસર્ગશ્રીનું માહાત્મ્ય સમજતાં- 
સ્વીકારતાં કવિશ્રી મુકુન્દરાય પારાશર્ય, સ્વયં નિસર્ગથ્રી 
સાથેની તદ્રૂપતા ઝંખે છે -- 
પતંગિયું મૈ રમું પુષ્પઅંકમ/, 
તૃણે તૃણે થ/ઉ' તુપરબિન્દુ, 
વજિહંગ-કલ્લોલ-પ્રમ)દન) સદ! 
સજ? સમો હું પ%/તિકમ્પમ/ કવું. 
તર જ એ પુષ્પિત પલ્લવાન્તરે 
માગું સદ! જવનજપ 5%. 
(“સંસૃતિ', ૬૦-૬૧) 
નિસર્ગશ્રીનો મહિમા પિછાણતા-પ્રમાણતા આ 
કવિ પંડે કાવ્યાન્તર્ગત નિસર્ગનું મહિમાગાન ન કરે તો જ 
નવાઈ ] “અમે તો વનવગડાના વાસી / પુષ્પ પવન ને 
ઝરણ હરણના / અમે સદા સહવાસી' એમ કહીને, 
પોતાની કવિ-ઓળખ આપતા કવિ પારાશર્યની કવિતામાં 
પણ, સ્વાભાવિક રીતે જ, પ્રકૃતિનાં વિવિધ રૂપોનું 
વર્ણન-નિરૂપણ થાય છે. 
પૂર્વના ગગનમાં અરુણોદ્યને પ્રતિપલ ઝંખતું પરોઢનું 
પંખી; સિન્ધુના દઢ કરે વીંટાયેલી ચૈત્રની વિશદ શાન્ત 
૪૪૫ 


જુલાઈ ૨૦૦૨ 


નીતિન વડગામા 


પૂર્ણિમા; આછી આછી ને ઊજળી એવી વનમાં નિર્ઝરતી 
ચન્દ્રિકા કે પછી આથમતો પૂર્ણચન્દ્ર-એ સઘળાં પ્રકૃતિ- 
તત્ત્વોનાં પ્રસત્રમધુર ચિત્રો, પારાશર્યની કલમે અવાર- 
નવાર અંકાય છે. આ કવિની કવિતામાં પ્રકૃતિ, ક્યારેક 
સાઘ્યરૂપે આવે છે, તો ક્યારેક વળી સાધનરૂપે આવતી 
પણ જણાય છે. એટલે, આ કવિ, એક બાજુ, પ્રકૃતિનાં 
તત્ત્વોનું નર્યુ-નીતર્યું સૌન્દર્યદર્શન કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, 
તો બીજી બાજુ, તેમની કવિતામાં પ્રકૃતિ, ચિંતન- 
ણન કે બોધ-ઉપોણને વ્યક્ત કરવાનું વાહન તેમજ માનવના 
મનોભાવોને પ્રગટ કરવાનું માધ્યમ બનીને પણ આવે છે. 
પુષ્પ-પવન-પૂનમ, ઝરણ-હરણ, સરિતા-સાગર, 
ફૂલ-ફોરમ કે વર્ષા-વસંત જેવી ત્રતુઓ રૂપે વિલસતી 
પ્રકૃતિની માધુરી કેવી તો મનોહારી હોય છે એની પ્રતીતિ 
પારાશર્યનાં અનેક કાવ્યોમાંથી થતી રહે છે. ભાષા, 
બુદ્ધિ, સ્મરણ કે ગ્રહણશક્તિનું વરદાન પામેલા મનુષ્યો 
પણ જેનાથી વંચિત રહી જવા પામ્યા છે એવા કર્ણમધુર 
ટહુકાનું કામણ કેવું છે ? સદભાગી કોકિલને મળેલા એ 
ઉપહારને કવિ પણ વધાવે છે. 
સુધાતૃપ્ત્યુલ્લઃસે તુજ લહરત કાવ્યસુર/ભિ/ 
પતતિન્‌ ત્વત્કંઠે જૂચિ પરમઆહ્લ હિત ધવિ; 
યથ સ્વેચ્છચ(રી પવનપગલે ૧/રિ ઊછળે, 
રહયું તેયું ન/ હૃદય મુજ ત#ર/ ૮હુરવે. 
('સંસૃતિ', 68) 
કોકિલના ટહુકાને મિષે પ્રકૃતિને મનુષ્યથી ચડિયાતી 
દર્શાવીને કવિ, આમ, પ્રકૃતિની મહત્તા પ્રસ્થાપિત કરે 
છે ને પ્રકૃતિનું સાંનિધ્ય માણવું ઇષ્ઠ સમજે છે. 
પ્રકૃતિનાં વિવિધ તત્ત્વોને અનુષંગે કવિશ્રી પારાશર્ય, 
કેટલાંક અલંકૃત તો કેટલાંક સ્વભાવોક્તિ એવાં ચિત્રો 
પણ દોરે છે. ઘવાયેલાં હૈયાંને -ઉરભાવે રૂઝવતી ને 
વાત્સલ્યમાં લપેટીને શ્રમિતોને નિજ અંકે ધરતી સન્ધ્યા, 
કવિને મન, ઉષાથી પણ અદકી ન્યારી અને પ્યારી છે, 
એ સિદ્ધ કરવા કવિ ઉષા અને સન્ધ્યા ઉભયનાં ગુણલક્ષણો 
વર્ણવે છે, એ વેળાએ દોરાયેલું ઉષાની સૌદર્યશ્રીનું 


સ્વભાવોક્તિ શબ્દચિત્ર માણવા જેવું છે. કોમલ કરાંગુલિથી 
રજનીનો પડલ્લે ઊંચો કરીને પ્રવેશ પામતી ઉષાનું જાજરમાન 
ચિત્રાંકન નિહાળો - 
કરી ઊંચો નીલો રજનિમડદો કમળ કરે 
ઉષા માચીદ્રરે પ્રણયપલકારે સ્થિત કરે, 
ઘડી આશાધેલાં કુસુમ કુસુમે લોચન રમે, 
નવે ખંડે મંજુ કવન અધીર કંકણ ફરે, 
ત ધે ઝૂ 
લસે તાજી આછા શરમસુરખી ગૌર વદને. 
તજ સર્જે વ્યોમે અમિત પગથારે ઉમળકે 
નવોઢા શી પ્યાસ સમદ, સરતી ધીર પગલે. 
('અર્ચન', ૧૦૦) 
એવી જ રીતે, નિરાશ થઈને રડતા ને કપાળ 
ફૂટતા નાવિક્ને આશાવાદી બનીને તરવા ને નાવને તારવા 
માટે પ્રવૃત્ત રહેવાની શિખામણને શબ્દબદ્ધ કરત કાવ્ય 
'નાવિકને'માં દોરાયેલાં પરસ્પરવિરોધી બે ચિત્રો પણ 
આસ્વાદક્ષમ છે. સુમ જલનિધિના શાંત જલરાશિમાં 
ધીમેધીમે તરતાં હોડલાંનું કોમલ ચિત્ર આંકતા કવિ, એ 
જ કાવ્યમાં, વીજના કડાકા સાથેની અંધારઘેરી રાત્રિએ 
અબ્ધિ રૂઠતાં સર્જાતી ભયાવહતાનું કરાલ ચિત્ર પણ 
આંકે છે. પ્રકૃતિની સૂક્મ નિરીક્ષણશક્તિ અને કવિસહજ 
ચિત્રાંકનશક્તિનો એકસાથે પરિચય આપી ન્વય છે 
આ પંકિતઓ -- 
તારાઓનાં વિશદ કેરણે વ્યોમ હોયે ઝ૭ારયું, 
નચે હોયે જલનિધિ તણું સુ ૧/રિ વિરામ્યું, 
તેમાં વચ્ચે ઉદિત રાર/નાં રરિમિમાં સ્નાન લેતું 
*મૂંઈમું તર/વિત થતું હોય હોું તણું. 
તો 5% ધડ 
ઝઠયો અબ્ધિ, ઊછળી જબર ટાળ લેત તરંગો, 
વાયુ ટૂંકે અજહ, પટડે ન/૧, તૂટે સુકાન, 
નન! પટ! ખડક ફરત, ગ/ટ-અંઘ#ર-છાય, 
ડા રતે મબલ ચમકી જ લેતી ડડાક/, 
('અર્ચન', ૧૩૨) 
“ફૂલ ફાગણનાં'ના કવિ પારાશર્યને, ફૂલ અને ફાગણ 
ઉભયનું અડાબીડ આકર્ષણ રહ્યું છે. તાપમાં ને જળમાં, 
સાંજે, સવારે ને પરોઢે ખીલતાં ને સુરભિ ઢોળી વાયરે 
ઝૂલતાં તથા ઉરસુગંધ ને કોમળતામાં મશગૂલ બની રહેતાં 
ફૂલની સંમોહક સૌન્દર્યછટાને કવિ અનેક કાવ્યોમાં શબ્દસ્થ 
જુ લાઈ 


૨૦૦૨ ૪૪૬ 





કરે છે, શરદના શાન્ત શીતળ સવારે ધીરેધીરે ખરતાં ને 
ઝાકળભીની હરિત દુર્વાની સે જ ઉપર આરામથી 'મલકતાં 
ને વિલસતાં પારિજ્તનાં ફૂલની મૂદુતા- મુલાયમતા- 
મધુરતાની સાથોસાથ, એના કમનીય કામણની વ્યાપકતાને 
કવિ આ શબ્દોમાં આલેખે છે -- 
સુરભિના સૂત્રથી ગીત બૂલબુલ તણાં 
ગૂથતાં ધરત્?ને કંઠ 
"લ નિર્મળ નભસ્પશથી પૃથ્વીના 
ચું ન રૌમાંચ સાકાર બનતા / 
('ફૂલ ફાગણનાં', ૧૩) 
'ફૂલવેલ વાએ ચડી' કાવ્યમાં, વાએ ચડેલી ને 
ઝોલે ચડેલી ફૂલવેલની સુગંધિત એવી ગતિવિધિને કવિ 
કાવ્યવિષય બનાવે છે; “ભદ્રા' સંગ્રહના 'ફૂલ' કાવ્ય- 
અંતર્ગત પ્રિયપાત્રની સ્મૃતિસંનિધિમાં નિહાળાતા ફૂલના 
પ્રભાષને ઝીલી બતાવે છે -- 
તને સ્મરી ફૂલ જેયું કે, 
મે તને સ્કરી ટૂલ જેયું, 
સુગધન તિબવ ગગનમાં મનપંખી ગે ખોયું. 
(“ભદ્રા', ૭૩) 
અહીં, તને સ્મરી ફૂલ જોયું મે' જેવી સપાટબયાન 
અભિવ્યક્તિથી થોડા નિરાશ થયેલા સહદયને, તરત જ 
એનું સાટું વાળી દેતી 'સુગંધના નિર્બધ ગગનમાં મનપંખી 
મેં ખોયું' જેવી કાવ્યાત્મક પંક્તિ કહીને કવિ સંતર્પક 
અનુભવ કરાવે છે. 
પારાશર્યની પ્રકૃતિકવિતામાં કેટલાંક ત્રાતુકાવ્યો 
પણ વિશેષ ધ્યાન આકર્ષે છે. એમાંયે વર્ષા અને વસંત 
ત્રતુ પ્રત્યેનો કવિનો પક્ષપાત જણે કે એ વિશે કવિ 
પાસે વારંવાર કાવ્યો લખાવે છે. કવિના શૈશવ-કૈશોર્યકાળે 
માણેલી પ્રકૃતિના સંસ્કારો પછીથી સહજ -સ્વાભાવિક 
રીતે જ શબ્દદેહ પામતા રહે છે. આ કવિને વરસાદનું 
નાનપણથી જ આકર્ષણ રહ્યું છે. ''શાળાકૉલેજમાં 
ભણતો ત્યરે ચાલતે વર્ગે વરસાદ શરૂ થાય તો હું વર્ગ 
છોડી બહાર જતો. નોકરીના સમયમાં એ ન થઈ શકતું 
એનો વસવસો રહેતો.... ચોમાસામાં સાંઢિડા મહાદેવની 
જગ્યામાં કે એકલિયા મહાદેવની જગ્યામાં મહિનો માસ 
રહેવા જતા ત્યારે ત્યાંની ટેકરીઓમાં ને મેદાનોમાં ફરવા 
ગમે ત્યારે નીકળી પડતા. વરસાદ ગોરંભે ત્યારે તરત 
પાછા ન ફરતા. વરસાદમાં પલળવાનું, નાહવાનું, દોડવાનું 


ધરત, 


ટશ 


અમને ગમતું.'' (“અલકા', નિવેદન) - એવા એકરારમાં 
પોતાની વર્ષાપ્રીતિ પ્રગટ કરતા પારાશર્ય, “મેઘદૂત'નો 
પ્રભાવ ઝીલીને તથા શાકુન્તલ, કુમારસંભવ, 
ઉત્તરરામચરિત, શ્રીમદ્‌ ભગવદ્ગીતા અને ભાગવતના 
શ્લોકોની અસરને સ્વીકારીને “અલકા' જેવી કૃતિની 
રચના કરે છે, તો એમનાં અન્ય અનેક કાવ્યો પણ, 
વર્ષાની છાલકથી ભાવકને ભીંજવે છે. , 

'વર્ષાની આશા', 'વાદળી શ્રાવણ', 'મેહુલિયો', 
'વીજલડી ચમકે' (“ફૂલ ફાગણનાં') જેવાં કાવ્યો કવિની 
વર્ષાપ્રીતિની પ્રતીતિ કરાવે છે. ભીતરને પણ ભીંજવી 
હ્વેતી વર્ષાનો મૂળ ગ્રોત છે ભરીભાદરી વાદળી. એ વાદળીના 
અમીવર્ષણથી વર્ષાનું અવતરણ નથી થતું. એ વેળાએ 
વર્ષાની આશ રાખીને બેઠેલું કવિચિત્ત પ્રશ્ન છેડે છે -- 

ડેમ ન!” રે હજી ડેમ ન#”જ 7 
મર વજન? વ/દજ ડેક નજ ? 
ઝમઝૂમ અનુપ એન રંગભ* ૩૫, 
છલક/ત/ ઢોળી અજતન/ ટૂર, 
એ ભૂજ શું ૪ંથ, હજ કેક ન/'જ 7 
('ફૂલ ફાગણનાં', €) 
તો વળી, શ્રાવણની વાદળીને વરસી જવા ને 
ખેતરે વાવેલા મોલનાં ડૂંડાં ઝુલાવતી જવા કવિ આરતત્તસ્વરે 
આજીજી પણ કરે છે અને એ વિનવણી સાંભળીને મેહુલિયો 
પધરામણી પણ કરે ! મેહુલિયાનું એ આગમન કેવું આહ્લાઇ 
છે ને મેહુલિયાનું પગલેપગલું પ્રકૃતિ અને માનવપ્રકૃતિને 
માટે કેવું તો અસરકારક છે એને પણ કવિ નિહાળે છે 
અને નિરૂપે છે -- 
ધન ગઢ 
મેહુલિયો 


છ#ય, 
અય). 


ગગન" 
ક ગન 

જ ન 
ને જગલથ/ 
£/૧/નળ ઓલ/ય/ 
ઇર/ઈ ને કદમ 

જોઈ ઝૂકી હરખાયો. મેહુલિયો૦ 

(“ફૂલ કાગણનાં', ૧૦) 

એવી જ રીતે, વર્ષાના આગમનની છડી પોકારતી 

વીજલડીનો ચમકાર પણ કવિસંવિદમાં ઝિલાય છે, ને 

એમ, આષાઢી સાંજની વેળાએ સીમમાં ને પાદરમાં; 

દરિયા પર, ડુંગર પર ને રેતાળી નદીઓનાં નીર પર; 


જ/ગ% ઝરણ 


૧ર/ 


૨૦૦૨ ૪૪ણછ 


જુ લાઈ 





હક 


ઓશીકે, અંબોડે, ઓઢણમાં ને પોઢણમાં એમ સર્વત્ર 


ચમકતી ને પ્રભાવ પાથરતી વીજલડીની લીલાને કવિ 
'વીજલડી ચમકે' કાવ્યમાં વર્ણવે છે. 
વર્ષાની માફક જ વસંતને પણ કવિશ્રી મુકુન્દ 

પારાશર્ય - ખૂબ જ લાડ લડાવે છે ને વહાલપૂર્વક વધાવે 
છે. “આશ હતી, આશ હતી, એક વસન્તની આશ હતી' 
એવી પંક્તિ દ્રારા, સીધેસીધી વસંતની આશાને વ્યક્ત 
કરતા આ કવિ, અન્ય કેટલાંક કાવ્યોમાં, વસંતનાં રૂપ- 
રંગ-ગુણ વિશે તેમજ વસંતની સમૃદ્ધિ સંદર્ભે સર્જનાત્મક 
સ્તરે પણ વાત કરે છે. વ્યક્તિ અને સમષિનાં આંતર્‌- 
બાહ્મને નવપલ્લવિત કરી દેતી ને સર્વત્ર ચેતનાનો 
સંચાર કરતી વસંતનાં કુમકુમવરણાં પગલાં સાંભળવા 
આતુર એવા કવિ, ગીતના માધ્યમથી 'વસન્તેચ્છા' 
પ્રગટ કરે છે -- 

ટ? અ/જ ૧સનન્‍ત ધર અજી રહી. 

*/રે અ/જ ૧સનન્‍્ત ૧ર અ/જ રહો. 


૪૪ થય/ તરુ/વિટ૪ વિટ૪ પર 
૫૯૯જમુખ્મ છવાઈ રહો. મરે અ#જ 
મંજલ પરિમલ-પૂણ ૪૪ીરણ 
ચેતન-સકર રેલ? રહ). %/રે અજન 
સંસુતિ', ૫૨) 

અને પછી તો, કવિની વસન્તેચ્છા સાકાર થતી 
હોય તેમ, વીંઝણો લઈને આવેલી વસન્તને પગલે ફૂલવેલ 
વીંટાય, આંબો મહોરં, મંજરી ઝૂલે ને કોકિલના કંઠેથી 
છૂટતા ટહુકાઓ સંભળાય ! વસંતાગમનથી થતું આવું 
પ્રાકૃતિક પરિવર્તન કવિના કૅમેરામાં પણ આબાદ રીતે 
ઝિલાય ! ઘેલો ફાગણિયો વનવન ફૂલડે ફાલે ને કામણગારો 
કેસૂડો ઘેરો રંગ ઉડાડે. એ વેળાની પ્રકૃતિની પ્રભાવકતા 
કવિના “ફાગણિયો' ગીતમાં સુંદર રીતે નિરૂપાય છે. 
શિશિર વિદાય લઈ લે અને પાનખર પણ એની છાયા 
ખંખેરીને અદશ્ય થઈ જય; પછી કૂંપળના અંગે નવજીવનની 
માયા જાગે ત્યારે નીખરી ઊઠતા વનશ્રીનાં મનોહારી 
દશ્યને કવિની કલમ આ રીતે ચિત્રાંકિત કરે છે -- 
તર૯ સુજન સુર/ભિત મુજે %ત ભ%ર2૪ ઝન” ઝુજે 
કી/કિલરવ ઓજ કુંજે ઊઘડે રે. 
હજ ગુલાજ! અડત અંગે, વસંતને લઈ સંગ અનંગે, 
ઉત્સવકેય %ણયપ%રાગે ૪૯૫૯ રે / 

(“કલ ફાગણનાં', ૩) 


ધ્ટ્્શ 


કવિશ્રી પારાશર્ય, આમ, વસંતના વૈભવને વિલોકે 
છે ને આલેખે છે, તો ક્વચિત્‌, તેઓ પાનખરને નિમિત્તે 
પ્રકૃતિની ફૂરતા- કરાલતાને પણ અભિવ્યક્તિ આપે છે. 
વસંતની અપેક્ષાએ પાનખરની શુષ્કતા-રુક્ષતાને કવિની 
કલમ એક મુકતકમાં ઉઘાડી પાડે છે -- 
સૂઠાં પર્ણ ઢગો દિનાન્ત લગ રે ટહોળતો વાયરો 
પામ્યો પનખરે ન પલ્લવ-સુય, ટૂંકી વન/નતે વળ્યો. 
જીત રાત, વ્યથા વરાતલ તણી જોઈ પરોઢે દ્રજી 
(સાખ#ગ્રે રમતો કરી પવનને) વ/સંત ઉપ્ષ! દઈ 
હાળેડાળ નજાકુરે નભ ગળ્યું જાતે વનક બની. 
('ભદ્રા', ૮૭) 
જોઈ શકાય છે કે અહીં, પાનખરના આક્રમણનો 
ભોગ બનેલી ધરતીની વ્યથા જેઈને દ્રવી ઊઠતો વાયરો, 
જે આધાત-પ્રત્યાઘાત અનુભવે છે એનું સ્પર્શક્ષમ 
આલેખન મુકતકન પૂર્વાર્ધમાં થયું છે. 
પ્રકૃતિની મધુરતાને ભન ભરીને ગાતા આ કવિ, 
પ્રકૃતિની નિર્ભેળ રૂપલીલાને અનેકશઃ વર્ણવે છે; તો 
કઘચિત્‌ પ્રકૃતિનું અવલંબન લઈને ગ્રામવિરુદ્ધ નગરવર્ણન 
પણ કૅરે છે, યંત્રયુગીન માનવ, નિસર્ગનો નમણો સહવાસ 
અને ગ્રામજવનનો પ્રાકૃતિક સંગાથ છોડીને નગરમાં 
વસતો થયો ત્યારપછીથી આવેલું પરિવર્તન કવિચિત્તને 
વ્યથિત કરી મૂકે છે. પર્વત, સાગર કે વન-જંગલને સ્થાને 
આભહઊંચી ઇમારતો ખડકાઈ ગઈ છે કે પંખીના કલરવને 
સ્થાને યંત્રોનો કોલાહલ વ્યાપી વળ્યો છે એવા 
નગરજીવનમાં, માણસનું નિસર્ગથ્રીથી કેવું ને કેટલું છેટું 
પડી ગયું છે એનું વ્યથાગર્ભ નિરૂપણ કવિ “નિસર્ગ- 
માનવ' કાવ્યમાં કરે છે -- 
નિસર્ગ સહવસ સોજી જડયન્જચડે ચડ્યો 
મનુષ્ય * હિમઅદ્િ, સાગર, વનન્ત અહડે ખડ/ 
મકાન નભ તોળત/, ભભક રોશની! ચન્દ્રિડ! 
દહે, અગનક/ય ડામર ખે, ન પંખ્ઝરવો, 
ડઠ)ર ખખડાટ જાહન ચંડ ચડી તણો. 
('અર્ચન', ૩૩) 
પ્રકૃતિ, પારાશર્યની કવિતામાં જ્યારે સાધ્ય બનીને 
આવે છે ત્યારે કવિ, પ્રકૃતિનાં વિવિધ અંગોનાં કે રૂપ- 
રંગોનાં વર્ણનો-સિત્રાંકનો કરીને, પ્રકૃતિને કાવ્યના વર્ણ્ય 
વિષય તરીકે સ્વીકારે છે; તો કવિની કવિતામાં જ્યારે 
પ્રકૃતિ સાધનનો દરજ્જે પામે છે ત્યારે, વિષયવસ્તુની 


જુલાઈ ૨૦૦૨ ૪૪૮ 


સહાયક કે અન્ય કશાકનું માધ્યમ બનીને અભિવ્યક્ત 
થતી રહે છે. પારાશર્યનાં પ્રફૃતિવિષયક કેટલાંક કાવ્યો, 
આમ, પ્રકૃતિનાં નાનાવિધ તત્ત્વોની અનુભૂતિ કરાવવા 
ઉપરાંત માનવભાવોની સંકુલ લીલાનેય પ્રગટાવે છે એટલે 
પ્રકૃતિને ઉદ્દેશીને થયેલી પરંતુ વ્યંજનાથી માનવભાવને 
અનુલક્ષતી અન્યોક્તિઓ પણ આ કવિની કવિતામાંથી 
સુલભ બને છે. વિશેષ કરીને પક્ષીઓને અને પુષ્પોને ઉદેશીને 
રચેલાં 'દપમાળા'નાં મુક્તકોમાંથી આ વાતને સમર્થન મળી 
રહે છે. એકાદ દણાંત લેખે 'પાનખર' શીર્ષક્નું મુક્તક લઈએ 
તો, થરથર કંપતાં પીપળાનાં બે પાન દ્વારા, ધૈર્યવાન છતાં 
અવસ્થાજન્ય દેહકંપ ધરાવતાં વૃદ્ધ દંપતીની સ્થિતિ- 
ગતિ-કેવું આબાદ રીતે તાકે છે તે જુઓ -- 
વિગત સમવયસ્કોના વિયોગો સહીને, 
અરસપરસ છેલ્લી સહાય દેવ, ચહીને, 
પરિણત વયકાળે એકલ ધૈયવ/ળ 
થર થર થર કમ્પે પાન બે પીપળાને, 
('દીપમાળ।', ૧૦) 
પ્રણયભાવના આલંબન કે ઉદ્દીપનરૂપે પણ પારાશર્ય, 
પ્રકૃતિને ઘણી વાર ખપમાં લે છે. પ્રણયના ભાવ-સંવેદનનો 
આશ્રય બનતો બુલબુલનો સ્વર હોય; ઓગળતી ચાંદની 
રાતે હૈયાની વેદ્ના ખોલતા ને વંનરામાં બોલત્તા મોરલાનો 
કંઠ હોય કે પછી પ્રેમના પ્રકટીકરણ માટેનું પ્રબળ નિમિત્ત 
કારણ બનતું વસંતમઢયું વાતાવરણ હોય - કવિ, પ્રેમની 
અનુભૂતિની પશ્ચાદ્ભૂ તરીકે અહીં પ્રકૃતિનો ઉપયોગ 
કરતા રહે છે. 'પુન: પરિચિત સ્થળે' પ્રકૃતિને પડછે 
પ્રણયને આલેખતું કવિનું સુંદર કાવ્ય છે. એક વખતે જે 
પ્રાકૃતિક પરિવેશના સાત્તિધ્યમાં પ્રેમના અંકુરો ફૂટ્યા 
હત્તા ને પછીથી જ્યાં પ્રેમનો છોડ પાંગર્યો હતો એવા 
સ્થળે પુત: થતો પ્રવેશ, પેલા પૂર્વના સંસ્કારોને કેવા 
જીવંત કરી દે છે, ને એમ, પ્રકૃત્તિનાં એ તત્ત્વો પ્રિયપાત્રનાં 
સ્મરણને કેવાં બલવત્તર બનાવે છે એનો આલેખ આપતાં 
કવિ કહે છે -- 
અહો સુભગ તેડરી! / હરિત ઝુંડ વૃક્ષો તણ / 
સરોવર /વેશ/ળ ને ઝરણ રમ્ય જત સરી / 
અહો / તજ ઉરે રહયાં સ્મરણ એમન પવન 
મને તવ પદે ડરી નીરખવા પૂડારી રહ્યા. 
(“અચંન', ૩૪) 


કર્ર 


આમ, આવાં અનેક કાવ્યોમાં કવિ દ્વારા પ્રકૃતિના 
રૂપ અને હદયના ભાવનું યુગપત્‌ આલેખન થતું રહ્યું છે. 
પ્રકૃતિ, ક્વચિત્‌, કવિ પારાશર્યના ચિંતન-દર્શનનું 
સાઘન કે મનન-મંથનનું માધ્યમ બનતી પણ માલૂમ 
પડે છે. પ્રકૃતિના ઓઠા તળે કવિ, પોતાને અભિમત 
એવો બોધ-ઉપદેશ પણ સલૂકાઈથી આપી દે છે. 
'દીપમાળા'માંનાં 'પશ્મને', 'કમલને' '“હરિણને', 
'જલનિધિને' વગેરે ઉપદદેશાશ્રિત મુક્તકો ઉપરાંત અન્ય 
અનેક પ્રકૃતિકાવ્યોમાંથી કવિનું ચિંતનાત્મક વલણ પ્રગટ 
થયા કરે છે. વસંતાચ્છાદિતિ વિ-ગત જીવનની પલ્લવસુધાને 
મુકાબલે આજે અનુભવાતો પાનખરનો પ્રપાત કેવો ભયાવહ 
ને દારુણ છે એને 'પાનખર' શીર્ષકના કાવ્યમાં અસરકારક 
અભિવ્યક્તિ મળે છે -- 

અરે અ#જે સ્પર્ચો હલક ન વસન્ત-પ્રસરન, 

ઉરે દાઝે શુષ્ક સ્થિતિ-/વિજનતા પાનખરની. 

ખરે સૂકા પર્ણો અપથ ગતસદ્ય તરુ, 

સૈ જ જરે જીજનર/તે અંતઃકરણ/ક. 
(“સંસુતિ', ૭૫) 
એ દિત આવશે' કાવ્યમાં પણ, પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોના 
અવલંબન સાથે, કવિનો આશાવાદી અભિગમ અભિવ્યક્ત 
થયો છે. આજે પાનખરસદશ શુષ્કતાનો અહેસાસ થતો 
હોય તો પણ, આવતી કાલે વસન્‍્તનો સમીર સઘળું 
પલ્લવિત ને સુરભિત કરશે તેમજ આજે ઘનીભૂત 
અંધકારના ઓળા ઊતરતા હોય તો પણ, 'કાલ સવારે 
પરોઢનાં તેજ રેલાશે ને સઘળું ઝળાંહળાં થઈ જશે' 
એવો આશાવાદ, પ્રકૃતિના પરિપ્રેદ્યમાં વહેતો મૂકાયો છે --- 
એ #ન અ/વથે રે દિન અવશે જે ઈ વારો વસનત સજીર, 
જીર્ણ સુક/%૯ પ/ગરથે તરુ, ઝૂકશે પલ્લવ જર. 
એ કિન આવશો રે દિન અવર, છારો રમ્ય પરોઢ તેજ, 
દશ દિશે અન્ધક!ર વિખેર રેલશે ડુંકુમરેલ. 
(“સંસૃતિ', ૫) 
'અર્ચન'નું “સિન્ધુ' શીર્ષકનું મુકતક તથા 'ફૂલ 
ફાગણર્નાં'નુંગીત “આરોહણ' પણ કવિના ઉપદેશાત્મક વલણને 
વ્યક્ત કરવા માટે પ્રકૃતિને યોજતાં કાવ્યોનાં દષ્ટાંતો છે. 
એવી જ રીતે કવિશ્રી મુકુન્દ પારાશર્ય, 
અધ્યાત્મભાવનું અવલંબન બનાવીને પણ પ્રકૃતિને 
વિનિયોજે છે. પ્રકૃતિનાં વિવિધ સાદશ્યોની સહાયથી 
જીવ અને શિવના પારસ્પરિક સંબંધને સ્કુટ કરતાં અનેક 
અધ્યાત્મરંગી પદ્દો-ભજનો આ કવિએ રચ્યાં છે. એમાંથી 


જુલાઈ ર૦૦ર 


એકાદબે ઉદાહરણો લઈએ. જવને શિવનો સધિયારો 
હોય પછી નિર્બધ અને નિશ્ચિત એવા જીવની ગતિ કેવી 
હીય એને આલેખતાં કવિ કહે છે -- 

હરિ, ને કોકિલ બન/જી વગડે મે/લિય), 

વજ તમે વસંત બનને વિલસ્ય/ ૫/સ, 

હવે હું ઝૂંગો ડચ રહું / 

ઈર, જને ઝરણું જન/જી /જે(ર% ટેડવ્યું, 

વળી તમે દરેયો થઈ છઈજી (દિલે અ/શ, 

હવે હું સૂતો કયમ રહું / 

(“પ્રાણ પપૈયાનો', ૭) 

જીવ-શિવ કે આત્મા-પરમાત્માના એકત્વનો 
અનુભવ કેવો ઉત્કટ હોય કે પછી કેવો હોય જીવનો 
શિવ પ્રત્યેનો પ્રબળ સમર્પણભાવ એને પણ એક અન્ય 
રચનામાં કવિ, પ્રકૃતિતત્ત્વોની સહાયથી, સુપેરે ઉદ્ઘાટિત 
કરી આપે છે - 

અ/ ત) નું જઈ સ/ગરે સ%/ણ, 

નિમૃજઈ મ/ર/, છૂટ/ પડાય ડેમ ૫ણ / 


બાક કળીએ અજાણી મૂઝ? સુજસ મુબઈ, 

કોને એ ક/જ, ન કળ(ણી. 

ઊઘ પખડઓ હવે ઝ/લ! ઝલય કય ? 

પવને સુવ(સ અ/ તણ ણી, ેથુબજ#ઈ. 

(“પ્રાણ પપૈયાનો', ૧૨) 

મુકુન્દરાય પારાશર્ય, આમ, પ્રકૃતિનાં વિધવિધ 
તત્ત્વોને ભિન્રભિન્ન કોણથી કાવ્યાન્તર્ગત પ્રયોજે છે, ને 
એનું સુચારુ-સંતર્પક પરિણામ નિપનવે છે. અલબત્ત, 
એમનાં આ પ્રકૃતિકાવ્યોમાં કળી, ફૂલ, સુરભિ, ઝરણું કે 
નદી જેવાં પ્રકૃતિનાં અંગો વારંવાર પુનરાવર્તિત થયા કરે 
છે; કયાંક કેવળ અભિધાના સ્તરે પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોની 
યાદી પણ અપાતી રહે છે. તો ક્વચિત્‌ 'નયણાં વાવ્યાં 
તે સૂરજ ઊગિયો, મોર્યાં તારકનાં ફૂલ' ('ભદ્રા', ૫૯) 
જેવી પંક્તિમાં, અનવધાનને પરિણામે, એકસાથે 'સૂરજ'ને 
'તારક'ની સહોપસ્થિતિ પણ કવિ દર્શાવી દે છે. પરંતુ 
એવાં કેટલાંક સ્થાનોને અતિક્રમીને આપણે પારાશર્યની 
પ્રકૃતિકવિતાને માણીએ-મૂલવીએ છીએ ત્યારે એ કવિતા, 
સહૃદદયને પ્રસન્નકર અનુભવ કરાવે છે તથા એમની અનેક 
કવિતાઓમાં પ્રકૃતિસૌન્દર્યને પડછે કાવ્યસૌન્દર્ય પણ 
પ્રગટ થયા કરે છે અવશ્ય. 


૪૪૯. મ બ્ટ્શ 


સંગીતભરી યાદ અને હું.... કિરાના ઘરાનાની કમાલ 


૧૯૫૧ની સાલની આ વાત મનમાં એવી જ યાદ 
છે, પણ જ્યારે આ લખવા બેઠો છું ને સળંગસૂત્ર યાદ 
કરું છું ત્યારે એમ ખ્યાલ આવે છે કે વાતનો મુખ્ય મુદ્દો 
જ યાદ છે. એટલે જે યાદ રહ્યું છે તે જ અહીં લખવાનો 
પ્રયત્ન કરું છું. 

મારા પિતાશ્રી મુંબઈ હરકિસનદાસ હૉસ્પિટલમાં 
ઓપરેશન કરાવવા ગયા હતા. બધું જ બરાબર થઈ 
ગયું. એમની તબિયતના ખબર પૂછવા સગાં-સ્નેહી- 
મિત્રો ઘણાં બધાં આવતાં. તેમ એક આવતા શ્રી શિવકુમાર 
શુક્લ, જે પં. ઓમ્‌કારનાથજીના શિષ્ય હતા. (પછી 
તેઓ ઉસ્તાદ અમાનઅલીખાંસાહેબ પાસે એમની ગાયકી 
શીખતા.) તેઓ રોજ સાંજે આવે ને ખૂબ જ વાતો 
થાય સંગીતની, સંગીતના પ્રોગ્રામની વગેરે. મારા પિતાશ્રીને 
સંગીતનો બહું જ શોખ. ગોંડળમાં મારા પિતાશ્રી અને 
શ્રી શિવકુમારભાઈના પિતાશ્રી એકબીજા પડોસી અને 
કૌટુમ્બિક સંબંધ. એ હિસાબે શિવકુમારભાઈ રોજ સાંજે 
મારા પિતાશ્રી પાસે હૉસ્પિટલમાં આવે. એક દિવસ 
એમણે મને કામ સોપ્યું કે આ ચિઠ્ઠી તારે શ્રી યશવંતભાઈ 
પુરોહિતને આપવા જવાનું છે. તેઓ ગામદેવીમાં એક 
મકાનમાં ઉપર એક રૂમમાં રહેતા. (એડ્રેસ તો તેમણે 
આપેલું જ, પણ અત્યારે હું ભૂલી ગયો છું.) એટલે હું 
એ. ચિઠ્ઠી આપવા ગયો. ગામદેવી પહોંચતાં રસ્તામાં 
અનેક વિચારો મનમાં ઊભરાઈ રહ્યા. રાજકોટમાં એમનો 
પ્રોગ્રામ સાંભળ્યો હતો એ બધું યાદ આવ્યું. રાગ માલકૌસ 
સાંભળેલો, રાગ માલકોંસ મને બહુ જ પસંદ, અતિ 
પસંદ એમ જ કહું..... 

ક મને યાદ છે. તા, ૧૫ આઓંગસ્ટ ૧૯૪૪ના 
રોજ આપણે સ્વતંત્ર થયા. બીજે દિવસે ૧૬મી ઓગસ્ટે 
રાત્રે અગિયાર વાગ્યે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો, દિલ્હી સ્ટેશનેથી 
પંડિત ઓમૂકારનાથજનો સંગીતનો કાર્યક્રમ. તે દિવસે 
પંડિતજીએ રાગ માલકૌસ ગાયેલો, 

'પીરનજ', વિલંબિત બંદિશ. 

“પગ ઘૂંઘરૂ બાંધ મીરા નાચી' ટ્ુત બંદિશ - રાત્રે 


જુલાઈ ર૨૦૦ર ૪૫૦ 


શરદ વ્યાસ 


૧૨.૩૦ ના સમય સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલ્યો અને ઓલ 
ઇન્ડિયા રેડિયોના બધાં જ સ્ટેશનોએ એ રિલે કરેલો. એ 
માલકૌસ અને આ બન્ને બંદિશ આજે પણ એવી જ 
મનમાં યાદ છે. 

ગામદેવીમાં મકાન શોધીને ઉપર પહોંચ્યો. રૂમનું 
બારણું અધખૂલું હતું ને તાનપૂરાનો ગુંજારવ સંભળાતો 
હતો. હું ઊભો રહ્યો; ને દરવાજને જરાક ધક્કો મારી 
ઊભો. 

અંદરથી અવાજ આવ્યો, ''કોણ છે ? અંદર આવો.'' 
હું અંદર ગયો, તો શ્રી યશવંતભાઈ હાથમાં તંબૂર લઈ 
બેઠા હતા. મેં વંદન કર્યા ને ચિઠ્ઠી એમના હાથમાં આપતાં 
કહ્યું કે શિવકુમારભાઈએ ચિઠ્ઠી મોકલી છે. “'બેસો'', 
ચિઠ્ઠી વાંચીને કહે, ''હું આવીશ. હૉસ્પિટલમાં કોણ છે ?'' 
માણું નામ, સંબંધ બધું પૂછીને પછી ચાપાણીનું પૂછ્યું. 
મે કહ્યું, ''ના, પણ જો આપ રજન આપો તો થોડી વાર 
બેસીને આપના રિયાઝની પ્રસાદી સાંભળું.'' 

“અરે, દોસ્ત, તને સંગીતનો શોખ છે, તો ચોક્કસ 
બેસ.'' આલાપમાં તાનપલટા ચાલતા હતા ને રાગ હતો 
'માલકોસ'. રાજકોટમાં એક કાર્યક્રમમાં એમનો માલકૌસ 
સાંભળતાં હું તો ભાવવિભોર થઈ ગયો હતો એ મનમાં 
તાજું થયું... આમ લગભગ ૪૦/૫૦ મિનિટ હું સાંભળતાં , _ 
બેસી રહ્યો, ત્યાં તંબૂરની જીવારી મેળવવા તેઓ જરા 
થોભ્યા, એટલે મેં કહ્યું, ''ઊઠવાનું મન તો નથી જ, પણ 
જવું જ પડશે; હૉસ્પિટલ ડ્યૂટી અને રસ્તામાંથી દવા 
પણ ખરીદવાની છે.'' 

બીજે દિવસે સાંજે શિવકુમારભાઈ આવ્યા ને બેઠા, 
ત્યાં પાંચેક મિનિટ પછી યશવંતભાઈ આવી પહોચ્યા. 
શિવકુમારભાઈએ મારા પિતાશ્રીની ઓળખાણ કરાવી કે 
તેઓ મારા મિત્ર છે, અને આ એમનો પુત્ર.... તો કહે, 
''એરે, કાલે ચિકી દેવા એ આવ્યો ત્યારે અમારી ઓળખાણ 
થઈ જ ગઈ છે; અને આ તો સંગીતનો રસિયો છે. એણે 
રાજકોટમાં મારો માલ્કોસ સાંભળ્યો છે. તે બહુ જ 
ગમેલો એમ પણ કહ્યું.'' ઘણી વાતો કરી. 


બટ 


એક-દોઢ ક્લાક બેઠા પછી એ અને શિવકુમારભાઈ 
બન્ને ગયા. “ફરી પણ આવીશ. કાંઈ કામકાજ હોય તો 
કહો'' એમ કહેતા ગયા. 

ત્યારપછી એક વખત એ બત્વે મિત્રો સાથે આવેલા. 
આમ ત્રણ વખત્ત મળવાનું થયું. મને “'માલકૌસપ્રેમી' 
કહે.... આ પછી તો ઘણો સમય થઈ ગયો... ભાવનગરથી 
એક દી અચાનક ટપાલમાં એમનો પત્ર આવ્યો કે “જમનગર 
પહોંચું છું. મારા માટે એક ટિકિટ ભુજના પ્લેનની બુક 
કરાવી રાખને. રોકાઈશ નહીં. ચા-પાણી સાથે પીશું ને 
પ્લેનમાં ભુજ જઈશ.'' અરે... હં તો મનમાં રાજનો રેડ 
થઈ ગયો. એમણે લખ્યા મુજબ મેં અહીંથી ભુજની 
એક ટિકિટનું બુકિંગ કરાવી દીધું. પત્રમાં લખ્યા મુજબ 
રંક્સીમાં તેઓ આવી પહોચ્યા સવારે ૧૦/૧૦બાના સમયે. 
મળ્યા. બહુ આનંદ થયો - એમને અને મને પણ. કહે, 
“ગઈ કાલે રાજકોટમાં પ્રોગ્રામ હતો.” મે કહ્યું, '“મને 
કહ્યું હોત તો હું રાજકોટ તમને સાંભળવા આવત જ.'' 
તો કહે, “ઓહ સૉરી, ઉતાવળમાં પત્રમાં એક એ લીટી 
લખવી જ રહી ગઈ. ચાલો ભુજ મારી સાથે, ત્યાં પણ 
પ્રોગ્રામ જ છે.'' 

મેં ભુજની એક વધારે ટિકિટની તપાસ કરી. પણ 
અફસોસ, ટિકિટ ન મળી. છતાં હુ એરપર્ટ સુધી ગયો. 
છેલ્લી ઘડીએ કોઈની ટિકિટ કૅન્સલ થાય તો એ લઈને 
હું ભુજ જાઉ'એવું મનમાં હતું. પણ... એમ ન બ્યું.... 

પ્લેન આવ્યું ને પૅસેન્જરો જવા ચાલવા માંડ્યા 
ત્યારે મેં વંદન કરતાં યશવંતભાઈને અમસ્તું જ સહજ 
ભાવે પૂછ્યું કે “'ભુજમાં શું ગાવાના છો ?'' તો કહે, 
“તું આવ્યો હોત તો માલકૌસ'' અને હું તો મનોમન 
સ્તબ્ધ થઈ ગયો કે આટલા સમય પછી પણ, આ કલાકાર 
ગાયકને મારી માલકૌંસપ્રીતિ આજે પણ યાદ છે. એ 
વિચારમાત્રથી માણું હૈયું હાથ ન રહ્યું... 

અને ભુજ જતું પ્લેન ટેઇકઓફ થયું ત્યાં સુધી 
મારી નજર એની સાથે દોડતી... ઊપડી... ને ઊડી... 
તેઓ ભુજ પહોંચ્યા હશે ત્યારે હું ધેર પહોંચ્યો. 

“કિરાના ઘરાનાનો મશહુર સિતારો ખરી પડ્યો' 

૧૯૬૪ના જાન્યુઆરીમાં એક દી છાપામાં વાંચ્યું 
કે 'કિરાના' ઘરાનાના ગાયક શ્રી યશવંત પુરોહિતનું 
અવસાન... મન લાકડું થઈ ગયું. સમાચારની નીચેની 
વિગત માંડમાંડ આંસુના આવરણે જેમતેમ વાંચી... 


જુલાઈ ૨૦૦૨ 


જ૪પવ૧. ડડ ડક્ડડ-ડક્ક્ક્ક્ક્ક્ક બ્ટ્્શ 


પછી...... ચારઆઠ દી સુધી સ્વ. યશવંતભાઈ અને 
એમનો માલકૌસ (મારો પ્રિય રાગ માલકૌંસ) મનમાંથી 
ખસે જ નહીં. ને હજી આજે પણ માલકૌસ સાંભળતો 
હોઉ ત્યારે સ્વ. યશવંતભાઈ મારા મનમાં સતત હાજર 
હોય જ... 

ટક ત્યારપછી ઘણો સમય વીતી ગયો. આસ્તે 
આસ્તે સ્મૃતિઓ ઝાંખી પડવા લાગી... અને.... 

- એક દી બપોરે જમીને હું આરામખુરશીમાં સૂતો 
કાંઈક વાંચુ, ને વાંચતાં વાંચતાં એકાદ ઝોલું આવે. 
પછી વળી પાછો વાંચું. એમ બપોરના વામકુક્ષિ ચાલે. 
તે દિવસે હં 'કુમાર' માસિકની ૧૯૬૪ની સાલની ફાઈલ 
લઈને એમાંથી કશુંક શોધવા - જેવા બેઠો હતો. ઝોલું 
આવી ગયું ને પછી.... ઊંઘ ઊડી ત્યારે રેડિયો ઓન 
કર્યો, રોજ બપોરે અનુરંજની કાર્યક્રમ (વિવિધ ભારતી) 
સાંભળવો જ એવો એક વણલખ્યો નિયમ. 

જરાક બેત્રણ મિનિટ મોડો થયો ને અનુરંજની 
શરૂ થઈ ગયેલો. કોઈ “માલ્કૌસ' ગાઈ રહ્યું હતું... અરે... 
આ તો સ્વ. યશવંતભાઈનો અવાજ... માલ્કૌસ પૂરો 
થયો.. ““અભી આપ ને યશવંત પુરોહિત કા ગાયા હુઆ 
રાગ માલકૌસ સુના.'' રેડિયોની સ્વિચ મેં બંધ કરી ને.. 
ને.... 'કુમાર'નો અંક જેવા ખોલ્યો તો જ્યાં બુકમાર્ક 
હતું ત્યાં... સ્વ. યશવંતભાઈની અવસાનનોધ જોઈ... 
તા. ૩ જાન્યુઆરી ૧૯૬૪ના રોજ એમનું અવસાન થયું 
હતું, આજે એમની પુણ્યતિથિ (તારીખ) હતી એટલે 
એમની સ્મૃતિમાં ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોમાં અનુરંજનીમાં 
એમના જ સંગીતથી એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. 

રાગ માલકૌંસ અને સ્વ. યશવંતભાઈને યાદ કરતાં 
આ માલકીસપ્રેમી શ્રોતાનું હૈયું હાથ ન રહ્યું.... માલકોસ 
સાંભળું ત્યારે સ્વ. શ્રી યશવંતભાઈ.... અને.... ચશવંતભાઈ 
યાદ આવે ત્યારે મનમાં માલકોસ ગુંજતો જ હોય..... 
ગુંજતો જ હોય.... 

જન કિરાના ઘરાનાનાં ગાયકોમાં આલાપમાં મૃદુ 
રાગવિસ્તાર, મધુર ભાવવાહી શૈલી, સરગમ બોલવાની 
નાજુક નમણી રીત, પાણીના રેલાની માફક વહી જતી 
એક પછી એક સહજ તાનો, બંદિશનો મુખડો દ્ોહરાવતી 
પંક્તિ અને પછી આવતો સમ. 

- આમ ગાયકીના પ્રત્યેક અંગમાં એક અદ્ભુત 
મૃદુ મધુરતા, સૌમ્યતા, ગંભીરતા અને સ્વરઠહેરાવમાં 


“ડડ 


નિ 


શુદ્ધતા.... આ લખનારે કિરાના ઘરાનાનાં ઘણાં ગાયકોને 
પ્રત્યક્ષ સાંભળ્યાં છે : ગંગુબાઈ હંગલ, હીરાબાઈ બડોદદેકર, 
સરસ્વતી રાણે, પ્રભા અત્રે, સ્વ. યશવંત પુરોહિત, સ્વ. 
માણિક વર્મા, કુમાર ગાંધર્વ, ભીમસેન જોશી. આ બધાં 
ગાયકોને બે-ચાર-પાંચ વખત સાંભળવાનું સદ્ભાગ્ય 
આ લખનારને પ્રામ થયું છે, અને સ્વ. સુરેશબાબુ માને 
અને રોશનઆરા બેગમ આ બે ગાયક કલાકારોને નથી 
સાંભળી શકયો તેનો વસવસો છે જ. રોશનઆરાબેગમની 
એક રેકૉર્ડ કોમળ રિષભ આશાવરી રાગની સાંભળી છે 
એ ન ભુલાય એવી અદ્ભૂત છે, કદાચ અત્યારે અપ્રાપ્ય છે. 

આ કિરાના ઘરાનાના કેટલાક ખાસ રાગ પણ, 
એમ એટલા જ સાંભળવા મળ્યા છે. શુદ્ધ કલ્યાણ, 
માલકોસ, દેવગંધાર, સરપરદા, ગારા, જંજેટી, ભૈરવી 
.---અને બીન્ન કેટલાક. તેમાં આ ઘરાનાની ભૈરવીની 
ચીજ 'જમુના કે તીર' એ બંદિશ એ સમયમાં ભૈરવીનો 
પર્યાય બની. રહી જતી. 'જમુના કે તીર એટલે ભૈરવી' 
અને 'ભૈરવી એટલે જમુના કે તીર', અને 'જમુના કે 
તીર'-ભૈરવી એટલે ઉસ્તાદ અબ્દ્લ કરીમખાંસાહેબ, આ 
ચીજ 'જમુના કે તીર' ભૈરવી ન ગવાય ત્યાં સુધી જલસો 
અધૂરો જ કહેવાય. ....વાહ, આવી અદ્ભુત અવિસ્મરણીય 
'દ્ેણ એ તો માત્ર ઉસ્તાદ અબ્દુલ કરીમખાંસાહેબની જ.... 

આ કિરાના ઘરાનાની એક અદ્ભુત સિદ્ધિની વાત 


એ કે આ ઘરાનાનો કોઈ પણ સારો ગાયક કલાકાર પોતાના 
ગાયનમાં તાર સમકમાં ટીપના સૂરો પર પહોંચે એટલે 
જાણે કે સ્વયં અબ્દુલ કરીમખાંસાહેબ જ ગાય છે એવા 
ભાવનો શ્રોતાઓને ભાસ થાય. આવે વખતે મને હંમેશાં 
મારા મનમાં એક અણઉકેલ પ્રશ્ન થયો છે કે આ તે કેવી 
કમાલ ? કે કિરાના ઘરાનાનો કોઈ ગાયક પોતાની ગાયકીમાં 
ચરમ સીમાએ પહોંથતાં જ જાણે એના ગુરૂની ગાયકી અવાજમાં 
સંપૂર્ણપણે ભળી મળી જય... કેવું અદ્ભુત ! વાહ. .....અને 
શ્રોતા ભાવવિભોર થઈ એમ જ માતે કે જણે સ્વ. ઉસ્તાદ 
અબ્દુલ કરીમખાંસાહેબ જ ગાય છે... 

એક જલસામાં મે હિંમત કરીને એક ગાયકને આ 
સવાલ પૂછ્યો, “'ક્ષમા ચાહતા હૂં, મેરે મનકા એક સવાલ 
પુછના ચાહતા હૂં'', તો કહે, ““અરે, એસા ક્યોં, ભાઈ ! 
શૌક સે પૂછિયે''. પછી મે પૂછયું કે “આપ ઘરાને કે 
સબ ગાયક તાર સમક કે ટીપ સ્વરો! મેં પહુંચતે હી, જેસે 
કિ સ્વ. ઉસ્તાદ અબ્દુલ કરીમખાંસાહબ ખુદ ગા રહે હૈં, 
યે કયા ? એસા ક્યોં લગતા હે ?'' 

તો એ જવાબ દેતાં હસતા હસતા આર્ઠ્ર થઈ 
ગયા, “અરે દોસ્ત, અચ્છા પકડા,'' એમ કહેતાં એમણે 
બંને કાનની બૂટ પકડી, કહે કે ''યહી તો ગૂરુકૃપા હે....'' 
'ગુરુકૃપા...' આ એક એવી ઘડી પણ હતી કે ગાયક અને 
શ્રોતા કૃતકૃત્ય થઈ ગળગળા થઈ ગયા. 


ર 
સાભાર સ્વીકાર 
પાર્ભ પબ્લિકેશન (નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવા૬-૩૮૦૦૦૧)નાં : 
ખંડકાવ્ય : સ્વરૂપ અને વિકાસ : લે. ચિનુ મોદી, કિ. રૂ।. ૧૫૦/-; સવાલ અસ્તિત્વનો : લે. હિના 
ગજ્જર, કિં. રરા. ૫૦/-; હૃદયપશ્ પર પડેલી સંસ્કૃત છબિઓ : લે. સી. વી. મહેતા, કિ. રૂ. ૧૨૫/-; મહિમ 
ભટ્ટનો અનુમિતિસિદ્વાંત : લે. ડૉ. અરુણા કે. પટેલ, કિં. રૂ. ૧૨૫/-; ગુજરાતી કવિતાનો આસ્વાદ : 
લે. સુરેશ હ. જોષી, કિં. રૂ. ૧૦૦/-; સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાતી જીવનકથા : લે. પ્રેમજી પટેલ, કિં. રૂ. ૧૦૦/-; 
સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાતી નાટકોમાં સ્્રીપાત્રો-૧ : લે. ડૉ. કપિલા પટેલ, કિં. રૂ. ૮૫/-; બહુસંવાદ : લે. 
ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, કિં. રૂ. ૧૬૦/-; મોપાસાંની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ : અનુ. : કિરીટ સી. જોષી, કિં. રૂ. ૫૫/-; સંત 
અને બીજ વાર્તાઓ : અનુવાદ : અવનીશ ભટ્ટ, ઉર્વશી પંડ્યા, કિં, રૂ. ૫૦/-; હસ્તપ્રતવિધા અને - : 
લે, ડૉ. બળવંત જાની, કિં. રૂ।. ૮૦/-; રેતીનું ઘર : લે. ભાનુમતી શાહ, કિ. રૂ. ૧૦૦/-; આ પણ ગુજરાત 
છે, દોસ્તો | : લે. વિદ્યુત જોષી, કિ. રૂ. ૮૦/-; આધુનિક ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તામાં ઘટનાતત્ત્વનું નિરૂપણ : 
લે. જયેશ ભોગાયતા, કિં. રૂ. ૧૪૫/-; અનુબંધ : લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૪૦/-; ભાભુની બુન : લે. 
વાલ્મીક મહેતા, કિં. રૂ।. ૧૧૦/-; હાસ્યવિપ્લવ : લે. ઉપર મુજબ, કિ. રૂ।. ૯૦/-; પ્રાત:સ્મરણીય 
નારીરત્નો : લે. યશવંત કડીકર, કિં. રૂ. ૬૦/-. 
ર 


જુલાઈ ૨૦૦૨ ૪૫૨ બટ 





સર્જકતાની કોટિએ પહોંચતી વાર્તાઓ 





મહેશ દવે આપણા એક સંસિદ્ધ સાહિત્યકાર છે. 
નવલકથા, નવલિકા, કવિતા આદિ સાહિત્ય-સ્વરૂપોમાં 
એમનું પ્રદાન વિશિષ્ઠ લેખી શકાય એવું છે. “'અનુધ્વનિ' 
સંગ્રહની અનૂદ્તિ રચનાઓમાંથી પસાર થતાં સતત પ્રતીતિ 
થતી રહે કે અનુવાદક તરીકેની તેમની શક્તિ કાબિલે 
તારીફ છે - મૂળ ભાષાના અર્થ-લયનો આટલો સુંદર- 
સાક્ષાત્કાર અન્યત્ર જવલ્લે જ જોવા મળે. 

માનવસંબંધોનાં આંતરસંવેદનોને આલેખતો પ્રસ્તુત 
સંગ્રહ - 'તાણાવાણા' - તેમનો બીને વાર્તાસંગહ છે. 
આ પૂર્વે પ્રગટ થયેલા તેમના વાર્તાસંગ્રહ. 'કેન્દ્રબિદુ'નાં 
આરંભનાં પષ્ોમાં અંગત કેફિયત આપતા વાર્તાકાર તરીકેના 
સ્વ-ઘડતરમાં પ્રભાવિત કરનાર કેટલાક સર્જકોના વાર્તાકારને 
લગતાં મંતવ્યને સમરી પોતાને અભીષ્ટ એવો વાર્તાવિચાર 
તેમણે આ શબ્દ્દોમાં મૂકયો છે : “અનેક દષ્ટિબિદુઓ 
ખુલ્લાં હોય છે તેમાંથી વાર્તાકાર એક દષ્િબિંદુ પસંદ કરે 
છે તેની પાછળ તેનું જ્ઞાત કે અસંપ્રજ્ઞાત જીવનદર્શન 
કામ કરતું હોય છે. વિશ્વ બહુરૂપી છે. તેમાં મંગળ છે તો 
ભયાનક પણ છે, તેમાં શુભ છે તો દારુણ પણ છે. તેમાં 
ન્યાય છે, વિષમતા છે; તેમાં રહસ્ય છે, અગોચર છે; 
પામર છે, હાસ્યાસ્પદ છે; વ્યવસ્થા છે ને કઢંગાપણું 
પણ છે. તેમાં આનંદપ્રમોદ છે, નિયતિની કઠોરતા પણ 
છે અને કરુણતા પણ છે. આ બધાં પાસાંઓમાંથી 
એકરસ થઈ લેખકમાં તર્કબદ્ધ ૫701-7007 કે જવનર્દ્શન 
રચાયું હોય એવું હંમેશાં બનતું નથી. વાર્તાકારમાં સુગ્રથિત 
જીવનદર્શન પણ હોઈ શકે કે જુદાજુદા અબદ્ધ વિચાતરંગ- 
006 110065 - રમ્યા કરતા હોય એવું પણ 
બને. કોઈ પ્રસંગ, ધટના, સમાચાર, અનુભવ, સ્મૃતિ, 
ફેન્ટસી, કલ્પના કે ઉદ્ગાર લેખકની સંવેદનાને સ્પર્શી 
જાય તેમાંથી વાર્તાનું વિષયવસ્તુ મળે છે. વિષયવસ્તુથી 
ઇંછેડાયેલું કે અસર પામેલું વાર્તાકારનું સંવેદનતંત્ર વાર્તાકારના 
જીવનદર્શન કે તે વખતના દાર્શનિક મૂડથી ભીંજાય છે.” 
સાહિત્ય જીવનનું પ્રમાણ છે એમ લેખક માનતા હોય. 
જીવનની ભૉચમાંથી જ વાર્તાવૃક્ષ ઊગે છે ને નવપલ્લવિત 


૨૦૦૨ 


જુ લાઈ 


નલિન રાવળ 


થાય છે તેવી પ્રતીતિ પણ અહીં જણાય, મહેશભાઈ 
અહીં વાર્તા વિષેની કોઈ વિભાવનામાં બંધાયા નથી કે 
નથી કર્યો તેમણે ભાષાકર્મનો વિશેષ ઉલ્લેખ. તેમણે 
તો મનુષ્યના સંવેદનતંત્રને જીવનદર્શનની સંમુખ મૂકી 
આપ્યું છે ને કહ્યું છે કે જુઓ હવે આ સમગ્ર વાર્તાપ્રપંચને 
અનેક દછિબિદુથી. 

પ્રસ્‍તુત સંગ્રહની વાર્તાઓનો પરિસર મુંબઈ- 
અમદાવાદના જનકોલાહલે ભર્યા ભર્યા સ્થળો છે. ઉચ્ચ 
મધ્યમવર્ગીય કુટુંબો તેમજ નવાં માલેતુજાર થયેલાં કુટુંબોના 
આંતરઊર્મિસંઘાતોનાં નિરૂપણો દરમિયાન લેખક સતત 
એક એવા પાત્રલોકનું દશન કરાવતા રહે છે, જેમાં વિસંવાદોની 
વચ્ચે પણ માણસ માણસ વચ્ચે પ્રેમ ઝંખતો હોય - 
આત્મીયતા ઝંખતો હોય. અહીં પાત્રપાત્ર વચ્ચેના સંવાદો 
ક્રારા વાર્તા આકાર ધરતી આવે છે એટલે સુરેખ લયબદ્ધ 
વાક્યોચ્ચયોનું સંમોહન અનુભવાતું રહે. જેકે સંગ્રહમાંની 
“ડાયલૉગ' જેવી વાર્તા માત્ર વાર્તાલાપ જ ન બની 
રહેતી હોય, એવું લાગે. 

પ્રથમ વાર્તાનો ધ્વનિ આત્મજનની પ્રામિ અર્થેનો 
છે. બલકે અહીં દરેક વાર્તાનું પાત્ર ઝંખે છે એક એવી 
વ્યક્તિને, જે પરમસુખનો પર્યાય હોય. આમજનોની ઝંખના 
પરસ્પર આત્મીયતા વધે તેની હોય, પણ એમ બનતું 
નથી. ક્યારેક અણજાણ વ્યક્તિ સાથેના પળ-બે પળ 
ચાલેલા સમાગમમાં તેના આત્મશ્રીથી છલકતા વ્યક્તિત્વનો 
પરમ પરિચય થાય છે. ઇેગ્લૅન્ડની 'કન્ટ્રીસાઈડ'નું સૌદ્ય 
માણવા નીકળેલ નિખિલ મર્ચન્ટ સપરિવાર “એમ્બલસાઇડ' 
આવી પહોંચે છે. અહીં મનમાં પહેલો ઝટકો લાગે છે : 
“આ ગામ તો માણું જેયેલું છે ! જણીતું છે.' એ આ પૂર્વે 
ઇંગ્લૅન્ડ આવ્યો નથી. સ્ટેશનરી શૉપમાં તૅન્સી એન્ડરસન 
નામની અંગ્રેજ બાનુને મળતાં પણ એ જ ભાવ જાગે 
છે : “મેં આને ન્નેઈ છે - મળ્યો છું.' સામે પક્ષે નેન્સીને 
પણ નિખિલમાં સ્નેહભાવ જાગે છે. ઇન્ડિયા આવવાનું 
થશે તો મળીરું તેવા વચન સાથે બંને છૂટાં પડે છે. રાત્રે 
સ્વપ્નમાં પુનઃ નિખિલ-નેન્સી મળે છે. પૂર્વે પણ આ 


જડ. “--.-ડઝકકડ્ડક્ડ--્ લટ 


-- -- -- ----ૂૂૂૂ-ૂૂૂૂ-ત-- 


જ સ્વપ્ન અનેક વાર નિખિલ જેઈ ચૂક્યો છે. સ્વપ્ન- 
જાગૃતિ, સાંપ્રત - ગતકાલ સર્વસ્વને છાઈ વળેલો આ 
અનુભવ પુનઃ થોડા સમયના અંતરે પ્રત્યક્ષ થાય છે. 
નૅન્સી સ્વયં નિખિલને ત્યાં આવે છે ને ઘટસ્ફોટ કરે છે 
કે એમ્બલસાઈડની સ્ટેશનરી શૉપમાં જતાં એ પામી 
ગયેલી કે નિખિલ પૂર્વજન્મનો આત્મસખા છે - બંનેનો 
મનોમેળ જુગજૂનો. બધા જ સંબંધોથી પર એવી મન- 
પ્રાણ-દેહને અપાર પ્રસત્રતાથી ભરી દેતી આત્મીયતાનો 
અનુભવ નેન્સી-નિખિલ યુગલને આત્મસાક્ષાત્કારની પરમ 
ક્ષણ પર લઈ ન્ય છે. 
સંગ્રહની બધી જ વાર્તાઓનું કેન્દ્ર છે આધુનિક- 
અનુઆધુનિક સમયની સંક્રાંત રેખા પર ઊભેલો પરિવર્તનની 
જઢિલ ક્રિયામાંથી પસાર થતો સમાજ. ચીફ એકાઉન્ટન્ટ 
સુમન શુકલના પ્રેમમાં પડેલી સુલુ - એક બિન્ધાસ્ત 
સ્રીપાત્ર - સહેજ પણ ખચકાટ વગર લગ્નેતર સંબંધ 
(9)1#ત1111 (ઉદ્ાં013110) વિશે કહે છે : ''આપણા 
સમાજમાં આપણી ભાષામાં 'રખાત' શબ્દ સાથે 
હીણપતનો ભાષાસંકેત જેડાયેલો છે. રખાત એટલે જાણે 
હલકી બાઈ, પણ મને કદી એવું નથી લાગ્યું. 'રખાત' 
શબ્દ સાથે મને હંમેશાં જાપાનીઝ 'ગેઈશા'નું સ્મરણ થઈ 
આવે છે.... મનગમતા પુરુષની કાયમી ગેઈશ। થઈ રહેવું 
મને ગમે, પછી ભલે તમે તેને રખાત કહી વગોવો. પત્ની 
બન્યા વગર દેવદાસી દેવને સર્વ સમર્પિત કરે છે તેવી જ 
રીતે રખાત પુરુષની રાખ-રખાપત કરે છે.'' વયમાં મોટાં, 
પરણિત, બે સંતાનોના પિતા સુમન શુકલ સાથે સુલુ 
સંબંધ રાખે છે - વર્ષો સુધી. કશાય છોછ વગર. કહે 
પણ છે, '“સાહેબ મને આનંદ આપે છે, હું તેમને સુખ 
આપું છું. એમાં શરીર-સુખની વાત ગૌણ છે, આનંદના 
સહભાજનની વાત મુખ્ય છે.'' સઘન કથનશૈલીમાં 
આલેખિત આ એક અદ્‌ભુત વાર્તા છે (વાર્તાશીર્ષક છે 
'ઉલ્લુ'). સંસ્કારસંપન્ન યુવાન છોકરી અને પરિણત વયમાં 
મોટેરી વ્યક્તિ ક્યા આંતરિક ખેંચાણના બળે પરસ્પરની 
આટલી નજીક આવી તે અત્યંત રસિક અને સાહજિક 


રીતે અહીં દર્શાવાયું છે અને તેમાં જ વાર્તાકલાની મહત્તા 
જણાઈ આવે છે. આવી જ એક સુગ્રથિત શૈલીની કૃતિ 
છે 'ઓથા૨.' મિત્ર-પત્ની રંજન સાથેના સહશયનની 
રંગીન કેફિયત આપતા નાયકમાં આત્મીયતાની ભાવનાનાં 
નહીં, પણ માંસલ દેહલિપ્સાનાં દર્શન થાય છે. 

નર્યા લાઘવથી ધારદાર કલમે આલેખાયેલી અન્ય 
એક ઉત્તમ કૃતિ છે 'તરસ.' કરોડરજજુમાં કારમું શીત 
ફરી વળે એવા દાહક વાસ્તવની આ કથામાં સમાજના 
નીચલા થરના, ગરીબીમાં સબડતા કુટુંબની સાત વર્ષની 
અબુધ બાળકી - કસલી - ના યૌવનશોષણનું વર્ણન થયું 
છે. 'તરસ' શીર્ષક જ ધ્વન્યાત્મક છે. કોની તરસ ? 
રુગ્ણ ન્તીય વૃત્તિ સંતોષવા મથતા એવા વૃદ્ધ શેઠની કે 
અંતે શેઠના મૃત્યુ પછી ઘરઆંગણે પછડાઈ પાણી વિના 
વલખતી બેશુદ્ધ કસલીની ? 'આત્મીયતા' પરમ માનવીય 
સંબંધની નિરામય કથા છે. માનવસમાજનો અહીં સુંદર 
ચહેરો ઊઘડી આવ્યો છે. 'તરસ' મનુષ્યના કુત્સિત 
સંબંધની કારમી કથા છે. અહીં માનવસમાજનો ભયાનક 
ચહેરો ઊઘડ્યો છે. 

'તલાશ' વાર્તાના ““એ એકલું, અટૂલું, એકલવાયું 
થડિયું એટલે હું'' એમ બોલી ચૂપ થઈ ગયેલ હરિલાલનો 
પુત્ર ખોયાનો વિષાદ કે 'ઝન્નાટ' છોકરીઓ સાથેના 
પ્રણયપ્રસંગો સાચ! નથી, પણ કપોલકલ્પિત છે એમ 
કહી મુરબ્બી મિત્રની માફી યાચતા 'ડબલ નાર્સિસસ'ના 
રંગીલા નાયક રૉબિનનો પરિતાપ હદય સોરવી નાખે 
તેવો છે. 

સંગ્રહને સમગ્ર રીતે જોતાં જણાય કે દરેક કૃતિનું 
કથાવસ્તુ પાત્રોના આંતરિક ઊર્મિસંઘાતોથી બંધાતું આવે 
છે. કથાજન્ય ઘટનાના સંદર્ભમાં ન્ેતાં પાત્રો અંતમાં 
વ્યક્તિવિશેષ પાત્ર તરીકે ઊભરી આવી - સૂક્મ મનોભાવનો 
નિદેશ આપી રહે છે. નાનીમોટી ઘણી વિગતોની વચ્ચે 
વાર્તા વાર્તા તરીકે તરતી રહે છે. જીવનના સંકુલ સંબંધો 
નીતિ-અનીતિથી પર એવી માનવીય ભૂમિકાએ એવી 
અનોખી રીતે નિરૂપિત થયા છે કે સમગ્ર સર્જન સર્જકતાની 
કોટિએ પહોંચતું નજરે ચડે છે. 


સાભાર સ્વીકાર 
પાર્શ્ય પબ્લિકેશન (નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧)નાં : 
માંગલ્યભાવના : લે. યશવંત કડીકર, કિં. રૂ. («૫/-; નારીચેતના : લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૪૫/-; 
કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીનાં ઉત્તમ કાવ્યો : લે. રમણ સોની, કિં. રૂ. ૪૦/-. 


જુલાઈ ૨૦૦૨ ૪૫૪ 


બેટ 


ગોળી 





શફકત બપોરે ઓફિસેથી આવ્યો ત્યારે ઘરે 
મહેમાન આવેલાં હતાં. સ્રીઓ જ હતી. એ બધી 
મોટા ઓરડામાં બેઠી હતી. શફકતની પત્ની આયશા 
મહેમાનોની આગતાસ્વાગતામાં વ્યસ્ત હતી. શફકતે 
આંગણામાં પગ મૂકયો એ સાથે જ એની પત્ની બહાર 
નીકળી અને કહેવા માંડી : ““અઝીઝસાહેબનાં પત્ની 
અને એમની દીકરીઓ આવી છે.'”' 

શફકતે હેટ ઉતારી, માથા પરનો પરસેવો લૂછયો. 
“કોણ અઝીઝસાહેબ ?”” 

અયશાએ સાવ ધીર! અવાજે જવાબ આપ્યો : 
“હાય, ખરા છો તમે. તમારા અબ્બાના દોસ્ત અઝીઝ- 
સાહેબ !'' 

“ઓહો - અઝીઝચાથચા !'' 

“હા, હા, એ જ !'' 

શફકતે જરાક આશ્ચર્યથી કહ્યું : ''પણ એ તો 
આક્રિકામાં હતા.'' 

આયશાએ મોઢા પર આંગળી ધરી - “અરે, જરાક 
તો ધીમે બોલો. તમે તો બસ રાડો પાડવાની જ શરૃ કરી 
દો છો. એ આફ્રિકામાં જ હતા. પણ જે આફ્રિકામાં 
હોય, એ શું પાછા ન આવી શકે !” 

“લો, હવે તું બેઠી માથાફોડ કરવા..-'” 

“તમે તો લડવા માંડ્યા''. આયશાએ ઓરડામાં 
એક નજર નાખીને કહ્યું : “અઝીઝસાહેબ આફ્કામાં 
જ છે. એમનાં પત્ની એમની દીકરીનાં લગ્ન કરવા આવ્યાં 
છે. કોઈ સારા છોકરાની શોધમાં છે.'' 

અંદરથી અઝીંઝની પત્નીની બૂમ સંભળાઈ : 
“આયશા, ભલા, તેં શફકતને રોકી કેમ લીધો ! આવવા 
રે એને - આવ શકકત દીકરા, આવ. તને ન્ેયાને તો 
વર્ષો વીતી ગયાં છે.'' 

“આવું છું, ચાચીજાન !'' શકતે હેટ ખીંટી પર 
લટકાવી અને અંદરના ઓરડામાં દાખલ થયો. “આદાબ 
અર્જ, ચાચીન્નન !”” 

અઝીઝની પત્નીએ ઊઠીને દુવાઓ દીધી, એના 


જુ લાઈ ૨૦૦૨ 


મૂ. લે. સઆદત હુસન મન્ટો 
અનુ. શરીફા વીજળીવાળા 


માથા પર હાથ ફેરવ્યો અને પછી બેસી ગઈ. શક્કતે 
બેસતાં બેસતાં ન્ેયું કે સામે સોફા પર બે ગોરી ગૌરી 
છોકરીઓ બેઠી હતી. એક નાની હતી, બીજ મોટી. 
બેઉ ચહેરેમહોરે લગભગ સરખી હતી. અઝીઝસાટેબ 
એકદમ દેખાવડા હતા. એમનું એ દેખાવડાપણું એમની 
દીકરીઓમાં કમાલનું વહેંચાયેલું હતું. આંખો મા જેવી- 
આસમાની હતી. વાળ ભૂરા અને ખાસ્સા લઈબા હતા. 
બેઉ બહેનોએ બે ચૌટલા વાળ્યા હતા. નાનીના ચહેરાની 
રંગત મોટીની સરખામણીએ વધુ ખૂલેલી હતી. મોટીનો 
ચહેરો વધુપડતો ગંભીર હતો. 

એમની માએ દીકરીઓને કહ્યું : “બેઠા, સલામ 
કરો ભાઈને.” 

નાનીએ ઊભી થઈને શકકતને સલામ કરી. મોટીએ 
બેઠાં બેઠાં જરાક નમીને કહ્યું, “સલામ !'' 

શકકતે પણ યોગ્ય જવાબ વાળ્યો. એ પછી 
અઝીંઝસાહેબ અને આક્રિકા વિશે અંતહીંન વાતોનો 
દોર શરૂ થઈ ગયો. નૈરોબી, ટાંગાનીકા, દારેસ્સલામ, 
યુગાન્ડા... આ બધાંની વાતો થઈ. ક્યાંની તરતુ સારી, 
ક્યાંની ખરાબ, ક્યાંતાં ફળફળાદિ સારાં... વગેરે. ફળોની 
વાત આવી તો નાનીએ કહ્યું - “અહીં હિંદુસ્તાનમાં તો 
એકદમ જ કંચરા જેવાં ફળ મળે છે.'' 

“જી, નહીં. અહીં પણ બહુ સારાં ફળ છે... હા, 
રાહત એટલી કે એ ફળની મોસમ હોવી જોઈએ.'' શફકતે 
એના હિંદુસ્તાનની આબરૂ બચાવવા દલીલ કરી. 

“ખોટી વાત.'' નાનીએ ન્ેરદાર વિરોધ કર્યો - 
“અમ્મીજાન, કાલે આપણે બજારમાંથી જે માલ્ટા લીધેલાં 
એ શું આપણે ત્યાંનાં મચંગાનો મુકાબલો કરી શકે ?”” 

છોકરીઓની મા બોલી : “શકકત બેટા, આ 
સાચું કહે છે. અહીંનાં માલ્ટા ત્યાંનાં મચંગાનો મ્રુકાબલો 
તહીં કરી શકે.'' 

આયશા નાની છોકરીને પૂછ્યું - “તિલઅત, 
આ મચંગા વળી કઈ બલા છે ? નામ તો એકદમ જ 
વિચિત્ર છે.” 


પપ“: હ્ટ્્ર 1 


તિલઅત હસી - '““આપા, મચંગા એક ફળ છે. 
માલ્ટાની જેમ જ આ ફળ એટલું તો મઝેદાર હોય છે કે 
હું શું કહું ? અને એનો રસ-એક નિચોવો ને તો આ 
ગ્લાસ - આ ટિપૉઈ પર પડ્યો છે ને ? એ ગ્લાસ - 
આખ્ખો ભરાઈ ન્નય.'' 

શફકતે ગ્લાસ તરફ જ્યું અને ફળ કેવડુંક મોટું 
હશે એ વિશે અનુમાન કરવાની કોશિશ કરી - ““એક 
મચંગાથી આવડો મોટો ગ્લાસ ભરાઈ જય છે ?'' 
તિલઅતે એકદમ ગર્વથી કહ્યું - ''જી હા, ભરાઈ 
જાય છે.'' 

શફકતે એ સાંભળીને કહ્યું : ““તો તો ચોક્કસ જ 
એ ફળ ખાસ્સું મોટું હશે.'' 

તિલઅતે માથું હલાવ્યું : ''જી નહીં, એવું ખાસ 
મોટું નથી હોતું. ને સાવ નાનું પણ નથી હોતું. તમારે 
ત્યાં જે મોટાં માલ્ટા મળે છે ને.... બસ એની જેવડું જ 
હોય છે. પણ એની ખૂબી જ એ છે કે એ રસથી ભરપૂર 
હોય છે. અને ખમ્મીજાન, ત્યાંનું અનાનસ ! મોટી રોટી 
જેવડાં તો એનાં પતીકાં હોય છે.'' 

કેટલીય વાર સુધી અનાનસની વાતો થતી રહી. 
તિલઅત બહુ વાતોડિયણ હતી. એ આફ્રિકાને ચાહતી 
હતી. ત્યાંની દરેક ચીજ એને પસંદ હતી. મોટી છોકરી 
નિગહત, આ વાતો દરમિયાન એકદમ જ ચૂપચાપ બેઠી 
હતી. એણે વાતચીતમાં બિલકુલ ભાગ નહોતો લીધો. 
શફકતે જ્યારે એની આ ખામોશીને મહેસૂસ કરી તો 
એણે એને ઉદ્દેશીને કહ્યું : “તમને કદાચ આ બધી 
વાતોમાં રસ નથી પડતો ?'' 

નિગહતે હોઠ ખોલ્યા - “ના જી, એવું કંઈ નથી. 
હું એકદમ મોજથી આ બધું સાંભળી રહી છું.'' 

શફકતે કહ્યું - “પણ તમે કંઈ બોલ્યાં નહીં.'' 

અઝીઝની પત્નીએ જવાબ આપ્યો : ““શફકત 
બેટા, એની તબિયત જ એવી છે.'' 

રાફકતે એકદમ સ્પષ્ટપણે કહ્યું : ““અમ્મીજન, આ 
ઉમરે છોકરીઓને ચુપકીદી ગમે એ કઈ રીતે ચાલે ? આ 
ઉમરે મોંમાં મગ ભરીને બેસી રહે એ ક્યાંનો ન્યાય ?'' 
પછી નિગહતને ઉદ્દેશીને એણે કહ્યું - '“જનાબ, તમારે 
બોલવું તો પડશે જ.'' 

નિગહતના હોઠ પર શરમાળ સ્મિત રેલાયું - “બોલું 
તો છું, ભાઈજાન !'' 
જુ લાઈ ૪૫૬ 


૨૦૦૨ 


શિફકત હસ્યો - “તમને ચિત્રો જવામાં રસ છે 

ખરો ?'' 
નિગહતે નજર ઝુકાવીને જવાબ આપ્યો : ''હા, 

છે.'' 

“'તો ઊઠો, હં તમને મારું આલ્બમ બતાવું. આલ્બમ 
બીન્ન ઓરડામાં છે.'' કહેતો શફકત ઊભો થયો ને 
બોલ્યો, ““ચાલો.'' 

આયશાએ શકકતનો હાથ દબાવ્યો, પાછળ ફરીને 
એણે પત્ની સામે પ્રશ્નભરી નજરે જોયું. એની પત્નીએ 
આંખથી ઇશાશે કર્યો, પણ શફક્ત એના ઇશારાનો મતલબ 
ન સમજી શક્યો. એ આશ્ચર્યચકિત હતો.... ખુદા જણે 
શી વાત હતી કે એની પત્નીએ એનો હાથ દબાવ્યો અને 
ઇશારો પણ કર્યો. એ હજ વિચારી રહ્યો હતો ને તિલઅત 
કૃઢાક દઈને ઊભી થઈ ગઈ - “ચાલો ભાઈજાન, મને 
બીજાનાં આલ્બમ જેવાનો બહુ શોખ છે. મારી પાસે 
પણ એક કલેકશન છે.'' 

શફકત, તિલઅત સાથે બીજ ઓરડામાં જતો 
રહ્યો. નિગહત ચૂપચાપ બેઠી રહી. શફકત તિલઅતને 
ચિત્રો દેખાડતો રહ્યો. આદતવશ તિલઅત બોલતી જ 
રહી. પણ શફકતનું મગજ બીજે રોકાયેલું હતું. એ નિગહત 
વિશે વિચારતો હતો. એ આટલી ચૂપચાપ કેમ છે ? 
ચિત્રો જેવા કેમ ન આવી ? જ્યારે પોતે એને સાથે આવવા 
કહ્યું ત્યારે આયશાએ એનો હાથ કેમ દબાવ્યો ? એણે 
આંખથી કરેલા ઇશારાનો શો મતલબ હતો ? 

ચિત્રો પૂરાં થઈ ગયાં. તિલઅતે આલ્બમ ઉઠાવ્યું 
અને શફકતને કહ્યું : “હું બાજીને બતાવું છું. એમને બહુ 
શોખ છે ચિત્રો એકઠાં કરવાનો.'' 

એને જો એટલો બધો શોખ છે તો એ કેમ એ 
લોકોની સાથે ન આવી એવું શફકત પૂછવા જતો હતો, 
પણ એ પહેલાં તિલઅત આલ્બમ લઈને ઓરડામાંથી 
નીકળી ગઈ. શફકત મોટા ઓરડામાં દાખલ થયો ત્યારે 
નિગહત રસપૂર્વક આલ્બમ જોઈ રહી હતી. દરેક ચિત્ર 
એને આનંદિત કરી રહ્યું હતું. 

આયશા, છોકરીઓની મા સાથે વાતો કરવામાં 
મશગ્‌લ હતી. શફકત ત્રાંસી આંખે નિગહતને નોતો રહ્યો. 
ગંભીરતાના આવરણ હેઠળ લપેટાયેલો એનો ચહેરો હવે 
પ્રસન્ર દેખાતો હતો. કળાના ઉત્તમ નમૂનારૂપ આ ચિત્રો 
એને આનંદ આપી રહ્યાં હોય એવું લાગતું હતું. એની 


બટર 


આંખોમાં હવે ચમક હતી. પણ જ્યારે ઘોડો અને તંદુરસ્ત 
સરીનું ચિત્ર આવ્યું તો એની આંખની ચમક ઝાંખી પડી 
ગઈ. એના ઉૈયામાંથી એક હળવો નિસાસો નીકળતા 
પહેલાં જ ઢબૂરાઈ ગયો. 

ચિત્રો પૂરાં થયાં તો નિગહતે શફૃકત તરફ જોયું 
અને સ્નેહભર્યા અવાજે કહ્યું - ''ભાઈન્રન, શુકિયા.'' 

શફકતે નિગહતના હાથમાંથી આલ્બમ લઈને ત્યાં 
પડેલ ટિપૉઈ પર રાખી દીધું. એના મગજમાં ખદબદ થઈ 
રહી હતી. એને એવું લાગતું હતું કે આ છોકરીની જિંદગી 
સાથે કોઈ મોટું રહસ્ય સંકળાયેલું છે. એણે વિચાર્યુ... 
કદાચ પ્રેમમાં નિરાર॥ મળી હોય... કે પછી કોઈ મતોવૈ્ઞાનિક 


ચા આવી તો શફકતે નિગહતને ઉદ્દેશીને કહ્યું - 
“ઊઠો અને ચા બનાવો... અ સ્રીઓનો વિશેષાધિકાર 
છે.'' 

નિગહત ચૂપ રહી, પણ તિલઅત ઠેકડો મારીને 
ઊભી થઈ ગઈ - “'ભાઈજ્ન, ચા હું બનાવું છું.'” 

નિગહતનો ચહેશે પાછો ગંભીરતાના આવરણમાં 
લપેટાઈ ગયો. શક્રકતનું કુતૂહલ વધતું ચાલ્યું. એક વાર 
અકસ્માતે જ એણે નિગહત્ત સામે ધારીને જોયું તો એ 
સંકોચાઈ ગઈ. શફકતને મનોમન આવી અનુચિત હરકત 
કરવ! બદલ અફસોસ થયો. 

ચા પીતાં પીતાં અહીંતહીંની કેટલીયે વાતો થઈ, 
તિલઅતે એ વાતોમાં સૌથી વધુ ભાગ લીધો. ટેનિસની 
વાત નીકળી તો એણે શેખીની હદ્દે જઈ પહોંચતાં 
અભિમાનથી કહ્યું કે નૈરોબીમાં એ એક નંબરની ટેનિસ 
ખેલાડી હતી અને પંદરવીસ ઇનામો પણ જીતી ચૂકી હતી. 

નિગહત ચૂપચાપ બેઠી હતી. એની ખામોશી 
ઉદ્દાસીનતાભરી હતી. સ્પછ દેખાતું હતું ક એને પણ 
એની ખામોશીનો અહેસાસ હતો. 

એક વાતની શકકતે ખાસ નોંધ લીધી કે અઝીઝની 
પત્ની નિગહત પર વધું પ્રેમ વરસાવતી હતી, એનું 
વધારે ધ્યાન રાખતી હતી. એણે પોતે ઊભી થઈને 
એકદમ પ્રેમથી એને ક્રીમરોલ આપ્યા. મોઢું લૂછવા 
પોતાનો રૂમાલ આપ્યો. એની સાથે એકદમ મમતાથી 
વાતો કરતી હતી. એવું લાગતું હતું, જણે એ વાતો 
દ્દારા પણ એના માથે વહાલભર્યો હાથ ફેરવી રહી છે, 
એને દુલાર કરી રહી છે. 


જુ લાઈ ૪૫૪ 


ર૦૦૨ 





જવાનો સમય થયો તો અઝીઝની પત્નીએ ઊભાં 
થઈને બુરખો ઉઠાવ્યો. આયશાને ગળે મળી. શફકતને 
દુવાઓ દીધી અને નિગહતની પાસે જઈ આંખમાં આંસુ 
લાવી દે એવા પ્રેમથી કહ્યું - ““ચાલો બેટા, જઈએ.”” 

તિલઅત ઠેકડો મારીને ઊભી થઈ. અઝીઝની પત્નીએ 
નિગહતનો એક હાથ પકડ્યો. બીજે હાથ તિલઅતે પકડ્યો. 
અને એને ઊભી કરી. શફકતે જેયું કે નિગહતનું નીચેનું 
શરીર એકદમ બેજાન હતું. એક ક્ષણ માટે એનાં દિલોદિમાગ 
કામ કરતાં બંધ થઈ ગયાં. જ્યારે એ જરાક સ્વસ્થ થયો 
તો હૈયામાં પીડાની ટીસ ઊઠતી મહેસૂસ થઈ. 

મા અને બહેનના સહારે, ડગમગતા પગે નિગહત 
બિલકુલ વિશ્વાસ વગર ડગલાં ભરતી હતી, માથા પાસે 
હાથ લઈ જઈને એણે શફકત અને આયેશાને સલામ 
કરી. એની સલામ કરવાની રીત કેવી ગમી જાય એવી 
હતી ! પણ એના એ હાથે શફકતના હૈયા પર જાણે એક 
મુક્કો માર્યો. હવે એને સઘળું રહસ્ય સમજાઈ ગયું હતું. 
એના મગજમાં સૌથી પહેલો વિચાર આ જ આવ્યો - 
“કુદરત કેમ આટલી બધી કૂર હોય છે ? આટલી સુંદર 
છોકરી સાથે આવો અત્યાચાર ! .....આવો ફરૂર 
અત્યાચાર ! ....આ માસૂમે એવો તે શો ગુનો કર્યો હતો 
કે એને આવી કઠોર સન્ન દ્દેવામાં આવી .....' 

બધા ચાલ્યા ગયા. આયશા એમને બહાર સુધી 
મૂકવા ગઈ. શકકત ફ્િલસૂફની જેમ વિચારતો ઊભો 
રહ્યો. એટલામાં એના કેટલાક મિત્રો આવી ચડ્યા ને એ 
એની પત્ની સાથે નિગહત વિશે કશી વાત ન કરી શક્યો. 
મિત્રો સાથે પાનાં રમવામાં શફકત એટલો તો મશગૂલ 
થઈ ગયો કે નિગહત્ત અને એના રોગને ભૂલી ગયો. જ્યારે 
રાત પડી ને આયશાએ નોકર દ્વારા એને વાળુ કરવા 
બોલાવ્યો ત્યારે એને અફસોસ થયો કે કેવળ એક રમત 
પાછળ એણે નિગહતને બિલકુલ વિસારે પાડી દીધી. 
એટલે આયશા પાસે એણે નિગહતની વાત કાઢી. પણ 
એણે કહ્યું, “'તમે વાળુ કરી લો, પછી વિગતે વાતો થશે.'' 

પતિ-પત્ની બેઉ ભેળ! જ સૂતાં હતાં. લગ્ન થયા 
પછી કદી પણ રાતે એકબીન્થી અલગ નહોતાં થયાં. 
એમનાં લશ્મને લગભગ છ વર્ષ થઈ ગયાં હતાં. પણ આ 
દરમિયાન એકે બાળક નહોતું થયું. દાકતરોનું કહેવું 
હતું કે આયશામાં એવી કંઈક ખામી છે, જે માત્ર 


બટ્રશ 


ઓપરેશનથી દૂર થઈ શકે. પણ એને ઓપરેશનની 
બહુ બીક લાગતી હતી. પતિ-પત્ની એકદમ પ્રેમભરી 
જિંદગી વિતાવતાં હતાં. 

રાતે હંમેશની જેમ બેઉ સાથે સૂતાં ત્યારે શફકતને 
નિગહત યાદ આવી. એણે એક નિસાસો નાખીને પત્નીને 
પૂછ્યું, “આયશા, બિચારી નિગહતને શું થયું છે ?'” 

આયશાએ પણ નિસાસો નાખ્યો ને એકદમ દુઃખી 
અવાજે કહ્યું : ''એ ત્રણ વરસની હતી ત્યારે એને ટાઇફોઇડ 
થયેલો અને નીચેનું શરીર બેજાન થઈ ગયું.'' 

શફકતનું હૈયું નિગહત પ્રત્યેની સહાનુભૂતિથી 
છલકાઈ ઊઠ્યું. ર 

એણે પત્નીની પીઠને છાતી સાથે દબાવીને 
કહ્યું : “આયશા, ખુદા કેમ આટલો જાલિમ છે ?'' 

આયશાએ કંઈ જવાબ ન આપ્યો. શફકતને દિવસ 
દરમિયાનની ઘટનાઓ યાદ આવવા લાગી, - “જ્યારે 
મે એને આલ્બમ બતાડવાનું કહ્યું ત્યારે તેં મારો હાથ 
એટલે દબાવ્યો હતો કે.....'' 

“હાસ્તો, બીન વળી શાના માટે ? તમે તો વારે 
વારે....'” 
“ખુદાની કસમ, મને ખબર જ નો'તી.'' 

“એને પોતે અપંગ છે એનું બહુ દુઃખ છે.'” 

“તે મને આવું કહ્યું ત્યારે મને એવું લાગ્યું, જણે 
કોઈએ મારી છાતીમાં તીર ના માર્યું હોય !'' 

“જ્યારે એ આવી ને... ત્યારે ખુદાની કસમ મને 
બહુ દુઃખ થયેલું. એ બિચારીને પેશાબ કરવા જવું હતું. 
એની મા અને નાની બેન સાથે ગયાં. ઇન્નરની નાડો 
ખોલી, પાછી બાંધી... કેટલી સરસ છોકરી છે, બેઠી 
હોય તો...'' 

“તો ખુદાની કસમ જરાય ખબર નથી પડતી કે 
એ અપંગ છે.'' _ 

“બહુ અકકલવાળી છોકરી છે.'' 

“ખરેખર ?'' 

“'એણે કહ્યું હતું કે અમ્મીજ્નન, હું લગ્ન નહીં કરું, 
કુંવારી જ રહીશ..... એવું એની મા કહેતી હતી.'' 

શફકત થોડીક વાર ચૂપ થઈ ગયો. પછી એકદમ 
૬ઃખી અવાજે એણે કહ્યું - “તો એને એ વાતનો અહેસાસ 
છે કે એની સાથે લગ્ન કરવા કોઈ તૈયાર નહીં થાય.'' 

આયશાએ શફકતની છાતીના વાળમાં આંગળાં 


લાઈ ૨૦૦૨ ૪૫૮ 
જુ 


ફેરવતાં કહ્યું - ''શફકતસાહેબ, એક અપંગ સાથે કોણ 
લગ્ન કરવાનું 7'' 

“નહીં, આયશા, એવું ના કહે.'' 

“શફકતસાહેબ, આટલી મોટી કુર્બાની કોણ આપી 
શકે ?'' 

“તું સાચું કહે છે !'' 

“સુંદર છે, ખાતા-પીતા ઘરની છોકરી છે, બધું 
બરાબર છે. પણ....'' 

“હું સમજું છું....પણ....'” 
''પુરુષોના દિલમાં દયા કયાં ?'' 
શફકતે પડખું ફેરવીને કહ્યું - ““આયશા, એવું ના 
કહે.'' 
આયશાએ પણ પડખું બદલ્યું. બેઉ આમનેસામને 
થઈ ગયાં - “હું બધું જાણું છું. તમે કોઈ એવો પુરુષ 
શોધો, જે અ બિચારી સાથે પરણવા તૈયાર હોય....'' 

“'મને ખબર નથી...પણ....'' 

''બિચારી મોટી છે. એનાથી નાની બેનનાં લગ્નની 
વાતચીત થઈ રહી છે એ વાતથી બિચારીને કેટલું દુઃખ 
થતું હશે ?'' 

“સાચું કહે છે તું !'' 

આયશાએ ઊંડો નિસાસો નાખ્યો- “શું બિચારી 
આમ જ જિંદગી આખી મનોમન બળતી રહેશે ?'' 

“નહીં !'' એવું કહીને શફૃકત બેઠો થઈ ગયો. 

આયશાએ પૂછ્યું - ““એટલે ? તમે શું કહેવા 
માગો છો ?'' 

“તને એના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ છે ?'' 

“કેમ નહીં વળી ?'' 

“ખુદાની કસમ ખાઈને કહે.'' 

“હાય, આ તે કંઈ કસમ ખવડાવવાની વાત 
છે ? કોઈ પણ માણસને એના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ હોવી 
જોઈએ.'' 

શફકતે થોડીક વાર ચૂપ રહ્યા પછી કહ્યું - “'તો 
મેં એક વાત વિચારી છે.'' 

આયશાએ ખુશ થઈને કહ્યું - “શું ?'” 

“મને હંમેશાં એવું લાગ્યું છે કે તું બહુ ઊંચા 
વિચારોવાળી ત્રી છે. આજે તેં મારા એ ખ્યાલને પુરવાર 
કરી આપ્યો છે. મેં નિર્ણય કર્યો છે કે - ખુદા મારા આ 
નિર્ણયને દઢતા બક્ષે - મેં નક્કી કર્યું છે કે હું નિગહત 


બ્ટ્શ 


સાથે લગ્ન કરીશ. અને આનો બધો જ સવાબ (પુણ્ય) 
તને મળશે.'' 

થોડી વાર ખામોશી છવાયેલી રહી. પછી એકદમ 
જાણે કે વિસ્ફોટ થયો. - ““શફકતસાહેબ, જે તમે એની 
સાથે લગ્ન કર્યા ને....તો હું એને ગોળી મારી દઈશ...'' 

શફકતને એવો અહેસાસ થયો કે એને મરણતોલ 
ગોળી વાગી છે અને એ મરીને એની પત્નીના પડખામાં 
દકન થઈ ગયો છે. ('લાઈસન્સ' વાર્તાસંગ્રહમાંથી) 

[સી-ગૃહસ્થ હોય કે વેશ્યા-ના મનની સૂક્ષ્માતિસૂકષમ 
લાગણીઓને મન્ટોએ એની વાર્તાઓમાં આલેખી છે. 
અપંગ નિગહત પ્રત્યે પતિપત્ની બેઉને સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ 
છે. આયશા તો પુરુષજાત પર ફિટકાર પણ વરસાવે 
છે... આવી સુંદર છોકરી..... પણ અપંગ સાથે કોણ 
પરણે ? પુરુષના હૈયામાં વળી દયામાયા થોડી જ 


શિય/ળ/ના ૫/છલ/ પ્રહરમ/ 
છં તેજની) એક અનેપ ૮/ળ 
જે ગૂગળાવે, મૂઝવે-- 
9% ગિરજાન/ ગતની) ભ#ર. 
મા 
અપે એ દિવ્ય જખમ, 
મળે ન કય(યે ૭/૫. 
પછ અંતર*/ કંઈ ઘટે નેર/ળુ, 
જય રહે જીવનન! મમ. 
નુ 
મન/વવ૧# ન મથશો એને, 
હતશ/ન છે એ સિક), 
સ્જઝ% સ) ૫/૭ ૧૯) 
ઈશ્વર! ઉત્ત#૫. 
નુ 


એ અ/વે જય#રે 

રત દયાન ધરી દે ક/ન/ 

પડછ/ય રોકે એમન */સ. 

જયારે એ જજ 

ત્યારે અનુભવ(ય 

મોતન? મનું છેટું. 

એમિલી ડિકિન્સન, અનુ. ધનવન્તી 

1 


૨૦૦૨- 


જુલાઈ 


હોય 7 ..... પણ સહાનુભૂતિના આવેશમાં એનો જ 
પતિ જ્યારે પરણવા તૈયાર થાય છે ત્યારે પુરૂષોની 
કઠીરતાની નિંદા કરનાર સ્ત્રીની પ્રતિક્રિયા કેવી વિસ્ફોટક, 
કેવી કઠોર છે ? મન્ટોએ કદી પણ વાસ્તવિકતાને આદશનાં 
મહોરાં પહેરાવવાની કોશિશ નથી કરી. આયશાની ઈર્ષા 
એકદમ સ્રીસહજ છે.... સહાનુભૂતિ સુધી વાત ઠીક 
છે પણ પતિ આટલી સુંદર છોકરી સાથે પરણે એ 
કોઈ સ્રી ન જ ચલાવે.... પછી ભલે ને એ અપંગ 


મેં અહેસાસ, શુક્રિયા, આદ્દાબ અર્ઝ, સવાલ જેવા 

શબ્દ્લો જેમના તેમ રહેવા દીધા છે. આ શબ્દો અતિપરિચિત 

છે એટલે પણ.... અને આના કારણે ભાષાની મૂળ 
લિજ્જત અમુક અંશે સચવાઈ રહે છે એટલે પણ.... 
- શરીફા વીજળીવાળા] 


સિંદૂર 


ઈલ્લું સિંદૂર સેથ(%/ મૂરિયું, 
કેવર્દ શોભ(જતી નાર / 
તમારો અંતિમ શણગાર /.....ઈલ્છુંન 
પ્હેલું સિંદૂર મૂર સ/સર સંચય, 
એન્ટી હિમ થો અપરંપાર /..... પ્હેલુંન 
કાળ-કરે પ્હેલું સિદૂર ભૂસિયું, 
છેલ્લ સિદ્રમ સ્મરણ-સંભાર /....ઈલ્લુન 
પ્ટેલ સિટૂર%£ ૪/૦? તમ તયે, 
છેલ્લ! સિદદરમ/ રુદ્ર” ઝાળ....પ્હેલુંન 
પ્હેલ(-છેલ્લાન ભેદ કર/| ર૯ ? 
મ/૪૫/ અગજનન/ ₹?/૪ગ/? /.... 
તમે રઇભ/%તી ન!ર...... 


ઈંલ્લુંન 


પી 


૪૫૯. લ્્ટ્શ 


આસ્વાદઃ બંધ બારણાની રહસ્યસભરપ્રતીક્ષા 
રાધેશ્યામ શમોં 


સવારન સૂર્ય કે 
બરન તડકે 
ખોર્ઈી શકત) નથ ઘર બંધ 
તે! બધી “ત હવે અંધ 


મહારાજન/ ઝ/ખ શિક પર 

ટર? સ્કતિન? ગરોળ? 

જોતી, મૂંઝળ, અટકીને ચલી જય 
અનણ્ય/ દરમ/ 


સરી જય ચૂપચ#પ સમથન ૫ગલ/ 
સથિયો ભૂસત? 

તિરાડમ/થ વહી 

ઘરન કોરે ઊગવ૧/ મથત ઘાસ જોડે 
ગિ કરત કરત/ 


થ/5) %થ ભૂતકળનું એકમત લું %/હ 
સડી જય નમન તકત 

ઊધઈ ટ્રેલ/ઈ નય ભતને 

કરત રેત રેત 


ડયાંક ખૂણ/મ પડેલો એક દડો 

ઊછળ્ય/ કરે અ/વત ક/લન/ સ્વપ્ન જોઈ 
અન૦/૪5/ જ/ળકન/ હ/૧ન સ્પર્શ 

તેન બય સપાટીને જવળ રાખે 


૭)ઈ ૮5)ર! મારતું નથ 
છત બંઘ બારણું અવિરત ર/#હ જુએ 
તેન! તરટટ વળતા 
જીવત પગરવન? 
રાજેન્દ્ર પટેલ 


કવિતાની અનેક વ્યાખ્યાઓમાં એક વ્યાખ્યા જે ભિન્ન, સ્વતંત્રી, સ્વયંસંપૂર્ણ હોય. જગતના ઉલ્લેખમાં 
અત્યંત સાદીસીધી અને સચોટ ગણી શકાય એવી છે તે આ કવિ, તે કવિ કે પેલા કવિ પણ આવી જય; કેમ કે 
એ કે પ્રત્યેક શુદ્ધ કવિતા, જગત્તની અન્ય તમામ કૃતિઓથી સાચો કવિ પુનરાવર્તન કરતો નથી, એલિયટનું નિરીક્ષણ 


જુલાઈ ૨૦૦૨ : ૪૯૦ અ લશ 


અને અનુભવ સાચો કે શુદ્ધ સર્જક જ્યારે કવિતા કરે છે 
ત્યારે તે પ્રસંગ 'હોલ્લી એ ન્યૂ સ્ટાર્ટ એન્ડ ડિફરન્ટ કાઈન્ડ 
ઓફ ફૅઈલ્યૉર' ('તદ્દન અભિનવ આરમ્ભ અને વિશિષ્ 
પ્રકારની વિફલતા') બની રહેવાની સંભાવના છે. 
અભિનવ આરંભમાં બેધારો સંકેત છે. પરમ્પરા 
સાથે, ટ્રેડિશન સાથે સંબંધ તોડવાનું સાહસ અને એ જ 
ક્ષણે એની 'ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઢલન્ટ', વૈયક્તિક સર્જક- 
ક્ષમતાનો પરિચય તે આપે છે. આવા પ્રયોગમાં સિદ્ધિ 
સાંપડે યા ના પણ સાંપડે. નિષ્ફળતા મળે કદાચ, તો 
એ પણ 'વિશિષ્ઠ પ્રકારની વિફળતા' ગણાય, જેને 
સામાન્ય નગણ્યતાામાં ખપાવી ના શકાય; કેમ કે 
એનોય મહિમા છે. 
શીર્ષકવિહોણી પ્રસ્‍તુત ગધરચના વાંચતાં સકારણ 
આવા વિચાર આવી ગયા. કવિની ખુદની અને અન્ય 
કવિઓની કૃતિઓમાં સૂર્ય, ઘર, ગરોળી, ઝાડ, ઊધઈ, 
બારણું, “બારણે ટકોરા' આદિ શબ્દોના સંકેતોના પ્રચલિત 
અર્થ-ધ્વનિ-અધ્યાસોનો ભાવકોને વિભિત્ર અનુભવ 
હોઈ શકે. છતાં અહીં પદાવલિપ્રબન્ધ, લયભાત, શબ્દવરણી, 
વિરામસ્થાનો કવિતા માત્રની આઠકૃતિનું સૌંદર્ય, અન્ય 
રચનાઓથી સ્વતંત્ર સ્વયં સંપૂર્ણરૂપે પ્રસ્‍તુત કરે છે. 
પ્રથમ તૂક્ની પદ-રચના કાવ્યરસિત તર્ક (2૦૦10 
।૦તાં૦) કેવી રીતે રમતો મેલે છે ! સૂર્ય કે તડકો ક્યારેય 
કોઈનું બંધ ઘર ખોલવા જય છે ? એમાં એની શક્તિ 
કે શક્યતા નથી. છતાં કર્તાનું સ્વાતંત્ય એક નવી 
વાસ્તવિકતા ચીંધે છે. સવારનો સૂર્ય કે બપોરનો તડકો 
બંધ ઘરને ખોલી શકતો નથી. પછી તુરત 'તેથી' શબ્દથી 
કારણમૂલક તર્ક પ્રવેશ પામે છે : તેથી બધી ભીત હવે 
અંધ. તૂકની છેલ્લી બે કડીમાં 'બંધ' અને 'અંધ'ના 
પ્રાસ સાચવવા સાથે લયનું જતન પણ થઈ ગયું. 
એક અંધ ભીંતવાળા બંધ ઘરના વર્ણન પછી 
ઘરના અવાવરુ અસબાબનું સેટિંગ બીજી ચાર કડીમાં 
મૂર્ત થાય છે. “મહારાજના ઝાંખા ચિત્ર'-ફ્રોટાના અછડતા 
ઉલ્લેખથી રાજા-મહારાજાના સમયનો (1(૯૫6દ્વાં [૩201100) 
પરદો ખૂલે છે અને એની સાથોસાથ ચિત્ર પર ફરતી 
સ્મૃતિની ગરોળી વ્યતીતરાગ (00664) સાથે સન્ધાન 
સાધી આપે છે. જોકે, ગરોળીને “સ્મૃતિની'ના કહી હોત 
તો પ્રતીકનો વ્યાપ વધત. બાકી ગરોળી જોતી, મૂંઝાતી, 


જુલાઈ ર૦૦૨ 


અકઠકીને જ્યાં પાછી ચાલી જાય એ અનજ્ણ્યું દર મનુષ્યનું 
અજ્ઞાત ચિત્ત હોવાનું સરસ ઇૈગિત છે અહીં. 

સ્મૃતિનો સંબંધતંતુ સમય સાથે નિશ્ચિત છે એટલે 
ત્રીજ તૂકમાં સમયને પણ ગરોળી માનવાની હદે જવાની 
સુવિધા છે. બીજ તૂકની છેલ્લી પંક્તિ “અજાણ્યા દરમાં' 
જેટલી ગરોળીને લાગુ પડે એટલી જ ચૂપચાપ સરી જતાં 
સમયનાં પગલાંને પણ લાગુ પડે એવી પદરચના સ્પષ્ટ 
છે. પણ આ ખૂબીમાં નાવીન્ય નથી. તો તે કયાં છે ? 
આવી ગોઠવણીમાં -- 

અજાણ્યા દરમાં 

સરી જય ચૂપચાપ સમયનાં પગલાં 

સાથિયો ભૂસતાં 

તિરાડમાંથી વહી 

ઘરની કોરે ઊગવા મથતા ઘાસ જોડે 

ગોષિ કરતાં કરતાં 

'સાથિયો ભૂંસતાં' પદ, કોઈ પર્વપ્રસંગે ચીતરેલા 
સાથિયાનો સંબંધ કોઈ સૌભાગ્યવંતી નારીનું અને 
તિરાડમાંથી વહી, ઘરની કોરે ઊગવા મથતું ઘાસ ભાવિ 
પેઢીનાં સંતાનોનું સૂચન આપે છે. ઘાસ હજુ ઊગવા 
મથી રહ્યું છે, ઊગ્યું નથી, કેમ કે સમયનાં પગલાં સાથિયો 
કહેતાં સંનારીને ભૂંસીને સરકી ગયાં છે. વળી સમયનાં 
પદદચિહ્દોએ ઘાસ સંગાથે માત્ર ગોઠડી કરી લેવા જેટલો 
અલપઝલપ સંપર્કસમય જ ફાળવ્યો છે. 

ચોથી તૂકમાં ભૂતકાળનું નિવારી શકાય એવું આવર્તન 
છે. 'સ્મૃતિની ગરોળી'ની ઉપમાની માફક અહીં ભૂતકાળને 
'એકમાત્ર લીલું ઝાડ'ની ઉપમા મળી છે. ભૂતકાળને હરિયાળો 
“લીલો' દર્શાવ્યો છે, સાથે જ “થાકેલો' પણ કથ્યો છે ! 
નામની તકતી સડી ગઈ છે, અને પેલી ઉપર-ઉક્ત 
“અંધ' ભીંતો પર ફેલાતી ઊધઈ બંધ ઘર આખાને રેતરેતમાં 
પલટી નાખે છે ! 

પરંતુ આસ્વાદ લખવાનું મન થાય એવી અને 
રચનામાં પવહમાન ગતિશીલ કલ્પન (1000610 101406)ના 
નમૂના સમી પંક્તિઓ હવે આવે છે : 

કયાંક ખૂણામાં પડેલો એક દડો 

ઊછળ્યા કરે આવતી કાલનાં સ્વપ્ન જોઈ 

અનાણ્યા બાળકના હાથનો સ્પર્શ 

તેની બધીય સપાટી જીવતી રાખે 


૪૬૧_ _ _--------------- બ્ટ્શ 


ભાવિ સ્વપ્નો જોઈ ઊછળ્યા કરતો દડો બીન્ન 
કશા કરતાં સર્જક ચેતનાનું અહીં ઉત્તમ પ્રતીક ગણાય. 
ઊગવા મથતા પૂર્વોકત ઘાસનો સંબંધ અહીં અન્નણ્યા 
બાળક સાથે સંકલિત કરી શકાય. 

'અનજાણ્યા' શબ્દનો આ ગદરચનામાં બે વાર 
વિનિયોગ ધ્યાનાર્હ, સ્મૃતિ-સમયને સંગ્રહતા દરને કવિએ 
'અજાણ્યું' ગણ્યું (“અન્ઞણ્યા દરમાં') અને પછી બાળકને 
પણ 'અનજાણ્યા' વિશેષણથી નવાજ્યું તે શું સૂચવે ? 
બાળકમાત્રને પોતાને ક્યા દરમાંથી, કઈ યોનિમાંથી પ્રસવ્યો 
એ તથ્ય જાણ્યું તોયે અજણ્યું રહે છે. એટલે અજનણ્યા 
દરમાંથી બહાર જગતમાં આવી પડેલો બાળક પણ 
“અજાણ્યા જેવો જ પ્રતીત થયો હોય. વળી “અજાણ્યા'ના 
આવર્તનથી ભવિષ્યકાળ તથા રહસ્યયુકત અજ્ઞાત તત્ત્વનો 
અર્થ પણ ભળી ન્ય છે. આવું રહસ્ય દડાની 'બધીય 
સપાટી જીવતી રાખે' એમાં શી નવાઈ ! 

અંતિમ ચાર પંક્તિઓ 'નૉક ઓન ધ ડૉર' ('બારણે 
ટકોરા')ની નાટ્યાત્મક પરિસ્થિતિને ઉલટાવીને મૂકે છે, 


'કોઈ ટકોરા મારતું નથી' ! આરંભે બારણું બંધ બતાવેલું 
તે હજુયે બંધ છે, પણ અંતે જતાં “બંધ બારણું અવિરત 
રાહ જુએ છે.' કોની ? “તેના તરફ વળતા જીવતા પગરવની.' 

વેઇટિંગ ફૉર ગોદ્દો ?, નો, વેઇટિંગ ફૉર લાઈવ 
ફુટપ્રિન્ટ્સ'...... સૂર્ય કે તડકો બંધ ઘર (બંદીઘર) ખોલી 
શક્યા નથી ત્યાંથી કૃતિનો નૈરાશ્યપ્રધાન આરંભ થયેલો 
એ સ્થિતિદિશા અંતે પલટાઈને આશાવાદના ઇશારા- 
અણસારામાં પરિણમે છે, કેમ કે અહીં ઘરનું બંધ બારણું 
જવંત પદરવની અવિરત પ્રતીક્ષા કરવા તત્પર છે - 
ભલે “બારણે ટકોરા' મારવા કોઈ નવરું નથી ! 

એક ગુજરાતી અછાંદસકાર રાજેન્દ્ર પટેલ એમની 
રચનામાં સંવાદિતાનો પૉઝિટિવ સૂર રેલાવવાનું ગજું 
દેખાડે એ નિહિલિઝમના સાંપ્રત પૂરની સામે તરવા 
જેવું શબ્દકર્મ લેખાય. બાકી બેકેટની પેઠે ગેબ્રિયેલ 
ગાર્સિયા માર્ક્વેઝે પણ એમના પાત્રમુખે પ્રતીક્ષાની 
નિષ્ફળતા પ્રદર્શિત કરી છે : 110 0/10 ત0/દ્વા1$ 1111041, 
0૦411 9૪70960 111. 


બેગીત 


૧ 
કજર/, મનગમતું અંદું / 
કર્જીરા, નગમતું અંધારું / 
તણે વણે વણી ચદરમા ગૂથ/યું છે સછું / 
દરવ#જો તો ખુલ્લમ્‌-ખુલ્લો, 
બારીઓ બેત્રણ બંધ, 
હદ-સરહદન પાર મળાયુ- 
કેવી #ણ/નુંબક, 
ગલ?-ગૂચક ગુજ થવયું, જડ્યું ન એકે બછું, 
કજર/,, મનગમતું અંધારું / 
લથપથ પડછ/યે ધૂળમ/ 
પગલી બેત્રણ ૫, 
પડાવ પર.પ્હોચ્ય/ન સાથે 
બંધ ૫૭? ગઈ ન, 
મિથ્યા મિથ્ગ્ય! કરી કરતે જિવ/યું એકધારું, 
કજીર, મનગમતું અંધારું / 


રૃ 
મન જર થઈને મ્હેરે / 
મન 5ર થઈને મ્હોરે / 
તનતંબૂરે રણઝણ થઈને ભંતર અ/ખું કરે / 
હરખ-રઇેકન/ સ/સ-/નેસ/સ# 
ઝીણા ૧/યરે ૧/૧, 
અંધક/રન#! ઝેર પેય/લે 
ભરી ભરી /જિજ#/ય, 
મરુભૂમિક/ ક/નજી ક/ળ) નસનસને ઝઝકીરે, 
મન *ર/ થઈને મ્હોરે / 
તરન અજ વળે ખખડે 
મજર/ન? જોડ, 
વેદ-ટ્ેદ નશી ભણવ મરે, 
નથી ૨0૧૧/ તડ, 
હું ને જરો નટખટ નટવર બંધાછું એક દોરે, 
મન, ૪ર/ થઈને મ્હોરે / 


ડાહ્યાભાઈ પટેલ “માસૂમ” 


જુલાઈ ૨૦૦૨ ૪૬ર 


બેટ 


નિત નવા વંટોળ 


બસ 
પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


ઘડીક સંગની વાત 

નાનપણનાં વર્ષો દરમ્યાન અમદાવાદથી નીકળીને 
જો કોઈ એક જગ્યાએ સૌથી વધારે વાર ગયાં હોઈએ 
તો તે માઉન્ટ આબુ છે. સમય ઓછો હોય, દૂર જવાય 
એવું ના હોય, અમદાવાદમાં બહુ ગરમી હોય, તો તરત, 
“ચલો, આબુ જઈ આવીએ !'' વળી, ઘરનો પુરુષ- 
વર્ગ સાથે ના આવી શકે તોયે મમ્મી એકલાં પણ નાની 
દીકરીઓને 'ઘરની બહાર' લઈ જઈ શકે. 

પછી તો મોટાં થયાં, એટલે જાણે આબુ જઈ 
જઈને કંટાળ્યાં ! થોડાં વર્ષ ના પણ ગયાં. છતાં, પ્રવાસી 
તરીકેનો અભિગમ કેળવાતો ગયો તેમ ફરીથી, અને ફરી 
ફરી, એની એ જગ્યાએ જવું બહુ જ ગમવા માંડ્યું, ને 
બહુ જ સરસ અર્થપૂર્ણતા એમાંથી મળવા માંડી. 

જ્યાં અનેક વાર, દરેક વર્ષે એક વાર તો અચૂક- 
ગયાં હોઈએ તેવી બીજી જગ્યા તે મુંબઈ. ગૂજરાત મેલમાં 
રાતે ચઢી જવાનું-તે જ ને? એક વાર મોટા ભાઈએ બંને 
નાની બહેનોને વિમાતમાં મુંબઈ મોકલવાની હોશ કરી. 
જિંદગીનું એ પહેલું ઉડ્યન ! શરમાતાં શરમાતાં બેઠેલાં. 
પછી પાઇલટ ખાસ બહાર આવીને અમને ચાલક-કક્ષમાં 
લઈ ગયા. ત્યાંના મોટા, ચોખ્ખા કાચમાંથી તો ધરતીનો 
કેટલો બધો વિસ્તાર દેખાય, ને જમીન કેવી ઝડપથી 
સરકી જતી લાગે. ચળકતો દરિયો જોઈને તો જરા ગભરાઈ 
પણ ગયેલાં ! 

મુંબઈ શહેરની અંદર, અને આસપાસનાં સ્થળોએ 
ફરવાનું તો ઘણું મળતું, પણ મુંબઈ જરાયે ગમતું નહીં, 
ત્યાંનું પાણી પણ ભાવતું નહીં, ને લગભગ ૬ર વખતે 
ત્યાં પહોંચતામાં તાવ પણ આવી જતો. મોટર કે ટૅડસીમાં 
નીકળતાં ત્યારે બધું બહુ દૂર લાગતું; અને લોકલ ટ્રેનમાં 
જતાં ત્યારે થોડી દોડાદોડ લાગતી, અને વળી, માંકડ 
પણ કરડી જતા. 

બહુ મોઠું શહેર, ભઈ. ગમતું નથી. આપણું અમદાવાદ 
સારું એના કરતાં તો | 


જુલાઈ ૨૦૦૨ ૪૬૩ 





સંજોગવશાત્‌, કાળક્રમે દુનિયાનું સૌથી મોટું શહેર 
ઘર બન્યુ. જગ્યાઓને જોવા તથા ગમતી કરવા અંગેની 
આવડત મળી, સમજણ વિકસી. મુંબઈમાં એકલાં, પોતાની 
રીતે ફરતાં થયાં, ને એનાં વિવિધ સ્વરૂપને, એમની રીતે 
સ્વીકારતાં થયાં. બાળક તરીકે ડબલડેકર બસોની રાહ 
જોતાં રહેતાં, કે જેથી ઉપરના પરિપ્રેક્યથી નગર-દર્શન 
કરાય. મોટાં થયા પછી જવા-આવવાનો સમય જાણે 
ઓછો પડવા માંડ્યો, ને તેથી ફાસ્ટ ટ્રેનો લેવા તરફ 
પાછાં વળ્યાં. 

પરાંનાં સ્ટેશન પર જ્યાં ત્રીઓને, યુવતીઓને 
ઊભેલી જોઉ ત્યાં હું મણ ઊભી રહી જાઉ; જેથી 'સ્રીઓનો 
ડબ્બો' સામે આવે. બેસવાની જગ્યા એમાં મળી જ 
જાય. કયારેક તરત જગ્યા ના દેખાય, તો બહેનો જરા- 
તરા ખસીને, સંકડાશ ખમીને પણ, એક વધારે જણને 
વચ્ચે બેસાડી દે. અજાણી 'બહેન' સાથે પણ સ્મિતની 
આપ-લે થઈ ગઈ હોય. એમાં એક જતની હુંફ લાગે, 
એક જાતનું 'આપણા-પણું' લાગે. 

બાજુમાં બેઠેલી બહેન સાથે ઘણી વાર વાત પણ 
શરૂ થઈ જાય. બસ, એમ જ. 'અલકમલકની' કહીએ 
તેવી, સાધારણ વાતો જ હોય. ઊંડા સુખ-દુઃખની ના 
હોય કાંઈ, ને એ જ સારું. એક 'સાધારણ', ને સહજ 
સંધાનની જ જરૂર હોય ન્ણે. એટલું જ પર્યાપ્ર હોય. 

નહીં તો હું નિરીક્ષણ કરતી રહું. કોઈને કઠે તે રીતે 
નહીં-બલકે કોઈને ખ્યાલ પણ ના આવે તે રીતે. અમુક 
સ્રીઓ રોજ મળી જતી હોય. એમની વચ્ચે વાતોનો 
દોર અતૂટ લાગે. અમુક જણ થેલીમાંથી નાસ્તો કાઢીને 
આપ-લે કરી લે. કોઈ, વળી, નારંગી ફોલી લે, સફરજન 
કાપી લે. કશુંક ખરીદાયું હોય તે જેવા-બતાવવાનું પણ 
આ સમુદાયમાં થતું રહે. ચાલતી ગાડીમાં આમ નિરાંત 
ને આનંદનો ભાવ જેવાની મને બહુ મઝા આવે. 

ક્યારેક બે-ચાર માછણો બેઠી હોય. મને એ 
બધી બહુ રૂપાળી લાગે. શ્યામ ત્વચા; લાંબા ચહેર।; 


ટશ 


સાલ્લાના કછોટા વાળેલા હોય. એમના ખાલી ટોપલામાંથી- 
ને કદાચ એમના દેહમાંથી પણ-માછલીની ગંધ આવતી 
હોય. એ ગંધને શ્વાસમાં લેવી અઘરી ખરી, પણ એ 
માછણોએ ગાંઠમાં બાંધેલા વાળમાં સૂરજના રંગના, 
સુંદર, સુગંધિત સોન-ચંપા ખોસ્યા હોય. એ આકર્ષક 
ફૂલોમાં, ને એમની આછી ફેલાતી સુગંધમાં, મન-હદય 
પરોવાયેલાં રહે. પરસ્પર સ્મિતની તક મળે એની હું રાહ 
જોઉ, એક વાર એમ નજર મળી ત્યારે એક માછણે મને 
એનો સોન-ચંપો આપેલો. ચળકતો દરિયો આખો પાસે 
આવી ગયેલો જાણે ! 

દોઢેક વર્ષ પહેલાં પ્લૅટફૉર્મ પર આશરે ઊભેલી, ને 
ટ્રેન આવતાં એમ જ એક ડબ્બામાં ચઢી ગઈ. એ 'પુરુષોનો' 
નીકળ્યો. ભીડનો સમય નહોતો, ને બેસવાની જગ્યા 
મળો ગઈ. બાજુમાં કોઈ બેઠું નહીં, કારણ કે ઘણી ખાલી 
બેઠકો હતી. હું ભૂલમાં ચઢી ગઈ હોઈશ, ને બહારગામની 
હોઈશ, એ બઘા સમજી જ ગયા લાગ્યા, કોઈએ ડહાપણ, 
ચાંપલાશ કે છેડતી કરી નહીં. કોઈએ સામું પણ જેયું 
નહીં, મારી સામે તો નહીં જ, પણ એક-બીન્ની સામે 
પણ નહીં. 'સ્રીઓના ડબ્બા'માં થાય છે તેવું કોઈ 
આદાનપ્રદાન-વાતોનું કે વસ્તુનું-અહીં થયું નહીં. બધા 
પુરુષો ચૂપચાપ કે ઝોકાં ખાતાં બેસી રહ્યા. 

મોટે ભાગે તો મુંબઈની બસોમાં કે ટ્રેનોમાં સફર 
કરવા જેટલો સમય ના હોય, ને ૮ૅક્સીમાં જ બેસી 
જઈએ. વળી, ભીડ અને ધક્કામુક્ઠીથી પણ બચવું હોય. 
છતાં તાજેતરમાં ફરીથી આવી સફરનો મોકો મળ્યો. 
સમય હતો, અને નહેર રજા હોવાથી ભીડ ઓછી હશે 
એમ ધારણા હતી. ખારથી ચોપાટી જવું હતું. ઘોડબંદર 
રોડ પરથી બસ લેવાની, ઓપેરા હાઉસની પહેલાં ઊતરી 
જવાનું, ને પછી થોડું જ ચાલવાનું રહે. 

કાકાના બંગલાની આસપાસનાં ગલીઓ ને 
બગીચાઓ નાનપણથી પરિચિત. મોટાં મોટાં ઝાડને 
, કારણે હંમેશાં ત્યાં ઠંડક રહે. પહેલાં જેવી શાંતિ હવે ત્યાં 
રહી નથી. વાહનોની અવરજવર વધી છે, છતાં વહેલી 
બપોરે ઓછી. મેં નેયું કે લગભગ દરેક બંગલાના ઝાંપાની 
બહાર એક એક ગાડી પડી હતી. અંદર આયોજિત 
8ુકાન કે શિશુ-વિહાર કે ખાસ વર્ગોમાં મૅડમ ગયાં હોય, 
ને ડ્રાયવર બેઠો બેઠો હિન્દી ગીતો સાંભળતો હોય. એ 
દરેક કાં તો ઊંઘરેટો હતો, કાં તો કંટાળેલો. મુંબઈના 


જુલાઈ ૨૦૦૨ ૪૬૯૪ 


મધ્યમવર્ગીય સમાજની જીવન-રીતિની નોધ લેતાં મને 
જર હસવું આવી ગયું. 

બસ આવી તો જલદી, પણ બેસવાની એક પણ 
ખાલી જગ્યા ન હતી. આગલા ભાગ તરફ જતાં જતાં 
બીજ-ત્રીજી સીટ પાસે ડાંડી પકડીને હું ઊભી રહી. સ્રીઓ 
ચહતી રહી, ડાંડો પકડીને ઊભી રહેતી ગઈ. હું ઊભી હતી 
તેની પાસેની સીટ પર એક પુરુષ, અને બારી તરફ એક 
બાબો બેઠેલા. એને ખોળામાં લેવાની તો વાત નહીં. 
માણું ધ્યાન બરાબર એ સીટની બારીની ઉપર લગાવેલી 
નોટિસ પર ગયેલું. મરાઠીમાં હતી, પણ સમજાયેલી. 
લખેલું કે આ સીટ સ્રીઓ માટે ખાલી કરવી. અલબત્ત, 
એ ખાલી નહોતી કરાઈ. કન્ડક્ટરે પણ નહોતી કરાવી, 
અડધો કલાક આમ ગયો, હું વિચારતી હતી કે સ્રી- 
હક્કથી સભાન એવી આધુનિક સ્ત્રીની જેમ મારે એ 
બાબતે કશું કહેવું-કરવું જોઈએ ? કે પછી દયા ખાઈને 
એને બેસી રહેવા ૬ઉ' ? 

હું મારા વિચારો સાથે રમત રમતી હતી, ને મનોમન 
હસતી હતી. પછી આગળ વાંચ્યું કે એ સીટ ખાલી નહીં 
કરનાર પુરુષને દોઢ સોથી ત્રણ સો રૂપિયા સુધીનો દંડ 
થશે. એ વાંચ્યા પછી તરત આધુનિક સ્રીપણાએ. 
આગેવાની લીધી. એ બાબાને મેં હિન્દીમાં કહ્યું, “બેટા, 
આવ. મારા ખોળામાં બેસી જ.'' બાબો તરત ઊઠ્યો 
- જોકે એને ખોળામાં તો એ પુરૃષે જ લીધો, ને બબડ્યો 
કે ભ્રીઓએ પાછળ બેસવાનું હોય છે. મેં કહ્યું, “આ 
ઊભી સાત-આઠ સ્રીઓ અહીં જ.'' 

એણે ફરિયાદ ચાલુ રાખી, ''તો પુરુષો શું કરે ? 
ક્યાં જઈને બેસીએ અમે ?'' મે કહ્યું, “ભાઈ, તમે તો 
બેઠા જ છો, મેં અડધો કલાક ઊભાં રહ્યા પછી તમને 
ખશ્વાનું કહ્યું.'' ને ઊઠો જવાનું તો સૂચવ્યું પણ ન 
હતું. એ બાબો વળી એનો ન હતો. એને તો બીજી 
સીટમાં બેઠેલી માએ પોતાનું સ્ટોપ આવતાં બોલાવી 
લીધો. એ પુરુષ ઊતર્યાં પછી એક યુવક બાજુમાં બેઠો. 
એની સાથે વાંચવા વિષેની વાત શરૂ થઈ ગઈ-એ હિન્દી 
વાંચી ન હતો શક્તો, એ પરથી. 

ડયાંકથી એક અત્યંત દૂબળા-પાતળા, ને વયોવૃદ્ધ 
પુરુષ ચઢ્યા. ડંડો પકડીને ઊભા રહેવું પણ એમને માટે અઘરું 
હતું. હું ઊઠીને એમને બેસવા બોલાવી લઉએ પહેલાં, 
એ વૃદ્ધની પાસેવાળી સીટ પરથી એક સજજન ઊઠ્યા, 


બટ્ટ 


ને એમને બેસાડ્યા. મને એ ખૂબ ગમ્યું. મેં વિચાર્યું કે 
એ ભાઈ નક્કી પરદેશમાં રહેતો હોવા જેઈએ. આવો 
વિવેક, આવી તત્ક્ષણ કરુણા પશ્ચિમમાં વધારે જેવા 
મળે, ને એ ખ્રિસ્તી વર્તનસરણી લાગે છે. 

મારી બાજુમાં એક યુવતી બેઠી, જે હસી, ને 
હિન્દીમાં પૂછવા લાગી, “'ક્યાં ઊતરવાનાં ?'' પછી 
કહે, ““ઓહ, તમારે તો હજી લાંબે જવાનું છે.'' આટલો 
એક સંપર્ક પણ ગમે. સમયને એથી તાજગી મળતી રહે 
છે. “તમારે બે સ્ટૉપ બાકી,'' કહી એ ઊતરી ગઈ. 

મને એમ હતું કે એ ભાઈને પૂછીશ કે “તમે 
પરદેશમાં કયાં રહો છો ?'' પણ ઊતરવા માટે ઊભી 
થઈ એટલામાં ઘણું વધારે સરસ કહેવાનું સૂઝી આવેલું. 


ભૂકંપ 
સાગર મૌંન છે. 
આકાશ માંન છે. 
તું પણ અવાક્‌ છે. 
લગે છે, ટરીછ કોઈ ધરતકંપ અ/વનર છે. 
બજરની €7ડ 
ખરેદ-વૈચ/ણ કરીને 
ઘરે પાઈ? ટ્રી ચૂક છે. 
ઉ છે 
2% તું 
એક ખૂણ/* 
મૌન ધારણ કરને. 
ડેનું મન એ / 
ડે” એ સ્તબ્ધત/ / 
લ/ગે છ કે 
સ#ગરને જ પૂછવું પડશે 
કે અ/ન અર્થ શ 7? 
પરંતુ 
હર છે, 
૪% પૂછત# પહેલ જ 
ટરી?! ક)ઈ ધરતકં% ત અજી જય. 
શૈલેન્દ્રકુમાર સિહ 
અનુવાદક: નરેન્દ્ર પટેલ 
૪૬૫ 


જુલાઈ ર૦૦૨ 


એ આગલાં પગથિયાં પાસે ઊભેલા. એમની સામે જ્ેઈને 
મેં કહ્યું, ''આપને જે કિયા વહ બહુત અચ્છા! થા.'' એ 
સાથે જ પરસ્પર સ્મિત ઝિલાયાં. 

કદ્દાચ એમને લાગ્યું હોય કે હું પરદેશમાં રહેતી 
હોઈશ-કારણ કે આવી સહદ્ય પ્રતિટ્િયા પશ્ચિમી વધારે 
લાગે. ખરેખર તો એ પૂર્વીય વધારે હોવી જેઈએ, કારણ 
કે આપણી પ્રાચીન પ્રણાલીઓ તો આવાં વલણનું જ 
માહાત્મ્ય કરતી દેખાય છે. 

વ્યક્તિ તરીકે, મારે માદે આ આખી વાત સોતચંપા 
જેવી તાજગીની છે, સ્મિત જેવી હુંફની છે, અન્ણ્યાં 
સાથે ઘડીક સંગની છે, તથા અન્ય સ્થાનો-સર્વ સ્થાનોમાં 
ઘરનાંની જૈમ રહેવાની છે. 


સૈનિકો 


વરસાઈ મોસમમ! 

પઠ પર ભઃરેખજ 
ગોરભ/નો આવર ઉચક? 
હ/થમ/ 

સજજડપછે 2 મૃત્યુ 
અબનૂસ ક£શે 

ડ/ગરન£ ખેતરને ખૂદ્ત/ 
અજ રહ છે 


શેક 
પછ? 
એક 
સ7િક)...... 
૪)ત/ન/ 
આશકિત/અગણમ 


ભયકુળ ચહેરે ઉભ 
ગૃહસ્થ ૪ર 


અછડત દછિ ન/ખ? 
જઈ રહ%/ છે 
એક 
પછ? 
એક 
ડથ/ ? 
કિસનસોસા 
લ્ટ્ણ 





જર/ક ખંજવજળ) અને...... 


પણ મને વિચ/ર અ/વજે છે - 
માણસન ચામડી અ/ ટપકુઝ્‌પને ૮ટ)લી નજર 
ઉઝરડ/ય ક)ઈ અન્યની ૭5/50*%/ 
એને બેસ? ૦, 

ભય લાગતો હોય છે. ક 
રખેને 'હું'ને હડસેજ 

ચની જગે ઇજન અને શસિર/*/ 
લોહીમસમ ખદબદત વહેતી 

દુર્ગ અસલિયતનદી રંગ 
મારા નાકમાં પેર! જાય, ઓળખે તો ? 

અને એનું રૂ૫ મારાથી ભાગીને 
વરવું થઈ નય / હું ડય/ ઉ? 

મને કદાચ - 

એન/ વરવ॥ ટમની નહિ, અવું જછું 

પણ કંઈ પણ ન હય. 
મારી “ઇમેજ” પણ સાચું પૂછી તો 
કુંઝ૩૫ થઈ જાય હવે મતે 

એન ભય ૯/ગતી હય છે. સ/ચન ૭ર ૯/ઝે છ. 
એક નાનકડ? અને અ£5 જ તી 
ટશિયન કાળાશ મર સમજને મે' 
કેજ! ઠેસ પહોચાડે દિલમ / શાહમૃગ બન/જ 
મ/૯/સ ન/*ન્‍? અ/૭*%૮ રહેલ ૪ છે. 

તમામ કઠદલિ%/ ભલે ને 

છત થઈ નય તો ? ભ્મન રેમ 
જરવય ખર 7 ૫) દબ! ર/ખે / 
મને તો ઇન્દુ કે. ડી. મહેતા 


મને સાચનો ડર છે 


મ/રોય ભય લગે છે. 


સાભાર સ્વીકાર 

પાર્શ્ પબ્સિકેશન (નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧)નાં : 

સમક્ષ : લે. રમણ સોની, કિં, રૂ. ૧૦૦/-; સ્વપ્નતીર્થ : લે. રાધેશ્યામ શર્મા, કિ. રૂ. ૮૫/-; રાધેશ્યામ 
શર્માની વિશિષ્ઠ વાર્તાઓ : લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૮૦/-; શ્રીમદ્‌ કાગડા પચ્ચીસી : લે. બાબુ સુથાર, 
કિ. રૂ।. ૫૦/-; વાકયકથા : લે. ઉપર મુજબ, કિ. રૂ।. ૪૦/-; રમ્ય અને ભવ્ય નરસિહ મહેતા : લે. રત્તાદે 
શાહ, કિં. રૂ. રર૫/-. 

મ. 

જુલાઈ ર૦૦૨ : ૪૬૬ 


બ્ટ્શ 





જુલાઈ ૨૦૦૨ 


ચાર ગઝલ 


૧, હું પણડોલું 
મરું ટપ ને મરો ઇથટ, હું પણ ખોલું, તું પણ ખોલ, 
ગ્ર(પ્મન? લૂમ તરસ બ્હ/વરી, હું પણ ઢળું, તું ૪ણ ૮)ળ. 


%/%/ પરન? દેજચક૯ને વ૧૩ડ/ વચ્ચે સહે ચય), 
ચાસ ચસ ૯લદ ££), હું પણ ઇોળું, તું પણ કોળ. 


અઢળક અ/સુ, અનહદ વેંભવ, લયન? ગંગ, ભરચમ/સુ, 
ચૂત નેવ, વ્હેઈ નીક), હું પણ ૨09, તું રણ ?₹૪. 


રંગરઝીલ મોર/પેચ્છ»/ ટહુકે ૮હુડે કૃમ્ણ ઊજતટ છં, 
વગાડ વાંસળી, સૂરમોહિન્#, હું પણ ડ)લું, તું પણ ડ)લ, 


ર//જે-/ટૅવસ, %/સ-૧રસ૪ ને યુગે મુજે કરૈ ૪૯7, 
'કોઈ ન આવ્યું ?' કોઈ નથી 7'ને હું પણ તોડું, તું પણ તોડ. 


ઈશ્વર ન/કે આથ છે વસ, ક/ળ અજન, મોત છે ટુસ્વ, 

મોક્ષની મદિરા, ઉકાર પી...."..., હું પણ ડોલું તું પણ ડોલ. 

મૃત્યુ “મ/સૂમ', મોક્ષ પણ 'ક/સૂમ, હું પણ 'મ/સૂમ', તું ૫ણ 'જસૂમ”, 

શ્વાસ ખૂત્યાન! અજવળાને, હું' પણ સંજુ, તું પછ સપ. 
૨. શૂન્ય સકળ છે 


ઝરમર ખુરજૂ, રન તડકે, કૂ#વલય ₹# શ્ર છ, 
જે 


ઝૂ"? તરજો, *નન/ પડઘ#, ચતરેલા કેન્વાસ) છ. 


રખલે સગર, જો-ઈ/૫૯/, જતન ૫૦, #છ-કણ)ત,, 
ઘૂઘવે મજા, આટ ને ભર્તી, વમ્મળન! હુલ્લઃસ છે. 


ખુલ્છું કર ને &ૃરે ₹/કળ, ઉબરનું આઓગળવું છ, 
હોય સતત કમરામાં હરટ્ર, તય નગન? પસ છ. 


શબ્દદમ ૧૨/ત? ઝળહળ, ઠતર-ભીતર શૂન્ય સકળ છં, 
સિતિર્જત ઈલા ક!ચમદ *રક "ર૭ ૪ડછ#ય છં. 


ચાસે ચાસ રડે ચાડિયો, પંખ થઈ ગ્ય #ર્ર્રર્‌ ટૂ# 
સેટે શેઢે હવ/ કણસતઈ, વિખજ૧/ટ? અજ ૧/૨) છે. 


કયાંક હવા છે મુર જેજી, કય/ક સુદર્શન ચકર શૂં, 
વુ'દાવન કે હોજ થથુર,, રક રો% ર/૧/અ) છ. 


મનમરકટની ઊંચો ફૂદકો, 'મ/સૂમ'-હ/સૂક ૭ણ «ળી, 
કય/ક હિમાલય, કમ/ક સદર, કયાક નદી ને પ્હહઠ]) છે. 


૪૬૯૪ 





હટ 


જુલાઈ ર૦૦૨ 


૩. પહેલો અગ્નિ 


કઈ ન-ન! દપણત્વક ર) ચ્હેરો, તારદે ચહેરે, 
ભ્ય 


તરજુમો છે ઈશ્વરિયતનો, પહેલો અગ્નિ: પહેલો ધૂણો. 


ન્ય 


મૌનમાં રણકે રપાથટડ, શબ્દે .શબ્દે મેહુલિયો છે, 
સૈક/અદથ!/ સમથળ રહત શબ્દ ન હોવે સ્હેજે ઊણ,. 


ઈડુ ટૂવ્યુ, પાંખમાં હલચલ, ચક ચક ચારેકોર મર્ચી, 
ગધન અ/જ%, પાંદડે મકર, અઠ(શોને લાગ્યો લૂણ. 


ચશમન ચદર, મંત્ર : અગોચર, નિલેપોન ગેજ પડધા, 
5)મલ-અંગ સારસ-જેડી, અવસાદ સૂર સુણ): સુણ. 


શ્રુતિ શ્વાસની, વેદની કચ, નાભિમ/થ! ઝંતિ પ્રકઢે, 
ચમ-મમની ચરમ સીપ ઈ, અખિલાઈના ઝેરને ભૂણો. 


તજન? છેડે દર્દન! દરિય/, ગુલ : ગુલઝ#રે તાત#-ૈયા, 
નિમ છે યાર-ઠલાહ, અરકને અ/ખર તૂણા-પૂણ). 


નક્ષત્રોમાં ક્તની લર ઈ, ચંદ્ર ટૂંપાતો ગહ-તવિગ્રહમ/, 
શુક્રકણનદ અજવાળ/ને ગગન-અંબરે ગુણો-ગુણ). 


આંખમા મૃગજળ, હોઠ પે દરિયો, પ્યાસ તરસ્યું મ(સૂમિયતની, 
કં!..ક/.. કરત ઉડ? જવાનું, લઈ સંગાથે સન જણ. 


૪. ગ્રીષ્મની લૂ 


હોઠન? કમર, જુધ સ્મરણન, સહજ સજે જટળાઈ છે, 


નિશ/ક શબ્દને તરજુમો ઈ, અરથ-બરથ હરજાઈ ઈ. 
પત પછીનો પહેલો અવસર, સ્ટેજ મજ ખુરબૂની લથબથ, 


ન્‌ 


લય-વિલયનું આરોહણ છે, સુખડ રબ્દ દુહાઈ ઈ. 


સવ લગોલગ જત્રત-બજત્તત, ઓસણ અઠે પ્હોર છે લયન, 
ટે 


અદંખ જ ચ્યાનું અજવાળું છે, જતુઅ પણ વરદાઈ છે. 


અર :અવ/ચક, જતર અનહદ, વિરહ :૧૬ન/, ઘર્ષણ/-વજજણ, 
અ/ખનઈ અંદર પ્રજળ્યા કરત? ગ?ષ્મન? લૂ પરન્નઈ છે. 


ભ/ન-સ/ન રધાનું વરસે, મદેરપિચ્છન( ભર-ચદમસે, 
નપ 


ટહુડે-ટહડે કૃષ્ણ - ઊં" ઈ, અંદર-જાહર અજીર/ઈ છ. 
'માસૂમ', આજે હળવે હાથે ઘરને ઉબર કીટળ વકેરો, 
બ/રસ/ખમદ આસપલવ, શુભ-લ/ભન! સકુલાઈ છે. 


ડાહ્યાભાઈ પટેલ “માસૂમ” 
ક 


૪૬૮ 





બટ્ટ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ 





આધનિક્તાવાદીઓનો પરંપરામાંથ્રી વિશ્વાસ ઊટી 
ગયો હતો અને ખાસ કરીને અમેરિકી કવિઓએ તો 
સામૂહિક રીતે મુક્તપદ્યને અપનાવી લીધું હતું, ત્યારે 
રશિયાથી અમેરિકા દેશવટે પહોંચેલા નોબેલ પારિતોષિક 
વિજેતા કવિ જ્ઞેસક બ્રૉડસ્કીના પરંપરા વિદોના, મુક્તપઇ 
વિશેના તેમજ ઇતિહાસ વિશોના ખ્ય.લો અમેરિકી 
વાતાવરણથી તદન જુઠ્ઠા મિત્તજ ધરાવત હતા. એટલું 
જ નહીં, પણ અમેરિકી આધુનિક પરિવેશ વચ્ચે પણ 
બ્વૉડસ્કીએ રશિયન વારક્ઞાની જહેમતથી તળવણી કરી. 
આજે અનુઆધુનિક મિજાજ જ્યારે પરંપરા તરફ, છંદો 
તરક અને માનવીય સંદર્ભ તરક વળી રહ્યો છે, ત્યારે આ 
સમગ્ર કિસ્સો નજીકથી તપાસવા જેવો છે. 

આઘુનિકતાવાદનો સૌથી વિવાદાસ્પદ મુદ્દ એવો 
હતો કે કલાઓએ નરદમ જાતે શરુઆત કરી અને જદા 
પડી અત્યંત મૌલિક બનવાનું છે. કોઈ તદન નવી વસ્તુનો 
આવિષ્કાર કરવાનો છે; અને દરેક અ!વિષ્કારને અનુકૂળ 
એવું એનું પોતાનું વૈયક્તિક રૂપ શોધવ:નું છે. આથી 
પ્રશિદ્ટ સ્વરૂપોને છોડી, પ્રાસ તેમજ છંદને છોડી, 
સ્ટીવન્સન, એલિયટ, મૂર જેવા કવિઓ દ્વારા અમેસ્કી 
કવિતાએ જે ભૂમિકા રચી એમાં બ્રૉડસ્કીનો રશિયન 
જીવ કોઈ વિશેષ સાર જેતો નથી. એટલું જ નહીં, પણ 
લાફોર્ગ જેવા ક્રેન્ચ કવિને અનુસરીને લીધેલો રસ્તો 
બ્રૉડસ્કીડે ભૂલભરેલો લાગ્યો છે. વળી, પરંપરા અને 
ભૂતકાળથી નર્યો છેડો ફાડી બેઠેલા આધુનિક્તાવાદીઓની 
સામે બ્રૉડસ્કીની માન્યતા હતી કે એક કવિ જ છં જે 
ભૂતકાળને વર્તમનઘી નડે છે. કવિઓ પરંપરાના સંરક્ષક છે. 
આથી પણ આગળ વધી બ્રૉડસ્કી સ્પટ કરે છે કે કવિતામાં 
જ સાચો ઇતિહાસ સચવાયેલો રહે છે. ઇંત્તિહસ્છઃે જે 


બ્ર 
7 
ક 
ભુ 
75 
શ 
હન 
ધશ 
( 


ચન્દ્રકાન્ત ટૉપીવાળા 


ઇતિહાસ લખ છે એમાં તો કાયકારણની તાર્કિકતદ ભરેલી 
પડી હોય ઈ. કવિતા «૪ ભૂતકાળની મઇનવચંધને સંચકી 
રાખે છે. કદાચ પરંપરાના અદ જ ખ્યઇલે વ્ૉૉડસ્ક્ી સેલર 
ફસ્ટ જવા અમેસ્કી કવિ તરક વધુ પકાપાત ઇદ્ાવે છે. 
અને તેથી જ રબ કસ્ટની થણક જ્રૉડસ્કીની કવિતા 
પણ ઇંદ અને પ્રાસને સ્વીકારીને ચાલે છે. 
રશિયન કવિતાની પ્રમુષ્ ખાસિયત છે 
રશિયન કવિતા અન્ય પશ્ચિમના દેશથી જટટી પડે ૪. 
બ્રૉડસ્કી પરંપરા અંગે અને ખાસ તો કવિતાને 
વારસામાં મળેલા ઈંદો અંગે શરદ્ટાપૂવંક ઉચ્ચારે છે કે 
“સ્મરણમાં રહે, ઈટ્ન પોતે એક પ્રકારના ચેતનાવિસ્તદસે 
(50111ઇદ્ા 1089010695) છે, જેનું સ્ઘાન અનસ 
કોઈ લઈ શછે નહીં. છંદો એકમેકને બદલે, પણ સ્થાન 
લઈ શાકે નહીં. અછાંદસની તો વાત જ મૂકો. ઈદોમાં 
મેદ છે તે વ્યક્તિ અને એન્ઇ દૃટ્યધબકારતો ભદ છે. 
પ્રાસની તરાહમાં જે બેદ છે તે ચિત્તની ક્યિઓનો ભેદ છે. 
પ્રાસન બ્રષ્ટ કરવા કે એમનું ખૂન કરું એ કવિતા 


- 
અલબત, એ 


અન ત્ય « 


બ્રૉડસ્ટીની કેટલીક શ્રદ્ધા આત્યંતિક લાગવાનો 
સંભવ છે. પરતુ અનૃઆઘુનિકનાવાદનો એક સંદભ વેગથી 
પાછો વળી રહ્યો છે ત્યાર અને નવી શક્તિથી તેમજ 
ઉત્સાહથી પૂવંવારસાનાં પોતાની રીતનાં અદભુત 
મિશ્રણોથાં રોકાયેલો છે ત્યછે બ્રૉડસ્કીના વિચારો કે 
એન! અભિગમનું મૂલ્ય નવું પરિમાણ લે છે. ખાસ તો 
ગુજરાતી સાહિત્યમાં આધુનિકતાવાદી પ્રવૃત્તિના નામે 
આડેઇડ ચાલેલી અને ચાલતી રહેલી અઇદાલ્ષ પ્રવૃત્તિને 
પણ બ્રૉડસ્કીનો અભિગમ જવાબદારીનો ત્રા્ગ ચીંધી 


શકે તેમ છ. 


સાભાર સ્વીકાર 


અપ્રગટ જયંત કોઠારી : સંપાદક : નિખિલ કોઠારી, પ્ર. જયંત કોઠારી પરિવાર, 'ઝબક', ૨૪, નેમિનાથનગર 
(સત્યમય) સોસાયટી, સરેન્દ્ર મંગળદાસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫, કિ. રૂ. ૧૦૦/-; નીલમણિ : લે. 
અનિલ વાઘેલા, પ્ર. કુમકુમ પ્રકાશન, મામુ નાયકની પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિ. રૂ।. ૩૫/ 
-; વિશ્વકોશ વિમર્શ : સંપા. પ્રીતિ શાહ, પ્ર. ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, એચ. એલ. કૉલેજ ઓફ કૉમર્સ હૉસ્ટેલ 
કમ્પાઉન્ડ, રિઝર્ષ બૅન્ક ક્વાર્ટર્સ સામે, કૉમર્સ છ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, કિં. રૂ. ૧૨૦/-; 'ઘૂમકેતુ'નું 
વાર્તાવિશ્વ : લે. અને પ્ર. ડૉ. અનંતરાય વ. દવે, “શ્રી ભીડભંજનકૃપા', ૪, સુભાષનગર, રૈયા રોડ, રાજકોટ- 
૩૬૦૦૦૧, કિં. રૂ. ર૫૦/-; ખેલ : લે. રજનીકાન્ત સોની, પ્ર. નવભારત પ્રકાશન મંદિર, હિંગળોક જોષીની પોળ, 
બાલા હનુમાન પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિં. રૂ. ર૫/-; ઢોલા-મારુણી : લે. પ્રકાશક ડૉ. 
ભગવાનદાસ પટેલ, ગાયત્રીમંદિર પાસે, મુ. ખેડબ્રહ્મા - ૩૮૩૨૫૫, જિ. સાબરકાંઠા, કિ. રૂ. ૪૦/-. 

આદર્શ પ્રકાશન (ગાંધી માર્ગ, બાલા હનુમાન સામે, અમદાવા૬-૩૮૦૦૦૧)નાં : 

ચંદ્રકાન્ત શેઠનાં કાવ્યો : સં. ડૉ. રમેશ એમ. તિવેદ્ી, કિં. રૂ. ૫૦/-; શામળનાં કાવ્યો : સં. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ. ૫૦/-; નદીવિચ્છે દ : લે. ભગવતીકુમાર શર્મા, કિં. રા. ૮૦/-; માંગલ્યકથાઓ : લે. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ. ૮૫/-; પ્રેમ પચીસી : સંપાદક : પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, કિં. રૂ. ૫૦/-; દૂરના એ સૂર : લે. દિગીશ 
મહેતા, કિં. રૂ. ૫૫/-; નંદ સામવેદી : લે. ચંદ્રકાન્ત શેઠ, કિં. રૂ. ૭૦/-; અંતિમ દીપ : લે. મોહનલાલ 
પટેલ, કિં. રૂ. 8૫/-; વિશ્વની શ્રેષ્ઠ હાસ્યકથાઓ : સંપાદક : સતીશ ડણાક, કિં. રા. «€૫/-; પારિજાતનાં 
ફૂલ : સંપાદક : ઉપર મુજબ, કિ. રા. ૮૦/-. 

સાહિત્ય સંકુલ (ચૌટા બજર, સુરત-૩૯૫૦૦૩)નાં : 

સિદ્ધ સંત શ્રી સાંઈબાબા : કિં. રૂ।. ર૫/-; માતૃ-પિતૃવંદના : લે. ધીરભાઈ અં. દેસાઈ, કિં. નથી.; 
સુંદર વાળ - માવજત અને સમસ્યાઓ : લે. ડૉ. તૃમિ ઠક્કર, કિ. રૂ. ૭૦/-; વાળ : મૂંઝવણ અને 
માર્ગદર્શન : લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૫૦/-; ડાયેટ એન્ડ ફિટનેસ : લે. ડૉ. હરીશ ઠક્કર અને ડૉ. તૃમિબેન 
ઠક્કર, કિ. રૂ. ૭૦/-; મૂળ, પાન, મરી-મસાલા : સંપાછો ડૉ. એચ. બી. ભટ્ટ, ડૉ. રાજેશ અધ્વર્યુ, કિં. રૂ. ૫૦/-; 
ચાણકયનીતિ : લે. કિરીટ નાયક, કિ. રૂ।. ૪૦/-; ઈઝી ઇૈ ગ્લિશ સ્પીકિંગ કૉર્સ : લે. સુહાસ આર. કછારા, 
કૅ. રૂ।. ર૦/-; અકબર-બીરબલ : લે. રીમા કિરીટભાઈ નાયક, કિં. રૂ. ૩૬/-; હજીયે ન જગે મારો 
આતમરામ : લે. રતિલાલ ચૌહાણ “શાન્તમ્‌', કિં. રૂ. ૩૦/-; અમરનાથ, એક અલ્પવિરામ : સંપાદન : 
મોહનલાલ વાઘેલા “પ્રવાસી', કિં. રૂ. ર૫/-; દદેશ-વ્યવહાર-વ્યવસ્થાનાં મૂળ તત્ત્વો : ભાષાંતરકાર : કવિ 
નર્મદાશંકર લાલશંકર, કિ. રૂ।. ૧૬૦/-. 

અન્ય 

પડકાર : (કિરણ બેદી જીવન-રેખા) : લે. પરમેશ ડંગવાલ, અનુ. ડૉ. કેશુભાઈ દેસાઈ, પ્ર. આર. આર. શેઠની 
કંપની, ફુવારા સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિં. રૂ. ૨૦૦/-; સ્વામીશ્રી સહજાનંદ અને નંદ સંતો : 
લે. કૃપાશંકર જાની, પ્ર. લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર, ૬૪/૧, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિં. રૂ।. ૩૦/-; 
ષડ્દર્શન : લે. જયંત પ્રે. ઠાકર, પ્ર. કુલસચિવ, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટ!, મુ. વલ્લભવિદ્યાનગર - ૩૮૮૧૨૦, 
કિ. રૂ. ર૩૦/-; મૂડીવાદ (પરિચય પુસ્તિક! પ્રવૃત્તિ-૧૦ર૩) : લે. સૂ માર એમ. ત્રિવેદી, પ્ર. પરિચય ટ્રસ્ટ, 
મહાત્મા ગાંધી મેમૉરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાષ રોડ, ચર્ની રોડ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦ર, કિ. રૂ. ૬/-; નસકોરાંની 
વ્યાધિ (પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ-૧૦ર૮) : લે. ડૉ. અજય કોઠારી, પ્ર. અને કિં. ઉપર મુજબ; શ્વાનસૃષ્િ 
(પરિચય પુસ્તિક! પ્રવૃત્તિ-૧૦ર૯) : લે. નરેન્દ્ર પટેલ, પ્ર. અને કિં. ઉપર મુજબ; નદીની મોકળાશ કાંઠા 
ઘચ્ચે : લે. રચના નાગેરિક, પ્ર. માનવ વિકાસ ટ્રસ્ટ, ગુજરાત, ૯, મહાકાન્ત કૉમ્પ્લેક્સ, વી. એસ. હૉસ્પિટલ 
સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, કિં. રૂ. ૫૦/-. 


કા 
જુલાઈ જ % “૦: ડસ્ટ 





વર્ષબારમું 


ઓગસ્ટ ૨૦૦૧થી જુલાઈ ૨૦૦૨ 


તેયાર કર કરનાર રિલ જોગી 


(આ સૂચિમાં “કવિઓની દિવાળી” અને “પ્રતિભાવ'નો સમાવેશ કરાયો નથી.) 


ફાવ્યો 
અચરજ જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ 
અનંત યાત્રા રીતા ત્રિવેદી 
અવાજ કિસન સોસા ઓકટો.'૦૧ 


અહીંજ અહીંજ યોગિની શુકલ જુલાઈ '૦ર 
આકાશ મૂકુંદ પરીખ જાન્યુ.'૦ર 
આભનો ચંદરવો ડૉ. અરુણ બી. શેલત 'વ્યથિત' 


આપષાઢની સાંજ નલિન રાવળ 
ઇયળને કિસન સોસા 
ઇલમી ચલમ જયન્ત પાઠક માર્ચ'૦ર 
ઉમાશંકરભાઈ જતાં ઈશ્વરભાઈ પટેલ 
એકએવુંગામ ડાહ્યાભાઈપટેલ “માસૂમ' 
એકતારાંકિતએક્સ્ટસીમાં જલ્પ ઉશનસ્‌ 
એક પીછું દેવેનશાહ 
એક બુલબુલ આવ્યું ઘરમાં 
ડાહ્યાભાઈ પટેલ “માસૂમ' 
એક્લતા અનામી 
એકવીસમી સદીનો ઉબરે વળોટેલી ભગ્ન વૃદ્ધા 
મુનિકુમાર પંડ્યા 
એક વૃદ્ધની વાસંતી ઘટના ઉશનસ્‌ 
એક હીરો મંગળરાકોડ 
એ દેશની ખાને દયા મકરન્દદ્વે 
એપ્હેલાં તો... અનામી 
એવું નથી કે ઘેર પાછા ફરવાની ઝંખના નથી 
યશવંત ત્રિવેદી 


જુલાઈ ૨૦૦૨ 


૧૧ 
ર૩૯ 
પૂ્‌.પા.૩ 
પૂ.પા.૩ 
પૂપા.૩ 
૪૪૪ 
૧૫૯ 
૫૦ 
પૂ.પા.૩ 
૩૧,ર૬૩ 
રૃપ 
૩૩૧ 
૧૪૬ 


૨૪૫ 
૪૩૮ 


પ૩ 
ર૯૬ 
૨૪૨ 
૪૧ 
૧00 


૩૦ 


કવિરાજેન્દ્રનેએકપત્ર સ્વ.રતુભાઈ દેસાઈ 
માર્ચ ૨૦૦ર 
કવિશ્યામ સાધુને અંજલિ જયંત જ ગાંધી 
'કુસુમાયુધ' 
કાનાને હીરાલાલ 'ચિરાગ' 
કુરકષેત્ર અનામી 
કુંભી રામચંદ્ર પટેલ 
કૃષ્ણાર્પણ જયન્ત પંડ્યા 
કોઈકહે અનુ. ધનવન્તી 
ખેલ! દેવેન શાહ 
ગઝલ ગુલામ અબ્બાસ 'નાશાદ' ફેબ્રુ.'૦ર 
ગઝલ મરિયમ ગઝાલા 
ગઝલ મુરાદખાન ચાવડા 
ગઝલ-અસ્ક હર્ષદ ચંદારાણા 
ગીત ફિલિપ ક્લાર્ક ફેબ્રુ.'૦ર 
ગૌરવ-પુરસ્કૃત ડૉ. રમણલાલ જોશીને શુભેચ્છા 
અભિનંદન ડૉ. હિમાંશુ ભટ્ટ 
એપ્રિલ ૨૦૦ર 
ચારગઝલ ડાહ્યાભાઈ પટેલ “માસૂમ' 
ચાર રચનાઓ અનું. ધનવન્તી 
ચાલો, એક મૉડેલ ઇંન્ડિયનનગર રચિયે 
ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 
ચાંદ સત્ય છે પ્રવીણ દરજી 
ચોમાસુ તરણાને લાલજી કાનપરિયા 
ઇંદમાં નીકળી પ્રકાશ ચૌહાણ 'જલાલ' 


૪0૧. -.----------------------------------- બટ 


પૂ.પા.૩ 


૧૧૧ 
૪૪૦ 
૩૫૮ 
પૂ.પા,૩ 
ર૯૧ 
૪૩૦ 
૨૫૦ 


પૂ.પ।.૩ 


પૂ.પા.૩ 


૪૬૭ 
૪૫૯ 


૧૧૫ 
૩૯૦ 
૧૩૫ 
ર૫૫ 


છ્શ 


છેકશુંઆમ! ધીરેન્દ્રમહેતા ૪૧ 
જતાં તમે અનામી ર૯૬૯ 
જનમ-જંજાળા દવવેનશાહ ૩૧૦ 
જાગરણ કરવું પડ્યું છે મનીષપરમાર ૩૫૧ 
જદગી ઘર્મેન્દ્રમ, માસ્તર “મધૂરમ્‌' ૩૮ 
જ્જ્ગી રામચંદ્ર પટેલ જન્યુ.'૦ર પૂ.પા.૩ 
જુનવાણી ડોસીઓનું જૂઠ રમેશ પારેખ 

જૂન ૨૦૦૨ પૂ. પા. ૩ 
જોઉ છું કિસત સોસા ૪૩૫ 
જે પકડી લીધ પાય મેં તારા ઉશનસ્‌ માર્ચ'૦ર પૂ.પા.૩ 


તાન્કા કિસન સોસા ૪૧,૭૬૯ 
તારી યાદ જાગૃતિદ્વે ૩૧૯ 
તિરાડો ધીરેન્દ્રમહેતાઓગ.'૦૧ પૂ.પા.૩ 
તે હિંનો દ્વા: સ્મૃતોઃ અનામી ર૨૦૦ 
ત્યાં નામ તારું મનસુખવનગોસ્વામી ૩૯૦ 
ત્રણ કાવ્યો વિપાશા ૧૨૫ 
દીકરીની લીંબડી સેતૂર મુરાદખાનચાવડા ૬૪ 
દેવોનુંકાવ્ય જયન્ત પાઠક નવે.'૦૧ પૂ.પા.૩ 


ના યોગિની શુકલ ૧૬૪ 





ભીતર ઇન્દ્રશાહ ૧૯૨ 
ભીષ્મ તણી કાયાની જેવું ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા 


સપ્ટેમ્બર ર૦૦૧ પૂ.પા.૩ 


ભૂકંપ અનુ.નરેન્દ્રપદેલ ૪૬૫ 
ભોપા ભગતનાં ભજન 

સ્વસમજણનાં પ્રાણજીવન મહેતા રપદ૬ 
ભ્રમભંજન અનામી ર૨૦ 
મારી જેઈએ મનીષપરમાર ૩૩૯ 
મનખાના ખેડ દેવેનશાહ ૧૫૨ 


મન માનન્‍્યાની વાત છે, માલમ સુમન અજમેરી ર૬૪ 


મન્‌કુળની ભાષા રવીન્દ્રઠાકોર ૨૧૦ 
મને સાચનો ડરછે ઇન્દુકે. ડી. મહેતા ૪૬૬ 
મારીકસમ જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ 
ઓક્ટોબર ર૦૦૧ પૂ.પા.૩ 
મારેએક એવું શિલ્પ 
કંડારવું છે કે- યશવંત ત્રિવેદી ૩૧૦ 
મુરલીકાનકુંવરની રાજેન્દ્ર શાહ નવે.૨૦૦૧ પૂ. પા. ૩ 


મૃત્યુ માટે હું થોભી શકી નહીં અનુ. ધનવન્તી 
સષ્ટેમ્બરર૦૦૧ પૂ.પા.૩ 


નિયતિ અનામીમેર૦૦ર પૂ. પા.૩ મોરલીવાળા વિના હીરાલાલ 'ચિરાગ' ર૨૩૨ 
નિસર્ગનીરંગોળી અરવિદપી. મહેતા 'અરવ' ૩૫૮ યાદઆવ્યું મને ઈશ્વર સુથાર 'શિલ્પી' ૩૮૦ 
પડતર જમીનમેંપેખીનથી અન્‌. ધનવન્તી ૪૩ રણનોવાવડો * રમણીકસોમેશ્રર ૧૨૬ 
* પહેલા દિવસની રાત ઢળી અનુ. ધનવન્તી ૩૮ રસેશ અનામી ૧૯૫ 
પાણી વિનાનો બી.કેશરશિપમૂ ર૬૮ રહંહું રામચંદ્ર પટેલ જાન્યુ. '૦ર પૂ.પા.૩ 
પાયો જ ઇન્દ્રશાહ ૧૬૯ રૈંગફૂલના ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા ૫૦ 
પિતાજીને ફોટામાં જઈને ઉશનસ્‌ ૧૧૮ રૅગરાતડિયો દેવેનશાહ ૩૦૯ 
પૂ. મહાત્મા ગાંધીને રવીન્દ્રઠાકોર રર૦ રોજનીજેમ મૂકુન્દપરીખ ર૪૬ 
પૂર્વસૂચના છે એ અનુ. ધનવન્તી ૪૪૦ લેખેહતી જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ માર્ચ '૦ર પૂ.પા.૩ 
પ્રતિકાવ્યયુઞ્મ મુનિકુમારપૈડ્યા ર૭૫ વધુરું? લાલજી કાનપરિયા ૧૧૮ 
પ્રશ્ન મુકુન્દપરીખ ૪૩ વરસાદ મંગળરાઠોડ ર૩૯ 
પ્રેમભક્તિ અનામી ર૦૦ વરસુંવરસુંથાતાંવાદત સુમનઅજમેરી ર૨૬૦ 
બન્ની :એકસ્મૃતિ રમણીકસોમેશ્ર ૧૫૪ વસંતબ્રહ્મનો ઉયાડ ઉશનસ્‌ ૩૯૩ 
બે ગીત ડાહ્યાભાઈપટેલ 'માસૂમ' »૪૪ર વંટોળ જેમફૂંકાવું 'રાઝ' નવસારવી 
બોલમાલમ, બોલ દેવેનશાહમેર૦૦ર પૂ.પા.૩ ઓંક્ટોબર ર૦૦૧ પૂ.પા.૩ 
ભણ્યને પઢી ન શકયો પ્રકાશ ચૌહાણ '“જલાલ' ૪૧૪ વિરાટનાઅણુ મહીં પીયૂષ પંડ્યા 'જ્યોતિ' ૧૫૯ 
ભાર દક્ષાવ્યવાસ ૫૮ વિવર્ત અનામી ર૦૦ 
ભાંગીપડેલા ભાંગેલા ભુજને ધીરેન્દ્ર મહેતા વિષમ પ્રીતિ મકરન્દદવો ર૪૧ 
ઓંગસ્ટર૦૦૧ પૂ.પા.૩ વેશ રાજેન્દ્રશાહ ૪૦૩ 
જુલાઈ ૨૦૦૨ : ૪ર બટ 


રાબદ-લય મકરન્દદ્વે ૧૬૧ 
શમણાની રાખ બાલ્કૃષ્ણગોર 'મૈત્રેય' ૧૮૫ 
શી રીતે પ્રવીણદરજી ૧૫ 
શું જવાબ દઈશ ? ! મુરાદખાનચાવડા ર૪૪ 
.--«રું થાશે ? તનસુખઓઝા ૩૪ 
શ્રસું બેળે બેળે અનામી ૯૬૬ 
સંકલ્પ રાજેન્દ્રપદેલ ૩૯૪ 
સાહિત્યગૌરવ પુરસ્કાર પીયૂષ અ. જાની 
એપ્રિલર૦૦ર પૂ.પા.૩ 
સદર અનામી ૪૫૯ 
સુન્દરમ્‌ જતાં ઈશ્વરભાઈ પટેલ રણ, રર 
સૈનિકો કિસન સોસા ૪૯૫ 
સ્પંદન મકરન્દદવે ૧૬૧ 
સ્વ-અવબોધ પ્રાણજીવત્ત મહેતા ર૨૦ 
સ્વજનો અનામી ૨૩ 
સ્વતંત્રતાની દેવી ચંદ્રકાંતદેસાઈ ર૪૭૯ 
સ્વ. રમણભાઈ પટેલને આ. ઈશ્વિરભાઈપટેલ ૧૨૬ 
હરિદર્શન સ્વ. ઝવેરભાઈ હસનાની ૪૪ 
હાઈકુ પરાગ મ. ત્રિવેદી ઓક્ટો.૨૦૦૧ પૂ.પા.૩, 
ર૦ર, જાન્યુઆરી ૨૦૦ર પૂ.પા.૩ 
હુંકોઈ જ નથી અનુ. ધનવન્તી ૪૪૦ 
હુંજાણું શું નદીઓને અનુ. કાલિન્દી પરીખ ૩૩૪ 
પત્રપ્રસાદી 
મોહનભાઈ શં. પટેલનો 
એક પત્ર સંપા. રમણલાલનેશી ર૨૦૫ 
સ્વ. જયન્ત કોઠારીના 
પત્રો સંપા. દર્શના ધોળકિયા ૯૪ 
વાર્તા-નાટક 
'અમારે જન્મવું છે' ડૉ. ભાનુમતીશાહ ૨૩૧ 
અહિંસા પરમો ધર્મ: અનુ. જયા મહેતા ૧૫૦ 
ઇનામ અનુ. ડૉ. રેણુકાશ્રીરામ સોની ર૯ર 


એધઘેરકદ્ીયનહિજવાય? અવંતિકા ગુણવંત ૨૮ 
કથા પ્રવીણસિહ ચાવડા ૫૯ 


કાંચળી કલ્પના જિતેન્દ્ર ૩ર 
કૂંપળ અનુ. જયા મહેતા ૨૩૦ 
કેવો આનંદ સુવર્ણા ૩૦૫ 
ખાણમાલિક અનુ. જયા મહેતા ૩૩૧ 


જુલાઈ ર૦૦ર :; ૪૭૩ 


ખોબોએક ફૂલ ઇન્દુકે. ડી. મહેતા ૩૪ર 
ગાતાં ગુલાબ મુનિવાત્સલ્યદીપ ૧૮૪ 
ગોળી અનુ. શરીફા વીજળીવાળા ૪૫૫ 
પટાવાળો સતીશ ચંદ્રકાંત પંડ્યા ર૫૧ 


પરેજી રાઘવજી માધડ ૩૪૭ 


પૂનમની રાત અનુ. હરીશખત્રી ૧૮૯ 
મોટા ભાઈ, વિષ્ણુસહસ્રનામ 

અને એવું બધું રમેશર. ત્રિવેદી ૧૦૩ 
લાકડાનાં રમકડાં અનુ. જયામહેતા ૬૪ 
વાત મરનારની અનુ. જયા મહેતા ૧૩ 
સફોકેશન રસીલા કડિયા ર૨૭૩ 
હૃદયદાહ ભારત્ીર. દવે ૧૭૮ 


હોડી, સિંહઅને સફરજન તારિણીબહેન દેસાઈ ૪૧૨ 
સ્વાઘ્યાય અને સમીક્ષા 
અનોખી ચિતનસૃષિઃ “પ્રેમને રસ્તે'- “હૃદયની વાત' 
પ્રકાશ ચૌહાણ '“જલાલ' ૩૧૫ 
'ઊર્મિનાં મોતી' ડૉ.પ્રફુલ્લદેસાઈ ૧૦૪ 


ગુજરાતી કવિતા ક્ષેત્રે સ્વાતિનાં મોતીની વર્ષા 
પ્રહ્લાદપદેલ ૩૫૩ 


જેન કાષ્ઠપટચિત્ર રમણલાલ જેશી ૪૩૩ 
“'તિરાડ'ની વાર્તાઓ સુમંતરાવલ ૩૧૬ 
નખલીનાનહોર: એક આસ્વાદ દક્ઞાવ્યાસ ૩૫૨ 
મધુરસની પ્યાલીઓ ચંદ્રકાન્ત શેઠ ૩૫૬ 
માંદગીને ખંખેરી નાંખો રમણલાલ જોશી ૪૩૩ 
મૃગજળનાડાધ મધુસૂદ્નએમ. વ્યાસ ર૩૬ 
શિવમહિમ્ન: સ્તોત્ર - 

એક અવલોકન પ્રા. અરુણ જેષી ૧૫૫ 


સહજસુંદરકૃત 'ગુણરત્નાકર છંદ' : વર્ણનો અને ભાવજગત 
અંજની મહેતા ૩૯૩ 
'સાવિત્રી'ના દર્શનનો 


આસ્વાદ્ય અભ્યાસ પ્રસાદબ્રહ્મભટ્ટ ૩૯૧ 
સુન્દરમ્‌નાંકાવ્યોનું 

અંગ્રેજીમાં આચમન ુષ્યન્ત પંડ્યા ૩પ 
'સૂર્યરથ'ની કવિતા ડૉ.દક્ષાવ્યાસ ૧૦૯ 


સ્વસ્થ અને સમતોલ સ્વાઘ્યાય : “સાહિત્યસંકેત' 
નીતિન વડગામા ૧૯૩ 


બૈટ્શ 





ન દ કે 


સાંપ્રત પ્રવાહો 
અગ્રણી મરાઠી લેખિકા દુર્ગા ભાગવતના દુ:ખદ અવસાન 
અંગેગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો શ્રદ્ધાંજલિ ઠરાવ ૪૦૨ 


અનુબહેનનું અવસાન ૨૦૩ 
અવધૂ આનંદઘનની આધ્યાત્મિક શબ્દચેતના સંગોષ્રી૧૬૩ 
અવંતિ દવે સ્મતિગ્રંથ ૮૪ 
અસ્મિતા પર્વઃ ત્રિદિવસીય સાહિત્યગોષિ, કાવ્યવાચન 
અને શાસ્રીય સંગીતનૃત્ય મહોત્સવ ૩ર૩ 


આઈ.એન.ટી. તરફથી બાલાશંકર કંથારિયા પારિતોષિક ૮૩ 
આકાશવાણી-રાજકોટ કેન્દ્રેમેળવેલા એવૉર્ડ્ઝુ ૪૦૩ 
આજીવન શિક્ષક જાદવજી પ્રાગજી સવાણીનું દુ:પ્પદ 


અવસાન ર૪ર 
આધુનિક કવયિત્રી ડૉ. પલ્લવી ભટ્ટના કાવ્યસંગ્રહનું 
વિમોચન ૩ 
આધ્યાત્મિક પુસ્તકોના લેખક હીરાભાઈ ઠકકરનું 
દુ:ખદઅવસાન ૪ર 


ઇન્ડિયન થિયેટર, રંગાયણ, મૈસૂર તરફથી યોજાયેલો 


સાહિત્ય-ઉત્સવ ડૉ. મંગલદ્ેસાઈ ૧૬૨ 
'ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રઃ એક પરિશીલન'નો 

વિમોચન સમારંભ ર૮ર 
'ઓળખ' માસિકનો દીપોત્સવી વિશેષાંક ૩ 


કડીમાં યોજાયેલા વિવિધ સાહિત્યિક કાર્યક્રમો ૮૪ 
કવિશ્રી ચંદ્રકાંત દેસાઈને ન્યૂ જર્સી પોએટ્રી સોસા.ની 
અંગ્રેજી કાવ્યસ્પર્ધામાં એનાયત થયેલું પારિતોષિક ૧૬૨ 


કવિશ્રી સિતાંશુ યશશ્ચંદ્રનું કાવ્યપઠન ૮૪ 
કાવ્યસંગ્રહ પ્રાક્ટ્યપર્વ અને કવિસંમેલન ૪૦ર 
ગઝલકાર શ્યામ સાધુનું અવસાન ર૦૪ 


ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદનું ર૧મું અધિવેશન ર૨૦૩ 
ગુજરાતના સંસ્કારજીવનની વિભૂતિ 'દર્શક'ની 


વસમી વિદદાય ૪ર 
'ગુજરાતના સારસ્વતો'ની સંશોધિત- 
સંવર્ધિત આવૃત્તિ ૪૩ 


ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનો ગૌરવ પુરસ્કાર ર૮ર 
ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી સનતકુમારી મહેતા 


પારિતોષિક ૪૩ 
ગુજરાત સાહિત્ય સભાની સને ૨૦૦૦ના વર્ષની 

વાર્ષિક સમીક્ષા ૪૩ 
જુલાઈ ૨૦૦૨ ૪૭૪ 





ગુજરાત સાહિત્ય સભાનું સનત્‌કુમારી મહેતા 


પારિતોષિક ૩૬૯૩ 
ગુજરાતી લેખક મંડળે સાંપ્રત પરિસ્થિતિ વિશે 

ફરેલો ઠરાવ ગદર 
ગુજરાતી વાર્તા રાષ્ટ્રીય સ્તરે ૩ 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી વિનંતી ર૮ર 


ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં ઊજવાયેલું કવિપર્વ ૩ 
'ગોવર્ધનરામ જ્ઞાનપીઠ' તથા 'નડિયાદનો 


અક્ષરદેહ'માં સહકાર આપો ૧૬૯૩ 
ચંદુલાલ સેલારકા પારિતોષિક ર૪ર 
જનક નાયકના વાર્તાસંગ્રહ 'એક હતો હકલો'ને 

સરોજ પાઠક સ્મૃતિ પારિતોષિક ૪૦ર 

મ. જયન્ત પાઠક કવિતા પુરસ્કાર ર૮ર 
કં. નગીન શાહનું સન્માન અને હેમચંદ્રાચાર્ય 

સુવર્ણચંદ્રકપ્રદ્ાન . ૧ર૪ 
દલપત ચૌહાણને કવિ નરસિંહ મહેતા 

દલિત સાહિત્ય એવોર્ડ ૨૪ર 
દિલીપ રાણપુરાને રૂરલ રિપોર્ટિંગ માટે એવોર્ડ ૮પ 
ધીરુબહેન પટેલને સાહિત્ય અકાદમી એવૉર્ડ ર૦૩ 
નઠુભાઈ ઠક્કરનું દ્‌:ખદઅવસાન ૩ 
નર્મદ સાહિત્ય સભા તરફથી ડૉ. ફેની રતન 

માર્શલ ચંદ્રકનો અર્પણ સમારંભ ૧૬૩ 
નવલકથાકાર અને કવિ નાનુભાઈ નાયકનું 

દુ:ખદઅવસાન ર૪૩ 
નવોદિત કવિઓ માટે કાવ્યસ્પર્ધા-ર૦૦ર ૪૦૩ 
નિરંજન ભગત અને ઉશનસૂને નરસિહ મહેતા એવોર્ડ ૧૨૪ 
પુસ્તકવર્ષ નિમિત્તે સાહિત્યસંગમની સસ્તાં 

પુસ્તકોની યોજનાઓ ૪૩ 
પૂ. રવિશંકર મહારાજ વ્યસનનિષેધ પુરસ્કાર ૨૦૩ 


પ્રશિષ્ટ પરંપરાના કવિ અને કેડિલા હેલ્થકેર લિ.ના ૮૩ 
અધ્યક્ષશ્રી રમણભાઈ પટેલનું દુઃખદ અવસાન 


પ્રસિદ્ધનવલકથા “કુંતી' ટી.વી. ઉપર જબર 
પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર અને પત્રકાર અવંતિકુમાર 

દવેનું દુ:ખદ અવસાન ૪ર 
પ્રા. બકુલ રાવળ અભિવાદન સમારોહ ૩૬૩ 
'બાનો ભીખુ'ના સર્જક ચંદ્રકાન્ત પંડ્યાનું 

કુ:ખદઅવસાન ૧૨૪ 


હટ 


બે લેખકોનું દુ:ખદ અવસાન ૪૦૩ 
'ભગવાન મહાવીરસ્મૃતિ અંક'નું વિમોચન ૧૬૨ 
ભાયાણીસાહેબના પત્રોનું સંપાદન ૪૦૩ 


ભારતીય સંસ્કૃતિફાઉન્ડેશન તરપથી રામસિહજ રાઠોડની 


પંચમ સંવત્સરી નિપ્િત્તે કાર્યક્રમો 
ભૂલસુધાર ૪૩, ૮૫, ૧ર૪ 
મહેન્દ્રદેસાઈનું દુ:ખદઅવસાન ર૮ર 
મેઘાણીનું લોકસાહિત્યવિવેચન રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 
ઉપલબ્ધ બનશે ૮૩ 
મોહનલાલ પટેલનો અમૃત મહોત્સવ ર૦૩ 
મૌલિક નવલિકાસંગ્રહને પુરસ્કાર ૧૬૩ 


યુવક વિકાસ ટ્રસ્ટ તરફથી કાવ્યાનંદનો એક વિશિષ્ટ 
કાર્યક્રમ 
રમણભાઈ પટેલએ. એમ. એ. સેન્ટર ફૉર એક્સેલન્સ 


૧૬૩ 


ઇન એજ્યુકેશનનું ઉદ્ઘાટન ૪બ્ર 
વિચારશિબિર ૧૬૩ 
વિદ્યાવ્યાસંગી અને લેખક મોહનભાઈ શં. પટેલનું 
દુઃખદઅવસાન " ૨૦૪ 
વિમલ પ્રકાશન ટ્રસ્ટનું નવું સરનામું ૮૪ 
વિવિધ ગુજરાતી સામયિક વાચક મિલાપોનું 
આયોજન ૮૪ 
વિસનગરમાં શ્રી આનંદરાય બ્રહ્મભટ્ટ અને ૧૬૩ 
શ્રી સન્મુખ પટેલનું જહેર સન્માન 
શક્તિ રાષ્ટ્રીય પરિસંવાદ ૨૮૨ 
શિશુવિહારના માનભાઈ ભટ્ટનુંદુ:ખદઅવસાન ૨૦૪ 
શ્રી જનક નાયકને 'ગિજુભાઈ બંધેકા એવૉર્ડ' ૪૪૩ 
શ્રીવિષ્ણુનિકુંજ ર૪ર 
શ્રી સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા 
સુવર્ણજયંતી ૧૬૩ 
શ્રી હરુભાઈ મહેતાનું દુઃખદ અવસાન ૧૬૪ 
૨૮૨ 


'સજની'નો લોકાર્પણ સમારંભ 
સાહિત્યસંસ્કારરસિક મહાનુભાયનું દુ:ખદ અવસાન ૩૬૨ 
સાહિત્યસંસ્કારરસિક મહાનુભાવ પુરુષોત્તમ ગ. 


માવળંકરનું દુ:ખદ અવસાન ૩ર૩ 
સુધારો ૨૪૫ 

, સ્વ. હરિવલ્લભ ભાયાણી અને જયંત કોઠારી : 
વિદ્યાપર્વ સ્મરણોત્સવ ૧૨૪ 


જુલાઈ ૨૦૦૨ ૪૪૫ 


સ્વાતંતર્યસેનાની, સમાજસેવક, કવિ રતુભાઈ 
દેસાઈનું દુઃખદઅવસાન 

હાસ્યરસના સાહિત્યકાર શ્રી બકુલ ત્રિપાઠીનો 
અમેરિકામાં કાર્યક્રમ 


લેખો 

અત્યારની હિસાખોરીનો 

કાયમી ઉકેલ શો ? રમણલાલ નશી 
અનામી સંગીતકાર શરદવ્યાસ 
અનુકરણ એટટલે.... દુષ્યંત પંડ્યા 
અવાજ એટલે અવાજ ? : 

નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા 
અસાઈતકારનાં એકાંકીઓ કપિલા પટેલ 
આછજવન શિક્ષક રામભાઈ કુરંગી દેસાઈ 
'આવરેવરસાદ' યજ્ઞેશ દવે 
આસ્વાદ: આંતરિક 

પર્યાવરણ-વિનાશ ! રાધૈશ્યામ શર્મા 


આસ્વાદ : બંધ બારણાની રહસ્યભર પ્રતીક્ષા 


રાધેશ્યામ શર્મા 

આસ્વાદઃ સંયમીને 

જ્ઞાનીપદ્દે સ્થાપવાનો ઉપક્રમ રાધેશ્યામ શર્મા 
રૃતિદાયપુરાળામ્યાં વેટંસમુપયૃઇવેત મ. અ. મેહેદળે 
ઉછરંગરાય ઢેબર : 

સૌરાષ્ટ્રના સંત પંતપ્રધાન મનુરાવળ 
ઉત્સવો અને પ્રયત્નોને ઓળખતાં: 

નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા 
ઉપનામની બહાર જઈડક્રેલું 

ક્ાતિકારી લુહારીકામ નિર્મિશ ઠાકર 
કાન્તનું છંદ્ોવિધાન ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા 


“કાલગ્રસ્ત' : અસ્વસ્થ મનો(જ)ગતનું 

સ્વસ્થઆલેખન ભરત મહેતા 
કાળની એરણ પર ટિપાતું ભારત નીલમ પરીખ 
'ગીતાંજલિ'-રવીન્દ્રનાથનો પર્યાય નિરંજન ભગત 
ગુજરાતમાં આટલી બધી હિંસા !(મણલાલ જોશી 
ઘડીક સંગની વાત : 

નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા 
જયંત ખત્રીનાંકેટલાંકસ્મરણો શરદવ્યાસ 
જાગૃતિકાળની નાટ્યપ્રવૃત્તિ લવકુમાર મ. દેસાઈ 


કહ 





૧૪૪ 
ર્‌ 
૧૪ 
પ૧ 


૧૫૩ 


૪૬૦ 


ર૪છ 


૩૬૮ 
૩૩૪ 
૪૦૪ 
૩૭૬૧ 


૪૬૩ 
૩૨૯ 
ર૧૧ 


ઉદ 


જીવનભરની વિદયા- 
આરાધનાનું સન્માન રમણલાલનજેશી ૩ર૧ 
જીવનયોગી દાક્તર રસિકભાઈ રમણલાલ જેરી રર૧ 


તર્ક અને ચિંતન હરસિદ્ધજોષી ૧૩૬ 
દેવનાં દીધેલ, ને દાઝેલ : 

નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગૂમા ૧૪૫ 
નાટ્યરસનાંચઢકાં : 

નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા ૩૭૮ 
“નીરખનેગગનમાં' : 

એક આસ્વાદ શિવલાલ જેસલપુરા ૩૪૦ 
પારાશર્યની પ્રકૃતિકવિતા નીતિન વડગામા ૪૪૫ 
પારાશર્યનો ગીતવિશેષ લાભરાંકર પુરોહિત ૪૪ 
પીપળો શરદવ્યાસ ર૬૫ 


પ્રેમાનંદ-એક મૂલ્યાંકન .,_ ઉશનસ્‌ ૪ 
પ્રૌહકવિતાનો આવિષ્કાર : 'નિશીથ' હેમન્ત દેસાઈ ૯ 
'ફકીરો' : તરણાઓથે ડુંગરની 

કથા પ્રા. દિનકર દેસાઈ 'વિશ્વબંધુ' ૪રર 
ભગવાનવિષ્ણુનુંપરમરદ્રાન મકરન્દદવે ર૨૦૧ 
ભગવાન શું છે ? અને કયાં મળે ?રમણલાલ જોશી ૪૦૧ 
ભીષ્મ સાહની : નાટ્યકાર તરીકે શરીફા વીજળીવાળા૩ર૪ 
મહાદવ, ઊઠો, મહાદેવ ! નારાયણ દેસાઈ ડિસે.'૦૧ પૂ.૫।.૩ 
માણ્યું તેનું સ્મરણ કરવું..... રમણલાલ નેશી ૮૧,૧૨૧ 
માન આપવાની ને લેવાની પ્રણાલી : 

નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા ૪ર૮ 
“મિડિયા' અને “મદિરા' સુભાષશાહ ૯૬ 
મોહનલાલ પટેલ : સામાજિક 

નિસ્બતના વાર્તાકાર રવીન્દ્રપારેખ ૪૫ 
મ્હારાંનયણાંની આળસ રે.... રમણલાલ જેશી ૪૪૧ 
યુરોપ-અમેરિકા-પ્રવાસનાં 

કેટલાંક સંસ્મરણો એમ.જી. પારેખ૧૮૬,ર૯૪ 
રાષ્ટ્રનિર્માણમાં નારીનુંયોગદાન રીટાનેશી ર૨૯૧ 
લંડન : મોટું મુંબઈ ન્યા. ચિન્મય નની ૪૩૧ 
વાર્તાવિચાર : 'ફટફટિયું'-નાયકના અધોગમનનું 


વ્યાપક પ્રતીક રાઘેશ્યામશર્માં ૪૧૮ 
વિશ્વકવિ સંમેલન : 

નિત નવા વંટોળ પીતિ સેનગુમા ર૧૯ 
વિસ્તરતી સીમાઓ થશચન્ટ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૩૯, ૮૦, 


૧૧૨, ૧૫૮, ૧૯૬, ર૩૮, ર૭૬, ૩૧૪, ૩૫૯, ૩૯૯, 
૪૩૬, ૪૬૯ 


જુલાઈ ૨૦૦૨ :; ૪૪૬ 





વીસરાઈગયેલાંબે પુસ્તકો ધીરેન્દ્રમહેતા ૨૦૬ 
શબ્દોની આસપાસની ચુપકીદી : 

નિતનવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા ૨૯૭ 
શલ્યે કર્ણનો તેન્નેભંગ કર્યો? મ.અ.મેહેંદછો ૩૬૪ 
શાંતિનિકેતન કુરંગીદેસાઈ ર૨રદ 


શ્રી મોટા ઉ્્ેઅમારા ચુનીભાઈ કુરંગી દેસાઈ ૩૮૪ 


શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસની 

વિરલ પ્રેમભાવના ુષ્યંતપંડ્યા ર૨૧ 
સદાવિજયિની નીલમપરીખ ૩૮૧ 
વિજયાબહેન મનુભાઈ પંચોળી 


સજકતાની કોટિએ પહોંચતી વાર્તાઓ 
નલિનરાવળ ૪૫૩ 


સર્જનને સમાંતરે: 

નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા ૩૩૫ 
સહેતાં, સ્વીકારતાં, સમજતાં : 

નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા ૧૦૦ 
સંગીતભરી યાદઅને હં.... શરદવ્યાસ ૪૫૦ 


સંસ્કૃત ભાષાની મહત્તા અનુ. મુકુંદભાઈ વ્યાસ, 
મધૃસૂદ્નએમ. વ્યાસ ૩૦૧ 


સાગરકથાઓના સર્જક નરોત્તમ પલાણ પ૪ 
સુન્દરમ્‌ની કાવ્યસૃષ્ટિ : 

આછી ઝાંખી હેમન્તદેસાઈ ૮૬ 
સૂરદાસનીકવિતાકલા ભાનુપ્રસાદપંડ્યા ર૮૩ 
સ્કિટ અને એકપાત્રી મહેશચંપકલાલ, ર૨૮૭ 
અભિનયએટલેશું ? સુભાષ શાહ 


સ્વ. ભાયાણીસાહેબની કલમે 


સ્વ. હરિવલ્લભ ભાયાણી 1૧૨૭ 
હિંદી, તાઈવાની, અમેરિકન ઃ 


નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા રપ 
હેમચંદ્રાચાર્ય-એક વિરલ-વિરાટ વિભૂતિ : 
અર્થપૂર્ણ સંપાદન બળવંત જનની ૩૧૧ 


લેખકસૂચિ 
અનામી૬૬, ૧૨૩, ૧૭૭, ૧૯૫, ર૦૦, ર૨૦, ર૭૭, ર૯૯, 
મે'ર પૂ.પા.૩, ૪૩૮, ૪૫૯ 


અરવિંદપી. મહેતા 'અરવ' ૩૫૮ 
(પ્રા.) અરુણ જોષી ૧૫૫ 
(ડૉ.) અરુણ બી. શેલત “વ્યથિત' ૪૪૪ 


ઉટ્શ 


અવંતિકા ગુણવંત ર૮ 
અંજની મહેતા 


૩૯૩ 
ઇેદુકે. ડી. મહેતા ૩૪૨ 
ઈદ્રશાહ ૧૬૯, ૧૯૨ 
ઈશ્વરભાઈ પટેલ ૨૭, ૩૧, ૨૬૩, ર૭૨ 
(આ.) ઈશ્વરભાઈ પટેલ ૧૨૬ 
ઈશ્વર સુથાર 'શિલ્પી' ૩૮૦ 


ઉશનસ્‌ ૪, ૧૧૮, ૨૯૬, માર્ચ ર૦૦ર પૂ.૫.૩, ૩૬૩, ૩૭૧ 


એમ. જી. પારેખ ૧૮૬, ર૯૪ 
કપિલા પટેલ છર 
કલ્પના જિતેન્દ્ર ૩ર 
કાલિંદી પરીખ ૩૩૪ 
કિસન સોસા૫૦, ૭1, ૭૯, ઓક્ટો.'૦૧ પૂ.પા.૩, ૪૩૫,૪૬૫ 
કુરંગી દેસાઈ ૧૪૪, ૨૨૬, ૩૮૪ 


ગુલામ અબ્બાસ 'નાશાદ' ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૨ પૂ.૫।.૩ 
ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૩૯, ૮૦, ૧૧૨, ૧૫૮, ૧૯૬, ૨૩૮, 
ર૪૬, ૩૧૪, ૩૫૯, ૩૯૯, ૪૩૬, ૪૬૯ 


ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈ ૨૭૮ 
ચન્દ્રકાંત શેઠ ૩૫૬ 
(ન્યા.) ચિન્મય જની ૪૩૧ 


જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ ૧૧૮, ઓક્ટોબર ૨૦૦૧ પૂ.પા.૩, 


માર્ચ ર૦૦ર પૂ.પા.૩ 
(સ્વ.) જયન્ત કોઠારી લ્૪ 
જયન્ત જી. ગાંધી 'કુસુમાયુધ' ૩૧૩ 
જયન્ત પંડ્યા ૧૧૧ 
જયન્ત પાઠક નવેમ્બર ૨૦૦૧ પૂ.પા.૩, 
માર્ચ ર૦૦૨ પૂ. પા.૩ 
જયા મહેતા ૬૪, ૧૫૦, ૧૩૩, ૨૭૦, ૩૩૧ 
જાગૃતિ દવે ૩૧૯ 
(સ્વ.) ઝવેરભાઈ હસનાની ૪ 
ડાહ્યાભાઈ પટેલ 'માસૂમ' ર૪૫, ૨૫૯, 
૪૪૨, ૪૬9 
તનસુખ ઓઝા ૩૪ 
તારિણીબહેન દસાઈ ૪૧૨ 
(ડૉ.) દક્ષા વ્યાસ ૫૮, ૧૦૯, ૩૫ર 
(પ્રા.) દિનકર દેસાઈ 'વિશ્વબંધુ' ૪રર 
૨૧,૩૫,૩૪ર 


દુષ્યંત પંડ્યા 
પૈવેનશાહ૧૪૬, ૧૫૨,૩૦૯, ૩૧૦, ૩૫૮, મે ર૦૦ર પૂ.પા.૩ 


જુલાઈ ર૦૦ર 


#5ઇ**.-ડ-ડ-ક- ડક 


ધનવન્તી ૩૮, ૪૩, સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ પૂ.પા. ૩, ૪૪૦, ૪૫૯ 
ધર્મેન્દ્રમ. માસ્તર “મધુરમ્‌' ૩૮ 
ધીરેન્દ્ર મહેતા ઓગસ્ટ ર૦૦૧ પૂ. પા. ૩, ર૦૬, ૪૧૪ 


તરેન્દ્રપદેલ ૪૬૫ 
નરોત્તમ પલાણ પ૪ 
નલિન રાવળ ૧૫૯ 
નારાયણ દેસાઈ ડિસેમ્બર ૨૦૦૧ પૂ. પ. ૩ 
નિરંજન ભગત ૪૪ 
નિર્મિશ ઠાકર ર૪૫ 
નીતિન વડગામા ર ૧૯૩, ૪૪૫ 
નીલમપરીખ ૩૩૪, ૩૮૧ 
પરાગ મ. ત્રિવેદીઓક્ટોબર ર૦૦1 પૂ.પા.૩, ર૦ર, જાન્યુઆરી 
૨૦૦ર પૂ.પા.૩, ર૨૯૯ 
પીયૂષ અ. જાની એપ્રિલ ર૦૦ર પૂ.પા.૩ 
પીયૂષ પંડ્યા 'જ્યોતિ' ૧૫૯ 
પ્રકાશ ચૌહાણ 'જલાલ' ર૫૫, ૩૧૫, ૪૧૭ 
(ડૉ.) પ્રફુલ્લ દેસાઈ ૧૦૭ 
પ્રવીણ દરજી ૧૫૭, ૩૯૦ 
પ્રવીણસિંહ ચાવડા ૫૯ 
, પ્રસાદબ્રહ્મભટ્ટ ૩૯૧ 
પ્રહ્લાદપદેલ ૩૫૩ 
પ્રાણજીવન મહેતા ૨૦, ર૫૬ 


પ્રીતિ સેનગુમા ર૫, ૧૦૦, ૧૪૪, ૧૪૫, ર૧૯, ર૫0, ર૯૪, 
૩૩૫, ૩૪૮, ૪ર૮, ૪૬૩ 


ફિલિપ કલાર્ક ફેબ્રુઆરી ર૦૦ર પૂ.પા.૩ 
બળવંત જની ૩૧૧ 
બાલકૃષ્ણ ગોર 'મૈત્રેય' ૧૮૫ 
બી. કેશરશિવમ્‌ ર૯૮ 
ભરત મહેતા ૩૬૮ 
ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી ૧૧૫ 
ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા ૫૦, સષ્ટે. ૨૦૦૧ પૂ.પા. ૩, ૧૭૦, ર૮૩ 
(ડૉ.) ભાનુમતી શાહ ૨૩૧ 
ભારતી ૨. દવે ૧૪૮ 
મ. અ. મેહેદળે ૧, 3૬૪ 
મકરન્દ દવે ૪૧, ૧૬૧, ૨૦૧, ર૪૧ 
મધુસૂદન એમ. વ્યાસ ૨૩૬, ૩૦૧ 
મનસુખવનગોસ્વામી ૩૯૦ 

ટણ 


મનીષ પરમાર 
મનુરાવળ 
મરિયમ ગઝાલા 
મહેશ ચંપકલાલ 
(ડૉ.) મંગલ દેસાઈ 
મંગળરાઠોડ 
મુકુન્દપરીખ 
મુકુન્દભાઈ વ્યાસ 
મુનિકુમાર પંડ્યા 
મુનિ વાત્સલ્યદીપ 
મુરાદખાન ચાવડા 


(સ્વ.) મોહનભાઈશં. પટેલ 


યજ્ઞેશ દવે 
યડ્ઞાવત ત્રિવેદી 
યોગિની શુક્લ 


(સ્વ.) રતુભાઈ દેસાઈ 
રમણલાલ જેશી૩, ૪૨, ૮૧, ૮૩, ૧૨૧, ૧૨૪, ૧૬૨, ર૦ર 


૩૭૩૬૯, ૩૫૧ 
ફ્પ 

ર૯૧ 

૨૮0 

૧૬૨ 
૨૩૯, રછર 


૪૩,જાન્યુઆરી ર૦૦૨ પૂ.પા.૩,ર૪૬ 


૩૦૧ 

૫૩, ર૭૫ 

૧૮૪ 

દ૪, ર૭૪, ૪૩૦ 

૨૦૫ 

૫૧ 
૩૦૦,૨૧૦ 

જુલાઈ ર૦૦ર પૂ.પા.૩, ૧૬૪ 
માર્ચર૦૦ર પૂ.પા.૩ 


ર૪ર, ર૮1, ર૮ર,૩ર૧,૩૨૩,૩૬૧,૩૬૨,૪૦1,૪૦ર,૪૩૩, 


૪૪૧, ૪૪૩ 
રમણલાલ સોની 
રમણીક સોમેશ્વર 
રમેશ પારેખ 
રમેશ૨. દવે 
રવીન્દ્ર ઠાકોર 
રવીન્દ્ર પારેખ 
રસીલા કડિયા 
રાઘવજી માધડ 
રાજેન્દ્ર પદેલ 


જુ લાઈ 


૨૦૦૨ 


રર૧ 
૧૨૬, ૧૫૪ 
જૂનર૦૦ર પૂ. પા.૩ 
૧૦૩ 
ર૧૦, રર૦ 

૭૫ 

ર૩ 

૩૪૭ 

૩૯૭ 


૮૦૩૬૪ 


૪0૮ 


રાજેન્દ્ર સાહ 


'રાઝ' નવસારવી 
રાયેશ્યામ શમાં 
રામચંદ્ર પટેલ 


રીટા જોશી 

રીતા ત્રિવેદી 

(ડૉ.) રેણુકા શ્રીરામ સોની 
લવકુમાર મ. દેસાઈ 
લાભશંકર પુરોહિત 
લાલજી કાનપરિયા 
વિપાશા 

શણ્દવ્યાસ 

શરીફા વીજળીવાળા 
શિવલાલ જેસલપુરા 
સતીશ ચંદ્રકાંત પંડ્યા 
સુભાષ શાહ 

સુમન અજમેરી 
સુમંતરાવલ 

સુવર્ણા 

હરસિદ્ધ જોષી 

(સ્વ.) હરિવલ્લભ ભાયાણી 
હરીશ ખત્રી 

હર્ષદ ચંદારાણા 

(ડૉ.) હિમાંશુ ભટ્ટ 
હીરાલાલ “ચિરાગ' 


હેમન્ત દેસાઈ 





નવેમ્બર ૨૦૦૧ પૂ.પા.૩, 


૪૦૩ 


ઓકટોબર ર૦૦૧ પૂ.પા.૩ 


૧૫૩, ર૪૪, ૪૧૮, ૪૯૦ 
જાન્યુ. ર૦૦ર પૂ.પા.૩, 
૩૪૧ 

ર૬૧ 

ર૩૯ 

રલર 

૨૧૧ 

૪૪ 

૧૧૮, ૧૩૫ 

૧૨૫ 
૨૬૫, ર૨૯, ૩3૬ , ૪૫૦ 
૩૨૪, ૪૫૫ 

૩૪૦ 

૨૫૧ 

૯૬, ર૮૪ 

ર૬૦, ર૬૪ 

૩૧૬ 

૩૦૫ 

૧૩૬ 

૧ર 

૧૮૯ 

ર૪૯ 

એપ્રિલર૦૦ર પૂ.પા.૩ 
રછર, રછટ 

૯,૮૬ 


લ્ટ્શ્‌ 


પ્રતિભાવઃ “ઉદ્દેશ' : એક અનેરી સિષ્ટિ 








7 4 7 
ન્વ ક 
## મં ન “7. 7 
4% હ# .“૪૬.ક#%..% 
દક તુ 2 
દિ છ «૦% 
7 
ક "૪ ૪ ક 
જ #_ હક૮#૮ “૪ 
રે 47 કિ વ રિ ફિ ર 
1; 4. “અ./« જજ ર #*૯૪ ૦ 
ક “૪7 ક * ઈન 
જ ન 7. #7,“.: 
દક 
દિ ' 5 
દ 
--૬..“-##૬.1... - :2-કક-844 


ગુજરાતના સર્વાગી 
વિકાસમાં 


પએમડીસીનું મહત્વનું 
| યોગદાન રહ્યું છે અને 





હમેશ રહેશે 








મધુ કોઠારી 





લીગ્નાઈટની ખાણોનું આધુનીકરણ અને વિસ્તૃતિકરણ 
#છેર, ફચ્છ ખાતે લીગ્નાઈટ આધારીત ૨૫૦ મે,વૉ. 
અકરીમોટઃ થર્મલ પાવર પ્રોજેક્ટ 
; 9 ગટશીશાખાતે બોક્સાઈટ કેલીનેશન પ્રોજેક્ટ 
૦નરેડી, રતડીયા, ગુણીયાસર વગેરં ખાતે બોકસાઈટના 
ઉત્તનનની કામગીરી 

















(1% ર 
ક 4 9 ભરૂચ જીલ્લાના રાજપારડી ખાતે લિગ્નાઈટનું ઉત્પાદન 
જા છુ ૦વડોદરા જીલ્લાના કડીપાણી ખાતે કીમતી ફ્લોરરપારનું 
કુ ઉત્તાદન 
ર “ન 


“ / ૬ કચ્છ ખાતે એલ્યુમીના પ્રોજેકટની સ્થાપનાની દિશામાં પ્રગતિ 
“45 જા પાવર પ્રોજેક્ટ ગુજરાત રાજ્યની ખાધને પહોંચી વળવા 
પર્યાપ્ત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરશે. વળી, આ લીગ્નાઈટ આધારીત 
પાવર પ્રોજેક્ટથી રાજ્યના ઉધોગોને પણ કીફાયતી દરે ઉર્જા 
પ્રાપ્તથશે, 


ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ લિ. 


(ગુજરત સરકારનું ટળહસ) 
ખતિજ ભવન, નહઠેરૃબ્રિજ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮. 
ફોન - ૬૫૮૨૪૮૫/૭૬, ફેક્ટ ૦૭૯-૬૧૮૧૦૮૨ 
ઈ-મેઇલ: 9000140 ૧1.૫511.0ા.10 
151 13 હાં : 1110/.01060111.0010 
[58 ગુજરાતના નવર્જનનો પ્રકિંયામાં સાદા “ક: 


1 


જ 


1 











*"/? 
ચાંટાડ* 
જાદૂ જ જોઈ લો જાણે. મજબૂત ચોંટાડે-ક્ષણ માત્રમાં અને જોઈએ માત્ર એક ટીપું. 


ફેવિકિવક-વન-ડ્રોપ ઈન્સ્ટંટ એડ્હેસિવ મોટા ભાગનાં પ્લાસ્ટિક, રબર, એંકિલિક, ચિનાઈ માટીનાં વાસણ, 
સિર્રૈમિક, ધાતુ અને લગભગ બઘી જ વસ્તુઓ ચોંટાડે એવી શકિતશાળી ફોર્મ્યુલા. 


ફેવિકિવક-વન-ડ્રોપ ઈન્સ્ટંટ એડ્હેસિવ વાપરો અને જાતે જ અત્તુભવો જગતના સૌથી વધુ ઝડપથી 
ચીટકાવતા એડ્હેસિવ જાદૂ. 


ફેવિકિવક તરત જ ચોંટાડે, લાં..... બુ ટકે, 






ફેવિકિવકથી તમારી આંગળીઓ પણ ચોંટી જાય, 
સાવચેતીપૂર્વક વાપરશો. 


ય 
ફેવિક્વિક - વન ડ્રૉપ ઈન્સ્ટંટ એડ્હેસિવ 


9 ૦ ઉ પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ , રીજન્ટ ચેમ્બર્સ, મુબઈ ૪૦૦ ૦૨૧,નો રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક છે- જે કિ્કાસ બાન્ડ એડરેસિવ્સના ઉત્પાદક છે 





હે ગિરિધર નાગર / 

નથ માર્ચ તાઈ અમા વહે થના, 

નશી માર્સ પપણન( પાર ઊંગ્યદ કદંબ, 

નથ! માશ શ્રાસમાં મહેક્યા મૉરપિચ્છ, 

તૉય હું આજે તમન પ્રપોઝ કરું ઈ ઘૂંટણિયે બરી, 
“પિન્સ ચાર્મિંગ / હું તમન ચાહ ઈ." 

તો તમે સાચું માનશો, અંતયાંજી ? 


સમયની! ત્વચ/ન! અરમાર 

સૂરજને ભંર્દાન 

અ/ક/શગંગાન અ/ળંગીને 

અડ ₹૧/% જવની સ/જ/એ 

જન હત# માર(%/ તમન ચાહવન ક્ષણ. 
ન - 

તુલના ન કરશો માર કોઈની સાથે - 

હું ગોમ નર્જી, રાયા નર્થી, રુક્મિણી નર્જી, કરાં નર્ક. 
હુંતો છુ માત્ુંજ. 

લંબાવુ છુ હાથ 

ત્ટ/ બસ થૉર જ થર. 

ભરું છું ડચ 

ત્યાં બસ ખીણ જ ખણ. 

માંડુ છું નજર 

ત્યા બસ રણ જ રણ. 


પણ હુંય માણસ ઇં, માધવ / 

બંસસન સભળવનઈ 

ગારજન સ્પશવાનઈ 

મન ઠચ્છા ન થાય ? 

અતે વળ! મન તો આવું પણ થાય / 
તાજના ઝાંડિયાક રેસ્ટ/રામ 

તમાર્રી સાથે કૉજ્ડ કાથી વિશ આઇરસ્કમ ઝિપ કરું / 
અન તમારો મૂડ હૉય તો 

મૃબારકબેગમન પેલી સુદર ગઝલ 

“કભી તન્હાઠયો મે યૂં હમારી યાદ આયેગી' 
તમન ગાઈ સંભળાવું પણ ખર / 


પણ હે કમલનયન / 

મારે ક ગુજી ઈ-કેઠલનું ગૃચજળ પથ કરવ!ન 7 
ડે પઇ? 

દારકા અજી સમાઈ સઉ તમાર મૂર્તિક/ ? 

ન ન ને - 

મારે શ્રસજ છે 
અ મ/મ/, અ જળમાં, અ! શાકમાં. 
યરા, રવ/મસું દર, 

આઈ વીંન્ટ ટુ હેવ 

અહ જ. અહ જ! 


યોગિની શુક્લ 


ઇતતલ્ડ (7. 1121213) વ્પાંધાતાં 10011110 ેપાંઝ - 2002 1551૫ 0971-6599 “ન 
1.લલ્રાડણ્તં 10 [2051 1101 [210[083111611 1.100000 140 188 [૨ 10 0ઇ 156/2007: 
------------------- ડડ: -ડડડડડક્ર્સ- 





ઝુ 
# 





હી 
* 7 
5 95 કેસે સ 
જૂ પ જ ને ક 
સિ 


શર્ટ ન“ ન .. “ન 


ડિફા છોળજીની એક આગથી ખેડંમશો 


ન“: --ન્ડ્કજન્સ્ઝન “નન જ્્ન્‍્ઝન્બટ્ન્જસ્ન્યુ 


મક સરા ગ 
ઝૂ ખૂબ તભનજાન્સવ”ઝ-નનનઝજઝજ “ન શન્નુન-ઇનનન્ન્યન્યસૂ્બયનાવતરઝાખરૂઇનજમઝકનાખનનત્જુનરગાનનનતજન $ ઝન; જનન્જન્લગબ્વજગનતરેૂનજનનન વતનની 


-્-્ૂૂૂઝ-જૂન્ૂનનડ્ઝ્ન્કન્ટિટ૩ન3ૂુ3સ ક #નનનકસૂજનમ૪-બન 


કેડિલા ' પાંચ દાયકાથી પણ વધુ કાળજીની એક આગવી પરંપરાનો અનોખો 
ઇતિહાસ - નવસર્જન થી રચાયું ઝાયડસ-કેડિલા. સ્વાસ્થ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રમા આ 

પરપરાનુ પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેિલા . પરપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ 
સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા 

ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે સતત કાર્યશીલ રહેવા પ્રતિબધ્ધ છે. 





“ઝડ 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્રુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા, દેશ વિદેશ ખૂણેખૂણેથી ટેકનોલોજી અને 
પ્રતિભા, સશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિ[તેયોગ દ્વારા આરોગ્ય સેવાઓના 
ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ , 


મ્ઝન્ફૂ-ૂનક ઝન. ૬:૨૦ ૦૦ઇનન્જનજબ્બઇનનનુ”ઇઝઝ૪૦-નાજુજજ્યનુજુનન્નાન્” 


-ઝટકતસ્‍-ર-ઝઝ૦વ ઝનજનઝનન “સ નના 


નજઝુન્નનરૂ” 








દ 
'જીયૂડસ ટાવર, સરખેજ ગાધીતગર હાઈ ન, સેટલાઇટ કાસ સડ, અમદાનાદ ૩૮૦ ૦૧૫ 
ર 


પુ શેન (૦૭૭) ૮ ૩૮ ૧૦૦ [2૦ લાઇન) ફક્સ (૦૭૬) £૮% ૨૩ ૫ / ££ [1007 વઢ 2)/605 001 
ડં 


#...ન્ -ડ -“- - નદ કૂ “-ક્ત#- - ત “હ -જ્ઝકક અનન કેનન રમ મ” સનક: - ર- બૂ: જ 
-- જબ પ જ ક સ્સ્ક -જનપ કુ જન જ્જ સ તન જ કક 


. 
! ન દ 
ન ઝાયડસ [| 
[ ઉલ કેડિલા 
ી ર જીવન ને સમિતિ ! 
ા 7 1 
કડ । 

| 

! 


૧૫ દિવસ $ આ પુસ્તક વધુમાં વધુ ૧૫ દિવસ 
સાટે રા'ખી શકાશે. 





ગુજરાતી સાહિત્ય 'પરિષદ સ'ચાલિત 
શ્રી ચી. સ'* ચ'થાલય, નવરે'ગ'પુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 


ચીમનલાલ સ'ગળદાસ ગઞ'ઘાલય 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ 
અમદાવા૬-૯€, 


